This  is  a  digital  copy  of  a  book  that  was  preserved  for  generations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 
to  make  the  world's  books  discoverable  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 
to  copyright  or  whose  legal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 
are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  marginalia  present  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journey  from  the 
publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  have  taken  steps  to 
prevent  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  technical  restrictions  on  automated  querying. 

We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  ofthefiles  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  these  files  for 
personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrainfrom  automated  guerying  Do  not  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  system:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  recognition  or  other  areas  where  access  to  a  large  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  these  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attribution  The  Google  "watermark"  you  see  on  each  file  is  essential  for  informing  people  about  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  legal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  responsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  legal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countries.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can't  offer  guidance  on  whether  any  specific  use  of 
any  specific  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liability  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.  Google  Book  Search  helps  readers 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  text  of  this  book  on  the  web 


at|http  :  //books  .  google  .  com/ 


i 


} 


Pt^. 


/2^/9S*     €.. 


/f77 


Y    TRAETHODYDD. 


AM  ¥  FLWYDDYN  1877. 


LLYFR    XXXI. 


TREFFYNNON:  P.  M.  EYANS. 


OYNNWYSIAD. 


radaL 

Argra£ÿdd  Cyntaf  Uoegr      .,.  ...            ...            ...           467 

Bywyd  ac  Anllygredigaeth  ...            ...            ...            ...    261 

Bywyd  Grist  gan  Dr.  Farrar  ...  ...            ...            ...           133 

Dadgnddiad  Meibion  Daw  ...            ...            ...            ...    445 

Deddf  Add78gl876...            ...  ..,            ...            ...            197 

Dr.  Bowland  Williams    ...  ...            ...            ...            ...      31 

Edward  Cosslett     ...            ...  ...            ...            ...              75 

Emannel  Deatsch  a'r  Talmud  ..            ...            ...            ...     101 

Emynyddiaeth         ...            ...  ...            ...            ...            173 

Esgob  Berkeley             ...  ...            ...            ...             40,  303 

Etholedigaeth         »..            ...  ...            ...            ...             87 

George  Whitefield          ...  ...            ...            ...            ...    488 

Oweddillion  Oweithian  WiHiams  Pantycelyn      ...  ...           430 

uwoaui            ...            ...  ...            «..            ...            «..     x7i 


Ìy  0THRWT8IAD. 

Ta  daL 

Owleidyddiaeth  Aristotle        «..             ...  ...             ...            473 

Henafiaethau  PenUjn     ...            ...  ...            ...            ...      64 

Llyfr  y  Psalmau      ...              ..             ...  ...             ...               33 

Mr.  Morris  Dayies          ...            ...  ...             ...           317,  369 

Mr.  Spurgeon         ...            ..«             •••  ...            ...            333 

Mynjddoedd  Cymra       ...             ...  ...            ...            ...       05 

Nodiadau  Llenyddol              363,  384,  511 

Rhai  Addysgiadau  oddiwrth  Hanesiaeth  Eglwysig      ...  ...     377 

Bhaniad  Llafur        ...             ...             ...  ...            ...            345 

Bheol  Ffydd  a  Ghynnydd  yr  Athrawiaeth  ...            ...               5,  184 

Bhyddid   ...             ...             ...             ...  ...             ...             408 

Suddiad  y  Northfieet      ...            •••  ...            ...            ...     314 

Sylwadau  ar  y  Gwestiwn  Dwyreiniol     ...  ...             ...            375 

Thomas  JaekBon             ...            ...  •••            ...            ...     419 

Trefh  Cyfiawnhâd  a  Threfii  Condemniad  ...            ...            34*6 

Twrci  a'r  Tyrciaid           ...             ...  ...            .••            ...    ÔOB 

Y  Bore  Olaf            ...            ...             ...  ..•            ...              44 

Y  Cwestiwn  Dwyreiniol  ...            •••  ,..            ...            ...     118 

Y  Diluw  a  Owyddoniaeth       •••            •••  ...            ...            157 

Y  Ffurfafen      ...            ...            •..  ...             •..            •••       15 

Y  Patriarch  Job       •..             •..             ...  .••             ...             380 

Yr  Allor  Deuluaidd         ...            ...  ...            ...            ...    4ft9 


Y    TRAETHODYDD. 


RHEOL    FFYDD    A    OHYNNYDD    YR 
ATHRAWIAETH. 

BHAN   I. 

Un  0  nodaa  gwahaniaethol  Protestaniaeth  efengylaidd  ydyw  y  gred- 
iniaeth  yn  oigonolrwydd  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd  fel  unig  reol 
ffydd ;  ac  y  mae  y  grediniaeth  hon  yn  gorphwys  ar  y  grediniaeth  yn 
en  tarddiad  Dwyfol.  Nid  ydym  yn  rhoddi  y  lle  blaenaf  i*r  grediniaeth 
yma  ymysg  y  nodan  gwahaniaethol ;  eto  y  mae  yD  rhaid  addef  íod  iddi 
le  pwysig — mor  bwysig  fel  nas  gall  un  dyn  a  gredo  mai  y  Bibl  ydyw 
nnig  reol  ei  ffydd,  ymuno  â  chymnndeb  Ëglwys  Bhufain.  Y  prif  nod 
sydd  yn  gwahaniaethn  Protestaniaeth  oddiwrth  Babyddiaeth  ydyw  yr 
hyn  a  olygir  fel  egwyddor  fawr  Protestaniaeth,  neu  y  gallu  grymus 
a  roddes  iddi  ei  bodolaeth;  a  buasem,  yn  flaenorol  i  unrhyw  ym- 
chwiliad,  yn  barod  i  feddwl  nad  oedd  un  syniad  ynghylch  y  Bibl  yn 
meddu  ar  ddigon  o  nerth  i  ddwyn  Protestaniaeth  i  fôd ;  fod  yn  rhaid 
cael  rhyw  wirionedd  mawr  allan  o  gynnwys  y  Bibl  ei  huo  tuag  at  beri 
y  fath  chwyldröad  yn  y  byd  crefyddol.  Mae  y  golygiad  am  awdurdod 
traddodiad  yn  cael  Ue  mawr  yn  nghredo  Eglwys  Bhufaín.  Eto  nid  y 
golygiad  hwn  ydyw  ei  phrif  nod  gwahaniaethol ;  nid  oes  iddo  ond  lle 
ailraddol :  dyrchefír  traddodiad  i  safle  gydwastad  ä'r  Ysgrythyrau,  am 
fod  hyny  yn  anghenrheidiol  i  attegu  athrawiaethau  a  defodau  nad  ellir 
eu  profì  allan  o'r  Bibl.  Bhoddir  Ue  uwch  ganddi,  gan  hyny,  i'rpethau 
y  mae  yn  dal  eí  gafael  mewn  traddodiad  er  eu  mwyn.  Y  penaf  o  nodau 
gwahaniaethol  Protestaniaeth,  neu  ei  hegwyddor,  ydyw  y  gwirionedd 
hwnw  ag  yr  oedd  y  cyhoeddiad  o  hono  yn  ffurfio  gwrthdystiad  yn  erbyn 
hanfod  y  Babaeth — ^yn  ei  herbyn  fel  cyfundraeth  gyfan,  nid  yn  erbyn 
rhanau  neillduol  o  honi.  Ond  nid  y  gwadiad  o  ddigonolrwydd  yr  Ys- 
grythyrau  ar  wahan  oddiwrth  draddodiad  yr  eglwys  foreuol  ydoedd 
banfod  Pabyddiaeth ;  nid  oedd  y  golygiadau  ar  Beol  Ffydd  ond  attegion 
i'r  gyfundraeth.  A'r  un  modd,  o  herwydd  fod  yr  Ysgrythyrau  yn  Uefaru 
mor  eglur  ar  brif  wiríonedd  y  Diwygiad,  y  daetb  y  Diwygwyr  i  roddi 
1877.— 1.  B 


6  BHEOL  FFYDD  A  «HTNNYDD  TB  ▲THBAWIABTH. 

cymaint  o  le  i'r  grediniaeth  o'a  digonolrwydd,  a  chymaint  o  bwys  ar 
íod  y  bobl  yn  eu  darllen  a'u  myfyrio.  Mae  Dörner,  ac  ysgriíenwyr 
'  eraiU  yn  jr  Almaen,  yn  llwyddo  i  ddangos  mai  lle  ailraddol  oedd  i'r 
mater  hwn  yn  hanes  y  Diwygiad,  ac  y  mae  yn  sicr  nad  yw  i  fod  ymysg 
prif  erthyglau  flfydd  y  Protestaniaid  yn  yr  oes  hon.  Yr  oedd  y  chwyl- 
dröad  yn  cael  ei  ddwyn  oddiamgylch  gan  un  o  brif  wirioneddau  y 
Dadguddiad  Dwyfol,  un  ai  athrawiaeth  cyfiawnhâd  trwy  ffydd,  neu 
wirionedd  arall  ëangach  yn  cynnwys  y  gwirionedd  hwn.  Hyn  oedd 
egwyddor  y  Diwygiad ;  ei  fater,  neu  yr  hyn  a  roddes  ei  fôd  iddo :  yr 
hyn  a  roddes  ei  ffurf  iddo  oedd  y  grediniaath  yn  nigonolrwydd  yr 
Ysgrythyrau.  Y  golofn  niwl  a  thân  a  arweiniodd  genedl  Israel  trwy  jrr 
anialwch ;  ond  nid  y  golofn  a'u  gwaredodd  o'r  Aipht.  Felly  hefyd,  er 
mai  y  £ibl  oedd  arweinydd  y  Diwygwyr,  ac  mai  yn  ei  oleuni  ef  y 
gwelent  pa  fodd  i  ddwyn  y  gwaith  ymlaen,  eto  rhyw  wirionedd  mawr, 
llawn  0  nerth  a  bywyd,  amgen  nag  unrhyw  syniad,  pa  mor  wir  bynag, 
am  ddigonobrwydd  yr  Ysgrythyrau,  a  ryddhäodd  ogledd  Ewrop  o  afael- 
ion  Bhufain.  Nid  wrth  efrydu  y  Bibl,  ond  mewn  ymddyddan  â  hen 
fynach,  y  daeth  Luther  i  adnabod  cyfiawnder  ffydd.  Teimlodd  yn  nyfn- 
derau  ei  gydwybod  fod  trefn  fifydd  yn  drefn  Ddwyfol :  profodd  heddwch 
a  thangnefedd  trwyddi  yn  llanw  ei  enaid;  ac  ar  ol  cael  tystiolaeth 
ynddo  ei  hun  o'i  haddasrwydd  i'w  gyflwr,  ac  felly  o'i  gwirionedd  a'i 
Dwyfoldeb,  cyhoeddodd  yr  un  drefn  i  eraill,  nes  y  daeth  y  miloedd  i 
brofi  yr  un  rhyddid  a  thangnefedd.  Yn  y  canlyniad,  wrth  ddarllen  yr 
Ysgrythyrau  gwelodd  Luther  fod  y  gwirionedd  oedd  wedi  dwyn  tang- 
nefedd  i'w  feddwl  yn  cael  ei  ddysgu  gyda'r  eglurder  mwyaf  gan  yr 
apostol  Paul;  yr  hyn  a'i  gwnaeth  yn  hoff  dros  ben  o'r  Bibl,  yn  enwedig 
o'r  epistolau  at  y  Bhufeiniaìd  a'r  GFalatiaid.  Yr  oedd,  ar  y  cyntaf,  yn 
credu  trefn  cyfíawnhâd  trwy  fifydd,  nid  am  ei  fod  yn  ei  chael  yn*y 
Bibl,  ond  yn  credu  y  Bibl  am  fod  cyfiawnhâd  trwy  fifydd  yn  cael  ei 
ddysgu  ynddo. 

Ond  er  nas  gellir  rhoddi  y  lle  blaenaf  i'r  grediniaeth  yn  nigonolrwydd 
yr  Ysgrythyrau  ymysg  nodau  Protestaniaeth,  mae  yn  amlwg  fod  y  lle 
agosaf  i'r  blaensd  yn  ddyledus  iddi.  Ar  faterion  crefyddol  nid  yw  Pro- 
testaniaid  efengylaidd  yn  cydnabod  un  awdurdod  ond  awdurdod  y  Bibl. 
Y  maent  yn  ei  dderbyn  fel  llyfr  yn  meddu  yr  awdurdod  uchaf,  ac  yn 
credu  fod  ei  ddadguddiad  yn  ddigonol.  Maent  yn  credu,  nid  yn  unig 
fod  ei  dystiolaeth  yn  wir,  ond  hefyd  nad  oes  un  gwirionedd  anghen- 
rheidiol  ei  wybod  er  iachawdwriaeth  nad  yw  yn  gynnwysedig  yn  y 
dystiolaeth  hono ;  ei  fod  yn  berfifaith  o  ran  purdeb  ac  yn  berfifaith  o  ran 
cyflawnder ;  nad  oes  ynddo  ddim  ond  sydd  bur,  ac  nad  oes  dim  o  werth 
ar  grefydd  nad  y  w  ynddo.  Er  fod  awdurdod  a  digonohrwydd  yn  ddau 
ddrychfeddwl  gwahanol,  eto,  yn  y  berthynas  yr  ydym  yn  awr  yn  son 
am  danynt,  mae  y  cysylltiad  agosaf  rhyngddynt  â'u  gilydd ;  ac  er  y 
gellir  eu  gwahaniaethu,  eto  nis  gellir  eu  gwahanu.  Os  ydym  yn  credu 
mai  gair  Duw  yw  y  Bibl,  yr  ydym  yn  rhwym  o  gredu  ei  ddigonolrwydd 
yr  un  modd  a'i  awdurdod :  nis  gallwn  feddwl  am  Dduw  yn  dysgu  yr 
hyn  sydd  annigonol  mwy  na'r  hyn  sydd  heb  awdurdod.  "  Mi  a  wn 
beth  byni^  a  wnel  Duw,  y  bydd  hyny  byth ;  ni  ellir  na  bwrw  ato,  na 
thynu  dim  oddiwrtho ;  ac  y  mae  Duw  yn  gwneuthur  hyn,  fel  yr  ofhai 
dynion  ger^ei  fron"  (Preg.  iii.  14). 


BHB0I4  FF7DD  A  OHTNNTDD   TB  ATHBAWIAETH.  7 

Er  fod  Duw,  wrth  ddadgaddio  ei  íeddwl,  yn  Uefara  mewn  llawer  o 
ranaa  (Heb.  i.  1),  eto  nid  ydym  i  feddwl  ei  fod  yn  gwneathar  hyny  yn 
hoUol  yn  yr  ystyr  o  ychwanega  rhan  at  ran,  nea  mai  trwy  y  cyfryw 
ychwanegiad  yr  oedd  perffeithrwydd  y  dadgnddiad  yn  cael  ei  sicrhâa. 
Mewn  nn  ystyr,  y  mae  cyfangorff  yr  Ysgrythyran  yn  medda  ar  gyflawn- 
der  nad  oedd  yn  y  rhanan'  borenaf.    Mewn  ystyr  arall,  yr  oedd  y 
rhanaa  boreaaí  yn  cynnwys  dadgaddiad  perffaith.     Pan  yr  ydym  yn 
cysyllta  çerffeithrwydd  achaf  â  chyíangorff  yr  Ysgrythyran,  dylem 
ochel  pob  syniad  sydd  yn  awgryma  iod  y  llyfraa  cyntaí  yn  anmherffaith; 
oblegid  mae  yn  amlwg  y  gall  llyíraa  Moses  íedda  ar  an  math  o  wir  ber- 
ffeithrwydd,  er  nas  gallant  fedda  ar  berffeithrwydd  a  chyflawnder  ymhob 
golygîad  yr  an  íath  a'r  ysgriíeniadaa  apostolaidd.     Mae  y  £ibl  ei  han 
yn  hòni  perffeithrwydd,  nid  yn  unig  i*r  cyfan,  ond  i'r  rhanaa,  a  hyd  yn 
nod  i'r  rhanau  boreaaf.   "Cyfraith  yr  Arglwydd  sydd  berffaith,"  medd  y 
Salmydd,  er  nad  oedd  y  dadguddiad  o  ddeddf  Daw  a'i  ras,  yn  ei  an^ser 
ef,  yn  cynnwys  dim  ond  llyfraa  Moses ;   ac  lel  dadguddiad  perffaith  yr 
oedd  yn  addas  i  gyflawni  gwaith  perffaith  ar  ddyn, — i  droi  yr  enaid,  1 
lawenhâu  y  galon,  i  oleuo  y  llygaid,  ac  i  wneuthur  y  gwirion  yn  ddoeth. 
^Y^r  oedd  y  rhan  foreuaf  o*r  dadguddiad — "  y  gyfraith  "  yn  yr  ymadrodd 
hwn — ^yn  meddu  ar  berffeithrwydd  dyblyg;  perffeithrwydd  purdeb,  a 
pherffeithrwydd  cyflawnder  neu  ddigonolrwydd.     Yr  un  modd  y  dywed 
Paul  am  y  casgliad  o  ysgrifeniadau  a  adnabyddid  yn  ei  amser  ef  wrth  yr 
enw  "  Yr  Ysgrythyr  lân,"  sef  Moses,  y  Prophwydir  a'r  Salmau :  yr  oedd- 
ynt  yn  fuddiol  i  athrawiaethu,  i  argyhoeddi,  i  geryddu,  ac  i  hyfforddi 
mewn  cyfiawnder  (2  Tim.  iii.  16) ;  yr  hyn  a  gynnwysa  yr  holl  ddysgyblaeth 
sydd  yn  anghenrheidiol  i  wneuthur  dyn  Duw  yn  berffaith,  wedi  ei  ber- 
ffeithio  i  bob  gweithred  dda.     Mae  yn  rhaid  fod  ysgrifeniadau  sydd  yn 
ffurfìo  cymeriad  perffaith,  neu  yn  gwneyd  un  yn  athraw  cyflawn,  yn  íedd- 
iannol  eu  hunain  ar  berffeithrwydd.     Ac  wrth  son  am  berffeithrwydd 
mewn  cysylltiad  â'r  Ysgrythyrau,  yr  hyn  a  olygir  y w  eu  bod  yn  addas  i'r 
amcan  o  herwydd  pa  un  y  rhoddwyd  hwynt ;  ac  y  mae  hyn  yn  cael 
ei  gadamhâu  ar  ran  yr  Hen  Destament.      Dywedir  hefyd  am  Grist 
gyda'r  ddau  ddysgybl  ar  y  ffordd  i  Emmaus,  maî  yr  hyn  a  wnai  oedd 
"  agoryd  iddynt  yr  Ysgrythyrau ;    a  chan  ddechreu  ar  Moses,  a'r  hoU 
brophwydi,  Efe  a  esboniodd  iddynt  yn  yr  hoU  Ysgrythyrau  y  pethau  am 
dano  ei  hun  '*     (Luc  xxiv.  27).     Mae  y  gair  "  agoryd "  yn  cyfeirio  at 
natur  y  berthynas  sydd  rhwng  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd.     Nid 
dysgu  y  ddau  ddysgybl  trwy  roddi  dadguddiad  newydd  a  wnaeth  yr 
lachawdwr,   ond   **agor"    y  dadguddiad   oedd  ganddynt  o'r   blaen; 
dwyn   yr  hen  i'r  fath  oleuni  nes  gwneyd  iddo  ymddangos  yn  new- 
ydd;    tynu   y  newydd  allan  o^  hen;  nid  ychwanegu   at  Moses  a'r 
Salmau — nid  perffeithio  neu  weithio   allan    awgrymau  cynnil  oedd 
ynddynt — ond  dadlenu  y  cyfoeth  o  wirionedd  am  dano  ei  hun  oedd 
wedi  bod  yn  gorwedd  am  oesoedd  yn  guddiedig  yn  yr  hen  oraclau ; 
esbonio  yn  yr  holl  Ysgrythyrau,   nid  myned  y  tu  allan  i'w  terfynaa  ; 
nid  eu  harwain  i  feusydd  newyddion,  ond   agor  mwngloddiau  new- 
yddion   yn  yr  hen  feusydd.      A'r  hyn  a  wnaeth  y   Dyddanydd,  yn 
ysgrìfeniadau  yr  apostolion,  oedd  yr  un  peth  ag  a  wnai  yr   lesu  ar 
y  ffordd — "tywys  i'r  hoU  wirionedd/'  seí  i'r  hoU  wirionedd  oedd 
eisoea  wedi  ei  ddadguddio* 

B  2 


8  ítHBOL  fFỲDD  ■À  OHTMNTDD  TB  ▲THBlWIABÿH. 

Yp  oedd  holl  feddwl  Duw,  gan  hyhy,  yn  y  golygîad  nehaf,  yn  medd- 
iant  yr  eglwys  o*r  dechreaad,  er  nad  yn  ei  diraadaeth;  nid  oedd  yp 
etifedd,  pan  yn  fachgen,  yn  allnog  i  amgyffred  maint  a  gwerth  ei 
etifeddiaeth.  Yr  hyn  a  wna  yr  apostol  Paal,  wrth  egluro  trefn 
cyfiawnhâd  trwy  flfydd,  ydyw  "agoryd"  gair  Hahacuc:  "Y  cyfiawn 
trwy  fíydd  a  fydd  byw."  Mae  Martensen  yn  sylwi  mai  gwirionedd 
am  hethau  difywyd  yn  unig  ydyw  nas  gellir  caal  y  cyfan  heb  yr 
holl  ranau ;  mewn  pethau  by w  gellir  cael  y  cyfan  heb  bob  un  o'r 
rhanau.  Nid  yw  yr  adeilad  yn  gyflawn  os  oes  un  o'r  muriau 
wedi  cwympo;  anghyflawn  yw  y  peiriant  os  oes  un  o'i  olwynion 
ar  goU.  Ar  y  llaw  aralL  mae  yr  hedyn  ynddo  ei  hun  yn  gyflawn,  er 
nad  yw  wedi  ymagor  a  blaendarddu ;  ac  y  mae  y  goeden  yn  gyflawn,  er 
fod  rhai  o'r  cangenau  wedi  eu  tori  ymaith.  Mae  dau  fath  o  berffeith- 
rwydd  mewn  pethau  bywydol, — perffeithrwydd  yr  hedyn,  a  pherffeith- 
rwydd  y  dadblygiad.  Nid  oes  ond  un  math  mewn  pethau  difywyd,-^ 
perffeithrwydd  y  cyflawniad,  yr  hwn  sydd  yn  cael  ei  gyrhaedd  trwy 
ychwaneofu  rhan  at  ran.  Os  ymofynwn  am  berffeithrwydd  arall  mewn 
pethau  difywyd,  nid  allwn  ei  gael  yn  y  pethau  eu  hunain,  ond  yn 
y  cynllun  yn  meddwl  y  gweithiwr.  Mae  y  dderwen  yn  gyflawn  ar  ol 
cynnyddu  i'w  maintioli  a'i  chadernid ;  ond  yr  oedd  yr  un  dderwen  yn 
gyflawn  mewn  ystyr  gan'  mlynedd  yn  ol,  yn  y  fesen.  Nid  yw  yr 
adeilad  mewn  un  ystyr  yn  gyflawn,  hyd  oni  byddo  wedi  ei  gorphen  yn 
ol  cynllun  yr  adeiladydd ;  yr  oedd  y  cynllun  yn  berffaith  cyn  dechreu 
yr  adeilad,  ond  nid  oedd  hwnw  ond  drychfeddwl.  Yn  awr,  gan  mai 
gwirionedd  byw  ydyw  y  dadguddiad  Dwyfol — gan  ei  fod  yn  hedyn 
bywiol — mae  yn  rhaid  fod  ynddo  ryw  fath  o  berffeithrwydd  yn  ei  rodd- 
iad  cyntaf.  Yr  oedd  y  dadguddiadau  boreuaf  yn  oracìau  bywiol,  ac  yn 
rhoddi  bywyd  i'r  sawl  a'u  derbynient  trwy  ffydd ;  yn  ffurfio  cymeriadau 
dysglaer  yn  yr  oes  batrîarchaidd,  tebyg  i  Noah,  yr  hwn  oedd  ẁr  cyfiawn 
a  pherffaith  yn  ei  oes,  ac  i  Enoch,  yr  hwn  a  rodiodd  gyda  Duw,  yr  hyn 
nis  gellid  ei  ddywedyd  ond  am  ychydig  o  dduwiolion  dan  yr  efengyl. 
Mae  yn  rhaid  íod  ryw  fath  o  gyfander  a  pherffeìthrwydd  yn  y  dadgudd- 
iad  hwnw,  yr  hwn  yr  oedd  crediniaeth  o  hono  yn  ffurfio  cymeiiadau  o'r 
fath ;  nid  nerth  eu  crediniaeth  ynddi  ei  hun  a  allai  wneuthur  hyny,  ar 
wahan  oddiwrth  wrthddrychau  eu  crediniaeth.  A'r  dadguddiad  oedd  ar 
y  cyntaf,  mewn  un  ystyr,  yn  berffaith,  a  gyrhaeddodd  fath  arall  o  ber- 
ffeithrwydd  trwy  ddadblygiad  ei  gynnwys,  a'r  cymhwysiad  amo  i 
'amrywiaeth  o  gysylltiadau  newyddion.  Gwir  gan  hyny  ydyw  ymad- 
rodd  y  Pregethwr  wrth  edrych  arno  hy d  yn  nod  yn  yr  ystyr  ëangaf : — 
"  Ni  ellir  na  bwrw  ato,  na  thynu  dim  oddiwrtho : "  nid  yn  unig  nis  gall 
dyn  berffeithio  dim  ar  feddwl  Duw,  neu  roddi  at  ei  air ;  ond  nid  yw 
Duw  ei  hunan  yn  gwneuthur  hyny.  Nid  yw  yn  gweled  acbos  bwrw 
ato.  Ei  arfer  ydyw  rhoddi  y  cwbl  ar  unwaith,  hyny  yw,  y  cwbl  o  ran 
hanfod  a  hedyn.  Ehydd  y  nefoedd  oll  yn  nghyflwr  a  chalon  pechadur 
wrth  ei  aileni  a'i  gyfiawnhâu.  "  Yr  hwn  a  gredo  yn  Mab  Duw,  y  mae 
ganddo  fywyd  tragy wyddol ; "  ac  y  mae  yn  rhwym  o  fod  felly,  oblegid 
y  mae  dyn,  pan  gredo,  yn  dyfod  i  feddiant  o'r  Mab  ;  "  a'r  hwn  y  mae  7 
Mab  ganddo,  y  mae  bywyd  ganddo."  Yn  yr  un  ystyr,  yr  oedd  yr 
Arglwydd,  wrth  ddadguddio  ei  feddwl  grasol  am  iachawdwriaeth  y  byd, 
yn  rhoddi  yr  holl  ieddwl  hwnw  ar  uawaith.    lCae  yr  holl  oleoni  ft 


BHBOL  FFtÜO  ▲  0H7NKYDO  YB  ATBBÂWUBTH.  9 

ddaeth  trwy  Moses  a'r  propbwydi  ar  Berson  y  Mess'iah  o  fewn  cylch  y 
gair,  Had  y  Wraìg :  nid  oedd  yr  addewid  i  Àbraham  a*r  llw  i  Dafydd 
ond  cylchoedd  Uai  o  fewn  cylch  mwy ;  ac  nid  oedd  y  dadgnddiadau 
oedd  yn  dyfod  yn  eglurach  y  naiU  gytnod  ar  ol  y  llall  am  waith  y 
Messíah,  fel  Prophwyd,  Ofifeiriad,  a  Brenin,  ond  eglnrhâd  ar  y  modd  y 
byddai  i  Had  y  wraig  ysigo  pen  y  sarph.  Yr  hyn  a  leiaro  Dnw  unwaith 
sydd  yn  cynnwys  haníod  yr  byn  a  lefara  hyth.  A*r  syniad  hwn  yn 
nnig  sydd  yn  rhoddi  cyírif  am  y  parch  dwfn  a  ddangosid  gan  yr 
Arglwydd  lesu  a'i  apostolion  i  eiriau  yr  Hen  Destament,  a'r  defnydd 
mawr  a  wnaent  o  honynt. 

Oddiar   grediniaeth   ddiysgog  yn  nigonolrwydd  yr  Ysgrythyrau,  y 
mae   Protestanìaid   efengylaidd  yn   ymddibynu  ar  eu  tystiolaeth,  a'u 
tystiolaeth  hwy  yn  unig,  ar  bob  mater  o  grefydd.     Y  Bibl  ydyw  eu 
bnnig  awdurdod.     Wrth  y  safon  yma  y  profant  bob  ysbryd.     "Aty 
gyfraith,  ac  at  y  dystiolaeth ;  oni  ddywedant  yn  ol  y  gair  hwn,  hyn 
sydd  am  nad  oes  oleuni  ynddynt.''      Mae  gan  Herzog,  yn  ei  Encyclo* 
pedia,  erthygl  ragorol  ar  olygiadau  y  Protestaniaid  boreuaf  ar  y  Bibl  íel 
rheol  ffydd,  o'r  hon  y  rhoddwn  rai  brawddegau.    Dan  yr  ymadrodd 
affectiones  scriptune,  crynhöent  nodweddion  arbenig  yr  Ysgrythyrau  fel 
rheol  ysbrydoledig  crediniaeth  ac  ymaríeriad.     Nid  oedd  yr  hoU  dduw- 
inyddion  Protestanaidd  yn  rhifo  ac  yn  dosbarthu  y  nodweddion  hyn  yn 
yr  un  dull,  ond  yr  oeddynt  yn  cytuno  yn  eu  gwrthwynebiad,  ar  un 
llaw,  i'r  atbrawiaeth  Babaidd  am  y  Bibl  a  Thraddodiad,  ac,  ar  y  llaw 
arall,  i'r  duedd  a  ddangosid  gan  rai  sectau  Protestanaidd  i  ddiraddio  yr 
Ysgrythyrau.     Mae  Buddens  yn  crynhoi  yr  *'  affectiones  "  i  dri — venta8f 
sanctitas,  sufficientia,  gwirionedd,  sancteiddrwydd,  digonolrwydd — gan  eu 
cymhwyso  yn  unig  at  yr  athrawiaeth  a  eglurir  yn  yr  Ysgrythyrau :  nid 
yw  yn  dal  y  syniadau  cyfyngach  ar  ysbrydoliaeth  pob  rhan,  megys 
manylion  yr  hanes  ysgrythyrol,  sydd  yn  cael  eu  cefnogi  gan  y  rhai  a 
adwaenir  íel  Protestaniaid  efengylaidd  }in  y  wlad  hon.     Gwneid  gwa- 
haniaeth  rhwng  y  nodweddion  cyntaf  a'r  nodweddion  ailraddol,  ond 
nid  oedd  y  gwahaniaeth  yr  un  a'r  gwahaniaeth  sydd  rhwng  yr  hanfodol 
a'r  anhanfodol.      I'r  gwrthwyneb,  mae  y  rhai  ailraddol  yr  un  mor  han- 
fodol  â'r  rhai  cyntaf.     Yr  affectiones  primaria  ydyw  y  rhai  a  ddeiUiant 
yn  uniongyrchol  oddiwrth  ysbrydoliaeth  a  chanoneiddrwydd  yr  Ysgryth- 
yrau;   yr  affectiones  secondaria  ydyw  y  rhai  a  ddeilliant  yn  anunion- 
gyrchol.  O  fewn  y  dosbarth  cyntaf  y  mae  awdurdod  dwyfol,  yr  hyn  sydd 
yn  erbyn  diraddiad  yr  Hen  Destament  gan  y  Sociniaid,  ac  yn  erbyn  y 
golygiad  Pabaidd  mai   yr  eglwys   sydd  i  benderfynu   awdurdod  yr 
Ysgry thyrau.     Yn  nesaf  enwir  perfeithrwydd  neu  ddigonolrwydd,  yr  hyn 
a  olyga  fod  y  Bibl  yn  cynnwys  yr  oll  sydd  anghenrheidiol  er  iachawd- 
wriaeth,  i  flydd  ac  ymarweddiad.     Yna  nodir  eglurder  ( perspicuitas),  fel 
un  arall  o'r  nodau.     Haerid  y  gwrthwyneb  gan  y  dduwinyddiaeth  Bab- 
aidd,  o'r  hyn  y  codai  yr  anghenrheidrwydd  am  draddodiad  i  wneuthur 
rheol  ffydd  yn  gyflawn.     Dywedai  rhai  o'r  Jesuitiaid  fod  y  Bibl  fel 
gwain  ystwyth,  addas  i  dderbyn  unrhyw  gleddyf ;  fod  meddwl  y  Bibl 
mor  anmhenodol  fel  y  gellir  rhoddi  pa  ystyr  bynag  a  ddewisir  iddo. 
Ac  felly  yr  oedd   yn   anghenrheidiol   cael   awdurdod  yr  eglwys   i'w 
esbonio  a'i  sefydlu  unwaith  am  byth.     Ond  yr  oedd  yr  Arminiaid 
a'r  Sooiniaid  yn  myned  i'r  eithafnod  arall;  yn  Ue  haera  fod  meddwl 


10  BHBOL  7FYDD  A  OHTNNÎDD  TB  ATHBAWIABTH. 

y  gair  yn  rhy  anmbenodol  i  neb  ond  yr  eglwys  anffaeledig  ei  bender- 
fynn,  dywedent  fod  ei  holl  gynnwysiad  mor  eglar  fel  y  gall  y  dyn 
anianol  ei  ddeall  a'i  ddirnad,  a  gwadent  yr  anghenrheidrwydd  am 
arweìniad  yr  Ysbryd  Glân.  Yr  oedd  duwinyddion  yr  eglwys  efengyl- 
aidd  yn  cymeryd  Ilwybr  canol  rhwng  y  ddau  eitbafnod.  Wrth  son  am 
perêpicuitas  yr  Ysgrythyrau,  nid  oeddynt  yn  golyga  ei  fod  oU  yn  eglar 
i  bawb,  nen  fod  ei  holl  ranan  yr  an  mor  eglur  a'u  gilydd.  Nid  yn  nnig 
y  mae  ynddynt  ddirgeledigaethaa»  ond  y  mae  rhai  rhanau  o'r  Bibl  yn 
dywyll  a  chyfriniol ;  er  engraiffti  rhanau  o  lyfrau  Ezeciel,  Daniel,  a'r 
Dadgaddiad.  Yr  eglarder  a  briodolir  ganddynt  i'r  Bibl,  ac  a  brofìr, 
dybygem,  tu  hwnt  i  ammheuaeth,  ydyw  eglurder  cyffredinol;  nid  fod  pob 
adnod,  neu  bob  ymresymiad,  nea  bob  prophwydoliaetb,  yn  eglur,  ond 
fod  eglurder  yn  nodwedd  amlwg  ar  y  casgliad  o  ysgrifeniadau  sanctaidd, 
a  hyny  yn  enwedigol  gyda  golwg  ar  y  pethau  hyny  sydd  yn  anhgen- 
rheidiol  en  gwybod  a'u  creda  er  iachawdwriaeth.  Y  pethau  hyn  ydyw 
gwirionedd  mawr  yr  eíengyl — y  pethaa  a  wnaeth  Duw,  a'r  pethaa  a 
ofynir  oddiwrth  ddyn,  er  iachawdwriaeth ;  ac  nid  yw  y  rhai  hyn  yn 
cymeryd  i  fewn  y  rhanau  hanesyddol,  na'r  rhanau  sydd  yn  cynnwys  y 
defnyddiau  i  dduwinyddiaeth.  Heblaw  hyny,  y  mae  ansoddau  arbenig 
ar  feddwl  ac  ysbryd  y  myfyriwr  yn  anghenrheidiol  mewn  trefn  i  ddeall 
yr  Ysgrythyrau ;  ac  y  mae  yn  amlwg  nad  y  w  hyny  yn  tynu  dim  oddi- 
wrth  eu  heglurder.  Corff  tywyll  yw  yr  haul  ei  hnnan  i  ddylluanod  ac 
ystlumod.  Ond  er  nas  gall  y  diofal  a'r  cnawdol  ddeall  y  Bibl,  gellir 
hònì  er  hyny  fod  eglurder  yn  un  o'i  nodweddau;  ni  ddylid  prîodoli 
diífyg  y  darllenydd  i'r  llyfr.  Yr  ansoddau  anghenrheidiol  i'w  ddeall, 
yn  ol  Qnen8tedt,  ydyẃ  y  rhai  canlynol :  fod  y  dyn  yn  ddyn  ysbrydol, 
wedi  ei  adnewyddu  trwy  ras ;  eto  nad  all  y  cyfry w  un  ddeall  y  Gair  ond 
mewn  ysbryd  gweddi,  ac  yn  ngoleuni  yr  Ysbryd  Glân ;  fod  y  galluoedd 
wedi  cynnyddu  i  addfedrwydd — nis  gellir  dysgwyl  i*r  plentyn  fedru  deall 
y  Bibl ;  fod  y  meddwl  wedi  ei  ryddhâu  oddiwrth  ragfarnau  ac  opiniynau 
cyfeiliomus.  Yn  yr  ansoddau  hyn  gwrthwyneba  Quenstedt  y  golyg- 
iad  Arminaidd  a  Socinaidd  ar  sefyllfa  bresennol  y  natur  ddynol,  ar  y 
naill  law,  ac  ar  y  Uaw  arall,  y  syniad  Pabaidd  am  ddarostyngiad  y 
person  nnigol  i  awdurdod  yr  eglwys. 

Mae  yr  Eglwys  Babaidd,  íel  yr  ydym  eisoes  wedi  crybwyll,  tra  ar 
air  yn  cydnabod  awdurdod  yr  Ysgrythyran,  yn  dysgu  fod  traddodiadaa 
yr  eglwys  forenol  a  chydsyniad  nnfrydol  y  Tadau,  yn  ffynnonell  o 
awdurdod  sydd  yn  ogyfuwch  à'r  Ysgrythyrau,  ac  yn  anhebgorol  anghen- 
rheidiol  i  gyflawni  eu  diffygion.  Mae  yn  amlwg  fod  y  Pabyddion  yn 
cytuno  yn  hyn  âg  anffyddwyr  i  ddarostwng  y  Bibl,  y  rhai  a  briodolant 
fwy  0  awdnrdod  i  oleuni  y  meddwl  dynol,  ac  a  farnant  ei  dystiolaethaa 
wrth  eu  rheswm  neu  eu  teîmlad  moesol  eu  Jbnnain.  Diffygiol  ac 
annigonol  yw  yr  Ysgrythyrau  yn  nghyfrif  y  ddau  ddosbarth;  cyflawna 
y  naill  y  diffyg  â  thraddodiadau  allanol,  a'r  llall  â  goleuni  tumewnbL 
Dywed  y  Pabydd  fod  y  Bibl  yn  Air  Duw,  ond  nad  yw  yn  cynnwys  yr 

011  o'i  Air.  Dywed  un  dosbarth  o  ammheuwyr  fod  geiriau  Duw 
i'w  cael  yn  y  Bibl,  ond  nad  Gair  Duw  yw  yr  oU  o  hono,  a  bod  y 
tn  allan  iddo  aml  ffynnonell  o  wirionedd  crefyddol  can  bured,  os  nad 
purach.  Proffesa  y  Pabydd  fwy  o  barch  na'r  anffyddiwr  i'r  Ysgryth- 
yraUf  a  dichon  íod  y  broffes  yn  gy wir^mae  yn  sicr  ei  bod  mewn  Uîaws 


BHEOL  FFYDD  A  OHYNNTDD  TB  ATBBAWIAETH.  11 

0  engreîfftîaa ;  ond  er  hyny  nis  gall  íod  Uwybr  mwy  effeithiol  nag  sydd 
gan  y  Pabydd  o  sarhâu  y  Bibl,  a'i  ddarostwng  o'r  saâe  arbenìg  o 
anrhydedd  sydd  yn  deilwng  iddo.     Hen  ddull  y  Phariseaid  o  drin  Gair 
Duw  ydyw  duU  y  Pabyddion;  y  Pabyddion  ydyw  prif  Phariseaid  yr 
eglwys  Gristionogol.     Gredai  Phariseaid  dyddiau  ein  Hiachawdwr  yn 
awdurdod  Dwyíol  Moses  a'r  Prophwydi,  ac  nid  oedd  yn  bosibl  fod  gan 
neb  fwy  o  ryw  íath  o  eiddìgedd  dros  burdeb  dilwgr  yr  Ysgriíeniadaa 
Sanctaidd :  yr  oeddynt  yn  parchu  pob  iod  a  phob  tipyn  o*r  gyfraith ; 
ond  er  hyny,  trwy  eu  bod  yn  ychwanegn  traddodiadau  a  gorchymynion 
dynol  at  Air  Duw,  yr  oeddynt  yn  defnyddio  y  duU  mwyaf  effeithiol  i 
wneuthur  Gair  Duw  yn  ddirym.     Yr  un  modd  y  gwna  Eglwys  Ehuíain. 
Nid  yw   yn  gwadu  awdurdod  Dwyfol  y  Bibl  mewn  duU  beiddgar; 
ciliai  oddiwrth  y  íath   annuwioldeb  gyda  dychryn,  ac  uchel  yw  ei 
chondemniad  o'r  sawl  sydd  yn  ddigon  rhyfygus  i  wneuthur  hyny.     Ond 
er  ei  bod  yn  dal  ei  awdurdod  Dwyfol  fel  un  o  bynciau  seíydlog  ei 
chredo,  y  mae,  mewn  modd  bradwrus,  a  mwy  effeithiol  na'r  anffydd- 
wyr,  yn  darostwng  y  Bibl — yo  tynu  ymaith  ei  awch,  yn  ei  guddio  o 
olwg  y  myrddiynau,  trwy  ychwanegu  traddodiadau  ato,  a'u  dyrchafu  i 
safle  ogyfuwch,  dan  y  rhith  eu  bod  yn  draddodiadau  apostolaidd.     Yn 
y  dull  yma  y  mae  yn  euog  o  bechod  mawr  y  paganiaid — ^y  pechod  o 
**attal  y  gwirionedd  mewn  anghyfiawnder."      Er  nad  yw  yn   gwada 
gwirionedd  a  dwyfoldeb  yr  Ysgrythyrau,  eto  y  mae  y  niwed  ymarferol 
a  wna  i  eneidiau  dynion  yn  llawn  cymaint  â'r  niwed  a  ddeuai  iddynt 
trwy  wadiad  pendant  o'u  dwyfoldeb.      Mae  yn  gosod  y  Bibl  dan  yr 
anfantais  fwyaf  ì  wneuthur  argraff  ar  íeddyliau  dynioD,  trwy  fod  y 
traddodiadau  a  ychwanega  at  yr  Ysgrythyrau  yn  llawer  mwy  unol  â 
mympwy  y  meddwl  llygredig ;  a'r  gwirionedd  yw  mai  ar  yr  ychwaneg- 
iadau  y  mae  corff  y  Pabyddion  yn  sylwi  ymhob  oes,  nid  ar  eiriaa 
purion  Duw,  íel  yr  oedd  y  Phariseaid  yn  nyddiau  yr  lachawdwr  yn 
troi  eu  sylw  yn  fwy  at  ffoleddau  y  Eabbiniaid  nag  at  y  gyfraith  y 
cymerai  y  Babbiniaid  arnynt  ei  hesbonio.      Mae  mwy  o  wir  ddrygioni 
yn  y  dull  yma  o  ddirymu  Gair  Duw  nag  sydd  yn  ymddangos  ar  on- 
waith ;  ac  am  hyny,  yn  un  peth,  yr  oedd  lesu  Grist  yn  coUfama  yr 
ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  yn  fwy  na'r  Saduceaid,  y  rhai  oeddynt 
ammheuwyr  ei  amser.     O  herwydd  hyn  hefyd  y  mae  Duw  yn  rhybuddio 
yr  holl  oesoedd,  dan  boen  y  farn  drymaf,  rhag  rhoddi  dim  at  yn  gystal 
a  thynu  dim  oddiwrth  ei  eiriau  Ef.     Amlyga  yr  an  eiddigedd  am  bur- 
deb  ei  Air  ag  am  burdeb  ei  addoliad ;  ac  y  mae  yn  deilwng  o  sylẃ  fod 
yr  un  eglwys  wedi  ei  gollwng  i  gyffawni  y  ddau  bechod  anfad — dirymu 
Gair  Duw,  a  llygru  addoliad  Duw. 

Yr  hen  olygiad  Pabaidd  ar  draddodiad,  a'r  unig  olygiad  uniongred, 
ydyw,  fod  yr  apostolion,  trwy  ymadrodd  ac  esiampl,  wedi  dysgu  llawer 
o  bethau  sydd  heb  fod  ar  gael  yn  eu  hysgrifeniadau ;  fod  y  ddysgeid- 
iaeth  hon  wedi  ei  chadw  yn  nhraddodiadau  yr  eglwys  foreuol ;  fod  y 
traddodiadau  hyny  wedi  eu  casglu  ynghyd  yn  y  bummed  ganrif  yn  un 
corff  cyflawn ;  ac  oblegid  hyny  fod  yr  eglwys,  fel  yr  oedd  yn  y  ganrif 
hoDO,  o  ran  athrawiaeth  a  defodau,  yn  ddangosiad  cywirach  na'r 
Testament  Newydd  o  feddwl  ac  ewyllys  Duw.  Yn  eglwys  y  bummed 
ganrif  y  ceir  yr  athrawiaeth  apostolaidd  yn  ei  chyfander  a'i  haddfed- 
rwydd.    Ond  er  mai  dyma  olygiad  uniongred  yr  Eglwys  Babaîdd  ar  reol 


Id  BHEOL  FFTDD  A  OHTNNYDD  TB  ATHBAmAETH. 

ffjdd,  yr  bwn  a  gadanibäwyd  yn  NgbyDgbor  Trent,  eto  y  mae  amryw  o'i 
duwinyddion  galluocaf  yn  bresenDol  yn  ymwrtbod  âg  et ;  ac  y  mae,  ar 
ry w  ystyr,  yn  rbyfedd  eu  bod  yn  dianc  rbag  cael  eu  besgymuno  ganddi. 
Y  rbeswm  am  eu  barbediad — y.rbeswm  pabam  y  mae  yr  awdurdodaa 
eglwysig  yn  ddisylw  o'r  fatb  wyriad  oddiwrtb  gauonau  Trent,  ydyw  fod 
dyben  y  du.winyddion  byn  yn  dda ;  er  mwyn  llesâd  yr  Eglwys  y  maent 
yn  angbredu  un  o'i  pbrif  ddaliadau.  Y  maent  yn  ymwrtbod  â'r  ben 
olygiad  am  y  Bibl  a  tbraddodiad,  nid  oddiar  olygiadan  Protestanaidd 
ar  ddigonolrwydd  yr  Ysgrytbyrau,  oud  oddiar  olygiadau  îs,  a  mwy 
cywÌT,  ua'r  ben  gredo  Pabaidd  o  bartb  dilysrwydd  traddodiad.  Mae  y 
duwinyddion  mwyaí  galluog  a  Ileiaf  rbagfarnllyd  yn  Eglwys  Bbufain  er 
ys  talm  yn  gweled,  ac  yn  barhâus  yn  d)^íod  i  weled  yn  gliriacb,  nad  yw 
y  rban  fwyaf  o'r  traddodiadau  eglwysig  yn  baeddu  crediniaetb,  ac  felly 
fod  yn  rbaid  cael  tir  cadarnacb  ì  gynnal  athi*awiaetbau  diweddaraf  yr 
Eglwys.  Yr  oedd  amryw  o'r  ysgrifenwyr  Protestanaidd  wedi  llwyddo 
i  ddangoB  geudeb  traddodiad,  ac  ì  brofì  nad  yw  y  syniad  am  unfrydedd 
y  Tadau  ond  breuddwyd  ofer ;  ac  nad  oes  cymaint  ag  un  o'r  Tadan 
boreuaí,  beb  son  am  unírydedd  yr  oll  o  bonynt,  wedi  gadael  un 
lìnell  ar  ei  ol  sydd  yn  cefnogi  ffurfìau  dìweddaraf  Pabyddiaetb.  Dengys 
Dr.  Waterland  fod  prif  gyfeiliornwyr  yr  oesoedd  Cristionogol  boreuaf, 
yr  un  fatb  ag  ysgrifenwyr  Pabaidd  yr  oesoedd  dilynol,  yn  amcana 
attegu  eu  beresiau  eu  bunain  gyda'r  ffoleddau  a  alwent  yn  draddod- 
ladau  apostolaidd ;  íod  Ilawn  cymaìnt  o  ddelw  gwirionedd  ar  ý  traddod- 
iadau  celwyddog  byn  ag  syddar  y  traddodiadau  y  ceisia  Eglwys  Rbuíain 
trwyddynt  gadarnhâu'  ei  hoff  atbrawiaethau.  Mae  yn  wir  y  dadleua  y 
Pabydd  mai  gau  oedd  traddodiadau  y  cyfeiliornwyr,  ond  fod  traddod- 
iadau  yr  Eglwys  Lân  Gatbolig  yn  wirionedd  dilys  a  dilwgr.  Ond  nid 
oes  neb  o  berchen  rbeswm,  ond  y  Pabydd  a'r  Puseyad,  yn  teimlo  grym 
yr  baeriad.  Mae  yr  atebiad  iddo  wrth  law.  Nid  yw  ond  ymresymiad 
mevvn  cylch.  Pa  fodd  y  profa  y  Pabydd  athrawìaeth  a  defodau  ei 
Eglwys  ?  Trwy  draddodiadau  apostolaidd.  Er  nad  oes  yn  y  Testament 
Newydd  un  gair  o  blaid  rbyw  atbrawiaetb  neu  ddefod  neillduol,  eto  y 
mae  yn  unol  â  meddwl  yr  apostolion,  ac  arferion  yr  eglwys  apostolaidd, 
íel  y  gwelir  yn  y  traddodiad  a  gofnodìr  gan  y  Tad  bwn  neu  yr  ysgrif- 
enwr  eglwysìg  arall.  Ond  gellir  gofyn,  Pa  brawí  sydd  genycb  o 
darddiad  apostolaidd  y  traddodiad  ?  Pwy  all  wirio  y  traddodiad  ?  Yr 
ateb  yw,  Yr  Eglwys.  Mae  yr  eglwys  yn  barnu  ac  yn  penderfynu  fod  y 
traddodiad  yn  ddilys,  ac  wedi  ei  drosglwyddo  i  lawr  yn  ddilwgr.  Yn  y 
modd  yma  y  mae  yr  Eglwys  yn  gorpbwys  ar  sail  traddodiad,  a  thra- 
ddodiad  yn  gorpbwys  ar  ddedfryd  yr  Eglwys;  y  gwreiddyn  yn  dwyny 
gangen,  a'r  gangen  yn  dwyn  y  gwreiddyn  befyd.  Ond  os  ydyw  yr 
Eglwys,  yn  ngrym  eì  bawdurdod  a'i  goleuni,  ar  waban  i  bob  tystiolaetb 
banes)'ddol,  yn  gallu  penderfynu  dilysrwydd  unrby w  gorff  o  draddod- 
iadau,  mae  yn  naturìoi  gofyn,  Pa  angben  am  draddodiadau  o  gwbl? 
Onid  yw  ei  goleuni  a'i  bawdurdod  bi  ei  bun  yn  y  presennol  yn  llawn 
ddigon  i  benderfynu  pob  mater?  Paham  y  mae  sefydliad  sydd  yn 
feddiannol  ar  y  fatb  anffaeledigaetb  bam  yn  llyfietheirio  ei  bun  â  ben 
draddodiadau  o  gwbl  ? 

Nid  oes  dim  amlycacb  yn  banes  duwînyddiaetb  na'r  ffaith  fod  tra- 
ddodiad   yn   sylíaen  dywodlyd  i  adeilada   cyfondraeth  ami.    Gyd- 


BHBOL  rFYDD  Á  OBYNHTDD  TB  ATHBATl^ETH.  13 

nabyddir  hyny  gan  rai  o'r  prîf  ysgrîfenwyr  Pabaîdd  en  bnnaìn,  fel  y 
cawn  ddangos  eto.  Dicbon  nad  oes  neb  yn  y  ganrit  hon  yn  deall  y 
ddadl  rbwng  Protestaniaeth  a  Phabyddiaeth  yn  well  na'r  diweddar 
Dr.  CunnÌDgham;  ac  y  mae  efe  yn  profí  yn  ddiammbeuol  nad  oes 
genym  un  fíordd  sicr  i  wybod  i  fanylrwydd  beth  oedd  barnau  yr  apos- 
tolion,  oddieithr  eu  hysgriíeniadau  dilys  hwy  eu  hunain;  nad  oedd 
athrawiaeth  a  defodau  yr  eglwys  yn  yr  ail  a'r  drydedd  ganrif,  ac  yn 
enwedig  yn  y  bedwaredd  a'r  bummed,  yr  hyn  oeddynt  yn  yr  oes 
apostolaidd ;  ac  nad  y w  y  gyfundrefn  Babaidd,  fel  y  cafodd  ei 
chwblhâu  a'i  chadarDhâu  yn  Nghyughor  Trent,  yn  unol,  mewn  un 
modd,  â  thraddodiad  y  bedwaredd  ganrif  a'r  bummed,  a  Uawer  llai  â 
thraddodiad  yr  ail  ganrif  a'r  drydedd.  Canfyddir  Ilygriad  yn  y  cyfnod 
cyntaf,  o*i  gymharu  â'r  oes  apostolaidd ;  yn  yr  ail,  o'i  gymharu  â*r 
cyntaf ;  yn  nghyfnod  Cynghor  Trent,  o'i  gymharu  â*r  ail ;  a  chaDfyddir 
llygriad  mwy  eto,  o  gymharu  Cynghor  y  Yatican  â  Chyoghor  Trent. 
Mae  yr  hen  reol  Babaidd  i  benderfynu  beth  sydd  wirionedd  Dwyfol,  y 
rheol  y  mae  y  Tractariaid,  mewn  undeb  à*r  Pabyddion,  yn  ymorfoleddu 
ynddi — Qnod  semper,  quod  ubique,  quod  àb  omnibus,  yr  hyn  a  ddywedir 
bob  amser,  ymhob  man,  a  chan  bawb — wedi  cael  ei  phrofì  yn 
ddiwerth ;  mae  yn  rheol  anmhenodol  ac  amwys,  ac  heb  feddu  unrhy w 
íuddioldeb  ymarferol;  nis  gellir  ei  chymhwyso  at  unrhyw  gorffor- 
iaeth  gweledig  o  Gristionogion.  Ofer  ydyw  ymofyn  am  unfrydedd 
cyffredinol,  ymysg  pawb,  ymhob  lle,  trwy  yr  oesoedd,  mewn  unrhyw 
seíydliad  eglwysig,  ar  brif  bynciau  y  ffydd.  '  Rheol  yn  nychymyg 
Yincentius  ydoedd,  heb  gael  ei  chadw  mewn  un  corff  gweledig  o  Grist- 
ionogion ;  a*r  unig  agosâd  áti  ydyw  yr  un  a  welir  yn  marnau  y  gwir 
gredinwyr  ymhob  eglwys  am  wirionedd  mawr  yr  efeogyl,  trwy  dderbyn 
o  honynt  yr  eneiniad  oddiwrth  y  Sanctaidd  hwnw,  trwy  yr  hwn  y 
maent  yn  gwybod  pob  peth  sydd  yn  anghenrheidiol  er  iachawdwriaeth. 
Y  camsyniad  mwyaf  oedd  cymhwyso  y  cyfry  w  reol  at  un  sefydliad  Crist- 
ionogol,  yn  enwedigol  at  Eglwys  Bhufain ;  ond  gellir  ei  chymhwyso, 
i  ryw  raddau,  ac  o  fewn  rhyw  derfynau,  at  Israel  Duw  ymhob  cyfuudeb 
Cristionogol.  Nid  oes  neb  wedi  Uwyddo  i  ddangos  fod  y  rheol  yn 
anghymhwysadwy  at  Eglwys  Bhufain  yn  fwy  na'i  duwinydd  galluocaf, 
Dr.  Newman. 

Mae  rhai  ysgrifenwyr  wedi  cyfleu  rhai  o  hoDÌadau  y  Babaeth  gyferbyn 
â  barnau  y  Tadau;  ac  nid  oes  dim  wedi  dangos  geudeb  y  cyntaf  yn 
iwy.  Meddylier,  fel  engraifft,  am  y  pwnc  o  benogaeth  y  Pab  a*i  anffael- 
edigaeth.  Dywed  Turrecremata,  un  o  brif  awdwyr  yr  Eglwys  Babaidd^ 
fod  awdurdod  yr  agoriadau,  yr  hwn  a  roddwyd  i*r  Pab,  yn  cyrhaedd  at 
bawb  a  phob  achos  ymhob  man ;  a  bod  ei  awdurdod  ef  ei  hun  yn  gor- 
bwyso  awdurdod  yr  holl  eglwys  unedig.  Hòna  Becan,  awdurdoduchel 
arall,  fod  gan  y  Pab  yr  un  gaílu  i  wneuthur  deddfau  eglwysig  i  rwymo 
yr  holl  eglwys  Gatholig  ag  sydd  gan  deyrn  tymmorol  i  rwymo  ei  ddeil- 
iaid.  Ffynnonell  fawr  pob  cyfeiliornad,  medd  awdurdod  arall,  ydyw  y 
gwadiad  o  benogaeth  ac  anffaeledigaeth  y  Pab.  Dywed  Bellarmine,  y 
penai  o  hen  amddiffynwyr  yr  Eglwys,  nas  gall  neb  feddu  Crist  yn 
arglwydd  heb  ymostwng  i'r  Pab.  Mae  y  rhai  hyn  yn  hen  ysgrifenwyr, 
ac  yn  amcanu  bod  yn  weddol  gyjnedrol.  Aeth  rhai  diweddarach  yn 
twj  eithaíol,  ac  nn  o'r  rhai  hyny  oedd  De  Maistre,  yr  hwn  a  ddywed 


14  BHBOL  FF7DD  A  OHYHNTDD  TB  ATHBAWIAieFH. 

maî  y  Pab  ydyw  nnig.  ffynnonell  Gristîonogaeth ;  mai  iddo  ef  y  perthyn 
yr  addewidion,  ac  mai  ei  berson  ef  ydy w  canolbwynt  nndeb  yr  eglwys. 
Ond  er  mor  eithafol  a  chryfìon  ydyw  y  geiriau  hyn,  nid  ydynt  yn  agos 
gymaint  felly  à  rhai  o  eiiiau  y  Pab  presennol  am  dano  ei  hun,  a  rhai  o 
ymadroddion  ei  blant  am  dano,  ar  ol  cyhoeddi  ei  anffaeledigaeth  yn 
Nghynghor  y  Yatican.  Ond  yn  lle  bod  unfrydedd  ymysg  y  Tadau  ar 
y  cwestiwn  pwysig  hwn,  hollol  ddystaw  ydynt  arno.  Mae  Dr.  Isaac 
Barrow,  yn  ei  draethawd  rhagorol  ar  Uchafiaeth  y  Pab,  yn  sylwi  fod  yn 
destun  syndod  dirfawr,  os  yw  y  Pab  yn  gyfryw  ag  y  mynai  ef  eihun  a'i 
ddeiliaid  iddo  fod,  nad  oes  mewn  cynifer  o  gyfrolau  trwchus  o  waith  y 
Tadau  ddim  cymaint  ag  un  ymadrodd  eglur  ar  fater  mor  bwysig  o 
athrawiaeth  ac  ymarferíad.  Yn  eu  hesbonìadau  ar  yr  Ysgrythyrau,  lle 
y  cyfarfyddant  âg  amryw  eiriau  am  eglwys  Dduw  a'i  swyddogion;  yn 
eu  traethodau  ar  yr  offeiriadaeth,  ar  undeb  a  heddwch  yr  eglwys,  ac  ar 
Bism  a  heresi ;  yn  eu  hepistolau  ar  amrywiol  faterìon  eglwysig ;  yn  eu 
hadroddiadau  hanesyddol — onid  yw  yn  syn  na  ddỳwedant  rywbeth  am 
uchafiaeth  y  Pab,  pan  y  buasai  yn  hollol  gyûeus  i*w  hamcan  iddynt 
son  am  dano?  Yr  unig  reswm  na  soniant  rywbeth  am  dano,  wrth 
ymdrin  â  materion  y  meddyliem  oedd  yn  eu  gwahodd  i  hyny,  ydy  w,  nad 
oeddynt  yn  credu  ei  uchafiaeth.  Nîd  yn  unig  nid  oeddynt  yn  ei  gredu, 
ond  nid  oedd  ganddynt  un  syniad  am  dano;  ac  felly  nid  ydynt  yn 
uniongyrchol  yn  ei  wrthwynebu.  Y  maent  yn  hollol  ddystaw  ar  y 
mater.  N id  y w  Eusebius,  wrth  adrodd  hanes  yr  eglwys  gyntefìg  yn  fanwl, 
yn  yngan  gair  am  un  unbenaeth  eglwysig.  Sylwa  Sanderson  Hobins^' 
na  chrybwyllir  am  dano  mewn  darlithiau,  fel  yr  eiddo  Gyril,  nac  mewn 
esboniadau  ar  Gredo  yr  eglwys,  fel  yr  eiddo  Awstin,  nac  mewn  un 
gyíundraeth  o  dduwinyddiaeth :  nid  oes  un  hanesydd  paganaidd  yn 
gwneuthur  un  cyfeiriad  ato,  nac  un  dadleuydd  Gristionogol  yn  ei  am- 
ddiffyn  na'i  egluro.  Nid  oedd  iddo  ddim  lle  mewn  un  Gredo  cyntefig, 
nac  mewn  un  damodiad  a  roddid.yn  y  canri£oedd  boreuaf  o  natur 
eglwys  Dduw.  Mae  un  awdwr  Pabaidd,  Launoy,  wedi  casgla  ynghyd 
uwchlaw  cant  o  ddeffîniadau  o'r  eglwys,  o'r  amseroedd  boreuaf  hyd 
Gynghor  Trent,  ond  nid  oes  un  o  honynt  yn  crybwyll  uchafìaeth  y 
Pab  fel  un  o'r  elfenau,  heb  son  am  ei  anffaelëdigaeth. 

Mae  y  Tadau,  nid  yn  unig  yn  ddystaw  ar  uchafìaeth  esgob  Rhufain, 
ond  hefyd  yn  dysgu  egwyddorion  hollol  anghymmodlawn  â'r  cyfryw 
uchafìaeth;  megys  fod  esgobion  pob  talaeth,  neu  brif  henuriaid  pob 
dosbarth,  yn  annibynol  ar  bob  gallu  eglwysig  arall,  a  bod  awdurdod 
uchaf  yr  eglwys  yn  trigo  yn  ei  chyngborau,  nid  mewn  un  person. 
Llefarant  am  annibyniaeth  dosbarth  o  eglwysi  mewn  cynnadledd  o'u 
cynnrychiolwyr,  fel  erioed  heb  glywed  son  am  hawliau  gwrthwyneb 
yn  cael  eu  hÒDÌ  gan  neb ;  ac  yr  oeddynt  o  anghenrheidrwydd  mewn 
anwybodaeth,  am  nad  oedd  un  esgob  yn  eu  hamser  yn  meiddio 
gwneuthur  honiad  o*r  fath.  Mae  amryw  o  brif  awdwyr  Eglwys 
Ehutain,  yn  yr  oesoedd  diweddaraf,  yn  gystal  ag  yn  yr  oes  hon,  yn 
dwyn  yr  un  dystiolaeth  â*r  ysgrifenwyr  Protestanaidd  am  ddystawrwydd 
y  Tadau  boreuaf  ar  y  pwnc,  Gallem  nodi  dau  o'r  ysgrifenwyr  enwocaf, 
Bossuet  a  Dr.  Döllinger.     Pwnc  o  ymchwiliad  hanesyddol,  nid  o 

*  Thê  Claim  ofíhe  Bmm  Church» 


T  FFUBFAFEN.  15 

ddamcaniaeth  athrawìaethol,  ydyw ;  felly  nid  yw  yn  heth  i  ryfedda  ato 
fod  dynion  dysgedig  gonest  yn  nghymnndeh  Eglwys  Ehnfain  yn  dyíod 
i'r  un  penderfyniad  amo  â'r  Protestaniaid. 

Ond  y  mae  yr  nn  peth  yn  wir  gyda  golwg  ar  eraill  o  ddaliadan 
arbenig  y  Babaeth.  Geiriau  gwegi  ydyw  yr  haeriad  am  gydsyniad 
unírydol  y  Tadan.  Mae  cydsyniad  y  Tadaa  ar  nnrhyw  gwestiwn  pa 
bynag  yn  beth  tra  anhawdd  ei  ganfod,  a  Uawer  llai  ar  ddaliadaa  neiU- 
duoi  y  Babaeth.  Yr  unig  beth  a  geir  mewn  rhai  o  honynt  ydyw 
awgrymiadau  neu  dueddiadau  yn  nghyfeiriad  rhai  o'r  llygriadau  sydd 
wedi  eu  dadblygu  i'r  eithafoedd  yn  y  gyfundrefn  Babaidd. 

Gan  íod  y  perffeithiad  sydd  wedi  bod  yn  ddiweddar  ar  ymchwiliadau 
hanesyddol  wedi  dangos  yn  eglurach  nas  gall  Eglwys  Ehuíain  bwyso 
dim  ar  draddodiad,  ac  felly  íod  rhan  o  sail  ei  ffydd,  a'r  oll  o  sail  ei 
daliadau  arbenig,  yn  cilio  oddidani,  yr  oedd  amryw  o'r  duwinyddion 
galluocaf  yn  teimlo  fod  anghen  rhy w  attegion  newyddion  i  gynnal  yr 
hen  adeilad.  Nid  diogel  oedd  pwyso  ar  hanesiaeth.  Gwell  iyddai 
rhyw  ddamcaniaeth  athronyddol  yn  apelio  at  y  dychymyg.  Da  íyddai 
pe  gellid  ffurfio  rhyw  gyfundraeth  lydan — digon  llydan  i  dderhyn  i'w 
mynwes  bob  newydd-beth;  digon  ystwyth  i  gyfaddasu  ei  hun  at 
unrhyw  athrawiaeth  neu  ddefod  y  gall  uchelgais  Ehufain  ei  dyfeisio. 
Anghenrhaid  ydyw  mam  dyfais;  a  chan  fod  Eglwys  Ehufain  mewn 
anghen  mawr  am  ryw  gyfundraeth  newydd  i  gyfreithloni  ei  honiadau, 
hen  a  diweddar,  nid  hir  y  buwyd  heb  ddarparu  ar  gyfer  yr  anghen 
trwy  yr  hyn  a  elwir  yn  Ddadblygiad ;  ac  ar  y  gyfundraeth  hon  y  cawn 
sylwi  yn  ein  herthygl  nesaf. 


Y    FFÜRFAFEN. 

Ffobfafen  dlos  !  pa  le  mae  'r  awen  hono, 

A  dỳna  ddarlun  o  dy  Ddwyfol  fri? 
Y  meddwl  mwyaf  beiddgar  sydd  yn  syrthio 

I  lesmair  per  yn.dy  ogoniant  di; 
Doed  angel  beibio  gyda  'r  hwyrol  awel, 

I  wel'd  ysblander  dy  olygfa  der ; 
Yn  mhlyg  y  cwmwl  fe  angbofia  'i  bwyntel, 

A  thry  i  gânu  gyda  'r  miliwn  ser ! 

Ar  lif  dy  wawl  ysbrydion  sydd  yn  nofio 
O  nef  i  neí  trwy  *r  grëadigaeth  fyw ; 

Ac  yn  dy  nos  teleidion  sy  'n  blaguro, 
Fel  gardd  o  ros  wrth  drothwy  palas  Daw  1 


10  T  TrcsFjüm. 

Os  eododd  cinnwl  jn  awjrgylch  Eden, 
Gan  wlawio  gwenw vn  marwol  ar  ein  byd ; 

Fe  geidw  Duw  brydierthîon  j  Ffaríafen« 
Yn  hardd  goronbleth  ar  ei  ben  o  hyd. 

Sancteíddrwydd  dysglaer  a  Dwyfoldeb  tanbaid, 

Sy'o  dy walltedig  dros  y  llèn  feodigaid ; 

Fel  pe  b'ai  llanw  neíol  o  dlysioeb 

Yn  llifo  dros  genlanau  tragwyddoldeb ; 

Yn  emes  nwch  aoialwch  y  ddaearen, 

O  swynion  gwlad  ta  hwot  i'r  bellaf  seren  ! 

Llaes  gyrau  hon  a  geír  yn  rhwym  o  hyd, 

Wrth  anr  begynan  y  tragwyddol  fyd ; 

ParháDt  trwy  'r  oesau  'n  ddysglaer  fel  yr  haan, 

A  bythol  newydd  fel  y  nef  ei  hanan. 

Y  wawr  ddihalog  yn  eî  sanctaidd  wely, 

Yn  swn  canîadaa  'r  grëadigaeth  ddeffry ; 

Esgyna  'n  nwyfas  hyd  y  pell  wybrenaa, 

A  blodaa  'r  dydd  yn  gwrido  ar  ei  graddiaa ; 

Pelydryn  claer  sy  'n  ei  dehealaw  dlos, 

Yn  ysgwydedig  awch  gorseddfa  'r  nos ; 

Nes  ydyw  graddian  hono,  er  mor  ddaon, 

Dan  bwys  ei  braw  yn  troi  yn  ddysglaer  wynion ! 

Daw  'r  haul  i  fyny  dros  y  bryniau  pell, 
Fel  seraph  ar  ei  hynt  i'r  "  wlad  sydd  well ; " 
A  gosgordd  nefol  o  gymylau  glanbryd 
Yn  gwylio  ymdaith  ei  frenhinol  gerbyd ; 
Mae  Uif  o  wawl  yn  tarddu  o'r  olwynion, 
Ac  ymddifyra  'r  cymyl  glain 
Wrth  drochi  eu  maDtellan  cain 
O  fewn  ei  donau  gloëwon  ; 
Bhaiadra  'n  danbaid  o'r  Fíurfafen  bryd, 
Yn  ddiluw  mawr  o  fy  wyd  ar  y  byd ! 

Mae  'r  blodau  ín  yn  cysgu  ar  eu  dail, 
Ac  yn  breuddwydio  am  gosanu  'r  haul, 
Yn  deffro  'n  dawel  o'u  melusaf  hûn, 
A  serch  eu  carìad  yn  gogleisio  'u  min ; 
Daw  gwrid  serchgarol  idd  eu  gruddiau  addien 
Wrth  wel'd  yr  haul  yn  rhodio  y  Fíurfafen. 

Difesur  ydyw  y  Ffurfafen  helaeth, 

Diderfyn  hefyd  ydy w  ei  hamry wiaeth ; 

Os  taena  gtbg  ei  ddelw  dros  ei  gwyneb, 

Daw  gwên  drachefn  i'w  ymlid  mewn  sirioldeb ; 

Mae  'i  gwên  yn  tywallt  lloniaDt  î'n  calonau, 

A'i  gẁg  yn  arllwys  by wyd  ar  y  blodau ; 

Mae  'r  cwmwl  gwỳn  sydd  trwy  y  gwagle  'n  nofio, 

A  byd  0  ryfeddodau  'n  górwedd  ynddo  I 


t  FFUBFAFSN.  17 

Fawreddog  gryd !  lle  mae  y  mellt  yn  hnno, 

Y  gwynt  dan  gânn  sy'n  parhâa  ì'w  siglo ; 

0*i  fewn  mewn  trwmgwsg  y  brenddwydia  'r  daran, 

A'i  hudgorn  mawr  sydd  yn  ei  nen  yn  hongian ! 

Dibafal  enfys  o  ryw  Ddwyfol  liwiau 

Sydd  uwcb  ei  ben  fel  talaith  o  rosynan]; 

A  bys  trngaredd  yn  cyfeirio  ato, 

Fod  allwedd  dilnw  yn  grogedig  wrtho  ! 

Ond  cilia  y  dydd  yn  flinedig  ei  wawr, 
Hyd  riw  y  Fíurfafen  ä'r  huan  i  lawr ; 
Mae  'r  nefol  ogoniant  o'i  ol  a  lewyrcha 
Fel  llwybr  o  aur  yn  cyfeirio  i'r  Wynfa.  . 

0 !  Iwybr  bendigaid — ei  wyneb,  yn  wîr, 

Gan  lif  o  arddunedd  a  olchwyd  yn  glir ; 

Mae  'r  swynol  brydíerthwch  digymhar  sydd  arno, 

Yn  temtio  angelion  Paradwys  i'w  rodio  ! 

Yr  Engyl,  a"r  Awen,  yn  unîg  y  sydd 
Yn  beiddio  tramwyo  heolydd  y  dydd ; 
Mae  'r  Awen  hyd  faes  y  Ffurfafen  ehelaeth, 
Yn  golchi  ei  hêdyn  yn  ngwlith  ysbrydoliaeth  ! 

Ëhed  ar  ei  hymchwil  hyd  ddolydd  y  nef, 
Al  cbrebwyll  yn  feiddgar  a'ì  haden  yn  gref ; 
Gan  ddisgyn  ar  nefol  lanerchau  cyfoethog, 
I  sugno  y  diliau  o'u  blodau  dihalog. 

Yn  ol  i*w  gorseddfa  fel  gwyryf  y  daw, 
A  chlwm  o  rosynau  y  net  yn  ei  llaw ; 
Eu  hyfryd  aroglion  a  thegwch  eu  pryd, 
A  swyna  edmygedd  a  chalon  y  byd. 

Celfyddyd  ar  ei  gorau 

Sydd  ar  y  maes  o  hyd, 
A'i  swynol  addurniadau 

Yn  denn  serch  y  byd ; 
Ond  syrth  i  lesmair  tawel, 

Pan  yn  ei  gardd  o  rôs ; 
"Wrth  wel'd  y  cymyl,  bob  yn  ail, 
Yn  teg  addurno  bedd  yr  haul, 

Ar  fron  yr  wybren  dlos ! 

Ni  welodd  Uygad  Awen 

Y  fath  brydferthwch  llawn, 
Ag  sy'n  coroni  'r  wybren 

Ar  fachlad  haul  brydnawn ; 


18  Y  FFÜBFAFBH. 

Mae  fel  pe  'n  efelychu 

HoU  swyn  y  crëad  crwn ; 
A  blodaa  cain  o  erddi  'r  ser, 
A  hulir  hyd  j  llwybraa  ter, 

0  âaen  cynhebrwng  hwn ! 

Yr  hwyr  a  ddrìnga  i  fyny 
Dros  ben  y  clogwyn  pell, 

I  wylo  ar  ei  wely, 
A  gwylio  dôr  ei  gell ; 

Mae  *r  awel  yn  y  Uwyni 
Yn  graddfan  rhwng  y  dail; 

A  myrdd  o  íydoedd  nwch  y  rhod, 

O  dragwyddoldeb  sydd  yn  d'od 

1  weled  bedd  yr  haul ! 

Os  duodd  y  Ffurfafen, 

Dan  bwys  ei  galar  pmdd, 
Mae  seren  ar  ol  seren 

Yn  gwneyd  y  nos  yn  ddydd ; 
Yn  ddydd  i  weled  natur, 

Yn  gwisgo  'i  choron  gnn ; 
Yn  ddydd  i  fyn'd  ar  aden  gref, 
O  haul  i  haul,  o  neí  i  nef, 

At  orsèdd  Duw  ei  hun ! 

O !  sanctaidd  nos,  mae  dy  fiParfafen  der 

Yn  oriel  cânu  i  gymanfa  'r  ser ! 

Y  seren  bellaf,  ar  ei  thanllyd  orsedd, 

Sy'n  crynu  o  fraw  wrth  deimlo  ei  hunigedd ; 

'*  Sain  cân  a  moliant "  dros  ei  gwefus  addîen, 

Adseinia  'n  glir  yn  nghyngherdd  y  Ffurfafen. 

Mae  'r  byd  yn  gorwedd  mewn  breuddwydion^^trist, 
A  llygredd  calon  wedi  cau  ei  glust ; 
Hen  gwmwl  camwedd  yn  ei  lygad  blin, 
A  chabledd  hyll  yn  crogi  wrth  ei  fin ; 
Ond  mae  y  ser  yn  cânu  yn  dragwyddol, 
A'u  dwíh  addoliad  sydd  yn  fôr  ymchwyddol, 
Fyth  yn  dyliío  dros  y  traeth  uwchben, 
Nes  Uwyr  ymgolli  'n  swn  y  môr 
O  fawl  sy'n  cylchu  gorsedd  lor, 
Heb  drai  tu  fewn  i'r  llen. 

Nid  yw  aneirif  fydoedd  yr  wybrenfyd, 
Sydd  fel  goleudai  ar  y  ffordd  i  wynfyd, 
Ond  dyferynau  o'i  ogoniant  Ef, 
Ddisgynodd  ar  y  llen  wrth  drwBÌo  'r  nef ; 


T  FFUBFAFSN.  19 

Mae  'r  Sylwedd  mawr  ac  hanfod  pob  gogoniant, 
Fíynnonell  pob  goleani  ac  arddaniant 
Gorawch  pob  neíoedd,  ac  awchlaw  pob  haan, 
Yn  ymhyíryda  yn  ei  wawl  ei  hanan  ! 

Da  fod  y  Uen  wybrenol  yn  daenedig 
Ehwng  daear  grin  a  gwedd  yr  Anweledig  ; 
Pe  safai  angel  ar  ryw  blaned  wen, 
A  rhwygo  y  wahanlen  sydd  awchben, 
Gogoniant  noeth  a  thanbaid  yr  Anfeidrol 
Darawai  sail  ein  byd  yn  wenfflam  ysol ! 

T  "  wenlloer  arianlliw  "  â  gwen  ar  ei  gradd, 
Siriola  'r  Fíarfafen  gymylog  a  phradd ; 
Fel  geneth  drwsiadas  yn  dysgwyl  ei  chariad, 
A  serch  yn  cyfodi  yn  fflam  idd  ei  llygad. 

Ah !  lenad  gariadas — morwynig  'y  môr, 
Ni  chaiff  fyn*d  i  gara  ymhell  dros  ei  dôr ; 
Mae  'n  rhaid  iddi  wylio  ar  Neifìon  o  hyd, 
A'i  siglo  fel  baban  yn  wylo  'n  ei  gryd. 

Mae  'n  cydio  'n  ei  law,  gan  ei  arwain  yn  gaeth, 
A'i  ddysga  i  gerdded  ei  han  ar  y  traeth ; 
Ei  ollwng  a  wna  i  wneyd  deínydd  o'i  droed, 
Ond  methodd  roi  cam  heb  gael  codwm  erioed. 

Y  "  Seren  Ogleddol,"  fel  dawies  o  fri, 

A  chwardd  ar  ei  delw  ei  han  yn  y  Ui' ;  % 

Os  oes  ambell  seren  fwy  dysglaer  a  thloB, 

Nid  oes  eìffyddlonach  ar  fynwes  y  nos  ; 

Ar  orsedd  seíydlog  mae  'n  eistedd  yn  loëw, 

A  gobaith  y  morwr  â'i  íraich  am  ei  gwddw! 

Had-ddenwyd  athrylíth  seryddwyr  y  byd, 

I  deithio  cyfandir  y  nef  ar  ei  hyd ; 

Ac  eistedd  yn  ngherbyd  y  gomed  oínadwy, 

Sydd  fyth  hyd  eithaíoedd  y  nefoedd  yn  tramwy  I 

Ar  blaned  wen  ysblenydd, 

Disgynent  yn  ea  hwyl ; 
Ond  awch  y  gwelent  newydd 

Gymanfa  *n  cadw  gwyl ; 
Ac  ar  y  llìnell  beilaf, 

Ganíyddent  awch  y  byd, 
'B  oedd  angel  yn  cyfeirio 
Ea  golwg  oddiyno 

At  iydoedd  nwch  o  hyd. 


dO  T  FFUBFAFSN. 

Golndoedd  y  ddaearen— > 

Dìderiyn  ydynt  hwy ; 
Ond  cyfoeth  y  Ffurfafen 

Sydd  yn  aníeidrol  f wy ; 
Ni  fedr  llid  tymmoraa 

Sy  'n  croesi.'n  daear  ni, 
Anadla  ar  y  blodaa 
Sy  'n  tyfa  ar  lechweddaa 

Ei  meusydd  sanctaidd  hL 

Ond  haal  y  borea  olaf  yn  ei  wely, 
Yn  swn  taranaa  diwedd  byd  a  ddeffry ; 
Ymdaena  gwywder  dros  ei  wên  drybelid, 
Fel  hen  bererin  fyddo  'n  cael  ei  ymlid 
O  flaen  marwolaeth  a'i  sychedig  gledd, 
Hyd  riwiaa  henaint  dros  ymylon  bedd ! 
Ar  gwmwl  tanbaid  drwy  'r  Ffarfafen  bnidd, 
Daw  angel  heibio  i  dori  bedd  y  dydd ; 
A'r  byd  a  enfyn  yn  orymdaith  gref, 
Ei  fflamaa  olaf  i'w  gynhebrwng  ef ! 

Yr  angel  hwn  anadla  drwy  'r  wybrenan, 
Gan  ddiffodd  fflam  yr  olaf  o'r  planedaa ; 
A'r  faith  Ffurtafen  a  oblyga  ynghyd, 
Fel  Uyfr  a  ddibrisiwyd  gan  y  byd ; 
Gollynga  ddeigryn  ar  ei  blygion  nefol, 
A  gesyd  arno  sêl  y  Duw  tragwyddol ! 
Ehied  i  fyny  trwy  y  gwagle  niwliog, 
Heibio  adfeilion  y  comedau  gwibiog; 
A'r  llyír  hwn  yn  ei  ddeheulaw  gref, 
I'w  roi  ar  fwrdd  dihalog  neí  y  nef ! 
Ceir  gweled  Uawer  hen  bererin  yno, 
A  cherub  yn  ei  ymyl  yn  egluro 
Gyfrinion  dyfnion  Uawer  haul  a  seren, 
A  welodd  yn  y  pellder  gynt, 
Yn  croesi  'r  gwagle  ar  ei  hynt 
Hyd  Iwybrau  y  Ffurfafen. 

Pan  fyddo  'r  haul  o'i  sedd  yn  rhoddi  llam, 
Pan  drenga  *r  byd  ar  wely  poeth  o  fflam, 
0  !  boed  i  minnau,  'n  sanctaidd  ac  yn  hoëw, 
•*  Fynediad  helaeth  "  y  boreuddydd  hwnw  I 


DB.  ROWLAND  WILLIAMS. 

Thb  Life  and  Lettebs  of  RowLáJTD  WiLLiÂMS.  JVüh  Extract8fr(m  hU 
Note  Booh,  Edited  by  hìs  Wife.  In  Two  Volanies.  London :  âeniy  S. 
King  &  Go.,  65,  Oomhilly  and  12,  Paternoster  Bow.    1874. 

Tb  oedd  Dr.  Williams  yn  ŵr  ag  y  gall  Gymra,  ar  amrai  gyfriíon,  fod  yn 
falch  o  hono.  Gellir  ei  restra  ymhlith  ei  meibion  mwyaf  dysgedig  a 
gallaog.  Yr  ydym  yn  creda  y  bydd  yn  dda  gan  y  darllenydd  gael 
crynöad  o*i  fywyd,  a  chymhorth  i  sicrhâa  beth  oedd  ei  ddysgeidiaeth 
ddawinyddol.  Mae  ei  "Fywyd  a*i  Lythyraa"  yn  ffarfio  dwy  gyfrol 
brydferth,  o  dros  wyth  cant  o  da  dalenaa.  Mae  yn  dra  amlwg  fod  Mrs. 
Williams  wedi  ea  trefnu  a'a  golyga  gyda  zel  ac  ymroddiad  mawr. 
Llafar  nid  bychan  oedd  parotoi  a  dwyn  allan  y  cyfrolaa  hyn;  ond 
aeth  hi  at  y  gwaith  a  thrwy  y  gwaith  con  amore,  Llafar  cariad  ydoedd 
iddi  hi.  Ac  mae  yn  gwestiwn  a  allasai  neb  arall  wneyd  y  gwaith  yn 
well  nag  y  mae  hi  wedi  ei  wneyd.  Yr  oedd  hi  yn  fwy  cyfarwydd  na  neb 
arall  â  bywyd  mewnol  a  meddyliol  y  gwrthddrych,  ac  yn  gwybod  yn 
well  am  ei  brofiadaa  a'i  olygiadaa,  ac  am  arferion  a  neiUdaolion  ei  fywyd 
cyffredin.  Oydymdeimlai  hi  â'i  holl  anturiaethaa,  a  theimlai  ddy- 
ddordeb  byw  yn  ei  holl  helyntion.  Oynnwysa  y  gwaith  lawer  iawn  o 
lythyran  at  gyíeiliion  ar  wahanol  faterion,  a  hi  a  wyddai  oreu  pa  le  i 
gael  gafael  arnynt.  Mae  y  llythyraa  hyn  yn  rhan  bwysig  o'r  gwaith, 
am  ea  bod  yn  rhoi  llawer  o  help  i  sicrhâa  beth  oedd  gwir  olygiadaa  y 
Doctor  mewn  crefydd.  Mae'n  bosibl  yr  ysgrifenai  efe  yn  llai  amwys 
at  ei  gyfeillion,  ac  y  dadgaddiai  iddynt  hwy  íwy  o'i  wir  gredo,  nag  a 
wnai  mewn  dadleaon  brwd  a  chyffroas,  a  phan  yn  amddiffyn  ei  hnn 
rhag  ymosodiadaa  ei  wrthwynebwyr.  Mae  yn  hen  sylw  mai  y  ffordd 
orea  i  adnabod  dyn  ydyw  byw  gydag  ef;  ac  felly  yr  oedd  gan  Mrs. 
Williams  bob  mantais  1  adnabod  gwrthddrych  y  cyfrolaa  hyn,  tra  y 
meddai  hefyd  ar  graffder  i  sylwi,  a  dawn  i  ddarlanio.  Bydd  i  ni  bellach 
gymeryd  brasolwg  ar  helyntion  bywyd  Dr.  WiUiams,  a  gwneyd  ymgaip 
i  sicrhâa  beth  oedd  ei  olygiadaa  a'i  ddysgeidiaeth  ddawinyddoU 

Bowland  Williams  ydoedd  fab  Rowland  a  Jane  Wynne  Williams. 
Ganed  ef  Awst  16, 1817,  yn  Helygain,  Sir  Fflint.  Ei  dad  ef  y  pryd 
hwnw  oedd  offeiriad  plwyf  Helygain,  ond  ymhen  dwy  flynedd  wedi  hyn 
cafodd  fywioliaeth  Meifod,  ac  yn  1836  apwyntiwyd  ef  i  Ysceifiog.  Yr 
oedd  efe  hefyd  yn  Gaplan  Arholiadol  i'r  Esgobion  Oleayer  a  Lazmore ; 
a  chyda  hyn  yr  oedd  yn  Ganon  Llanelwy,  yn  Ddeon  Gwledig,  ac  yn 
Ynad  Heddwch  yn  Siroedd  Fflint,  Meirionydd,  a  Threfaldwyn.  Yr 
oedd  ef  yn  un  o'r  offeiriaid  Oymreig  mwyaf  enwog  yn  ei  oes.  Yr  yd^edd 
yn  ŵr  o  allaoedd  da»  o  fam  glir  a  chy wir,  yn  ysgolaig  clasorol  gwychi 


dd  DB.  BOWLAND  ŴILLIAlCd. 

ac  yn  awdardod  achel  ar  bob  materìon  ynglŷn  â  llênyddiaeth  Ojmreig, 
ac  yn  enwedig  pethan  yn  dal  cysylltiad  â'r  Bibl  a'r  Lljfr  Gweddi.  Yr 
oedd  wedi  tala  sylw  mawr  i  orgraff  y  Bibl  Gymraeg,  ac  wedi  cymhara 
á'n  gilydd  yn  ofalus  wahanol  argraffîadan  a  chyfieiti^iadaa;  ac  yr  oedd 
yn  an  o'r  pedwar  offeiriad  a  ddewiswyd  gan  yr  Esgobion  i  gynnorthwyo 
i  gywiro  y  cyfieithiad  Gymreig  o'r  Llyir  Gweddi  i'r  argraffisîd  newydd  a 
gyhoeddwyd  yn  1841.  Ysgriíenodd  lawer  i'r  cyhoeddiadan  Gymreig, 
yn  neilldaol  i'r  Gwyliedydd  a'r  CambrO'Briton,  Efe  hefyd  a  ysgrìfenodd 
Gofiant  am  Peter  Boberts,  yr  Henafiaethydd,  i'r  Cambrian  Plutareh, 
ynghyda  Ghofiant  am  yr  Esgob  Grìffith.  Ei  wraî^  ydoedd  ferch  i'r 
Parch.  Hngh  Wynne  Jones,  o  Dreiorwerth,  Môn.  Ba  iddynt  wyth  o 
blant — trî  o  feibion  a  phnmp  o  ferehed.  Yr  ail  fab  ydoedd  Bowland. 
Efe  a  dreuliodd  ddyddian  ei  ieaenctyd  yn  nyffryn  prydferth  Meifod,  ac 
arferai  ddyweyd  yi;  ystyriai  Meifod  ei  le  genedigol  yn  fwy  na  Helygain. 
Yma  y  dysgodd  efe  gyntaf  ddarllen  nator,  ac  i  feithrin  cariad  tnag 
ati.  Efe  a  ymhyfrydai  yn  benaf  yn  ei  ffurfiaa  gwyllt  a  mynyddig.  Ei 
ymholiad  cyntaf  yn  gyffiredin  wedi  myned  i  le  newydd  fyddai  am  y 
manan  achaf  cyfagos,  ac  yr  oedd  gan  wastadedd  marw  ddylanwad  dar- 
ostyngol  ar  ei  deimlad.  Yr  oedd  gan  y  môr  swyn  mawr  iddo,  er  pan 
anfonwyd  ef  yn  ieaanc  i  dreulio  rhai  misoedd  yn  Môn  o  herwydd 
gwendid  ei  iechyd. 

Fel  bachgenyn,  yr  ydoedd  yn  fychan,  llnniaidd,  Uwyd,  a'i  ben  yn  fawr 
mewn  cyfartaledd  i'w  gorff.  Mae  y  desgrìfiad  hwn  yn  dra  chymhwys 
iddo  ef  hefyd  wedi  tyfu  o  hono  yn  ddyn.  Yr  oedd  ei  ben  jn  ymddangos 
fel  yn  rhy  fawr  i'w  ffarf  eiddil.  Yr  oedd  yn  un  o'r  dynion  hyny,  wedi 
eu  gweled  unwaith,  nas  gellir  anghofio  eu  hymddangosiad.  Yn  ei 
âynyddau  boreuol  ef  yr  oedd^yr  arferìad  o  waedu  yn  ffynu  gyda  phob 
anhwylder  bron;  ac  efe  a  arferai  ddyweyd,  "Po  Iwydaf  yr  edrychwn, 
amlaf  i  gyd  y'm  gwaedid." 

Addysgwyd  ef  gan  ei  dad  nes  ei  fod  yn  ddeg  oed,  ac  efe  a  ddangosodd 
yn  gynar  fod  ganddo  alluoedd  anarferol  i  ddysgu.  Efe  a  arferai  ddy- 
weyd  nad  oedd  yn  cofio  amser  pan  na  allai  ddarilen  Lladin.  (Dywedir 
am  y  diweddar  Esgob  Thirlwall  y  gallai  efe  ddarllen  Lladin  yn  dair 
blwydd  oed!)  Yn  1828,  cymerwyd  ef  gan  ei  dad  i  ysgol  fawr  Eton ;  ac 
yn  ystod  y  blynyddoedd  a  dreuliodd  yno,  efe^^a  ddangosodd  ymroddiad 
mawr  i  fyfyrio,  a  bu  yn  hynod  o  Iwyddiannus,  trwy  ennill  anrhydedd 
uchel,  a  gwobrau  da,  un  o  ba  rai  ydoedd  am  y  Bryddest  oreu  i  goffhâa 
am  ymweliad  y  brenin  WiUiam  IV.  â'r  lle. 

Yn  1836  efe  a  etholwyd  i  Goleg  y  Brenin,  Gaergrawnt,  a  gadawodd 
Eton  wedi  ennill  iddo  ei  hun  radd  dda,  a  chymeriad  uchel  am  ddysg  a 
rhinwedd.  Yn  1838  bu  jn  llwyddiannus  i  ennill  y  Battie  Scholarship» 
Darllenai  a  myfyrìai  yn  galed  y  blynyddau  hyn,  a  nodweddid  ei  gymer- 
iad  hefyd  gan  duedd  a  theimlad  crefyddol.  Yn  Eton,  ac  wedi  hyny  yn 
y  Brìfysgol,  efe  a  arferai  gyfansoddi  gweddían;  ac  jn  ei  Iwyddiant  a'i 
aflwyddian^  efe  a  arferai  gyfeirìo  yn  wastad  at  Dduw.  Yr  oedd  wedi 
arfer  cymeryd  dyddordeb  mawr,  er  pan  yn  ieuanc,  mewn  pynciau 
duwinyddol.  Taeddid  ef  yn  gryf  at  athroniaeth  crefydd.  Efe  a  alwai 
Goleridge  y  pryd  hwn  "fy  eilan  mawr,"  ac  wedi  hyny  efe  a  arferai  son 
am  y  dylanwad  dwfii  a  gafodd  ei  ysgrìfeniadau  ef  arno;  ac  ystyriai  mai  efe 
yn  fwy  na  neb  arall  oäd  ei  dad  deallawl.    Yr  oedd  gan  y  Friend^  yr 


DB.  BOWLAND  WILLIAHS.  SS8 

Aids  to  Reflection,  a'r  Can/esmm  ofan  Enqmring  Spirit,  ran  íawr  yn  fifnrí- 
iad  ei  opiniyiiaa  creíyddol.  Yr  oedd  ynddo  ef  hefyd  yn  natoriol  hoffder 
cryf  at  farddonìaeth,  ac  eíe  a  arferai  farddoni  ei  hanan;  ac  yr  oedd  yn 
natnriol  iddo  trwy  ei  oes  oUwng  allan  mewn  barddoniaeth  ei  deimladaa 
cryfion  o  lawenydd,  cariad,  digter,  gofìd,  nea  grefydd.  Ni  a  roddwn 
yma  ddyfyniad  o'i  Nôd-lyfr  i  ddangos  iel  yr  oedd  yn  prydera  y  pryd  hwn 
ar  iaterion  mawrìon  Greíydd  Ddadgaddiedig : — 

Yr  ẃjt  yn  cael  fy  nyrysa  yn  ddychrynllyd  gan  ammheaon  a  dadlenon  ar  faterion 
ynglỳn  â  chrefydd.  Pa  beth  yw  ammodaa  ein  cymeradwyaeth?  Sat  y  ^wyddom  ni 
hwynt  ?  Pa  mor  bell  y  gàll  Cristionogion  wahaniaetha  ac  eto  barhâa  yn  Gnstionogion  I 
Ai  trwy  fifydd  bersonol,  nea  ai  trwy  y  sacramentaa,  fel  moddion  gras,  y  deawn  yn 
adgenedledig  ?  Eto,  beth  oedd  yr  apostolìon  yn  f eddwl  wrth  arfaeth  ac  etholedigaetìi  ? 
YmddeneyB  yr  holl  bethan  hyn  ì  gael  ea  dadlea  yn  ol  ac  ymlaen,  a'r  naill  i  filwrio  yn 
erbyn  y  Uall,  nes  y  mae  yr  ymofynydd  hyf  wecu  ei  goUi  mewn  dyfnbwll  o  anhaws- 
deran.  Weithiaa,  am  eiliad,  caidÿddaf  drem  o  oleani,  a*r  cyfan  a  ymddengys  yn 
eglar  a  chyson ;  yna  drachefn  ym^yfyd  y  niwl,  ac  yr  wyf  mor  ddyryslyd  ag  erioed. 
Ymddengys  mai  yr  nni^  ffordd  ydyw  gofyn  cynghor  gan  Ddaw,  trwy  ymgy^hori  a 
chymhara  ei  Air  sanctaidd  £f,  gyda  hyder  gostyngedig  am  oleani  ei  Ysbryd  M,  dcc. 

Yn  nechren  y  flwyddyn  1839  yr  ysgrifenodd  efe  hyn,  ac  y  mae 
llythyran  dilynol  o*i  eiddo  yn  dangos  i'w  ammheaon  a'i  ymdrech 
meddyliol  barhân  a  chynnydda,  ac  yn  profí  na  ddarfa  iddo  ymwrthod  âg 
opiniynau  crefyddol  ei  ieaenctyd  heb  lawer  o  frwydraa  tanllyd  gydag 
anghrediniaeth.  Gresyn  na  chawsai,  yn  yr  adeg  bwysig  hon,  rywrai 
fel  Acwila  a  Phriscila  gynt,  i  agor  iddo  ffordd  Daw  yn  fanylach;  yn 
hytrach  na  hyny»  yr  ydym  yn  oíni  iddo  ddyfod  yn  raddol  dan  ddylanwad 
athrawon  ac  athrawiaethaa  tra  anffafriol  i  wreiddiad  a  seiliad  ei  feddwl 
yn  y  gwirionedd  syml  fel  y  mae  yn  yr  lesa. 

Yn  mis  Tachwedd  y  flwyddyn  a  nodwyd  (1839),  efe  a  etholwyd  yn 
gymrawd  o  Goleg  y  Brenin,  a  dechreaodd  gymeryd  ysgolorion  dan  ei 
oíal  ei  hun.  Y  flwyddyn  ganlynol  efe  a  aeth  i  deithio  i  wahanol 
wledydd  y  Oyfandir  er  Ues  ei  iechyd.  Y  mae  ei  lythyraa  at  ei  rieni  a*i 
gyfeillion  yn  dra  difyr  ac  addysgiadol,  ac  wedi  eu  dyddio  o  Paris» 
Toalon,  Nice,  Genoa,  Bhafain,  Naples,  Padaa,  Milan,  Manich,  Yienna, 
Pragne,  Dresden,  a  manaa  eraiU  o  ddyddordeb.  Ar  an  achlysor,  darfa 
i  gamddeall  rhyngddo  ef  â'i  arweinydd  beri  iddo  gael  ei  ddodi  am  rai 
dyddiau  mewn  carchar  Sardiniaidd.  Dyoddefodd  yr  anghyfleasdra 
gydathymher  dda;  ac  mewn  cyfeiriad  ato,  efe  a  ddywed,  '^Gharles  o 
Sardinia  ydyw  yr  anig  berson  sydd  wedi  rhoi  Uettý  a  chynfasau  glân  i 
mi  am  d<üm  ar  fy  nheithiaa.  Ewyllysiwn  pe  buasai  ei  haelioni  yn 
cyrhaedd  hyd  at  swper  hefyd."  * 

Wedi  dychwelyd  i'r  deymas  hon,  efe  a  aeth  (lonawr,  1843)  fel  Meistr 
Gynnorthwyol  i  Eton ;  ond  trwy  i'w  iechyd  flaela,  efe  a  ymadawodd  yn 
fuan.  I  osgoi  gwyntoedd  oerion  y  gwanwyn,  efe  a  dreoliodd  ychydig 
amser  yn  Jersey,  ac  oddiyno  efe  a  groesodd  i  Brittany  jn  Ffrainc. 
Dychwelodd  ^m  ol  i  Gaergrawnt  wedi  gwella  llawer.  Yr  oedd  ef  cyn 
hyn  wedi  cymeryd  ei  radd  o  B.A.,  a'r  flwyddyn  ganlynol  (1843),  efe  a 
ordeiniwyd  i  gyflawn  urddaa  gan  Esgob  Lincohi.  Apwyntiwyd  ef  i'r 
swydd  o  Athraw  Glasarol  yn  Ngholeg  y  Brenin,  Oaergrawnt.  "  Am  y 
chwech  neu  saith  mlynedd  nesaf/'  ysgrifena  Dr.  Jessopp,  '*efe  a 
barhaodd  i  gyflawni  dyledswyddaa  ei  goleg  gydag  ymroddiad  a  zel  a 

0  2 


M  DB.  SOW&Aia)  WILLIAMS. 

sefydlodd  ei  gjmeriad  yn  faan,  ac  a  roddodd  iddo  le  nid  cyffredin 
ymhlith  y  lla  dysglaer  hwnw  o  ysgoleîgion  y  rhai  oeddent  yr  amser 
hwnw  yn  falchder  ac  ymífrost  Prifysgol  Caergrawnt." 

Yn  1844  efe  a  gymerodd  ei  radd  o  M.Â.  Yn  1847  efe  a  ennillodd  y 
wohr  fawr  o  £500  am  y  traethawd  goren  ar  "  Gristionogaeth  a  Hindŵ- 
aeth/'  a  gynnygid  gan  Dr.  Mair.  Gyhoeddwyd  y  traethawd  ardderchog 
hwn  yn  ei  flForf  orphenedig  yn  1866,  yn  gyfrol  hardd  wythplyg  o  666 
0  dn  dalenan.  Oyflwynwyd  copi  o'r  gwaith  i'r  Tywysog  Albért, 
a  chafodd  yr  awdwr  gynnyg  gan  y  Tywysog  o  gaplaniaeth  yn  India, 
ond  gwrthodwyd  hi  yn  barchas  gaaddo  ef.  Mae  y  gwaith  gallaog  hwn 
mewn  flarf  o  ymddyddan  y  cymer  yr  awdwr  amo  ddarfod  iddo  ei 
glywed  yn  Gonjeyeram  rhwng  dan  Sais  a  rhai  Hindŵaid  dysgedig. 
Arddangosir  ynddo,  mewn  fifordd  deg  ac  esmwyth,  ragorìaethaa  yr 
Ysgrythyraa  a'r  grefydd  Gristionogol  ar  grefyddau  a  llyfraa  cysegredig  yr 
Hindẃ'aid.  Diaa  fod  rhai  rhanau  o'r  gwaith  hwn  yn  deilwng  o  gael  ea 
rhestra  gyda'r  darnaa  gorea  o  ran  cyfansoddiad  sydd  yn  yr  iaith  Saes- 
oneg.  Arddengys  yr  ysgrìfenydd  a^abyddiaeth  ëang  o  gyfandraethaa 
crefyddol  a  ieithoedd  India,  yr  hyn  a  ennillodd  trwy  fyfyrdod  ac  ymchwil- 
iad  gartref,  oblegid  ni  fa  yr  awdwr  erioed  yn  India.  Dywedir  y  defh- 
yddir  rhanau  o'r  gwaith  clasurol  hwn  mewn  arholiadaa  yn  y  Brifysgol. 
Amddiflynir  rhai  syniadau  ynddo  sydd  ammheas,  os  nad  cyfeiliomus ; 
ac  y  mae  yn  ddigon  posibl  i  waith  yr  awdwr  yn  codi  a  dadlea  gwrthebaa 
i  Grìstionogaeth  o  dn  yr  Hindŵaid  adael  argraffiadan  o  ammheaaeth 
ar  ei  feddwl  gyda  golwg  ar  rai  athrawiaethaa  Gristionogol  pwysig,  yr 
hyn  a'i  dygodd  i  benbleth  a  gofìd  chwerw  mewn  blynyddau  i  ddyfod. 
Gall  i'w  Hindŵaid  dysgedig  wneyd  niwed  i'w  gredo  crefyddol  ac  i'w 
gy snr  ysbrydol  ef  y n  bersonol,  bron  yn  ddiarwybod  iddo  ef  ei  hnn.  Mae 
porygl,  ni  a  wyddom,  i'r  dadlenydd  mewn  flFagio  opiniynaa  er  mwyn  dadl. 

Efe  a  drenliodd  haf  1849  ar  y  Oyfandir,  a  thra  yn  aros  mewn  Ue  o'r 
enw  Schwalbach,  yr  oedd  ei  ysgrif  ar  "Methodism  in  Wales"  yn  y 
Çuarterly  Beview,  yn  myned  trwy  y  wasg.  Yn  ei  absennoldeb  ef,  dar- 
lienwyd  y  prawfleni  gan  ei  dad.  Tynodd  yr  ysgrif  hon  gryn  sylw  yn 
Nghymra  ar  y  pryd,  a  bu  cryn  ddyfala  pwy  a  allai  fod  ei  hawdwr.  Yn 
niwedd  y  flwyddyn  hon  apwyntiwyd  ef  l  fod  yn  Is-Lywydd  ac  Athraw 
Hebreig  Ooleg  Llanbedr  yn  lle  y  Parch.  Harold  Browne ;  a  dewiswyd 
ef  hefyd  yn  faan  yn  gaplan  gan  Esgob  Llandaf.  Sefydlwyd  y  coleg 
hwn  yn  1833  gan  Dr.  Bargess,  Ësgob  Tyddewi,  i  roddi  addysg  i 
ymgeiswyr  am  y  weinidogaeth  yn  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Nghymn». 
Hyd  yn  hyn  nid  oedd  y  coleg  wedi  bod  yn  Uwyddiant  mawr,  a  bn 
arosiad  Bowland  Williams  ynddo  am  y  denddeng  mlynedd  dyfodol  yn 
gymhorth  er  attal  ei  symndiad  i  Aberhondda,  ac  i  ddyrchafa  safon  ei 
ddysgeidiaeth,  a  chynnyddu  ei  effeithioldeb.  Gwnaeth  ef  lawer  hefyd 
er  symbylu  Orammar  Schools  y  Deheudir  yn  gyffredin  i  fwy  o 
effeithioldeb,  gan  mai  o  honynt  hwy  y  derbyniai  Goleg  Dewi  lawer  o 
fyfyrwyr.  Pel  athraw,  dygir  Uawer  o  dystiolaethau  i'w  ragorìaethau, — 
ei  ymroddiad,  ei  zel,  a'i  Iwyddiant.  Yr  oedd  ei  amser,  ei  gynghor,  a'i 
lyfrfa,  oU  at  wasanaeth  myfyrwyr  diwyd.  Ac  un  o'r  pethau  sydd  yn 
myned  ymhell  o  blaid  Dr.  Williams,  ydy w  tystiolaethaa  uchel  ei  ysgol- 
^gion  i'w  rinweddau  a'i  alluoedd. 

Yn  1866,  ymddangosodd  cyfrol  o  bregethaa  o'i  eiddo  dan  y  teitl 


DB.   BOWLAID  WILLIAICB.  96 

Raiional  Cfodliness.  Achlysnrodd  y  gwaith  hwn  gryn  gyfìrro  ar  y  pryd, 
yn  enwedig  yn  Nehendir  Cymrn.  Ymddangosodd  adolygiadan  anfifafrioí 
i  gywîrdeb  ei  ddysgeidlaeth  ddnwinyddol  yn  y  cyhoeddiadan,  a  llythyran 
digofns  yn  y  newyddiadnron.  Galwyd  cyfarfodydd  offeiriadol  yn  esgob- 
aethan  Llandaf  a  Thyddewi,  ac  anfonwyd  achwyniadan  a  gwrthdystifäan 
at  yr  esgobion.  Ysgriíenodd  Esgob  Llandaí  at  yr  awdwr  am  roddi  i 
fyny  ei  swydd  o  gaplan  iddo  ef.  Esgob  Tyddewi  hefyd  a  anfonai  ato 
yn  awgrymn  mai  gwell  ydoedd  iddo  roddi  i  fyny  ei  swyddi  yn  Ngholeg 
Dewi;  ond  penderfynai  Mr.  Williams,  ar  y  pryd,  ddal  ei  dir  yno. 

Y  âwyddjrn  hon,  yn  nghanol  ei  helbnlon  blìn,  efe  a  anrhydeddwyd 
â'r  gradd  o  I).D.  gan  Brifysgol  Gaergrawnt ;  ac  ar  yr  achlysnr  hwn  efe  a 
bregethodd  yn  y  Lladin.  Yr  oedd  rhai  o'i  ysgrifeniadau  wedi  cyrhaedd 
Baron  Bunsen,  ac  ŵedi  ennill  dadganiad  o'i  edmygedd,  a  gohebent 
weithian  â'n  gìlydd.  Gwahoddwyd  ef  gan  y  Baron  i  daln  ymweliad  âg 
ef,  a'r  haf  hwn  efe  a  benderfynodd  fyned  ato  i  Heidelberg,  yn  Germany. 
Yr  oedd  Dr.  Jessopp  a'i  brìod,  a  chwaer  i'w  bríod,  yn  Heidelberg  ar  y 
pryd.    Ysgrìfena  Dr.  Jessopp: — 

Dechreuodd  fy  adnabyddiaeth  â  Bowland  Williams  yn  haf  1857.  Yr  oeddwn 
wedi  cymeryd  lletty  yn  Heidelberg,  ac  yr  oedd  fy  mraint  i  gael  fy  nerbyn  fel 
ymwelydd  mynych  yn  nhŷ  Bunsen,  Charlottenberg.  Un  prydnawn,  Bnnaen,  can 
droi  yn  sydvn  ataf,  a  ddywedodd,  ''A  adwaenoch  chwi  Éowland  Ẁilliams?  dyn 
rhyfeddol  ydywl  dyn  rhyfeddol!  Bhaid  i  chwi  ddarllen  ei  lyfir — llyfr  rhyfedaol 
ydyw.  Aroswch !  peidiwch  myn'd,  cewch  ei  wel'd  ef. "  Tra  y  siaradai,  wele  Biowland 
WiUiams.  Myfi  a  giliais  yn  ol,  ac  a  wyliais  y  cyfarfyddiad.  Meddyliais,  fel  yr 
edrychwn  amynt,  "Rhaid  mai  y  rhai  hyn  ydyw  y  ddau  ben  mwyaf  mawreddog  yn  y 
byd."    Bunsen  a  saethai  edrychiad  cỳflym,  craff,  a'i  wyneb  a  wrídai  i  fyny  fel  yr 


parotoi,  nn  i  bob  un  o  honom  ni,  Saeson,  ac  un  o'r  hwn  yr  oedd  Bunsen  i  ddarllen 

ÎQ  nchel  i  gylch  teuluaidd  bychan  iawn.     Pan  ddaeth  yr  amser,  Dr.  Tregelles,  yr 
wn  a  ddygwyddodd  daro  i  mewn,  a  ffurflai  un  o'r  cwmni. 

Golygfa  ydoedd  nas  gellir  byth  ei  hanghofío.  Bunsen  a  eisteddai  wrth  fwrdd 
bychaii,  ar  yr  hwn  yr  oedd  y  proof  wedi  ei  ledu.  Yn  awr  ac  eilwaith  efe  a  ledorweddai 
yn  ol,  cymerai  y  llen  wleb  yn  ei  law,  a  gwasgai  hi.  Fel  y  parhâi  i  ddarllen, 
ei  lais  ardderchog,  dwfii,  clir,  hyglyw,  gyda'i  gyfoeth  a'i  ystwjrthder  rhyfeddol,  a 
ymddaDgosai  i  mi  megys  organ  gyda  mil  o  stops,  o  gwmpas  a  tìiynerwch  diderfyn. 
Yn  awT  ac  eilwaìth,  efe  a  ec&ychai  i  fyny  oddìwrth  y  papyr,  a  sefydlai  ei  lygad,  yn 
cynnen  mewn  dysgleirdeb  annesgrifiadwy,  ar  y  naill  neu  y  llall  o  honom  ni.  Weithiau 
ymddangosai  fei  pe  buasai  ar  gael  eì  orchfygu  gan  y  teimlad  a  ysgydwai  ei  hoU 
gorff— yna  efe  a  oiÿhwysai  am  ei]iad,  ac  yna  torai  allan  gyda  CTym  a  phwyslais  adnew- 
yddoL  Nid  darllen  ydoedd,  nìcf  adrodd^  nid  anerch ;  yt  ydoedd  y  rhai  hjm  oll  yn 
en  perffeithrwydd,  ond  yn  lkwer  mwy.  Bowlaod  Williams  a  eisteddai  wedL  ei 
grynhoi  i  fyny  mewn  cadair  fawr,  yn  agwedd  Wilberforce  fel  y  mae  wedi  ei  dynu 

Si  ei  ddarlun  tra  adnabyddns.    Ymddengys  i  mi  fel  doe  er  pan  yr  oeddwn  yn  duyn 
nnsen  fel  y  troai  y  ddalen  olaf.     Mi  a'i  gwelaf  yn  awr,  pob  edrychiad  a  symudiad 
o'i  eiddo  yn  bradychu  ei  frwdfrydedd  tanllyd  ac  angerddoL 

UnwaìÔi  wedi  hyn  darfu  i  ni  gyfarfod  ar  brydnawn  Sabbath  yn  Gharlottenberg. 
Yr  oedd  fy  ngwraig  a'm  chwaei  yn  nghyíraìth  gyda  mi.  Treuliasom  lawer  o'r  hwyr 
yn  cftnu  emynau  EÍlmyntidd,  tra  y  chwareuai  un  o  feibion  Bunsen  yr  Tiarmonium, 
Ar  ein  cwaîth  yn  cyfodi  i  fyned,  ceisiodd  Bunsen  ddau  gopi  o'i  Gesang  Buch. 
Bhoddo&  un  i  Bowíand  Williams,  ac  un  i  mi,  gan  ysgrifenu  ein  henwau  â'i  law  eî 
hunan. 

Ki  a  ymadawsom  yn  foreu  drannoeth.     Bwriadasai  Bowland  Williams  aros  yn 
hẃy,  ond  wrth  p;lywed  fod  ein  chwaer  yn  myned  gyda  nr,  cafodd  yntau  hefyd  ei  bod 
yn  aDghenrheidiol  iddo  ddychwefyd,  ac  aetìiom  i  lawr  y  Bhine  gyda'n  gilydd;  a'r 
r  hwn,  tybiaf,  y  dechreuodd  gyntaf  y  serch  hwnw  a  arweiniodd  i'w  brîooas  el 


90  DB.  BOWLAHD  WnäÄAMB. 

T  foneddiges  hon  ydoedd  Miss  Ellen  Got&amorûì,  o  Lerpwl.  Oymer- 
odd  en  prîodas  le  yn  Ebrìll,  1859.  Yr  oedd  ei  fam  weddw  ef  yn 
eartrefa  yn  yr  Wyddgmg;  ac  efe  a  arferai  ddyweyd,  "Bhyfedd  fod  yn 
rhaid  iddynt  hwy  ag  yr  oedd  ea  cartrefi  bron  yn  ngolwg  en  gUydd 
[Wyddgrag  a  Lerpwl]  deithio  mor  bell  a  Heidelberg  i  gyfaríod  â'n 
gilydd!" 

Yn  ystod  Gwyliaa  Nadolig  (1858 — 59),  mewn  rhan  yn  Tenby,  ao 
mewn  rhan  yn  Lerpwl,  y  cyfansoddodd  efe  ei  ysgrif  ar  <*Baron  Bansen 
a'i  Ymchwiliadaa  Biblaidd,"  yr  hon  a  gyhoeddwyd,  gyda  nifer  o  ysgrifau 
endll,  mewn  cyfrol  dra  adnabyddus  a  elwir  The  Essays  and  Retnêws.  Y 
bwriad  cyntaf,  rhwng  ychydig  offeiríaid  Uênyddol,  ydoedd  dwyn  allan 
Beview  dnwinyddol  rhydd;  ond  wrth  gael  fod  en  staff  yn  rhy  wan  i 
garìo  ymlaen  y  fath  gyhoeddiad,  hwy  a  gytanasant  ar  on  gyfroL 
Gafodd  Jowett  gan  Temple  (Esgob  Ezeter  yn  awr)  i  ymnno;  ac  ennill- 
wyd  Goodwin  gan  WiIUams;  daeth  Baden  Powell  hefyd  i  mewn  i'r 
cwmni,  tra  yr  oedd  Wilson  i  fod  yn  olygydd  ar  y  gwaith.  Yn  Ghwefror, 
1860,  ymddangosodd  y  gyfrol,  wedi  ei  chyhoeddi  gan  Parker,  Llondain, 
Nid  hír  y  bn  allan  o'r  wasg  cyn  ennill  sylw  cyfiredinol.  Adolygwyd  y 
gwaith  yn  y  gwahanol  gyhoeddiadaa,  o'r  Westminster  Beview  i'r  Qmrterly. 
Bamai  llawer  fod  ysgrìfenwyr  y  gyfrol  yn  beimiada  y  Bibl  a  chrefydd 
gyda  rhyddid  a  hyfdra  peryglas.  Gytonodd  yr  Uchel  a'r  Isel-Eglwys- 
wyr  i  gael  i  fyny  ddeiseb  nea  wrthdy  stiad  yn  erbyn  y  gwaith,  yr  hon  a  law- 
nodwyd  gan  10,000  o  ofifeirìaid,  ac  a  gyflwynwyd  i  Archesgob  Ganterbary 
yn  Lambeth,  Mawrth  13,  1861.  Hefyd,  ymddangosodd  yn  y  Times  yr 
hŷn  a  elwid  *'Mani/esto  yr  Esgobion,"  yn  condemnio  y  gyfrol.  Yr 
oedd  enwaa  yr  holl  esgobion,  ond  nn,  wrth  y  papyr  hwn;  ond  trôdd 
aUan  nad  oedd  Esgob  Exeter  erìoed  wedi  ei  weled,  a  bod  ei  enw  wedi 
cael  ei  ddodi  wrtho  yn  groes  i'r  hyn  a  fnasai  lei  fam  ef,  tra  y  dywedid 
fod  yr  Esgobion  Hampden  a  Thirlwall  eisoes  wedi  cyhoeddi  opiniynan 
tebyg  i'r  rhai  a  gondemnid.  Yn  Nhŷ  Uchaf  y  Conwcaíion,  cyflwynodd 
Esgob  Wilberforce  ddeiseb  yn  gofyn  am  gondemniad  cyfreithiol  o'r  llyfr. 
Un  o  efifeithian  yr  holl  gyffiro  a'r  gwrthwynebiad  mawr  yma  ydoedd 
galw  sylw  at  y  gyfrol^  a  chynnydda  ei  gwerthiant  i  raddan  anghred- 
adwy,  fel  ag  yr  oedd  argraffîad  yn  dilyn  argraffîad  yn  barhâns.  Gy- 
hoeddwyd  y  gwaith  yn  America,  a  chyfieithiwyd  ef  i'r  Ffrancaeg,  ac  i  nn 
o  ieithoedd  India,  a  Uedaenwyd  ef  trwy  holl  wledydd  cred.  Yr  oedd 
Dr.  Williams  cyn  hyn  wedi  cael  bywioliaeth  Broadchalke,  yn  esgobaeth 
Salisbary;  a  chychwynodd  esgob  Uchel-Eglwysig  yr  esgobaeüi  hono 
erlyniaeüi  gyfreithiol  yn  ei  erbyn.  Erlynwyd  ei  gyfaiU  Wilson  hefyd. 
Ond  yr  oedd  ganddynt  hwy  lawer  o  gyfeillion  yn  cydymdeimlo  â  hwy, 
y  rhai  yn  fuan  a  sefydlasant  drysorfa  i  gyfarfod  â'r  costan.  Dygwyd 
achos  Dr.  WiUiams  ymlaen  Tw  brofì  Ehagfyr  19eg,  1861,  o  flaen  Dr. 
Lushington  o'r  Arches  Gourt,  Dros  yr  Esgob  yr  oedd  Dr.  Phillimore, 
Mr.  Goleridge,  Q.C.,  a  Dr.  Swabey.  Dros  yr  amddiflFynydd  yr  oedd  Dr. 
Deane  a  Mr.  Fitzjames  Stephens.  Y  cyhuddiad  cyffredinol  yn  erbyn 
yr  amddiffynydd  ydoedd  ei  fod  ef,  yn  ei  adolygiad  o  Ymchwiliadaa 
Biblaidd  Bunsen,  yn  dal  ac  yn  sicrhâu  atbrawiaethau  hereticaidd  croes 
i  athrawiaetbau  Eglwys^  Loegr  ac  Iwerddon,  yr  hyn  a  ddesgrifìd  mewn 
dim  Uai  na  dwy  ar  hugâin  o  erthyglan  neiUduol.  Nid  oedd  amryw  o'r 
rhai  hyn  ond  fiurfiol,  ac  yr  oedd  y  lleill  gan  mwyaf  yn  troi  yn  benaí  ar 


PB.  BOWLAND  WILLIÁMEU  37 

y  cwestiwn  o  Derfynan  Tsbrydoliaeth.  Tr  oeddent  yn  cynnwys  y 
cyhnddiadan  pwysig  yn  erbyn  Dr.  Williams  o'i  íod  yn  gwadn  prophwyd- 
oliaeth — ^yn  gwada  nad  oedd  y  prophwyd  Jonah  yn  berson  hanesyddol 
gwirioneddo],  nac  yn  awdwr  y  llyfr  sydd  yn  dwyn  ei  enw;  ac  nad  yw 
Uyâr  y  prophwyd  Daniel  chwaith  yn  eiddo  Daniel,  na'r  un  o'r  ddan  lyfr 
yn  rhwymedig  ar  yr  eglwys;  ac  nad  yw  Dadguddiad  loan,  na'r  epistol 
at  yr  Hebreaid,  na'r  epistol  yr  aríerir  ei  alw  yn  epistol  St.  Pedr, 
yn  rhanan  o'r  Tsgrythyran  ag  y  mae  en  hawdnrdod  yn  rhwymedig  ar 
yr  eglwys.  Gyhnddid  ef  ymhellach  o  íod  yn  dysgn  y  gellir  darllen 
a  deall  ffeithian  hanesyddol  yr  Tsgrythyran  sanctaidd  mewn  ystyr 
ffagyrol  yn  hollol,  nen  mewn  ystyr  nad  y w  yn  natnriol  i'r  geirian  eglnr 
a'n  hamcan;  ei  íod  eí  wedi  sicrhân  na  ddarin  i  Grist  ddyoddef,  na  chael 
ei  groeshoelio,  marw,  na'i  gladdu,  ì  gymmodi  ei  Dad  â  ni,  nac  i  íod  yn 
aberth  dros  enogrwydd  gwreiddiol  yn  gystal  a  thros  bechodan  gweiâi- 
redol  dynion;  ac  nad  yw  ofi&ymiad  Grist  yn  berffsdth  brynedigaeth, 
iawn,  a  boddlonrwydd  dros  bechodan  yr  hoU  fyd,  gwreiddiol  a  gweith- 
redol;  nad  yw  yr  elfen  ddwfr  yn  íoddion  o  ddwyíol  apwyntiad,  trwy  yr 
hwn  y  derbyniwn  ni  y  gras  ysbrydol  yn  y  sacrament  o  íedydd;  mai  St. 
Angnstin  yn  gyíeiliomns  a  ddygodd  i  mewn  y  syniad  o  bechod  gwreidd- 
iol  yn  glynn  wrth  bob  person  a  enir  i'r  byd,  ac  yn  haeddn  digofaint 
Dnw  a  damnedigaeth;  íod  ymgnawdolîad  ein  Harglwydd  lesn  Grist  yn 
hollol  ysbrydol,  ac  na  chymerodd  Mab  Daw  natur  dyn  yn  mra  y 
Forwyn  íendigaid;  nad  yw  cyfìawnhâd  trwy  ffydd  yn  golygn  ond  yn 
nnig  y  tangnefedd  meddwl,  nea  yr  ymsyniad  o  Ddwyfol  gymeradwyaeth 
ag  sydd  yn  dyfod  oddiwrth  ymddirîed  mewn  Daw  cyfìawn,  ac  mai  ded- 
fryd  o  íaddeaant  ydyw  cyfiawnhâd  ar  ein  hedifeirwch,  ac  o  dderbyniad  ar 
gyâwyniad  ein  calonan ;  fod  Dr.  WiUiams  hefyd  wedi  cymeradwyo,  mab- 
wysiadn  a  dadgan  cydsyniad  â  hoU  sylwedd  yr  Adolygiad  crybwylledig, 
yn  gystal  âg  â'r  rhanan  a'r  geirian  hyny  ag  yr  oedd  personan  eraiU  yn 
awdwyr  gwreiddiolo  honynt»  megys  y  rhai  a  ysgrifenwyd  ganddo  eí  ei 
hnn;  mai  tuedd  ac  amcan  ámlwg  yr  ysgrif  ydyw  dysgu  anghrediniaeth 
yn  nwyfol  ysbrydoliad  ac  awdurdod  yr  Tsgrythyrau  sanctaidd,  a'n 
darostwng  hwy  i'r  un  lefel  a  chyfansoddiadau  dynol,  megys  ysgriféniadau 
Lather  a  Milton;  ei  fod  yn  gwadu  y  cynnwysa  yr  Hen  Destament  bro- 
phwydiolaethau  nen  ragfynegiadaa  am  ein  Hiachawdwr,  a  phersonan  a 
dygwyddiadan  eraill ;  yn  gwadu  i'r  prophwydi,  gan  lef aru  dan  ysbrydol- 
iaeth  arbenigol  yrTsbryd  Glân,ragfynegu  dygwyddiadau  dynol;  yngwadn 
yn  holloly  neu  ddirfawr  ammheu,  gwirionedd  a  dilysrwydd  y  rhanan 
hanesyddol  o'r  Hen  Destament,  a  rbanan  penodol  o'r  Testament 
Newydd,  a  gwirionedd  y  gwyrthian  a  gofìiodir  fel  fifeithian  yn  yr  Hen 
Destament  a'r  Newydd ;  ac  yn  gwadu,  neu  ddehongli  trwy  ystyr  gwahanol 
i  eiddo  yr  Eglwys,  yr  athrawiaethau  o  bechod  gwreiddiol,  bedydd  plant, 
cyfìawnhâd  trwy  ffydd,  iawn  a  chymmod  trwy  farwolaeth  ein  Hiach- 
awdwr,  a'i  ymgnawdoliad  Ef. 

Cymerwyd  i  fyny  un  ar  bymtheg  o  ddyddiau  i  ddadleu  yr  achos  hwn, 
Tn  y  cyfamser  yr  oedd  erlyniad  cyíreithiol  y  Parch.  H.  B.  Wilson  wedi 
dechren,  a  phenderfynoud  Dr.  Lushington  roddi  ei  farn  ar  y  ddau 
achos  yr  un  piyd.  Eíü  a  gymerodd  amser  i  ystyried  ac  ymchwilio  yn 
fanwl,  a  dywedir  iddo  ddarllen  yr  Essays  and  Eemews  ddim  llai  na^ 
ngain  o  weithiaul    Daría  i  weithrediadaa  y  llys  roddi  symbyliad 


98  PB.   BOWLANP  WIZXIAHB. 

adnewyddol  i  werthiant  y  gwaith,  ac  yn  lonawr,  1862,  dygwyd  allan  y 
lOfed  argrafGiad,  yr  ìiwn  a  ddilynwyd  gan  yr  lleg  a'r  Idíed  yn  Mawrth 
ac  EbriU.  Yn  mis  Mehefin  rhoddodd  Dr.  Williams  i  fyny  ei  le  a'i 
swyddi  yn  Llanbedr,  a  symndodd  oddiyno  i  Broadchalke.  Ar  ei  ymad- 
awiad,  eíe  a  anrhegwyd  gan  ei  ysgolorion  al  gyfeillion  yn  Nehendir 
Cymm  â  darlnn  prydferth  o  hono  ei  hnn. 

Ar  y  d5ain  o'r  mìs  (Mehefin,  1862),  rhoddodd  Dr.  Lnshington  ei  ddy- 
f amiad  ar  yr  achos  yn  y  RoẀ  Court,  Llnndain.  O'r  ddwy  ar  hngain 
erthyglau  cyhnddiadol,  ni  chaniataodd  ef  ond  tair,  seí  y  rhai  ynghylch 
ysbrydoliaeth,  iawn  Grist,  a  chyfiawnhâd  trwy  ffydd.  Tn  inis  Bhagfyr 
canlynol  dygwyd  yr  achos  ymlaen  yn  yr  Arches  Court  i  gael  ei  wrando 
ar  y  tair  erthygl  cyhnddiadol  hyn,  pryd  y  traddododd  y  bamwr  y  ddedfi^d 
0  suspension  ab  officio  et  benefido  am  nn  fiwyddyn,  a  thaliad  o'r  costau. 

Yr  oedd  y  gweithrediadau  cyfreithiol  yn  erbyn  y  Parch.  H.  B.  Wilson 
yn  fifurfiol  yr  nn  íath.  Ganiatäwyd  tri  chyhnddiad,  ac  apeliodd  y  ddau 
gyfaiU  yn  erbyn  y  ddedfryd  i'r  llys  uchaf,  sef  Llys  y  Gyfrin-gynghor. 
Apwyntiwyd  y  19eg  o  Mehefin,  1863,  i  wrando  yr  apeliad.  Y  bamwyr 
yn  bresennol  oeddynt  Archesgob  Ganterbury  (Longley),  yr  Arglwydd 
Ganghellydd  (Westbury),  Archesgob  Caerefrog  (Thompson),  Esgob 
Llundain  (Tait),  a'r  Arglwyddi  Granworth,  Ghelmsford,  a  Kingsdown. 
Apeliodd  Williams  a  Wilson  yn  bersonol,  ac  am  bedwar  diwmod 
amddifiÿnasant  eu  hunain  a'u  hachos  gyda  gwroldeb  a  medr  mawr. 
Dros  y  pleidian  erlynol  yr  oedd  yr  nn  dadleuwyr  ag  oedd  yn  y  llys  isaf. 
Bn  yr  apeliad  yn  llwyddiannus.  Y  rheithíam  ydoedd,  '*Judgment 
reversed,**  sef  judgment  y  llys  isaf.  Ganiatäwyd  costau  yr  apeliad  hefyd, 
a  phob  plaid  i  dalu  ei  chostau  ei  hun  yn  y  llys  arall.  Yr  oedd  hyn  yn 
f uddugoliaeth  f awr  i  Williams  a  Wilson,  ac  i'r  achos  yr  haerent  hwy  eu 
bod  yn  ei  bleidio,  gan  ymladd  â'n  holl  egni  drosto,  sef  ''Bhyddid 
Beimiadaeth  Fiblaìdd."  A  oedd  yn  fuddugoliaeth  i'r  Bibl  a'r  gwir- 
ionedd  sydd  gwestiwn  arall.  Yr  oédd,  beth  bynag,  yn  siomedigaeth 
chwerw  i  Esgob  Salisbury,  Arcbddìacon  Denison,  Dr.  Pusey,  a'r  hoU 
blaid  Buseyaidd  ac  Uche}-Eglwysig.  Parodd  anfoddlonrwydd  mawr 
hefyd  ymysg  y  blaid  efengylaidd  yn  yr  Eglwys,  a  chryn  syndod  i'r 
cyhoedd  crefyddol  yn  gyffredin.  Adnewyddwyd  y  gwrthwynebiad  i'r 
Éssays  and  Beuiews ;.  ac  un  o  effeithiau  yr  hoU  gynhwrf  a'r  cyffro  ydoedd 
galw  sylw  y  cyhoedd  at  y  Uyfr,  o'r  hwn,  bellach,  yr  oedd  23,S50  o  gopiau 
wedi  eu  gwasgam. 

Treuliodd  Dr.  Williams  y  gweddill  o'i  fiynyddoedd  yn  cyfiawni  gwaith 
offeiriad  plwyfol  yn  Bfoadchalke,  gan  ychwanegu  at  hyny  lawer  o  lafur 
llênyddol.  Gafodd  y  rhyfeloedd  poethion  y  bu  ynddynt  effaith  niweid- 
iol  ar  ei  gýfansoddiad.  Braidd  egwan  o  gorff  ydoedd  yn  naturiol,  a 
thra  agored  i  gymeryd  anwyd.  Tua  diwedd  y  fiwjddyn  1869,  daliwyd 
ef  gan  anwyd  mor  drwm  fel  ag  i  acblysuro  y  f ath  anhwylder  mewnol  ag 
a  derfynodd  yn  fuan  yn  ei  farwolaeth.  Fel  yr  oedd  y  dydd  gauafaidd 
olaf  o'i  oes  yn  tywyllu  i'r  nos,  ac  y  goleuid  canwyll  yn  ei  ystafell,  efe  a 
ofynai  am  "  fwy  o  oleuni,"  ac  a  ychwanegai — "  Mae  amaf  o  hyd  eisieu 
mwy  0  oleuni."  Grwydrai  ei  feddwl  lawer  trwy  y  nos  olaf  gyfyng  hono; 
dyfynai  ranau  o  Eoeg ;  a  chyfeiriai  at  Esgob  Salisbury,  a  dy wedai  leied 
oedd  ef  yn  ei  ddeall  beth  oedd  yn  ei  wneyd  trwy  ei  erlyniad.  Ei  eirian 
olaf  oeddent,  "Ein  Tad ."    Efe  a  fu  farw  boreu  y  18fed  dydd  o 


PB«  BOWLAND  WIIXXA]CS.  20 

lonawr,  1870,  yn  68  mlwydd  oed.  Oladdwyd  eí  yn  mynwent  Broad- 
chalke,  a  dodwyd  maen  coffadwriaethol  wrth  ben  ei  íedd.  Ymysg 
arwyddion  eraill  o  barch  iddo,  dodwyd  i  íyhy  ffenestr  addnrnedig 
goffadwriaethol  yn  ei  eglwys  yn  Broadchalke. 

Dyna  ni  wedi  cael  golwg  ar  brif  helyntion  bywyd  y  gŵr  tra  hynod 
hwn,  gŵr  o  allnoedd  meddyliol  tra  anghyffredin.  Yn  ei  gorff  eiddil 
trìgai  enaid  mawr ;  braidd  na  ddywedem  rhy  iawr  i'w  babell  egwan. 
Digon  tebyg  i*w  fyfyrdod  dwys,  ei  dymher  ddiorphwys,  frwdfrydig,  a'i 
ymroddiad  i  ddilyn  ei  ysbryd  antnrìaethns  yn  ei  ymchwUiadan  Uafnmsy 
a'i  deithian  pell  i  diroedd  dyeithr,  os  nad  peryglns  a  gwaharddedig,  a'i 
ofidiau  mewn  canlyniad,  effeithio  yn  ddirleüiol  ar  y  daearol  dŷ.  Yr 
oedd  ef  trwy  ei  oes  yn  ymchyrilydd  dyfal,  ëofn  am  wybodaeth — am  yr 
hyn  a  ystyriai  ef  y  gwirìonedd.  Ghwiliai  am  dano  ymhob  man  a  thrwy 
bob  rhwystran.  A  chredwn  hefyd  ei  fod  ef  yn  ymchwilydd  cy wir  ei 
amcan,  ac  na  adawai  i'w  fantais,  na'i  enw,  na'i  gysnr  ei  hnn  sefyU  ar  ei 
ffordd.  Mae  pob  arwyddion  o'i  gywirdeb  yn  ei  ymchwiliadan.  Ond  y 
mae  yn  ddirgelwch  i  ni  pa  fodd  yr  oedd  dyn  ag  sydd  yn  ymddangos  mot 
dra  chydwybodol  yn  galln  cysoni  ei  arosiad  yn  ngweinidogaeth  yr 
Eglwys  Seíydledig  gyda'i  syniadan  duwinyddol,  nen  yn  galln  perswadio 
ei  hun  nad  oedd  y  syniadan  hyny  yn  groes  i  erthyglan  a  chredöau  yr 
Eglwys. 

Gyda  golwg  ar  ei  opiniynau  duwinyddol,  nid  ydym  yn  proffesu  o 
fewn  ein  tesfynan  presennol  eu  darlunio  na'u  beirniadu  gyda  manylder. 
Nid  ydym  wedi  darUen  ei  weithìau  i  gyd ;  ond  yr  ydym  wedi  darUen 
digon  i'n  hargyhoeddi  nad  oedd  ef  yn  iach  yn  y  ffydd,  ac  nas  gallwn 
gymeradwyo  ei  hoU  ysgrifeniadau.  Yr  ydym  wedi  darllen  ei  lythyrau, 
ac  fel  y  sylwyd  eisoes,  yr  ydym  yn  credu  y  geUir  casglu  yn  fwy  sicr 
oddiwrth  y  rhai  hyn  beth  oedd  ei  farn  bersonol  ef  ar  bethau  hanfodol 
crefydd,  a  hyny  yn  mlynyddoedd  addfetaf  ei  fy wyd,  nag  y  geUir  oddiwrth 
eiysgrifeniadau  dadleuol,  a'r  traethodau  a'r  pregethau  hyny  a'i  dygasant  i 
helbnl.  Weithiau  efe  a  siarada  gyda  hyder  dymunol,  a  gallech  feddwl 
ei  fod  yn  gredadyn  da ;  ond  yn  aml  efe  a  leíara  gydag  ansicrwydd  ac 
ammheuaeth  poenus,  ac  weithiau  yn  gyfeiHornus  a  pheryglus  hoUol. 
Mae  yn  bosibl  y  gaUai  ef  roi  esboniad  gwahanol  ar  rai  o'i  ymadroddion 
i'r  hyn  a  roddai  y  darUenydd — ^yr  oedd  yn  feistr  ar  iaith — ond,  a 
chymeryd  ei  eiriau  yn  eu  hystyr  naturiol,  fel  eu  deaUid  gan  ddynion 
cyffredin,  yr  oedd  ef  yn  dra  pheU  yn  aml  oddiwrth  fod  yn  iawn  droedio 
at  wiríónedd  yr  efengyl.  Yr  oedd  ei  olygiadau  ar  ysbrydoUaeth  yr 
Ysgrythyrau  yn  ddiffygiol  a  pheryglus  iawn.  Ni  chredai  yn  anffaeledig- 
rwydd  y  Gyfrol  sanctaidd;  îe,  dywed  fod  anfeidrol  anhawsderan  a 
drygan,  o  bob  math  ac  i  bob  pobl,  yn  tarddu  oddiwrth  y  gred  hon  yn 
ddyddiol.*  •*  Mae  pobl  eraiU,"  meddai.  "  am  y  *  Llyfr,'  boed  ei  ystyr 
yr  hyn  a  fyddo ;  yr  wyf  fì  am  y  meddylddrychau,  y  gwirionedd,  &c." 
"  Dwyfol  ddadguddiad  sydd  trwy  gyfrwng  ein  teimladau  gweU,  pender- 
fyniadau,  a  dymuniadau, — y  rhai  yn  mhriod-dduU  yr  Hebraeg  a  elwir 
yn  '  Air '  Duw."  f  Hònai  ef  fod  ein  cydwybod  dda  a'n  profiad  moesol 
ni  yn  uwch  safon  na'r  Bibl ;  l  fod  Uais  yr  eglwys  yn  y  Bibl,  a  bod  yr 
Ysgrythyrau  yn  seiUedig  arni  hi,  ac  nid  yr  eglwys  ar  yr  Ysgrythyrau. 

♦  lÁ/e  and  Letters,  VoL  L,  p.  190, 191.       t  Vol.  II.,  p.  326.       î  Vol.  I.,  p.  323. 


30  OB.  mOWLAND  WILtXAM8. 

Oes  ryíedd  yw  hon  am  ddad-droi  a  rmrsio  hen  feddylddYjchan ;  ond 
aniunl  yr  ydym  yn  gweled  llawer  yn  cael  ei  enniU  trwy  hyny,  ac  weith- 
ian  y  mae  llawer  iawn  yn  cael  ei  goUi.  Os  yw  poh  dyn  yn  cario  y  safon 
foesol  nen  ei  Fibl  yn  ei  íynwes  ei  hnn,  yn  y  cymysgedd  o  íeddylian  a 
theimladan,  gobeithion  ac  ofnan,  sydd  o'i  fewn  ef,  yna  pam  yr  oedd 
raid  i'r  Ysbryd  ddyweyd  wrth  y  naill  ysgrìfenydd  Biblaìdd  ar  ol  y  llidl 
am  ysgrifenu  meddwl  a  geiriau  Dnw  i  fod  yn  rheol  i'r  byd  ?  A  dyna  yr 
haerìad  arall,  fod  yr  Ysgrythyran  yn  seiliedig  ar  yr  eglwys,  ac  nid  yr 
eglwys  ar  yr  Ysgrythyran,  ac  mai  llais  yr  eglwys  yw  y  Bibl;  yr  oedd- 
em  wedi  hen  arfer  â  dysgeidiaeth  felly  o  Bafáin,  ond  prìn  y  dysgwyliem 
y  fath  addysg  o  gyfeirìad  hollol  wrthgyferbyniol  y  Bhesymolwr.  Ond 
y  mae  mwy  nag  nn  math  o  anghrìst.  Mae  anghrìstian  hiwer  wedi 
myned  allan  i'r  byd. 

Oyda'r  tybian  hyn  am  awdnrdod  ac  nchafiaeth  anffitôledig  y  Bibl, 
gallwn  ddysgwyl  fod  gan  Dr.  Williams  olygiadan  llac  a  di^giol  am 
Ddwyfoldeb  a  dysgeidiaeth  y  Llyfr.  Am  ngain  mlynedd  efe  a  ddywed 
iddo  daln  sylw  arbenigol  i'r  Prophwydi,  ac  y  mae  wedi  cyhoeddi  ei 
olygiadan  i'r  byd  yn  ei  Hebrew  Prophets.  Mewn  llythyr  at  Dr.  Dayidson* 
efe  a  ddy wed  fel  hyn :  **  Po  agosaf  yr  edrycho  nn  ar  y  Prophwydi,  Uai, 
drwg  genyf  ddyweyd,  yr  ymddengys  nnrhy  w  brawf  dros  ragfynegiad  o'r 
fath  hyny  ag  a  ddaliai  ì  gael  ei  wneyd  yn  brawf  rhesymegol."  Ac  yn  yr 
ail  gyfrol  o*r  Hebrew  Prophets,\  efe  a  ddywed,  "  Gorwedda  gallnbywiol  y 
Prophwydi,  nid  mewn  rhagfynegìad,  ond  yn  y  syniad  crefyddol  crýt 
a'n  gallnogai  hwynt  i  ddefifroi  syniad  cyfnnrhyw  yn  y  darllenydd." 
Nid  oedd  efe  yn  gwadn  posiblrwydd  gwyrthian,  ond  yr  oedd  ei  oIyg« 
iadan  ef  am  wyrthian,  os  ydym  yn  galln  en  deall  yn  iawn,  yn  dra 
ammheus,  ac  yn  gwneyd  gwyrthiau,  fel  prophwydoliaethan,  yn  ddibwys 
fel  profion  o  wirìonedd  Dwyfol  Ddadguddiad.  "  Flydd  yn  y  goruwch- 
naturìol/'  meddai  ef,  <*  ymhob  man»  a  ddyry  fwy  i  wyrth  weladwy  nag 
a  dderbynia  oddiwrüii."  ŵyda  golwg  ar  Berson  ein  Hiachawdwr,  fe 
ddywed  fel  hyn :  "  Dwyfoldeb  Grist  a  all  olygu  y  mewn-drìgîad  hwnw 
0  Wirìonedd,  Doethineb,  Gair,  neu  Beswm  Duw^  trwy  rinwedd  yr  hwn 
y  mae  Mab  y  dyn  yn  un  gyda'r  Tad.  Gall  felly  fod  yn  gyson  â 
dyndod  perffaith.  Ni  raid  iddo  ddibynu  ar  enedìgaeth  naturìol,  er  fod 
cred  yr  Eglwys,  pa  nn  bynag  ai  gwirioneddol  ai  dychymygol,  wedi  ei 
gysylltu  felly  mewn  cyfnod  boren."  Yn  un  o'i  Iythyrau,  efe  a  ddywed 
nad  oedd  efe  yn  addoli  y  dyn  a  rodiai  oddeutu  Galilea,  ond  yr  amlygìad 
o'r  Duwdod  a  gymerodd  le  yn  ei  fywyd'personol  £f.  <*  Pe  cawn  i  ddau 
berson  yn  cytuno  fod  rhywbeth  Dwyfol  a  rhywbeth  dynol  yn  Nghrist, 
ond  yn  dadlen  dan  ba  un  o'r  ddau  ben  i  ddodi  ei  '  Bersonoliaeüi'  Ef, 
mi  a'i  tybiwn  yn  fwyaf  defosiynol  i'w  wneyd  ef  yn  Ddwyfol,  ond  yn 
fwyaf  rhesymegol  i'w  wneyd  yn  ddynol.  ♦  *  Crist  a  ym- 
ddengys  i  mi  ifod  yn  'ddelw'  awdurdodedig,  cynnrychioliad  addas  o'r 
Tad  anweledig.  Yr  hyn  a  drigai  ynddo  ef  yr  wyf  fi  yn  ei  addoli;  ond  nid 
y  dyn  lesu,  yr  hwn  eto  oedd  ganddo  yr  eneiniad  Duw  al  cyfansoddai 
ef  yn  Grist."  Yr  ydym  wedi  synu  llawer  uwchben  geiriau  fel  hyn 
oddiwrth  weinidog  ì'r  efengyl  a  Doctor  mewn  Duwinyddiaeth ;  ac  yr 
ydym  yn  ofhi  mai  y  golygiad  "  rhesymegol "  ar  y  mater  oll-bwysig  o 
Berson  Grist  a  goleddid  ganddo  ef.  Yr  ydym  yn  casglu  hyn  oddiwrth 
*  life  ajid  Letters,  VoL  II.,  p.  299.       t  p.  7C, 


DB.  BOWLAHD  WILUAMS.  Sl 

dnedd  **  resymdgol "  meddwl  y  Doetor,  ac  oddiwrth  ei  eiriaa  ef  ei  tsitít 
drachefiì  a  thrachefii.  Yr  ydjm  yn  synn  yr  awgrymai  ef  y  íaih  beth  a 
rhann  nn  Person  ein  Gwaredwr  i  ddau  bef sonoliaeth.  Gwell  genym  ni 
ddysgeidiaeth  loan  o  lawer.  Ni  leíarai  loan  íel  hyn.  Mab  Dnw  a 
lesn  Grist  yn  y  cnawd  yn  nn  Person  anrhanadwy  ydoedd  ei  athrawiaeth 
ef.  Mab  Dnw  yn  y  cnawd  nen  yn  y  natar  ddynol  ydoedd  Grist  Ioa& 
a'r  apostolion.  lesn  ydoedd  y  Grìst»  a'r  Grìst  ydoedd  Fab  Dnw,  a'r 
gwir  Ddnw  a'r  bywyd  tragywyddol.  Ni  sonient  hwy  am  hersonoUaeth 
ddynol.  Dnw  <*yn  y  cnawd"  oedd  y  Person  a  rodiai  Galilea  a  Jndea,  ao 
a  dderbyniai  addoliad  dynion,  ac  a  gyflawnai  y  gwyrthian  oedd  yn  profi 
Dwffoldeb»  gan  ddangos  mai  ynddo  Ef  yr  oedd  rhagíynegiadaa  y  pro- 
phwydi  yn  cael  en  cyflawniad  Uawn.  I  ddwylaw  y  Person  hwn  y 
cyflwynai  Stephan,  y  gwr  Uawn  o  ffydd  ac  o'r  Ysbryd  Gl&n,  ei  ysbryd 
ymadawol»  gan  gy&irìo  ei  weddi  ato  Ef  yn  nniongyrchol ;  ac  nid  yw  eí 
ond  nn  engraifit  o  lawer  o  ddynion  da  yn  gweddio  ar  lesn  ac  yn  ei 
addoli  Ef  yn  nniongyrchol  a  dibetmsder,  heb  gyíyngn  en  haddoliad  i'r 
Gwirionedd,  Doethineb»  &Cf  a  drìgai  ynddo  £f ;  ac  nid  oes  nn  engraifft 
0  Grìst  tra  y  tabemaclai  ymhlith  dynion,  nac  wedi  hyny,  yn  gwrthod 
gweddi  nac  addoliad. 

Golygiad  y  Doctor  am  farwolaeth  y  Person  rhyfeddol  hwn  ydoedd  yn 
gyson  âl  syniadan  eraiU  am  dano,  sef  ein  bod  i  edrych  ami  fel  aberth  a 
theilyngdod  merthyr,  yn  îwj  nag  fel  ìawn  a  boddlonrwydd  i  ofynion 
Dwyfol  gyfiawnder.  Ac  yn  ol  fel  y  sonia  ef  am  Adda  a  dynoh^w,  nid  oedd 
cymaint  o  anghen  am  yr  elfen  o  foddlonrwydd  ac  iawn  yn  marwolaeth 
Grìst.  Tad  ideal  dynohyw  ydoedd  Adda.  Y  cwymp  sydd  yn  golygn  yn 
hytrach  y  cwympo,  nen  dnedd  barhans  dynion  i  fyned  yn  wrong,  nen  fetii- 
iant  i  sylweddoli  mewn  gweîthred  ein  dymnniad  mewn  meddwl.  Gwell 
oedd  ganddó  ef  ganiatân  i'r  hil  ddynol  henafiaeth  o  chwe'  deg  o  filoedd 
0  flynyddoedd  yn  hytrach  na  chwe'  mil.  Gydag  Abraham  a'i  denln  y 
dechreuodd  hanesyddiaeth ;  dychymygol  a  dammegol  ydoedd  y  cyfan 
cyn  hyny.  Yr  oedd  yr  opiniynan  a  ddysgai  ef  am  y  Sabbath,  y  deg 
gorchymyn,  a  Uawer  o  byncian  eraillỳ  i'n  tyb  ni,  ymhell  o  fod  yn  gy wìr — 
opiniynan  sydd  wedi  cael  en  dysgn  ganwaith,  a  chanwaith  wedi  cael  en 
gwrthbrofi.  Ar  athrawiaeth  Trindod  o  Bersonan  yn  yr  Hanfod 
Ddwyfol»  ymgnawdoliad  yr  Ail  Berson,  íe,  ar  y  rhan  fwyaf  o  byncian  ei 
gyfnndrefii  ddnwinyddol,  ymddengys  i  ni  fod  ei  ddysgeìdiaeth  ef  yn 
afiach*  a  pheryglns.  Y  mae  ei  Lythyran,  ei  Bational  Godliness,  ei 
Draethawd  ar  Bnnsen — ^ymha  nn  yr  endorsia  ef  rai  o  gamesboniadan  y 
dysgawdwr  EUmynaidd,  ac  y  dysga  gyfeiliomadan  ei  hnn — ^yn  gystal  á 
Uawer  o'i  ysgrìfeniadan  eraill,  yn  dangos  i  ni  yr  ysgrìfenai  yn  aml  dan 
ddylanwad  yr  hyn  a  eilw  loan  yn  "  ysbryd  y  cyfeiliomi,"  yn  hytrach 
na  than  gyfarwyddyd  "  Ysbryd  y  gwirionedd."  Yr  ydym  yn  gorfod  ei 
restm  yn  ysgol  Golenso  a'i  gwmpeini ;  ac  yr  ydym  wedi  synn  Uawer  at 
gaethiwed  yr  Eglwys  Sefydledig,  ac  mor  anhylaw  ydyw  peirìanwaith  ei 
dysgyblaeth,  pan  y  mae  yn  methn  ag  ymwrthod  â'i  gan-ddysgawdwyr 
peryglnSy  nac  attaì  iddynt  wenwyno  y  wlad  sydd  yn  gorfod  en  cynnal 
â'n  cyfeiliomadan.  Nid  hir  y  bnasai  nnrhyw  enwad  Anghydflnrfiol  cyn 
gwahann  athrawon  mor  gyfeiliomns  oddiwrth  en  cymnndeb,  a  gwneyd 
ädynt,  08  yn  penderfynn  han  en  hadan  gwenwynig,  i  wneyd  hyny  ar 
en  cyfHfoIdeb  a'n  tranl  en  hnnain.     Nid  ydym  yn  rhyfeddn  fod  y 


89  DB.   BOWLAND  WILUAMB. 

Soeiniaid  yn  hawlio  Dr.  \>raiiam8  fel  eu  heiddo  en  hnnain,  ac  am  iddo 
alw  yn  eu  half-way  house  hwy.  Yn  wir  yr  ydjm  yn  oíni  fod  ei  ddysg- 
eidiaeth  ef,  a'r  ysgol  i  ba  nf  y  perthynaî,  wedi  bod  yn  annogaeth  a 
symbyliad  i  gynnydd  a  lledaeniad  anfifyddiaeth  yn  ein  teymas  y  blyn- 
yddan  diweddaf ;  ac  yr  ydym  yn  galam  wrth  weled  ein  cydwladwr  dysg- 
edig  wedi  rhoddi  ceínogaeth  i'r  Philistiaid,  a  bod  yn  íraich  i  blant  Lot. 

Perthynai  i  ysbryd  Dr.  WiUiams  lawer  o  haelfrydedd  a  helaethrwydd 
0  gydymdeîmlad.  Ni  chyfyngai  eí  ei  sylw  a'i  gydymdeimlad  i  on 
genedl,  nac  eglwys,  na  phlaid.  Efe  a  dalai  sylw  mawr  i  henafiaethau ; 
ysgriíenodd  ar  Addysg,  yr  Eglwys,  a  Methodistiaeth  yn  Nghymm; 
cyìfansoddodd  nn  Bryddest  o  dri  chant  ar  ddeg  o  linellau  ar  Howell 
Harries,  ynghyda  ChrynÖad  o'i  Fywyd,  a  gwnaeth  barotoadan  at  gy- 
hoeddi  y  gwaith,  er  hyd  y  gwyddom,  nad  yw  eto  wedi  ymddangos ;  ac  yn 
ei  ddyddian  olaf  yr  oedd  wedi  trefnn  i  draddodi  darlith  ar  Wesley.  A 
gweithred  a  ddangosai  ei  haelioni  a'i  wladgarwch  ydoedd  trefnn  i'w 
ìÿfrfa  gael  ei  rhoi  yn  anrheg  i  nn  o  dair  tref  yn  Nghymm  (sef  Oaer- 
narfon,  Oaerfyrddin,  ac  Abertawe)  a  wnai  ddarpariaeth  ar  ei  chyfer. 
Da  genym  fod  Abertawe  wedi  sicrhâu  y  trysor  gwerthfawr  hwnw. 

Ond,  y  mae  priodoli  ei  olygiadau  dnwinyddol  i'r  ffaith  ei  fod  ef  yn 
meddu  mwy  o  goethder  a  gwell  goleuni  defdlawl  na'i  gydoeswyr,  a'i  fod 
yn  byw  o  âaen  ei  oes,  ond  y  bydd  dynion  yn  sicr  cyn  hir  iawn  o  gyr- 
haedd  y  safon  ag  yr  oedd  ef  wedi  ei  gyrhaedd,  i'n  tyb  ni,  yn  ddisail  a 
chamsyniol.  Níd  pethan  i'w  darganfod  trwy  rym  deall  a  dysg  uwch- 
raddol  ydyw  y  petiiau  ag  y  tramgwyddai  ef  wrthynt  Nid  ydym  yn 
meddwl  y  gellir  gwneyd  darganfyddiadau  newyddion  ar  f aes  yr  Tsgryài- 
yrau  fel  y  gellir  ar  feusydd  natur  a  chelfyddyd.  Terra  incognita,  daear 
ddyeithr,  ydy w  Uawer  o'r  rhai  olaf  o  hyd ;  ond  y  mae  pob  gair  a  siU  o'r 
Bibl  wedi  eu  trafod  yn  fanwl  trwy  yr  oesau  gan  feddyliau  yn  meddu  cy- 
maint  o  graffder  a  neb  o'n  meddylwyr  diweddar,  ac  fe  allai  fwy  o  ostyng- 
eiddrtoydd.  Y  daw  dysg  cynnyddol,  gwyddoniaeth,  a  darganfyddiadau 
mewn  gwahanol  gangenau  o  wybodaeth  fnddiol,  â  moddion  newyddion  i 
egluro  y  Bibl  a  gredwn  yn  rhwydd ;  ond  y  darganfyddir  un  athrawiaeth 
newydd  ynddo,  neu  y  deuir  o  hyd  i  un  gwirionedd  hanfodol  ynddo  o'r 
newydd,  na  dim  yn  rhagori  ar  yr  hen  wirioneddau,  nis  gallwn  feddwl. 
Os  felly,  y  mae  pob  athrawiaeth  newydd  i  gael  ei  hammheu  a'i  drwg- 
dybio,  am  ei  bod  yn  gyfeiliomus.  Bhaid  gochelyd  pob  "  newyddian  " 
yn  y  ffydd ;  a  her  i'r  holl  ddoethorion  diweddar  ddarganfod  yn  y  Bibl 
un  athrawiaeth  well  i  gyfarfod  anghen  pechadur  nag  sydd  wedi  ei  phreg- 
ethu  ganwaith  i'r  Oymry,  er  yr  addefwn  yn  rhwydd  y  gallant  trwy  gyn- 
nyddu  gwybodaeth  ddwyn  Uawer  iawn  o  gymhariaethau  a  fîugyrau  i 
egluro  a  chymhwyso  hen  wirioneddau ;  ymhellach,  nid  ydym  yn  credu 
y  gwellir  nac  y  cyfoewidir  byth  "  the  old,  old  story  "  ei  han.  Dylai 
terfynau'r  Bibl  fod  yn  "  derfynau  meddwl  "  befyd.  Dadguddiad  pen- 
odol  a  chyflawn  ar  faterion  iacbawdwriaeth  ydyw,  neu  nid  yw  ddim. 
Nid  oes  tynu  oddiwrtho  na  chwanegu  ato  i  fod.  Ac  y  mae  gwaith 
dynion  yn  dyweyd  mai  trwy  eu  goleuni  mewnol  a'u  meddyliau  bwy  y 
mae  dadguddiad  Dwyfol  yn  cael  ei  roddi  yn  hollol  ddiawdurdod.  Ac  y 
mae  barnu  y  Bibl  mewn  ysbryd  athroDyddol,  a  derbyn  a  gwrthod  ei 
gynnwysiady  fel  y  gwel  pob  rheswm  unigol  yn  dda,  yn  haerllug  hollol. 
Bhaid  darostwng  bálchder  meddyliol  dyn.    Bhaid  ei  waghâu  o'i  hunan- 


LLT^  T  PBALICAU.  ,  88 

oldeb  a'i  ymfirost.  Bhaid  ein  troi  ni,  a'n  gwneyd  fel  plant  byebain, 
cyn  y  cawn  fjned  i  mewn  i'r  deymas,  ac  y  dadgnddir  i  ni  y  dirgâwch  a 
fa  yn  gaddiedig  trwy  oesoedd  a  chenedlaethaa.  Wrth  ddarllen 
gweithiau  ein  cydwladwr  gallaog  ond  cyíeiliornas  Dr.  WiUiams,  mae 
geiriaa  ein  Harglwydd  wedì  ymgynnyg  i'n  meddwl  lawer  gwaith :  **  Yr 
wyí  yn  diolch  i  ti,  0  Dad,  Arglwydd  neí  a  daear,  am  gaddio  o  honot 
y  pethaa  hyn  oddiwrth  y  doethion  a'r  deallas,  a'a  dadgaddio  o 
honot  i  rai  bychain :  yn  wir,  0  Dad ;  oblegid  felly  y  gwelid  yn  dda  yn 
dy  olwg  di." 


LLYFR  Y  PSALMAU. 


I. — FFUBFIAD  AO  AWDÜBIABTH   T  LLTFB. 

1.  Bhenib  Ysgrythyraa  yr  Hen  Destament  yn  gyffredin  i  dri  dosbarth, 
sef  y  Gyfraith  (Tôrah),  y  Prophwydi  (Nehiîm),  a'r  Ysgriíeniadaa 
Sanctaidd  (GethiMm).  Yn  y  trydydd  dosbarth  hwn  y  mae  Llyfr  y 
Psalman  wedi  arfer  caef  y  lle  blaenaf,  ac  felly  yr  ydym  yn  cael  yr 
Arglwydd  lesa  yn  symio  yr  oll  o'r  Hen  Destament  o  dan  yr  enwaa 
"Cyfraith  Moses,  a'r  Prophwydi,  a'r  Psalmaa"  (Luc  xxiv.  44).  Yn  yr 
Ysgriflyfraa  Ysbaenaìdd  ceir  dau  lyfr  y  Oronicl  o  flaen  y  Psalman,  a 
gesyd  y  Tahnad  lyír  Buth  o'i  flaen  o  herwydd  íod  Dafydd  yn  disgyn  o 
Buth ;  ond  y  mae  bron  yr  oll  o'r  copîan  argraffedig  yn  dilyn  yr  Ysgrif- 
lyfraa  Germanaidd,  gan  osod  y  Psalman  ar  ben  y  rhestr.  Dyma,  mae 
yn  ddiammhea,  ei  le  naturiol. 

Nid  068  yr  an  0  lyfraa  y  Bibl  yn  Uawnach  o  ddyddordeb  na  Llyfr  y 
Psalmau.  Dyma  y  casgliad  boreuaf  o  farddoniaeth  delynol  (lyric  poetry) 
a  fêdd  y  byd.  Dyma  Lyfr  Hymnaa  henaf  eglwys  Ddaw.  Y  mae  ei 
awdariaeth  yn  ymestyn  dros  holl  gyfnod  ysbrydoliaeth  yr  Hen  Desta- 
ment,  o  Moses  hyd  Malaehi ;  yn  cysylltu  y  tabemacl  yn  yr  anialwch  â'r 
ail  deml  yn  Jerusalem.  Yn  Psalm  xc.  cawn  "Weddi  Moses  gŵr 
Daw/'  tra  y  mae  yn  amlwg  fod  rhai  o'r  Psalmau  tua  diwedd  y  casgliad 
yn  dyddio  o  amser  y  Dychweliad  o  Babylon.  Priodola  y  LXX.  Psalm 
X3[;zyii.,  cxItì.,  a  cxItììì.  i  Haggai  a  Zechariah.  Y  mae  yr  amgylchiadau 
pwysicaf  y  bu  eglwys  yr  Hen  Destament  ynddynt  o'r  Mynediad  i'r  Aipht 
hyd  y  Dychweliad  o  Babylon  yn  ffurfio  y  testunau  ac  yn  ennyn  y 
teimladau  a  alwent  o  bryd  i  bryd  ar  y  nabl  a'r  delyn  i  ddeffro ;  ac  yn  y 
Ilyír  hwn  y  mfte  y  saint  wedi  cael  eu  Duw  yn  "  breswylfa  iddynt  ymhob 
cenedlaeth."  Yma  y  mae  yr  eglwys  fawr  wedi  bod  yn  sugno  maeth  a 
Sjrmbyliad  i  fy wyd  ysbrydol  ar  hyd  yr  oesoedd ;  ac  y  mae  ei  thystiol- 
aath  i  werth  anmhrìsiadwy  y  «ff^nnonan  iachawdwriaeth  "  hyn  yn  ein 
eyrhaedd  o  bob  cyfeiriad.    Ond  yr  ydys  yn  cyfyngu  y  sylwadaa  yn  yr 


84  tLTFB  r  Pbaimajo. 

erthygl  h<m,  yn  beiuif,  at  £Eàrfiad  ac  awdariaeth  y  Uyfr,  gaa  addaw 
dychwelyd  mewn  erthyglaa  dilynol  at  ei  Farddoniaeth  a'i  Ddawìn- 
yddiaeth. 

d.  Yr  enw  cyffredinol  ar  y  Psalman  yn  y  fiibl  Hebraeg  aríeredig  yw 
Tëhlllîm,  y  llîosog  o  TëhîUâh,  yn  arwyddo  «  Hymnaa  o  Fawl ; "  neu 
Sêphër  Tëhmîm,  "Llyfr  Hymnaa  o  Fawl;"  nea  "Foüannan." 
Gelwir  Ps.  czlv.  yn  <'  Psahn  Dafydd  o  foliant,"  ac  y  mae  ei  chynnwysiad 
yn  cyfateb  yn  amlwg  i'w  theitl,  yr  hwn,  o  bosibl,  a  awgrymwyd  gan  yr 
adnod  olaf  ynddi,  *'  Traetha  fy  ngenaa  foliant  yr  Arglwydd,  a  bendilh- 
ied  pob  cnawd  ei  enw  sanctaidd  ef  byth  ac  yn  dragywydd."  Y  mae  yn 
deilwng  o  sylw  nad  oes  ond  y  Psalm  hon  yn  nnig  yn  cael  ei  galw  yn 
**  Psalm  0  foliant."  Ac  y  mae  De  Wette  yn  gwrthwyneba  y  teitl  fel  an 
cyffredinol,  am  nad  yw,  yn  ol  ei  syniad  ef,  yn  ddynodiad  digoncynnwys- 
fawr  0  gymeriad  cyfi&edinol  y  Llyfr.  Ond  nid  yw  y  gwrthwynebiad 
hwn  ond  i|n  lled  arwynebol,  yn  gymaint  ag  mai  mawl  a  diolcfa^arwch 
yw  hanfod  a  bywyd  y  Psalman,  hyd  yn  nod  y  rhai  mwyaf  cwynf anas  a 
galaras.  ''Y  maent  oll,"  medd  Delitzch,  *'yn  cyfranogi  o  natar  yr 
hymn  yn  gymaint  ag  mai  amcan  yr  hjrmn  yw  gogonedda  Daw.  Y  mae 
y  Psalmaa  hanesiol  yn  dyrchafa  mawrion  weithredoedd  Daw,  a'r  rhai 
cwynfanns  yr  an  modd  yn  ei  folianna  Ef,  gan  ea  bod  yn  cyfeirio  ato  fel 
yr  nnig  gynnorthwywr,  ac  yn  terfynn  mewn  diolchns  ymddiried  y  bydd 
iddo  Ef  glywed  ac  ateb.  Y  mae  y  ferf  Hällêl  yn  cynnwys  y  Magnificat 
a'r  De  Profúndis  hefyd." 

Enw  arall  a  roddir  ar  ran  o'r  Llyfr  yw  TephîUôth,  "Gweddîaa." 
Y  mae  y  nodiad  a  geir  ar  ddiwedd  Ps.  lxxii. — "Gorphen  gweddîan 
Dafydd  mab  Jesse/'  o  leiaf,  yn  awgryma  yr  adnabyddid  y  Psalman  ar  y 
cyntaf  wrth  yr  enw  "  Gweddían."  Pa  an  a  ydyw  y  geirian  hyn  yn 
cyfeirio  at  yr  ail  lyfr  yn  anig  (Ps.  xlii. — lxxii.),  ai  ynte  at  yr  holi 
Psahnan  blaenorol,  nid  yw  o  gymaint  pwys,  o  herwydd  nid  oes  ond  on 
a  gyfenwir  yn  weddì  yn  y  cwbl.  Yn  y  llyfran  dilynol  gelwir  Ps.  lxxxyi., 
xc.,  cii.,  a  cxlii.,  hefyd  yn  weddîan.  Gwrthwynebir  priodoldeb  y  teiü 
hwn  eto  am  nad  yw  y  Psalmaa  hyn  (i. — lxxii.,  &c.),  yn  fiorf  dyman- 
iadau  at  Ddnw;  ond  os  cymerwn  yr  olwg  ëang  a  gymerír  yn  fynych  yn 
y  Bìbl  ar  weddì,  lle  y  gelwir  cân  Hannsdi  yn  weddi  (1  Sam.  ii.  1 — 10), 
yna  y  mae  yr  wrthddadl  yn  syrthio  i'r  llawr. 

Yn  nghyfieithiad  y  Deg  a  Thriugain  gelwir  yr  oU  yn  'lra^fioi  (PBalman),  gan 
gymeryd  y  gaîrpsalmos  fel  cyfieithiad  o'r  Hebraeg  nẁmor^*  yr  hwn,  yn 
ei  ystyr  manwl,  sydd  yn  golygn  anrhy  w  gyfansoddiad  mydryddol,  ond 
a  gymhwysid  yn  ymarferol  at  gyfansoddiad  barddonol  a  fwríedid  o  ran 
mydr  i  gael  ei  gâna  gyda  chyfeiliant.  Ac  yn  y  Testament  Newydd 
adnabyddir  yr  hoU  gasgliad  wrth  yr  enw  "Llyfr  y  Psalmaa"  (Lac  xx.  43; 
Act  i.  dO).  Yn  Ngroeg  yr  Inddewon  (Heüenistie  Oreeh)  adnabyddid  y 
casgUad  weithiaa  wrth  yr  enw  ŶaXr^pioir,  gair  í^dd  yn  ei  ystyr  priodol  yn 
dynodi  tant  offeryn  (psantêrìn,  Dan.  iii.  7, 15,— yn  Gymraeg,  psaltringf 
yn  Saesoneg,  psalterý),  ac  yna,  trwy  drawsenwad,  y  caniadaa  nen  yr 
hymnan  a  genir  gyda'r  offeryn  hwnw.  Dyma  darddiad  y  gair  Saesoneg 
psalfeTf  a'r  hen  air  Gymraeg  psalhoyr. 

*  Ni  chyíárfyddir  ft'r  gair  hwn  yn  y  rhif  llîosog  yn  ysgrifeiniadau  yr  Hen  Destament ;  ond 
mewn  Hebrae^  mwy  diweddar,  cyíarfyddrr  yn  adüyBurol  â'r  gair  yn  y  ddwy  ffarf, 
nẁmorini  a  nmnwrâth,  fel  anwaa  ar  y  PBalman. 


tLTFB  T  PSáLUAÚ.  Ò6 

8.  Eeblaw  yr  enwan  cjffiredinol  hyn»  cjfarf jddir  yn  jr  arysgri&n  &'r 

teitìau  canlynol :— (1).   Shîr  (cân),  sef  ymarllwysiad  y  galon  mewn 

diolchgarwch.    Áríerid  yr  enw,  mae  yn  debyg,  ar  y  cyntaf,  ar  hymnau 

o  ddiolchgarwch  personol  (Ps.  xxx.),  ond  wedi  hyny  ar  hymnau  o 

ddiolchgarwch    cenedlaetiioi    a   chyhoeddas    (Ps.    xlvi.,    xlyiii.y   &c.) 

(9).  Edûth  (tystiolaeth);  ond  y  mae  yn  ammheus  a  ddylid  deall  y  gair 

hwn  ar  wahân  oddiwrth  y  geiriaa  a  gysylltir  âg  ef,  sef  Susan  a  Sosan- 

nim;    ac  os  nad  ydyw  ì'w  ddeall  ar  wahân,  y  mae  yn  perthyn  i'r 

cyfarwyddîadaa  cerddorol.    (3).  Shiggaiôn.    Fel  hyn  y  dy wed  Perowne» 

l'Awdl  afreolaidd  nea  dithyrambig,  o'r  gaìr  Shiga,  'crwydro.**'    Gyf- 

ieitha  y  Deg  a  Thriogahi  ef  yn  ^aX/Lióf ;  yr  Arabaeg,  ''galamad;''  y  Syriaeg^ 

"  hymn."    Ond  y  mae  y  cyfíeitbiadaa  hyn  oll  yn  ammheus,  yn  gymaint 

a'n  bod  yn  cael  ''ar  Shigionoth'*  yn  Hab.dii.  (y  rhagddodiad  (äl)  sydd 

yn  arysgrifaa  y  Psalmau),  yn  dynodi  an  ai  yr  offeryn  nen  yr  alaw  ar  ba  an 

yr  oedd  y  Psalm  i*w  châna.    Y  mae  Ewald,  pa  fodd  bynag,  yn  darllen  yn 

wahanol,  sef,  "  Tn  ol  dall  y  dithyrambaa,"  nea  "  Ar  fesaraa  dithyram- 

big/'  *  a  hyny  yn  dynodi  nid  yr  alaw  ar  y r  hon  y  cenid  y  Psalm»  ond  math 

neiildaol  o  gerddoriaeth."    (4).  Mictam»    Y  ddaa  esboniad  a  geir  yn 

gyffiredin  ar  y  gair  hwn  ydynt,  yn  gyntaf^  yr  an  ar  ymyl  y  ddalen  yn  y 

Bibl  Gymraeg,  <<  Psalm  earaidd ;  "  yn  aily  "  Oân  o  ystyr  dwfh  a  chndd- 

iedig/'  nea  "  ddirgelwch."    Ond  dywed  Thrapp  ac  eraill  mai  yr  ystyr 

yw  *'  Priyate  memorial "— cofeb  gyfrinachol  nea  bersonol.    (5).  MasciL 

Gyfieithir  y  gaîr  hwn  ju.  y  Bibl  Gymraeg  yn  '*athrawiaeth."    Gyffelyb 

yw  yr  ystyr  a  roddir  iddo  gan  Hengstenberg,  Keil,  ac  eraill,  "  Gân 

addysgiadol ;  "  ond  myn  Ewald  mai  yr  ystyr  yw  "  Gân  nea  awdl  o  gyf- 

ansoddiad  díUyn  a  chelfyddgar."     Tybia  Jebb  fod  Mascil  yn  dynodi 

dyben  moesol  y  Psalm,   a  Mictam  ei  hawdariaeth.    ün  peth  sydd 

amlwg,  sef  nad  y w  y  ddaa  air  hyn,  Mascil  a  Mictam,  yn  perthyn  i'r  cyf- 

arwyddiadan  cerddorol.    Ymddengys  yn  bar  eglar  hefyd  nad  y w  yr  hoU 

Psalmau  Mascil  mewn  nnrhyw  ystyr  neilldaol  yn  "  ganiadaa  addysg- 

iadoly"  ac  nad  ydynt  chwaith  wedi  ea  cyíansoddi  mewn  dnll  nea  iaith 

mwy  celfyddgar  nag  amryw  o'r  Psalmaa  eraiU.    Nid  yw  y  Psalmau 

Mictam  chwaith  yn  f wy  "  earaidd,"  nac  o  "  ystyr  dyfnach."     Ac  wrth 

edrych  ar  yr  anghysondeb  hwn»   tueddir  ni  yn  gryf  i  ammheu  yr 

eglurhâd.     Y  mae,  pa  fodd  bynag,  yn  Llyfr  y  P.saimaa,  ddwy  Psalm 

sydd  bron  'yn  hollol  yr  nn,  ac  eto  y  mae  yr  amry wiaeth  sydd  ynddynt 

yn  bwysig.     Dwy  o  Psalmau  Dafydd  ydynt,  sef  Psalm  xiv.  a  liii.     Y 

mae  y  nodiad  Mascil  nwchben  yr  olaf,  ond  y  mae  y  âaenaf  hebddo. 

Nìd  yw  yr  olaf  nac  yn  fwy  cywrain  nac  yn  fwy  addysgiadol  na'r  flaenaf. 

Yr  nnig  wahaniaeth  o  bwys  ydyw  fod  yr  olaf  yn  ymddangos  fel  trefniad 

neu  gyfaddasiad  ar  y  flaenaf.     Y  mae  hyn,  .dybygid,  yn  awgrymn  mai 

dyna  ystyr  y  teiü  MascU.    Gallem  feddwl  mai  felly  y  deallodd  y  Deg  a 

Thriogain  e^  gan  eu  bod  yn  ei  gyfieithu  trwwtos  neu  tls  <rẂ€<n»,    'Dpn& 

ychycug  engpreifftiaa  o'r  modd  y  defayddir  y  gair  Mascil  yn  yr  Hen 

Destamenty  yn  ol  y  cyfieithiad  Gymraeg.     Gen.  xlviii.  14,  yn  y  treigliad 

^DUhÿramòus  oedd  un  o  deiüau  y  duw  Bacchus  ;  ond  nid  yw  ystyr  yr  enw  wedi  ei 
benderfynu  hyd  yn  hyn.  Gelwid  caneuon  nwyfiis,  neu  lawn  o  delmlad  gorwyllt,  llawen 
neu  ddigofus,  er  anrhydedd  i  Bacchus,  wrth  yr  enw  hwn  gan  yr  henafiai  d.  Tnmen  amser, 
aethimt  i  alw  pob  cân  wedi  ei  chyfansoddi  mewn  ucheliaith  wyilt  a  brwdfry  dig  wrth  yr  nn 
enw.    Y  mae  yn  bor  ammheiis,  a  dyweyd  y  lleiaf,  ai  byn  yw  ystyr  y  gair  Shiggaidii. 


86  LLTFB  T  P8ALMAÜ. 

Pihel,  *'  gan  gyfarwyddo  ei  ddwylaw  trwy  wyhod"  hyny  yw,  cyíaddasu  ei 
ddwylaw  at  yr  amgylchiad.  Yn  1  Sam.  xyiii.  80,  ceir  y  gair  yn 
nhreigliad  Eal,  lle  y  cyfìeithir  ef,  "  Dafydd  a  fyddai  ddoethach  na  holl 
weision  Saol."  Yr  ystyr  yma  eto  yw  fòd  Dafydd  yn  medru  cyfaddasa 
ei  ymddygiadau  at  jr  amgylchiadao.  Yn  Dan.  ix.  33,  yn  y  treigliad 
Hiphil,  cyfíeithir,  "  Daethnm  yn  awr  i  heri  i  ti  fedru  deall ; "  nen  yn  ol  y 
Saesoneg,  "  to  give  thee  shiU  and  nnderstanding."  Ac  y  mae  y  fiáith 
nad  arferir  y  gair  gymaint  ag  nnwaith  am  ddoethineb  Dnw,  nac  am. 
Ddnw  0  gwbl,  oddieithr  yn  nhreigliad  Hiphil,  yn  yr  ystyr  o  roddi  medr 
nen  heri  i  nn  fedrut  yn  myned  ymhell  i  ddangos  ei  brìodol  ystyr.  Y 
mae  yr  nn  peth  iV  dJdyweyd  am  y  gali  Gioeg  aẃa-ís  a  roddir  gan  y  LXX.  yn 
gyfieithiad  o  Mascil.  Ei  ystyr  gwreiddiol  ydy w  dwyn  nen  ddodi  ynghyd ; 
hyny  yw,  cyfaddasiad.  Yn  ei  esboniad  ar  Ps.  liii.,  y  mae  lár.  Perowne» 
wrth  sylwi  ar  y  gwahaniaeth  amlwg  rhwng  y  bnmmed  adnod  o'r  Psalm 
honp  a'r  bnmmed  adnod  o  Ps.  xiy.,  yn  galw  sylw  hefyd  at  y  ffaith  fod  lliaws 
p  gyffelyb  lythyrenan  yn  dygwydd  yn  y  ddwy.  Yr  esboniad  a  roddir  gan 
rai  ar  hyn  yw  fod  y  naiU  wedi  ei  chop'io  oddiwrth  ysgriflyfr  aneglnr  nen 
anmherffaith  o'r  líall,  ac  felly  nad  oedd  gan  y  copíwr  ond  gwneyd  i  fjrny 
y  bylchan  oreu  y  gallai.  Ond  y  mae  Perowne,  yn  briodol  iawn  dybygid, 
yn  ymwrthod  â'r  dybiaeth  hon.  "  Ymddengys,"  medd  efe  "  fod  cyf- 
newidiad  bwriadol  wedi  ei  wneyd  mewn  trefn  i  gyfaddasn  y  Psalm  at 
amgylchiadan  gwahanol." 

Oyfieithiad  y  Deg  a  Thriogain  o'r  gair  Mictam  y w  (m/^oypaÿm,  a'r  ystyr  a 
roddir  iddo  yn  y  geiriaduron  ydyw,  an  inscription  on  a  tablet  (cerfysgrif 
ar  lechan).  Y  mae  hyn  yn  ein  harwain  i  goledd  y  dybiaeth  fod  y 
Psalman  sydd  yn  dwyn  y  teitl  hwn  yn  cynnwys  yr  ysgrif  wreiddiol,  tra 
y  mae  y  teitl  Mascil  yn  dynodi  cyfaddasiad,  Digon  o  reswm  paham 
nad  y w  Psalm  xiy.  yn  dwyn  y  teitl  Mictam  y w  mai  hi  oedd  y  flaenaf,  ac 
nad  oedd  yr  nn  Mascil  o  honi  yn  bod  pan  fforfiwyd  y  Llyfr  oyntaf  o'r 
Psalman  (i — ^xli).  Os  gofynir,  Paham,  yn  ol  y  golygiad  hwn,  na  bae 
Psalm  xviii.  yn  dwjrn  y  teiü  Mascil,  yr  ateb  ydyw,  nad  cyfaddasiad  o'r 
gân  yn  2  Sam.  xxii.,  at  amgylchiadan  gwahanol  ydyw,  ond  ei  bod  wedi 
ei  threfnn  ychydig  yn  wahanol  o  ran  geiriad  ac  nid  o  ran  ystyr,  er 
mwyn  y  gerddoriaeth,  pan  ddygwyd  hi  i  mewn  i  wasanaeth  y  cjrsegr. 

Ymddengys  fod  yr  holl  dermau  eraill  yn  yr  arysgrifan  nad  ydynt  yn 
dynodi  awduriaeth,  amgylchiadau  cyfansoddiad,  neu  amcan  y  Psalm, 
yn  gynnwysedig  o  nodiadau  a  chyfarwyddiadau  cerddorol,  megys  yr 
offerynan,  natur  y  gerddorìaeth,  dull  y  dadganiad,  neu  yr  alawon  y  rhai 
yr  arferìd  oânu  y  gwahanol  Psalmau  amynt.* 

4.  Yn  y  BibUu  Hebraeg  presennol  rhenir  y  Psalmau  yn  bum*  Uyfr. 
Terfyna  pob  nn  o'r  pedwar  blaenaf  gyda  mawleiriau ;  a  golyga  Delitzsch 
fod  y  Psalm  olaf  yn  gyfan  yn  cymeryd  lle  y  mawlair  ar  derfjrn  y 
casgliad.  Y  mae  y  dosbarthiad  fel  y  canlyn: — Llyfr  I.  yn  Cjrnnwys 
Ps.  i, — xli.;  Llyfrll.,  Ps.  xlii. — ^lxxii.;  Llyfr  III.,  Ps.  lxxxiv. — lxxxix.; 
Llyfr  rV.,  Ps.  xc.— cvi.;  Llyfr  V.  Ps.  cvii.— cl.  Wrth  sylwi  ar  y 
rhaniad  hwn,  yr  ymholiad  cyntaf  sydd  yn  ymgynnyg  i'r  meddwl  y  w,  Pa 
bryd  a  chan  bwy  y  casglwyd  y  gwahanol  Iyfrau  hyn  ar  y  cyntaf  ?  Wrth 
chwilio  am  atebiad  i*r  cwestiwn,  yr  ydym  yn  canfod  yn  ngoleuni  yr 

*Nid  ydym  am  fyned  i  mewn  i*r  pethan  hyn.  gan  y  jpnU  y  "  Cymro  nniaiih,"  chwedl 
y  boU,  gaal  ymdiimaeth  íánwl  ft  hwynt  yn  y  Cerddar  üym/reig  am  y  flwyddyn  1895. 


LLTFR   T  PSALlfÁÜ.  37 

hanes  ysbrydoledig  fod  adfywiad  ar  grefydd  a  threíoiad  nen  adferiad  ar 
wasanaeth  crefyddol  7  deml  wedi  cymeryd  lle  yn  nyddian  Dafydd  a 
Solomon,  Jehosaphat,  Hezeciah,  Josiah,  ac  Ezra;  ac  nid  yw  yn  annhebyg 
fod  casgliad  0  Psalman  wedi  ei  wneyd  gan  nen  0  dan  gyfarwyddyd  pob 
nn  o'r  dynìon  sanctaidd  hjrn.  Dyma  bnmp  0  ddiwygiadan,  ac  nid  oes 
dim  yn  íwy  cyson  â  hanes  diwygiad  crefyddol  ymhob  oes  a  gwlad  na 
bod  yr  eglwys  yn  ymgyfoethogi  mewn  "  psalman  a  hymnan  ac  odlan 
ysbrydol."  Ac  y  mae  ymchwiliad  manwl  i  gyíansoddiad  y  Psalman  yn 
tneddn  yn  fawri  gadarnhâu  y  dybiaeth  hoo.  Felly  yr  ydym  yn  galw  y 
Ifyfr  cyntaf  yn  Llyfr  Solomon,  a'r  ail  yn  Llÿfr  JehosaphaL  Yr  amgylch* 
iad  mwyaf  pwysig  a  gymerodd  1e,  yn  ol  yr  hanes,  yn  nheyrnasiad  y 
brenin  Jehosaphat  oedd  y  waredigaeth  ryfedd  a  gwyrthiol  a  gafodd 
Jadah  pan  drodd  meibion  Ammon  a  Moab  a  thrìgolion  mynydd  Seîr  i 
ladd  bawb  en  gìlydd.  "  Ac  ofn.Duw  oedd  ar  hoU  deyrnasoedd  y  ddaear 
pan  gfywsant  hwy  fel  y  rhyfelasai  yr  Arglwydd  yn  erbyn  gefynion 
Israer*  (9  Chron.  xx.  1—80).  Ac  y  mae  y  cyfaddasiad  o  Psalm  xìt., 
a  geir  yn  Psalm  liii.,  yn  gweddn  yn  hollol  i'r  amgylchiad.  Oymharer 
yr  hanes  â'r  bnmmed  adnod  yn  y  Psalm :  "  Tno  yr  ofnasant  gan  o£q, 
lle  nid  oedd  ofn;  canys  Duw  a  wasgarodd  esgyrn  yr  hwn  a'th  warchae- 
odd:  gwaradwyddaist  hwynt  am  i  Ddnw  en  dirmygu  hwynt."  Y 
trydydd  yw  Llÿfr  Hezeáah.  Y  mae  yn  wybyddus  fod  nifer  mawr  o'r 
Diarebîon  wedi  eu  casglu  gan  "  wŷr  Hezecíah,  brenin  Judah  "  (Diar. 
xxy.  1) ;  ac  y  mae  yn  fwy  na  thebyg  fod  amryw  0  Psalman  nad  oeddynt 
o'r  blaen  yn  gynnwysedig  yn  Ifyfr  gwasanaeth  y  deml  wedi  eu 
chwanegn  gan  y  diwygiwr  enwog  hwnw.  Y  mae  y  crybwylliad  am 
Assur  yn  Psalm  lxxxiii.,  a  Babilon  yn  Psalm  1xxxvii.,  a'r  desgrifiadan  o 
warchae  ac  anrhaith  yn  Psalm  lxxxix.,  ynghyda  Psalmau  erail  fyn  y 
llyfr  hwn,  yn  cydweddu  yn  hollol  â'r  dybiaeth.  Yr  un  modd  y  mae 
Mascil  Heman  yr  Ezrahiad,  sef  Psalm  lxxxyüi.,  yn  cydgordio  yn 
berffaith  â  theimladau  pruddglwyfus  y  brenin  yn  ei  gystudd  ac  â'i  gân 
dyner  ar  ei  adferiad.  Y  pedwerydd  yw  Llyfr  Jonah.  Myntumir  gan 
rai  fod  y  weddi  yn  niwedd  Psalm  cvi,,  "  Achub  ni,  O  Arglwydd  ein  Duw, 
a  chynnull  ni  o  blith  y  cenedloedd,"  <fec.,  yn  anghyson  â'r  dybiaeth;  ond 
nid  ydyw  felfy  oddieithr  mewn  ymddangosiad  yn  unig,  o  herwydd  yn 
nyddiau  Josiah  yr  oedd  y  deg  llwyth  wedi  eu  caethgludo;  ac  nid  hyny 
yn  unig,  ond  yr  oedd  mwy  nag  ún  ymgyrch  wedi  ei  wneyd  yn  erbyn  Judah, 
a  rhanau  o'r  wlad  wedi  eu  hanrheithio,  a  Uawer  o'r  luddewon  wedi 
myned  yn  yspail  i'w  gelynion,  neu  ynte  wedi  ffoi  am  nodded  i  blith 
cenedloedd  paganaidd.  Yr  oedd  cyflwr  y  genedl  mewn  gwirionedd  yn 
y  cyfhod  hwn  y  fath,  fel  y  daeth  "  Gweddi  Moses,  gŵr  Duw  " — Psalm 
yr  anialwch— i  arferiad  yn  y  cysegr.  Ac  nid  yn  ddamweiniol  y  dodwyd 
hì  yn  flaenaf  yn  y  casgliad,  ond  am  ei  bod,  dybygid,  yn  cydweddu  mor 
brydferth  â  phrofiad  pobl  yr  Arglwydd.  Y  pummed,  a'r  olaf  yw  Llyfr 
Ezra  yr  ofeiriad.  Ni  phallodd  ysbryd  prophwydoliaeth  yn  ystod  y 
caethiwed ;  ond  crogwyd  y  telynau  ar  yr  helyg  o  fewn  Babilon :  nid 
oedd  yr  nn  "  peraidd  ganiedydd  "  yno  yn  galw  ar  ei  nabl  a'i  delyn  i 
ddeffro!  Y  teimlad  cyffredinol  yn  hytrach  oedd,  "Pa  fodd  y  cânwn 
gerdd  yr  Arglwydd  mewn  gwlad  ddyeithr?"  Ond  "  pan  ddychwelodd 
yr  Ârglwydd  gaethiwed  S'ion,  Uanwyd  ein  genau  â  chwerthin,  a'n  tafod 
ft  cháno."    Cyweiriwyd  y  tànau  0  newydd  i  gânu  "caniadau  S'ion,"  a 

D 


Ì6  ttTFB   t  ÌPSáLLMAU. 

ebafodd  jrr  aẁétt  ysbrydoledig  ei  hanadl  i  gyfansoddi  càniadatl  new- 
yddion  gyda'r  tànaa.  Ar  fel  jmbob  diwygîad  blaenorol,  daetb  psalm- 
yddiaetb  a  cbanîadaetb  i  fri  yn  niwygiad  mawr  Ezra  yr  offeiriad. 

F13I  cadarnbàd  pellacb  i*r  golygiad  mai  Solomon,  a  byny  yn  fnan  ar 
ol  marwolaetb  ei  dad,  a  gasglodd  ac  a  drefaodd  y  Llyfr  cyntaf,  y  mae  7 
teitl  a  roddìr  i  Dafydd  yn  yr  arysgrifaa  i  Fs.  xTÌii.  a  zxxyi.  yn  deilwng 
0  sylw.  '*  Dafydd,  gwas  yr  Arglwydd,"  y  gelwir  ef.  Bboddwyd  yr  nn 
teitl  i  ddan  ẁr  enwog  o'r  blaen  ar  ol  ea  marwolaetb,  er  coffa  parcbus 
am  ffyddlondeb  a  gwasanaetbgarwcb  eu  bywyd — ^"Moses,  gwas  yr 
Arglwydd/'  a  <'  Josua,  gwas  yr  Arglwydd."  Yn  ngwyneb  hyn  y  mae 
y  cwestiwn  yn  cyfodi,  Pabam  na  baasai  Solomon  yn  rboddi  holl 
PsaUnaa  ei  dad  yn  y  easgliad  bwn  ?  Gellir  ateb,  yn  1.  Am  fod  am< 
gylcbiadaa  cyfansoddiad  rbai  0  honynt  yn  peri  na  buasai  yn  ddoeth 
ea  dwyn  i  mewn  i'r  addoliad  cyboeddas  yn  nyddiaa  y  rbai  oedd 
yn  cydoesî  â  Dafydd  neu  à  Solomon  ei  fab.  Er  engraiSt,  yr  oedd 
gwaradwydd  cyboeddas  pecbod  Dafydd  yn  peri  fod  ei  gyffesiad 
personol  yn  Pd.  li.  yn  angbymbwys  i'r  gwasanaetb  cyboeddus. 
Ond  wedi  i  amser  dafla  ei  len  ebargofus  dros  yr  amgylchiadaa  a'r 
personau,  dygwyd  bi  i  mewn  i  roddi  mynegiad  dwfn  a  llawn  i  alar 
duwiol  am  becbod,  yngbyda  dymuniad  angerddol  am  waredigaetb 
oddiwrtbo.  Yn  3.  Ni  Ôieimlid  angben,  mae  yn  debyg,  ar  y  cyntaf, 
ond  am  lyfr  bycban ;  ond  yn  raddol  amlygid  awydd  am  un  mwy  belaetb. 
Dyma  yn  hollol  ydyw  hanes  Llyfrau  Hymnau  yr  eglwys  ymhob  oes  a 
gwlad.  Cymerer  Llyfr  Hymnau  y  Metbodistiaid  Galfínaidd  yn 
Ngbymru,  neu  on  y  Metbodistiaid  Wesleyaidd  yn  Lloegr,  yn  engraifft. 
Yn  y  Uyfr  a  gyboeddwyd  dan  olygiad  Jobn  Wesley,  gadäwyd  allan  nifer 
mawr  0  bymnau  Cbarles  Wesley ;  ac  y  mae  pob  ycbwanegiad  a  wnaed 
hyd  yma  at  y  llyfr  yn  cynnwys  hymnau  0  eiddo  Charles  Wv3sley  nad 
oeddynt  yn  y  llyfrau  blaenorol;  a  diammbeu  fod  ymblith  y  rhai  a 
adäwyd  allan  ar  y  dechreu  rai  o'i  hymnau  goren.  Yr  un  modd  gyda 
golwg  ar  hymnau  Williams,  Pantycelyn.  Y  mao  bymnau  0  eiddo 
Wiiliams  nad  oeddynt  yn  arferedig  o'r  blaen  yn  cael  eu  dwyn  i  mewn 
braidd  i  bob  llyfr  neu  argraffiad  newydd. 

5.  Cyn  y  gallwn  sylwi  yn  briodol  ar  awdnrìaetb  y  gwabanol  Psalmau» 
y  mae  yn  rbaid  i  ni  ddyfod  i  ryw  benderfyniad  gyda  golwg  ar  ddilys- 
rwydd  ac  awdurdod  yr  arysgrifau.  Y  mae  genym  bedair  o'r  Pâalmau 
yn  gyflawn  neu  mewn  rban  yn  y  llyfrau  hanesiol ;  ac  y  mae  genym 
dystiolaetb  eglur  yn  y  Testament  Newydd  i  awduriaetb  dwy  neu  dair; 
heblaw  byny  y  mae  ein  gwybodaetb  0  awduriaetb  y  Psalmau  yn  ym- 
ddibynu  yn  bollol  ar  yr  arysgrifau.  A  ydynt  yn  gofnodau  baneâyddol 
o'r  fath  ag  y  gellir  ymddiried  ynddynt,  wedi  eu  bysgrifenu  ün  ai  gan 
awdwyr  y  gwabanol  Psalmau,  nea  ynte  gan  gasglwyr  neu  olygwyr 
y  gwahanol  Iyírau  ?  ai  ynte  gwaitb  rby w  gopîwyr  trwstan  yn  palfalu 
yn  y  ty wyllwcb  ydynt  ? 

Geliir  ystyrìed  y  petbau  canlynol  fel  canonau  beimiadol  i'w  cymhwyso 
at  yr  ymcbwìliad  presennol :  1.  Y  mae  yr  eglwys  luddewig  a  Cbrìst* 
ionogol  wedi  arfer  credu  fod  y  Psalmau  wedi  eu  cyfansoddi  yn  yr 
amgylcbiadau  a  osodìr  allan  yn  yr  arysgrifau ;  ac  y  mae  yr  arysgrìfau, 
fel  y  Psalmau,  wedi  gorpbwys  yn  ddystaw  ac  yn  ddiogel  yn  ngbysgod 
7  canon  er  ys  canrìfoedd  cyn  y  cyfnod  Gristionogol.  9.  Gall  yr 
anbawsderaa   a   deîmlir  fod   yn    cyfodi   0  amjylchiadau    anadoab- 


LLTFB   V   PSiJJCA?.  3^ 

yddas  i  m ;  ac^  am  hyny  ni  ddylid  gwrihod  yr  arjrsgriíen  am  nad 
oes  genym  ddim  profion  amgylchiadol  i'w  chadarnhàa.  8.  Pan 
nad  yw  teitl  a  chynnwysiad  Psalm  yn  ymddangos  mewn  cydgordiad 
perffaith,  y  mae  yn  fwy  tebyg,  o  hyny,  Í6d  y  teitl  yn  gorphwys  ar  ryw 
sail  henafol;  o  herwydd  baasai  casglydd  diweddar  (fel  beirniad  diw- 
eddar)  yn  ymdrecha  peri  i'r  teiü  fod  yn  fẁy  cyson  â'r  hanes.  Dyma  y 
canon  adnabyddus  er  penderfynn  rhwng  dan  ddarlleniad  gwahanol  :^ 
*' Fraestat  ardua  leetio  prodwiori"  "  Y  mae  y  darlleniad  anhawdd  yn 
íwy  diogel  na'r  an  hawdd."  Yn  unol  â'r  rheolaa  hyn  ceisiwn  nodi 
rhai  o'r  prif  resyman  dros  ddilysrwydd  yr  arysgrifaa. 

(1.)  Y  maent  meum  meddiarU  (ys  dywed  y  cyfreithwyr).  Nid  iddynt 
hwy  y  perthyn  profí  en  hawl  gyfreitiilawn  i'r  lle  y  maent  yn  ei  ddal, 
ond  i'r  neb  a  fyno  wadn  nea  ammhea  yr  hawl  hono.  Y  mae  tystiol- 
aeth  yr  henafiaid  a'r  tadan  bron  yn  ddì'eithriad  o'n  plaid.  Theodore  o 
Mopsaestia,  yn  y  chweched  canrif,  oedd  y  cyntaf  i  geisio  gwrthwyneba 
ea  dilysrwydd,  a  chondemniwyd  ei  olygiadaa  yn  y  Pammed  Cynghor 
Gyffiredinol,  b.á.  553.  Rhoddir  hanes  dechreaad  yr  ymosodiadaa 
diweddar  amynt  gan  Hengstenberg  fel  hyn:  "Y  mae  tarddiad  y 
gwrthwynebiad  i'r  arysgrifaa  yn  perthyn  i  gyfnod  pan  ymladdai  Bhes- 
ymoliaeth  yn  erbyn  pob  peth  sefydledig,  heb  aros  i  ymholi  a  oedd  ar 
Besymoliaeth  mewn  gwirionedd  anghen  am  gario  ymlaen  y  fath  ryfel  o 
gwbl  Ac  y  mae  gwrthodiad  yr  arysgrifaa  yn  perthyn  i  gyfnod  pan  na 
thelid  nemawr  o  barch  i  destun  yr  Hen  Destament  yn  gyffredinol." 
Gellid  tybied  mai  rheol  fhai  beimiaid  ydyw  gwrthod  yr  arysgrifaa 
ymhob  amgylchiad,  oddieithr  fod  hyny  yn  anmhosibl.  Mynent  i'r 
ysgrif  henafol  ddwyn  profìon  diammbeaol  paham  y  rhaid  i'r  byd 
ymostwng  iddi  hi  ac  nid  i  awdnrdod  ysgolaig  beirnìadol  yn  y  pedwerydd 
canrif  ar  bymtheg.  Dyma  yr  arysgrifen  i  Psalm  lii.  "I'r  Pencerdd. 
Mascil  Psalm  Dafydd,  pan  ddaeth  Döeg  yr  Edomiad  a  mynegn  i 
Banl  a  dywedyd  wrtho,  Daeth  Dafydd  i  dŷ  Ahimelech."  Dyma  lan  o 
feimiadaeth  Mr.  Perowne,  "  Tra  y  mae  y  fíydd  a'r  gwroldeb  sydd  yn 
atiadla  yn  y  Psalm  hon  y  fath  ag  a'm  tuedda  i  feddwl  ei  bod  wedi  ei 
chyfanaoddi  gan  Dafydd,  a  thra  y  gall  fod  cyfeiriad  yn  yr  wythfed 
adnod  at  y  cysegr  yn  Nob,  ychydig  reswm  a  welaf  fì  ar  seilian  eraiU 
dros  ddal  cywirdeb  yr  arysgrifen."  Addefa  yr  nn  beirniad  mewn 
paragraph  blaenorol  "  ein  bod  yn  gwybod  rhy  ychydig  am  Döeg  i  allu 
dywedyd  pa  nn  a  ydyw  y  desgrifiad  yn  adnod  1 — 4  yn  gymhwysiadol  ato 
ef  ai  peidio."  Os  felly,  y  mae  yn  anhawdd  canfod  ar  ba  "seiliau  eraiU  " 
y  mynasai  yr  awdwr  gael  "  rheswm  dros  ddal  cywirdeb  yr  arysgrìfen." 
Y  gwirionedd  ydyw  nad  oes  dim  yn  y  Psalm  yn  anghyson  â'r 
arysgrifen,  ac  y  mae  gwrthod  yr  arysgrìfen,  cyn  ei  phwyso  a'i  chael  yn 
brìn,  yn  rhywbeth  gwahanol  i  feirniadaeth  deg. 

(2.)  Y  mae  esiamplan  Dafydd  (3  Sam.  xxii.  1),  Hezeciah  (Esa.  xxxv'iii. 
9,  20),  Habacuc  (iii.  1),  a'r  cyffelyb,  yn  dangos  ei  bod  yn  arfeiiad  gan  y 
Bjirdd  Hebreig  i  osod  eahenwan  wrth  eu  cyíansoddiadan.  Y  mae 
Perowne  yn  gofyn,  Pa  f odd  y  cydsaif  hyn  â'r  ffaith  nodedig  fod  cynifer 
o'r  Psalmau  yn  ddienw?  Digon  o  ateb  yn  y  fan  hon,  dybygid,  yw  y 
wîreb  gyffredin,  nad  oes  un  arferiad,  mwy  na  rheol,  heb  eithriad. 
Alhm  o  gant  a  deg  a  deugain  o  Psalman,  nid  oes  ond  pedair  ar  ddeg  ar 
bugain  o  honynt  heb  arysgrifau  o  ryw  fath. 

D  2 


40  tLtn  t  MAtJUÚ. 

(S.)  Tn  hjtnẁ  na  bod  sifer  o  PtalnuMi  heb  tajwgnbai  yn  profi 
HtnilTtrwjdd  jr  Êryniçnha,  lie  y  mae&t,  y  mae  bodoübeth  7  "  Psalmaa 
wmdáìfná**  (M  y  gettw  y  Talmiid  hwjnt)  yn  finrfio  ^wf  cadmm  o'r 
oehr  snlL  O  herwydd  pe  hoaeai  jr  aryagrifan  yn  waith  y  copîwyr, 
noa  hyd  yn  nod  y  eaaglwyr  nen  y  golygwyr  diweddara^  yn  gweithredn 
yn  ol  en  tybian  a'n  dyfaliadan  ea  honain,  heb  nmhyw  awdnidodallanol 
i  bwyao  amo,  y  tebygolrwydd  ydyw  y  bnasai  amryw  o'r  Ptehnan  sydd 
heb  aryagrifaa  yn  en  meddn«  yn  gynudnt  ag  y  boasaî  yn  hawdd  i'r 
eaaglwyr  nen  y  coplwyr  ddyfeisio  rhíu  digon  priodol. 

(4.)  Y  mae  amrywiaeth  hŷd,  fiiorf,  a  mater  yr  aryagrifan  yn  dangoa 
nad  gwaith  rhyw  olygydd  nen  gasglydd  cyffiredinol  ydynt. 

(5.)  Yr  oedd  y  nodíadaa  a  geir  yn  yr  arysgrifan  mewn  perthynaa  i 
offer  cerdd,  tônan,  a  threfn  caniadaeth  y  cysegr,  wedi  myned  yn 
annealladwy  erbyn  amser  y  Dychweliad  o  fiabilon.  Oyfarfyddir  â'r 
nodiadan  hyn  ynglŷn  á  Psalmaa  Daíydd  a'i  gantorion  yn  nnig — ^ni 
cheir  hwynt  byth  ynglŷn  ág  nnrhy w  Paalm  sydd  yn  dwyn  arwyddion 
amlwg  o'i  bod  yn  perthyn  i'r  cyfnod  olaf.  Y  mae  hyn  yn  profi  fod  y 
cofnodan  hanesyddol  por  yn  cael  ea  cadw  yn  oíalna,  ond  na  roddid 
nemawr  o  werth  ar  dybiaeth  nen  ddyfaliad,  yr  hyn  sydd  yn  hollol  groes 
i  haeriadan  Ewald  ac  eraill.  Geilw  Delitz8ch  sylw  at  y  ffaith  íod  yr 
arysgrífaa  yn  y  testnn  Hebraeg,  o'r  hwn  y  gwnaeth  y  Deg  a  Thríngain 
ea  cyfieithiad,  a'i  bod  yn  amlwg  nad  oeddynt  yn  en  deall ;  ac  heblaw 
hyny  nad  ydyw  llyfran  y  Ohronicl  ac  Ëzra  yn  en  hesbono,  er  en  bod 
yn  son  llawer  am  gerddoríaeth,  a  phethäa  eraill,  fel  hen  dryaoraa 
adferedig  yn  yr  iaith.  Mewn  gwiríonedd,  yr  oedd  yr  agoríad  iddynt 
wedi  ei  hen  golli. 

(6.)  Y  mae  y  nodiadan  o  barth  awdwyr  ac  amgylohiadan  cyfansodd- 
iad  y  Psalman  yn  cael  en  cadamhâa  yn  fyoych  gan  yr  adroddiadan 
hanesyddol.  Oymharer,  er  esiampl,  Ps.  lz.  â  *2  Sam.  yiii.  a  1  Ohron. 
zviii.,  Ue  y  gwelir  fod  yr  hanes  ar  y  naill  law  yn  tafla  goleani  ar  y 
Psalm,  ac  ar  y  Ilaw  arall  fod  y  Psalm  yn  annibynol  ar  yr  hanesydd. 

O'r  tn  arall,  y  mae  bron  yr  oll  o'r  rhesyman  a  ddygir  yn  erbynyr 
arysgrííaa  yn  cyfodi  o  chwaeth  nea  ragfamaa  y  gwahanol  feimiaid. 
Er  mwyn  dangos  mor  hawdd  y  gall  fod  yr  arysgrífan  yn  ddiawdnrdod 
ac  yn  anghy wir,  cyfeirir  at  yr  olysgrifan  yn  y  Testament  Newydd.  Ond 
y  mae  hyny  yn  annheg.  JPaham  y  rhaid  myned  i'r  Testament  Newydd 
am  gyfatebiaeth  ?  Paham  na  chymheríd  arysgrífan  y  Psalmaa  âg 
arysgrifaa  y  Prophwydi  nea  y  Diarebion?  Nen  os  rhaid  myned  i'r 
Testament  Newydd,  paham  na  chymheríd  "Psabn  Dafydd  "  âg  "Ëpistol 
cyntaf  Paul  yr  apostol  at  y  Oorínthiaid?"  Heblaw  fod  y  gyfatebiaeth 
yn  annheg,  y  mae  hefyd  yn  gwbl  ddiwerth,  yn  gymaint  a  bod  yr  an 
rhesymaa  ag  sydd  genym  dros  wrthod  yr  ofysgrífaa  i'r  Epistolaa  yn 
myned  o  blaid  arysgrifan  y  Psalmaa.  Y  mae  tystiolaeth  yr  holl  hen 
ysgrífiyfraa  a'r  hen  gyfieithiadaa  o  blaid  yr  arysgrífaa,  tra  y  maent  yn 
erbyn  yr  olysgrífaa.  Yn  yr  hen  ysgríflyfraa  ni  chyf arfyddir  â'r  olysgrifaa 
oddigerth  mewn  rhan ;  ac  yn  y  cyfìeithiadaa  a'r  ysgriflyíraa  diweddar- 
ach,  y  maent  yn  amrywiol  ac  yn  anghyson.  Heblaw  hyny,  y  mae  yr 
olysgrifan  i'r  Epistolaa  yn  ddianghenrhaid,  gan  fod  genym  yn  yr  Epistol- 
an  ea  honain,  o'a  cymhara  â  Llyfr  yr  Actan,  seiliaa  digonol  i  bender- 
fynn  en  hawdnríaeth,  oa  nad  en  hamaeriad  ac  amgylchiadan  en  cyfan- 


LLTFB    T  PSALMAU.  41 

soddiad  heíyd.  Ond  y  mae  arysgrifaa  y  Psalmaa  mor  bwysig,  fel,  pe 
coUid  nea  y  dilëid  hwynt,  ni  byddai  genyin  ddim  gwybodaeth,  oddigerth 
crybwylliad  nen  ddan  yn  y  Testament  Newydd,  am  awdwyr  nac 
amgyichiadan  cyfaDsoddiad  y  Psalman. 

Fel  gwrthddadl  yn  erbyn  yr  arysgrifan  y  mae  Ewald  yn  gofyn» 
<<  Paham  na  chrybwyllir  enw  yr  nn  bardd  heblaw  Dafydd  a'i  gantorion 
yn  yr  hoU  arysgrifan  r "  I  hyn  y  mae  Hengstenberg  yn  ateb  trwy  oíyn 
yn  ol,  "  A  ddenem  ni  o  hyd  i'r  enwan  sydd  ar  goU  pe  dodem  y  rhai 
sydd  yn  yr  arysgrifau  o'r  neilldu?"  "Ar  yr  un  tir  y  gellid  gofyn, 
Paham  nad  oes  enw  yr  an  cyfansoddwr  Psalman  yn  cael  ei  grybwyli 
yn  y  llyfrau  hanesiol  heblaw  Dafydd  a'i  gantorion  ?  "  Dy wed  Heng- 
stenberg  ymhellach  nad  oes  ond  Psalmau  Dafydd  yn  unig  yn  meddu  ar 
gymeriad  personol  ac  unigol ;  nad  y w  y  Psalmydd  yn  yr  holl  Psahnau 
eraiU  ond  cjffrwng  neu  offeryn  y  cymundeb  crefyddol ;  nad  yw  y  dos- 
barthiadau  olaf  o  Psalmau,  ar  y  oyfan,  ond  math  o  amgylch-osodiadau  i 
feini  gwerthfawr  Psalmau  Dafydd ;  eu  bod  yn  benthyca  yn  fynych  oddi- 
amynt  ac  yn  cjffeirio  yn  ol  yn  fynych  atynt ;  fod  holl  gorff  y  farddon- 
iaeth  ddiweddar  yn  gosod  ei  hunan  allan  fel  adsain  o  farddonìaeth 
Dafydd.  Nid  ydym  yn  sicr  pa  faint  o  wirionedd  sydd  yn  y  sylwadau 
olaf  hyn  o  eiddo  Hengstenberg,  ond  y  mae  yn  sior  fod  digon  yn  y  rhai 
cyntaf  i  ateb  cwestiwn  Ewald.  Dywed  Ewald  ymhellach  fod  y  <*  Deg 
a  Thriugain  wedi  gadael  enw  Dafydd  allan  yn  y  dosbarth  a  geir  o  Ps. 
cxs;.  hyd  cxzzìy.,  a  hyny  yn  amlwg  o  herwydd  nad  oedd  yn  eu  copi 
Hebraeg  hwynt."  Y  mae  yn  wir  fod  enw  Dafydd  wedi  ei  adael  allan 
o'r  arysgrifau  yn  y  cyfìeithiad,  ond  nid  yw  hyny  yn  profì  dim  yn 
derfynol ;  o  herwydd  y  mae  yn  wir  o'r  tu  arall  fod  y  Deg  a  Thriugain 
wedi  dodi  i  mewn  nodiadau  na  buont  erioed,  yn  ol  pob  tebyg,  yn  y  copi 
Hebraeg.  Gwrthddadl  led  bwysig  arall  a  ddygir  yn  erbyn  yr  arysgrifau 
yw  eu  bod  yn  priodoli  Psalmau  i  Dafydd  yn  y  llyfrau  olaf,  yn  y  rhai  yr 
ymddengys  geiriau  a  ffurfian  Arameig  nad  oes  dim  cỳfifelyb  iddjnt  yn  y 
ddau  lyír  blaenaf  (Ps.  i. — ^lxxii).  Nodir  Ps.  cxxxix.  fel  engraifiPt  nod- 
edig  o  hyn.  Ond  y  mae  cwestiynau  eraill  yn  dysgwyl  am  átebiad  cyn 
y  gellir  yn  deg  benderfynu  yn  erbyn  dilysrwydd  yr  arysgriíen.  1.  Pa 
wsdìaniaeth  oedd  rhwng  yr  Aramaeg  yn  nyddiau  Dafydd  a  Solomon  a'r 
Hebraeg  ?  d.  Beth  a  wyddom  ni  yn  y  dyddiau  hyn  am  Aramaeg  ?  8. 
A  oes  rhyw  sicrwydd  nad  oedd  Dafydd  yn  gyfarwydd  yn  y  dafodiaeth 
hono  ?  Dichon  mai  llediaith  Arameig  y  Psalm  a'i  cadwodd  allan  o  lyfr 
y  gwasanaeth  crefyddol  cyhoeddus  hyd  ar  ol  y  Dychweliad  o  Babilon. 
Neu  pe  tybid  fod  y  Psalm  wedi  myned  gyda'r  gaethglud  i  Babilon,  a 
bod  dau  neu  dri  o  eiriau  ynddi  wedi  cymeryd  amynt  y  fifnrf  Galdeig,  pa 
fodd  y  profai  hyny  nad  Psalm  Dafydd  mewn  gwirionedd  ydyw  er  y 
cyfiiewidiad?  Hyd  yn  nod  pe  byddai  y  Psalm  yn  Aramaeg  neu 
Galdeaeg  i  gyd,  gallai  fod  ar  yr  un  pryd  yn  Psalm  Dafydd.  Ac  y 
mae  bodolaeth  yr  arysgrifen,  yn  ngwyneb  yr  anhawsder,  yn  profi  yn 
bur  eglur  mai  nid  tybiaeth  ydyw. 

6.  Yr  ydym  yn  awr  yn  cymeryd  dilysrwydd  ac  awdurdod  yr  arysgrifau 
yn  ganiatäol,  ac  yn  brysio  i  wneyd  ychydig  o  nodiadau  ar  awduriaeth  y 
Psiümau.    Dyma  yr  enwfiu  a  grybwyllir  yn  yr  arysgrifau : —   • 

(1.)  Mose$,  gŵr  Duw.  Efe  yw  awdwr  Ps.  xc.  Pwy  a  roddodd  y  teitl 
hwn  i  Moses  yma,  ac  yn  Deut.  xxxiii.  1,  nis  gellir  pendêrfynu ;  ond  fel 


43  LLTFB    T    PSALMAU. 

j  dy wed  Blcek,  «  Y  mae  henafiaeth  y  Psalm  yn  ddiammheaol,  ac  nid 
oes  nn  rheswm  dìgonol  droa  anmihen  mai  Moses  jw  ei  hawdwr." 
Oyda'r  Psalm  hon  y  dechrena  y  pedwerydd  Uyh*. 

(2.)  Dafydd,  yn  ol  yr  arysgrifan,  yw  awdwr  tair  ar  ddeg  a  thringaìn 
o'r  Psalmau.  Heblaw  hyny,  y  mae  genym  awdurdod  y  Testament 
Newydd  dros  chwanegn  yr  aä  Psalm  íel  wedi  ei  Uefam ''  yn  ngenan 
Daíydd  "  (Act.  ÌY.  â5).  Dichon  mai  y  rheswm  paham  na  loddwyd  y 
teitl  i  Ps.  i.  a  ii.  yw  en  bod  yn  cael  en  golygn  fel  rhagymadrodd  i'r 
Uyfr;  ac  am  y  Ps.  x.  a'r  zzxiii.,  gellir  eu  hystyried  fel  ail-ranaa 
o'r  Psalman  blaenorol,  seí  y  ix.  a'r  xxxii.  Âc  yn  hytrach  na  bod  y 
diffyg  o  arysgriían  yn  profi  diofalwch  neu  anwybodaeth»  y  mae  yn 
arddangos  gwyleidd-dra,  a  gofal  i  beidio  ysgrifenu  dim  yn  aíreidiol.  "  7 
mae  hen  ganon  luddewig  ag  y  gellir  ei  ystyried  yn  ddiogel  gyda  golwg 
ar  y  Uyfirau  cyntaf,  er  nad  gyda  golwg  ar  y  rhai  olaf,  yn  penderíynn  fod 
yr  hoU  Psalman  dienw  i'w  cyfrií  íel  cyfansoddiadan  yr  awdwyr  a  enwir 

Ín  arysgrifau  y  rhai  diweddaí  o'u  blaen.*''*'  T  mae  Hengstenberg,  o 
erwydd  y  rhesyman  hyn  a'n  cyffelyb»  yn  cyírif  pedwar  ugain  o'r 
Psalmau  i  Dafydd,  Hynodir  Psalman  Dafydd  gan  amrywiaeth  ea 
testunan,  en  hamcanion,  eu  hamgylchiadau,  a'u  harddull ;  bywiogrwydd 
eu  hysbryd,  dewrder  eu  ffydd,  grymusder  eu  hymadroddion,  ac  aruch* 
eledd  eu  barddoniaeth.  Gellir  cymhwyso  yr  hyn  a  ddywed  Ewald  am 
Esaîah  gyda  phriodoldeb  mawr  at  Dafydd.  "Nis  gall?ni  briodoli  i 
Esaíahy  fel  i'r  prophwydi  eraill,  unrhyw  neiUduohrwydd  cyfansoddiad, 
neu  wedd  neUlduol  yr  hoffa  yr  awdwr  osod  ei  feddyUau  aUan  ynddi. 
Nid  yw  eíe  yn  hynod  tu  hwnt  i  eraiU  íel  prophwyd  emynol,  areithyddòl, 
nac  annogaethol ;  ond  beunydd,  fel  y  mae  yn  gweddn  i'r  testun,  y  mae 
ganddo  bob  amry wiaeth  iaith  ac  ardduU ;  a  hyn,  mewn  modd  arbenig, 
sydd  yn  cyfansoddi  ei  fawredd."  Buasai  talu  sylw  priodol  i'r  ystyr- 
îaethau  hyn  a'u  cyffelyb  yn  arbed  y  drafferth  i  feimiaid  gaUuog  fel  Mr. 
Thrupp  ac  eraiU  gyda'r  dybiaeth  ddiwerth  sydd  yn  priodoU  y  PBabnaa 
sydd  ar  enw  Dafydd,  yn  y  trydydd,  pedwerydd,  a'r  pummed  Uyfr,  i 
Hezec'iab,  Josíah,  Zorobabe],  neu  rywrai  eraUl  o  ddisgynyddion  y  brenin 
Daíydd.  Tybia  eíe  ei  bod  yn  gyfreithlawn  iddynt  gymeryd  y  rhyddid 
hwn  gydag  enw  eu  henafiad  enwog,  yn  gymaint  a'u  hod  nid  yn  unig  o 
hilîogaeth  Dafydd,  ond  befyd  yn  eynnrychioU  ac  yn  sylweddoU  bren- 
iniaeth  barhâus  ei  Unach  ef.  Os  feUy,  y  mae  yn  rhyfedd  na  bnasmi 
Solomon  yn  defhyddio  yr  un  hawlfraint,  yn  Ue  dodi  ei  enw  ei  hun  wrth 
ei  gyfansoddiad.  T  mae  geuym  sicrwydd  ddarfod  i  Hezeciah,  yr  hwn 
oedd  yn  dal  tòyrnw'ialen  Dafydd,  unwaith  ymafiyd  yn  ei  delyn,  ond 
gofalodd  am  roddi  ei  enw  ei  hun  acnidDafydd  wrth  ei  hymn.  Dichon 
m  ai  Hezecíah  yw  awdwr  rhai  o'r  '*  Psalmau  amddîfaid,"  o  herwydd  y  mae 
yn  dywedyd,  "  Am  hyny  y  cânwn  fy  nghaniadau  hoU  ddyddian  ein 
heinioes  yn  nhŷ  yr  Arglwydd  "  (Esa.  xxxviii.  20).  Ond  y  mae  yn  amlwg 
na  fynai  Hezec'iah  bricdoîi  ei  hymnau  ei  hun  i  Dafydd.  Tn  ol  yr  nn 
dybiaeth,  priodoUr  un  o  Psalmau  Solomon  i  Nehemîah ;  ond  yr  ydym 
yn  credu  fod  y  gẃr  hwnw  yn  rhy  gydwybodol  i  arfer  cyfirwysdra  o'r 
fath,  ac  y  buasai  yn  ateb  y  cyhuddiad  gan  ddyweyd,  "Ond  ni  wnaethum 
i  feUy  rhag  ofn  Duw."    Pa  beth,  yn  ol  y  dybiaeüi  hon,  a  wneir  o  waith 

♦  Thmpp,  Erthygl  "Psalmftii,'*  yn  Smith's  IHctiomry  qfthe  ÄWft 


LLTFR    T   PSALMAtT.  4S 

ein  lAchftwdwr  yn  dyfynn  Ps.  ex.  fel  geiriaa  Daíydd?  Djwed  Mr. 
Thmpp  "fod  JT  ymresymiad  yn  aros  yr  nn;"  ond  y  mae  yn  amlwg, 
dybygid,  mai  nid  pwnc  o  ymresymiad  oedd  gwraidd  y  ddadl  rhwng 
GrÌBt  a'r  Pharisëaid,  ond  pwnc  o  awdordod.  Tma  y  mae  yr  Athraw 
mawr  yn  cydnabod  awdordod  yr  arysgriíen,  ac  yn  sylfaenn  ei  ymresjm* 
iad  ar  y  ffaith  mai  Dafydd  sydd  yn  dywedyd,  ac  nid  neb  arall  yn  enw 
Daíydd.  A  phe  gallasai  ei  wrthwynebwyr  wado  yr  awdnrdodf  bnasent 
yn  gwneyd  byr  waith  ar  yr  ymresymiad. 

(3.)  Solaman.  Dwy  Psalm,  sef  ]xzii.  a'r  czxTÌi.»  sydd  ar  ei  enw  ef. 
T  mae  yn  amlwg  íod  Solomon  yn  fardd  gwych;  ond  nid  yw  pob  bardd, 
ie  bardd  crefyddol»  wedi  derbyn  y  ddawn  i  gyfansoddi  hymnaa  y  cysegr. 

(4.)  Âsaph.  Gysylltir  ei  enw  eí  âg  enw  Dafydd  yn  hanes  y  diwygiad 
creiyddol  yn  amseí  Hezec'íah.  **  A  Hezeciah  y  brenin  a'r  tywysogion  a 
ddywedasant  wrth  y  Lefiaid  am  foliannn  yr  Arglwydd,  á  geiriau  Daíydd 
ac  Asaph  y  gwele^ydd  "  (S  Ghron.  xxix.  80).  Ond  myn  rhai  o'r  beim- 
iaid  nad  efe  yw  awdwr  cymaint  ag  nn  o'r  denddeg  Psalm  sydd  ar  ei  enw. 
Bama  Keil,  pa  fodd  bynag»  fod  saith  o'r  denddeg  yn  perüiyn  i*r  Asaph 
henaf  (sei  Ps.  1.,  lxxiii.,  lxxTÌi.y  lxxTÌii.,  lxxx. — lxxxii.)»  a'r  pnmp  arall  yn 
perthyn  i  gyinod  diwe^darach.  T  maen  tramgwydd  yma  yw  Ps.  lxxix.» 
yr  hon  sydd  yn  cyfeirio  at  amgylchiadau  na  chymerasant  le  am  oeaoedd  ar 
ol  marw  Asaph,  ac  felly  nas  gallasai  Asaph  iod  yn  awdwr  y  Psalm.  Ond 
dylid  cofio  fod  Asaph  nid  yn  unig  yn  fardd,  ond  heiyd  yn  brophwyd — 
«  Asaph  y  gweledydd "  y  gelwir  ef.  Ac  nid  yw  ei  ddesgrifiad  o  ddy* 
gwyddiadau  dyiodol  ddim  yn  fwy  manwl  nag  amryw  o  ddesgrif- 
iadau  a  geir  yn  Psalmau  Dafydd.  Gymerer  y  geiriau  yn  yr  ail  Psalm 
ar  hugain  er  esiampl»  «Trywanaeant  fy  nwylaw  a'm  traed.  Oallai 
gyirii  fy  holl  esgym :  y  maent  yn  tremio  ac  yn  edrych  arnaf.  T  maent 
yn  rhanu  fy  nillad  yn  eu  mysg,  ac  ar  fy  ngwisg  yn  bwrw  coelbren." 
Dyiynir  y  Psalm  (lxxix.)  yn  llyfr  cyntai  y  Maccabëaid,  iel  desgrifiad 
prophwydol  o'r  bUnderau  a  goinodid  gan  yr  hanesydd.  T  mae  yr 
awdwr  yn  cyfeirio  at  y  Psalm  iel  ysgrythyr,  ac  nid  fel  desgrifiad  un 
yn  cydoesi  âg  ef  ei  hun,  neu  â'r  amgylchiadau  a  gofnodir  ganddo.  Ni 
ddylid,  fe  allai,  osod  Uawer  o  bwys  ar  y  dy fyniad  hwn ;  ond  mor  bell  ag 
y  mae  yn  myned,  y  mae  yn  ffafriol  i  ystyr  brophwydol  y  Psalm,  ac  yn 
erbyn  y  dybiaeth  sydd  yn  amsera  y  Psalm  yn  nghyinod  y  Maccabëaid. 
Grybwyllir  yn  llyirau  Ezra,  Nebemîah,  a'r  Ghronicl,  am  *'  feibion  Asaph  " 
yn  yr  un  modd  ag  y  crybwyllir  am  "  ieibion  Gorah"  yn  yr  arysgrifau,  a 
phe  buasai  y  Psalmau  sydd  ar  enw  Asaph  wedi  eu  cyiansoHÌdi  gan 
"ieibion  Asaph,"  diammheu  mai  ''Psalm  (nen  GâD)  meibion  Asaph" 
faasai  yr  arysgrifen ;  a  chan  nad  felly  y  mae,  nid  oes  genym  ond  credu 
mai  Asaph,  ac  nid  "meibion  Asaph,"  yw  awdwr  y  Psalmau. 

(6.)  Meibion  Carah.  Hiliogaeth  Gorah  y  Lefiad  (Exod.  Ti.  dl,  94). 
Blaenor  y  côr  hwn  yn  nyddiau  Dafydd  oedd  Heman  (1  Ghron.  tì.  16,  &c), 
Priodolir  un  ar  ddeg  o  Psalmau  iddynt  hwy,  ac  un  o  honynt  yn  neillduol, 
sei  Ps.  lxxxTÌii.,  i  Heman.  Tr  oedd  Heman,  iel  Asapb,  yn  gerddor,  yn 
fardd,  ac  yn  brophwyd.  Gelwir  ei "  gweledydd  y  brenin  yn  ngeiriau 
Duw  "  (1  Ghron.  xxt.  5).  T  mae  yn  bur  sicr  mai  yr  un  person  a  olygir 
wrth  Heman  y  Gohathiad  a  Heman  yr  Ezrahiad ;  ac  y  mae  Herrey  yn 
nodi  tybiaeth  a  roddai  gyfrif  boddhäol  am  hyny.  ''Pe  buasai  Heman  y 
CohaÜiiad,  neu  ei  dad,  wedi  priodi  etüeddes  o  deulu  Zerah,  ac  felly  jn 


44  Y   BOBB  OLAF. 

cael  ei  gyírii  yn  acfaan  Zerah,  gaUai  yr  holl  grybwylliadan  am  Heman 
fod  yn  cyieirio  at  yr  nn  person;  a  medmsrwydd  cerddorol  pencerdd 
Dafydd,  a  doethineb  gweledydd  Dafydd,  ac  athrylith  awdwr  Ps.  lzzxvüi., 
trwy  gydgyfariod  yn  yr  un  person,  a'i  gwnaent  ei  yn  gymhwys  i'w  osod 
gyda'r  enwogion  eraül  y  dywedir  am  danynt  nad  oedd  ond  Solomon  yn 
rhagori  arnynt  mewn  doethineb."  Nid  oes  yr  on  o'r  Psabnau  jn 
rhagori  ar  Psahn  Heman  mewn  synürwydd,  dyfnder,  a  thynerwch 
teimlad. 

(6.)  Ethan  neu  Jeâuthun.  Un  o  bencerddorion  Dafydd  oedd  Ethan  jr 
Ezrahiad  (1  Ghron.  yi.  d9,  &o).  Un  Psalm  a  brioidolir  iddo  ef,  sef 
Ps.  lxxziz.  Ar  ba  achlysur  y  cyfansoddwyd  hi  y  mae  yn  anhawdd  pen- 
derfynu.  T  mae  golygiad  KeU  mor  rhesymol  a'r  nn,  sef  ei  bod  yn 
gosod  allan  gyâwr  eneiniog  yr  Arglwydd  yn  ystod  gwrthryfel  Absalom. 

Gyda  golwg  ar  awdnriaeth  y  Psalmau  dienw,  oier  fyddai  dyweyd  dim 
heblaw  a  ddywedwyd  yn  barod,  gan  fod  tybiau  ein  beirniaid  mor 
amrywiol.  Wrth  derfynu  yr  erüiygl  gyntaf  hon  ar  Lyfr  y  Psalmau, 
goddefer  i  ni  awgrymu  nad  ydym  yn  bwriadu  yr  erthyglau  hyn  ar  gyfer 
ysgoleigion  manwl  a  beirniaid  galluog  mewn  llênyddiaeth  Hebraeg, 
eiüir  fel  cymhelliad  a  chymhorth  i  rai  sydd  yn  dechreu  eu  faeirydiaetti 
yn  y  maes  dyddorol  hwn. 


Y   BORE    OLAP. 

Ttb  y  wawr  fel  tro  arall, 
Huan  a  gwyd,  heb  un  gwall; 
A  dyn,  ond  odid,  i'w  waith 
Yn  gynnar,  iel  bu  ganwaith. 
Aru  wna  un,  Uyiha  'r  naiU, 
I'r  chwarel  cyrcha  eraill ; 
Llongau  i'r  môr  oUyngir, 
A'r  tân-gerbydau  i'r  tir, 
Y  dydd  yr  enfyn  Duw  Dad 
Ofiiadwy  gyfnewidiad. 

E  dybir  gan  gydwybod, 
Bod  rhy w  ddydd  enbyd  ar  dd*od ; 
Onid  hwn  yw  'r  diwmod  tâl, 
Addewir  ar  y  ddeial  ? 
Oni  chawn  ddryc-hin  a  chur, 
Âr  nodau  yr  hinîadur  ? 


Y   BOBB   OLAJf.  45 

Tra  mawr  fydd  yr  ystonn  hoD, 
A  wyntyll  ei  helyntion ; 
Bore  'r  lôn  i  buro  'r  ŷd, 
lëy  i  nithio  'r  gwenithyd ! 
Troi  o  ganol  tẁr  gwenith, 
Mynn  sarhâu  manus  a  rÚth. 

Dilys  fod  dydd  dialan, 
A  gwae  sicr,  yn  agosâa ; 
Mawr  ŵg,  a  pha  mor  agos 
Bore  chwym  o  wobr  a  chosb. 
E  fyn  Duw  roi  cyfìawn  dâl, 
Daw  e  ddaw  Daw  i  ddial ; 
A  chodi  at  bechadnr, 
Ei  ddwm  fel  mynydd  o  ddûr ! 

Hanes  hen  oesoedd  annaw 
Tw  tori  deddf— gwatwor  Daw ! 

Ba  'r  Aiphtiaid,  yn  haid,  cyn  hyn, 
I'w  lidio ;  Babel  wed'yn ; 
A  hyfion  wýr  Ninefe, 
I  diíoì  yn  ol  íwriadan  'r  Ne'; 
Gadoedd  gwrdd-deirw  'r  cedymi 
Ar  y  cae  fìi  'n  treio  'u  cym. 

E  gofir  yn  dragyfyth^ 
Blant  Bacchas  a  Yenos  fyth ; 
Droent  gnwd  gwlad,  yn  anad  neb, 
Yn  danwydd  i  odineb ; 
Nes  rhoddi  'n  syn,  briddyn  bro, 
A'i  chnwd,  i  ocheneidio! 
JRhoi  mawl  yr  Haeddawl  ei  Hun, 
A  dolef,  wnaed  i  eilon ! 
Dwyn  c^an  y  glân  ei  glod, 
A'i  lanw  i'r  eilonod ! 
Herio  Dnw  i'w  rhoi  i  dân, 
Yn  ei  wyneb  ei  hnnan  1 

Mae  digter  er  bore  'r  byd 
Yn  crcmi,  ac  0 !  'r  enyd 
Y  týr  allan,  yn  dân  dig, 
Dywedwch  pwy  fydd  cadwedig ! 

Fy  enaid  sy  'n  clnstfeiniaw 
Swn  ei  droed  yn  Sinai  draw ; 
A  diawn  rhyw  ddrych  o  hono, 
Yn  nydd  nai  Abram,  a  No'. 

Dafn  o'r  Uid,  dwfìi,  hir,  llydan, 
A  Iwyr  íoddodd  iyd  yn  lân ; 
ün  meiehionm  o'i  nen  oedd 
Yn  ysn  'r  hen  ddinasoedd. 

Ni  roddir  llawn  arwyddion, 
Yr  un  awT  am  y  fam  hon, — 
Na,  dim  un,  daw  mewn  mynyd, 
Fel  mellten  ar  ben  y  byd, — 


46  T    BOBE   OLAF. 

I  boeri  mellt— Ueibio  'r  môr, 
A  rhoi  haol  ar  ei  elor ! 

Tybier  hyd  at  ei  wybod 
Wel'd  y  dydd  fel  wedi  d'od, 
Á'i  waedd  yn  goddiweddyd» 
Fel  taran»  bedwar  ban  byd ! 
Mae  iasan  trwy  'r  byd  moesol, 
lë,  ac  ing,  ûaen  ac  ol ; 
Gan  ofnan  'r  pradd  bethan  bir 
A  ddenant  ar  y  ddaear ! 

Ymrwyga  *r  Wynfa  wenfawr, — 
Dnw  a'i  In  yn  d'od  i  lawr ! 
Efe  ei  Hnn  yn  awr  fywhâ 
Y  lewygíawr  olygía ! 
lesn  'r  Hwn  ga'dd  ei  sarhâny 
Welir  yn  y  cymylau ; 
A'i  neíoedd  yn  dân  nfel, 
Pob  llygaid  a  gaid  a'i  gwêl ! 
Pwy  yno  tra  amo  'i  ŵg, 
A  ddeil  ei  sanctaidd  olwg ! 
Ail  i  ddail  ffy  yn  ddilwydd 
Ffnrfafen  a  nen  o'i  wydd ! 
O'i  olwg,  dacw  'r  heuliau, 
Fel  byllt  o  dân  gwyllt  yn  gwau ! 
A'i  drem  yn  aruthr  dramawr, 
I  fyrdd  ar  Orsedd  wen  fawr  ! 

Geilw  ar  feirw  i'r  farn, 
'*  Codwch"  medd  y  Duw  cadam ; 
Sain  ei  lef  barlysa  'n  ]ân 
Ewynau  dyn  ac  anian; 
Glyw  Satan  hon  o'i  annedd, 
Traìdd  ddorau  a  bàrau  'r  bedd ; 
Pan  glyw  'r  ddaear  hygar  hi, 
A  treiddiawl  wewyr  trwyddi ; 
A  meirw  'i  bru,  drem  oerwawr, 
Fwria  yn  fyw  i'r  fam  fawr ! 

Adda  a'i  hil  wela  i  'r  dydd  hwn 
Yno,  a.dreigiau  Annwn ; 
Tyrfa Jawr,  fawr,  y  caf  hon, 

0  nifer  tywod  Neifion ! 
Rhy  fawr,  dyweder  a  fo, 

1  brofiad  neb  ei  rhifo. 
A'u  deol  gânt  a  deuair, — 
Dewch,  ac  Ewch,  dyna  'u  cair 
Ar  un  law  plant  breiniol  lôn, 
Ar  y  llall  yr  ellyllon ! 

"  Deuwch,'*  a  daw  pob  duwiol, 
Bnan  red,  heb  un  ar  ol ; 
A  chwrdd  a  gânt,  chwarddawg  wŷr, 
lon  eu  Rhi  yn  yr  awyr  ! 


T   BOBB   OLAF.  47 

Baont  pan  yn  ea  bywyd, 
Bai  bacfa,  yn  íenditíi  i'r  byd ; 
A  bwy  'n  wir,  blant  ffyddlawn  iawn» 
Â  gafodd  £f  yn  gyfìawn. 

0  !  fore  iach,  adíerol, 
Y  daw  fy  Nhad  i  fy  nol 
O'r  Sodom  dda  arswydwawr, 
Gyn  y  mwg  a'r  cynnen  mawr ! 
Daw  i'r  glyn  i  dori  'i  glo, 
Daw  ei  Han  i'm  dibano; 
0  baiamaidd  gist  bimos, 
lë  ffaa  angaa  a'i  ffôs. 
O'r  fynwent  'r  af  i  fyny, 
Ger  ei  fron,  ar  y  Gaer  fry ; 
A  chânn  wna  i  'n  nwcb  na  neb, 
I'w  Enw,  yn  ei  wyneb. 

"  Ewch,*'  a'r  annnwiolion  ânt, 
*'  O'm  golwg"  ac  ymgiliant. 
Ni  cbai  gras  iachâa  y  graith, 
A  tbymmor  gras  aeth  ymaith. 
Hyll  a  fa  ea  hoU  fywyd, 
Ortbrymwyr  a  baeddwyr  byd. 
Ha  !  dom  ein  boes,  dyma  nbw, 
Leferir  i  ail  farw  ! 
Tsgawn  hwy,  fel  ûs  gan  wynt. 
Ac  bwy  yrir  mewn  corwynt ! 
0  !  'r  waedd,  ond  rby  ddiweddar, 
A'r  graig,  hi  ga  'r  weddi  wâr ! 

Daear  a  Ne'  gyd-ro  'n  nâd, 
Ag  â'a  dall  rhwygo  'a  diUad; 
Gan  arswydo  'r  darnio  dig, 
Yn  y  wlad  anweledig ! 
Yr  wylo,  tan  ddar  w'ialen, 
A'r  Uadd  sydd  ta  draw  i'r  Uen  ! 

Naid  y  Wyddfa  'n  dân  'r  an  dydd, 
A'r  Aran  i'r  Môr  Werydd ; 
Gopäon  Arfon  erfawr, 
Hyd  y  Nef  yn  neidio  'n  awr  ! 
Ni  saìf  ynysoedd,  mae  'n  syn, 
Er  ea  pwys,  mwy  na  'r  peiswyn  ! 
Gaeraa  enfawr  y  crynfyd, 
A  chlo  'r  gwaith  chwelír  i  gyd. 
Fore,  dechre,  y  dycbryn, 
Dwm  Daw  'n  myn'd  i  drin  dyn  ! 

Er  byn  oll,  ni  cha  'n  lor  ni, 
Heb  dân,  ei  lân  foddloni. 

Tyr  adwy,  argae  *r  trydan, 
A  thrwy  y  tir  rhnthra  tân  ! 
Dilaw  0  dân  diwaelod» 
0  dir  ac  wybren  yn  d'od ! 


48  T    BOBB   OLAF. 

I  jm  *T  creigiaa  oeBol, 
Yn  awr  i  ager  yn  ol ! 
Trwy  'r  bâr,  íel  na  bo  'n  araws 
01  troed  yr  annnwiol  traws ! 

Natnr,  ar  byn,  dŷn  ati 
Ei  tbraed  i'w  gwely  nthr  bi ; 
Tra  'i  ebalon,  ei  bron,  a'i  bm, 
A'i  llygaid,  yn  llewygn ! 
Oan  ei  gwddí,  gan  rwnc  gwaeddfawr 
Yn  ei  bing,  a  tibrenga  'n  awr ! 

Arweinia  ei  rai  anwyl 
Gydag  Ef,  i  gadw  gŵyl; 
A  sanctaidd  boenns  ie'nctyd, 
I'r  ŵyl  fawr  yn  yr  ail  fyd. 

Y  diwrnod  bwn  rby  'r  Deymai 
Oyfryngol  yn  ol,  iawn  Wae» 
I'w  Dad,  a'r  cynfwriadan 
A'i  blan  oll  wedi  'i  gwblbân. 

Cryna  fy  nwylaw  crinion, 
A  gwanbânt,  gyda'r  gân  bon ; 

Y  galon,  wrtb  son,  ä  'n  sâl, 

Y  gân  nid  all  ymgynnal ; 
Bby  drwm  i  nnrhy w  dremydd 
Yw  dal  desgrifiad  o'r  dydd. 

Diolcbaf  tra  bo  'm  tafod, 
Nad  yw  Dydd  Bam  wedi  d'od. 
Dydd  Gras,  addas  i  weddi, 
Hyd  yn  byn,  sydd  gyda  ni. 
Fy  niolcb  rôí  o'r  newydd, 
Nad  oes  ond  darlun  o'r  dydd. 

Gyn  i'ẅ  lawnder  Ef  beri 
Dwyn  i'r  fam,  pardyner  fi; 
A  gad  im',  tan  dy  aden, 
Ddaw  fy  mawl,  guddio  fy  mhen ! 


ESaOB  BEEEELEY. 

Thb  Woreb  of  Qboboe  Bbbrblby,  D.D.,ybfm«r22^  Biûhopoföloyne:  tneludr 
ing  mmy  of  his  Writmgs  hUherto  mpubUahed,  wüh  Prefaeee,  ÄnnotaUoiM, 
hÍ8  Life  am  Letters,  and  an  Aceoynt  of  his  PhUoeophy,  By  Albsandbb 
Oampbbll  Fbasbb,  M.A.y  Professor  of  Logic  cmd  Metaphyeics  in  the 
Urmerrity  of  Edmlmrgh,  In  Foor  Yolumes.  Oxfoid :  at  the  Olarendon 
Preas.    1871. 

Eb  fod  Berkeley  wedi  marw  er  y  flwyddyn  1763,  yn  1871  y  cawsom 
argraffiad  cyflawn  a  destlns  o'i  weithiaa,  gyda  hanes  teilwng  am  ei 
fywyd.  Y  mae  hyn  yn  ddigon  rhyiedd  pan  feddyliwn  am  ei  enwog- 
rwydd,  ac  am  y  cynhwrf  a  grëodd  yn  y  byd  athronyddol  yn  nyddîan  y 
Frenines  Ânne  a  Siôr  I.;  oblegid  yr  ydym  yn  cael  iddo  roddi  bôd  i 
ysgol  o'i  eiddo  ei  hun  gyda  golwg  ar  y  pwnc  dyrys  o  wreiddyn 
gwybodaeth  ddynol»  a  chydnabyddir  eí  hyd]  heddyw  yn  un  o'r  meddyl- 
wyr  craffaf  a  mwyaf  cywrain  a  welodd  y  deyrnas  yma  erioed.  Tstyrir 
ef  gan  y  rhai  sydd  yn  ei  ddeall  oreu  yn  meddu  ymron  yr  un  safle  ymysg 
athronwyr  diweddar  ag  a  feddiennid  gan  Plato  ymysg  yr  hen  athron- 
wyr.  Ond  gellir  yn  hawdd  ddyweyd  fod  yr  argraffiad  presennol  o'i 
weithian  gan  y  Proffeswr  Fraser  yn  gyfryw  fel  ag  yr  oedd  yn  werth 
dysgwyl  am  dano.  Nis  gallasai  neb  mwy  cymhwys  ymaflyd  yn  y 
gwaith,  oblegid  y  mae  yn  debyg  nad  oes  neb  yn  fyw  yn  uwch  awdurdod 
ar  Berkeley  na'r  golygydd  galluog.  V  mae  wedi  bod  yn  ei  astudio  er 
yn  fachgen,  a  dywed  fod  ei  hofifder  at  athroniaeth  yn  moreuddydd 
bywyd  wedi  ei  gynnyrchu  gan  Berkeley;  ac  y  mae  yn  parhâu  i  ystyried 
ei  ysgrifeniadau  ymysg  y  rhai  goreu  yn  yr  iaith  Saesoneg.  Wedi 
cymeryd  y  gorchwyl  mewn  llaw,  fe  ymaflodd  ynddo  â'i  holl  egni.  Nid 
arbedodd  na  thraul  na  thrafferth  ì  gael  argraffiad  teilwng  o'r  awdwr,  ac 
y  mae  wedi  llwyddo  i  gyrhaedd  ei  amcan  tu  hwnt  i'r  dysgwyliadau 
uchaf.  Tr  oedd  yr  anhawsderau  yn  fawr  pan  y  cofìwn  ni  ei  fod  yn 
easglu  defhyddiau  i  ysgrifenu  bywgraffiad  i  un  oedd  wedi  marw  er  yn 
agos  i  chwech  ugain  mlynedd;  a'i  íod  hefyd  yn  amcanu  rhoddi  unoliaeth 
i  gyf undreíii  o  athroniaeth  ag  oedd  wedi  ei  dadblygu  bob  yn  rhan  gan 
ei  hawdwr,  ac  mewn  canlyniad  yn  ymddangos,  fel  yr  eglurwyd  hi 
ganddo  ef,  yn  anaddfed  ac  anghyson  i  raddau  helaeth;  cyfundrefn 
hefyd  mor  awyrol  (ethereal)  yn  ei  natur,  fel  ag  y  mae  llawer  deall  craff 
a  bywiog  wedi  cael  mwy  na  mwy  o  draflérth  i'w  hamgyffired.  Wrth 
ystyried  yn  briodol  yr  anfanteision  a'r  anhawsderau  hyn»  y  mae  y 
golygydd  yn  haeddn  ein  hedmygedd  penaf,  oblegid  y  mae  yr  argraffiad 
hwn  yn  waith  hynod  gyflawn  a  meistrolgar,  ac  yn  waith  fydd  yn  sior  o 
ddwyn  clod  ac  anrhydedd  i  Mr.  Fraser  tra  y  bydd  y  byd  yn  teimlo 
dyddordeb  yn  nghyfundrefn  athronyddol  Berkeley. 


kO  SBOOB  BBUELBt. 

T  mae  gwertfa&wredd  jt  argnffiad  jmt  o  weithîaii  Beike1ej  yn 
dyfod  Vt  golwg,  yn  on  peth,  pan  yr  j«tyriwn  ei  íod  yn  dangoe  yr  awdwr 
ei  hiinan  mewn  goleoni  llawer  mwy  ffîifrìol  na  ^m  a  gaíwyd  o'r  blaen ; 
canys  yma  gallaogir  ni  i  weled  y  gwabanol  ddylanwadan  ag  oedd  yn 
effeithio  ar  ei  feddwl  pan  yn  ffiufio  ei  gyíondreûi.  Nid  ydym  yn 
dyweyd  dìm  yn  awr  am  y  gyíhndreÊi  íel  y  cjfrjw,  na  chwaith  am  y 
canlyniadan  y  gall  arwain  iddynt;  ond  y  mae  yn  anmhosibl  i  nnrhyw 
nn  ddarllen  y  gwaith  hwn  yn  fimwl  a  meddylgarhéb  gael  ei  argyhoeddi 
mai  amcan  difrifol  yr  awdwr  trwy  y  cyían  ydoedd  alltadio  ammhen- 
garwch  (tceptiẁm)  o'r  tir,  a  dyíod  â  meddylian  dynion  yn  ol  at  y 
drychfeddwl  príodol  o  nchíifiaeth  ysbryd  ar  fater  ymhob  fforf  amo. 
Yr  oedd  ei  zel  al  awydd  i  gyrhaedd  hyn  mor  htwr  íel  yr  aeth  yn  rhy 
bell,  a  bn  agos  iddo  fyned  dros  y  dibyn  yn  yr  ochr  i^rthgyferbyniol. 
Y  brìf  ffurf  ar  ammhengarwch  yn  ei  ddyddian  eí  ydoedd  materoliaeih 
(matenalism) — gwneyd  cymaint  o  &ter  fel  ag  i  ystyrìed  meddwl  yn 
ddim  ond  ffíúrf  ar  íater;  ond  aeth  ef  mor  bell  fel  ag  i  ddy weyd  nad  oedd 
gan  fêidT  fodoUieth  annibynol— nad  oedd  yn  bod  ond  fel  yr  oedd  yn 
eael  ei  ganíod  gan  feddwl.  Ond  os  darfn  iddo  gyfeiliomi  mewn  barn, 
y  mae  yn  rhaid  i  ni  greda  fod  ganddo  amcan  da  trwy  y  cwbl,  sef 
dyrchaín  meddwl  nen  ysbryd  o'r  dyfnder  yr  oedd  wedi  ei  ddarostwng 
îddo  yn  y  dyddian  hyny. 

Hefyd  y  mae  gwerthfawredd  y  gwaith  hwn  yn  ymddaogos  pan  gofiwn 
ni  éí  fod  yn  argnffiad  cyflawn  o  hoU  jsgrìfan  yr  awdwr,  ac  felly  yn  ein 
gosod  mewn  gwell  safle  i  gyhoeddi  bam  ar  ei  syniadan  s'i  gyfìmdrefn. 
Ceir  eymhorth  pwysig  i  ddeall  y  gyfnndrefn  yn  y  rhaglithoedd  dosran- 
iadol  (anàlyUcal  prê/aees)  sydd  yn  rhagflaenn  pob  traelhawd,  y  rhai  sydd 
yn  cynnwys  crynodeb  byr  ac  eglnr,  ar  y  cyfan,  o'r  ymresymiad,  a  hefyd 
eglnrhád  ar  yr  iaith,  y  neilldaolion  a'r  amgylchiadan»  íel  ag  yr  ydym 
yn  cael  ein  cynnysgaethn  àg  athroniaeth  yr  hanes  am  syniadan  yr 
awdwr.  Ceir  hefyd  nodiadan  gwerthfawr  braidd  ymhob  tn  dalen,  y 
rhai  sydd  yn  rhoddi  eglarhâd  ar  yr  holl  ymadroddion  anhawdd  aphwysig 
a  ddefiiyddir,  ac  sydd  hefyd  yn  dangos  cysondeb  pob  gosodiad  â  gwa- 
hanol  adranan  y  gyfnndrefh.  Yn  ychwanegol  at  hyn  oll,  ceir  crynodeb 
o  aihroniaeth  yr  awdm  yn  y  bedwaredd  gyfrol,  yr  hwn  sydd  yn  werth- 
íawr  iawn. 

Y  mae  gweiihiaa  Borkeley,  fel  y  ceir  hwy  yn  y  pedair  cyfrol  hyn,  yn 
Çjrnnwys, — 

I.  Thb  Pitbs  Philosophical  Work8. 

(1).  The  EBMy  towards  a  Kew  Theoiy  of  Vision.     (1709.) 
(2).  The  TnwtÌBe  concemiiig  the  Principles  of  Haman  Enowledge.     (1710. ) 
(3).  The  Thiee  IHa](Mriies.     (1713.) 

(4).  The  Theoiy  of  Yiaian,  or  Yiaoal  Isagaaed  Yindicated  and  esplained. 
(1733.) 

IL  Ths  Appliid  Philosophical  Wobhs. 

(1).  Aletphnin,  or  the  Minnte  PhUosopher.     (1732.) 

(2).  Siiia :  a  Chain  of  Philoflophical  Beflections  and  Inq[niiieB,  ftc     (1744.) 

III.   ThB  MI8CKLLAKB0I78  WoBX8. 

S.  Arithmetíca.    (1707.) 
.  MiaceUanea  Mathematica.     (1707.) 
(3).  De  Mota.     (1721  ) 


ftSdOB   BBBKELBt.  8Ì 

Yn  ychwanegol  at  hyn  oll,  y  mae  ganddo  on  ar  bymtheg  o  gyíanBodd- 
iadaa  eraîll,  yn  cynnwys  traethodau,  pregethan,  a  llythyrau. 

Y  mae  yr  uohod  yn  llanw  y  tair  cyírol  gyntaf.  Y  mae  y  bedwaredd 
gyfrol  yn  cynnwys  Bywyd  a  Llythyrau  Berkeley,  Orynodeb  o'i  Athron- 
iaeth,  ynghyda*i  Weithiau  na  chyhoeddwyd  o'r  blaen,  yn  cynnwys  rhai 
uchanianol,  desgrifiadol,  a  duwinyddol. 

Gyn  amcanu  gwneyd  un  math  o  sylw  ar  Athroniaeth  Bôrkeley,  nyni 
a  arweiniwn  y  darllenydd  i  gymeryd  golwg  ar  fy wyd  y  dyn  rhyfedd  hwn. 

Buasai  yn  dda  genym  pe  buasai  cysylltiadau  tenlnaidd  Berkeley  yn 
fwy  clir»  a  hefyd  pe  buasai  genym  hanes  mwy  manwl  am  ei  flynyddoedd 
cyntaf.  Ganwyd  ef  Mawrüi  12,  1685»  yn  Nghastell  Dysert,  ar  lan  yr 
aion  Nore,  oddeotu  dwy  ûlldir  islaw  dinas  Kilkenny,  yn  Iwerddon.  Y 
mae  saíie  yr  hen  gastell  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  dymunol  yn  yr  holl  ynys» 
ac  y  mae  yn  debyg  fod  Berkeley  yn  ddyledus  i  raddau  helaeth  am  ei 
hoffJer  at  natur  i*r  gy mydogaeth  brydferth  a  swynol  y  cafodd  ei  eni  a'i 
fagu  ynddi.  Enw  ei  dad  ydoedd  William  Berkeley,  a  thybir  ei  fod  yn 
disgyn  oddiwrth  Arglwydd  Berkeley  o  Stratton,  yr  hwn  a  benodwyd  yn 
Arglwydd-Baglaw  yr  Iwerddon.  Nid  oes  dim  sicrwydd  pwy  oedd  ei  fam. 
Dywed  rhai  ei  bod  yn  fodryb  i'r  Cadfridog  Wolfe,  tad  y  Gadfridog 
enwog  o'r  un  enw — arwr  Qaebec.  Bu  gan  W.  Berkeley  saith  o  blant« 
cbwech  0  feibion  ac  un  ferch.  Gwrthddrych  eìn  hysgrif  ydoedd  y 
plentyn  hynaf.  Yn  Gorphenaf  17,  1696,  aeth  i  mewn  i  ysgol  Kilkenny. 
Yr  oedd  hon  yn  ysgol  enwog — hi  ydoedd  Bton  yr  Iwerddon  ;  ac  er  nad 
oedd  Berkeley  ond  un  ar  ddeg  oed  pan  yn  myned  i  mewn,  gosodwyd  ef 
yn  yr  ail  ddosbarth.  Y  pammed  oedd  y  dosbarth  isaf  y  pryd  hwnw. 
Yr  oedd  hyn  yn  bnr  awgrymiadol  am  ddyfodol  y  bachgen  hwn,  oblegid 
nid  ydyw  coflyfr  (registerj  yr  ysgol  yn  cynnwys  yr  un  engraiflft  arall 
debyg.  Bu  Deon  Swift  hefyd  yn  ddysgybl  yn  yr  ysgol  hon.  Yn  amser 
Berkeley  cawn  fod  yno  aelodau  o  deuluoedd  anrhydeddus  Desert, 
Inchiquin,  Waterford,  Mornington,  Lismore,  Charlmont,  Boyle,  Bandon, 
a  Shannon,  yn  ddysgyblion  ynddi.  Mewn  amser  diweddarach  cawn  y 
Priflywydd  Baldwin,  Harris  yr  hanesydd,  Flood  yr  areithydd,  a  Banim 
y  nofelydd,  yn  addurniadau  yn  ei  hanes.  Nid  oes  genym  wybodaeth 
Bier  beth  oedd  testnnau  efrydiueth  Berkeley  yr  adeg  yma;  ond  dywedir 
ei  fod  yn  gallu  darllen  llyfran  Lladìn  a  Groeg  yn  bur  rhwydd,  a  thybir 
ei  fod  ef  a'i  gyfeillion  wedi  gwneyd  cynnydd  boddhäol  mewn  Gwyddon- 
iaeth. 

Mawrth  21, 1700,  derbyniwyd  Berkeley  yn  aelod  o  Brifysgol  Dublin, 
a  dyma  oedd  ei  brif  gartref  am  y  tair  blynedd  ar  ddeg  dilynol.  Ymysg 
ei  gydysgoleigion  yn  y  Biifysgol  cawn  fod  Thomas  Prior,  hen  gyd- 
ymaith  a  chyfaill  mynwesol  iddo  yn  ysgol  Kilkenny ;  Samuel  Madden, 
yr  bwn  gyda  Piior  a  sefydlodd  y  Gymdeithas  Wyddelig  Freninol; 
William  Palliser,  mab  yr  Archesjob  i  ba  un  y  mae  Prifysgol  Dublin  yn 
ddyledus  am  ei  Bibliotheca  Palliseriana,  Mewn  cyfnod  diweddarach 
cawn  ei  fod  wedi  ffurfìo  cyfeillach  agos  âg  Ëdward  Synge,  yr  hwn  a 
ddaeth  wedi  hyny  yn  Esgob  Fems  ac  Elphin,  a  Barry  Hartwell, 
brawd  yn  nghyfraidi  Deon  Gervais,  ac  â  Conterini,  ewythr  01iver 
Goldsmith.  Adroddir  hanesyn  pur  hynod  am  Berkeley  a  Conterini  yn 
ystod  eu  harosiad  yn  Dublin.  Rhyw  ddiwrnod  cly  wodd  Berkeley  fod 
dyn  i  gael  ei  grogi,  ac  i  foddhâa  ei  gy wreinrwydd  aeth  i  edrych  amo. 


fià  SfiOOB  ftVBKaUiT. 

Dyehwelodd  yn  ol  yn  aihrist  a  phrnddglwylîLg  ei  feddwl,  ond  yn  bor 
awyddus  i  gael  gwybod  teimladaa  y  condemniedig  pan  yn  dyoddef  ei 
dynged.  Dywedodd  hyn  wrth  Oonterinì.  Gytnnwyd  i  Berkeley  wneyd 
y  prawf  amo  ei  hnn  i  ddechren,  a*i  fod  i  gael  ei  ryddhân  ar  ddangosiad 
arwydd  neiUdnol»  ac  wedi  hyny  fod  Oonterini  i  fyned  trwy  yr  nn  prawf. 
Yn  nnol  â'r  cytnndeb  rhwymwyd  Berkeley  à  chortyn  wrth  y  nenfwd 
(ceiUng),  a  thynwyd  y  gadair  odditan  ei  draed.  Oollodd  bob  ymwyb- 
yddiaetb  yn  fnan,  ac  mewn  canlyniad,  yn  ofer  y  dysgwyliodd  Oonterini 
am  yr  arwydd  i'w  ollwng  yn  rhydd.  Bnasai  yn  bar  hawdd  i'r  ym- 
ofynydd  brwdfrydig  gael  ei  grogì  mewn  gwirionedd,  a  phan  ollyngwyd 
ef  yn  rhydd  syrthiodd  yn  farw  ar  y  llawr.  Wedi  gweled  hyn,  nid 
ydoedd  cywreinrwydd  Oonterini  yn  gyfryw  fel  ag  i  beri  iddo  gyflawni 
ammodaa  y  cytandeb  gwreiddiol.  Gwnaeth  hyn,  ynghyda  gweithred- 
oedd  eraill  cyffelyb,  Berkeley  yn  ddirgelwch  i  lawer.  Nid  oedd  pobl 
gyflredin  yn  ei  ddeall  o  gwbl.  Yn  faan  wedi  iddo  fyned  i'r  Brifysgol, 
edrychai  rhai  amo  fel  y  mwyaf  athrylithgar  yn  y  Ue,  tra  yr  edrychai 
eraiU  arao  fel  y  penbwl  mwyaf.  Ystyrid  ef  gan  y  rhai  nad  oedd- 
ynt  yn  meddn  ond  adnabyddiaeth  arwynebol  o  hono  yn  ynfytyn, 
tra  yr  oedd  y  rhai  oedd  yn  ei  adnabod  oren  yn  ei  ystyried  yn  rhyfeddol 
o  ddysgedig  a  da  ei  galon.  Pan  yn  cerdded  oddìamgylch  byddái  y 
segnrwyr  yn  ymdym  o'i  amgylch  i  chwerthin  am  ei  ben.  Cwynai  yn 
erwin  oblegid  hyn»  ond  nid  oedd  gwaredigaeth  i'w  chael ;  po  fwyaf  y 
byddai  ef  yn  ffromi,  mwyaf  oU  fyddai  y  digrifwch  a  fwynhëid  ganddynt. 
Ond  er  yr  hoU  rwystran  hyn,  dilynodd  ei  efrydiaethan  gydag  yni  a 
dyfalwch  anghyffredin.  Gwnawd  ef  yn  ysgolor  yn  1703,  ond  nid  oedd 
derbyniadan  ysgolor  yr  adeg  hono  yn  ddim  ond  £S.  Yn  ngwanwyn 
1704  enniUodd  y  gradd  o  Wyryf  yn  y  Oelfyddydan.  Yn  ngwanwyn 
1707  graddiôdd  yn  Athraw  yn  y  Oelfyddydaa,  ac  ar  y  9fed  o  Mehefin, 
yn  jr  un  flwyddyn,  gwnaed  ef  yn  Fellaw, 

Y  mae  Ooflyfr  (Commonplace  Book)  6erkeley  yn  tafln  goleani 
newydd  a  dyddorol  ar  gyfeìriad  a  gweithrediadaa  ei  feddwl  yn  ystod  y 
saith  mlynedd  rhwng  ei  fynediad  i'r  Brifysgol  a'i  ddewisad  i  fod  yn 
Felhw.  Y  mae  ei  goflyfr  yn  cynnwys  syniadaa  gwreiddiol,  nen  o'r 
byn  lleiaf  syniadau  wedi  eu  hachlysuro  trwy  ddarUen  llyfran  ar  Athron- 
iaeth  Naturiol  a  Gwyddoniaeth,  ond  yn  benaf  ar  Feddylegy  Uchanian- 
aeth,  Moesddysg,  a  Dawinyddiaeth.  Y  prif  wrthddrychan  ag  oedd  yn 
meddiannn  ei  fyfyrdodau  yr  adeg  ^rma  ydoedd  Mater  a'i  AnsoddaUy 
Amser  a  Lle,  Bodolaeth,  Enaid,  Daw,  a  Dyledswydd.  Ond  y  mae  yn 
yraddan^os  fod  rhyw  e^wyddor  newydd  wedi  cymeryd  meddiant  Uwyr 
o'r  bron  o  feddwl  Berkeley  tuar  adeg  yma ;  ac  wrth  gymharu  y  naiU 
ddywediad  o'i  eiddo  â  dywediad  araU,  yr  ydym  yn  canfod  nad  ydyw  yr 
egwyddor  newydd  yma  yn  ddim  mwy  na  dim  llai  na  hyn :  nad  ydyw 
yn  bosibl  i  ddim  fodoli  yn  y  grëadigaeth  yn  annibjnol  ar  ganiyddiad 
neu  ewyllysiad — hyny  yw,  nad  all  dim  fodoli  heb  gael  ei  ganfod  neu  ei 
ewyllysio.  Y  mae  yn  dcchreu  synìed  nad  ydyw  pob  bodolaeth  ag  sydd 
yn  annibynol  ar  ganfyddiad  ac  ew'yllysìad  yn  ddim  ond  *'  drychfeddwl 
dansoddol,"  ac  iel  y  cyfryw  i  gael  ei  daflu  ymaith  iel  twyll-ym- 
resymiad.  Y  mae  yn  tybied  ei  fod  yn  canfod  íod  cymhwysiad 
o'r  e^wyddor  newydd  hon,  yn  ei  gwahanol  agweddau,  yn  rhyddhâu 
Gwyddiant    (Sdence)  oddiwrth  iáter    dansoddol  neu  anweledig  fel 


SdOOB  BEBSELET.  6Ò 

j  mae  i'w  wahaniaethn  oddiwrtb  betbau  gweledig  a  tbeimladwy; 
oddiwrtb  le  dansoddol  neu  anweledig  íel  7  mae  i'w  wabaniaetbn  oddi- 
wrtb  betban  gweledig  estynedig  (sensibly  €xtended  things);  oddiwrtb 
amser  dansoddol  fel  y  mae  i'w  wabaniaetbn  oddiwrtb  gyfnewidiadan 
amlwg;  oddiwrtb  sylwedd  dansoddol  nen  anweledig  fel  y  mae  i'w 
wabaniaetbn  oddiwrtb  ein  bymwybyddiaetb  bersonol;  ac  oddiwrtb 
acbos  dansoddol  ac  anweledig  fel  y  mae  i'w  wabaniaetbu  oddiwrtb 
weitbrediad  gwiríoddol  rbydd.  Y  mae  ar  amseran  yn  ofni  yr  efifeitbiau 
a  gynnyroba  y  cyboeddiad  o'r  egwyddor  bon  i  íyd  dysgedig  sydd  wedi 
aríer  byw  ar  ddansoddiadau ;  ond,  er  byny,  y  mae  wedi  penderfynn 
gwneyd  defnydd  0  boni  er  puro  gwyddiant  ac  attegu  ffydd. 

Oddiwrtb  byn  gwelir  yn  anüwg  iod  Berkeley  yn  meddu  ysbryd 
annibyniaetb  gwyddonol, — tad  pob  darganfyddiad,  a'r  bwn  nad  oes  ond 
ycbydig  yn  cael  eu  cynnysgaetbu  âg  ef.  '  Yr  un  ysbryd  ydoedd  ag  a 
gynbyrfodd  Descartes,  Spinoza,  a  Locke,  cyn  byny,  neu  Hume  a  Eant 
ar  ol  byny,  a'r  bwn  befyd  sydd  yn  cynbyrfu  pawb  ag  sydd  yn  gadael  ei 
argraff  ar  gwrs  meddyliol  y  byd. 

Yr  ydym  befyd,  trwy  y  coflyfr,  yn  cael  mantais  i  ganíod  pa  lyfrau  a 

ddarllenid  gan  Berkeley  yn  ei  flynyddoedd  cyntaf  yn  y  coleg.     Y  mae 

digon  o  brofìon  fod  y  drycbfeddwl  a  ystyrid  yn  ganolbwynt  ei  gyfun- 

drefn  yn  wreiddiol  iddo ;  ond,  ar  yr  un  pryd,  y  mae  yn  amlwg  fod  gan 

Locke  ddylanwad  mawr  amo,  a'i  fod  wedi  myned  ymlaen  gyda'i  waitb 

meddyliol  ar  sail  gosodiadau  heb  eu  profì,  y  rbai  a  fentbyciwyd  ganddo 

mewn  rhan  yn  erbyn  Locke,  ac  a  gymerwyd  yn  ganiatäol  ganddo  mewn 

gwrtbwynebiad  iddo.    Yn  ei  atbroniaétb  ioreuaf  yr  oedd  yn  dilyn  Locke 

yn  debyg  fel  ag  yr  oedd  Ficbte  yn  dilyn  Kant.    Pan  yn  beirniadu  y 

Traethawd  ar  y  DeaU  Dynol,  y  mae  yn  gwneyd  Locke  yn  fwy  cyson  âg 

ef  ei  bun,  ac  y  mae  yn  meddiannu  saâe  ag  oedd  mewn  rhan  yn  ganlyn- 

iad  uniongyrcbol  yr  un  a  gymerwyd  gan  ei  ragâaenydd.    Safle  Locke 

ydoedd  y  gellid  dosranu  gwybodaetb  ddynol  i  ddrycbfeddyliau  a  pbroí- 

iadau  personol  o  betbau»  ac  nad  ydyw  ansoddau  ailraddol  (seconàary 

gmUties)  mater,  gan  nad  ydynt  ond  pertbynasol  neu  gyfnewidiol,  yn 

ddim  ond  drycbfeddyliau  neu  brofìadau  personol.    Y  casgliad  cyntaf  a 

gyrbaeddodd  Berke]ey  ydoedd,  nad  ydyw  ansoddau  cyntaf  fprimary 

qualities)  yn  gystal  ag  ansoddau  ailraddol  mater,  yngbydag  amser  a 

lie,  gan  nad  ydynt  oll  ond  perthynasol  a  cbyfnewidiol,  yn  ddim  ond 

teimladau  (sensations)  neu  bertbynasau  teimladau ;  ac  felly  fod  mater, 

amser  a  lle,  yn  feddylddrycbol  ac  ymddangosiadol  yn  eu  banfod.    Yr 

ydym  yn  canfod  enwau  awduron  eraill  beblaw  Locke  yn  y  coflyfr.     Y 

mae  enwau  Descartes,  Malebrancbè,  Hobbes,  a  Spinoza,  yn  dygwydd 

ynddo  yn  fynycb;  Newton,  Barrow,  a  Wallis,  yn  acblysurol;   Leibnitz, 

Le  Clerc»  De  Yries,  Sergeant/  Bayle,  Molyneux,  ac  eraill,  unwaith 

neu  ddwy. 

Gwnaetb  Berkeley  ei  ymddangosiad  fel  awdwr  yn  bur  foreu.  Yn 
1707  cyboeddodd  ddau  draetbawd  Lladin,  sef  yr  Arithmetica,  cyflwyn* 
edig  i  William  Palliser,  a'r  Misceüanea  Mathematica,  cyflwynedig  i 
Samuel  Molyneus.  Amcan  y  cyntaf  ydoedd  arddangos  ac  -egluro  Bbif- 
yddiaetb  beb  gymhortb  Euclid  ac  Âlsoddeg.  Yr  oedd  yr  ail  yn 
cynnwys  ymdriniaetb  ar  gwestiynan  pwysig  mewn  Gwyddoniaetb.  Yn 
1709  cjboeddodd  ei  *'  Draetbawd  ar  Ddamcamaetb  Newydd  âwelediad  " 


54  B800B    BBBBBLIET. 

(Eisay  towards  a  New'Theory  of  Yision).  Tn  1710  eyhoeddodd  ei 
"Draethawd  ar  Egwyddorion  Gwjbodaeth  Ddynol/'  Y  mae  jn  debyg 
fod  cynllan  y  ddaa  draethawd  yma  yn  ei  feddwl  pan  yn  cael  ei  wneyd 
yn  FeUow  yn  1707,  ac  y  mae  y  ddan  yn  ddadblygiad  o'i  brif  íeddyl- 
ddrych,  ac  yn  eynnwyg  hanfod  ei  gyfnndrefh  o  athroniaeth.  Fel  hyn 
yr  ydym  yn  canfod  fod  amlinelliad  Ued  gyflawn  o  gyfandrefn  Berkeley 
ger  bron  y  byd  pan  nad  oedd  ef  ond  pnr  ienanc— prin  bamp  ar  hugain 
oed.  T  mae  rhai  athronwyr  eraiU  yn  debyg  iddo  yn  hyn,  ond  neb  i'r 
nn  graddau  ag  ef.  Gyhoeddodd  Descartes  ei  weithiaa  athronyddol  yn 
faan  wedi  iddo  gyrhaedd  deagain  oed.  Oyhoeddodd  Spinoza  ei  athron- 
iaeth  yn  foreaach,  a  ba  farw  yn  faan  wedi  cyrhaedd  deagain.  Tm- 
ddangosodd  prif  waith  Hame  pan  oedd  yn  saiüi  ar  hngain.  .  Nid  oedd 
Locke  bron  yn  adnabyddos  fel  awdwr  hyd  nes  oedd  yn  ymyl  triagain 
oed;  ac  yr  oedd  Eant  bron  yr  an  oed  pan  y  cyhoeddodd  y  cyntaf  o'rjtri 
Uyfr  sydd  yn  cynnwys  ei  athroniaeth. 

T  flwyddyn  ymha  nn  y  cyhoeddwyd  y  Traethawd  ar  Welediad 
ydoedd  y  flwyddyn  ymha  nn  yr  ymddangosodd  ei  awdwr  gyntaf  mewn 
cymeriad  newydd.  Ar  y  dydd  cyntaf  o  Ghwefror,  1709,  ordeiniwyd 
Berkeley  yn  Ddiacon  yn  hen  gapel  Ooleg  y  Drindod,  gan  Dr.  St. 
George  Ashe,  Esgob  Ologher.  Baasai  yn  ddymanol  iawn  cael  gwybod 
beth  oedd  ei  deimladaa  pan  yn  cael  ei  neilldao  yn  swyddogol  fel  hyn  i 
fod  yn  athraw  mewn  crefydd,  ond  nid  oes  dim  wedi  ei  adael  ar  ei  ol 
^rmysg  ei  ysgrifaa  a'n  cynnysgaetha  â'r  wybodaeth  hon.  Ond  y  mae 
hyn  yn  sicr,  fod  dawioldeb  dwfn  yn  nodwedda  ei  holl  fywyd;  ac  ychydig 
yn  hanes  y  weinidogaeth  Grìstionogol  sydd  wedi  dangos  ea  hanain  yn 
fwy  rhydd  oddiwrth  bob  math  o  ragfam,  nea  sydd  wedi  bod  yn  fwy 
llwyddiannas  i  gadw  cariad  at  y  gwirionedd  yn  egwyddor  lywodraethol 
ea  bywyd.  Yr  oedd  ei  wasanaeth  fel  pregethwr  yn  gyfyngedig  yr  adeg 
yma  i  bregeth  achlysnrol  yn  Nghapel  y  Goleg.  Tr  oedd  ei  bregethaa 
yn  cael  ea  nodwedda  gan  ymresymiad  agos,  ac  weithian  ddrych- 
feddyliaa  mawrion,  heb  ea  hanmhara  gan  ddim  rhagfarn  dawinyddol ; 
ac  yr  oeddynt  bob  amser  wedi  en  gwisgo  mewn  iaith  syml  a  phrydferth. 

Tn  1711  cyhoeddwyd  pregeth  ganddo  ar  üfudd-dod  GoddefoL  Âmcan 
y  bregeth  hon  ydoedd  amddiffyn  y  ddyledswydd  Gristionogol  o  beidio 
gwrthwyneba  y  galla  gwladol  achaf,  pa  le  bynag  y  bydd  wedi  ei  osod 
mewn  cenedl.  Ar  ol  cyhoeddi  y  bregeth  hon,  y  mae  yn  ciiio  o  olwg  y 
cyhoedd  am  yspaid.  Yr  oedd  wedi  ei  enwi  yn  Is-areithydd  fSub- 
Lecturer)  yn  1710,  a  dewiswyd  ef  yn  Ddeon  ienengaf  yn  Tachwedd  yr 
nn  flwyddyn,  a  thrachefh  yn  yr  an  mis  y  flwyddyn  ganlynol.  Y  mae 
yn  ymddangos  iddo  ymweled  â  Lloegr  am  y  waith  gyntaf  yn  1713; 
ac  yn  Tachwedd  y  flwyddyn  hono  dewiswyd  ef  yn  Is-athraw  mewn 
Groeg.  Yr  oedd  yn  athraw  yn  Ngholeg  y  Drindod  o  1707  i  1734,  er 
nad  oedd  ond  mewn  enw  yn  nnig  ar  ol  1713.  Yn  y  flwyddyn  hon  yr 
oedd  wedi  bod  yn  Junior  Feüow  am  bam'  mlynedd,  ac  yn  AthraWy  yn 
ychwanegol  at  ddal  y  swyddaa  o  Is-areithydd,  Is-athraw  mewn  Groeg, 
ac  Is-ddeon.  Yr  oedd  ei  ddyledswyddaa,  mewn  canlyniad,  yn  iriosog ; 
a  byddaî,  yn  ychwanegol  at  hyn,  yn  gweinydda  weithiaa  yn  Nghapel  y 
Ooleg.  Nid  oedd  ei  dderbyniadaa  oddiwrth  yr  holl  swyddaa  hyn  ond 
oddeata  £40  y  flwyddyn;  ond  y  mae  yn  debyg  fod  £40  yr  adeg  hono  yn 
gystal  a  £140  yn  ein  dyddian  ni. 


FSGOB    BRRKF.T.BY.  55 

Yn  mis  Ebríll»  1718,  gwnaeth  Berkeley  ei  ymddangosiad  yn  Llnn- 
dain.  Beth  oedd  yn  ei  gymhell  i  adael  Dnblin  am  Lundain,  nid  oes 
genjm  ond  dyfaln;  pa  fodd  bjnag,  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  nghwmni 
Swiít  yn  ymddangos  yn  Llys  y  Frenines  Anne  ar  Sabbath  hyfryd  yn 
mis  Ebrìll,  1713.  Trwy  gymhorth  ei  gydwladwyr  enwog,  Swift  a 
Steele,  daeth  yn  fnan  yn  gydnabyddns  â  rhai  o  brif  ddynion  y  deymas 
y  cyfnod  hwnw,  ymysg  pa  rai  yr  oedd  Pope,  Addison,  Glarke,  àc. 
Daeth  hefyd  yn  gydnabyddus  âg  larll  Berkeley,  yr  hwn  oedd  yn 
berihynas  iddo»  a  thrwyddo  ef  drachefn  daeth  i  fod  yn  gyfeillgar  iawn 
âg  Esgob  Atterbary.  Yr  oedd  Atterbnry  yn  bur  awyddas  am  gael 
gweled  Berkeley,  oblegid  ei  fod  wedi  clywed  cymaint  am  dano;  a  phan 
ofynodd  yr  larll  i'r  esgob  beth  oedd  yn  ei  íeddwl  o'i  gefnder,  cododd  ei 
ddwylaw  i  iyny  mewn  syndod,  a  dy wedodd,  "  Nid  oeddwn  yn  meddwl 
íod  cymaint  o  ddeall,  cymaint  o  wybodaeth,  cymaint  o  ddiniweidrwydd, 
a'r  fath  ostyngeiddnn^dd,  yn  eiddo  neb  ond  yr  angelion,  hyd  nes  y 
gwelais  y  gŵr  boneddig  hwn." 

Yn  ystod  y  flwyddyn  hon  ysgrífenodd  Ber^eley  bedwar  ar  ddeg  o 
draethodau  i'r  Guardian,  cyhoeddiad  a  gychw^mwyd  dan  olygiaeth 
Steele,  yn  erbyn  y  Bhyddfeddylwyr,  y  rhai  oeddynt  yn  bar  liosog  yn 
y  dyddian  hyny,  fel,  ysywaeth,  y  maent  yn  rhy  liosog  yn  ein  dyddiaa 
ninnaa.  Yr  oedd  hefyd  o  hyd  yn  teimlo  awydd  ac  anghenrheidrwydd  am 
roddi  flarf  fwy  poblogaidd  i'r  drychfeddwl  mawr  ac  arweiniol  oedd  yn 
gynnwysedig  yn  Egwyddorion  Gwybodaêth  Ddynol;  a  cheisiodd  wneyd 
hyny  yn  ei  Ymddyddanion  rhwng  Hylas,  a  Philonous,  y  rhai  sydd  yn 
ym(kin  yn  benaf  âg  ystyr  achanianol  y  byd  materol.  Y  mae  yn  bosibl 
mai  awydd  cyhoeddi  yr  Ymddyddanion  hyn  yn  y  flbrdd  f wyaf  tebyg  o 
gynnyrcha  yr  effaith  a  ddymanai  oedd  yr  achos  o'i  fynediad  i  Landain 
yr  adeg  yma. 

Yn  Tachwedd,  1718,  penodwyd  larll  Peterborongh  yn  Llysgenadwr 
i  Victor  Amodens,  o  Sicily,  yr  hwn  oedd  newydd  gael  ei  wneyd  yn 
frenin  yr  ynys  hono  gan  Lywodraeth  Yspaen.  Mewn  canlyniad  i 
gymeradwyaeth  Swift,  cafodd  Berkeley  fynód  gydag  ef  fel  caplan  ac 
ysgrífenydd.  Arosodd  yr  larll  am  bytheínos  yn  j?aris,  ar  ei  ffordd  taa 
ei  gartref  newydd,  ac  oddiyno  aeth  ì  Toalon,  lle  y  gadawodd  ei  gaplan, 
yr  hwn  a  gyrhaeddodd  Italy  ar  hyd  ffordd  arall.  Yn  Toalon  cymerodd 
long  am  Genoa  a  Leghorn,  yn  yr  hwn  le  y  gadawodd  ei  gaplan  drachefn, 
a'r  rhan  fwyaf  o'i  osgordd,  gan  fyned  i  mewn  i  Sicily  gyda  dim  ond  dan 
was.  Wedi  aros  yno  am  gryn  amser,  dychwelodd  yn  ol  i  Genoa,  Ue  yr 
arosodd  hyd  nes  y  cyrhaeddodd  yacht  o  Loegr  yn  cynnwys  ei  holl 
daclàa.  Aeth  yn  ol  i  Sicily,  a  gwnaeth  ei  ymddangosiad  mewn  dall 
anrhydeddas  a  .mawreddog  iawn;  ond  wedi  yr  hoU  rwysgfawredd, 
galwyd  ef  yn  ol  i  Loegr  yn  Awst,  1714.  Yr  oedd  hwn  yn  nn  o'r  H'iaws 
dygwyddiadaa  a  ddygwŷd  oddiamgylch  mewn  canlyniad  i  farwolaeth  y 
Frenines  Anne. 

Yr  oedd  deng  mis  yn  Ffrainc  ac  Italy  gydag  larll  Peterboroagh  yn 
fywyd  mewn  byd  newydd  i  Berkeley,  a  bu  iddo  yn  ddechreaad  bywyd 
0  grwydro  am  lawer  o  flynyddoedd,  yn  ystod  pa  rai  yr  oedd  athroniaeth 
a'r  argraffwasg  yn  bethan  ailraddol  yn  ei  olwg.  Gadawodd  y  drych- 
feddyUaa  a  ddygwyd  ganddo  gar  bron  y  byd  yn  ei  gyhoeddiadan  i 
wneyd  en  gwaitb,  a  cbyda  bywiogrwydd  a  nwyfiant  ieaenctyd  cyfeiríodd 

E  2 


56  B800B   BBBKELBT. 

ei  sylw  at  natnr  a  bywyd  dynol  ar  gyfandir  Ewrop.  Oblogid  er  i 
Berkeley  ddychwelyd  yn  ol  i  Londain  yn  Awst,  1714,  yr  ydym  yn  ei 
gael  drachefn  yn  Firainc  cyn  Tachwcdd,  1715.  Yr  oedd  erbyn  hyn 
wedi  ymgymeryd  â  bod  yn  athraw  i  St.  George  Ashe,  mab  Dr.  Ashe, 
Esgob  Clogher,  ac  yr  oedd  yn  awr  yn  gydymaith  iddo  ar  daith  trwy  y 
Cyfandir. 

Ar  y  18eg  o  Hydref,  1716,  ba  farw  yr  athronydd  Ffrengig  enwog, 
Malebranchè;  ac  os  ydym  i  gredn  yr  adroddiad  cyffiredin  am  ei  afiechyd 
diweddaf,  y  mae  yn  rhaid  íod  fierkeley  ac  Ashe  yno  yn  ngwanwyn  y 
flwyddyn  hon,  oblegid  Berkeley,  fel  y  dywedir,  ydoedd  achlysar  marwol- 
aeth  Malebranchè.  Pan  aeth  Berkeley  i  mewn  ato,  caníyddodd  ef  mewn 
cell  yn  parotoi  meddyginiaeth  ar  gyfer  yr  anhwyldísb  yr  ydoedd  yn  cael 
ei  boeni  ganddo,  sef  ennynûi  yr  ysgyíaint.  Testnn  yr  ymddyddan  ar 
nnwaith  ydoedd  cyfondrefn  atluronyddol  Berkeley,  am  ba  nn  yr  oedd 
gan  Malebranchè  rhyw  syniad  yn  barod.  Tn  ngwres  y  ddadl  cododd 
Malebranchè  ei  lais  mor  nchel,  a  rhoddodd  gymaint  o  ffordd  i  danbeid- 
rwydd  ei  ysbryd,  fel  ag  i  gynnyddu  ei  anhwyldeb  i'r  fath  raddaa  fel  y 
bu  farw  ymhen  ychydig  ddyddian  wedi  hyny. 

Nid  oes  genym  ond  dychymygn  pa  le  y  bn  a  pha  beth  a  wnelai 
Berkeley  yn  ystod  y  flwyddyn  1716;  ond  y  mae  genym  ei  dystiolaeth  ef 
ei  hnn  ei  fod  yn  Bhnfain  ar  y  7fed  o  lonawr,  1717,  yn  archwilio  y 
llawysgrifaa  yn  llyfrgell  y  Yatican,  ac  yn  cael  ymgom  y  boren  canlynol 
â  Cardinal  Goaltieri.  Yn  ystod  y  gweddiU  o  fis  lonawr,  yr  ydym  yn 
ei  gael  yn  astadio  darlaniaa,  cerflaniaa,  ac  adeiladaa  Rhafain.  Yr 
oedd  yn  taln  y  sylw  manylaf  i'r  gwahanol  wrthddrychaa  y  deaai  i 
gyflyrddiad  â  hwynt,  ac  yr  oedd  hyn,  ynghyda  chraflder  natariol  ei 
feddwl,  yn  gwneyd  hanes  y  daith  yn  hynod  ddyddorol  a  darllenadwy. 
Oddeata  yr  adeg  yma  ysgrifenodd  lythyr  at  ei  gyfaill  Dr.  Arbnthnot, 
ynghylch  rhathriad  allan  Yesayius,  o  ba  an  yr  oedd  yn  llygad-dyst. 
Yr  oedd  y  llythyr  yn  nn  mor  dda  a  gwerthfawr,  fel  y  cyflwynwỳd  ef 
gan  Arbnthnot  i'r  Gymdeithas  Freninol,  ac  y  mae  i'w  ganfod  ymysg  y 
Philosophical  Tramactions  am  Hydref,  1717.  Yn  Mai  a  Mehefin  yr 
ydym  yn  ei  gael  yn  nehendir  Italy.  Yn  ystod  ei  daith  arweiniwyd  ef 
gan  ei  gywreinrwydd  i  amryw  leoedd  anghysbell  iawn  yn  Apolia  a 
Calabria.  Yno  tynwyd  ei  sylw  at  y  tarantula  dance,  a  nodweddaa  neill- 
daol  tarantism,  Pryf  copyn  mawr  ydyw  y  tarantula,  a  ganfyddir  yn 
agos  i  Taranto,  ac  mewn  manan  eraill  o  Italy,  yn  enwedig  yn  Apalia  a 
Calabria.  .  Dywedid  y  gellid  gwella  ei  frathiadaa  gan  gerddoriaeth,  yr 
hon  fyddai  yn  dylanwada  ar  y  brathedig  yn  y  faüi  fodd  fel  ag  i  berí 
iddo  ddawnsio  am  orian  weithiaa.  Dy wedir  fod  rhai  personaa  na  well- 
häwyd  trwy  gerddoriaeth  wedi  dawnsio  hyd  nes  y  bnont  feirw.  Tybir 
fod  y  gorphwylledd  hwn  yn  gwreiddio  mewn  gwenwyn  anifeilaidd,  yr 
hwn  sydd  yn  cynnyrcha  afiechyd  gewynol  ag  sydd  yn  effeithio  ar  y 
dychymyg.  Yn  ychwanegol  at  gydymdeimlad  â  cherddoriaeth,  y  mae 
hoflder  at  liwian  coch  a  gwyrdd,  ynghyda  chasìneb  at  las  a  da,  ymysg 
arwyddion  tarantism.  Yr  oedd  chwilfrydedd  meddwl  Berkeley  yn 
gyfryw  fel  ag  y  gwnaeth  ymchwiliad  manwl  i  natar  yr  afiechyd  hwn,  a 
cheir  cyfeiriadaa  mynych  ato  yn  ei  ddyddlyfran,  y  rhai  sydd  yn  cynnwys 
amryw  dystiolaethan  hynod  yn  y  ffordd  o  sicrhân  bodolaeth  y  math 
hwn  0  afiechyd,  a'r  feddyginiaeth  neilldnol  ar  ei  gyfer. 


ESOOB   BEBKBLET«  57 

Yn  1718  yr  ydym  yn  cael  Berfceley  yn  Italy,  ac  y  mae  yn  ymddangos 
hefyd  iddo  fod  yn  Sicily  y  flwyddyn  hon,  a  dywedir  iddo  gerdded  trwy 
yr  holl  ynys.  Tr  oedd  Sicily  yn  tyna  ei  sylw  mewn  modd  neilldnol, 
ac  yr  oedd  wedi  casgln  deíayddian  i  ysgrifenu  hanesiaeth  natnriol  yr 
ynys;  ond  ba  mor  anffodns  a'a  coUi  wrth  ddychwelyd  yn  ol  i  Naples* 
Tybir  iddo  aros  yn  Italy  hyd  1730,  pan  y  daeth  yn  ol  trwy  Ffrainc  i 
Loegr.  Wedi  iddo  gyrhaedd  Lyons,  ar  ei  daith  taa  chartref,  cyhoedd" 
odd  an  o'i  gyfansoddiadaa  Lladinaidd,  sef  Be  Motu,  yr  hwn  sydd 
draethawd  ar  Alla  ac  Achosiad.  Yr  oedd  hwn  wedi  ei  roddi  allan  yn 
deston  cystadleaaeüi  gan  y  Boyal  Aeademy  of  Scienees  yn  Paris. 
M.  Croasaz  a  dderbyniodd  y  wobr  gyntaf  am  y  Biscoms  mr  la  Nature  U 
Prindpe  et  la  Communication  du  Mouvement.  Bhoddwyd  yr  ail  wobr  i 
M.  Massy.  Nid  ydyw  Berfceley  yn  cael  ei  enwi  o  gwbl.  Nid  ydyw  y 
ffaith  na  dderbyniodd  wobr  y  tro  hwn  yn  ein  taro  â  syndod  o  gwbl, 
oblegid  y  mae  gyda  hyfdra  mawr  yn  dymchwelyd  hen  syniadau 
cyffredÌD  am  achosiad,  ac  yn  dangos  gwrthwynebiad  pendant  i*r  dam- 
caniaethaa  arddansoddol  ag  yr  oedd  y  bri  mwyaf  yn  cael  ei  dala 
iddynt  yn  Ffrainc  y  pryd  yma. 

Ar  ol  bod  yn  absennol  am  oddeata  pam-  mlynedd,  dychwelodd  Berkeley 
yn  ol  i  Loegr  taa  diwedd  1720.  Dyma  yr  adeg  yr  oedd  Llandain  a'r 
hoU  deymas  mewn  cynhwrf  a  helbal  mewn  canlyniad  i  fethiant  y 
South  Sea  Scheme.  Yr  oedd  y  methiant  hwn  yn  an  o'r  Hiaws  arwyddîon 
ag  oedd  yn  dangos  yn  bar  amlwg  ddirywiad  moesol  y  deymas.  Dywedir 
fod  sefyllfa  cymdeithas  yn  Llandain,  yn  enwedig  yn  íaan  wedi  esgyniad 
teola  Hanoyer,  yn  llawn  mor  lygredig  ag  yr  oedd  yn  y  cyfhod  oedd  yn 
dilyn  yr  Adferiad  yn  amser  Siarl  yr  Ail.  Yr  oedd  llygredigaeth  poli- 
tieaidd  a  gwawd  o  grefydd  yn  bethaa  pûr  gyffredin  ymysg  mawrion  y 
deymas  yn  y  dyddiaa  hyny.  Mewn  canlyniad  i  fethiant  y  South  Sea 
Scheme,  yr  oedd  ymddiried  dynion  yn  ea  gilydd  fel  wedi  darfod,  gan  fod 
pawb  wedi  derbyn  y  fath  siomedigaeth.  Dyma  y  drefn  oedd  ar  bethaa 
yn  y  wlad  yma  pan  ddychwelodd  Berkeley  o'r  Cyfandir,  ac  yr  oedd  wedi 
syna  wrth  ganfod  mor  isel  yr  oedd  cymdeithas  wedi  syrthioy  ac  o  bosibl 
nad  ydoedd  ei  ddychymyg  bywiog  ef  yn  mwyháu  yr  arwyddion  drwg 
hyn.  Pa  fodd  bynag,  cyhoeddodd  ei  syniadau  yn  bur  glir  meẅn 
Traethawd  tuag  aX  rwystro  Dinystr  Prydain  Fawr,  yn  1721.  Galarnad 
uwchben  gwareiddiad  hannerog  Lloegr  a'r  Hen  Fyd  ydyw  y  traethawd 
hwn.  Y  mae  yn  dangos  yn  y  gwaith  yma  o'i  eiddo  ei  fod  yn  argy- 
hoeddedig  íod  trigolion  y  wlad  hon  wedì  eu  handwyo,  ac  wedi  colli  pob 
ymdeimlad  â'u  gwir  les ;  a  dengys  os  oes  gwaredigaeth  i'w  chael  o  gwbl, 
fod  yn  rhaid  iddi  ddyfod  oddiamgylch  trwy  i'r  personau  sydd  yn  gwneyd 
i  fyny  gymdeithas  ddyfod  yn  ddiwyd,  yn  gynnil,  a  chrefyddol.  Dengys 
nad  oes  diogelwch  ond  y  ffordd  hon  yn  unig ;  ond  y  mae  fel  yn  awgrymu, 
ar  yr  un  pryd,  mai  ychydig  o  obaith  sydd  ganddo  y  deuai  cymeithas 
byth  mwy  yn  Mhrydain  i  feddu  yr  ansoddau  anghenrheidiol  hyn.  Y 
mae  fel  prophwyd  trÌBt  yn  dadgan  ei  barodrwydd  i  ysgwyd  y  llwch 
oddiwrth  ei  draed,  ac  i  gyfeirio  ei  lygaid  i  diriogaethau  erailJ,  llu  yr 
oedd  yn  gobeithio  cyfarfod  â  chymdeithas  lai  llygredig. 

Tua  diwedd  1721,  derbyniodd  Berkeley  y  gradd  o  D.D.  gan  ei  Brif- 
ysgol  ei  hon.  Yn  íuan  wedi  hyn  dewiswyd  ef  yn  Athraw  mewn 
Dawînyddiaeth  ac  yn  Bregethwr  y  Brifysgol.    Yn  Mehefìn,  172;^, 


58  ESOOB   BBBKELET. 

dewÌBwyd  eí  jn  Athraw  mewn  Hebraeg ;  ac  yn  Tachwedd  yr  un  flwydd- 
yn  gwnaed  eí  yn  Senior  Proctor.  Erbyn  fayn  y  mae  yn  eglor  íod  Berkeley 
yn  llanw  cylchoedd  pwysig  ynglŷn  â'r  Briíysgol.  Yn  1723  daeth 
eiddo  lawer  i'w  ran,  a  hyny  yn  hollol  annysgwyliadwy.  Pan  ddeallodd 
Esther  Yanhomrigh  {yanessa  y  Deon  Swiít)  nad  oedd  ganddi  ddim 
gobaith  ì  íod  yn  wraig  i  Swiít,  fel  yr  oedd  hi  wedi  tybied  nnwaith, 
týnodd  ei  hoU  eiddo  oddiwrtho,  a  gwnaeth  ei  hewyllys  i  Berkeley  a 
Mr.  Marshall,  yr  hwn  wedi  hyny  a  ddaeth  yn  nn^o  Farnwyr  y  Court  of 
Öommon  Pleas.  Yr  oedd  y  foneddiges  hon  yn  werth  oddeuta  £8000,  a 
rhanwyd  ei  heiddo  rhwng  y  ddau  a  nodwyd.  Yn  Mai,  1724,  etholwyd 
Berke]ey  yn  Ddeon  Derry,  a  thrwy  hyny  torwyd  ei  gysylltiad  swyddogol 
â  Gholeg  y  Drindod.  Pan  yn  ddengain  oed  y  mae  Berkeley  yn  ym- 
ddangos  ger  ein  bron  íel  Deon  Derryi  gan  dderbyn  cyflog  o  £1100  yn 
y  flwyddyni  ac  yr  oedd  ei  sefyllfa  fel  y  cyiryw  yn  un  dra  phwysig  a 
dylanwadol  yn  yr  Eglwys  Wyddelig.  Ond  er  syndod  i  bawb,  y  mae  y 
Deon,  ymhen  oddenta  hanner  blwyddyn,  bron  a  thori  ei  galon  eisiea 
rhoddi  y  Ddeoniaeth  i  fyny.  Nis  gallwn  eglarhàu  yr  achos  o  hyn  yn 
well  na  thrwy  ddyíynn  adran  o  lythyr  Deon  Swiit  at  Arglwydd  Garteret, 
Arglwydd-Baglaw  yr  Iwerddon.  Wedi  adrodd  ychydig  o  hanes  blaen- 
orol  Berkeley  y  mae  Swift  yn  myned  ymlaen  i  ddyweyd — 

Yoor  £xcelleûcy  wìll  be  frighted  when  I  tell  yon  all  thie  is  bnt  an  introdaction ; 
for  I  am  now  to  mention  his  errand.  He  is  an  absolnte  philoBopher  with  regafd  to 
money,  titles,  and  power;  and  for  three  years  past  has  been  stmck  with  a  notion  of 
founding  a  Uniyersity  at  Bermndas,  by  a  charter  from  the  Crown.  He  has  sednced 
seyeral  of  the  hopefollest  yonng  olergymen  and  others  here,  many  of  them  well- 
'proyided  for,  and  all  in  the  fairest  way  for  preferment ;  bnt  in  Sngland  his  conqnests 
are  greater,  and  I  donbt  will  spread  yery  ùlt  this  winter.  He  äiowed  me  a  little 
Tract  which  he  designs  to  pnblish;  and  there  yonr  Excellency  wUl  see  his  whole 
flcheme  of  a  life  academico-phüosophical  (I  shall  make  yon  remember  what  yon 
were)  of  a  OoUege  fonnded  for  Inaian  scholars  and  missionaries;  where  he  most 
exorbitantly  proposes  a  whole  hnndred  ponnds  a  year  for  himself,  fifky  ponnds  for  a 
Fellow,  and  ten  for  a  Stndent  Hìb  heart  wìll  break  if  his  Deanery  be  not  taken 
from  mm,  and  left  to  yonr  £xcellency's  disposal.  I  disconraged  him  by  the  coldness 
of  conrts  and  ministers.  who  wiU  interpret  all  this  as  impossible  and  a  yîsion;  bnt 
nothing  will  do.  Ana  therefore,  I  hnmbly  entreat  yonr  ExceUency  either  to  nse 
snch  persnasion  as  wül  keep  one  of  the  first  men  in  the  kingdom  for  leaming  and 
yirtne  oniet  at  home,  or  assist  him  by  yonr  credit  to  compass  his  romantic  design; 
which,  noweyer,  is  yery  noble  and  generous,  and  directly  proper  for  a  great  persoU 
of  yonr  exceUent  edncation  to  enconrage. 

Nid  oes  genym  ond  dyfala  pa  bryd  a  phaham  y  cymerwyd  meddwl 
Deon  Derry  i  fyny  mor  Uwyr  gan  y  drychfeddwl  o  gael  Prifysgol  Grist- 
ionogol  er  mwyn  moesoli  America ;  pa  fodd  bynag,  dyna'r  £faith.  Tr 
oedd  dylanwad  y  drychfeddwl  hwn  arno  yn  gymaint  fel  y  daeth  i 
Lundaîn  gyda'i  Ddeoniaeth  ennilliawr  yn  ei  law,  ac  yn  awyddns  am  gael 
ei  ryddhâu  yn  llwyr  oddiwrthi.  Dywed  Swift  fod  hyn  yn  ei  feddwl  er 
ys  oddeutu  tair  blynedd ;  ac  os  ydy w  hyny  yn  wir,  y  mae  yn  ein  dwyn  yn 
ol  gan  belled  â  chyuhwrí  y  Soufh  Sea  Scheme.  Y  mae'n  bosibl  i*r 
anobaith  a  deimlai  gyda  golwg  ar  adferiad  Prydain  a'r  Hen  Fyd  gyíeirio 
ei  lygaid  tua  Ghyfandir  ëang  y  GorUewin,  Ue  y  gobeithiai  am  oes  euraidd 
unwaith  yn  rhagor,  wedi  i*r  Ue  hwnw  ddyfod  dan  ddylanwad  addysg  a'r 
celfyddydau.    T  mae  pennillion  Berkeley  ar  y  "  Bhagolwg  o  bLmn  y 


B800B  BBBSBLBT.  50 

GelfyddjdBa  a  Djsg  yn  America  "  yn  arddangOB  ei  deimlad  ei  hiin  gjda 
golwg  ar  j  cjíerbjniad  rhwng  <<  dirjwiad  Ewrop  **  a'r 

happ  j  climes,  the  seat  of  innocence, 

Where  natnre  gmdes,  and  yirtue  rnlesy 
Wliere  men  sliall  not  impose  for  tmtib  and  sense, 

The  pedantrj  of  courts  and  flchoola. 

Tr  oedd  jn  barod  i  abertha  pob  rhagoljgon  jn  j  dejmas  jma  mewn 
trefn  i  ddjrchafn  cjmdeithas  jn  j  Gorllewin,  trwj  sefydlu  Prifjsgol  jn 
YnjBoedd  Bermadas;  a  chjmaint  jdoedd  djlanwad  ei  esiampl  a'i 
frwdfrjdedd  fel  j  llwjddodd  i  gael  gan  dri  o  Junior  Fellows  Coleg  j 
Drindod  i  addaw  djfod  jno  gjdag  ef— i  abertha  ea  hoil  ragoljgon  jn 
en  gwlad  ea  hanain  am  £iO  j  flwjddjn  jn  Môr  j  Werjdd. 

Oalonogwjd  Berkelej  jn  fawr  wrth  weled  hjn,  a  gadawodd  Dablin 
ac  aeth  i  Landain  jn  Medi,  1724.  Ei  amcan  jdoedd  cael  canljnwjr 
ac  arian,  a  chael  broinlen  (eharterj  gan  j  Lljwodraeth.  Un  o'r  pethaa 
cjntaf  wnaeth  wedi  cjrhaedd  Llandain  jdoedd  cjhoeddi  j  '*  traethawd" 
mae  Swift  jn  cjíeirio  ato — A  Proposal  for  Ihe  Better  Supplying  Churchea 
in  our  Foreign  Plantations,  and  for  Converting  the  8avage  Atnericans  to 
Christianity,  by  a  CoUege  to  be  erected  in  the  Summer  hlands,  otherwise 
called  the  Isles  of  Bermuda.  Y  mae  jn  eglaro  ei  gjnllan  ac  jn  dadlea 
jn  ddoniol  a  gallaog  iawn  drosto  jn  j  traethawd  hwn.  Yr  oedd 
Ynjsoedd  Bermada  iddo  ef  jn  bob  peth  djmanol — ^jn  medda  awjr  lâs, 
jn  cjnnjrcha  fifrwjtbaa  gwerthfawr,  wedi  ea  bendithio  â  glànaa 
prjdferth,  ac  jn  cael  ea  poblogi  gan  drìgolion  dìniwed  a  rhinweddol. 

Ba  jmdrechion  Berkelej  jn  Llandain  mor  Iwjddiannas  fel  ag  j 
cafodd  addewidion  am  dros  £5000  gan  wahanol  bersonaa,  a  chael 
breinlen  gan  j  Lljwodraeth,  ac  addewid  am  £S0,000.  Yr  oedd  j  frein- 
len  i  roddi  awdnrdod  i  godi  Goleg  jn  Ynjsoedd  Bermadai  i'w  alw  jn 
Ooleg  St.  Paal,  ac  i  gael  ei  Ijwodraetha  gan  Ljwjdd  a  naw  o  Athrawon, 
j  rhai  oeddjnt  i  fiíarfio  j  Gorfforaeth.  Enwjd  Berkelej  jn  Lljwjdd,  a'i 
drì  chjdjmaith  o  Dablin  jn  dri  Athraw  blaenaf.  Yr  oedd  chwech  o 
Athrawon  eraill  i'w  hjchwanega  atjnt  jn  nghorfif  tair  bljnedd  o  amser, 
a  chan  j  Oorfiforaeth  jr  oedd  hawl  wedi  hjnj  i  lanw  pob  lle  gwag  a 
allai  ddjgwjdd.  Enwjd  Esgob  Llandain  jn  Ymweljdd,  ac  Ysgriíen jdd 
j  Trefedigaethaa  jn  Oanghelljdd.  Yr  oedd  j  Goleg  i  fod  er  mwjn 
cjfrana  addjsg  i'r  mjfjrwjr  mewn  llênjddiaeth  a  dawinjddiaeth,  gjda 
golwg  ár  ddwjn  jmiaen  wareiddiad  Gristionogol  jn  America.  Treal- 
iodd  Berkelej  bedair  bljnedd  jn  parotoi  ar  gjfer  jr  antariaeth  hon,  ac 
jn  Medi,  1728,  jr  jdjm  jn  ei  gael  jn  Orayesendi  wedi  prîodi,  ac  jn 
barod  i  hwjlio  i  Ynjs  Bhode  gjda'i  wraìg  ac  jchjdig  gjfeillion. 

Ychjdig  o  fanjlion  sjdd  genjm  am  ei  briodas.  Djwed  Stock  iddi 
gymerjd  Ue  Awst  1,  1738|  ond  ni  wjddjs  jmha  le.  Enw  j  wraig 
ydoedd  AnnOi  ac  jr  oodd  jn  ferch  i  John  Forstery  jr  hwn  oedd  wedi 
bod  jn  Gofrestrjdd  Dablin,  jn  Brif  Famwr  j  Court  of  Common  Pleas, 
ac  jn  Llefarjdd  j  Tŷ  Gjfiredin  Owjddelig.  Gan  belled  ag  jr  oedd 
cjmeriad  Mrs.  Berkelej  jn  adnabjddas,  jr  oedd  jmhob  peth  jn  deilwng 
o'i  gŵr.  Dengjs  j  djfjniad  canljnol  o  Ijthjr  Berke]ej  at  Prior, 
ychydîg  ejn  iddo  gjchwjn  ei  fordaith,  beth  oedd  eì  sjniad  ef  am  dani: — 


60  EBOOB   BEB&ELET. 

To-monow,  with  God's  bleismg,  I  aet  aail  for  Bhode  láland,  with  my  wìíe  and  a 
friend  of  hers,  my  Lady  Handcoc^s  danghter,  who  bears  ns  compiuiy.  I  am  mamed 
since  I  saw  yon  to  Míss  Forster,  danghter  of  the  late  Ghief  Jnstice,  whose  hnmonr 
and  tnm  of  mind  pleases  me  beyond  anything  that  I  know  ìn  her  whole  sex.  Mr. 
James,  Mr.  Dalton,  and  Mr.  Smibert,  go  with  ns  on  this  yoyage.  We  are  now  all 
together  at  Grayesend,  and  are  oDgagea  in  one  yiew. 

ír  oedd  yr  anturiaeth  yma  yn  nn  mor  hynod  ac  mor  wahanol  i  ysbryd 
yr  068  hono  fel  yr  oedd  y  wasg  yn  cymeryd  sylw  neiUdnol  o  honi.  Ýn 
yr  Historical  Begister  am  1798  cawn  yr  adroddiad  canlynol  am  yr 
ymadawiad  o  Grayesend :— 

Db.  Bebebley's  Desion  of  settlino  ▲  Ck>LLEOE  IV  Bebmudas.— The  Beyd.  Dr. 
Berkeley,  Dean  of  Deny,  who  obtained  a  Patent  of  His  kte  Majesty,  to  erect  a 
College  in  Bermndas,  lìke  that  in  Dnblin^  for  instmction  of  yonth  in  aÚ  manner  oi 
liberal  sciences  and  leamed  arts,  sailed  abont  the  middle  of  September  last  for  the 
West  Indies,  in  a  ship  of  250  tons,  which  he  hired.  He  took  seyeral  tradesmen  and 
artists  with  him.  Two  gentlemen  of  fortnne  (James  and  Dalton)  are  gone,  with  all 
their  effects,  to  settle  in  Bermndas.  The  Dean  married  an  agreeable  yonng  lady 
abont  Bix  weeks  before  he  set  sail ;  the  lady's  sister  is  gone  wlth  them ;  they  had 
£4000  each  to  their  fortnne,  which  they  carried  with  them.  They  carried  also  stores 
and  goods  to  a  great  yalne.  The  Dean  embarked  20,000  (?)  boossy  besides  what  the 
two  gentlemen  carried.  They  sailed  hence  for  Rhode  Island,  where  the  Dôan 
intends  to  winter,  and  to  pnrchase  an  estate,  in  order  to  settle  a  correspondence  and 
trade  between  that  island  and  Bermndas,  particnlarly  for  snpplying  Bermndas  with 
black  cattle  and  sheep.  The  Dean's  Grant  of  £20,000  on  St.  Christophers's  is  payable 
in  two  years'  time,  and  the  Dean  has  a  year  and  a  half  allowed  hîm  afterwards,  to 
consider  whether  he  will  8tick  to  his  Coilege  in  Bermndas,  or  retnm  to  his  Deanery 
of  Deny. 

Nid  oedd  nn  o'r  Athrawon  penodedig  gyda  Beikeley  yn  gadael 
Grayesend.  Yr  oedd  ef  yn  myned  fel  rhagredegydd,  ac  yr  oedd  y  UeiU 
i'w  ddilyn  wedi  i  dir  gael  ei  brynn,  a  phan  iyddai  Dinas  a  Choleg 
Bermuda  yn  cael  eu  hadeiladn.  Dyma  yr  ychydig  nifer  oedd  gydag  ef 
yn  gadael  Grayesend: — Miss  Handcock,  merch  Syr  W.  Handcock; 
John  James,  yr  hwn  a  ddaeth  wedi  hyny  yn  Syr  John  James; 
Bichard  Dalton,  o  Swydd  Lincoln,  cyfaiU  Berkeley,  Benson  a  Secker; 
a  Smibert,  arlunydd  Seisonig,  yr  hwn  {a  gyfarfyddodd  Berkeley  yn 
Italy.  Felly,  pan  yn  bedair  a  deugain  oed,  cawn  Berkeley  yn  hwylio  o 
Lnndain  am  Ynys  Bhode,  ar  ei  ffordd  i  Bermuda,  gydag  addewid  y  Prií- 
weinidog  y  telid  rhodd  y  Llywodraeth  wedi  iddo  brynu  tir,  &c.  Pryn- 
odd  dir,  ond  ni  chyrhaeddodd  byth  i  Bermuda. 

Ar  y  trydydd  ar  hugain  o  lonawr,  1729,  glaniodd  eí  a'i  gyfeillion  yn 
mhorthladd  Newport  yn  Ynys  Bhode,  wedi  mordaith  o  dros  bedwar  mìs. 
Y  mae  yn  ymddangos  mai  y  drychfeddwl  oedd  prynu  tir  yn  Ynys  Bhode, 
gyda'r  amcan  iddo  fod  o  wasanaeth  i  Bermuda,  a  hwyrach  hefyd  seíydlu 
gohebiaeth  gyfeillgar  gyda  rhai  o  drigolion  mwyaf  dylanwadol  Lloegr 
Newydd.  Yr  oedd  Newport  yr  adeg  yma  yn  dref  flodeuog  iawn,  ac  yn 
un  o'r  lleoedd  pwysicaf  yn  America  mewn  ystyr  íasnachol ;  prin  yr  oedd 
New  York  a  Boston  yn  rhagori  arni  y  pryd  hwn.  Yr  oedd  sefyllfa  y 
dref  yn  gyíryw  fel  y  siomwyd  Berkeley  yr  ochr  oreu  ynddi,  ac  yr  oedd, 
mae  yn  ddiamiuheu,  yn  Ue  manteisìol  iddo  i  osod  i  lawr  sylfaen  ei 
weithrediadau. 

Y  mae  yr  ynys  ymha  un  y  mae  Newport  oddeutu  pymtheng  müldiro 


ESOOB   BEREBLBT.  61 

hỳdy  a  thair  nea  bedair  o  lêd.  Bn  Berlseley  Tma  am  oddentn  tair 
blynedd  jn  djsgwyl  am  i  Lywodraeth  Lloegr  dala  y  rhodd  addawedig  at 
y  Sefydliad  y  bwriedid  ei  gael  yn  Bermnda.  Yr  oedd  oddeuta  deng 
miUdir  a  thriugain  o  Bostoni  ac  oddeatn  yr  nn  pellder  o  Newhayen  a 
Choleg  Yale.  Yr  oedd  yn  Ue  cynnyrchioli  ac  yn  medda  hinsawdd 
ddymanol  ac  iachas.  Yr  oedd  yno  oddenta  deanaw  mil  o  drigolion 
pan  gyrhaeddodd  Berkeley.  Yr  oedd  oddeuta  pymtheg  cant  o'r  rhai 
hyn  yn  ddynion  daoni  rhai  rhydd  a  rhai  caeth,  obíegid  yr  oedd  amryw 
0  íasnachwyr  Newport  yn  medda  caethion.  Planwyd  y  Dalaeth  fechan 
hon  gan  Boger  Williams  yn  1686.  Yr  oedd  ei  chymdeithas  yn  cael  ei 
gwneyd  i  íyny  mewn  ffordd  wahanol  i'r  lleoedd  cylchynol,  oblegid  yr 
oedd  rhyddid  crefyddol  yn  cael  ei  ganiatâa  yma  pan  oedd  yn  anad- 
nabyddas  ymhob  Talaeth  arall  yn  America.  Yr  oedd  crefyddwyr  o'r 
holl  Daleitiiiaa  eraill  yn  rhedeg  i  hon  am  noddía.  Yr  oedd  laddewon 
a  Ghrynwyr,  y  rhai  a  erlidid  mewn  manaa  eraiU,  yn  llwyddo  mewn 
heddwch  yn  Newport.  Yr  oedd  poblogaeth  Newport  yn  hynod  gymysg- 
lyd.  Yr  oedd  y  gaethfasnach  yn  dwyn  Negroaid  yno,  ac  yr  oedd  y 
trigolion  gwŷn  yn  cael  ea  gwneyd  i  íyny  o  amrywiol  sectaa  crefyddoli — 
Crynwyr,  Morafíaid,  laddewon,  Esgobaethwyr,  Annibynwyr,  Presby- 
teriaidy  Bedyddwyr,  a  Uiaws  erailL  Yr  oedd  yno  hefyd  boblogaeth 
fasnachol  l'iosog,  a  niíer  o  longaa  masnachol.  Deínyddid  rhai  o  honynt 
i  bysgota  morfílod,  ac  yr  oedd  eraill  yn  rhwym  mewn  masnach  gydag 
India  Orllewinol. 

Yr  oedd  poblogaeth  fageiliol  yn  byw  yn  nghanolbarth  yr  ynys,  ac  ar 
lân  môrgilíach  Narragansett.  Yr  oeddynt  yn  byw  mewn  tai  coedi  a 
byddai  y  caethweision  a'r  Indiaid  yn  gweithio  iddynt  yn  y  cynaaaf,  ac 
yn  gofida  am  ea  praidd.  Yr  oedd  perchenogion  y  tiroedd  hefyd  yn 
wasgatedig  ymysg  y  tenantiaid.  Yr  oedd  y  wlad  yr  adeg  yma  yn  hynod 
am  ei  llettŷgarwch.  Yr  oedd  y  trigolioni  ag  ystyried  y  lle,  yn  ddeallgar 
a  gwybodas.  Yr  oedd  y  dosbarth  achaf  mewn  cymdeithas  yno  yn 
cymeryd  goíal  neiUdaol  o  addysg  y  plant.  Yr  oeddynt  yn  ceisio 
athrawon  i'w  tai|  nea  yn  anfon  ea  plant  i  dai  y  cenadon  i  gael  ea 
haddysga.    Aníonid  y  genethod  i  Boston  i  dderbyn  eu  haddysg. 

Y  mae  yn  ymddangos  íod  Berkeley  a'i  wraig  wedi  byw  yn  nhref 
Newport  am  y  chwe'  mis  cyntaf  ar  ol  iddynt  gyrhaedd  y  Ìle.  Yr  oedd 
Mr.  Honeyman,  cenadwr  y  Gymdeithas  Seisonigi  wedi  ei  osod  yn 
Eglwys  y  Drindod  yn  1704.  Dyma  y  genadaeth  esgobyddol  gyntaf  yn 
y  rhan  hon  o  America.  Pregethodd  Berkeley  yn  yr  eglwys  hon  dri 
diwrnod  wedi  iddo  gyrhaedd  y  lle,  a  Uawer  gwaith  wedi  hyny.  Yr 
oedd  yn  hynod  ryddfirydig  ei  syniadau,  ac  yr  oedd  yr  holl  enwadaUi  hyd 
yn  nôd  y  Crynwyr,  yn  rhedeg  i*w  wrando. 

Toa  Gorphenai  nea  Awst,  17S9,  ymadawodd  Berkeley  o  Newport,  ac 
aeth  ef  a'i  deala  i  fyw  i  wastadedd  hyfryd  canolbarth  yr  ynys,  Ue 
yr  oedd  wedi  prynu  tir  ac  adeiladu  tý.  Aeth  ei  dri  chyfailli  JameSi 
DaltoUi  a  Smibert,  yn  íuan  wedi  hyn  i  íyw  i  Boston.  Yr  oedd  ei 
dyddyn  yn  un  ar  bymtheg  a  phedwar  ugain  o  erwau  o  dir,  ac 
yn  sefyll  yn  ymyl  tyddyn  Mr.  Honeyman,  y  cenadwr.  Galwodd  ei 
dŷ  yn  Whitehal),  mewn  coffadwriaeth  am  Whitehall  Llundain.  Pan 
ofynwyd  iddo  paham  yr  adeiladodd  ei  dŷ  yn  y  dyâryn,  pryd  y  gallasai 
íoddhàa  ei  hoffder  at  natur  trwy  ei  adeilada  ar  y  bryn,  ei  ateb  oeddi 


eü  B0OOB  BBBEBLBT. 

"  I  fwynhâii  jr  hyn  sydd  i'w  weled  o  bea  y  bryn,  y  mae  yn  rhaid  i  mi 
beidio  myned  yno  yn  íynych;  pe  byddai  yr  olygfa  yn  wastad  ger  fy 
mron,  collai  ei  swyn.*'  Nid  all  yr  nn  llanerch  o'r  ynys  fod  yn 
iwy  anwyl  a  dyddorol  i'r  athronydd  a'r  dyngarwr  na'r  dyffiyn  tawel 
ymha  nn  y  trigodd  ac  yr  astadiodd  Berkeley  am  dros  ddwy  âynedd. 
Dyma'r  fan  y  bu  mewn  pryder  meddwl  yn  dysgwyl  am  rodd  addawedig 
Lly wodraeth  Lloegr ;  dyma'r  fan  y  cynnyrchodd  ei  feddwl  y  cyiansoddiad 
mwyaf  poblogaidd  o'i  holl  gyfansoddiadan  i  gyd,  sef  yr  Alciphron,  yr 
hwn  sydd  yn  cynnwys  drychfeddylian  prydíerth,  cymhlethedig  â 
theimlad  cryí  ac  arabedd  bywiog.  Nid  oes  un  o'i  weithian  blaenorol 
chwaith  yn  dangos  cymaint  o  ymchwiliad  dysgedig;  ac  y  mae  yn  hawdd 
canfod  oddiwrth  ei  gynnwysiad  íod  gan  Berkeley  lyfrgell  ëang  o  iewn 
ei  gyrhaedd  yn  Whitehall. 

Er  mai  nnigrwydd  a  thawelwch  Whitehall  oedd  Berkeley  yn  hoffi 
fwyaf,  eto  byddai  yn  aohlysurol  yn  ymgymysgn  gyda  chlerigwyr, 
cyfreithwyr,  meddygon,  a  marsiandwyr  anturìaethas  Newport.  Yr  oedd 
rhai  o  honynt  wedi  ea  dwyn  i  fyny  yn  mhrifysgolion  Ewrop,  ac  wedi  ea 
dena  i'r  dreiedigaeth  gan  ei  Uwyddiant  Seiydlodd  Berkeley  Gym- 
deithas  Á.thronyddol  yn  Newport,  a  daeth  i  gyffyrddiad  yno  â  dynion  ag 
oedd  yn  meddu  llawer  o  gymhwysder  i  seiyÛ  uwchben  y  drychfeddyliau 
ag  oedd  yn  destunan  ei  iyfyrdod  ei  er  ys  blynyddau.  Bu  y  gymdeithas 
hon  yn  dra  llwyddiannus.  Un  o'i  hamcanion  ydoedd  casglu  Uyiran. 
Rhoddodd  gychwyn  yn  1747  i  Lyfrgell  Bedwood,  un  o'r  sefydliadau 
mwyai  deinyddiol  yn  Newport  hyd  y  dydd  hwn. 

Yr  oedd  tý  Berkeley  yn  Whitehall  yn  fan  cyfarfod  i'r  cenadon  oedd 
yn  llafurio  yn  y  gwledydd  oddiamgylch.  Yr  oedd  y  ceuadon  oddiwrthy 
Gymdeithas  Seisonig,  y  rhai  oeddynt  yn  byw  o  fewn  can'  miUdir  i 
Newport,  wedi  cytuno  â'u  gilydd  i  gynnal  math  o  gymanfa  yno  tdwy- 
waith  yn  y  ûwyddyn,  mewn  trefn  i  gael  cyfleusdra  i  wrando  ar  gyng- 
horìon  a  chyfarwyddiadau  Berkeley.  Un  o'r  prii  bethau  y  dymunai 
argraffu  ar  feddyliau  y  cenadon  hyn  oedd  yr  anghenrheidrwydd  am 
arfer  pob  moddion  cyfreithlawn  i  ennill  serch  eu  gwrandäwyr,  a  hefyd 
i  fod  ar  delerau  da  â'u  cymydogion  ymneillduol.  Yr  oedd  ei  esiampl 
ef  yn  peri  fod  nerth  yn  ei  orchymyn,  oblegid  yr  oedd  yn  anhawdd 
canfod  neb  mwy  tyner,  cymwynasgar,  a  rhyddfrydig  nag  ef.  Yr  oedd 
yn  ymddangos  fel  pe  na  buasai  ond  un  dymuniad  yn  ei  galon,  a  hwnw 
ydoedd  Ueihâu  trueni  a  gwasgar  dedwyddwch. 

Ond  y  mae  yn  rhaid  i  ni  ddychwelyd  at  yr  amcan  mawr  oedd  wedi 
dwyn  Berkeley  i'r  ian  bellenig  hon  o'r  ddaear.  Yr  oedd  achos  Coleg 
Bermuda  wedi  cyrhaedd  ei  grisis  erbyn  hyn.  Yr  oedd  y  tir  wedi 
ei  brynuy  ac  arian  y  Llywodraeth  yn  ddyledus ;  ond  ni  fu  calon  Syr 
Robert  Walpole,  y  Prií-weinidog,  erioed  o  bíaid  y  symudiad.  Ei 
ddrychieddwl  llywodraethol  ef  oedd  cyfanu  a  chryfhâu  Lloegr  dan 
lywodraeth  teulu  Brunswick,  a  gallasai  cynllun  iel  oedd  gan  Berkeley 
mewn  golwg  droi  allan  yn  anghyson  â  drychfeddwl  ielly.  Yr  oedd 
gauaf  1730 — 31  yn  gyínod  o  ohebiaeth  bryderus  rhwng  Berkeley,  o 
Ynys  Bhode,  â'r  awdurdodau  yn  Llundain.  Â  phan  aeth  Dr.  Gìbson, 
Esgob  Llundain,  âg  esgobaeth  yr  hwn  yr  oedd  y  byd  gorllewinol  wedi 
oi  gysylltu,  i  bwyso  am  ateb  penderiynol  a  theriynol,  dywedodd 
Walpole  wrtho,  '*  Os  ydych  yn  rhoddi  y  goiyniad  yna  i  mi  fel  gwein- 


E8G0B  BBBERLBT.  68 

idog,  y  mae  yn  rhaid  i  mi,  ac  mi  állaf  sicrhâa  i  chwi,  fod  yr  arian  yn 
Bicr  o  gael  eu  talu  pan  y  bydd  hyny  yn  gyâeas ;  ond  pe  byddai  i  chwi 
ofyn  i  mi  íel  cyfaill  a  ddylai  Deon  Berkeley  aros  yn  America,  a  dysgwyl 
taliad  o  [£20«000,  cynghorwn  eí^  ar  bob  cyfrif,  i  ddychwelyd  yn  ol 
i  Ewrop,  a  rhoddi  i  fyny  ei  ddysgwyliadan  presennol."  Felly,  oddeata 
dechrea  y  flwyddyn  1731,  ba  y  Prü-weinidog  yn  Uwyddiannas  i  ddyrysa 
y  cynllan  ag  oedd  wedi  cael  ei  íôd  oddeata  deng  mlynedd  cyn  hyny  gan 
y  dyngarwr  a'r  athronydd,  George  Berkeley. 

Yr  oedd  yn  anmhosibl  iddo  beidio  teimlo  yn  dra  siomedig  dan  yr 
amgylchiadaa,  wrth  weled  ei  holl  gynllaniaa,  a'i  holl  lafar  am  gynifer 
o  flynyddoedd,  yn  myned  yn  ofer.  Ond  o  bosibl  mai  y  flwyddyn  hou 
(1731)  oedd  y  flwyddyn  íwyaf  myfyrgar  yn  ystod  ei  holl  fywyd,  oblegid 
yr  ydym  yn  cael  mai  yr  adeg  yma  y  cyfansoddodd  yr  Alciphron,  Dyma 
eiriaa  Berkeley  ei  hangyda  golwg  ar  yr  amgylchiad, — ''Eyents  are  not 
in  oar  power;  bat  it  always  is  to  make  ase  eyen  of  the  yery  worst. 
And  I  must  needs  own,  the  coarse  and  eyent  of  this  afl'air  gaye 
opportanity  íor  reflections  that  make  me  some  amends  for  a  great 
loBB  of  time,  pains,  and  expense." 

Gadawodd  Berkeley  a'i  dealu  Tnys  Bhodè  taa  Hydref  nen  Tachwedd, 
17dly  a  chyrhaeddasant  Landain  yn  Ghwefror,  17dS.  Gadawsant  y 
cyfeillion  oedd  yn  cydgychwyn  â  hwy  o  Grayesend  ar  ol  yn  America. 
Dyma  ddiwedd  hoU  gynllaniaa  a  thraflerthion  Berkeley  gyda  golwg  ar 
Goleg  Bermuda.  Nid  oes  yr  an  amgylchiad  yn  ei  fy wyd  yn  cyffwrdd  y 
dychymyg,  ac  yn  cynhesa  y  galon,  yn  fwy  na'r  amgylchiad  hwn.  Pwy 
bynag  a  groesodd  y  Werydd  i'r  America,  ni  ddarfa  i  neb  erioed  wneyd 
hyny  gydag  amcanion  mwy  par,  ac  ysbryd  mwy  hunanymwado],  nag 
y  gwnaeth  gwrthddrych  ein  hysgrií.  Dychwelwn  eto  at  y  rhelyw 
o'i  hanes  a'i  laíur. 


HENAmETHAÜ    PENLLYN. 


DosBBBTHiB  Tjwysogaeth  Cjrmra  yn  ddwy  dalaeth,  sef  Gwynedd  a 
Dehenbarth.  Dosberthir  pob  nn  o'r  taleithian  hyn  yn  chwe'  nìr,  pob 
sîr  yn  gyniíer  o  blwyfi,  a  phob  plwyf  yn  drefi  degwm.  Goíynai  gyfrol 
go  íawr  i  obrhain  hanes  y  rhaniadan  hyn,  oblegid  y  maent  yn  gymysg- 
edig  i  raddau  o  ddan  ddosraniad,  sef  gwladol  ac  eglwysig,  a'r  rhai  hyny 
drachefn  yn  sylfaenedig  ar  hánes  y  wlad  a'r  eglwys,  yn  hytrach  nag  ar 
nodweddion  a  therfynan  natnriol. 

Heblaw  hyny,  rhaniad  diweddar  mewn  cymhariaeth  yw  hwn,  gan 
mwyaf  ar  ol  y  darostyngiad  Sacsonaidd.  Yn  amser  y  Bhnfeiniaid, 
poblogid  y  wlad  gan  wahanol  Iwythan  dewrion  a  barasant  lawer  o 
drafferth  i'r  goresgynwyr  nchelgeisiol ;  ond  ychydig  a  wyddys  am  ran- 
iadan  Gymrn  yn  y  cyfnod  hwnw.  Bhanai  y  Bhufeiniaid  yr  ynyg  yn 
chwe'  talaelh,  pnmp  yn  cynnwys  y  rhanan  a  orchfygasant  hwy,  a'r 
chweched  yn  cynnwys  parthan  gogleddol  Scotland.  Nid  yw  terfynan 
y  taleithiau  hyn  yn  wybyddus  i  íanylrwydd,  ond  Bbitanmia  Seoumda  y 
galwent  hwy  dueddau  Gymru  bresennol.  Diau  mai  hiliogaeth  yr  un 
llwythau  sydd  i  raddan  helaeth  yn  poblogi  y  Dywysogaeth  eto,  er  i  lu 
mawr  ymfudo  oddiyma  i  Lydaw  yn  y  bedwaredd  a'r  bummed  ganrif, 
gyda  Gynan  Meiriadog  ac  eraill,  ac  i  lawer  o  drigolion  Prydyn  y 
Gogledd,  neu  Ystrad  Clwyd  fStrathclyde),  ymfudo  yma  yn  y  ganrif 
ganlynol.  Nis  gwyddai  y  Bhufeiniaid  na'r  daearyddwyr  Groegaidd 
ddim  am  yr  enw  Cymru,  nac  am  unrhy w  Iwyth  yn  arddel  y  cyíry w  enw. 
Galwent  hwy  y  Uwythau  yn  Gangi,  Ordovices,*  Silures,  Dimet»,  &c,, 
ac  y  mae  bron  yn  sicr  mai  yn  Oumberland,  a  pharthau  deheuol  a 
gorllewinol  Scotland,  y  trigai  y  pByd  hwnw  y  bobl  a  arddelent  y  cyfryw 

*  Nid  yw  7  Cangi  nen  y  Cangani  wedi  gadael  imrhTw  olion  o'u  henw  ar  ol,  os  na 
oly^wn  mai  oddiwithynt  hwy  y  cymerodd  Cynan  neu  Conan  ei  enw.  Cymreigir  y  gair 
Oraomces  yugyffiredin  yn  Gordcfigion,  ond  ffng  hollol,  a  dyfaÌB  ddiweddar  yw  y  ffiirf  hon. 
Ni8  gallai  y  naiU,  yn  ol  deddfau  dadblygiadol  yr  iaith,  byth  dreiglo  i'r  llaÛ.  Y  fttai 
debycaf  i  fod  yn  olion  o  Ordovice?  yw  Orwig  yn  üinorwig  (Llandinorwig,  &c.) ;  fel  hyn, 
OrcM>rîce5=Ordo-gwic=Ord-gwig=Ordd-wig=Orwig.  Gorphwysa  cryn  ammneuonary 
diweddariad  Essyîlwyr,  o  Stlures,  ond  y  mae  Dyfed  yn  cyíateb  yn  weddol  i  Dimetee.  Diw- 
eddar  yw  yr  enwau  Gwynedd  a  Phoẃys,  a'u  Lladineiddia.l  i  Yenedotia  a  Poioisia,  yn 
gystal  a  Chymru  yn  Cambria.  Ond  nis  gallwn  yn  awr  fyned  i'r  manylion  cysylltiedig  á'r 
cwestiwn  hwn ;  jti  unig  cyfeiriwn  at  yr  awdurdodau  a  ganlyn  am  hyebysrwydd  pelUch. 
ffan^s  y  Brutaniaid  aür  Cymry^  gan  Gweirydd,  18?4;  Ytstiges  of  the  Oad  m  Gwynedd, 
gan  y  Parch.  WiUiam  Basiî  Jones,  M.A.,  1851  (yn  awr  esgob  gwladgar  Tyddewi);  ac  am 
egwýddorion  sylfaenol  y  cyfryw  ymchwiliadau  at  yr  awdwr  Germanaidd,  y  diweddar 
Christian  Wilhelm  Gîück,  yn  ei  waith  gorchestol  £/te  bei  Caius  Jduüs  Cajgsab  wrifcww- 
menden  Reliischen  Namen.    1857. 


HBNAFIAETBAÜ  PENLLm  65 

enw,  ae  mai  ar  ea  hymsefjdli^  hwy  yma  y  oafodd  y  wlad  ei  galw 
gyntaf  yn  Gymru. 

Yn  nyddiaa  y  tywysogion  Cymreig,  rhenîd  y  wlad  yn  gyffredin  yn 
dair  talaeth,  Gwynedd,  Deheubarth,  a  Phowys ;  rheuid  pob  talaeth  yn 
rhandiroedd,  a  phob  rhandir  yn  gantrefi,  a  phob  cantref  yn  gymydau,* 
Terfynau  Gwjmedd  oedd,  ar  y  ^ogledd  a*r  gorllewin»  y  môr  o'r  afon 
Dyfrdwy  gerllaw  Basingí^erlt  (TrefiFynnon)  hyd  Aberdyfì ;  ar  y  de,  yr 
afon  Dyfi ;  ac  i'r  dwyrain,  dilynai  fynyddoedd  ac  aíonydd  nes  cyrhaedd 
y  Dyfrdwy  drachef n.  Pedair  rhandir  oedd  yn  Ngwynedd :  Môn,  Aríon, 
Meirionydd,  a'r  Berfeddwlad. 

Nid  y w  yr  awdurdodau  yn  Cjrtuno  ynghylch  dosbarthiad  Meirionydd ; 
neu  fe  allaiy  soniant  am  gyfnodau  gwahanol.  Yn  ol  Humfire  Llwyd, 
rhenid  y  rhandir  yn  dri  chantref,  a  phob  cantref  yn  dri  chwmwd.  Y 
cuitrófi  oeddynt  Meirion,  Arwystii,  a  Phenllyn ;  Meirion  yn  cynnwyisi  y 
tri  chwmwd,  Tálybont,  Pennal,  ac  Ystumaner ;  Arwystli  yn  cynnwys 
Uwchcoed,  Iscoed,  a  Gwarthrenion ;  a  Phenllyn  yn  cynnwys  Uwchmel- 
och,  Ismeloch,  a  Micnaint.  O'r  ochr  arall,  dywed  yr  henafìaethydd 
Bobert  Yaughan,  o  Hengwrt,  mai  dau  gantref  oedd  y n  Meirionydd,  heb- 
law  cymydau  Ardudwy,  Edeyrnion,  a  Mowddwy.f  Ond  y  mae  yn  eglur 
fod  y  ddau  henafíeithydd  cyfarwydd  yn  son  am  raniadau  dau  gyfnod 
gwahanol ; — Humffre  Llwyd  am  y  dosbarthiad  Cymreig  boreuaf ,  pan 
yr  oedd  y  wlad  yn  nwylaw  y  Cymry  eu  hunain,  a  Bobert  Yaughan  am 
y  sir  fel  y  sefydlwyd  ei  therfynau  gan  Harri  y  Seithfed. 

Cymerodd  y  rhandir  ei  enw  oddiwrth  Meirion  ab  Tybiawn,  ab 
Cunedda ;  a  chymerodd  y  sir  ei  henw  oddiwrth  y  rhandir.  Cunedda 
oedd  un  o  dywysogion  Ystrad  Clwyd,  lle  y  dechreuodd  deymasu  tua 
828.  Aníonodd  ei  feibion  i  Gymru,  i  yru  y  Gwyddelod  allan  o  diriog- 
aeth  ei  wraig,  Gwawl  ferch  Coel  Godebog.  Tybiawn,  y  mab  hynaf,  a 
fn  farw  yn  Ynys  Manaw ;  ond  Meirion,  ei  fab  yntau,  a  ennillodd  randir 
Meirion,  gan  roddi  ei  enw  ei  hun  ami. 

Dywed  Bobert  Yanghan  ymhellach, — "Cantref  Penllyn  gynt  a  gyn- 
wysai  dri  chwmwd,  Uwch-Meloch,  Is-Meloch  a  Migneint;  ond  yn  awr 
nid  y w  y  tri  yn  gwneuthur  ond  dau  gwmwd,  y  rhai  a  renir  yn  arglwydd- 
iaethau  Uwch-Tryweryn  ac  Is-Tryweryn.     Uwch-Tryweryn  a  gynwys 

dri   phlwyf,  Llanuwchllyn,  Llanecil,  a  Llangower Cynwys  Is- 

Tryweryn  ddau  blwyf,  Llanfor  a  Llandderfel."  Meloch  sydd  afon 
fechan  yn  rhedeg  i'r  Dyfrdwy,  ddwy  fiUdir  yn  îs  na  Llyn  Tegid ;  ond  y 
mae  Tryweryn  yn  afon  fawr,  ac  yn  ymarllwys  i'r  Dyfrdwy  tua  hanner 
milldir  oddiwrth  y  llyn.  Yn  mhlwyf  Llanuwchllyn  y  mae  pedair  tref 
ddegwm;  Penaran,  Tref  Prys  ÍCynllwyd  yn  awr),  Pennantlliw,  a  Thre- 
castell.  Cynnwysa  Llanecil  cnwe'  thref 'ddegwm;  Maestron,  Streflyn, 
Gyffty,  Gwernhefin,  y  Fedwarian,  a'r  Bala.|    Llanfor  sydd  gynnwysedig 

*  Á  Descripíion  of  Câmbria.  now  ealTd  Wales,  dravm  Jirst  hy  Sir  John  Price, 
KiUght.  and  afienoard  attgmented  and  madeperfeût  by  Htimphrey  IJoyd  Oentleirum : *' 
»  rasddodwyd  o  flaen  "  Tf^e  HisUyry  of  Wales"  san  D.  FoweL  1697.  Gwel  hefyd 
ndarliihlen  o  Oymm  a'i  Pharthan  gan  Dr.  Owen  Pnghe  o  flaen  *'  Wairington'a  Histofy  cf 
Walesr    Srded.?    1T88.  ^  ^ 

t  Otoyliedydd,  Uyfr  ziü.,  tn  dal.  148. 

ÎFel  hjjL  yn  awr:— Balft.  Gyffty,  Maestron,  Streflyn,  Ismynydd,  Uwchmynydd. 
Sylwer  nad  jrw  terfynau  y  trefl  deewm  yn  cyfateb  bob  amser  i  derfynaa  y  plwyfl.  Pelly 
y  mae  rhan  o  Uchéídief  yn  Llandderfel»  a  rlum  yn  Uanfor. 


66  BBNAFUETHAU    PENLLTN. 

o  naw  tref  ddegwm;  Bhiwaedog  Is,  Bhiwaedog  üweh,  Penmaen, 
Oiltalgarthy  Oanii  Nantlleidiog,  Bettws,  Dwjgraig,  ac  ücheldreí.  Yn 
Llandderfel  cawn  chwe'  thref  ddegwm;  Gaergeiliog,  y  Llan,  Gynlas, 
Doldrewjn,  Nantffirayer,  a  Selwm.*  Ac  yn  Llangower  dwy  drei  ddegwm 
y  sydd,  sef  üwchafon  ae  Isafon. 

Ar  ol  egluro  dosharthiad  y  cantref  a*i  hnm'  plwyí,  awn  ymlaen  i  nodi 
henafìaethan  y  gwahanol  ardaloedd.  Yr  hyn  a  ddeallir  yn  hriodol  wrth 
''henafiaethan"  yw  olion  gwaith  dyn  mewn  pridd,  ceryg,  a  choed. 
Bwrìadwn  nì,  fodd  hjn&g,  dderhyn  a  deall  y  gair  mewn  ystyr  öangach, 
gan  gynnwys  traddodiadau  y  cantref,  a  nodion  am  ei  enwogion. 
Gwnawn  hyn  yn  henaf  am  fod  genym  ychydig  ddeínyddiau  dyddorol  yn 
y  cyfeirìadau  hyny,  yn  gystal  ag  am  yr  henafíaethaa  prìodol,  ag  y  hyddai 
yn  resyn  eu  gollwng  i  ebargofiant.  Daeth  i'n  dwylaw  yn  ddiweddar 
ychydig  o  hen  ysgrìfeniadan  perthynol  i  Benllyn,  a  gwnawn  y  defnydd 
goren  a  helaethaf  a  allom  o  honynt.  Dechrenwn  gyda  Llanawchllyn, 
am  mai  oddiyno  y  rhed  y  dwfr  drwy'r  cantref ;  ac,  yn  wir,  dyna  yrardal 
gyfoethocaf  hefyd  mewn  gweddiUion  o'r  hen  oesoedd.  Yn  yr  ymchwil 
yma  ì  hanes  y  plwyf  dyddorol  hwnw,  defnyddiwn  ysgrìf  a  adawodd 
y  diweddar  Tndnr  Llwyd  f  ar  ol,  gan  wneathar  sylwadau  ar  ei  nodiadan 
ef  wrth  fyned  ymlaen.  Gan  íod  yr  ysgrìâyfr  wedi  dryllio  mewn  rhai 
manan,  ac  fod  ei  ddechreu  a'i  ddiwedd  ar  goll,  rhaid  i  ni  gyflenwi  y 
hylchan  orea  y  gallom. 

Dechreaa  drwy  gyfeirio  at  Plasdeon,  am  yr  hwa  y  dywed  mai  ei 
hen  enw  oedd  y  ••  âarrai  Hir."  Yr  oedd  an  o  feibion  y  ffermdŷ  hwn, 
yn  yr  oes  ddiweddaf,  yn  gymeriad.  nodedig.  Gasglodd  lawer  o  lyfraa  a 
llawysgrìfaa,  ac  yr  oedd  yn  adysgrifîwr  dyfal  ei  hun.  Y  mae  llawer  o'r 
cyfryw  eto  yn  meddiant  ei  nai  o'r  an  enw,  Mr.  John  Jones,  Glover;  ond 
cafodd  y  diweddar  ddysgedig  loan  Tegid  amry w  o  honynt,  ac  eraill  ar 
ei  ol.  Un  bai  mawr  a  gawn  yn  Tadar  Llwyd,  sef  ei  fod  yn  rhy  hoff  o 
ymdraffertha  i  esbonio  enwaa  lleoedd,  ac,  fel  eraill,  o'n  cyfnewid  at  ei 
bwrpas  a'i  amcan  ei  hun.  Felly  y  mae  yn  galw  Gaergai  yn  Gaergwy,  er 
mwyn  i'w  esboniad  o  Gaer  ar  ddŵr  ffitio.  O  dan  dŷ  Gaergai  y  mae  lle  a 
elwir  Gae'r  capelaa,  am,  meddai  ein  hawdwr,  fod  addoliad  i  ry w  ddaw  yn 
cael  ei  gyfîwyno  yno  mewn  rhyw  oes.  Y  gwir  yw  mai  claddfa  Bufeinig 
oedd  yno,  am  y  ceir  yno  brìddfeini  Bhufeinig  ddigonedd  wrth  gloddio, 
a  cheryg  â  llythyrenau  amynt,  o'r  rhai  y  mae  muriau  y  tŷ  wedi 
eu  britho.  Grybwylla  Bobert  Yaughan  am  gareg  a  gafwyd  yno  âg 
arysgrìf  bwysig  ami,  yr  hon  sydd  bellach  wedi  myned  ar  gyfrgoll.  Yr 
arysgrìf  oedd,  Hic  Jacet  Salmanus  Bur8ocavi  Füius  Capetian,  Bhaid 
fod  y  gareg  hon  yn  bur  hen,  er  fod  ffurf  y  gair  Jfacet,  os  copì'odd 
yr  henafíaethydd  ef  yn  berffaith  gy wir,  ac  os  cysododd  yr  argraffydd  ef 
yn  gywir  drachefn,  yn  ^angos  arwyddion  o  ddiweddarwch,  oblegid  ffurf 
Gymreig  y  gair,  fel  y  ceir  ef  yn  holl  arysgrifau  henafol  Gymru, 
y  w  Jacit  (gorwedd  nen  orphwys,  ac  nid  tafíu  neu  luchio).  Gan  fod  tŷ 
Gaergai  i  gael  ei  ailadeiladu  yn  faan,  fe  ddylai  henafíaethwyr  yr  ardal 
fod  ar.  eu  gwyliadwrìaeth  effro  i  gael  gafael  yn  yr  hen  gareg. 

*  Tstyrir  f od  Llaethgwm  hef yd  yn  dref  ddegwm,  ond  ni  chyfnfir  hi  ar  wahan  yn 
y  trethîíid. 

t  Tudnr  Llwyd  oedd  fardd  cywrain  a  henafiaethydd  cyfarwydd.  Bi  enw  priodol  oedd 
John  Jones  o*r  Weirgloddgilfach.    Oladdwyd  ef  tna'r  flwyddyn  1847. 


HBNAFIABTHAÜ  PENLLTN,  67 

Tna  7  mae  Tndnr  yn  myned  ymlaen  i  sylwi: — 

Ym  mawnog  y  Ddolbach  yr  oedd  yr  eglwys  gyntav  a  vu  yn  y  plwjnr,  yn  i^os  i 
Blasdeon  yr  oedd  llawer  o  hen  feddau  i'w  gweled  jrno  yn  ddiweddiar.  Robt.  RoDerts 
yn  awr  o'r  Pryscgoed  (Trawsgoed?)  pan  yr  oedd  yn  byw  yn  y  Tynddolbach  a 
diriodd  i  waelod  on  o'r  beddau  nì  chayodd  ond  pot  pridd  a  rhy w  yàn  gelyi  diwerth 
eiaill.  *  • 

Felly,  gan  yr  edrychid  ar  y  celfi  mor  ddiwerth,  y  perygl  y w  na  chadwyd 
dim  o  honynt.  Ar  ol  eshonio.  yr  enw  Cwmhyfod  fel  "Öwm  hawdd  ei 
vedi/'  sylwa  mai  hen  enw  Llanuwchllyn  oedd  Llanddeiniol,  ac  mai  rhai 
0  Yychaniaid  Caergai  a'i  cyfnewidiodd  i  Llanuwchllyn. '  Gwelsom  sylw 
i'r  perwyl  mai  "  Llanddeiniol  uwch  y  Uyn  "  oedd  yr  hen  enw,  ac  mai 
"  Llanddeiniol  îs  y  Uyn  '*  oedd  Llanfawr ;  ac  y  mae  ffynnon  Ddeinìol 
oddiar  fynwent  y  lle  olaf  yn  brawf  o  ran  o'r  gosodiad.  Prawf  o'r  rhan 
arall  yw,  mai  yr  unfed  ar  ddeg  o  Fedi,  dydd  gwyl  Daniel,  neu  Deiniol, 
y  cedwid  gwylmabsant  Llanuwchllyn,  fel  y  tystia  Edward  Llwyd  yn  ei 
lawysgrifau.*  Er  hyny  yr  ail  ar  hugain  o  Fedi  y  mae  fifair  Llanuwch- 
llyn,  ac  nid  oes  yno  yn  awr  wyl  yn  y  byd  ar  yr  unfed  ar  ddeg.  Dywed 
"Enmgion  Cymru"  fodd  bynag,  mai  y  degfed  o  Bagfyr  oedd  gwylmabsant 
Deiniol  Wyn,  sant  Llanuwchliyn,  ond  nid  oes  yno  yr  un  ffair  y  dydd 
hwnw  ychwaith ;  a  chan  nad  yw  Rees  yn  ei  *'  CambrO'British  Saints  "  yn 
nodi  dydd  y  gwylmabsant,  nis  gwyddom  yn  iawn  pa  le  i  droi.  Bhydd 
*•  Allwedd  Paradwys"  1670,  wyl  Daniel  ar  y  trydydd  ar  ddeg  o  Hydref ; 
ond  nid  sant  Cymreig  oedd  efe.  Ond  wele,  eureka,  wrth  ymgynghorì  â 
hen  almanaciau  y  gaarif  ddiweddaf,  gwelwn  mai  yr  unfed  ar  ddeg  o  Fedi 
y  byddai  y  ffair,  ac  felly  Edward  Llwyd  sydd  yn  iawn.  Ond  rhaid  i  ni 
ddychwelyd  bellach  at  gofnodion  Tudur  Llwyd. 

Rowland  Yaughan  Gaergwy  oedd  awdwr  yr  Emynau  sydd  ar  ol  Salmau  yr 
Archddiacon  Prys : — 

Myvi  yw  *r  adgyvodiad  mawr 
Myvi  y w  gwawr  y  bywyd  &c. 

Yr  oedd  ya  yardd  rhagorol  ac  yn  gadben  lcadbentan  yn  ol  T.  Llwyd]  dan  Siarl  I.  yn 
ymladd  yn  erbyn  01iver  CromwelL  Yr  oedd  Wm.  Philip  ac  yntau  yn  ddau  gjyaill 
mynwesol,  weithiau  yn  canu  i'w  gilydd  ac  weithiau  i  01iver  CromwelL  Daeth  Óliver 
ar  ol  darostwng  Lloegr  a'r  Àlban  a'r  Iwerddon,  i  Gymru.  6u  rhai  o'i  wyr  yng 
Nçhaergwy  a  rhoddasant  y  palas  ar  dân  ;  rhoddasant  yr  ymenyn  yn  gyntay  o  dan  y 
gnsiau,  ac  yno  y  cyneuasant  ev.  [Dywedir  vod  ol  tân  ar  rai  o'r  coed  sydd  yn  yr 
adeilad  hyd  y  dydd  hwn.]  Ni  laddwyd  ond  un  hen  wr  gwaedwyUt  yn  unig,  yr  hwn  . 
oedd  evo'r  gwair  o  dan  y  fordd,  am  daylu  o  hono  bigforch  dros  y  ffwrych  i  ganol  y 
gatrawdwrth  yyned  heibio;  saethwyd  ey  yn  y  yan.    Dywedir  i  Bowland  Yychan 

*  Yn  1693  yr  ymuuodd  uifer  o  foueddîgion  i  dalu  treuliau  Edward  Llwyd  i  deithio  am 
bam'  mlynedd,  ac  i  gasçlu  henafìaethau  Cymm,  Cemyw,  Llydaw,  Iwerddon,  a  Scotland. 
Ffrwyth  ei  lafur  natoriaethol  ar  y  teithiau  hyn  oedd  ei  ychwanegiadau  at  Camden's 
Brüamiia,  1695,  a*i  "  Lithophylacii  Britannioi  Iconographia"  agyhoeddwydgyntaf  yn 
1699,  ac  wedi  hyny  yn  1760,  a'r  hwn  yw  ua  o'r  ymgeisiadau  cýntaf  at  ddosbarthu  clodd- 
olion  ar  egwyddor  gelfyddydol.  Gwasanaethai  y  gwaîth  heiyd  fel  cofrestr  trefnedig  o 
gynnwysion  naturiaethol  yr  Amgueddfa  Ashmolëaidd  yn  Rhydychain,  ar  yr  hon  yr  oedd 
efe  wedi  ei  benodi  yn  ç^eidwad.  Ffrwyth  ei  lafur  henafiaethol,  ieithyddol,  &c.,  oedd  yr 
Archaeologia  Britannica,  a  gyhoeddwyd  yn  1707.  Y  mae  ei  nodiadau  ar  y  daith  drwy 
Gymru  yn  cael  eu  cadw  yn  Mheniarth  mewn  copi  rhyngddalenedig  o  B/iÿs  Synopsis  ;  a 
tlurwy  g^aredìgrwydd  y  boneddwr  gwladgarol  sydd  yn  awr  yn  ei  feddiannu  y  cawsora 
gopîo  pinon  allfui  o  hono,  sef  y  rhanau  a  berthynant  i  Benllyn,  o'r  rhai  y  gwnawn 
ddefiiyda  yn  yr  erthygl  hon. 


68  BENAFIABTIIAU    PENLLYN. 

«redi  dywed  am  en  áyyoâÌAà.  ddianc  i  Oilgellan.  Rowland  Yychan  a  gyyieiihodd  yr 
TmaTver  o  Dduwioldeb  i'r  Gymraeg  ar  gaìs  un  o  denln  y  Rhiwedog ;  bwrîodd  ei  wallt 
ddwywaith  (?)  wrth  gyylawni  y  gorchwyl.  Crìstion  o  ddyn  oedd  Rowland  Yychftn,  ac 
amunl  y  ceid  ei  gyffelyb  yn  yr  oes  dywell  hono.  Yr  oedd  yn  hynod  o  waedwyllt,  ac 
yn  hynod  ediyeiriol  pan  ai  hyny  drosodd.  Meddai  nn  tro  wrth  ei  hogyii  "Dal  y 
gaseg  imi"  **  Yy  meistr,"  ebai  y  Uanc,  "  i  ba  le  yr  ewch  mor  hwyr."  Ei  ateb  oedd 
*'  mse'n  rhaid  imi  vyned  trwy  yr  ávon  i  edrych  am  Sionyn  Ivan  o'r  Ddolbach ;  mae 
evô  a  minan  wedi  fraeo  gynau  am  yr  avon  a'n  gilydd  o  achos  y  gwyddan,  a  rhaid  imi 
vyned  i  edrych  am  dano  cyn  i'r  baul  vyned  i  lawr."  Unwaith  pan  yn  dod  adref  dros 
Gevn  Creini  gyda  Lewis  Llwyd  o'r  Rhiwaedog,  aeth  y  ddau  voneddwr  i  ymladd,  a 
Rowland  Yychan  a  orvn,  ac  ymadawsant  yn  ddigovns  iawn ;  ond  boren  dranoeth 
dyma  R.  Y.  yn  galw  ar  y  gwaS|  ac  yn  peri  iddo  gymeryd  cefyl,  a  myned  a'r  rhigwm 
canlynol  i  I^wis  Llwyd : — 

Bir  a  chwrw  Owen  Salsbrì  (o  Aag) 

Wnaeth  y  gynen  ar  Gyreini, 
Rbwng  Lewis  Llwyd,  bendevig  mwynlan, 
A'r  hen  gecryn  Rowland  Yycûan. 

a  thyn»  bob  peth  drosodd. 

Ar  on  prydnawn  Sadwm  yr  oedd  R.  Yychan,  yn  ol  ei  arver,  yn  myned  i  lawr  hyd 
y  rhodva :  pan  aeth  i'r  gwaelod  nwch  y  fordd  sydd  yn  dyvod  o'r  Balar— fordd  gûl 
ddovn,  dim  ond  lled  mën  gyfredin,  a  dwvr  yn  rhedeg  ar  hyd-ddi  a  choed  o  bob  ochr 
yn  can  at  en  gilydd — edrychodd  y  Cadben  i  lawr,  a  phwy  a  welai  yno  ond  nn  o'i 
ddeiliadon,  Haw  Cadwaladvr  o  Ylaenycwm  a'i  gaseg  las,  yn  cyrchn  pwn  o  hadyd  o'r 
Bala.    Govynodd  R.  Y.  iddo  vel  y  canlyn, — 

Ai  'r  prydydd  bacU  o  Ylaenycwm 

A  weiai,  'n  llwm  ei  sgwydde; 
Ac  yn  ddigon  mawr  ei  vryd 

I  vyn'd  si  hadyd  adre  ? 

Erbyn  hyn  Hnw  a  gododd  ei  ben,  a  phwy  a  welai  ond  ei  arglwydd  tir,  R.  V. 
Atebodd  ev  vel  hyn — 

Ye  ddichon  gwr  o  gyvoeth  Uawn, 

A  braisiog  iawn  ei  'sgwyddaa, 
Wrth  drin  tyddyn  Blaenycwm, 

Yyn'd  mor  llwm  a  minnaa ! 

Gostyngodd  R.  Y.  £10  yn  ei  ardreth  jrn  j  van.  Nid  oedd  y  fordd  y  pryd  hwnw 
ond  cnl  iawn ;  yr  oedd  carw  coch  yn  galln  neidio  dros  y  fordd  a'r  ddan  wirch,  a  milgi 
y  Weirgloddwen  wrth  ei  sodlan.  Bu  beirdd  enwog  jrng  JNhaergwy  o  vlaen  R.  Y  : 
Hywel  Yychan  a  Gwerfyl,  awdnres  Cywydd  y  March  Glas,  Cywydd  Dioddevaint 
Crist,  pa  rai  gwel  ym  mhellach  ym  mlaen  yn  y  llyvyr  hwn.  Yr  oedd  yn  anterth  ei 
llwydduant  o  gylch  1Ö50.  Ymddengys  oddiwrth  draddodiad,  yn  ogystâl  a  rhai  damau 
barddonol  o'i  neiddo,  iddi  vyw  bywyd  avlan  hynod.  Bu  varw  yn  ieuanc  o  dorcalon 
meddir.* 

John  Yaughn  oedd  etifedd  Caergwy  yn  amser  fy  nain  Margaret  Sion  Ivan,  a'i  gwr, 
Sion  Wmffre,  ddaeth  yno  (o)  Gwm  fynon.  Gwraig  J.  Y.  oedd  Mari  Llwyd  Havod- 
nnos :  bu  iddynt  dri  o  veibion ;  yr  hynav  oedd  Hedd  Yychan,  bu  varw'r  tri  o  vlaen 
eu  mam.  Mae  Hedd  gwedi  ei  gladdu  o  vlaen  yr  allor  yn  Eglwys  Llanuwchllyn,  ar 
gyver  y  "çwr  careg,"  ac  y  mae  a  ganlyn  ar  ei  veddvaen.t  *  ♦  ♦  A  thyna  sydd 
yn  syn,  mai  eve  yw  yr  unig  un  o  denln  Caergai,  ag  y  mae  un  covnodiad  am  danynt 
yn  yr  Églwys.  Ỳr  oedd  y  Llwydiaid  a  Thudur  Aled  yn  hanu  o  Hedd  Molwynoff— a 
Meurìg  Llwyd — Meurigiaid  ücheldrev.    Yr  oeddynt  o  waed  breninoL    Yr  oedd  y 

♦  Heblaw  sydd  ar  lafar  gwlad,  y  mae  cywyddan  masweddus  o'i  heiddo  mewn  ysgriT 
lyfr  mawr  yn  llyû'gell  Tanybwlch. 
t  Nid  yw  y  bed&rgraflf  yn  yr  ysgriflyfr. 


HENÁFIAETBAU   PENLLTN.  69 

[teulnoedd  canlynol]  yn  tarddu  o'r  un  bonyn;  y  Pale,  Rhiwaedog,  [gwagle,]  Gwanas, 
Tymawr  Talyllyn,  a  Chynyal  Haw  Llwyd  a  Morgan  Llwyd,  Llwydìaid  lâl  &c.  Am 
y  mân  Lwydiaid,  meibion  "llwyn  a  pherth"  ydynt,  ac  y  mae  y  rhan  7wyav  o  honynt 
yn  lladron. 

"Nid  wyt  ti  Lwyd  o  nchel  ach, 
Ond  llwyd  o  wrach  y  lludw," 

ebai  Bowhmd  y  Pandy  am  nn  o  honynt.  Edward  (Edmwnd)  Meorig  o'r  Ucheldre, 
gwel  vr  achan,  oedd  oddiwrth  Lles  ap  Coel,  y  brenin  Cristionogol  c]rntay  ym 
Mhrydain.  Garw  na  bnasai  Meurig  yn  gadael  ei  etiyeddiaeth  i  rai  (ri  berthynasan, 
yn  lle  i  estronìaid  o  Rydychain. 

Digon  prin  y  gall  y  darllenydd  gydweled  â'r  awdwr  yn  y  fan  hon, 
oblegid  pe  gadawsai  Menrig  ei  hoU  etifeddiaeth  i'w  olynwyr,  aethai  y 
cwbl  i  ddystryw  yr  un  ffordd ;  ond  yn  awr  y  mae  llawer  o  blant  y  Bala 
yn  ddyledus  i'w  haelioni  ef  am  eu  haddysg  yn  ysgol  Tytandomen,  heb- 
law  Uíaws  o  íechgyn  Cymru  yn  Ngholeg  lesu,  Êhydychain.  Y  mae  ein 
hawdwr  wed'yn  yn  esbonio  ystyr  rhai  enwau  lleoedd  yn  ei  ddull  doniol 
ei  hun ;  megys,  Y  Vedw  arian= Y  Vedw  eirian ;  Gwern  yeistrolssGwern 
maes  istreylyn  ;  Cothdy,  ac  nid  Cyffdy. 

Yna  adrodda  ein  harweinydd  y  chwedl  werinaidd  a  ganiyn : — 

Un  o  yeibion  Coth  ya  'n  rhedeg  ag  nn  Dayles  plasdeon,  o'r  Bont  kyar  i  Benygareg 
amlwg,  am  lawer  o  wystl.  Dywedodd  y  Dacin  "  Os  bydd  imi  ollwng  y  cadach  yma 
(oedd  yn  ei  law)  i  lawr  ar  riw  Glanllyn,  dyblwch  y  wystl ; "  a'r  Dacin  aeth  a  hi  o 
ddigon.  Yr  oedd  dau  vrawd  a  chwaer  [o'r  Dacins],  aeth  y  yerch  a'i  dau  yrawd  oddi- 
wrth  y  ty,  i  ben  y  gareg  amlwg.  Yr  oedd  **  Naid  y  Dacin"  i'w  gweled  yn  ddiweddar 
ac  ni  chaniatai  yr  hen  etiyeddion  roddi  yno  big  rhaw  nac  aradr.  Dau  lanc  cryyion 
ceynog  oedd  y  ddau  yrawd— y  ddau  Ddacin — Yr  oedd  y  gair  yod  cythranl  yn  y  teryyn 
rhwng  y  Plas-yn-nghynllwyd  a'r  Gwithercherdd.  Ovnai  y  preswylwyr  yyned  o'r 
naill  dy  i'r  Uall  wedi  nos  :  aeth  y  ddau  yrawd  yno  ryw  noson,  wedi  aryogi  eu  hunain 
âjchleddyyan,  ond  gwnaeth  yr  ellyll  ei  ymddan^osiad  yn  rhòl  tanllyd ;  rhoddodd  y 
ddau  yrawd  gleddyy  ynddo  ar  unwaith,  ond  trodd  yr  ellyll  allan  yn  bren  pwdr,  yn 
orchuddiedig  gan  y  pryy  cyfárwydd  debygid.  Mae  yno  Udiart  ar  y  teryyn  a  elwìr 
Llidiart  y  Dacin  hyd  heddyw. 

Bwlcfi-y-groeSf — Ile  yr  oedd  Hydas  y  cawr,  math  ar  Ormeswr  yn  byw,  ar  yin  y 
fordd  o  Tanybwích  i  Yawddwy,  llwybr  main  fel  Llwybr  y  Yuwch,  fel  cam  redynen. 
Yr  oedd  yn  cadw  croes  neu  lidiart  dros  y  fordd,  ac  yn  hawüo  y  fordd.  Os  digwyddai  i 
iywnn  ei  anyoddloni,  anrerai  dori  un  ochr  i'w  baryau,  a  thyna  pam  y  gelwir  yr  allt 
yn  Bhiw  'r  baryau,  a'r  bwlch  yn  Ywlch  y  groes.  Mae  fynon  y  cawr  i'w  gweled  eto, 
yn  agos  i'w  hen  ywth.  Aeth  Arthur  Abiathar  o  Gaergwy  yno  yn  ei  wisc  ryyel,  ac 
a'i  lladdodd  yn  gelain,  ac  efe  a  gladdwyd  yn  nôl  Tanybwlch,  a  chareg  yawr  a  godwyd 
ar  ei  vedd,  yr  hon  oedd  i'w  gweled  hyd  yn  ddiweddar. 

Crybwylla  Edward  Llwyd  am  "fedd  Hyts  Gawr,  ei  fod  ar  y 
ddol,  tan  droed  y  bwlch  (sef  Bwlch  y  Kroes)  yn  mlaen  Cynllwyd. 
Karnedd  ydyw  y  bedd  yma.  Uwch  ben  y  bedd  yma  mae  man  a  elwir 
Bhiw'r  Barfau."  b'elly  yr  oedd  y  gamedd  yn  sefyll  tua  1696, 
pan  y  bu  E.  Llwyd  drwy  y  wlad ;  ond  yr  oedd  wedi  ei  chwalu,  mae'n 
^ohyg,  cyn  coí  Tudur  Llwyd.  Nis  gwyddom  ddim  am  yr  Arthur 
Abiathar  uchod;  diau  mai  un  ai  enw  dychymygol,  neu  lygriad  o  ryw 
enw  cyffredin  yw.  Fe  allai  mai  un  o  wylliaid  cochion  Mawddwy  oedd 
yr  Hyt6  gawr  ochod,  ac  y  mae  yn  eglur  oddiwrth  ei  enw  nad  Cymro 
«edd* 


70  HBNAFtÂËTUÁU   PENtLt!». 

A'n  hawdwr  ymlaen  wed'yn  gyda'i  darddiadaeth,  ae  eshoDÌa  Graig  j 
Dìnas  yn  Graig  y  Da  naws!  a  Moelmogenau  (Moelmigena — Moel- 
migynaa  ?)  yn  Moel  yr  agenaa.    Yna  ä  ymlaen :— 

Crai'r  nodwydd  yr  oclir  arall,  nesay  i  Yawddwy.      Hen  erlidwyr  crevydd  a  ddy- 

wedent,  "Mi  wnanrn  ni  i  Sienoyn  Morgan llaw  neidio  trwy  grai'r  nodwydd." 

Un  oedd  Siencyn  Morean  gwedi  ei  anyon  i  gadw  ysgol  gan  Omfodd  Jones  o  Lan* 
ddowror.  Baaeosiddo  a  cholli  ei  fywyd,  rhwng  y  Bida  a  Llanyjcil;  ceiâwyd  ei 
dayln  ey  a'i  gem  dros  y  dorlan  sydd  dan  Yronyeuno.  Gayodd  le  i  ddianc  tra  bn 
eraill  yn  ymladd  i  gadw  bywyd  Hywel  Harris:  yr  oedd  creithian  ar  ben  Morgan 
Dayydd  o  Gfóynprysg  yn  mjrned  i'w  yedd.  Yr  oedd  nn  tailiwr  o  Waen  y  Bala  yn 
dybln  y  tir  iddynt  i  yyny  heibio  Penrhiw,  a'i  draed  achnbodd  fywyd  hwnw.  Y  tro 
cyntay  y  gwelodd  fy  nain  Rowlands  o  Langeîtho,  oedd  ar  y  fordd  wrth  Llangower.^ 
Yr  oedd  m  yn  hogen  yn,  caniyn  ei  thaid  W.  Jones,  yr  hwn  a  weinyddai  yn  eglwysi 
Lhingower  a  Lliänwchìlyn.  Gwedi  cyyarch  en  gilydd,  a  goyyn  o  Mr.  Rowlands 
iddo,  a  roddai  eye  ^enad  iddo  i  yyned  i  bregethn  yn  Llanawchllyn,  ba  ychydig  o 
ymddiddan  rhyngddynt,  ac  yn  mhlith  petnan  endll,  am  Ail-enedìgaeth ;  ond  ni 
wyddai  yr  hen  daid  yod  dim  mwy  mewn  ail-enedîgaeth  na  rhoddi  dwyr  ar  y  talcen,  a 
llnn  y  groes.  Dywedodd  Rowlands  wrtho  yn  ngoirìan  Crist  wrth  Nicodemns,  ''A 
wyt  ti  yn  ddysgawdwr  yn  Israel,  ac  ni  wyddost  y  pethan  hyn  ? "  Ond  cenad  a  gav- 
wyd,  ac  i  Eglwys  Llannwchlljrn  ag  ey.  Dyna  Rowland  Llwyd  o  Blasyndre  ar  ei 
yarch,  yel  dyn  gwallgoy,  gan  oyyn  i  Mr.  Jones  a  roddasai  eye  ganiatad  i'r  ''cythraol 
dyn  yna"  yyned  i  bregethn  i  Eglwys  Llannwchllyn  ? "  Do;  atebai  Mr.  Jones. 
"  Wel,"  meddai  Llwyd,  "gwnewch  eich  han  yn  barod  i  fyned  ar  ei  ol  i'w  rwystro."' 
Ac  ymaîth  a  Mr.  Jones,  a  yy  nain  i'w  ganlyn,  ac  i'r  eglwys  rhag  y  blaen.  Yr  oedd' 
Rowhinds  gwedi  dechren  darlleD,  yn  seyyll  ar  y  rhiniog  yawr  fordd  yr  eir  at  yr  allor. 
Y  gyyran  o'r  ysgrythyr  a  ddarllenai,  oedd  yn  Denteronominm,  am  ýr  annawiol  yn. 
feUdigedig  ar  h^rn  oll  a  yeddai. 

Goyynodd  Rowland  Llwyd  dros  yr  eglwys,  a  ydoedd  pethaa  Stephan  o  Lanyllyn' 
yn  yelldigedig  ?  Atebodd  Mr.  Rowlands  a  dywedodd,  os  oedd  Stephan  yn  annawiol,^ 
ea  bod  yn  ol  yr  ysgrythyr  ftc.  Hen  wraig  o'r  Lôn  a  ganai  y  gloch  a'i  hoU  egni  i^ 
aylonyddn  y  bregeth.  Aeth  Mr.  Rowlands  allan  wedi  adrodd  y  Salm  "  Tewais  "  <&c,. 
ac  ysgydwodd  y  Uwch  oddiwrth  ei  draed.  Y  tro  cyntay  y  gwelodd  yy  nain  ^;- 
RowlaJíids  wedi  hyn  oedd  yn  pregethn  jjì  y  YeUndre,  Ei  destyn  oedd  ''  Wele  y  matf 
eye  yn  dyyod  gan  neidio  ar  y  mynyddoedd,"  &c.  Yr  wyy  yi  yn  tybied  mai  gwedi 
hyn  y  daeth  Hywel  Harris  i  LannwchUyn.  Cayodd  lonydd  y  tro  hwn,  a'i  bwys  ar 
glawdd  gardd  Cadi  Robyn,  ar  gyyer  drws  ystabl  y  Qoat.  Gwelodd  fy  nain  heyyd 
Peter  WiUiams  yn  tynn  taag  adrey  yn  Uesg  iawn,  wedi  ei  yaedda  yn  grenlawn  gan 
yr  hen  Syr  Watcyn,  ^rng  nghyd  a  haid  o  ganlynwyr  o'r  nn  egwyddorion  ag  ynten. 
Aethant  ag  ey  i  dy  tayam  yn  Rhiwabon,  gan  ei  wnenthar  yn  wawd,  **  Prophwyda 
i  ni  pwy  a'th  darawodd,"  Ä;c.  (Torodd  yr  hen  Syr  Watcyn  ei  wddy,  drwy  syrthio 
oddiar  ei  gefyl,  ar  gae  teg  wrth  yyned  i  nen  ddychwelyd  o  hela,  y'mhen  ychydig 
ddyddian  ar  ol  hyn.)  Cymerwyd  ei  oriadnr  o'i  logeU,  ac  o'r  braidd  y  diangodd  a'i 
yywyd.  Daeth  at  ei  gyyeUUon  i'r  Glyn,  Llangower;  pregethodd  ychydig  yn  ei 
eiatedd,  gan  mor  wan  yr  ydoedd  :  eisteddai  ar  y  bwrdd,  a  chyda  Uais  gwanaidd, 
rhoddodd  aUan  yr  emyn, — 

"  Os  yw'm  goyidian  yn  y  byd 
I  bara  hyd  y  diwedd, — 
0  vewn  y  nev  ve  ddenrydd  hyn ; 
Troir  trìstwch  yn  orfoledd." 

Yr  oedd  fy  nain  Yjth.  efo  'i  thaid  yn  Llangower.  Ba  ei  thaid  yn  orweddiog  am 
naw  mlynedd.  Hyhi,  ac  wyres  araU  iddo,  Jane  Jones  Glynnchay,  a  dderbynient  y 
degwm,  ac  a  dalent  i  ddyn  am  ddarUen  ya  y  ddwy  eglwys.  Yr  oedd  fy  nain  wedi 
cael  agor  ei  Uyçaid :  hen  wraig  ddawiol  oedd  yn  y  Uan  a  gyrchai  ati  yn  aml  er  mwyn 
cael  ei  chyngonon.  iTn  o  hen  ddisgybUon  Morgan  Llwyd  ydoedd  hon  ;  byddai  ei 
thaid  yn  hyU  iawn  os  gwyddai  ei  bod  yn  myned  yn  agos  ati  gan  ei  galw  yn  **  Rown- 
den  Yaw."  Ba'n  aryer  ei  chloi  tra  gallodd  yn  y  Uoft.  Pan  welai  ei  hen  gyyeiUion 
o'r  Bala,  Eyan  Moses,  John  Eyans,  &c  yn  myned  i  addoU  i  WeirglawddgUyach,  dros- 


HENAFIABTHAÜ  PENLLTN.  71 

y  mynydd,  ni  allai  ond  yn  unig  estyii  ei  llaw  drwy'r  fenestr  iddynt,  a  dweyd,  "Cov- 
iwch  vi  yn  eich  gweddian."    Airarai  yr  hen  Yethodistiaid  weddio  mewn  hen  ynrdd- 
ynod  yn  agos  i'r  Nantglas,  wrth  vyned  a  dyfod  o'r  Weirglawddgilvach,  ac  arverai  vy 
nain  wneyd  yr  nn  fath,  tra  y  gallodd  vyned  y  fordd  hono  i'r  Bala  i  dy  Mr.  Gharles 
a'i  wraig  Sally  Jones.     Byddai  Morgan  Llwyd  ac  eraiU  yn  arver  pregethn  yn  Bryn- 
hynod.     Byddai  yr  erlidwyr  yn  arver  gwawdìo  "y  bnmmed  bennod  o  ysgnbor  Bryn- 
hynod,  a'r  drydedd  ystyllen  yn  y  drws  cevn,"  yng  nghyd  a  "Phistol  hir  yr  apostol 
Ŵilliams,"  Ä;c.     Ymddengys  mai  nn  Charles  telynwr  oedd  y  prif  wawdiwr.     Byddai 
boneddwyr  amgylchoedd  y  Bala  yn  arverol  o  vynn  Charles  i  gann  telyn  yn  en 
gwleddoedd,  ac  ar  ol  blino  yn  caun  a  dawnsio,  codent  Charles  i  ben  cadair  i  'ddyn- 
wared  y  pregethwr.     Un  diwmod  yn  y  ganav,  yr  oedd  Charles  yn  dyvod  o'r  Rfaìiw- 
goch,  Trawsfynydd,  dros  y  Deveidiog,  wedi  bod  yno  yn  canu  teíyn ;  trodd  o'r  fordd^ 
1  Blaenlliwi8av  i  geisio  tamaid,  canys  mynych  y  galwai  yno.      "  Y  mae  yn  rhaid  imi 
vyned,"  meddai,  "dros  y  Llyn  i'r  Yachddeliog;  y  mae  y  Boneddion  yn  dysgwyl 
am  danaf  i  ganu."    Yr  oedd  y  Llyn  wedi  rhewi  drosto,  ond  trodd  Charles  i  davam 
oedd  yn  ymjl  y  íordd  ar  gyver  Brynhjrnod,  ac  wedi  cann  ac  yved  yn  ehelaeth  ar  gais 
amraì  oeddynt  ^rno,  aeth  i  ddynwared  y  ''pregethwr,"  ac  i  goroni  ei  ryyyg  aeth  i'w 
ddynwared  yn  gweinyddu  yr  ordinhad  o  Swper  yr  Arglwydd,  drwy  roddi  bara  a  gwin  ' 
igwn!     ''OndgweddìU  c^rnddaredd  a  waherddi : "  yr  oedd  Charlea  wedi  cyrhaedd 
eithavnod  ei  ryvyg.     Cychwynodd  dros  y  Llyn,  ona  pan  o  gylch  hanner  y  fordd, 
aeth  i  dwll  yn  y  rhew,  ac  yn  ddisymwth  daeth  niwl  tew  ac  amgauodd  ev,  er  nad  oedd 
dim  niwl  i'w  ganvod  cyn  hyny — yr  oedd  ^rn  ddiwmod  clir.     Clywid  ev  yn  gwaeddi 
yn  dost  gan  bobl  o  bob  ochr  i'r  Llyn,  ond  ni  veiddiai  neb  anturio  i'w  gynnorthwyo. 
Owaeddai  yn  glir,  "Dygwch  rafau  ! — yr  wyv  at  vy  hanner — yr  wyv  at  fy  ngheseil- 
iau,"  &c.  a  boddodd  er  ei  vod  y  noviedydd  goreu  yn  y  wlad.      Clywais  Sarah  Lewis 
yn  dweyd  iddi  hi  pan  yn  hogen  ar  y  plwyy  yn  y  Vronveuno,  ei  glywed  o'r  ty,  ae 
iddynt  oll  vyned  allan.    Yr  oedd  boneddion  Yachddeiliog  yn  ei  glywed  o  loflft  y 
plas,  ond  nid  oedd  help  i'w  gael  oddiyno  : 

[Du  vw  rhan  y  diriawedd, — a  lladron] 
Twyllodms  yw  bonedd ; 
Dylni  ^lad  y  w  dilyn  gwledd, 
Owell  1  ddyn  golli  ei  ddanedd." 

Ëithaf  peth  yw  cael  adroddiad  annibynol,  íel  yr  iichod,  o  ffeithiau  a 
thraddodiadau  gwybydduS  o'r  blaen  drwy  ffynnonellau  eraill.  Ym- 
ddengys  fod  peth  tywyllwch,  os  nad  camgymeriad,  yn  rhai  rhanan  o'r 
hanes ;  ond  o  ran  ei  sylwedd  rhaid  ei  íod  yn  gy wir,  gan  ei  fod  yn  cytono 
â'r  hyn  a  wyddom  eisoes.  Dygir  heíyd  rai  ffeithiau  newyddion  i'r 
golwg,  a  theáir  goleu  newydd  ar  eraiU. 

Y  peth  nesaf  a  gawn  gan  ein  hawdwr  yw  esboniad  gwreiddìol  ìawn 
ar  rai  enwau  lleoedd,  y  rhai  nid  ydynt  o  nemawr  addysg  i'r  cyffredìn ; 
a  chan  eu  bod,  gan  mwyai,  o*r  tu  allan  i  derfynau  Penllyn,  ni  ddeuant 
0  fewn  ein  cylch  ninnau  yn  bresennol.  Crybwylla  am  "Gamía  y 
Bowndiaid,"  yn  agos  i  Frynhynod,  am  yr  hon  nas  dygwyddodd  ì  ni 
glywed  o'r  blaen.  Crybwylla  hefyd  am  y  tomenydd  canlynol: — 
"  Tomen  y  Pale,  Tomen  Gastell,  a  Thomen  Pont  Mwnwgl  y  Úyn,  yn 
agos  i  Gastell  Gronw,  a  ddefnyddid  yn  wylfau."  Diau  mai  Tomen  y 
Bala  a  feddylìa  wrth  Domen  y  Pale;  oblegid  nid  oea  nn  domen  yn 
awr  beth  bynag  wrth  y  Pale,  er  fod  yno  feddau,  ac  nid  yw  yntau  yn 
crybwyll  am  Domen  y  Bala  eto. 

"  Pwll  Bleddyn  rhwng  y  Pale  a  Phenllyn,  math  ar  ferddwr  bndr  a  dwfh ; 
boddodd  amryw  wedi  meddwi  ynddo."  Ffynnon  y  Fawnog  Fach  neu 
Bensarn  a  olygir  yma.  '*  Dywed  traddodiad  i  âaidd  ioddi  yno  wrth  ei  hela 
gan  ddynion  a  chwn,  ac  mai  efe  oedd  y  blaidd  olaí  a  welwyd  yn  y  rhan 
hon  o  Gymru.'*     Ceir  chwedlau  cyffelyb  am  âeìddiaid  ymhob  parth  o 

F  2 


72  HBMAFIAETUAO    l'EMLLTN. 

Gymra,  ac  y  mae  cyffiredinedd  a  chyffiredinolrwjdd  y  gair  blaidd,  fel 
rhan  o  enwau  lleoedd,  yn  profi  fod  y  fath  fwystfil  yn  trigiannu  yn 
Ngiiymru,  ryw  gymaìnt  ar  ol  i'r  Brutaniaid  sefydlu  yn  y  wlad.  Wrth 
son  am  **  Nadrodd  Fawr  a  Nadrodd  Fach  "  y  mae  yn  myned  o  derfynau 
Penllyn,  gan  mai  i  gyíeiriad  LlanwdJyn  y  rhedant.  Dywed  am  dan- 
ynt,  *Mle  da  am  frwyn  at  wneyd  canwyllau,  rhwng  Bwlch-y-Pawl  a 
Blaenycoed,"  a'r  esbonìaá  a  ddyry  o'r  enw  yw  Hynodrwydd  ! 

Cedigsscanedìg,  hen  drìgfa  y  gwyll  hwnw  Owiljrm  Cedwig.  Yr  oedd  ganddo  gyd- 
mar  Moms  Elis  yn  byw  ar  gae  Llechwedd  y  Gilfach  yn  nghanol  coedwig  y  pryd 
hjpy.  Y  mae  ol  yr  hen  dy  i*w  weled  hyd  heddyw,  oddiar  y  hont  (Pont-Gweirglodd- 
Oilíach).  Byddent  arferol  o  fyned  at  eu  gilydd  yn  aml,  ac  aethant  nn  noswaith  i 
Hir(?)mdd  mynydd  Unnant  (Ênnant),  gan  fwriadn  dwyn  ceffylan  oddiyno,  ond  aeth 
yn  ymrayael  rhyngddynt  ac  ni  welwyd  Morns  Elis  mwy,  ond  cyvaddevodd  Gwiljrm  pa 
yodd  y  Uaddasai  Moms,  sey  ei  dagn  a'i  refyn  ei  hnn,  a'i  gladdn  mewn  man  nas  gwyr 
neb  hyd  heddyw.  Dywedodd  heyyd  y  byddai  i  ayon  Cedig  godi  ei  gorph  o'r  yyn- 
went,  a  myned  ag  ef  i'r  dolydd  ty  isa  i*r  Llan.  Ym  mhen  rhy w  gymaint  gwnaeth 
liy  anghyffredin,  aeth  drwy  'r  Llan  gan  yscnbo  'r  cwbl  o'i  ylaen ;  mae  yr  oìion  i'w 
gweled  eto. 

Cedig  sydd  yn  codi  yn  Moel  Cedig,  gerllaw  Bwlch  y  groes-íagl,  neu 
Bwlch  Croes  lorwerth,  lle  y  Uaddwyd  lorwerth  Drwyndwn  tua  1180,  ac 
yn  ymarllwys  ;i*r  Vymwy  yn  Llanwddyn.  Un  o  gedigion  (trihutaries) 
ll'íosog  yr  aíon  hono  yw,  ac  y  mae  wedi  bod  bob  amser  yn  enwog  am  ei 
llifogydd  dinystriol. 

Y  Chaylliaid  eochion^  math  ar  vân  ladron  yn  cyyaneddn  mewn  coedydd  t^^U  yn 
gyfredin.  Yn  yr  amser  gynt  yr  oedd  o  40  i  50  o  dealnoedd  o  honynt  o  Benybont  i 
LYd.  Nicholas,  a  Choed  y  prysc,  a  Cheyn-y-prysc,  ac  yn  byw  ar  hela  a  physgota,  a 
lladd  devaid  a  gwartheg,  hyd  nes  yr  aethant  yn  annyoddevol.  Aent  weithian  mor 
bell  a  Llyn  yr  Arenig,  pawb  a'i  gawell,  a  lladdent  eidion  wrth  olen  'r  lloer,  a 
damient  ev  yn  yân,  a  dygent  ev  i'w  fanan  yn  y  cawellan.  Aeth  y  gair  alían 
yod  y  brenin  yn  anvon  byddin  o  wyr  i'w  dinystrio,  a  dechrenwyd  cnro  tabwrdd 
yn  dost  o  Glanllyn  i  yyny  heibio  Caergwy.  Föodd  y  gwylliaid  am  en  bywyd 
i'r  Deheadir  a  manan  eraiU,  a  gadawsant  nyny  o  eiddo  a  yeddent  ar  en  hoíaa 
yn  en  frwst.  Adwaenir  rhai  o  Bennant-Uiw  bach  vel  en  hepil  hyd  heddyw, 
yng  nghyd  a  rhai  o  gwm  Llwyn  Gwem  a  Chevn  yr  Aran.  Y  maent  yn  gwahan- 
laethn  òddiwrth  yrodorion  Llannwchllyn  yn  lliw  en  cyrf.  Mae  en  crwyn  yn 
dewach  ac  yn  yelynach;  dynion  mileinig  esgymog  dibris,  heb  hidio  mewn  bywyd 
dyn  mwy  na  bywyd  petrisen.  Tebyg  ydynt  i  Wyddelod,  neu  haner  Sibsiwn.  Yr 
oedd  bagad  arall  o  honynt  ar  Dolycryddioo  yn  agos  i  Rhydymain.  Yt  oedd  nn  arall 
yn  byw  ym  mendn'r  Vron  cae  coch.  Gelwid  ev  Wil  Rolant.  Yr  oedd  iddo  ddan 
gydmar  o  Fai  lliw  tn  hwnt  i'r  Dinas.  Byddent  aryerol  o  ddýyod  i  Lechwedd 
y  y  wyalchen,  at  yr  hen  Lywarch,  hyd  nes  y  byddai  yn  ddigon  tywyll.  Aent  i  ryw 
gilyach  sydd  ar  vin  y  fordd  rhwng  Dolgelley  a'r  Bala  i  wylio  teithwyr.  Gelwir  y  lle 
hwnw  hyd  heddyw,  Nant  y  lladron.  Ẃi  chaniatai  Wil  i'w  gyyeiUion  ladrata 
oddiar  ei  gymdogion.  Aeth  nnwaith  at  y  gwr  oedd  yn  byw  yn  y  Caecoch,  a  goy^rnodd 
iddo  "A  oes  iti  nefrod  brychion  yng  Nghoed  y  Ddnallt?  maent  yn  bwriadn  myned 
i'w  golwg  o  hyn  i  nos  yvory."  Cyvaddevai  Wü  y  cwbl  pan  ddygai,  a  byddai  aryerol 
o  gael  taroaid  gan  ei  holl  gymdogion.  Bn  yarw  heb  neb  yn  ei  welea  ym  mendn 
Caecoch,  heb  ddim  ond  nn  pen  winwyn  ar  ei  ol  yn  y  ty.  Yr  oedd  un  arall,  Gntyn 
Hapus,  yn  trigiann  o  Waen  y  gríayolen  i'r  Ganllwyd.  Daeth  haid  o  wylliaid  cocbion 
i  goed  tewioh  rhwng  Mallwyd  a  Bwlchyvedwen,  a  buont  yn  magu  fel  llwynogod  dros 
ry w  amser,  hyd  nes  i  nn  o  honynt  a  elwid  Jack  Goch  gael  ei  ddal  am  ladrata. 
Proywyd  ey  yn  y  Trallwm,  neu'r  Amwythig.  Cavwyd  ev  yn  euog  a  dedvrydodd  y 
Barwn  Owen,  o'r  Llwyn  ger  Dolgelley,  ev  i  gael  ei  grogi  geryydd  ei  wddv.  Aeth 
mam  Jack  i  weled  diwedd  truenus  ei  mab,  ond  pan  oedd  yng  nghrog,  daeth  y  Barwn 
calongaled  at  yr  heu  wraig,  a  dywedodd  wrthi  "  A  weli  di  dy  dderyn  yn  cro£^  ? " 


HENAFIAETHAU  FENLL7K»  73 

Yn  y  yan  tynodd  yr  lien  wraig  ei  bron  allan  a  goyynodd  iddo  yntan  '*  A  weli  dithau 
y  vron  yelen  yma  ? "  gan  ychwanegn  **  y  mae  hi  gwedi  magn  bechgyn  a  vyddant  yn 
sicr  0  oUwTig  gwaed  dy  galon  (Ú  eto."  Byddai  y  Barwn  yn  aryer  m^rned  tros 
Vwlchyvedwen  ar  ryw  acnosion,  a  gwyddai  y  gwylliaid  hyny,  a  dysgwylient  am 
gyvle  i  ddial  arno.  Vel  yr  oedd  yn  dyvod  adrev  nn  tro  gyda  i  ddan  was,  troisant  i 
Lwydiart,  at  y  boneddwr  oedd  yn  byw  yno,  ac  ar  vorenvwyd  adroddai  y  Barwn  modd 
y  brenddwydiasai  y  nos  cynt.  Tm  mhlith  pethan  eraiU,  dywedai  iddo  weled  JAck 
Goch  yn  dwyn  pastwn  iddo  ar  ben  Bwlchyveawen.  Dywedu  y  boneddwr  "  Brendd- 
wyd  dychiyuUyd  iawn  ydyw ;  yr  ydych  mewn  perigl  am  eich  bywyd.  Cjrmerwch 
ofal ;  y  maent  yn  greadnriaid  peryglns  iawn  ;  ni  vynaswn  i  mo'r  byd  a'n  tyíin  yn  fy 
mhen.  Ve  roddav  vi  ddan  om  gweision  ich  danvon  dros  y  Bwlch ; " — ac  felly  y  bn. 
Wedi  ei  ddyvod  i  ben  y  Bwlch,  chwarddodd  y  Barwn  "  Chwi  ellwch  droi  adrev  " 
meddai  wrth  weision  Llwydiart :  yvasant  at  en  gilydd,  a  chanasant  yn  iach  y  naill 
i'r  Uall,  ac  ymadawsant.  Aeth  y  Barwu  a'i  ddan  was  ym  mlaen,  ond  rhwng  y 
Dügoed  a  phen  y  Rhiw  gul,  dyma  bren  yn  disgyn  o'r  tn  ol  iddjrnt,  a  chyda  hyny, 
dyma  nn  arall  o'r  tn  blaen  iddynt,  nes  yr  oedd  y  tri  dyn,  a'r  tri  chefyl  mewn  Úe 
cjTTyng  iawn,  a  rhnthrodd  y  gwylliaid  arnynt  yn  nniongyrchoL  Dywedasant  wrth  y 
ddan  was  y  caent  hwy  en  bywyd  oes  oeddynt  yn  dewis,  ond  na  chai  eu  Meistr 
ei  vywyd,  a  Uaddasaut  ev  yu  y  vau.  Wedi  ei  ladd,  diangodd  y  llovmddion,  ond 
dywedir  iddynt  droi  yn  ol  wedi  myned  o  gylch  dwy  villdir,  i  wneyd  gorchymyn  eu 
mam,  sev  gollwng  gwaed  ei  galon.  Yr  oeddynt  yu  saethyddion  rhagorol ;  saethent 
dorth  amyd  ar  rôs  Tab  y  Glannan  o " 

A  dyna  lle  y  terfyna  ysgriflyfr  Tudur  Llwyd  yn  ddisymwth.  Y  mae 
eíe  yn  engraifift  dda  o  henafiaethydd  gwledig  a  phoblogaidd,  a  da  íyddai 
cael  ychwaneg  tebyg  iddo  ymhob  ardal,  i  gofnodi  traddodiadau,  ac  i 
gofrestm  a  darlunio  olion  o'r  hen  oesoedd.  Bhaid  i  ni  bellach  gerdded 
ein  hunain,  oddigerth  i  ni  ddygwydd  weitbiau  gael  ychydig  gymhorth 
gan  Lwyd  arall,  pur  wahanol  i  Tudur  yn  ei  ddysg  os  nad  yn  eî  ddawn, 
ac  yn  ei  ddylanwad  os  nad  yn  ei  gymerîad,  sef  Edward  Llwyd  o'r 
Gywreinfa.  Fe  gyhoeddwyd  peth  o'i  nodiadau  ef  yn  argraffiad  mawr 
Gibson  o  Camden's  Britannia,  a  gresyn  na  chyhoeddid  y  gweddill  ag 
sydd  eto  ar  gael. 

Dywed  efe  fod  y  plwyf  o  Fwlch  y  Pawl  ar  derfyn  Llanwddyn,  hyd 
Flaen  Lliw  ar  derfyn  Trawsfynydd,  yn  mesur  pum*  milldir,  yr  hyn 
o'i  ddyblu  a  wnai  ddeng  milldir  ddiweddar ;  a  dyna  ni  yn  bur  agos  i'r 
gwir.  Bwlch  yr  Wden  sydd  yn  nghyfeiriad  Trawsfynydd  a  Chwm 
Prysor,  a  chyfeiriai  y  ffordd  Bufeinig  o  Mediolanium  (Llanfyllin  ?)  i 
Heriri  Mons  (Tomen  y  Mur,  neu  Eryri  Fynydd),  y  ddwy  wersyllfa 
Rufeinig  nesaf,  yn  ol  yr  hen  fforddlyfrau  (iHnerariesJ,  o  Fwlch  y 
Pawl  i  Fwlch  yr  Wden,  gan  ddyfod  i  lawr  yn  llinell  unionsyth  heibio 
Llechwedd  Ystrad  i  Gaergai,  heibio*r  Castell,  a  thros  Ffridd  y  Traws- 
goed.  Y  mae  olion  o  honi  yn  y  gwahanol  leoedd  hyn  eto,  heblaw  fod 
enwan  y  lleoedd  eu  hunain  yn  gofnodiad  am  danì. 

Dywed  Edward  Llwyd,  "  Karreg  Ysgriyen  sy  ymlaen  Nant  yr  Eira: 
karreg  arall  ar  i  phen  yng  odre  Bwlch  y  Llymysten."  Fe  fyddai  Careg 
yr  Ysgrifen  yn  gorwedd  ar  fin  y  ffordd  Ruíeinig  yn  mlaen  Nant  yr  Eira. 
Buom  yn  holi  ac  yn  chwilio  cryn  lawer  am  y  gareg  ddyddorol  hon,  ond 
yn  hollol  ofer  hyd  yn  hyn.  Gorwedda  y  gareg  arall  rhwng  Nant  yr 
Eira  a'r  Glyn,  os  ydyw  eto  "  ar  ei  phen."  Cànodd  Madog  Ddwygraig, 
yn  nechreu  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg,  i  Ruffydd  ap  Madog  o  Lech- 
wedd  Ystrad,  gan  ei  ganmawl  am  ei  haelionì.*  Tebyg  mai  oddiwrth 
Geûi  Dwygraig  y  cymerth  y  bardd  ei  gyfenw. 

•  Myvyri(tn  Archaeólogy,  tu  dal.  321, 


74  bmmâwiáwîbao  P£jiixn. 

V«  gymerai  Caergai  jsgrií  iddo  ei  hnD,  ae  íellj  rhaid  i  ni  basîo 
i  fyny  at  y  Castell,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn  ffermdŷ  bychan  ar  gẁr 
y  mynydd.  Cafwjd  ôl  y  ffordd  Bofeinig  yn  agos  i'r  tý,  yn  y  fawnog, 
sef  polion  wedi  en  gym  i'r  ddaear  i  ffnrfio  sylíaen  y  palmant. 
Cafwyd  arían  hefyd,  flynyddan  yn  ol,  mewn  mawnog  yn  Fírídd  y 
Trawsgoed,  ac  y  mae  beddan  y  cawrí  ar  ymyl  y  ffordd  yn  nghyieiriad 
filaenlliw. 

Lleoedd  ac  olion  dyddorol  eraill  a  enwir  gan  Edward  Llwyd  yw 
Bwlch  Eglwys  Dudur  ac  Y  rhydd  goch  ar  Benllyn,  ar  deríyn  Llan- 
ymowddwy.  Y  teríyn  rhwng  [Llanawchilyn]  a  Llanwddyn  a  eiwir 
Samau  Sion  Dab  (Dafydd  ab)  Einion;  hen  íeidr  oedd  hwn.  Bwlch 
y  Kerríg  hirion,  lle  bn  Cercl  o  gerrig,  ond  y  rhain  yn  ddiweddar  a 
syrthiasant. 

Yr  oedd  trigolion  Llannwchllyn  yn  byw  ì  oedran  mawr  y  pryd  hwnw, 
yn  agos  i  ddan  can'  mlynedd  yn  ol,  fel  y  gwnànt  eto.  Crybwylla  £. 
Llwyd  '*Lowrí,  y  wraìg  o  Lechwedd  Alchen,  sydd  ddeaddeg  a  phedwar 
ngain."  Cofnoda  hefyd  enwan  dan  frodyr,  îthel  a  Gronw,  ond  heb 
sylw  pellach  am  danynt. 

"Kader  Tydecho  sydd  ar  y  garth,  o  fewn  haner  miUdir  (dyweder 
milldir  wrth  gwrs)  i'r  llan.  Karreg  wastad  ydyw  hon,  a  cherryg  wedi 
en  gosod  o1  hamgylch.  Baches  Tydecho  yn  Ffridd  y  Glasgoed."  Y 
mae  y  Fnches  yn  eithaf  adnabyddas  eto,  os  yr  nn  yw  a'r  lle  a  elwir  felly 
yn  Mawddwy,  yn  mlaen  Pennant;  ond  ofnwn  fod  y  gadair  wedi  ei 
dryllio  er  ys  oesau  gan  ryw  Yandaliaid  tebyg  i'r  rhai  a  chwalodd  y 
domen  f eddrod  yn  y  Pandy,  lle  y  cafwyd  morthwyl  careg  prydferth,  ond 
a  gollwyd  er  ys  blynyddoedd. 

Yr  henafiaeth  mwyaf  yn  yr  eglwys  yn  awr  yw  y  gwr  careg,  sef  hen 
gerflun  o'r  bymtbesffed  ganrif,  ag  arno  yr  arysgrif  ganlynol: — '*Hic 
Jacet  Johanes  Ap  G(ruffu)t  Âp  Madoc  Ap  lorwerth  Cuius  Anima  Pro- 
picêtur Deuê  Amen  Anno Domini MCCCGLXX."*  yr hyn o'i gyfieithn 
yw,  "  Yma  y  gorwedd  loan  ap  Gruffudd  ap  Madog  ap  lorwerth ;  Dnw  a 
ddyhuddo  (gymmodo)  ei  enaid.  Amen.  Yn  mlwyddyn  yr  Arglwydd 
1470,"  Cymharer  cán  Madog  Dwygraig,  a  gwel  ysgrifau  ar  y  Gwr 
Oareg  yn  y  Gwyliedydd,  oyf.  vi.,  tu  dal.  87,  119,  183,  a  267.  Tebyg 
mai  nn  o  ymladdwyr  rhyfel  gartrefol  y  Bhosynan  ydoedd. 

Nid  yw  Caitell  Carn  Dochan  ar  linell  y  ffordd  Eufeinig;  er  hyny,  y 
mae  yn  eithaf  posibl  ei  fod  wedi  ei  adeiladu  gyntaf  yn  y  cyfnod  Bhuf- 
einig.  Nid  yw  hanes  yn  cyfeirio  ato  o  gwbl ;  ac  felly,  er  ei  íod  y  castell 
cadarnaf  yn  y  pum*  plwyf,  ni  chwareuodd  ran  bwysig  yn  hanes  filwrol 
y  wlad.  Ymddengys  iddo  gael  ei  roddi  ar  dân  yn  y  diwedd,  oblegid 
oeir  llawer  o  farwor  coed  a  phlwm  toddedig  wrth  gloddio  iddo.  Cafwyd 
modrwyan  aur  a  bathodan  o  gylch  ei  odren,  ond  nid  ymddengys  fod 
bathiad  Rhufeinig  ar  yr  un  o  honynt. 

Am  y  gefnen  a'r  castell,  yn  nghyfeiriad  Dolgellan,  ac  yn  y  pellder 
0  tna  phedair  milldir,  y  mae  Tref  Eurych.  Olion  ydy w  hon  o  sefydliad 
oynhanesiol,  cynnwysedig  o  furddynod  ysgwâr,  buarthan  a  chladdféydd, 

Ei  oyrhaedd  o  Byd  y  drain  am  tua  milldir  i'r  mynydd  yn  nghyfeiriad  y 
duallt.    Yr  unig  b^th  o  bwys  a  gafwyd  yno  oedd  maen  breuan;  ond 

*Ed.  Llwyd,  tudal.  147. 


BDWAap   008SLBTT.  75 

dian  pe  chwilid  jn  brîodol  y  ceid  ychwaneg.  Tmddengys  nad  jw 
henafiaethwyr  yn  gwybod  am  yr  olion  hyn,  ac  nìd  ydynt  wedi  eu  nodi 
ar  yr  Ordnance  Map. 

Bellach,  y  mae  yn  bryd  i  ni  derfynn  y  tro  hwn,  gan    íwriada 
dychwelyd  at  y  plwyfi  eraìU  mewn  yBgrií  aralU* 


EDWAED  COSSLETT. 

Un  o'r  enwau  cyntaf  o'r  hen  bregethwyr  a  glywsom  gan  ein  tad 
ydoedd  Edward  Gosslett ;  ac  er  fod  hanner  canrif  wedi  pasio  er  adeg 
ei  farwolaeth,  y  mae  *<  Edward  Cosslett "  yn  parhâu  yn  air  tenluaidd 
ar  aelwydydd  Methodistaidd  Mynwy  a  Morganwg ;  ac  nid  yw  Siroedd 
eraiU  y  De  a'r  Gogledd  yn  gwbl  ebargoíus  o  hono,  canys  eíe  a  deithiodd 
lawer  yn  ei  ddydd,  ac  yr  oedd  y  fath  hynodrwydd  ynddo  fel  ag  i  greu 
argraff  arosol ;  yr  oedd  ei  weVd  unwaith  yn  weVd  byth, 

Meddyliem,  pan  yn  oymeryd  ein  hysgriíell  mewn  llaw,  mai  gorchwyl 
hawdd  íaasai  cyfansoddi  erthygl  faith  ar  "  Yr  Hen  Of,"  fel  yr  arferai 
Gossiett  alw  ei  hun,  ond  erbyn  archwilio  ein  defnyddiau  cawsom  eu  bod 
yn  Ued  brin.  Y  mae  wedi  myned  yn  hwyr  ar  ei  hanes  a'i  ddywediadan. 
Pe  cymerasai  rhywun  at  y  gorchwyl  ddeugain  mlynedd  yn  ol,  cawsai 
helaethrwydd  cyfoethog  o  ddeínyddiau ;  ond  y  mae  yr  hen  bobl  i  gyd 
ymron  wedi  disgyn  i'r  bedd,  a'u  cofion  heíyd  gyda  hwynt.  Fodd  bynag, 
ni  wiw  cwyno :  ni  a  roddwn  ger  bron  ein  darllenwyr  yr  hyn  a  glywsom, 
ac  os  na  íydd  ein  herthygl  mor  gyflawn  ag  a  allasem  ddymuno,  credwn 
y  bydd  yn  cynnwys  digon  i  brofi  fod  Edward  Gosslett  yn  ddyn  pell 
uwchlaw  y  cyffredin. 

*  Dysgwyliwn  gael  hamdden  a  chyfleiuidra  i  son  eto  am  feirdd  Penllyn,  o'r  rhai  j 
ganwyd  amryw  yn  Llannwchllyn.    Ond  wrth  adael  y  plwyf  dyddorol  hwn,  goddefer  i  ni 

Sfnodi  yma  y  tri  englyn  a  ganlyn  allan  o  ysgriflyfr  yn  yr  Amgneddfa  Brydeinig  yn 

Penllyn  Llanuwchllyn  Uon  achles— i  wan 
Heb  wenwyu  i'w  mynwes 
Llawer  sydd  ddiludd  o  les 
Llon  Gwiliau  Llawn  i  gweles. 

Heb  gyflFro  yno  fe  anwyd — fy  Nain 
Fwyn  enwog  a  hoflFwyd ; 
Gan  fy  Nhaid  er  Uaid  cor  llwyd 
Buredig  hi  briodwyd. 

Heuwyd  a  Mynwyd  Meinwen— oreu  tal 
O'r  Ty  'Mhant  y  Ceubren; 
Gwraig  Edward  gu  rywiog  Bden 
O'r  Ty*n  y  llwyn  mwyn  i5nen.— J.  R, 

^(Brüüh  Muiemi,  Ádditioml  MSS,^  No,  14,874,^.  19C.) 


76  EDWAHD   C0S8LETT. 

Oddeatu  chwe*  milldir  o  Gasnewydd-ar-Wysg,  ac  oddeuta  jr  an 
pellder  o'r  hen  Gaeiphili  hyglod,  saif  pentref  mawr  o'r  enw  Machen,  ar 
làn  yr  afon  Ehymni,  yr  hon  sydd  yn  rhanu  Siroedd  Mynwy  a  Morganwg. 
Lle  bychan  a  dinod  ydoedd  Machen  pan  oedd  Cosslett  yno  yn  dysgu  y 
gelfyddyd  o  ôf  dros  gan'  mlyncdd  yn  ol ;  ac  ni  helaethodd  ei  deríynau 
hyd  nes  y  tarawyd  ar  y  blach  diamond — y  glo.  Yn  y  pentref  hwn,  neu 
yn  agos  iddo  rywle,  y  ganwyd  Edward  Cosslett,  yn  y  flwyddyn  1750. 
Y  mae  helynt  ei  foreuddydd  yn  gorwedd  mewn  ty wyllwch  dudew ;  yn 
unig  ni  a  wyddom  fod  plwyf  Machen  y  pryd  hwnw,  fel  pob  plwyf  arall 
o  Gymru,  yn  fangre  anyatyriaeth,  oferedd,  ac  annuwioldeb,  a  bod  y 
bachgen  Cosslett  mor  anystyriol  â  bechgyn  eraill  ei  ardal. 

Yn  agos  i  Gaerphili,  ac  nid  pelL  ffordd  o  Machen,  y  mae  hen  gapel 
perthynol  i'r  Annibynwyt  o*r  enw  y  Groeswen.  Y  mae  yr  eglwys  hon 
yn  UQ  henafol  iawn,  ac  ya  parhâu  yn  flodeuog  hyd  y  dydd  hwn.  Yma 
y  bu  yr  enwog  **  Hughes  o'r  Gro'a"  yn  gweinidogaetha,  gẁr  tanllyd 
ei  ysbryd,  a  rhagorol  a  mawr  yn  ei  ddylanwad.  Gan  gofio,  rhoddwn 
yma  hanesyn  ag  y  mawr  hoffaí  y  seraphaidd  Morgan  Howells  ei  adrodd. 
Yn  nyddiau  Howells  yr  oedd  un  Mr.  Rees,  os  ydym  yn  cofio  yn  iawn, 
yn  weinidog  yn  y  Groeswen,  ac  yr  oedd  yno  ẁr  o  aelod  a  elwid,  *«  Neti 
bwlch'n  i  fîn,"  ar  gyfrif  rhyw  anffurf  ar  ei  wyneb.  Yr  ydym  yn  cofio 
cwrdd  â  Neti  yn  nhŷ  Caledfryn  yn  y  Groeswen  unwaith,  ac  yr  oedd  yn 
hwyliog  ryfeddol  ar  ei  barabl.  Wel,  yr  oedd  Neti  yn  enwog  am  ei 
Galfìniaeth,  a  Mr.  Rees,  mae  yn  debyg,  mor  enwog  yn  y  cyfeiriad  arall. 
Cwrddodd  Morgan  Howells  â  Neti  un  prydnawn  Sabbath,  ar  dê  yn  nhŷ 
y  diweddar  hyglod  fardd  Gwilym  Ilid ;  yr  oedd  Machen  y  pryd  hyny 
mewn  undeb  â'r  Babell  fel  taith  Sabbothol.  "  Wel,  Ëdwart,"  meddai 
Howells,  "shwd  ma*  pethau  yn  y  Gro'swen  'nawr?"  "'Wn  i  ddim; 
'w  i  wedi  gad'el  nhw."*  "  Aie ;  achos  beth  ?  "  "  Achos  yr  athrawiaeth, 
Mr.  Howells — ma'  jii'n  gro'á  i  Gaîfíniaetb,  a  alla'  i  ddim  godde'  hyny. 
Oüd  fi  'weda'  i  ch'i  hanes  bach  'nawr,  Mr.  Howells.  Fi  gwrddis  â 
Mr.  Bees  un  bore  Llun,  dro'n  ol,  ac  fe  dd'wedodd  wrtho  i,  '  Edwart, 
tysa  ch'i  yn  Gro'swen  neithw'r,  ch'i  gesech  ^lywed  pregeth  o  awr  a 
hanner  mor  Galfinaidd  a  dim  draethw'd  yriod.'  'Aìe,'  meddwn  ine, 
*  Gen  bwy  ?  *  *  Gen'  í,'  meddai'r  gweinidog.  •  Wel,  ch'i  nethoch  orchest, 
yn  ẃir.'  '  Pwy  orchest,  Edwart  ? '  '  Gorchest !  ai  nid  gorchest  oedd 
pregethu  am  awr  a  hanner  yn  erbyn  ÿch  meddwl?*"  Cof  gan  yr 
ysgrifenydd  ddau  ddy wediad  arall  am  "  Neti  bwlch'n  i  f în."  Yr  oedd 
cwrdd  gweddi — oes  íawr  am  "  ddoniau  gweddi "  yn  yr  ardal  hon  oedd 
yr  oes  hono— mewn  tý  annedd  gerllaw  y  Babell.  Methodd  tad  yr 
ysgrifenydd  fyned  i'r  oedfa,  dnd  cwrddodd  â  Neti  dranoeth.  <<  Wel, 
Edwart,  shwd  gwrdd  gesoch  ch'i  neith'wr?"  "Cwrdd  flamws,  fe 
holltws  Twmi  Dafydd  dair  gwaith."  Yr  ydym  yn  cofio  Twmi  Dafydd ; 
a  phan  yn  yr  hwyliau  torai  ei  lais  yn  gandryll — yn  llythyrenol,  holltau 
Dro  arall,  yn  nyddiau  y  *'  teithio "  .mawr,  yr  oedd  pregethwr  dyeithr 
yn  y  Babell  ry w  nos  waith,  a  chafwyd  oedfa  ryfeddol  o  felus.    Wrth 

ddyfod  allan,  gofynai  Neti  i  'nhad,  "  Mr.  T ,  o  b'le  da'th  y  poted 

mêl  yna  heno?"  Yn  wir  yr  oedd  cymeriadau  òd  yn  y  byd  a'r  eglwys 
yn  y  dyddiau  hyn :  maddeuer  i  ni  am  grwydro  enyd — ^nid  ydym  wedi 
anghofio  "  yr  Hen  Of."  Dyna  Henry  Edmunds,  hen  flaenor  galluog 
yn  Gellygroes,  Mynwy.      "  Maeswn  "  (^er  maen)  oedd  Henry  wrth  ei 


EDWABD   OOSBLETT.  77 

gelfÿddyd,  ond  byddai  lawer  o'i  amser  allan  o  waith,  a  hyny  o  herwydd 
ei  fod  yn  gwrthod  myned  i'r  glofëydd  i  weithio — i  'walo/  fel  y 
dywedir.  Yr  oedd  bras^d  i  ni  o  Fetbodist  zelog,  yn  arolygu  gweith- 
íäoedd  glo  cyfagos.  "Allan  o  waith  'nawr,  Harry?"  "  Odw,  siwr." 
*' Wel,  ewch  dan  y  ddaear,  Harry  Bach,  ch'i  gewch  ddigon  o  waith 
wed'yn."  "  Diolch  i  ch'i,  syr,"  ebai  Harry,  **  'da  i  ddim  dan  y  ddaear 
nes  myn'd  yno  i  aros."  A  bu  cystal  à'i  air.  Dro  arall  daríu  i'r  Cyfaríod 
Misol  apwyntio  y  Parch.  Mr.  J.  i  fyned  gyda  Harry  Edmunds  i 
gynnorthwyo  eglwys  gyíagos  *'  i  wneyd  blaenoriaid/'  sef  yr  hen  dreín 
dda  0  "  weinidog  a  blaenor."  Cly  wsom  y  blaenor  ffraeth  a  galluog 
Thomas  Morgan,  Caerdydd,  yn  dyweyd  yn  ei  ddull  hynod  eí,  "Os 
gweiwch  ch'i  weinidog  a  blaenor  yn  cerdded  gyda'u  gilydd,  gallwch 
fentro  iod  pen  rhywun  ar  gael  ei  dori."  Mae  y  fath  drychineb  wedi 
dygwydd  rai  gweitbiau  yn  sicr ;  ond  y  mae  brodyr  ielly  wedi  cael  eu 
haníon  i  wneyd  llawer  o  wasanaeth  pwysig  a  gwerthfawr  i'r  eglwysi 
pau  na  fyddai  anghen  am  ddienyddu.  Wel,  galwodd  y  gweinidog 
heibîo  i  Harry  ar  y  nos  benodedig  i  "  wneyd  blaenoriaid;"  ond  llwyr 
wrthododd  Harry  fyned  gydag  ef.  "  Wnes  i,"  meddai;  "  wnes  i  ddim 
ond  un  blaenor  yriod,  a  'does  dim  grán  ar  hwnw, — wna  i  ddim  rhagor." 
Y  mae  melus  gof  yn  Mynwy  am  yr  hen  flaenor  medrus  William 
Phillips,  Nantyglo.  Nid  yn  aml  y  ceid  gan  Phillips  i  siarad  yn  society 
gyflPredinol  y  Cyfarfod  Misol;  ond  pan  y  siaradai,  ni  fyddai  iawr  blas 
ar  ddim  siarad  wed'yn.  Nid  oedd  PhiIIìps  yn  bleidiol  i  Concerts,  na 
Darlithiau,  na'r  pethau  dirmygus  hyny,  Tea  Parties  mewn  addoldai,  fel 
moddion  i  gynnal  achos  crefydd.  Credai  ef  fod  yr  efengyl  yn  berffaith 
abl  i  dalu  ei  holl  dreuliau  yn  ei  henw  mawr  ei  hun,  ác  nad  oedd 
cysylltu  eglwys  â  The  Parti  yn  un  mymryn  gwell  na'i  chysylltu  â'r 
wlaîdwriaeth.  "Frodyr!"  meddai  WiUiam  Phillips  mewn  Cyfariod 
Misol,  yn  ei  lais  main,  ond  clir  ac  uchelsain ;  "  Frodyr  !  Ma'r  Concerts 
yn  fflato,  ma'r  darlithiau  yn  fflato,  ma'r  Te  Parties  yn  fflato,  oná'^fflatws 
Owaed  y  Gros  yriod!"  Aeth  y  geiriau  fel  gwefrdan  drwy  y  gyn- 
nadledd.  Hen  wr  dysyml  ond  doniog  arall,  yn  Morganwg — o'r  un 
dosbarth  ag  Ëdward  Cosslett — wrth  son  am  ein  hanystyriaeth  o  "Dad 
y  trugareddau,"  a'n  hanghof  o  hono,  a  ddy  wedai,  **  'I  ni  fel  moch,  yn 
byta'r  mes,  heb  edrych  i  fyny  byth  i  wel'd  o  b'le  ma*  nhw'n  dod."  Yr 
nn  patr'iarch  yn  ei  gystudd  olaf  a  achwynai  ar  ymosodiadau  Satan  arno: 
**  Peth  ôd  i  fod  e'n  poeni  yr  eglwys,  pan  ma'  Pen  yr  eglwys  wedi  'i 
goncro  fe'n  Uwyr:  shwd  un  dwl — shwd  ffwl  yw  e — ond  dyna,  pwy 
ryfedd,  iu  e  byth  yr  un  wedi  craco  'i  shol  e  ar  Galfaria." 

Bbyfedd  iel  yr  ydym  yn  cofìo  rhai  pethau  digon  libwys  ynddynt  eu 
hnnain.  Cofìwn  heddyw  yn  fresh  am  "  geiniog  fawr  "  y  Parch.  Henry 
Jones  o  Laneirwg.  Ëdward  Cosslett  fu  yn  offerynol  i  sefydlu  yr  achos 
yn  Llaneirwg  (Llan-LIeirwg),  lle  bychan  o  fewn  dwy  fíUdir  i  Gasbachy 
ac  y  mae  yno  yn  bresennoi  gapel  godidog  ac  eglwys  dra  blodeuog. 
Henry  Jones,  Llaneirwg,  ydoedd  olynydd  Cosslett.  Dyn  hynod  am 
ei  rinwcddau  oedd  Henry  Jones,  a  hynod  hefyd  am  rymusder  ei 
weinidogaeth  yn  ei  gychwyniad  aUan  ac  am  ysbaid  wed'yn.  Llesgäodd 
ei  yni  cyhoeddus  i  raddau  yn  ei  flynyddau  olaf,  ond  dysgleiriai  rhin- 
weddau  ei  gymeriad  can  loewed  ag  erioed.  Wel,  buasai  yn  sychder 
dirfawr  am  ysbaid  enbyd  o  amser,  a  dirfawr  y  dyoddeiai  dyn,  daear,  ac 


78  BDWABD  008SLBTT. 

wmhSL  Wedi  hír  ddysgwyl  a  hìr  ddeìsyfo,  o'r  diwedd  y  gwlaw  1 
aid  a  ddaeth.  Yn  ogwres  ei  ysbryd  diolchns  aeth  Henry  Jones  ol 
ystafell  glyd,  allan  i  ganol  y  gwlaw,  heb  na  hat  nac  umbrella^  er  mwyn 
ìhnfr  fwynhán  y  dmgaredd:  yr  oedd  y'  fendith  mor  hyh^d  ganddo  fel 
nafynai  i  ddim  gyiryngu  rhyngddo  â  hi.  Cofiwn  eí  yn  dyfod  ar  â 
gyhoeddiad,  aml  i  brydnawn  Sadwm,  i  lettya  i  dŷ  ein  rhieni,  yn  ŵr 
harddwedd,  pendefigaidd  ei  agwedd,  ar  geffyl  ardderchog  boh  amaer. 
O !  am  yr  hen  amseroedd  iachnsol,  pan  nad  oedd  ond  y  ceffyl,  y  gigy  a'r 
eoadi,  cyn  dyfod  i'n  plith  o'r  trains  daearolryw!  Yr  pedd  dyfodiad 
Henry  Jones,  Llaneirwg,  i  ni,  *'y  plant,"  yn  eisent  nodedìg,  canys 
byddai  ganddo  bob  amser  bob  o  "geiniog  fawr"  i  bob  nn  o  honom! 
Aml  i  somrm  felen  a  ebargofíwyd  wedi  hyny,  ond  erys  hyd  heddyw  adgof 
am  "  y  geiniog  fawr : "  adgoí  hefyd  am  wyneban  nas  gwelir  mwy ! 

Er  erwydro  o  honom,  ni  chrwydrasom  ymhell,  canys  nid  y  w  Lliuieirwg. 
mangre  Henry  JoneSÿ  ond  dwy  filldir  o  Hen  Ëíail  Gosslett ;  ac  nid  jw 
Casnewydd-ar-Wysg,  mangre  tröedigaeth  a  dechreuad  gweinidonraeth 
Morgan  Howells,  ond  pedair  milldir.  Os  cofiwn  yn  nniawn,  Henry 
Jones  oedd  y  nesaf  ar  ol  Gosslett,  a  Morgan  Howells  yr  ail.  Nis  gŵyr 
y  byd  am  hanner  gogoneddau  Morgan  Howells.  Buasai  rhoi  Howells 
*'  i  gyd "  i'r  byd,  yn  rhoi  iddo  agos  bob  dy wediad  o'i  eiddo  o  awr  ei 
dröedigaeth  hyd  awr  ei  íarwolaeth,  canys  nis  gallai  ddyweyd  dim  mewn 
ffordd  gyffi-edin.  Gofìwn  ef  yn  pregethu  mewn  Gyíaríod  Misol  yn 
G ,  nnwaiih.     Mewn  hwyl  odidog  elai  dros  yr  emyn, 

O  fryniaa  Caersalem  ceir  gweled 
HoU  dftith  yr  anialwch  i  gyd. 

Yr  oedd  dau  fardd  adnabyddus  ar  y  gaUery.  Edrychû  Howells  i  fyny, 
a  dywedai,  "  Ma  ama'  i  eisie  i  chi  neyd  pennill  newydd  i  ateb  i'r  pennill 
yna.  Gwel'd  yr  Anialwch  o'r  Brynie  sy  yn  y  penniii  yna;  'wi  'n  'mofyn 
pennîll  i  ddweyd  y'n  bod  ni  yn  gwel'd  y  Brynie  o'r  Anialwch  weithie." 
Yr  oedd  yn  Lecsiwn  fawr  nn  tro  yn  Nghasnewydd-ar-Wysg,  a'r  bobl  yn 
gwaeddi  o  bob  plaid.  Yn  ei  bregeth  ar  y  Sabbath,  dywe^lai  Howells, 
gyda  dylanwad  mawr,  "  Ma  nhw  'n  gwaeddi  Blus  for  ever,  a  Bed  for  ever, 
fine  waedda,  Bhad  Bas  For  Ever ! "  "  'Wi  'n  ammheus,"  meddai«  "  pa 
nn  a  achubwyd  un  enaid  yrio'd  trwy  bregethu  dau  o'r  gloch,  ond  'wi  'n 
siwr  na  achubwyd  neb  yrìo'd  trwy  bregethu  Ffest  Cluh'*  Gallem 
ragor,  ond  rhaid  ymattal. 

I  ddychwelyd  at  Edward  Cosslett  Soniem  am  ''Y  Groeswen.' 
Yma  y  terfynodd  Galedfryn  ei  weinidogaeth  a'i  yrfa,  ac  yn  mynwent  yr 
hen  Groeswen  y  gorwedd  yr  hyn  sydd  farwol  o'r  bardd  a'r  gweinidog 
enwog.  Yma  hefyd  yr  huna  llwch  yr  hyglod  leuan  Gwynedd.  Cofia 
yr  ysgrìíenydd  fyth  am  y  prydnawn  olaf  a  drenliodd  eíe  gyda  ChaledhTn 
yn  y  Groeswen.  Gwyddai  eí  a  ninnau  ei  fod  yn  marw,  ond  marw 
taweiach,  llonyddach,  dwyfolach,  ni  welwyd  erìoed.  Llew  y  cyhoedd— 
oen  yr  aelwyd ;  y  gwrolaf  ar  yr  esgynlawr — y  mwyneiddiaf  yn  y  gader 
fawr;  yr  oedd  Galedfryn  yno — ^yno — ond  yn  rhyw  ddyeithriol  ymbell- 
hâu ;  eiddil,  a  mwy  eiddil  elai  swn  ei  lais — eiddii,  eto  perorol — fel  swn 
tòn  olaW  trai — draw ! — cyn  sorì  o  honi  wrth  fiirwoldeb  am  byth,  ac 
ymddyohw^l  «t  y  tragywyddol  lanw  nas  cly wir  gaa  ddaearoUou  iawy« 


■DWABD  OOBBUSTT.  79 

Ni8  gwjddom  pwy  oedd  gweinidog  y  Groeswen  tna'r  flwyddyn  1769. 
Pwy  bynag  ydoedd,  fe  fii  gweinidogaeth  y  gŵr  da  yn  íoddion  tröedig- 
aeth  i  ddyn  ieuanc  pedair  ar  bymtheg  oed.  Enw  y  dyn  ieuanc  hwnw 
oedd  Edward  Gosslett.  Arierai  y  gweinidog  da  ymweled  â  rhai  manan 
yma  a  thraw  i  bregethn.  Nis  gwyddom  ymha  fan  y  pregethai  ar  yr 
achlysnr  yr  ydym  yn  cyíeirio  ato,  ond  y  mae  yn  sicr  mai  rhywle  tna 
Machen  ydoedd.  Bhywfodd  neu  gilydd — mae'n  rhaid  achub  y  rhai 
sydd  idd  eu  hachub— <*Y  rhai  a  roddaist  i  mi" — denwyd  Edward 
Cosslett  i  fyned  i'r  oedfa,  ac  yn  yr  oedía  hon  yr  ydym  yn  cael  y  pen 
cyntaí  ar  ei  hanes.  Dyma  ddechreuad  ei  *'íywyd  tragywyddol." 
Argyhoeddwyd  ei  yn  drwyadl;  cafodd  orphwysdra  yn  Nghrist,  ac,  wedi 
rhoddì  ei  hunan  i'r  Arglwydd,  rhoddodd  ei  hun  i'w  bobl  yn  nghymun- 
deb  egiwys  y  Groeswen.  Yr  oedd  yn  awr,  íeì  y  crybwyliwyd,  yn  19  oed. 
Fel  aríerol  gyda'r  rhai  a  wir  ddychwelir,  efe  a  deimlodd  dros  gyflyrau 
ei  gymydogion,  ac  a  wahoddodd  i  bregethu  i'w  áŷ  ei  hun  yr  hen 
"  Lefarwyr  "  enwog  a  droisant  Gymru  o  fod  yn  anialwch.  Ond  mae'n 
debyg  fod  "tori  cyhoeddiadau  "  yn  bod  mor  íoreu  â'r  flwyddyn  1776: 
pa  bryd  na  fu  troseddau  ?  Ond  fe  allai  fod  Trefnyddion  gwrolíryd  gan' 
mlynedd  i  'n  awr,  fel  eiddo  yr  awrhon,  yn  "  substitutio  "  tori  am  fadu, 
Tori  am  fethu.  Pa  íodd  bynag,  yr  oedd  "  cyhoeddiad  "  rhy w  **  Leiarwr  " 
da  i  fod  yn  nhŷ  y  gôf  ieuanc,  Edward  Gosslett,  ar  ryw  noswaith  gan' 
mlynedd  bron  i'r  âwyddyn  hon,  yn  mhentref  Machen.  Ond  y  Llefarwr 
ni  ddaeth  mewn  pryd — a  bendith  fawr,  am  unwaith,  fu  y  **  tori  cyhoedd- 
iad/'  nen  <*fethu"  ei  gyflawni.  Ehaid,  er  pobpeth,  oedd  myned  â'r 
gwaith  ymlaen.  Dechieuodd  Neti  y  cwrdd,  dybygem :  darllenodd  yn 
bwysleisiol,  a  gweddì'odd  y  Neíoedd  i  lawr  ar  Machen.  Wel,  darfod 
darlleUy  darfod  gwedd'ío.  Dim  argoel  am  y  Llefarwr.  Myned  allan  i*r 
drws :  edrych  tuag  ochrau  serth  y  "  Waren  " — neb  yn  y  golwg.  Gânu 
un  o  Salmau  Edmund  Prys,  oblegid  nid  oedd  nemawr  ar  gael  ond  y 
rhai  hyny  y  pryd  hwnw.  Fe  allai  mai'r  hen  bennill  goranystwyth  hwn 
a  ganwyd — 

Fy  enaid,  mawl  Sanct  Dnw  yr  Iôd, 

A  chwbl  o'm  heigion  ynof ; 
Fy  enaid,  na'd  fawl  f'  Arglwydd  Nef, 

Na  'i  ddoniau  Ef  yn  anghof. 

Eithr  hawddach  genym  gredu  mai  y  canlynol  a  gânwyd — ^y  melusaf 
ymron  yn  yr  iaith, — 

Tmgaredd,  Arglwydd,  heb  ddim  mwy 

Yw  'r  cwbl  'r  wy  'n  ei  geisio ; 
Trugaredd  yw  fy  newis  Iwydd, 

Tmgaredd,  Ajglwydd,  dyro. 

Darfod  cânu,  darfod  dysgwyl.  Ond  edrych  unwaith  eto  tua'r  "  Waren" 
serth, — cwningod  âloedd,  dim  un  "Llefarwr."  "Wel,  wel,  Neti," 
meddai  un  hen  frawd,  "  cera  di  ar  y  'stol,  a  phregetha  di  dicyn  i  ni." 
Ufnddhaodd  Neti  yn  y  fan,  a  phregetbodd  ^yda  nerth  neillduol.  Dyma 
bregeth  gyntaf  Edward  Gosslett.  Pregethodd  wedi  hyn  ddeuddeg  a 
deugain  o  flynyddoedd.  Diolch  i'r  "Llefarwr"  dienw  am  "dori  ei 
gyhoeddiad"  yn  Machen  nos mis ,  1776  ! 


80  SOWABD  OOSSLBTT. 

Y  mae  y  "  llefarw  îfonc  "  yn  rhy  ddewr  o  ddyn  i  feddwl  am  ysgol  na 
choleg.  Buasai  coleg  yn  ddinystr  i  Edward  Cosslett  yn  ei  oes  ef.  Yr 
oedd  gẃr  o  goleg  ymhob  plwyf  o  Gymru  ar  y  pryd,  ond  yr  oedd  Cymru 
yn  y  l3edd  !  Eisieu  iron  men  oedd  y  pryd  hyny,  a  dyma  Ddyn  Haiarn 
yn  taro  allan.  **  Curo  "  mwy,  meddai  Neti,  "  curo'r  ha'm  âg  un  fraich, 
a  churo'r  diafol  âV  llall !  " 

Mae'n  debyg  i  Cosslett  ateb  y  cais  cyntaf  i  bregethu  mewn  modd 
hynaws  a  pharodlawn.  Casglodd  Cosslett  hyfder  a  chryfder  heriol  ar  ol 
hyny— îe,  heriol  hyd  yn  nod  yn  nannedd  "  blaenoriaid  "  bytholwych  ! 
Canys,  adeg  faith  wedi  hyn,  yr  oedd  efe  yn  pregethu  raewn  lle  ryw  gan' 
milldir  0  Gasbach.  Daeth  '*  blaenor  "  lled  raw  ato,  i  ofyn  ganddo  roi 
cyhoeddiad  mewn  lle  ychydig  ymhellach  i  fyny.  Tybiai  y  blaenor 
dibrofiad  hwn  mai  efe  oedd  ar  hyny  o  bryd  y  mwyaf  yn  nheyrnas 
nefoedd ;  ond  cafodd  weled  mai  dyn  o  haiarn  oedd  ganddo  ef  mewn 
llaw,  ac  nid  dyn  o  wellt.     **Chwi  ro'wch  gyhoeddiad  i  ni,  Edward 

Cosslett,  i  dd'od  i  ."     "  Na,  na  i  ddim,  was  i,"  meddai  Cosslett. 

"  Rhowch  yn  wir,  rhaid  ì  chwi  roi."  "  Bho  i  ddim  ì  ti,  was  i,"  ebai  Ned, 
â'i  **hen  ddyn"  yn  ymgynhyrfu.  "Rhaid  i  mi  gael  cyhoeddiad,  Coss- 
lett ! "  "  Na  chei,  ar  f 'ened  i,"  ebai'r  gôf,  a  therfynodd  y  ddadl. 
Dywedir  i'r  brawd  difarf  fyned  i  achwyn  ar  ei  ymddygiad  at  rai  hen 
flaenoriaid.  "  O,  gadewch  lonydd  iddo,  'dy'chi  ddim  yn  nabod  Cosslett, 
mae  e  yn  yr  hip  'nawr." 

Pan  oddeutu  ugain  oed  prîododd  ein  harwr,  a  chafodd  "ymgeledd 
gymhwys  " — "  gwraig  grefyddol,  ag  oedd  yn  debyg  o  fod  yn  gynnorthwy 
iddo,  ac  nid  yn  rhwystr  ac  yn  flinder." 

Yn  fuan  wedi  "  tori'r  iâ  " — yn  fuan  wedi  dechreu  "  cynghori "  neu 
"  lefani " — pan  oddeutu  saith  ar  hugain  oed,  cawn  weled  "  wagen  "  yn 
cychwyn  o  Machen,  âg  ynddi  ychydig  ddodrefn,  a  gwraig,  a  dau  nea 
dri  0  blant  mân,  ac,  yn  arbenigol,  fegin  fawr,  anvil  gloëw,  a  morthwyl- 
ion  bygythfawr — oU  gyda'u  gilydd  yn  cychwyn  tua  phentref  tlws  Cas- 
bach.  Yr  oedd  hyn  tua'r  flwyddyn  1777,  can'  mlynedd  i  *n  awr.  Gẃt 
galluog  0  fraich,  cawrog  o  gyhyrau,  oedd  y  gẁr  oedd  wrth  ben  y  ceffyl 
Uedgloff.  Gwnelsai  pybyrwch  "  Neti'r  Gôf  "  i  fyny  am  gloffni  mwy  nag 
un  ceffyl.  Ond  yr  oedd  Pont  Llanfihangel-y  Fedw  idd  ei  chroesi,  a 
rhiw  enbyd  oddiyno  am  **  spell "  hir,  a'r  ceffyl  a  safodd  fel  bôd  wedi 
gwneyd  ei  feddwl  i  fyny  yn  ddi-os.  Ònd  Nedi  a  roes  ei  ysgwydd  dde 
dan  ôlolwyn  aswy  y  wagen,  ac  i*r  lan  â  hi,  geffyl  cloff*,  wraig,  megin  a 
chwbl,  fel  pe  buasai  agerddbeiriant  wedi  d'od  o'r  Bhydri  i'w  helpio. 
Ymlaen,  Cosslett!  mae'r  "symud"  yn  werth  y  drafferth;  canys  er  fod 
hanner  can'  mlynedd  o  einioes  eto  yn  dy  aros  di,  symudi  di  ddim  mwy 
nes  dy  symud  i  dỳ  dy  hir  gartref.  Dim  trafferth  "symud  "  mwy,  ond 
trafferth  eraill. 

Yr  ydym  wedi  dilyn  Cosslett  i  gartrefle  arosol  ei  oes  faith — ^i'r 
Casbach.  Cof  da  sydd  genym  ni,  a  chan  ugeiniau  o  weinidogion  Crist, 
am  yr  hen  dŷ  ymba  un  y  gogoneddodd  efe  y  nefoedd  gyhyd,  ac  oddi- 
rhwng  hen  furiau  yr  hwn  yr  ehedodd  ei  ysbryd  pur  i'r  nefoedd.  Áml  i 
nos  Sul  y  cysgasom  yno,  mewn  ystafell  oedd  yn  union  uwchlaw  yr  hen 
efail,  dan  grònglwyd  mab  ein  gwron,  sef  Edward  Cosslett  yr  ail,  blaenor 
parchus  dros  ben,  ond  oedranus  iawn,  a  Uesg  iawn  bellach.  Y  mae  efe 
yn  byw  gyda'i  ferch,  gerllaw  Casbach,  ac  y  mae  mab  iddo,  o'r  un  eaw 


BDWABD   COSSLBTT.  81 

a*i  dad  a'i  daid,  yn  pregethu  gyda'r  Methodistiaid,  ac  yn  preswjlio 
yntaa,  fel  ei  henafìaid,  yn  Gasbach.  Bob  bore  Llan  meddyliem  yn 
fywiog  am  "  yr  Hen  Gosslett,"  canys  taa  phump  o'r  gloch  dyma'r  fegin 
grothog  yn  chwythu,  a'r  peraidd  ariansain  ar  yr  hen  engan  yn  ein 
dihano  (gwyn  fyd  na  fa'i  felly  bob  bore),  canys  feily  yr  oedd  bob  bore  er 
ys  can*  mlynedd  yn  ol  ac  wedy'n,  pan  fyddai  "  yr  hen  Oí "  yn  tragy- 
wyddol  guro  yr  haiarn,  heb  **  stopio  **  íyth  ond  wrth  sydyn-gofìo  am  ei 
"  gyhoeddiad  "  y  Sabbath  canlynol,  neu  i  serio  i  lawr  ar  lech  ei  goí  ry w 
feddylddrych  a  ymddygwyddai  iddo  mor  ddisymwth  ao  mor  ddysglaer 
a'r  cylch  gwreichion  a  ogoneddent  ei  ben  patríarchaidd.  Ar  ein  taith 
ddiweddar  i  Laneirwg,  gwelem,  er  ein  gofìd,  íod  <'yr  hen  dŷ"  wedi 
difìanu,  ac  arall  wedi  ei  adeilada  yn  ei  le.  Buasai  yn  Uawer  gwell 
genym  ni  wel'd  hen  Gastell  Caerphili  yn  íalurion  na  gwel'd  Gasbach 
heb  Hen  Dŷ  a  Hen  £fail  Edward  Cosslett.  Ni  adgofìa  yr  Hen 
Gastell  ni  o  ddim  ond  o  ddjwrder  baantír-barbaraidd,  tra  y'n  hadgofìai 
Hen  Dŷ  Gosslett  o'r  hyn  oU  sydd  orea  am  y  byd  hwn  aV  byd  a  ddaw, 
a'r  pass  cyfyng  sydd  rhwng  y  ddau. 

Y  mae  yn  amlwg  mai  ystyriaethau  tymmorol  barodd  i  Gosslett  symud 
i  Gasbach,  oblegid  nid  oedd  yno  foddion  na  chysylltiadau  crefyddol  o 
nn  rhyw.  Efe  a  deimlodd  hyn  yn  ddwys  yn  íúan  wedi  ymseíydlu  yno,  ac 
edrychodd  o  gwmpas  ei  ardal  i  weled  a  oedd  yno  rywrai  yn  rhywle  yn 
tueddu  at  "y  ffordd  hon."  Efe  a  gafodd  ychydig  o  Fedyddwyr  ac 
Annibynwyr,  ac  efe  a'i  wraig  a  ymunodd  â  hwynt  mewn  cymundeb 
eglwysig.  Cynnelid  y  cyfaríodydd  hyn  yn  Nghoed-y-Cerniw,  Ue  ryw 
ddwy  fìlldir  o  Gasbach.  Yr  oedd  yn  yr  ardal  hono  foneddiges  ieuanc 
o'r  enw  Miss  B.  Evans, — y  mae  enw  •*  Miss  Evans,  Casbach,"  yn 
berarogl  hyfryd  hyd  y  dydd  hwn  ymhlith  Methodistiaid  Mynwy. 
Ymunodd  Miss  Ëvans  â'r  gymdeithas  fechan  gymysg,  a  hi  oedd  yr  unig 
nn  0  honynt  a  ystyrid  yn  perthyn  i'r  Methodistiaid ;  math  o  Annibynwr 
oedd  Gosslett  hyd  yn  hyn.  Pan  gymhellid  Miss  Evans  i  ymuno  yn 
ffurfiol  â'r  Bedyddwyr  neu  â*r  Annibynwyr,  hi  a  wrthododd;  ac  mewn 
ymddyddan  wedi  hyny  âg  Edward  Gosslett,  hi  a  addefodd  mai  dan 
weinidogaeth  Jones,  Llangan,  Dafydd  Morris,  ac  eraill  o  gewri  bore  y 
diwygiad  Methodistaidd,  y  cawsai  hi  lesâd.  "  At  y  Methodistiaid  yr  'w 
i'n  tueddu,"  meddai  Blanche  Evans.  **  FeUy  fine"  ebai  Gosslett.  A'r 
tro  nesaf  yr  aethant  i  Langan,  fe'u  derbyniwyd  i  gymundeb  gan  yr  hen 
efengyiwr  nefolaìdd,  Jones.  Derbyniwyd  Gosslett  hefyd  fel  cynghorwr, 
wedi  ychydig  o  wrthwynebiad.  Ar  ol  hyn  cychwynodd  gyfarfod 
eglwysig  yn  ei  dŷ  ei  hun ;  ac  er  nad  oeddynt  ond  pump,  sef  Gosslett  a'i 
wraig,  Miss  Evans,  a  dau  eraill,  eto  byddai  duU  "y  Pedwerydd"  yn 
oleu-amlwg  yn  eu  plith,  a  gogoniant  mawr  ar  eu  cynnulliadau.  Yn  y 
man  torodd  y  gymdeìthas  fechan  hon  allan  ar  bob  Ilaw,  a  ffrwythlonodd 
mewn  tair  o  eglwysi,  sef  Morfa,  Casbach,  a  Llaneirwg.  Teithiodd 
Gosslett  lawer  trwy  y  Deheudir,  gan  bregethu  efeogyl  y  deyrnas,  a  bu 
rai  troion  yn  y  Gogledd.  Adroddai  brawd  crefyddol  yn  Môn  hanesyn 
am  dano,  ychydig  fìynyddoedd  yn  ol,  wrth  gyfaill  ì  ni.  Yr  oedd 
Gosslett  yn  pregethu  mewn  rhyw  Gymanfa,  a  rhywuD,  feddyliem,  wedì 
pregethu  o'i  flaen.  Dacw  Ned  ar  ei  draed,  yn  llawn  ysbryd  gweinid- 
ogaeth,  a  chan  gydio  yn  ei  lodrau  hen.ffasiynol  á  rhoi  "plyciad"  iddynt 
i  íyny,  gwaeddai  allauy  <'  'Nawr,  fechgyn  l  'nawr — ati  am  bum'  mynyd  1 " 


83  EDWABD    GOSSLETT. 

Dim  ond  pum'  mynyd  y  bu,  ond  y  fath  bum'  mynyd  ni  phasiodd  erioed 
dros  dyría  o  bobl.  Oddifewn  i'r  pum*  mynyd  hyn,  fel  y  clywsom, 
cafodd  yr  adroddwr  aíael  ar  fywyd  tragywyddol. 

Y  mae  llawer  o  siarad  wedi  bod  ymysg  nifer  mawr  o'r  pererinion  sydd 
yn  ddiweddar  wedi  myned  i  orphwys  am  oedfa  hynod  iawn  a  gafodd 
mewn  Cymanfa  yn  Nghaernarfon,  am  chwech  o*r  gloch  y  bore.  Ym- 
ddengys  fod  y  diweddar  Barch.  Eyan  Bichardson,  gan  ofalu  am  y 
cyfaríod  oedd  i'w  gynnal  am  wyth  o'r  gloch,  wedi  dyweyd  wrtho  am 
bre^^ethu  tipyn  yn  bur  fyr  ac  yn  bur  dda.  Yr  oedd  y  siars  yna  wedi 
peri  fod  gofal  dwys  ar  feddwl  Cosslett  am  yr  amser,  ond  ar  yr  un  pryd 
yr  oedd  ei  ysbryd  yn  Uawn  o  hwyl  pregethu.  Yn  lled  fuan  dywedai, 
**  Yr  oedd  fy  mrawd  yn  dweyd  am  i  mi  bregethu  tipyn  yn  bur  fyr  ac  yn 
bur  dda;  ond  beth  bena,  û  weda  hyn  eto."  A  dywedai  rywbeth 
oedd  yn  defhynu  fel  y  gwlith  ar  y  dyrfa  fawr  oedd  o*i  flaen.  Yn  y 
man  fe  adroddai  drachefn  siars  Mr.  Eichardson, — "  Yr  oedd  fy  mrawd 
yn  peri  i  fi  bregethu  tipyn  yn  bur  fyr  ac  yn  bur  dda ;  ond  beth  bena, 
fì  weda  hyn  eto,"  a  deuai  rhywbeth  melasach  fyth  dros  ei  wefusau. 
Dywedir  iddo  gyfeirio  felly  drachefn  a  thrachefn  at  yr  hyn  a  ddywedasai 
Bichardson,  ond  "  beth  bena"  yr  oedd  ganddo  rywbeth  wed'yn  i'w 
••weyd,"  a'r  miloedd  pobl  oedd  o'i  flaen,  a'u  dagran  yn  dysgleìrio  trwy 
heulwen  o  gariad,  yn  ofni  yn  eu  calon  rhag  i'r  "  gweyd  "  gyrhaedd  yr 
Amen.  Coffëir  yn  neillduol  fel  yr  oedd  gwenau  a  dagrau  Bichardson 
ei  hunan  yn  tystiolaethu  i'r  dyfnder  o  fwynhâd  a  roddai  y  '*  gweyd " 
hyfryd  a  bythgofìadwy  hwnw  iddo. 

Teithiwr  dihafal  oedd  Edward  Cosslett.  Byddwn  ni,  lìprynod  eiddil 
yr  oes  esmwyth  hon,  yn  cwyno  cerdded  tair  milldir  at  gyhoeddiad. 
Nìd  oedd  deugain  milldir  yn  ddim  i  Cosslett  ar  brydnawn  dydd 
Sadwrn,  a  hyny  ar  ol  bod  yn  gweithio  yn  rymus  ar  yr  háiam  trwy 
gydol  yr  wythnos.  Cerddai  ar  fore  Sabbath  o  Gasbach  ì  Bontmorlais, 
Merthyr,  pellder  o  ryw  bum'  miUdir  ar  hugain,  a  phregethai  yno  yn  y 
bore;  ffwrdd  wed'yn  ar  ei  draed  ì  Lanfabon,  ryw  wyth  miUdir, 
pregethu  yn  rymus  yno  am  ddau;  ymaith  ar  ol  hyny  chwe'  milldir 
arall,  a  phregethu  yn  Nghaerphili  am  chwech — adref  wed'yn,  nothing 
daunted,  nos  Sul-— codi  gyda'r  uchedydd,  a'i  ddeheufraich  gawrog  yn 
curo'r  haiam  am  bump  o'r  gloch  fore  dydd  Llun !  A  hyn  am  fwy  na 
hanner  canrif!  Cânodd  Longfellow  yn  odidog  i'r  "Yillage  Black- 
smith,"  ond  cânasai  yn  well  pe  buasai  yn  adnabod  <*yr  hen  Gosslett" 

Meddylier  fod  pregethwr  yn  Llanidloes  yn  sydyn  gofìo  yn  hwyr  nos 
Wener  fod  ei  gyhoeddiad  yn  Nghaernarfon  y  Sul  canlynol.  A  dim 
train,  dim  coacht  dim  cefiPyl !  Byddaì  pulpud  Caernarfon  yn  debyg  o 
fod  yn  wag  y  Sabbath  hwnw.  Ond  fe  gofìodd  Cosslett  nos  Wener  yn 
hwyr  fod  ei  berson  yn  cael  ei  ddysgwyl  yn  Llangeitho  y  Babbath 
canlynol.  Byw  gan'  milldir  o  flordd !  Gweithio  drwy  y  nos,  nos 
Wener,  cychwyn  ar  draed  fore  dydd  Sadwrn — yn  mhulpud  Llangeitho 
am  naw  fore  Sabbath ! 

Yr  oedd  yr  enwòg  Shadrach  Dayíes  yn  pregethu  un  bore  Sabbath, 
hirion  genedlaethan  yn  ol,  yn  y  Maendŷ,  capel  yr  Annibynwyr,  gerllaw 
Pontfaen  yn  Morganwg.  Yr  oedd  flenestr  o'r  tu  cefn  i'r  pulpud,  fel 
arferol  yn  yr  hen  gapelau.  Shadrach  yntau  oedd  yn  pregethu  gydag 
arddeUad,  a  phan  ar  eithaf  ei  hwyliau,  efe  a  drodd  yn  y  pulpndt  ac  a 


BDW4BD   OOSSLETt.  83 

welodd  rywbeth  o'r  tu  allan.  Ffwrdd  âg  ôf  i  lawr  o'r  areithfa,  ac  allan 
âg  ef  yn  gorfforol  o'r  capel,  heb  ddywedyd  gair  o'i  enau,  a'r  gynnnll- 
eidía  wedi  eu  taro  â  synedigaeth  dyeithrol !  Yn  ol  eto  fel  mellten  i'r 
capel,  a  dyn  dyeithr  gydag  eí.  Aeth  y  dyn  dyeithr  i'r  areìthfa,  a 
ihoddodd  allan  i'w  gânn, — 

O  !  estyn  eto  i  barhâa 
Dy  drugareddau  tirion, 

a  dìsgynodd  gwlith  nefolaidd  ar  y  gynnulleidfa  ar  nnwaith.  Yna 
cododd  ei  destun, — "Nesâu  at  Dduw  sydd  dda  i  mi."  Daeth  y 
dylanwad  nefol  i  mewn  fel  llawn  fôr,  a  thybiai  y  bobl  fod  y  meînciau  o 
danynt  yn  nofío  ymaith,  tra'r  hen  Shadrach  anwyl  ar  ncha  'i  lais  yn 
pêrwaeddi  "Gogoniant!"  dros  y  tý!     Wedi  dybenu,  cânwyd  y  pennill, 

Melns  fydd  adgofio  'r  boren, 

a  dyblwyd  a  dyblwyd  drosodd  a  throsodd,  gyda'r  hwyl  orfoleddnsaf . 
Nid  rhaid  ychwanegu  mai  Gosslett  oedd  y  gŵr  dyeithr. 

Bellach,  rhoddwn  G^sslett  i'n  darllenwyr  mewn  dull  mor  Gosslett- 
ydddol  ag  a  allom,  trwy  groniclo  hyny  o'i  ddywediadau  ag  sydd  ar  gof. 
Pregethai  ryw  dro  ar  y  geirìau,  "  Mi  a  ymwelaf  â'u  camwedd  â  gwì'alen, 
ac  â'u  hanwiredd  â  ffrewyllau.  Ond  ni  thoraf  fy  nhrugaredd  oddiwrtho, 
ac  ni  phallaf  o'm  gwirionedd,"  a  gwnaeth  y  sylw  rhagorol  a  ganlyn  : — 
''  Nid  oes  nn  pren  crogi  yn  tyfu  ar  dir  Emmanuel ;  dim  ond  gw'ìail  i 
geryddu ! " 

Ún  tro,  pan  ar  ganol  ei  bregeth,  efe  a  ddaeth  at  y  geiriau,  "  0  byrth» 
dyrchefwch  eich  penau;  ac  ymddyrchefwch,  ddrysau  tragywyddol;  a 
Brenin  y  gogoniant  a  ddaw  i  mewn."  "  Doco'r  drysau  wedi  ymddyrch- 
afu,  doco'r  pyrth  wedi  eu  hagor,  a  doco'r  Brenin  wedi  myn'd  i  mewn  : 
wel,  nhw  ganan'  y  pyrth  yn  awr  ?  Na  wnan' ;  'chaua'  nhw  ddim  o'r 
pyrth  nes  elo'r  Frenhines  i  mewn  hefyd !  "  *<  Y  brìodas-ferch,  gwraig 
yr  Oen." 

Yr  oedd  Oosslett  nn  tro  ar  daith  yn  Sir  Benfro,  ac  mewn  un  man  fe 
ofynwyd  ganddo  gynnal  yr  oedfa  drwyddi  i  gyd  yn  Saesoneg.  Nid  oedd 
yr  hen  ôf  dysyml  yn  blasu  y  cais  o  gwbl.  Yn  y  diwedd,  fodd  bynag, 
cafwyd  ganddo  i  gydsynio  mewn  rhan.  "  'W  i'n  fo'lon  pregethu  yn 
Sa'snag,  ond  weddiai  ddim  yn  Sa'snag.  Fi  alla'  i  wêd  Sa'snag  wrtho 
ch'i,  ond  wedes  i  air  yn  yr  iaith  hono  wrth  fy  Nuw  erio'd."  Ni  chawsom 
ddim  0  hanes  yr  oedfa,  ond  y  mae  yn  debygol  i'r  efengyl  gael  mwy  o 
gyfíawnder  ynddi  nag  a  gafodd  gramadeg. 

''Ëtwardl"  meddai  yr  enwog  Jonep  o  Langan  wrtho  ar  ol  oedfa 
danllyd  iawn ;  "  Etward,  b'le  cest  ti'r  bregeth  yna?"  "  Mewn  study  na 
fnoch  chi  'rio'd  ynddi,  syr."  "B'le  mae'r  study  hòno,  Etward?" 
"Rhwng  y  tân  a'r  eingon,  syr." 

Be'iid  yr  hen  batriarch  o  Gasbaoh  o  herwydd  fod  ei  iaith  mor  arw,  yn 

enwedig  yn  ei  gyfeiriadau  at  ei  archelyn,  y  diafol.     J 1  y  galwai  ef 

y  diafol  yn  yr  oedfa  fel  yn  yr  efail,  gan  seinio  y  gair  yn  Uawn,  féí  nn  yn 
caei  bias  arno.  **Etward,"  meddai  rhywun  wrtho,  *'ddylech  chi  ddim 
galw'r  un  drwg  wrth  yr  enw  cytfredin  ac  isel  a  roir  iddo  gan  feddwon— 
y  j— 1:  paham  na  alwch  ef  Satan/ Belzebab,  yr  ysbryd  drwg,  ae 


84  BDWAED   C0SSL1ETT. 

enwau  cyffelyb?"  '*Ah, 'was  i,  wyt  ti  'n  teimlo  drosto- fe,  wyt  ti? 
*dyw  dynon  ddim  yn  lico  i'w  ffryns  gael  eu  llysenwi  ?  Oes  rhyw  gil-hwt 
[rhyw  ddealltwriaeth]  rhyngot  ti  ág  e?  Weles  i  ond  i  waetha  fe  'rio'd: 
mae  j — — 1  yn  ddigon  da  iddo,  a  j 1  gaiff  e  fyn'd  gen'  i." 

Mynych  y  gofynir,  "Pa  beth  sydd  mewn  enw?"  Wel,  y  mae  llawer 
mewn  enw,  ac  mewn  enw  lled  òd  hefyd  weithiau»  fel  y  prawf  yr  hanesyn 
canlynol.  Yr  oedd  Gosslett  ar  daith,  os  ydym  yn  cofio  yn  gywir  mewn 
rhyw  barth  o  Ogledd  Gymru ;  a  phan  oedd  yr  oedfa  ar  ddechreu,  daeth 
dyn  ieuanc  anystyriol  at  gyfaill  anystyriol  íel  eíe  ei  hun,  i'w  gymhell  i'r 
oedfa.     "  Na  ddo  i — cerdd  dy  hunan."    "  Na,  tyr'd  yri  wir,  mae'r  hen 

bregethwr  yna  o  Sir  Fynwy  sy'n  galw'r  ysbryd  drwg  yn  dd ^l  ar  ei 

bregeth."  "Ai  e?  wel,  ffwrdd  â  ni  i  glywed  yr  hen  walch  digri." 
Dywed  yr  hanes  ddarfod  i'r  oedfa  íod  yn  íoddion  tröedigaeth  wirionedd- 
ol  i'r  ddau  dd^n  ieuanc. 

Yr  oedd  duwinyddiaeth  ac  areithyddiaeth  Gosslett  yn  fforddio  profion 
amlwg  o'i  ôfyddiaeth.  Fan  yn  d%chreu  dyrysu  ar  ei  bregeth,  arferai 
ddyweyd,  "  Beth  ma'r  hen  ôf  yn  wêd  'nawr,  fechgyn  ?  'dyw  e  ddim  yn 
dwed  yn  right  wi  'n  dwto,  rhaid  troi  'n  ol  a  thrio  dwed  rhyw  ffordd 
arall." 

"Peidiwch  a  gwasanaethu'r  d 1,  fechgyn,"  meddai  nnwaith  ar  ei 

bregeth — "  mi  gwasanaethes  i  e  am  hyn  a  hyn  o  ffynydde,  a  ches  i 
ddim  cymaint  ganddo  â  hoelen  i  roi  mewn  pedol  erìo'd." 

Y  mae  yn  amlwg  iod  Gosslett  yn  credu  yn  ddiysgog  yn  mhersonol- 
iaeth  Satan.  Byddai  nid  yn  unig  yn  siarad  am  dano,  ond  yn  siarad 
wrtho  weithiau  mewn  geiriau  digoíus,  fel  pe  y  buasai  yn  wyddfodol  ger 
bron  ei  lygaid.  Eiai  un  tro  i  bregethu  mewn  tŷ  ffarm — yn  Sir  Aber- 
teifi  yr  ydym  yn  meddwl.  Yr  oedd  bachgen  o  ôf  yn  byw  yn  yr  ardal 
hono,  yr  hwn  a  íuasai  nn  amser  yn  gweithio  gyda  Gosslett  yn  Nghas- 
bach.  Daeth  y  gôf  ieuanc  i  gyfaríod  â'r  **  hen  ôf,"  i  fod  yn  gydymaith 
iddo  i'r  oedfa.  Wedi  siarad  à'u  gilydd  am  hyn  a'r  llall,  daethant  yn 
agos  i'r  ffermdỳ,  a  rheidiol  bellach  oedd  meddwl  am  destun  a  phregeth. 
^'  Fi  bregetha'  ar  yr  adnod  hon,"  meddai  Gosslett.     "  Na  wnai   di, 

Netti,"  meddai  y  j 1,  **  'rwyt  ti  wedi  pregethu  ar  hona  yma  o'r  bla'n." 

Yr  oedd  hi'n  dechreu  myn'd  yn  flat  ar  Ned  yn  awr ;  ond,  meddai  ymhen 
ychydig,  "  fì  bregetha'  ar  hon  beth  bynag,"  gan  ddewis  adnod  arall. 
**Na  wnei  di,  Ëtward,  ddim  ar  hona  chwaith,  waith  wyt  ti  wedi 
pregethu  arni  yma  o'r  bla'n,  a  thi  ddoi  i  warth  o  wêd  yr  un  pethau  mor 
beU  0  dre."  Wel,  wel !  yr  oedd  hi  yn  dywyll  ar  y  pregethwr  helbulns 
erbyn  hyn,  a'r  tŷ  yn  yr  ymyl,  y  bobl  yn  ymgynnull  tuag  ato,  ac  yntau 
heb  un  bregeth.  "  Wel,"  meddai  yn  y  man,  gyda  Uais  concwerwr,  *'  fi 
bregetha  ar  h<m  beth  bynag,"  gan  ddewis  y  drydedd  adnod.  "  Na  wnei 
di,"  ebe  Satan,  "  'rwyt  ti  wedi  pregethu  yma  ar  hona  heíyd."  "  iyy 
gelwydd  di  y w  hyny,"  ebe  Oosslett,  "  íuo'  i  ddim  yma  ond  dwy  waith 
erio'd.  Ah,  Ah !  fì  dy  ddales  dì,  was  i  1 "  Nid  oedd  gan  hyd  yn  nod 
dad  y  celwydd  un  ateb  i'w  roi  i  logic  mor  anwrthwynebol. 

Yr  oedd  Gosslett,  fei  Uawer  o'i  gydoeswyr,  yn  nodedig  am  barodrwydd 
a  Uymder  ei  atebion.  Rywfodd  neu  gilydd  yr  oedd,  ac  y  mae  eto, 
dueddfryd  anghanmoladwy  mewn  Gogleddwyr  i  feio  ar  Gymraeg  ysgafh 
a  mumal  y  De,  ao  mewn  Dehenwyr  i  feio  ar  Gymraeg  gywirach  ond 
garwach  »  mwy  gyddfog  y  Gogledd*    Bhaid  i  ni,  er  hyny,  addeí  íod 


BDWARD   COSSLETT.  85 

Cjmraeg  y  "Casbach"  a*r  «*  Morfa  "  yn  sefyll  yn  hoUol  ar  ei  phen  ei 
hun,  ac  yn  gwahaniaethu  bron  cymaint  oddiwrth  dafodiaith  gyâredinol 
y  De  ag  ydy w  oddiwrth  dafodiaith  gyflPredinol  y  Gogledd.  Wel,  yr  oedd 
Cosslett  yn  pregethu  mewn  rhyw  le  yn  Ngogledd  Cymru,  a  Gogleddwr 
yn  pregethu  gydag  ef.  Testun  y  Gogleddwr  oedd,  *•  Deuwch  yr  awr- 
hon,  ac  ymresymwn,  &c."  Testun  "yr  hen  ôí"  oedd  "  Haul  a  tharîan 
yw  yr  Arglwydd  Dduw,  yr  Arglwydd  a  rydd  ras  a  gogoniant."  Cofier 
mai  •*  oil"  oedd  " haul"  Cosslett,  yn  ol  duUiaith  ei  fro  ei  hun.  Wedi'r 
oedfa  aed  i  dỳ  cyfagos,  a  dechreuai  y  Gogleddwr  yn  chwarëus  wawdio 
y  Deheuwr,  gan  ddyweyd,  "  'Does  dim  haul  hefoch  chwi  yn  y  South 
acw,  mae'n  debyg,  Cosslett  ?  "  "  ü*s,  cystal  haul  a  sy  genyt  tithe,  was 
î,  yn  y  North  yma,  bob  tamed  hefyd."  '•  Na,  na,"  meddai'r  Gogleddwr, 
"  rhyw  oü  sy  genych  chwi  yn  y  South  acw."  "  O,  a'ie,"  atebai  Cosslett — 
**  gryndo  di,  Deuwch  yr  awr  hon  ac  ymresymwn,  oedd  dy  destun  dithe, 
ond  Deuwch  rwan  wedest  ti  bob  tro  wed'yn."    Ergyd  am  ergỳd,  onidê  ? 

Ehoddwn  esiampl  arall  o1  ffraethineb  hylym  a*i  barodrwydd. 
Bhyfedd  fel  y  mae  deíodau  ffasiynol  plant  dynion  yn  newid  I  Yr  ydym 
ni,  er  yn  ieuanc  gymharol,  yn  cofio  mwy  nag  un  cyfnewîdiad  yn  y  ffordd 
0  ddangos  ein  bod  wedi  "  darfod  tê."  Un  ffordd  oedd  dodi'r  llwy  yr 
ochr  nesa*  atoch  o*r  ddysgl ;  ffordd  arall  oedd  ei  dodi  ar  yr  ochr  dde 
i'r  ddysgl.  Nis  gwyddom  beth  y w'r  ffordd  yn  awr,  oblegid  yr  ydym 
wedi  hen  dyfu  allan  o'n  dillad  byrion.  Pa  fodd  bynag,  y  mae  o  bwys  i 
ni  ddeall  mai  arwydd  "darfod  tê"  yn  Sir  Benfro,  yn  yr  oes  hono, 
ydoedd  troi  y  ddysgl  wyneb  i  waered  a*i  gadael  felly.  Nid  oedd 
Cosslett  yn  gwybod  am  y  ddeíod ;  neu,  os  ydoedd,  yr  oedd  yn  rhy 
annibynol  i  ymostwng  i*w  harfer.  Wel,  yr  oedd  ef  wedi  darfod  tê,  ond 
heb  "ymoilyd"  y  ddysgl.  Aeth  y  lettŷwraig  garedig  i  arllwys 
ychwaneg  o  dê.  "  Stop ! "  meddai  Cosslett,  "  'w  i  wedi  darfod." 
"Darfod!"  ebe  hithau — "paham  na  fuasech  yn  troi'r  ddysgl  ar  ei 
gwyneby  Cosslett?  dyna'r  ffasiwn  yn  y  wlad  hon  ar  ol  cael  digon." 
**  O — dyna  ffasiwn  y  moch  yn  ein  gwlad  ninnau,  twmlo'r  cafnau  ar  ol 
Uanw  'u  boliau." 

Y  Parch.  Hezeciah  Jones  ydoedd  offeiriad  a  arferai  fynychu  y  Cyfar- 
fodydd  Misol,  fel  llawer  o  offeiriaid  duwiolfrydìg  yr  oes  hono.  Y  mae 
yn  bosibl  (er  nad  ydym  yn  sicr  o  hyny)  fod  teimlad  o  uchafiaeth  yn 
meddiannn  Mr.  Jones ;  ond  os  oedd  ysbryd  meistroli  yn  yr  offeiriad, 
nid  oedd  dim  ysbryd  gwasaidd  yn  yr  hen  gynghorwr.  Pan  yn  teimlo, 
ei  fod  ar  yr  iawn,  yr  oedd  gliniau  Cosslett  mor  anhyblyg  á'r  haiarn 
a  forthwyliai.  Fodd  bynag,  yr  oedd  cŵyn  gan  Mr.  Jones  yn  erbyn 
Cossletty  a  hyny,  mae'n  debyg,  am  ei  fod  yn  siarad  gormod.  Bai 
cyffredin  iawn  yw  siarad  gormod  gyda  dynion  cyffredin,  ond  y  mae  yn 
anhawdd  i  ddynion  anghyffredin  siarad  gormod,  feddyliem  ni.  Yr  oedd 
yr  offeiriad  yn  dysgwyl  i  Neti  gwympo  am  ei  fai.    "  Mr.  Jones,"  oedd 

yr  ateb  ffraeth,  "  Mr.  Jones,  fe  gaiff  y  j 1  garrai  o  groen  eich  cefn 

cyn  y  cwmpa  i  byth  i  chi." 

Yr  oedd  gan  Cosslett  ffordd  iddo  ei  hun  at  bobpeth,  ac  y  mae  ei  dduU 
0  egluro'r  perygl  o  ymgymysgu  â'r  byd  hwn  yn  nodweddol  iawn  o  hono 
ef.  Os  nad  yw  yn  goeth  iawn,  rhaid  cofio  garwdra  naturiol  y  ceryddwr 
a  nodweddau  yr  oes  yr  oedd  yn  byw  ynddi.  Yr  oedd  y  duwiol  Mr. 
Jonegy  Uangan^  wedi  bod  ar  dro  yn  Uondain,    Wedi  dychwelyd  adref, 

a 


o6  EDWABD   aOBBLKTT. 

cwrddodd  Coaslett  âg  eí  ar  y  ffordd  fawr.  Ond  ceÌBÌai  Cosslett  OBgoi 
Mr.  Jones,  gan  ymbellhâa  oddiwrtho  i'r  oclir  arall  i'r  ffordd.  "Etward 
bach,  beth  yw'r  mater  ? ''  *'  I  chi  wedi  bod  yn  Llandain,  Mr.  Jones  ? " 
ebai  Cosslett.  "Odw,  odw,  Etward  bach,  beth  am  hyny?"  "Ma* 
arno  ì  ofon  fod  Uoi  [Uaa]  arno  chi,  syr/'  Ni  thramgwyddodd  yr  efeng- 
ylwr  enwog  o  Langan  ddim  wrtho,  oblegid  mawrhâi  wreiddioldeb 
Cosslett,  a  gwyddai  yn  dda  am  baredd  ei  gidon. 

Yr  oedd  an  o  bregethwyr  y  Sìr  ry  w  dro  mewn  profedigaeth  lem,  a 
Uawer  yn  cnro  yn  drwm  amo.  Ond  gwyddai  Cosslett  y  gall  dynion  da 
fod  mewn  profedigaeth  heb  íod  mewn  camwedd.  '*  Beth  yw'ch  meddwl 
chi,  Etward  Cosslett,  am  dano  ?  "    "  Weda  chi  'n  union — ma  *r  brawd 

yn  y  iOfwrnes  gan  y  j ^l,  ac  fe  ddaw  allan  fel  oir  wedi  *i  baro  trwy 

dân."  Felly  y  ba :  daeth  y  gŵr  allan  o'r  brofedigaeth  gyda  chymeriad 
mwy  dysglaer  nag  erioed,  a  ba  yn  dra  defnyddiol  weddUl  ei  ddydd. 

Nid  ydym  yn  sicr  mai  i*n  harwr  y  perthyn  yr  hanesyn  canlynol,  eto 
mae  yn  nnol  iawn  â*i  nodwedd  arbenig  ef.  Yr  oedd  cyfreithiwr  ar 
ymweliad  gyda  boneddwr  yn  y  gymydogaeth,  ac  yr  oedd  y  cyfreithiwr 
yn  nodedig  am  ei  fost  o'i  fawr  alla  ar  ddadl.  **  Aeth  neb  erio'd  drwyddo 
i,  ac  nid  wy'n  ofni  neb  byd  mewn  dadl,**  meddai.  "  Wn  i  p'an,  yn  wir,** 
meddai  eì  gyfaiU,  "mae  hen  ddyn  yn  y  pentre  yma,  dw  i  ddim  yn 
meddwl  yr  ewch  drwyddo  fe  mor  rwydd.*'  Ar  hyn  yr  oedd  y  cyfreith- 
iwr  ar  bigaa'r  drain  gan  anesmwythder.  ''  Gyrwch  am  dano  yn  union." 
Dylasem  íod  wedi  dyweyd  ddarfod  hysbysa  y  cyfreithiwr  fod  yr  hen  ôf 
yn  arfer  pregetha.  Cosslett  a  ddáeth  yn  ol  y  gwahoddiad,  a  fifedog  ei 
broffeswriaeth  o*i  fiaen.  Cyfarchai  y  cyfreithiwr  ef  gyda  hyfder 
sarhâus,  "O,  'ry'chi  'n  pregethn  'w  i'n  deall?"  "Odw,  witha,  odw.*' 
'*  O,  shwd  i  chi  'n  neyd,  odych  chi  'n  sgrìfenn  'ch  pregethaa  yn  llawn  ?  " 
"Dw  i*n  scrifenn  dim  o  gwbl."  "Felly  siwr;  wel,  os  nad  ych  i*n 
sgrifena  'ch  pregethaa  *n  o^las  ac  yn  cadw  at  y  copi  'n  fanwl,  gallwn 
feddwl  y*ch  bod  chi  'n  gneyd  mistahes  weitha*  wrth  bregethn?"  "0, 
odw,  'n  gneyd  mistakes  yn  amal.*'  <*  Wel,  pan  fo  chi  'n  gneyd  mistake, 
ydych  chi  *n  troi  'n  ol  i*w  wella  fe?**  "Odw,  os  bydd  e'n  fistake 
mamỳ*  ebe  Cosslett, ''  ond  os  mistake  hach  fydd  e,  w  i'n  paso  hibo  ac  yn 
gadel  iddo.**  "  O,  *n  wir,  beth  i  chi  'n  i  alw  *n  fistake  6acÄ?"  **  Wel, 
íel  taw*n  i  *n  gwed  JÂar  am  Lawyer — w  i*n  paso  hibo  peth  bach  fel  yna.** 
Nid  rhaid  ychwanegn :  aeth  Cosslett  adre  'n  goncwerwr. 

Arferai  fostio  mewn  modd  diniwed,  "Fi  yw  y  pfegethwr  mwya*  yn 
Shir  Fynwa.*'    'Doedd  yr  nn  arall  i'w  gael. 

Galwyd  Cosslett  i  Lundain  nn  tro  gan  ryw  achos  masnachol. 
Dyddian  hyfryd  y  "  coach-and-four "  oedd  y  dyddian  hyny,  cyn  dyfod 
o'r  gerbydres  orwyllt  sydd  yn  rhedeg  heibio  bryn  a  llyn  a  rhaiadr  fel 
pe  na  baent  yn  werth  eu  gweled.  Yr  oedd  wag  o  Sais  ar  y  '*goitsh,"  yr 
hwn  a  feddyliai  wneyd  tipyn  o  wawd  o*r  Cymro.  "  Faint  o  NannygaaU 
sydd  yn  Nghymra  yn  awr?**  "Nid  cymaint  ag  sydd  o  Ffyliaid  yn 
Lloegr.** 

Yr  hanes  mwyaf  adnabyddns  am  dano  yw  ei  helynt  yn  y  ''  Quarter 
Sessions,**  pan  yn  apelio  am  drwydded  i  bregethu.  Yr  oedd  yn  hollol 
anghenrheidiol  iddo  gael  nawdd  y  gyfraîth,  gan  fod  bygythion  lawer  yn 
cael  en  bytheirio  i'w  erbyn.  Pan  welodd  un  o*r  boneddigion  olwg  mor 
arw  a  gwladaidd  amo,  dywedodd  mewn  syndod,  *'Ti  yn  pregethu'r 


BTHOLEDlGAiíITH.  87 

efengyl!  Duw  áy  helpo  di!"  "Ainen!"ebe  Oosalett;  "ei  help  E' 
a'ch  'wyllys  da  chi,  syr,  wnaiflf  y  tro."  Cafodd  y  drwydded  yn 
ddiymaros. 

Bhaid  i  ni  yn  awr  gânu  yn  iach  i  wron  enwog  Methodistiaeth  Sir 
Fynwy.  Gwnaeth  iddo  ei  hun  enw  a  bery  tra  y  ffyno  parch  at  yr  hyn 
sydd  rinweddol  a  rhagorol.  Bu  farw  yn  y  flwyddyn  1888,  ya  78 
mlwydd  oed,  ae  yn  y  52ain  o'i  weinidogaeth. 


ETHOLEDIGAETH. 


Peth  tra  amlwg  ydyw  fod  etholedigaeth  yn  bwnc  a  ddadguddir  yn  yr 
Ysgrythyrau.  Pa  un  bynag  ai  cymeradwy  ai  peidio  y  byddo  y  peth  yn 
ngolwg  dynion,  neu  beth  bynsg  fyddo  eu  syniadau  mewn  perthynas 
iddo,  mae  yn  amlwg  ei  fod  yno  yn  cael  ei  ddadguddio.  Mae  yn  cael  ei 
gydnabod  yn  un  o  "ddyfnion  bethau  Duw/'  ac  yn  un  o'r  pethau, 
mewn  rhyw  gysylltiadau,  sydd  i  ninnau  yn  anhawdd  eu  deall.  Fel  ag 
y  mae  y  gwenithfaen  yn  gorwedd  i  lawr  yn  isel  o  dan  yr  haenau  creigiog, 
ond  yn  fynych  yn  amlygu  ei  hun  ar  lethrau  y  mynyddoedd,  felly,  er 
mai  gwirionedd  dwín  ydy  w  yr  un  dan  sylw,  eto  y  mae  yn  dra  mynjch 
yn  dyfod  o  flaen  llygaid  pob  darllenydd  cyson  o  Air  Duw.  Mae  yn 
amlwg  hefyd,  wrth  wneyd  ymofyniad  mewn  perthynas  iddo,  mai  y  tyst- 
iolaethaa  syml  hyn  yw  y  goLeuni  wrth  ba  un  yr  ydym  i  gymeryd  ein 
ty wys,  a'r  rheol  wrth  ba  un  yr  ydym  i  ffiirfio  ein  syniadau.  Pan  y  mae 
dynion  yn  dilyn  goleuni  en  rheswm  eu  hunain,  ac  yn  cymeryd  y 
cyfeiriad  i  ba  nn  y  mae  teimladau  naturiol  yn  eu  tueddu,  maent  mewn 
perygl  o  goleddu  syniadau  cwbl  groes  i'r  gwirionedd.  Maent,  fel  y 
dywed  jm,  yn  gyffelyb  i  rai  yn  ceisio  teithìo  heb  ffordd,  neu  rai  yn 
ymbalíalH  yn  y  tywyllwch. 

Yr  ydys  yn  gweled  yn  fynych  fod  bam  gyffredin  dynion,  hyd  yn  nod 
am  bethau  llawer  nês  atom,  yn  dra  chyfeiliornus.  Pe  dy wedid  wrth 
lawer  fod  holl  drigolion  y  ddaear  draed  yn  nhraed  â'u  gilydd,  nen  fod  y 
ddaear  yn  chwymellu  yn  ei  chylchdro  gyda  y  cyflymdra  o  rai  miloedd 
0  filldiroedd  bob  awr,  dywedent  yn  ddioed  fod  y  cyfryw  beth  yn 
afresymol  ac  anghredadwy.  £to  y  mae  pawb  sydd  yn  gydnabyddus  â 
ffeithiau  mawrion  natur  yn  gwybod  yn  dda  beth  ydyw  y  gwirionedd. 

Ond  tra  yn  dilyn  goleuni  yr  Ysgrythyrau,  yr  ydym  yn  gweled  fod 
terfynau  wedi  eu  gosod,  y  rhai  na  feiddiwn  ac  nas  gallwn  fyned  drostynt. 
Mae  Efe,  yr  hwn  sydd  yn  berffaith  mewn  doethineb,  wedi  gweled  yn 
dda  roddi  i  ni  gymaint  o  wybodaeth  am  y  pwnc  hwn  ag  y  mae  Efe  yn 
weled  gydd  yn  wìr  fuddiol  ac  anghenrheidiol,  ac  y  mae  Efe  trwy 

o  d 


88  bTHOLEDIOAETH. 

ddystawrwydd  mawreddog  yn  rhoddi  awgrym  i  ninnaa  mai  hyd  yma  yr 
ydym  i  fyned  ac  nid  ymhellach.  Mae  terfynan  yn  bod  i  deithiau  ac 
ymchwiliadaa  dynion  ar  hyd  wyneb  y  ddaear,  a  phan  y  maent  yn  ceisio 
myned  dros  y  rhai  hyny,  maent  yn  gyffredin  yn  dyíod  at  gaiüyniadaa 
tra  blinion.  Pan  oedd  Humboldt  a*i  gwmpeini,  ry w  dro,  yn  ceisìo  dringo 
i  ben  rhyw  fynydd  tra  nchel,  daethant,  o*r  diwedd,  i  safle  lle  yr  oedd  yr 
awyr  mor  deneu  a  Uym  fel  y  dechrenodd  y  gwaed  weithio  allan  trwy  ea 
fifroenau,  eu  clustiau,  a'u  Uygaid.  Yr  oedd  hyn  yn  arwydd  iddynt  ei 
bod  yn  Uawn  bryd  iddynt  droi  yn  ol.  Ac  er  cymaint  oedd  yr  awydd  yn 
ddiweddar  i  hwylio  at  y  pegwn  gogleddol,  ac  er  cymaint  o  wroldeb  a 
phenderfyniad  a  ddangoswyd  gan  y  cymdeithion,  eto  bu  y  cadben  yn 
ddigon  doeth  i  gydnabod  fod  y  tywyllwch,  yr  oeríel,  a'r  mynyddoedd  o 
iâ,  yn  awgrymu  iddynt  eu  bod  eisoes  wedi  myned  dros  eu  terfynaa 
priodol.  Mewn  modd  cyffelyb  mae  terfyn  wedi  ei  roddi  i  ymchwiliadau 
dynion  mewn  perthynas  ì  ragfwriadau  Duw.  A  phan  ddelont  at  hwnw, 
dyna  a  ddywedir,  "Y  dirgeledigaethau  sydd  eiddo  yr  Arglwydd  ein 
Duw ;  a'r  pethau  amlwg  a  roddwyd  i  ni  ac  i'n  plant  hyd  byth  "  (Deut. 
zxiz.  29). 

Tybiem  fod  Paul  yn  gweled  ei  hun  wedi  dyfod  at  y  terfynau  eithaí 
wrth  drin  y  pwnc  hwn  yn  y  nawfed  bennod  o'r  Bhufeiniaid.  Mae  efe 
yno  yn  gosod  allan  íod  etholedigaeth  yn  hollol  ddiammodol,  ac  yn 
amlygiad  eglur  o  benarglwyddiaeth  Duw.  "Canys  cyn  geni  y  plant 
eto/'  medd  efe,  "  na  gwneuthùr  o  honynt  dda  na  drwg,  íel  y  byddai  i'r 
arfaeth  yn  ol  etholedìgaeth  Duw  sefyll,  nid  o  weithredoedd,  eithr  o'r 
Hwn  sydd  yn  galw."  Mae  efe  yn  gweled  ynglŷn  â'r  mater  anhawsderaa 
yn  ymddangos,  ac  y  mae  yn  tybied  fod  gwrthddadleuon  yn  cael  ea 
cyfodi;  eto  ymddengys  ei  fod  yn  rhy  wylaidd  i  feiddio  myned  ddim 
pellach  yn  ei  ymofyniadau.  Ac  y  mae  ei  dduU  o  siarad  yn  rhoddi  ar 
ddeall  mai  tewi  yn  ostyngedig  a  ddylem  ni  am  bethau  y  mae  Efe  yr  hwn 
sydd  Arglwydd  pawb  heb  eu  hamlygu.  "  Beth  gan  hyny  a  ddy wedwn  ni? " 
medd  efe ;  "  a  oes  anghyfiawnder  gyda  Duw  ?  Na  ato  Duw."  Ac  y 
mae  efe  yn  tybied  fod  rhy wun  yn  gofyn,  "  Paham  y  mae  efe  yn  be'io  ?  " 
sef  beîo  yr  anetholedig  am  f òii  y  peth  ydynt;  "canys  pwy  a  wrth- 
wynôbodd  ei  ewyllys  Ef  ?  "  Nid  y w  efe  yn  cymeryd  arno  i  ateb  hyn 
ychwaith.  •'  Yn  hytrach,  O  ddyn,"  medd  efe,  "  pwy  wyt  ti,  yr  hwn  a 
ddadleui  yn  erbyn  Duw  ?  " 

Wedi  gwneyd  yr  ychydig  sylwadaa  arweiniol  hyn,  priodol,  bellach, 
ydyw  rhoddi  darnodiad  o'r  mater.  Etholedigaeth  sydd  weithred  rasol 
o  eiddo  Duw,  er  tragywyddoldeb,  yn  yr  hon  y  dewiswyd,  yn  Nghrist, 
aneirif  bersonau  ì  iachawdwriaeth  dragywyddol.  Yn  Nghrist  yr  oedd 
y  dewisiad,  ác  ynddo  Eí  yr  oedd  y  rhai  a  etholwyd  yn  fwriadol  yn  cael 
eu  gwneyd  yn  gyfranog  o  bob  bendith  gyfaddas  ar  gyfer  eu  hanghenion. 
"  Megys  yr  etholodd  ef e  ni  ynddo  ef  cyn  seiliad  y  byd "  (Eph.  i.  4). 
"  Yr  hwn  a'n  hachubodd  ni  *  *  'i'  'f'  yn  ol  ei  arfaeth  ei  hun  a'i 
ras,  yr  hwn  a  roddwyd  i  ni  yn  Nghrist  lesu,  cyn  dechreu  y  byd" 
(3  Tim.  ì.  9).  Yn  ol  y  cynllun  hwn  mae  Grist  a'r  etholedigion  yn  on 
cyfangorff  mawr ;  Efe  yn  ben,  a  hwythau  yn  aelodau ;  hwy  "  wedi  ea 
rhoddi  iddo  Ef,"  ac  Yntau  "  yn  rhoddi  iddynt  hwy  fy wyd  tragywyddol." 

Mae  dwy  wedd,  neu  ddau  olygiad,  yn  cael  eu  rhoddi  gan  ddynion  ar 
etholedigaeth.    Ún  ydyw  fod  y  weithred  o  ddewis  yn  cael  ei  rheoli  gan 


BTHOLBDiaABTH.  89 

j  rhagwelediad  o  dneddiadan  ac  ymddygiadan  dynion  mewn  amser.  Y 
llall  ydyw,  fod  y  weithred  yn  ymddibynn  yn  gwbl  ar  ras  a  phen-' 
arglwyddiaeth  Dnw,  ac  nid  ar  ddìm  yn  y  rhai  a  etholwyd.  Oddiwrth  y 
gwahaniaeth  yn  y  ddan  olygiad  yma  y  mae  yr  holl  anghydwelediad  a'r 
holl  ddadlenon  ar  y  pwnc  hwn,  trwy  yr  oesau,  wedi  deillio.  Dyma 
oedd  nn  o  faterion  y  ddadl  rhwng  Awstin  a  Phelagius,  rhwng  y 
Thomasiaid  a'r  Scotiaid ;  a  dyma  nn  o'r  pethau  sydd  yn  cyfansoddi  y 
gwahaniaeth  rhwng  y  Calfiniaid  a*r  Arminiaid. 

Mae  yn  ymddangos  na  alwyd  sylw  neillduol  yr  eglwys  at  y  pwnc  dros 
yspaid  y  pedair  canrif  cyntaf.  Ond  yn  y  bnmmed  ganrif  daríu  i  Awstin 
egluro  a  dadblygu  yr  hyn  oedd  ef  yn  famu  y  mae  y  Bibl  yn  ddysgu 
mewn  perthynas  i'r  athrawiaeth.  Ei  olygiad  ydoedd,  ddarfod  i  Dduw, 
allan  o'r  werin  syrthiedig,  ddewis  torf  aneirif  i  fy wyd  tragy wyddol,  gan 
adael  eraill  i  gosbedigaeth  haeddi'annol  eu  pechodau;  a  hefyd,  mai 
sylfaen  y  dewisiad  hwn  ydoedd  boddlonrwydd  ewyllys  Duw,  ac  nid 
unrhyw  ragoriaeth  yn  y  naill  ddosbarth  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth 
ddosbarth  arall.  Ond  yr  oedd  Pelagius  yn  golygu  fod  y  dewisiad  yn 
ammodol,  ac  yn  ymddibynu  ar  y  rhagwelediad  o  fifydd,  edifeirwch,  a 
gweithredoedd  da.  Ymhen  yspaid  maith'  ar  ol  hyn,  sef  yn  y  nawfed 
ganrif,  yr  ydym  drachefn  yn  cael  hanes  dadl  boethlyd  ar  yr  un  mater. 
Yr  achlysur  o  hyn  ydoedd  fod  mynach  o'r  enw  Godeschalcns  yn  dadgan 
yr  un  syniadau  ag  a  goleddid  gan  Awstin,  ond  ei  fod  yn  eu  gosod  allan 
mewn  ymadroddion  ychydig  yn  fwy  eithafol.  Yn  fuan  wedi  clywed  ei 
haeriadau,  darfu  i  rai,  yn  waedwyllt,  ei  wrthwynebu.  Oalwyd  cyn-' 
nadledd  ynghyd  yn  Quiersy,  ac  yn  hon  condemniwyd  ei  syniadau,  ao 
apeliwyd  ato  yntau  am  alw  ei  honiadau  yn  ol.  Ond  yn  gymaint  ag 
iddo  amlygn  penderfyniad  i  lynu  wrthynt,  cytunwyd  fod  iddo  gael  ei 
amddifadn  o'i  swydd,  ei  chwipio  yn  ddidrngaredd,  a'i  gadw  mewn 
carchar  dros  weddiU  ei  oes.  Mae  yr  hanes  hon  yn  dangos  y  dichon  i 
ddynion  dybied  eu  bod  yn  amddififyn  y  gwirionedd  tra  y  maent,  ar  yr 
un  pryd,  yn  profì  eu  bod  yn  hollol  amddifad  o'i  ysbryd ;  ac  y  mae  yn 
esiampl  sydd  yn  dangos  y  culni  oedd  yn  meddiannu  llawer,  a'r  trais 
oedd  mewn  ymarferiad  yn  y  Canol  Oesau.  I'r  graddau  y  byddo  yr 
efengyl  heb  nawseiddio  ysbrydoedd  dynion,  tueddir  hwy  eto  at  ym« 
ddygiadau  cyfifelyb. 

Yn  gynnar  yn  yr  ail  ganrif  ar  bymtheg,  darfu  i  olygiadau  Armînius 
beri  cryn  gyfifro  a  dadleu  ymhlith  duwinyddion.  Ei  syniad  ef  ar  y 
pwnc  ydoedd  mai  fel  dosbarth,  ac  nid  fel  personau,  y  cafodd  dynion  eu 
hethol ;  neu  fod  Duw  wedi  arfaethu  achub  pawb  a  gydweithredai  â'i 
ras  cyfiTredinol  ef  yn  yr  efengyl,  trwy  wneyd  iawn  ddefnydd  o'u 
galluoedd  a'u  manteision,  fel  ag  i  brofi  eu  hunain  yn  wir  gredinwyr. 
Bu  ei  olygiadau  ef  yn  achlysur  o  alw  cynnadledd  fawr  ynghyd  yn  Dort, 
tref  yn  Holland,  yr  hon  a  barhäodd  dros  chwe'  mis  o  amser.  Yr  oedd 
yn  bresennol  yma  gynnrychiolwyr  o  Brydain,  ac  o  lawer  o  fanau 
o'r  Cyfandir.  Yn  y  gynnadledd  hon  condemniwyd  syniadau  Arminius, 
a  chymeradwywyd  golygiadau  Awstin. 

Yr  oedd  ar  yr  un  pryd  raddau  o  anghydwelcdiad  ymhlith  y  blaid  ag 
oedd  yn  dal  etholedigaèth  ddiammodol.  Credai  rhai  fod  y  bwriad  am  i 
rai  dynion  fod  yn  Uestri  i  amlygn  trugaredd  Duw,  ac  eraill  yn  Ilestri  i 
wnlygu  ei  gyfiawnder,  wedi  gwreiddio  yn   meddwl  y  Goruchaí  yn 


90  STUOiBDiaABTH. 

a&DÌbjBol  ar  y  rhagwelediad  o  gwymp  dyBÌon  trwy  bechod.  Ac  íelly 
dysgent  fod  etholedigaeth  a  gwrthodedigaeth  dynion  yn  weithrediad  yn 
et  feddwl  £í  o  flaen  nea  uwchlaw  eu  syrthìad,  a  hyd  yn  nod  eu  crëad- 
igaetli.  Oelwìd  y  rhai  a  goleddent  y  syniadau  hyn  yn  Uwchgwymp- 
iedyddion.  Credai  eraiU  mai  yn  y  rhagolwg  ar  ddynion  yn  eu  pechod 
a'u  tmeni  y  gwelodd  £f  yn  dda  ddewis  torí  aneirif  i  ijnegu  rhagorol 
olud  ei  ras  trwy  eu  cadweídigaeth,  gan  adael  eraiU  yn  eu  pechodau,  ac 
i  ddyoddef  y  gosb  haeddiannol  am  danynt.  Gelwid  y  rhai  a  goleddent 
y  syniadau  hyn  yn  Isgwympiedyddion.  Ac  yn  y  gynnadledd  y  cyfeir- 
iwyd  ati,  cymeraiwywyd  bam  y  rhai  diweddaf  fel  y  mwyaí  cyson  â'r 
Ysgrythyrau.  .^ 

Ymddengys  íod.Luther  yr  un  fam  ag  Awstin  mewn  perthynas  i 
etholedigaeth.  Ond  y  mae  yn  amlwg  ddarfod  i'w  ddilynwyr  gymeryd 
cyfeiriad  tra  gwahanol.  £u  syniad  hwy  oedd  mai  y  rhai  yr  oedd  Daw 
yn  ragweled  a  gredent  ac  a  barhäent  hyd  y  diwedd,  a  ragordeiniwyd 
ganddo  i  iachawdwriaeth.  A  chyda  golwg  ar  y  mater  hwn,  maent  hwy 
a'r  Wesleyaid  yn  gyffelyb  i*w  gilydd. 

Mae  CalYÌn  yn  gosod  allan  etholedigaeth  yn  y  modd  mwyaf  diam- 
modol,  ac  yn  ei  sylíaenu  yn  hoUol  ar  ras  a  phenarglwyddiaeth  Duw. 
"Pe  gofynid,"  medd  efe,  "paham  y  gwnaeth  Duw  y  fath  drefniad? 
Yr  ateb  ydyw  mai  feUy  yr  ewyUysiodd  £fe,  neu  felly  y  rhyngodd  bodd 
yn  ei  olwg.  A  phe  goíynid  ymheUach,  Paham  yr  ewyUysiodd  fel  y 
gwnaeth?  nid  oes  ateb  i'w  roddì,  ond  yn  unig  ein  bodi  gydnabod  mai  ei 
ewyUys  £f  yw  rbeol  eithaf  neu  uchelaf  cyfìawnder."  Ac  wele  rai  o'r  tyst- 
ioiaeüiau  ar  ba  rai  y  mae  wedi  sylfaenu  ei  olygiadau :  **  Canys  y  mae  yn 
dywedyd  wrth  Moses,  Mi  a  drugarhâf  wrth  yr  hwn  y  trugarhäwyf ,  ac  a 
dosturiaf  .wrth  yr  hwn  y  tosturiwyf.  FeUy,  gan  hyny,  nid  o*r  hwn  sydd 
yn  ewyUysio  y  mae,  nac  o'r  hwn  sydd  yn  rhedeg  chwaith,  ond  o  Dduw 
yr  hwn  sydd  yn  tmgarhâu.  Onid  oes  awdurdod  i'r  crochenydd  ar  y 
priddgist,  i  wneuthur  o'r  un  telpyn  pridd  un  Uestr  i  barch  ac  arall 
i  annüiarch  ?  Beth  os  Duw,  yn  ewyUysio  dangos  ei  ddigofaint,  a  pheri 
adnabod  ei  ailu,  a  oddefodd  trwy  hirymaros  lestri  digofaint,  wedi  ea 
cymhwyso  i  goUedigaeth:  ac  i  beri  gwybod  golud  ei  ogoniant  ar 
lestri  trugaredd,  y  rhai  a  ragbarotôdd  efe  i  ogoniant"  (Bhuf.  ix.  15,  16, 
31 — 33)?  "Canys  nid  apwyntiodd  Duw  nyni  i  ddigofaint,  ond  i 
gafiEael  iachawdwriaeth  trwy  ein  Harglwydd  lesu  Grist"  (l  Thes.  v.  9). 
'*Ac  yn  faen  tramgwydd,  ac  yn  graig  rhwystr,  i'r  rhai  sydd  yn 
tramgwyddo  wrth  y  gair,  gan  fod  yn  anufudd ;  i'r  hwn  beth  yr  ordein- 
iwyd  hwynt  hefyd  "  (1  Pedr  ü.  8). 

Mae  y  braslnn  blaenorol  o  hanes  yr  athrawiaeth  yn  ddangosiad  o'r 
modd  yr  oedd  rhai,  trwy  yr  oesau,  yn  edrych  ar  etholedigaeth  yn 
ammodol,  tra  yr  oedd  eraill  yn  ei  hystyried  a*i  chydnabod  yn  hoUol 
ddiammodol:  y  naiU,  fel  y  sylwyd  eisoes,  yn  ystyried  mai  sylfaen 
y  dewisiad  tragywyddol  ydoedd  rhagwelediad  o  gymeriadau  dynion 
mewn  amser,  a'r  UeiU  yn  ei  briodoU  yn  hoUol  i  foddlonrwydd  ewyUys 
y  Goruchaf.  A  dyledswydd  pob  un  yw  barnu  drosto  ei  hun  pa  un  o'r 
golygiadau  hyn  yw  y  mwyaf  cydunol  â  thystiolaethau  yr  Ysgrythyrau. 
£to  nid  anmhríodol  ydy  w  crybwyU  rbai  o'r  tystiolaethau  hyny :  <<£ithr 
Duw  a  etholodd  ffol-betbau  y  byd,  fel  y  gwaradwyddai  y  doethion ;  a 
gwan-bethau  y  byd  a  etholodd  Duw,  fel  y  gwaradwyddai  y  pethau 


ETBOLBOiaABTH.  91 

eeàjm;  a  phethan  dîetadl  y  byd,  a  phethan  dirmygns,  a  ddewisodd 
Duw,  a'r  pethau  nid  ydynt,  fel  y  diddjmai  y  pethau  sydd:  fel  na 
orfoleddai  un  cnawd  yn  ei  olwg  ef  "  (1  Cor.  i.  27—29).  "  Ac  os  o  ras, 
nid  0  weithredoedd  mwyach ;  os  amgen,  nid  yw  gras  yn  ras  mwyach. 
k.c  os  o  weithredoedd,  nid  yw  o  ras  mwyach ;  os  amgen,  nid  yw 
gweithred  yn  weithred  mwyach'V(B.hnf.  xì.  6). 

Ped  ystyrid,  yn  briodol,  mai  rhan  o  gynllun  mawr  Duw  gyda  golwg 
ar  ei  amcanion  gogoneddus  mewn  amâer  ydyw  etholedigaeth,  tueddai 
hyny  yn  fawr  i  leihâu  y  gwrthwynebiad  sydd  gan  rai  i'r  athrawiaeth. 
Pan  fyddo  hyd  yn  nod  dyn  doeth  yn  ymgymeryd  â  gwaith  pwysig,  mae 
ganddo  fraslun  yn  ei  feddwl  o*r  hyn  sydd  ganddo  iV  gyflawni.  A  pho 
fwyaf  doeth  y  byddo  y  cyfryw  un,  Ueiaf  i  gyd  sydd  yn  cael  ei 
adael  ganddo  i  hap  a  damwain.  Pa  mor  resymol,  gan  hyny,  ydyw 
credu  fod  cynghor  neu  gynllun  ganddo  Ef,  yr  hwn  sydd  yn  berffaith 
mewn  doethineb  ?  Dichon  i'r  cynllun  hwnw  fod  yn  rhy  uchel  ac  yn 
rhy  ddyrys  i  ni  i'w  amgyffred.  A  dichon  ei  fod,  mewn  rhyw  bethau, 
.  yn  anghydnaws  â'n  teimladau  naturiol.  Eto,  gan  mai  cynllun  ydyw 
sydd  wedi  ei  lunio  gan  Anfeidrol  Ddoethineb,  rhaid  ei  fod  y  goreu  a'r 
perffeithiaf.  Ac  ni  a  welwn  fod  y  cyfryw  gynllun  yn  eglur  yn  cael  ei 
gydnabod.  "  Yn  yr  Hwn  y'n  dewiswyd,  wedi  ein  rhagluniaethu  yn  ol 
arfaeth  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  pob  peth  wrth  gynghor  ei  ewyllys  ei 
hun"(Eph.  i.  11). 

Un  o'r  anhawsderau  cysylltiedig  â'r  athrawiaeth  ydy w,  pa  fodd  i  gysoni 
rhagfwriadau  Duw  â  rhydd  ewyllys  dyn  ?  Dywedir,  •*  Os  yw  pethau 
wedi  cael  eu  rhagordeinio  er  cyn  bod  y  byd,  onid  yw  dynion  wedi  eu 
gosod  dan  fath  o  anghenrheidrwydd  i  feddwl  a  gweithredu  yn  ol  hyny  ?" 
Mewn  atebiad  i  hyn»  priodol  iawn  y  dywed  Esgob  Leighton,  *'£hyddid 
priodol  dyn  ydyw  ei  fod  yn  dewis  a  gweithredu  yn  ol  cymhelliadau 
rhesymol»  yn  wirfoddol,  ac  i  bwrpas  neiUduol.  A  phwy  nad  yw  yn 
gweled  nad  y w  y  rhagluniaethiad  mwyaf  annibynol  mewn  un  modd  yn 
dinystrio  y  rhyddid  hwn,  ond  yn  hytrach  yn  ei  gadarnhâu  ?  Oblegid 
rhagfwriad  Dnw  ydyw  fod  i  hwn  neu  y  Uall  wneyd  rhy w  ddewisiad,  neu 
gyflawni  rhyw  weithred  neillduol,  mewn  modd  hoUol  rydd  neu 
wirfoddol." 

Wrth  gjmeryd  y  golygiad  hollol  ddiammodol  ar  etholedigaeth,  gwelir 
er  hyny  fod  yr  athrawiaeth  yn  cynnwys  y  cymhelliadau  cryfaf  i  sanct- 
eiddrwydd.  Yn  ol  y  golygiad  hwn,  er  mai  nid  o  herwydd  rhagweled 
rhagoriaethau  dynion  y  cawsant  eu  dewis,  ond  yn  hytrach  er  eu  holl 
drueni,  ac  er  amledd  ac  ysgelerder  en  pechodau,  eto  y  mae  eu  hadferiad 
a'u  sancteiddiad  yn  amcan  mawr  yn  yr  hoU  gynllun.  Trefn  ydoedd 
i'w  hachnb,  nid  yn  eu  pechodau,  ond  oddiwrth  eu  pechodau,  ac  iV  had- 
newyddu  mewn  sancteiddrwydd.  '*  Megys  yr  etholodd  efe  ni  ynddo  ef 
er  cyn  seìlîad  y  byd,  fel  y  byddem  yn  sanctaidd  a  difeius  ger  ei  fron  ef 
mewn  cariad  "  (Eph.  i.  4).  "  Y  mae  cadam  sail  Duw  yn  sefyll,  a  chan- 
ddo  y  sêl  hon,  Yr  Arglwydd  a  edwyn  y  rhai  sydd  eiddo  ef."  Mae  Efe 
yn  aídwaen  dynion  wrth  eu  henwau  a'u  persont.u ;  ond  yr  ydym  ni  i'w 
hadwaen  wrth  eu  cymeriadau.  *^  A  phob  un  sydd  yn  enwi  enw  Crìst, 
ymadawed  oddiwrth  anghyfìawnder "  (2  Tim.  ii.  19).  Mae  sancteidd- 
rwydd,  gan  hyny,  yn  brawínod  wrth  ba  an  y  mae  y  rhai  etholedig  i'w 
liadnabod  a*a  gwahaniaetbu,     Mae  yn  gyffelyb  i'r  Shibbolethyn  Israel 


03  KTL0L£D10A£TH. 

gjnt,  wrth  rydau  yr  lorddonen.  Yr  oedd  y  rhai  a  allent  seinio  hwn  yn 
cael  ea  cadw  yn  fyw,  tra  yr  oedd  eraiU  nad  allent  yn  cael  eu  gosod  i 
•  farwolaeth  (Barn.  xii.  6).  Yr  hwn  gan  hyny  sydd  â'i  enw  yn  llyfr  y 
bywyd,  mae  ei  ewyllys  hefyd  yn  llyfr  y  gyfraith,  neu  y  dadguddiad  y 
mae  Duw  wedi  roddi  o'i  ewyllys.  Yr  hwn,  yn  ol  y  bwriad  tragywyddol, 
sydd  yn  "llestr  trugaredd,"  mae  ei  galon  hefyd  yn  **  llestr  i  sancteidd- 
rwydd ;  "  a*r  hwn  sydd  wedi  ei  f wriadu  i  "  gael  rhan  o  etifeddiaeth  y 
saint  yn  y  goleuni/'  y  mae  yn  amcan  ganddo  i  gael  y  cymhwysder 
anghenrheidiol. 

Mae  yn  amlwg  hefyd  na  ddylai  yr  hyn  a  ddysgir  am  etholedigaeth 
fod,  mewn  un  modd,  yn  attalfa  i  gyhoeddi  yr  efengyl  yn  y  modd  mwyaf 
rhydd  a  chyffredinoi.  Digon  o  reswm  dros  hyn  ydyw  ein  bod  ni  mewn 
hollol  anwybodaeth  pwy  ydyw,  ac  ymha  le  y  mae  yr  etholedigion.  Ac 
o  herwydd  hyn  y  cyfarwyddyd  sydd  wedi  ei  roddi  i  ni  ydyw,  **  Pregeth- 
wch  yr  efengyl  i  bob  crëadur."  Pe  gelwid  arnom  i  gysoni  y  peth,  fod 
rhai  wedi  eu  hethol,  a  phawb  yn  cael  eu  galw,  gellid  ateb  mai  nid 
cysoni  ydy w  ein  gorchwyl  ni,  ond  ufuddhâu  i'r  Hwn  sydd  wedi  ffurfio  y 
cynllun,  ac  wedi  rhoddi  cyfarwyddyd  a  gorchymyn  i  ninnau.  Gall  yr 
Arglwydd  ddyweyd  eto  am  lawer  tref,  fel  y  dywedodd  am  Corinth,  "  Y 
mae  \  mi  bobl  lawer  yn  y  ddinas  hon "  (Act.  xviii.  10).  A  thrwy  y 
cyhoeddiad  o*r  efengyl  i  bawb  yn  ddiwahaniaeth  y  mae  y  rhai  hyny  yn 
dyfod  i'r  golwg  trwy  eu  ffydd  a'u  hufudddod  i*r  gwirionedd.  *•  Gan 
wybod,  frodyr  anwyl,  eich  etholedigaeth  chwi  gan  Dduw,  oblegid  ni  bu 
ein  hefengyl  ni  tuag  atoch  mewn  gair  yn  unig,  eithr  hefyd  mewn  nerth 
ac  yn  yr  Ysbryd  Glàn,  ac  mewn  sicrwydd  mawr.  A  chwi  a  aethoch  yn 
ddilynwyr  i  ni  ac  i'r  Arglwydd  "  (1  Thes.  i.  ö,  6). 

Mae  yr  Athraw  Mawr  ei  hun  wedi  rhoddi  esiampl  er  dangos  pa  fodd 
yr  ydym  i  ymddwyn  gyda  golwg  ar  hyn  yma.  Wrth  gyfeirio  at  y 
cynghor  mawr,  dyna  oedd  eí  yn  ddyweyd,  **  lë,  0  Dad,  canys  felly  y 
rhyngodd  bodd  i  ti."  Ond  yn  ddioed  wele  Ef  yn  cyfeirio  at  y  rhai  oedd 
o'i  amgylch  yn  yr  ymadroddion  mwyaf  ëang  a  chalonogol :  "  Deuwch 
ataf  fi,  bawb  ar  sydd  yn  flinderog  a  Ilwythog"  (Mat.  xi.  26 — 38).  Ac 
mewn  man  arall  mae  eíe  yn  cyfeirio  at  ragfwrìadau  y  Tad  fel  sicrwydd 
am  Iwyddiant  y  drefn  o  achub :  **  Yr  hyn  oll  y  mae  y  Tad  yn  ei  roddi 
i  mi  a  ddaw  ataf  fi."  Ond  rhag  i  neb  betruso,  gan  ofni  nad  ydoedd  yn 
un  o*r  rhai  a  roddwyd  iddo,  y  mae  efe  yn  ddioed  yn  agor  y  drws  yn  y 
modd  mwyaf  llydan,  ac  yn  defnyddio  yr  ymadroddion  mwyaf  calonogol : 
*'  A'r  hwn  a  ddêl  ataf  fì  nis  bwriaf  ef  allan  ddim  "  (loan  vi.  37). 

Ac  er  fod  Paul  hefyd  wedi  siarad  yn  y  modd  mwyaf  eglur  am  ethol- 
edigaeth  gras,  eto  wrth  draddodi  ei  genadwri  nid  oedd  yn  teimlo  ei 
hun  mewn  un  math  o  lyffetheiriau.  "  Yr  hwn  yr  ydym  ni  yn  ei  breg- 
ethu,"  medd  efe,  **  gan  rybuddio  pob  dyn,  a  dysgu  pob  dyn,  ymhob 
doethineb,  fel  y  cyflwynom  bob  dyn  yn  berffaith  yn  Nghrist  lesu  '* 
(Col.  i.  28).  Gellir  cymeryd  addysg  gyda  golwg  ar  y  mater  hwn  oddi- 
wrth  yr  hanes  am  osodiad  Saul  yn  frenin  ar  Israel.  Cafodd  ef  ei 
eneinio  yn  ddirgelaidd  gan  Samuel.  Eto  pan  ddeuwyd  i*w  osod,  yn 
ffurfiol,  yn  freniu,  yr  oedd  yn  rhaid  galw  yr  hoU  Iwytbau  ynghyd,  a 
bwrw  coelbren,  fel  pe  na  buasai  eneiniad  o  gwbl  wedi  cymeryd  Ue.  Ac 
wrth  fwrw  coelbren  disgynwyd  yn  gyntaf  ar  y  llwyth,  yna  ar  y  teulu,  ac 
o'r  diwedd  ar  y  person  neiUduol,  sef  Saul.    Mewn  modd  cyffelyb,  mae 


BTHOLEDiaAETH.  98 

etholedîgaeth  bersonol  yn  bod,  sef  dewisiad  o  laweroedd  i  îachawdwrîaeth. 
Ond  taag  at  garîo  allan  y  cjnllnn  dirgelaidd,  mae  gwaith  cjhoeddns  a 
chyffredinol  i  gael  ei  gyflawni.  Hhaid  galw  y  cynnalleidiäoedd  ynghyd, 
rhaid  i'r  cenadan  draddodi  eu  cenadwri  yn  y  modd  mwyaf  diwahaniaeth; 
rhaid  ìddynt  wahodd,  a  galw,  a  chymhell,  fel  pe  byddai  yr  holl  Iwyddiant 
yn  ymddibynu  yn  unig  ar  eu  hymdrechion.  Ond  er  y  cwbl,  dyna  sydd 
i'w  ddy weyd,  "  Yr  etholedigaeth  a*i  cafodd"  (Rhuf.  xi.  7).  "  Oynifer  ag 
oedd  wedi  eu  hordeinio  i  íywyd  tragywyddol  a  gredasant"  (Act.  xiii.  48). 

Mae  yn'eglur  hefyd  y  byddai  i  ddynion  wneyd  cam  mawr  â  hwy  eu 
bunain,  gyda  golwg  ar  eu  hiachawdwriaeth  bersonol,  trwy  ymrwystro 
wrth  etholedigaeth.  Hen  aríeriad  ydy w  i  ddynion  godi  gwrthddadleuon 
yn  ei  herbyn,  gan  gymeryd  achlysur  trwy  hyny  i  barhâu  mewn  esgeulus- 
dod  a  difaterwch.  Clywir  yn  fynych  rai  yn  dyweyd,  os  ydynt  wedi  eu 
bethol  na  raìd  iddynt  drafiferthu,  gan  fod  eu  cadwedigaeth  yn  sicr;  ac  os 
nad  ydynt,  na  waeth  pa  beth  a  wnelont,  y  bydd  y  cwbl  yn  ofer.  Mae  yn 
wir  mai  pobl  nad  oes  ynddynt  íawr  o  wir  ofal  a  pbryder  am  en  hachos 
mawr  yw  y  rhan  fwyaf  o'r  rhai  sydd  yn  siarad  yn  y  modd  hwn.  Ac  y 
maent  yn  anghofìo,  neu  heb  ystyried,  rhan  bwysig  o  addysg  yr  Ysgryth- 
yrau  mewn  perthynas  i'r  mater.  Dysgir  ni  yma  fod  yr  Hwn  sydd  wedi 
ethol  dynion  i  fywyd  tragywyddol  wedi  trefnu  moddîon  cyfaddas  tuag  at 
gyâawni  ei  amcanion.  Mae  "  ethol  i  iachawdwriaeth,*'  a  "  ffydd  i'r 
gwirionedd,'*  wedi  eu  cysylltu  â*u  gilydd  (2  Thes.  ii.  13).  0  herwydd 
hyn,  nid  oes  gan  neb  sail  i  gredu  ei  fod  yn  etholedig  ac  yn  etifedd 
bywyd  os  yw  yn  esgeulas  o'r  moddion  neu  y  cyfryngau  y  mae  Duw  wedi 
eu  hordeinio.  Yn  yr  ymarferiad  ó'r  rhai  hyn  y  mae  dynion  yn  gwneyd 
eu  **  galwedigaeth  a'u  hetholedigaeth  yn  sicr ;  ac  felly  yn  helaeth  y 
trefhir  iddynt  fynediad  i  mewn  i  dragywyddol  deyrnas  ein  Harglwydd 
a'n  Hachubwr  lesu  Grist "  (3  Pedr  i.  10.  11). 

Gallai  dynion  yn  hollol,  yn  yr  un  modd,  wrthddadleu  yn  erbyn  gofal 
a  Uafur  tuag  at  sicrhâu  anghenrheidiau  a  chysuron  y  bywyd  presennol. 
Yn  ol  addysg  y  Bibl,  mae  yr  Hwn  sydd  wedi  ethol  dynion  i  iachawdwr- 
iaeth  wedi  rhagarfaethu  y  pethau  sydd  yn  cymeryd  lle  mewn  amser. 
Felly  mae  ansawdd  a  graddau  cynnyrch  y  meusydd  bob  blwyddyn  wedi 
eu  rhagordeinio.  Eto  mae  dynion  yn  gyffredin  yn  rhy  ddoeth  i  gymeryd 
achlysur  oddiwrth  hyn  i  ymoUwng  i  seguryd  a  diofalwch,  gan  ddyweyd, 
Os  oes  cynnyrch  wedi  ei  ordeinio  y  byddant  yn  sicr  o  hono.  Yn  y 
gwrthwyneb,  mae  y  rhan  fwyaf  o  ddynion  yn  ymroddi  i  gynllunio  a 
llafurio  fel  pe  byddai  y  llwyddiant  yn  ymddibynu  yn  holiol  ar  eu  hym- 
drechion  eu  hunain.  A  dyna  yr  egwyddor  a  gymhellir  arnom  mewn 
perthynas  i*r  pethau  mwyaf  eu  pwys.  "Pa  fodd  y  diangwn  ni  os 
esgeuluswn  iachawdwriaeth  gymaint?''  (Heb.  ii.  3).  "Gweithiwch 
allan  eich  iachawdwriaeth  eich  hunain  trwy  ofn  a  dychryn"  (Phil.  ii.  12). 

Mae  rhywbeth  addysgiadol  gyda  golwg  ar  hyn  yn  yr  hanes  a  gawn 
am  Paul  a*r  cwmpeini  ar  y  fordaith  i  Bufain.  0  herwydd  yr  ystorm 
ryfeddol  a  gy fododd,  gwelsant  eu  hunaîn  mewn  perygl  mawr  o  golli  eu 
by wydau.  Ònd  hysbyswyd  i  Paul  gan  angel  Duw  y  buasent  oU  yn  cael 
eu  hachub.  Eto  pan  welodd  efe  rai  o'r  Ilongwyr  yn  ceisìo  ffoi  o'r  llong, 
cyfarchodd  y  canwriad  gan  ddyweyd,  "  Onid  erys  y  rhai  hyn  yn  y  llong, 
ni  ellwoh  chwi  fod  yn  gadwedig''  (Act  xxyii.  81).  Mae  yr  hanes  yn 
nodedig,  gan  ei  bod  yn  dangos  y  cysylltîad  sydd  rhwng  bwriadau  Duw 


94  BXBOLBDiaAKTH. 

â*r  moddion  oyifaddafl  er  cyflawni  ei  amcaiìion.  A'r  rhai  sydd  o  ddifrif 
gyda  golwg  ar  eu  hachos  mawr,  maent  yn  ystyried  y  cysylltiad  hwn,  ac 
yn  ymddwyn  fel  pe  b'ai  eu  diogelwch  yn  ymddibynn  ar  en  gofal  a'n 
hymdrech  eu  hnnain.  Dygwyddodd  i'r  ysgrìíenydd  fod  yn  ddiweddar 
yn  ymddyddan  â  hen  gristion,  yr  hwn,  yn  ol  cwrs  natar,  oedd  gerllaw  y 
byd  tragywyddol.  Tn  nghwrs  yr  ymddyddan  daeth  y  pwnc  o  etholedig- 
aeth  dan  aylw.  Ac  medd  efe,  gyda  graddau  o  fy  wiogrwydd,  "  Nid  wyf 
yn  gwyhod  íy  mod  wedi  fy  ethol,  ac  nid  wyf  yn  ymyraeth  âg  etholedig- 
aeth.  Yr  ydwyf  yn  creda  y  pwnc.  Ond  y  peth  ydwyf  fi  yn  wneyd  ydyw 
deûiyddio  fel  pedhadar  y  tystiolaethaa  a*r  addewidion  eglar  am  drefn 
achnb." 

Mae  dynion  mewn  perygl  o  golli  iachawdwriaeth  trwy  ymddyrysa 
gyda  phethan  nad  yw  yn  perthyn  iddynt,  yn  Ue  defnyddio  y  cyfarwydd- 
iadan  amlwg  sydd  wedi  en  rhoddi. 

Er  ys  blynyddoedd  yn  ol,  darlleaais  ddarfod  i  ryw  nn  anfon  cist, 
wedi  ei  selio  yn  ofalns,  ac  yn  cynnwys  rhyw  bethaa  gwerthfawr,  i 
drysorydd  rhyw  sefydliad  yn  America.  Ac  yr  oedd  yr  hwn  a'i  hanfon- 
odd  wedi  rhoddi  gorchymyn  hefyd  i  beidio  agor  y  gist  hyd  ymhen  can' 
mlynedd  o'r  pryd  hwnw,  ac  onidê  fod  y  trysor  Qedd  ynddi  yn  cael  ei 
fforffedu.  Cist  gyffelyb  ydyw  etholedigaeth,  ac  y  mae  yn  cynnwys  trysor 
anmhrisiadwy.  Ond  os  bydd  i  ddynion  wastraffa  ea  hamser  i  geìsio  ei 
hagor,  byddant  yn  fforffedu  y  trysor  yn  ei  berthynas  â  hwy  en  hanain. 
Eto  os  bydd  iddynt  fyned  ymlaen  yn  ddirwystr  yn  ffordd  en  dyledswydd, 
oânt  weled  y  gist  yn  cael  ei  hagor  ymhell  cyn  pen  can'  mlynedd,  a 
chânt  hwythaa  ddechrea  mwynhâa  ei  thrysoraa  caddiedig,  er  eu  llawen- 
ydd  annhraethadwy.  "  Y  rhai  a  raglaniodd  efe,  y  rhaì  hyny  hefyd  a 
alwodd  efe ;  a'r  rhai  a  alwodd  efe,  y  rhai  hyny  hefyd  a  gyfiawnhàodd 
efe;  a'r  rhai  a  gyfiawnhâodd  efe,  y  rhai  hyny  hefyd  a  ogoneddodd 
ofe." 


MYNYDDOEDD     CYMRU. 


Maj  a  windlei9s  bower  be  bnilt» 
Far  from  paâBÌon,  painy  and  gtiilt, 
In  a  dell  mid  lawny  hills, 
Which  the  wild  sea-marmar  fiUs, 
And  soft  sanshine,  and  the  sonnd 
Of  old  forests  echoing  roand, 
And  the  lighl  and  smell  diyìne 
Of  all  flowers  that  breathe  and  shine, 
For  me  and  those  I  loye. 


Shsllet. 


I.   GOOONIANT   MTNTDDOEDD   OTMBÜ. 

Ha !  fynyddoedd  anwyl  Cymra, 

Mae  adgofion  mebyd  Uon 
Yn  eich  gwyddíod,  gyda  nwyfiant, 

Yn  ymrithio  ger  íy  mron : 
"  Benallt,"  gâd  i'th  hen  rodianydd, 

Unwaith  eto,  enyd  íach, 
Orphwys  wr  dy  ben  i  sylln 

Ar  hawddgarwch  natnr  iach. 


Dal  cymnndeb  gydag  anian 

Mewn  tangnefedd  yma  gaf ; 
Try  'r  olygía  *n  ysbrydoliaeth 

Nerthol  yn  fy  enaid  claí : 
Amcheledd  a  phrydferthwch, 

Megys  Uiwian  'r  dawel  nen, 
A  ymgollant  mewn  gogoniant 

Hyd  fynyddoedd  Cymm  Wen. 

Aros  wnant  hwy  byth  yn  ìenanc, 

£r  eu  bod  mor  hen  a'r  byd; 
Natur  sydd  yn  cadw  arnynt 

Swyn  ei  chrëadigol  wrid ; 
Ar  eu  mawredd  hyf,  amrywio], 

Ëngyl  garent  syllu  oes» 
I  iyfaddn  'r  amlygiadau 

O'i  athrylith  Duw  a  roes. 


90  IHHTDDOIDD  OHCBÜ. 

Bbai  estynant  en  cyhyrog 

Benaa  i  blith  cymylau  'r  nef, 
I  addolì  en  Crëawdwr 

Am  y  llen  a'i  orsedd  Ef ; 
EraiU,  gyda  mwy  o  wylder, 

Ddystaw  syllant  oddi  lawr» 
Fel  i  ddarllen  ei  ogoniant 

Ar  ddalenan  'r  wybren  íawr. 

Torf  ar  dorí  o  belledigìon, 

Gyda  pher-lesmeiriol  fraw, 
Fryíedda  ac  addoli, 

At  en  godrea  byth  a  ddaw : 
Nwyfiant  o'u  hamrywiaeth  yfant,- 

Bywyd  o'n  ffynnonaa  ter ; 
Pradd-der  ysol  ac  afiechyd 

Drengant  yn  en  chwäon  per. 

Defhyddioldeb  a  chademid, 

A  gogoniant  ffarf  a  Uiw, 
Ynddynt  megys  teml  arosant, 

Byth  i  anrhydedda  Duw : 
Byw  ì  ddirnad  a  chyfíeithn  'n 

Gywir  i  ddaearol  iaith, 
En  hysbrydol  awgrymiadaa 

Fyddai  yn  arddanol  waitíbu 


n.  TBTSOBAÜ  MTNTDDOBDD   OTMBU. 

Os  ydyw  y  Cymro  'n  helbnlns  a  thlawd, 
Mae  Cymrn  yn  llawn  o  drysoran ; 

Yn  Ueng  iddi  daethant,  ar  derfyn  en  rhawd, 
I  orphwys  yn  nghraidd  ei  mynyddan : 

Y  rhai,  drwy  arddnnedd  a  thlysni  en  gwedd, 
Foddlonant  y  Uygad  â  swynion ; 

Cael  trysor  en  mynwes,  fel  cariad  o'i  fedd, 
Yn  unig  foddlona  y  galon. 

I'r  làn  o'u  crombiloedd  y  glo  ddaw  o  hyd, 
A'i  anadl  yn  fy wyd  peiriannaa ; 

Y  rhaî,  pe  darfyddai,  ddiflanent  o'r  byd, 
Fel  Uawer  o  fil-rywogaethaa. 

Trawsffarfia  yn  ebrwydd  adeüad  ddi-wres 

I  ddynion  yn  gartrefeL  folant; 
Arglwyddi  y  ddaear,  mewn  hwyi  wrth  ei  wreS| 

Fyfyrianti  a  ddigiant,  a  garant, 


HTNIBDOEDD   GTMBÜ.  97 

Ea  Uechi,  yn  las  fel  y  nefoedd  ei  hnn, 

A  heríant  gynddaredd  canrífoedd ; 
Dynoliaeth»  o  dan  eu  hamddififyn,  a  hûn 

Yn  dawel  yn  angerdd  tymhestloedd. 

Gwythienaa  o  efydd,  o  haiam,  a  phlwm» 

Drwy  'u  holl  ymysgaroedd  a  dreiddiant ; 
Ac  arian  ac  aar,  er  ea  balchder,  yn  glwm, 

A  chreigiaa  fy  ngwlad  ymbrîodant. 

Wrth  iddynt  ymddangos  yn  marcbnad  y  byd, 

Newidiant  hanesiaeth  yr  oesoedd ; 
Trosglwyddant,  fel  cyfrin  redwelion,  o  hyd 

Ysbrydiaeth  i  leng  o  deyrnasoedd. 

Pwy  godant  o  Iwch  anghenoctyd  a  gwaith 

I  blith  pendefìgion  diamwys  ? 
Dyfodiaid,  ai  Oymry  o  galon  ac  iaith, 

A  deimlant  íod  Gwalia  'n  baradwys  ? 

Byw  *n  galed,  mewn  bwthyn,  mae  'r  Oymro  fel  gwas; 

Mae  'r  Sais  yn  by w  'n  íras  yn  ei  balas ; 
A  chafwyd  y  cyfoeth  gyfododd  y  plas 

Wrth  dalcen  y  bwthyn  diarddas. 

Ëtholwyd  hi  'n  gartrei  delidaa  y  byd: 

Arfaethwyd  y  Cymry  yn  gaethion  ? 
Ai  gwlad  y  ^^2o(2i  a'r  mu;nau  i  gyd 

Fydd  Gymra,  dros  byih,  mewn  hanesion  ? 


UI.   HANESIAETH   MYNYDDOBDD   OYMBÜ. 

Mynyddoedd  íy  ngwlad  yw  gorchestwaith 

Y  galla  a  grëodd  y  byd, 
A  throìr  dynolryw  o  dan  effaith 

Ea  trem  yn  addolwyr  i  gyd; 
Ea  âarfìaa  arddanol  a'a  mawredd 

A  swynant  y  dyeithr  a'r  pell, 
Ea  cofìon  am  íoesol  arddanedd 

Ewynhëir  gan  y  Cymro  yn  well. 

Oaiff  eraiU  árdhwilio  ea  creigiaa 
Am  lechi,  a  haiám,  a  phlwm; 

Orynhoi  y  mae  ef  awgrymiadai^ 
Traddodiad  iuewn  ardal  a  chwm; 


98  U7NTDD0EDD   GIMftU. 

Y  rhai,  wrth  ddadgnddio  'r  helbolon 
A  brofodd  ei  genedl  a'i  wlad, 

Gjnhyrfant  i'w  ddyfnaf  waelodion 
Ëi  enaid — a  íerwant  ei  waed ! 

Arwybod  y  mae  eîn  mynydda« 

Drallodion  eneidtan  a  fu, 
En  creigiau  balch  sydd  yn  bennodaa 

Yn  hanes  y  genedl  y  ay; 
En  cndd  ogof  ëydd  sydd  yn  cadw 

Cyfrinach  arteithìaú  a  gwaed 
Owŷr  iddynt  Insgasant  i  &rw 

O  glwyíaa  yn  achos  eu  gwlad. 

A  fêdd  y  cwm  dystaw  hanesiaeth? 

Bn  ynddo  eneidiaa  dan  bwys 
Digofaint,  dialedd,  anobaitíi, 

Yn  meddwl  yn  hir  ac  yn  ddwys ; 
Yr  hyn  roddes  fôd  i  gynlluniaa 

Drawsfforfiwyd  oll  drannoeth  yn  waed ; 
Gerllaw  iddo  'n  oer  gelaneddan, 

'Gelynion  y  Cymry  a  gaed! 

Mor  lleied  o  hanes  dynoliaeth 

Erioed  ysgrifenwyd  i  lawr; 
Ba  'r  ddôl  yma  'n  faes  buddagoliaeth, 

O'r  ffrwd  acŵ  'r  yfodd  y  cawr ; 
O  waed  fy  henafiaìd,  ysgatfydd, 

Y  blodan  hyn  dyfant  mor  hardd ; 
Mae  hanes:  pa  le  mae'r  hanesydd ! 

Diflanodd — ^gwahodder  y  bardd. 

Sioh  Bwynîon,  fynyddoedd,  arosaoit 

Drwy  Amser  mor  ieuanc  a'r  wawr ; 
Cyfrinion  eich  oes  ymddadguddiaaoít, 

Bydd  Oymru  fach  bythoedd  yn  fawr; 
Os  ewympodd  Llewelyn,  eich  meU>ion 

Barhânt,  fel  yr  awel,  yn  rhydd  ; 
0  honynt,  i  blith  anfarwolion, 

Bha^  weitlfiian,  ddyrchefìr  bob  dydd. 


IY.    OBBFYDDOLDEB  MYNTDDOEDD   OTMBU. 

Eich  myg  a^fìoa  chwi,  ani^l  iynyddoedd, 
Drwy  haf  a  gauaf,  a  thrwy  nos  a  dydd, 

Drwy  ddwfh*dawelwch,  a  lleng  o  dymhestloedd,- 
Dros  wyneb  Amser, — a  grwydraot  yn  rhydd; 


MYMYI>DO£DD  GÎMBü.  99 

Gwelsoch  ganrifoedd  fel  mwg  yn  diflann, 

Pasiodd  angladdau  cenedloedd  eich  traed; 
Fíeithiau  eich  bywyd  wnant  imi  ryfeddo, 

Hwy  y w'r  farddoniaeth  arachaf  a  gaed. 

Gwelsoch  chwi  hefyd,  o'r  cyníyd  i  waered, 

Lawer  gof'chwyliaeth  ar  grefydd  a  moea ; 
Cofio  Derwyddiaeth  yr  ydych  càn  ached, 

Unwaith,  ag  ydy  w  athrawiaeth  y  Groes  : 
Gwridodd  eich  Uethran  gan  waed  y  ddynoliaeth, 

Hwnw  oedd  dîod  cydwybod  yr  oes ; 
Bodaa  anfarwol  ar  allor  Ganddawiaeth 

Leddìd  yn  ebyrth  ar  íynydd  a  rhos! 

Ser,  0  ffurfBÍen  can  ddaed  a  phardda, 

Welech,  o'r  diwedd,  yn  gwênn  yn  gan 
Ar  wlad  marwolaeth  ysbrydol»  gan  dafla 

Llewyrch  ar  orsedd  tywyllwch  ei  hun ! 
Garmon,  a  Lnpus,  a  lla  o  hen  seintian 

Enwog,  grwydrasant  eich  banaa  i  gyd, 
Hwy  gysegrasant  eich  cymoedd  â  dagraa 

Wylent  mewn  gweddi  at  Ddaw  dros  y  byd. 

Tewion  gymylau  drachefn  ymdaenasant, 

Delwodd  pob  seren  yn  nefoedd  íy  ngwlad, 
Oollwyd  y  llewyrch  mewn  nos  ddi-ogoniant — 

Nos  anwybodaeth,  trueni,  a  brad; 
Ynddi  Pabyddiaeth,  fel  bwystfil  gormesol, 

Bodiai  'n  flroenuchel  mewn  afiaeth  o  hyd; 
Cnoai  a  llyncai  â  blas,  megys  diafol, 

Gyfoeth,  gwirionedd,  a  rhinwedd  y  byd! 

Cariad  fy  nghalon  angerddol,  fynyddoedd, 

Arnoch  a  orphwys  ;  anwylaf  chwi  i  gyd : 
Plant  eich  Crëawdwr  yn  nyfnder  eich  cymoedd 

Gawsant  noddfeydd  mewn  tymhestloedd  o  lid ; 
Fföent  0  flaen  eu  herlidwyr  yn  flinion, 

Clwyfus,  a  gwaedlyd,  i'ch  cudd  ogofeydd ; 
Engyl  o  ganol  y  nefoedd,  yr  awrhon, 

Garant  ymweled  â'u  hen  ymguddfeydd. 

Trwy  ddwyrain  las  tragywyddoldeb,  o'r  diwedd, 

Haul  y  Cyfiawnder  arllwysai  yn  rhydd, 
Ffrydiau  o  ddysglaer  oleuni  gwirionedd, 

Drüai  y  nos  ar  eich  banau  yn  ddydd, — 
Dydd  gywilyddiodd  ysbrydion  chwedloniaeth, 

Trais,  anwybodaeth,  i  uffern  yn  ol; 
Lanwodd  â  bywyd  pur  galon  dynoliaeth, 

Wnaeth  ei  hanialwch  mor  brydíerth  a  dòU 


100  MTNTDDOEDD   OYHBU. 

Hollàllaogrwydd  a  chwaetli  ddwyfol  ddaethanti 

Megys  ser,  drwoch  i  olwg  ein  byd ; 
Owail^  y  Crëawdwr,  er  hyn,  yw  'ch  gogoniant, 

Ffrwyth  ei  athrylith  yw  'ch  swynion  i  gyd : 
Arglwydd  y  Uuoedd  ei  hunan  ddisgynodd 

Amoch  yn  aml  i  fwthynod  ei  blant ; 
lilawer  credadyn  a  welodd — a  deimlodd 

Dad  tragwyddoldeb  mewn  ogof  a  nant ! 

Gloddiwyd  o  honoch  drysoran  a  wnaethant 

Balas  o  f wthyu,  a  maenol  o  ardd ; 
Gwreng  am  oes  amser  yn  fonedd  a  droisanti ' 

Gyni  'n  foddhâd  tra  bydd  gwanwyn  yn  hardd : 
Gaed  hefyd  olad,  yn  nghysgod  eich  creîgiaa, 

Droes  eu  harathredd  yn  nefoedd  i  gyd ; 
Lanwodd  am  oes  tragwyddoldeb  eneidian, 

Wnaeth  o  droseddwyr  freninoedd  ar  fyd ! 


Meddwch  hanesiaeth  arddanol  am  frwydrau, — 

Hanes  y  cleddyf  yn  meddwi  ar  waed ; 
Glewion  nofíasant  yn  ngwaed  ea  calonaa 

I  anfarwoldeb  oddenta  eich  traed : 
Gwelsoch  chwi  enniU  ymladdan  dieilydd 

Bhwng  cnawd  ac  ysbryd,  rhwng  rheswm  a  gwŷn; 
Nefoedd  ac  nffem,  yn  niwl  eîch  cennentydd, 

Satan  a  Dawdod  fu  'n  ymladd  am  ddyn  ! 

Gan  frwd  weddío  am  gynnydd  en  meibion 

Mewn  bri  a  chyfoetib,  dedwyddwch  a  moes, — 
Mewn  serch  angerddol  at  ìaith  y  Derwyddon, 

Gariad  at  Ddnw,  a  mawrygiad  o'r  Groes, — 
Âwen,  cán,  weithian,  yn  iach  i'r  mynyddoedd ; 

Os  wyt  ddinod,  os  anghofír  dy  daith, 
Profaist,  mewn  trallod,  rai  orian  o  nefoedd, 

Gwelaist  brydferthion  rhy  ddwyfol  i  iaith ! 


EMÂNUEL  DEÜTSCH  A'B  TALMUD. 

lÀterary '  Bemadns    of  íhe  late  Emanüel    Deütsch,  with   a   brief  Memoir 

London  :  Jolin  Murray.    1874. 
Imanud  Deutech.    A  Memorùü.    By  the  Rey.  H.  R.  Haweis.    Contempoiaiy 

Beyìew,  April,  1874. 

Yn  yr  hen  gyhoeddîad  parchus  a  galluog,  y  Quarterly  Remew,  am 
Hydref,  lö67,  ymddangosodd  ysgrif  o  dan  y  penawd  syml,  "  Y  Talmud," 
a  grëodd  gynhwrf  anghyffredin  yn  y  hyd  llênyddol,  a  thu  hwnt  i  derfyn- 
au  hwnw,  o  ran  hyny,  yn  y  hyd  crefyddol  a  duwinyddol  hefyd.  Yr  oedd 
y  testun  i  ryw  fesur  mor  ddyeithrol,  yr  ysgrifenydd  yn  ei  drin  mor 
feistrolgar,  ei  ardduU  mor  heinyf  a  dysglaer,  nes,  ar  unwaith,  dynu  sylw 
pawh  y  delai  y  cyhoeddiad  i'w  law.  Yn  nerth  yr  ysgrif  cariwyd  y  rhifyn 
hwnw  o'r  Quarterly  drwy  ddau  neu  dri  o  argraffîadau ;  cyhoeddwyd 
argraffiad  arbenig  o  honi  gan  un  o  sefydliadau  Uênyddol  Ffrainc ; 
cyfieithwyd  hi  i'r  Germanaeg,  y  Ffrancaeg,  yr  Italaeg,  yr  Ellmynaeg,  y 
Rwssiaeg,  ynghydag  amryw  eraill  o  ieithoedd  y  Oyfandir.  Daeth  yr 
awdwr,  megys  heb  yn  wybod  îddo  ei  hunan,  yn  enwog;  ymofynid  am 
dano  gan  enwogion,  ymohebid  âg  ef  gan  awdwyr ;  canfu  bersonau  o 
waed  breninol  ymysg  ei  edmygwyr;  anfonwyd  gwahoddiad  iddo  gan 
Lywydd  yr  Aipht  i  roddi  ei  bresennoldeb  yn  agoriad  Camlas  y  Suez ; 
teimlai  un  o  dywysogesau  breninol  Lloegr  ei  hunan  yn  ffortunus  ddar- 
fod  iddi  allu  sicrhâu  dernyn  o*r  ysgrif  enwog,  yn  llawysgrif  yr  awdwr  ei 
hunan,  i'w  gadw  íel  cy wreinbeth ;  gwahoddwyd  yr  awdwr  i  giniawa 
gyda  Phrifweinidog  y  goron ;  mewn  gair,  canfu  ei  hunan  yn  "  arwr  y 
dydd,''  fel  y  dywedir;  a  theimlai  pawb  a  feddai  gymhwysder  i  roddi 
opiniwn  ar  y  fath  bwnc,  fod  goleuad  newydd  dysglaer  wedi  ymddangos 
yn  ffurfafen  llênyddiaeth,  ac  awyddus  iawn  ydoedd  pawb  i  wybod,  Pwy 
ydoedd  yr  awdwr,  a  pha  beth  ydoedd  ei  hanes.  Erbyn  holi  ac 
ymofyn  cafwyd  nad  ydoedd  yr  awdwr  na  Phrifathraw  na  Phenadur,  na 
Doctor  na  Doethawr,  namyn  luddew  Germanaidd,  hollol  ddiymhongar, 
ond  talentog  iawn,  ac  îs-swyddog  yn  y  Gywreinfa  Brydeinig,  y  British 
Museum,  ^m  Llundain. 

Yr  Inddewon — pobl  ofhadwy  erioed  a  byth,  y  genedl  fwyaf  dyddorol, 
a  dyweyd  y  Ueiaí,  ar  wyneb  ein  planed  ni :  tynant  sylw  Ue  bynag  y 
byddont,  pa  nn  bynag  ai  yn  y  llŷs  ai  yn  y  lludw ;  pa  un  bynag  ai  yn 
Uanw  swydd  o  ymddired  yn  senedd  y  wlad,  ai  ynte  yn  gwaeddi,  "  Ou' 
elof  ou'  äo"  ar  hyd  heolydd  budron  rhai  o'n  dinasoedd  mawrion ; — 
cenedl  aydd  wedi  cynnyrcha  y  dynion  rhyfeddaf,  o'r  Dnwddyn  i  waered, 
•e  wedi  galia  ea  lladd  a*u  croeshoelio  ar  ol  en  cjnDyrcha :  nÍ8  gall  y 


103  EMANUEL  DEÜTSOH  a'b  TALMUD. 

fath  genedl  lai  na  thynn  sylw,  a  pherthyn  i  hanes  pob  nn  o  honynt 
swyn  a  rhamant  angerddol.  fiwriadwn,  yn  y  sylwadan  canlynol,  roddi 
braslinelliad  o  brif  helyntoedd  bywyd  yr  Inddew  sydd  â'i  enw  nwchben 
ein  hysgrif,  a  threm  ar  gynnwys  yr  erthygl  enwog  a'i  dygodd  yn  benaf 
i  sylw  y  byd. 

Ganwyd  Emannel  Oscar  Menahem  Dentsch  yn  Neisse,  yn  y  rhan  a 
berthynai  i  Prwssia  o  Silesia,  o  rîaint  luddewaidd,  a  faont  yn  trigiannn 
yno  dros  amry w  genedlaethan  olynol.  Gorwedd  Silesia  yn  nwyreînbarth 
Germany,  lle  yr  ymgyferfydd  tiriogaethan  Awstria,  Bwssia,  a  Phrwssia, 
a  fiFurfìa  nn  o'r  rhanau  gwerthfawrocaf  o  diriogaethan  coron  y  wlad 
ddiweddaf  a  grybwyllwyd.  Silesia  ydoedd  y  dalaeth  a  fu  yn  faes  yr 
ymladdfeydd  mawrion  rhwng  Awstria  a  Phrwssia, — ^y  gornestydd  celyd 
rhwng  Maria  Theresa  â  Frederic  Fawr;  ac  ar  y  rhanbarth  brydferth 
hon  y  byddai  Frederic  yn  syrthio,  gyda  naid  y  llew,  cyn  i'w  elynion, 
braidd,  hel  eu  meddylian  at  eu  gilydd. 

Fel  yr  luddewon  yn  gyffredin,  yn  neiUduol  yr  luddewon  alltudiedig, 
nodweddid  teulu  Deutsch  gan  deimladau  teuluaidd  a  chenedlaetliol 
cryfion  dros  ben;  ac,  yn  wahanol  i  luddewon  yn  gyffredin,  nod- 
weddid  y  teulu,  nid  fel  Itiaws  o'u  hâch,  gan  gariad  at  arian,  eithr  gan 
syched  angerddol  am  wybodaeth.  Pan  yn  chwe'  mlwydd  oed,  dodwyd 
Emanuel  îeuanc  yn  un  o  ysgolion  goreu  ei  dreflan  enedigol ;  ac  wedi 
dwy  flynedd  o  arosiad  yno,  mynai  ewythr  iddo  o  frawd  ei  dad — Rabbi 
dysgedig  o'r  enw  David  Deutsch — ^a  drigai  mewn  treflan  arall  heb  fod 
ymhell,  ei  gael  o  dan  ei  ofal,  a  chymeryd  ei  addysg  yn  hoUol  i'w  ddwy- 
law  ei  hunan.  Dyma,  dybygid,  un  o'r  athrofeydd  caletaf  y  clywyd  am 
dani  erioed  i  fachgen  wyth  oed.  Gbrfodid  ef  i  gyfodi  o'i  wely  am  bump 
o'r  gloch  y  boreu,  haf  a  gauaf,  ac  efrydu  yn  ddidor,  heb  danwydd  nac 
ymborth,  am  ddwy  awr,  hyd  adeg  y  foreuol  weddi,  pryd  y  treulid  awr 
arall  gyda'r  gwasanaeth  hwnw.  Oddigerth  un  chwarter  awr  at  adlon- 
iant,  ac  un  arall  at  ymarferiad  allan  yn  yr  awyr  agored,  treulid  o  hyny 
hyd  wyth  o'r  gloch  y  nos  yn  fanwl  mewn  efrydiaeth  galed.  Da  fod  yr 
efrydydd  wedì  ei  fendithio  â  chyfansoddiad  cadam,  ac  â  chariad  dwfn  at 
wybodaeth,  onidê  buasai  wedi  troi  yn  wrthryfelwr.  Ystyrid  yr  ewythr 
yn  ysgolaig  manwl,  ac  yn  awdwr  nifer  o  lyfrau  ysgoleigaidd  ar  y 
Talmud ;  a  diammheu  i  hyn  roddi  nerth  i  dueddfryd  y  nai  i  ymroddi  i'r 
efrydian  a'u  gwnaethant  wedi  hyny  mor  adnabyddus.  Ar  derfyn  ei  dair 
ar  ddeg  mlwydd  oed — ^yr  adeg  i  blentyn  luddewig  ddyfod  i'w  oed 
mewn  ystyr  grefyddol — aeth  adref  i  ddathlu  yr  amgylchiad  hwnw;  a 
chan  fod  yn  arferiad  i  blentyn  luddewig,  ar  y  fath  adeg,  i  ddarllen  rhan 
o'r  Ysgrythyr  yn  gyhoeddus  yn  y  Synagog,  disgynodd  i*w  ran  ef  i 
ddarllen  Genesis  xii.  1 :  "  Dos  allan  o'th  wlad,  ac  oddiwrth  dy  genedl,  ac 
o  dŷ  dy  dad ; " — ^geiriau  a  ddaethant  wedi  hyny  i  f eddu  y  fath  ystyr  yn 
eu  perthynas  âg  ef  ! 

Cyn  hir  aeth  i  Brifysgol  Berlin,  lle  yr  ymroddodd  i  astudio  duwio- 
yddiaeth  yn  benaf,  eithr  heb  roddi  heibio  ei  efrydiau  yn  y  Talmud,  i'r 
hyn  y  gellir  dyweyd  y  treuliodd  y  rhan  hwyaf  a  goreu  o'i  oes.  Caf wyd 
prawf  amlwg  o  hyny  yn  y  swrn  anferth  o  bapyrau  a  gaf  wyd  ar  ol  ei  farw, 
yn  cynnwys  eyfìeithiadau  a  thrawsysgrifeniadau  o'r  Talmud,  wedi  en 
hysgrifenu,  rai  o  honynt,  yn  ei  lawysgrif  f achgenaidd  pan  yn  ieuanc ; 
eraill  ar  hyd  yr  holl  flynyddoedd  o  hyny  hyd  i  ddydd  ei  farwolaeth. 


BMAMUSL  DfiüTSOH   a'b   TALMUO.  103 

CyBiialiai  ei  hanan  yn  y  Brifatbrofa,  fel  aml  i  efrydydd  Germanaidd 
arall,  drwy  roddi  gwersi  i  eraill  a  derbyn  tâl  am  byny.  Tsgrifenai 
hefyd  weithian  i  rai  o'r  cyboeddiadan,  gyda  destlusrwydd  a  dyddordeb 
mawr,  ac  enniUodd  íelly  ddigon  o  arian  i  roddi  taith  fechan  ar  hyd  y 
Rhine.  Am  ei  efrydiau  a'i  atbrawon  yn  y  Briíathrofa,  ysgrifenai  fel  y 
canlyn : — 

In  magnis  wluisse,  9Ì  digon  yw  ?  Pwy  yn  ein  mysg  nad  ymdrechodd,  irwbryd 
nea  gilydd,  i  gyrhaedd  rhyw  nod  nchel  ?  ac  ymddenffys  y  parotöad  i'r  ymdrechfa,  nid 
wedi  ei  frasnaddu,  eithr  wedi  ei  Innio  gyda  bwrìad  doeth  y  Dynged  dyneraf.  Dysg- 
wyd  fì  i  floesg-gynann  yr  wyddor  Hebraeg,  ac  i  adrodd  fy  ngweddîau  yn  iaith  Dafyda, 
cyn  i  mi  alla  darllen  nac  ysgrìfena  tafodiaeth  y  wlad  y  magwyd  fi  ynddi  Ar  estyll 
fy  Uyfrgell  fachgenaidd,  tra  y  tyfwn  i  fyny,  gorweddai  Homer  a  Yirgil  ochr  yn  ochr 
â'r  Midrash  a'r  Mishnah.  Gyn  fy  nghynnefino  âg  academi  Plato  a'i  ^eillion,  ystyrid 
yn  ddoeth  i  drwytho  fy  enaid,  am  ysbaid,  yn  gyfangwbl  yn  y  cefnfor  hwnw  a  elwir 
y  Talmnd  ;  a  dysgid  i  mi  resymeg  yn  nadleuon  Babina  a  Bab  Ashi,  cyn  galln  o 
noDwyf  gyferbynu  y  taranfoUtau  cynddeiriog  a  ysgydwent  dylathau  Sura  a  Pum- 
bedìtha,  gyda  gwefusau  tawel,  tyner,  a  gwawd-wenawg  Socrates.  A  thra  yr  haerai 
Hengstenberg,  gyda  llais  croch,  fod  pob  gair  o'r  Ysgrythyrau  yn  ysbrydoledi^ 
cynnyrchiolai  Yat^e,  y  drws  nesaf  iddo,  yr  eithaf  cyferbyniol,  a  gwadai  awduriaeth 
Foesenaidd  hyd  yn  nod  y  Deng  Air  Deddf. 

Yna  gan  adael  y  cwestiynau  duwinyddol  hyn,  cefais  fy  hunan  wrth  draed  Boeckh, 
a  chyda  choethder  dillynwiw  yr  agoraì  o'm  blaen  hanes  Groeg  glasurol,  gan  wneuthur 
y  eisUB  mysticaí  yn  ddadguddiadau  eglur.  0  dan  ei  arweiniad  ef  cefaia  edrych  ar  y 
gaDgen  ffafredig  hono  o  ddynolry w,  yn  eu  cliwareuon,  yn  eu  difrifwch ;  yn  y  tŷ  ac  yn 
y  farchnadfa ;  mewn  heddwch  a  rhyfel ;  eu  caethion,  eu  merched,  a'u  plant ;  eu 
doethion  a'u  hoffeiriaid ;  eu  beirdd  a'u  barddonesau ;  a  hyn  i  gyd,  tra  y  dysgai 
MeÌDeke  i  mi  Horace  yn  ngoleuni  Herman  a  Heìne. 

Hefyd,  onid  oedd  B]anke  yno  i  agor  fy  llygaid  i  sylwi  ar  ^rmddyheuadau  dyfhach  y 
ddynoüaetli  ?  pa  fodd  y  cynnyddodd  goleuni  a  gogoniant  yr  Adfywiad  (ReTuiissance) 
0  nrbariaeth  y  Canoloesoedd  hyd  ein  dyddiau  ni,  ac  i  ddangos  i  mi  wreiddiau  pryd- 
ferth  prenau  teg  rhyddid  y  lleoha  cenedloedd  Ewrop  o  dan  eu  cysgod  yn  awr  ?  Tra  y 
cymerai  Bitter  ni — 

0  Greenl&nd  oer  fynyddig 
Hyd  draethau  'r  India  fawr^ 

acy  Uefarai  am  brenau,  o'r  cedrwydd  sydd  yn  Libanus  hyd  yr  isop  a  dŷf  aUan  o 
adfeilion  Yirzagapatam. 

Tn  y  Àwyddyn  1855  agorodd  drws  iddo  i  ddyfod  i  Loegr,  yr  hyn  a 
fawr  ddymnnai  er  ys  amser  maith.  Bhoddwyd  ar  gwmni  masnaehol  o 
Inddewon  yn  Berlìn,  gan  ymddiriedoU^yr  y  Gywreinfa  Brydeinig  yn 
Llandain,  i  ymofyn  am  ddyn  ieaanc  o  aUa  a  chymhwysder  i  lanw  lle  yn 
y  sefydliad  ardderchog  hwnw;  a  syrthiodd  y  coelhren  ar  Emannel 
Deotsch.  Yma  yr  ydoedd  yn  ei  afiaetb,  a  theimlai  ,ei  íod  yn  gorphen 
yr  efrydiau  a  osodasai  i  lawr  yn  moreaddydd  ei  oes.  Ysgrifena  fel  y 
canlyn  gyda  golwg  ar  hyn  yn  niwedd  y  paragraph  a  ddyfynwyd  achod: — 

Yna,  am  agos  i  ngain  mlynedd,  cefais  y  rhagorfraint  o  drígo  yn  nffhanol  j 
Pantheon  hono  a  elwir  y  Gywreinfa  Brydeinìg ;  a'i  hoU  drysorau,  na  un  oynaff  ai 
Aiphtaidd  ai  Homeraidd ;  pa  un  bynag  ai  cŷn-Ìurfìadau,  ai  crâf-ysgrinTfrau  Babylon- 
aidd,  gogoniant  dryUiedig  y  Parthenon,  neu  ddìgrif-luniau  dirgeledig  Etrusca, 
oeddynt,  hob  dyddí,  bob  awr  o'r  dydd,  at  fy  ngalwad, — Alexandriay  Shnfaîni 
Cartoage,  Jemflaìem,  Tyrus,  Sidon,  ac  Athem. 

Ymddengys  iddo  fod  yn  fy  wiog  a  hapus  am  amser  yn  ei  le  yn  y  Gy  w- 
ieinfaBrvd6Ìníg,8c  ysgrifenai  ynddidor  i  wahanolgyhoeddwyr  agolygwyr, 

»  a 


104  EMANUBL  DEUTSOH   a'b   VALMUD. 

gan  gadw  o'i  flaen  yr  un  amcan  mawr,  sef  ysgrifenu  rhy  w  waìth  pwysig 
i  esbonìo  y  Talmud.  Ymdeimlai  hyd  y  diwedd  fod  ganddo  yr  apostol- 
iaeth  hon  at  y  byd  o  egluro  llêayddiaeth  henafol  ei  genedl ;  a  thebyg 
na  chydgyfarfyddodd  yr  hoU  gymhwysderaa  anghenrheidiol  at  hyny  yn 
well  yn  neb  erioed.  Nid  oedd  braidd  derfyn  ar  ei  adnoddau  llenyddol, 
yn  neilldnol  yn  ycyfeiriad  yma.  Ysgrifenodd  yn  agos  i  ddau  cant  o 
erthyglan,  mawrion  a  bychain,  i  Wyddoniadnr  Ghambers  o  Edinburgh. 
Gŵyr  pawb  sydd  yn  feddiannol  ar  y  trysor  gwerthfawr  hwnw,  Geiriadnr 
Biblaidd  Dr.  William  Smith,  mai  efe  a  gyfansoddodd  yr  erthyglaa 
campus  ar  y  "  Targûmiau,"  "  Y  Pumllyfr  S'amaritanaidd,"  &c.,  heblaw 
Ui'aws  o  ysgrifau  i'r  argraffîad  diweddaraf  o  Eiriadur  Biblaidd  Dr.  Kitto. 
Ar  ol  ymddangosiad  ei  ysgrif  alluog  ar  y  Talmud,  trethid  ef  o  bob 
cyfeiriad  gan  alwadau  i  ysgrifenu,  gwahoddiadau  i  areithio,  taemi  am 
erthyglau ;  ac  anfynych  yr  apelid  ato  yn  ofer.  Meddai  hoen  ac  ysplander 
dwyreiniwr,  yni  a  dyfalbarhâd  efrydydd  Germanaidd,  dîwylliant  cym- 
deithasol  gorphenedig  y  Prydeiniwr ;  ac  yn  ngrym  y  cyfuniad  anghy- 
fifredin  hwn,  cynnyrchodd  ddarnau  a  ddarllenir  yn  hir,  a  rhoddodd  fôd 
i  obaith  a  dysgwyliad  am  weithiau  anfarwol.  Ystyrid  ef  yn  awdnrdod 
ar  bob  peth  braidd  a  ddaliai  berthynas  â  llênyddiaeth  ddwyreinioli 
yn  enwedig  yr  ìeithoedd  Indo-Ewropëaidd  a  Semitaidd,  y  Sanscrit, 
Galdaeg,  Aramaeg.  Pe  cawsai  fywt  nis  gellir  dyfalu  faint  o  oleuni  a 
allasai  daflu  ar  y  Bibl  drwy  ddehongli  yr  arysgrifeniadau  a'r  arwydd- 
luniau  a  geir  yn  olion  ac  adfeilion  y  Dwyrain.  Ar  y  materion  hyn 
ymofynid  âg  ef,  ar  ddehau  ac  ar  aswy,  gan  ysgoleigion  ac  efrydwyr,  a 
chymerai  yntau  ei  hysbyddu  gyda  sirioldeb  y  ffynnon,  yn  rhoddi  ei 
gofer  peraidd  i  bawb  a  ddêl  â'i  lestr  ati.  Os  byddai  rhyw  anhawsder 
yn  y  Museum, — rhyw  gerfysgrifau  nas  gallai  neb  eu  dehongli,  rhyw 
lythyrenau  nas  gallai  neb  eu  darllen,  rhyw  lyfrau  nas  gallai  neb  eu 
rhestru,  neu  gyfeiriadau  nas  gallai  neb  eu  gwneyd  allan, — Mr.  Deutsch 
oedd  y  dyn  bob  amser,  a  cheid  ef  yn  wastad  yn  ateb  yn  llawn  i'r  gofyn. 
Nid  ymddengys  iddo  ddrwgdybio  y  gallai  dynion  annheìlwng  fod  o'i 
amgylch  yn  sugno  ei  adnoddau,  ac  yn  bwyta  flrwyth  ei  lafur  yn  ddystaw 
bach,  ac  yn  ennill  mawl  y  byd  drwy  hôni  y  pethau  hyny  fel  yr  eiddynt 
eu  hunain;  ac  ni  ofalai,  os  byddai  i  hyny  hyrwyddo  "yr  achos  da,"fel 
y  galwai  ei  hoff  efrydiau. 

Yn  ei  flynyddoedd  diweddaf  aeth  Deutsch  o  dan  gryn  gyfnewidiad,  o 
ran  corff  a  meddwl.  Trwy  orlafur,  ac  esgeulusdra  o  hono  ei  hnnan, 
magodd  afíechyd — un  o'r  rhai  mwyaf  dirdyniadol  y  disgynodd  i'n  rhan 
ni  i  ddarllen  am  dano  braidd  erioed.  Dyry  ei  gyfaill,  Mr.  Haweis,  yn 
ei  ysgrif  o  adgofíon  am  dano  i'r  Contemporary  Review,  hanes  bron 
annyoddefol  o  boenus  am  afíechyd  ei  flynyddoedd  olaf.  Dygasai  hyny 
arno  ei  hunah  yn  benaf  drwy  orweithio  ei  gyfansoddiad,  er  mor  gadarn 
ydoedd.  Gweithiai  yn  fynych  drwy  gydol  y  nos;  ceid  ef  yn  y  boren  á'i 
ysgrifell  yn  ei  law,  a'i  swper  y  noswaith  gynt  heb  ei  brofì  o'i  flaen ;  ar 
yr  awr  benodedig,  ceid  ef  yn  ei  le  yn  y  Museum  mor  hoeuus  ei  ymddan- 
gosiad  a  neb  o  f ewn  y  Ue ;  yn  aml  ni  chyffyrddai  á  thamaid  o  ymborth 
ganol  dydd  gan  brinder  amser;  esgeuîusai  yn  fynych  giniawa  oai 
wahoddid  ef  gan  gyfeillìon  i  giniawa  allan.  Fel  hyn,  gyda  math  o 
afradlonedd  gwallgof,  difwynodd  gyfansoddiad  haiamaidd  pan  yn  anterth 
ei  nerth.    Ni  fynai  i  neb,  ýchwaith,  i  wybod  am  %i  afiechyd;  ae  Bi 


EICANÜBL  DEUT80H   a'B  TALMüD.  105 

wybn  neb  ond  ychjdig  gyfeillîon  am  amser  maith  fod  dim  yn  ei  âino, 
DaV  rhai  hyny  hyd  nes  yr  ydoedd  yn  rhy  ddiweddar  i'w  achnb.  Ganfu 
Dentsch  hefýd,  er  ei  ofid,  yr  amgylchynid  ef  gan  ddynion  eiddigeddus 
a  chenfíenllyd,  a  hyny  o  herwydd  en  hod  ymhob  ystyr,  ond  mewn 
swyddogaeth  yn  unig,  yn  llai  nag  ef ;  mewn  swydd  yr  oeddynt  awch 
ei  ben,  ac  ni  buont  yn  ol  o  ddangos  hyny  iddo.  Os  ydyw  yr  hyn  a 
ysgrifena  Haweis  yn  wirionedd,  ac  nid  oes  neh  eto  wedi  ceisio  ei 
wrthbrofí,  ymddygodd  awdurdodau  yr  Amgueddfa  Brydeinig  tuag  at  y 
djn  hwn  ymhell  o  fod  yn  deilwng  o  sefydliad  cenedlaethol.  Ëfe,  am 
âjnyddau  lawer,  fu  seren  ddysgleiriaf  y  lle ;  eto  cadwyd  ef  yno  i  gyflawni 
màn  negeseuau  y  gallasai  unrhyw  fachgenyn  braidd  eu  gwneyd,  a  hyny 
am  oferedd  o  gyflog.  Ei  amcan  yn  cadw  ei  afíechyd  yn  ddirgel  ydoedd 
er  mwyn  derbyn  ei  dipyn  cyflog  i  gadw  corff  ac  enaid  yn  gymydogion. 
Ni  feiddiai  ei  gyfeiUion  yngan  fod  ei  afíechyd  yn  debyg  o  fod  yn 
anfeddyginiaethol,  rhag  y  tynid  oddiwrtho  yr  ychydig  arian  a  ddeuai 
iddo  o'r  Amgueddfa,  ac  y  torid  pob  cysylltiad  rhyngddo  â'r  sefydlìad. 
Ymddengys  fod  dynion  o'i  ddeutu  a  fuasent  yn  falch  o  unrhyw 
gyfleusdra  i'w  weithio  allan  o  le  nad  oedd  neb,  ar  y  pryd,  yn  y  deyrnas, 
yn  abl  i'w  lanw  ond  efe,  a  lle  nad  oes  neb  wedi  ei  lanw,  fel  efe,  hyd  y 
dydd  hwn.  Ymddygid  fel  hyn  at  ddyn  a  feddai  y  fath  gymhwysderau, 
fel  y  gellid  yn  hawdd  gyfrif  ar  hen  bysedd  hyny  o  ddynion  oedd  ar 
gyfandir  £wrop,  yn  America,  a  Lloegr,  yn  meddu  cymhwysderau 
cyffelyb  iddo.  Par  ymddygiadau  fel  -hyn  i  ni  gywilyddio  o'n  gwlad, 
gyda'r  holl  redtapeism  sydd  ynddi.  Pe  buasai  y  dyn  hwn  fílwr  neu 
Ijngesydd,  diammheu  y  gofalasai  y  llywodraeth  am  borfa  fras  iddo; 
ond  hen  hanes  Prydain  ydyw  newynu  ei  darganfyddwyr,  ei  hantur- 
iaethwyr,  ei  hieithyddwyr,  ac  anwesu  gwýr  y  fídog  a'r  fagnel.  Er  fod 
gan  Deutsch  gyfeillion,  ac  er  i'r  rhai  hyny  fod  ymysg  blaenion  y 
genedl — ^poh  un  yn  bencampwr  yn  ei  gangen  neillduol  eî  hunan  o 
wybodaeth,  eto  ni  wneid  cyfrif  o'u  deisyfíadau  ar  ei  ran.  Arwydd- 
wyd  deiseb  gan  Ddeon  Westminster,  Arglwydd  Strangford,  Rawlinson, 
Lane,  a  Layard,  yn  crefu  am  i'r  Senedd  apwyntio  Deutsch  yn  geidwad 
yr  henafíaethau  Semitaidd  yn  yr  Amgueddfa ;  ond  pan  y  trosglwydd- 
wyd  y  ddeiseb  i'r  awdurdodau,  i*w  chyflwyno  drwyddynt  hwy  i'r 
ymddiriedolwyr,  o  herwydd  rhyw  wall  hychan  yn  ei  geiriad,  dodwyd 
hi  ar  yr  astell,  ac  ni  chlybuwyd  mwy  air  o  son  am  dani !  Pa  ryfedd 
iddo  chwerwi  ei  ysbryd  i  raddau — gweled  ei  gyfeiUion  yn  meirw,  ei 
gorff  yn  malurio,  ac  yntaa  yn  cael  ei  amgylohynu  gan  gymaint  o 
grebachrwydd  ysbryd  mewn  dynion  y  gallasai  ddysgwyl  iddynt  werth- 
fawrogi  ei  lafur? 

Un  o'i  freuddwydion  y  nos  a'i  ddymuniadau  y  dydd  ydoedd  cael 
myned  i  deithio  i'r  Dwyrain — y  rhan  hono  o'r  ddaear  y  cylymid  ei 
gflJon  wrthi  gyda  holl  angerddoldeb  natur  dwyreiniwr  a  chenedlgarwch 
laddew.  Pan  y  sonid  am  hyny  wrth  ei  uwch-swyddogion  yn  Llundain, 
cafwyd  allan  ar  unwaith  ei  fod  yn  was  rhy  werthfawr  i'r  sefydliad  allu 
fforddio  colli  ei  wasanaeth — nas  gellid  mewn  un  modd  ei  hebgor. 
Trueni  na  fuasent  yn  deall  mai  wrth  ei  hebgor  i  fyned  i'r  Dwyrain  y 
deaai  ei  werth  i'r  golwg.  Nid  oedd  hyn,  mewn  gwirìonedd,  ond  esgus- 
awd  dros  gwtogi  ei  derfynau,  a  Iluddias  i'w  dalentau  dysglaer  ddyfod  yn 
amlwg.    Pa  fodd  bynag,  yn  1869  cafodd  yabaid  o  tu^  deng  w^thnos  i 


106  EHANUEL   DEUTSOH  a'B  TALMUD. 

fyned  ar  redeg,  megys,  i'r  Dwyraîn  ao  yn  ol.  Gyda'r  ychydig  arìan 
a'r  ychydig  amser  oedd  ganddo,  tyhir  iddo,  y  pryd  hyny,  roddi  gormod 
o  bwys  ar  ei  gorff  a'i  feddwl,  ac  felly  han  hadan  yr  afiechyd  a'i  cymerodd 
ymaith  yn  y  diwedd.  Bhoddai  y  Dwyrain  fywyd  newydd  iddo ;  ymgyf- 
odai  ysbrydoedd  yr  hen  oesoedd  megys  i'w  longyfaròh,  fel  pe  bnasent, 
o'r  diweddi  wadi  cyfarfod  âg  nn  a  fedrai  ddehongli  en  cyfrinion.  Mewn 
gair,  nid  oedd  yr  holl  daith,  er  bered  ydoedd,  ond  un  lesmair  ber- 
lewygol  iddo  ef.  Dechrenai  ei  lythyr  cyntaf  oddiyno  gyda'r  geirian, — 
"  Y  Dwyrain :  fy  hoU  ddymuniadan  hiraethlawn  innau  o'r  diwedd  wedi 
en  cyâawni."  Dro  arall,  torai  allan  fel  mewn  syndod,  "A  minnau 
hefyd  yn  Phoenicia ! "  Pan  ymysg  ei  gydgenedl,  yn  Lle  yr  Wylofain 
yn  Jernsalem,  mygid  ef  gan  ei  deimladan  fel  nas  gallai  lefarn ;  ac  ni 
fedrai  son  am  hyny  unrhyw  amser  drachefn  heb  wylo  dagran  yn  hidl. 
Âr  ol  dyfod  adref  traddododd  amryw  areithiau  ar  hanes  y  daith;  a 
thynodd  allan  un  o'r  Adroddiadan  gwerthfawrocaf  a  ysgrìfenwyd  erioed, 
yn  cynnwys  prif  ffeithian  y  daith,  i'w  gyflwyno  i  Ymddiriedolwyr  y 
Gywreinfa  Brydeinig. 

Y'n  1872  cafodd  egwyl  i  fyned  i'r  Dwyrain  drachŷfn,  ond  dan  am- 
gylchiadau  tra  gwahanol :  y  tro  hwn  aeth  yno  i  farw,  Teimlai  yr  hen 
awydd  am  weled  y  Dwyrain  yn  ail-gryfhâu,  a  thybid  y  gallai  hinsawdd 
gynhesach  wneuthur  lles  iddo ;  a  thrwy  garedigrwydd  nifer  o  gyfeillion 
ffyddlawn,  casglwyd  digon  o  arìan,  heb  yn  wybod  iddo  ef,  iddo  fyned  i'r 
daith,  a  gwas  gofalus  i'w  ganlyn.  Aeth  drwy  Italy  a  Ehuíain,  a  theimlai 
ei  hunan  yn  gwellâu;  ond  wedi  cyrhaedd  yr  Aipht  gwaethygodd  yn 
ddirfawr.  Nid  oedd  ei  ysbryd  er  hyny  yn  ildio  dim.  Y  mae  ei  lyth- 
yrau  yr  adeg  hon  yn  darllen  yn  gyffelyb  i  Thoughts  on  DeeUh  gan 
Kirke  White;  y  fath  siomedigaeth  chwerw  wrth  deimlo  yr  oes  yn 
darfod  a'r  gwaith  heb  ei  gyflawni.  Y  mae,  fodd  bynag,  un  gwahaniaeth 
pwysig ;  dyry  Kirke  White  wrth  f arw  ei  ben  i  orphwys  ar  obenydd  y 
Crìstion.  Digon  o  waith,  dybygem,  gyda'i  holl  ddysgeidiaeth  a'i 
athrylith,  ei  wybodaeth  helaeth  o'r  ieithoedd  y  gwelodd  y  Nefoedd  yn 
dda  ddadguddio  ei  hunan  i'r  ddaear  drwyddynt,  ei  hoffder  anniwall  o 
lênyddiaeth  Hebraeg,  y  gellir  rhestru  Deutsch  yn  Gristion.  Gyda 
chymeriad  moesol  dìlychwin,  y  chwaeth  buraf,  y  gonestrwydd  mwyaf 
dihoced,  a'r  boneddigeiddrwydd  prydferthaf,  eto  yr  oedd  yma  ddirfawr 
wahanîaeth  yn  nhôn  ymostyngar  ei  ysbryd,  pan  yn  nesâu  at  farw,  ragor 
yn  llinellau  tyner  y  bardd  ieuanc  duwioî  yn  marw  ar  drothwy  bywyd, 
gan  deimlo  fod  gan  ei  Dad  nefol  resymau  tragywyddol  am  yr  hyn  a 
ymddangosai  iddo  ef  mor  groes  i  reswm.  Y  mae  yn  trydar  mewn 
syndod : — 

Fifty  years  hence,  and  who  wìll  hear  of  Henry  ? 
Oh !  none ;  another  basy  brood  of  beings 
Will  shoot  ap  in  the  interim,  and  none 
Will  hold  him  in  remembrance. 


I  did  hope 
For  better  things !    I  hoped  I  shoald  not  leaye 
The  earth  withont  a  yestige ;— Fate  decrees 
It  ahall  be  otherwìse,  and  I  salmiit^ 


BMANUBL  DBUTSOH   a'b   TALtfüD*  107 

Hencetorth,  0  world,  no  more  of  thy  desires ! 
No  more  of  hope  !  the  wanton  yagrant  Hope  ! 
I  abjnre  all. — Now  other  cares  engross  me, 
And  my  tired  sool,  with  emalatiye  haste, 
Looks  to  its  God,  and  pnines  its  wings  for  heayen. 

Bbaid  i  ni  edrych  yn  ofer  am  y  dôn  ymostyngar  a  ddangosir  yn  niwedd 
y  llinellau  uchod,  yn  llythyrau  Emanuel  Deutsch.  Yn  un  o'r  rhai 
diweddaf  a  ysgrifenodd  o'r  Aipht  ceir  y  llinellau  canlynol : — "  Eto  yr 
holl  amser  hwn  y  mae  fy  meddwl  yn  llawn  gwaith — ^gwaith  a  ymddengys 
fel  pe  byddai,  yn  ol  rhyw  drefniant  cynoesol,  wedi  eì  dori  allan  i  mi,  ac 
i  mì  yn  unig.  Pob  anadliad  a  roddaf  yn  y  fan  hon,  pob  careg  y  deuaf 
ar  ei  thraws,  pob  arwyddlun  unigol  a  ganfyddaí  yn  y  byd-feddrod 
annherfynol  hwn,  lle  y  gorwedd  yn  gladdedig  weddillion  cynifer  o 
oesau,  a  bair  i  lifeiriant  o  feddyliau,  hen  a  newydd,  awgrymiadau, 
fipeithiau»  ac  opiniynau,  i  ddyliío  am  fy  mhen.  Gwneir  hyd  yn  nod 
drws  fy  nhý  i  fyny  o  goed  arch  mummy,  a  rhan  o  wasanaeth  claddu  y 
meirw  wedi  ei  gerfío  arno  mewn  arwyddluniau  aneglur !  Ah  !  y  fath 
gydgasgliad  a  ddaeth  i'm  meddwl  oddiwrth  yr  oll  a  welaf  o'm  hamgylch 
yma!  Och  !  nid  ydynt,  erbyn  hyn,  ond  dydd-freuddwydion — gweledig- 
aethau  euraidd  gyda  pha  rai  yr  hudfoddia  fy  nychymyg  hir  ddyddìau  o 
lesgedd  a  nosweithiau  o  âinder." 

Ar  y  Idfed  o  Fai,  1873,  bu  farw  Emanuel  Deutsch  yn  Alexandria  yn 
yr  Aipht,  yn  44  mlwydd  oed.  Felly  y  bu  farw  un  o  ysgoleìgion 
dwyreiniol  goreu  y  ganrif  hon,  ymhell  o  wlad  ei  enedigaeth,  ac  ymhell- 
ach  na  hyny  o  wlad  ei  fabwysiad,  ond  tra  yn  cyrchu  at  randir  y 
Dwyrain  ramantus  y  soniodd  ac  yr  ysgrifenodd  gymaint  am  dani,  ac  y 
bu  mor  fifyddlawn  iddi,  ar  hyd  ei  oes  fer,  â'r  nodwydd  i'r  pegwn ;  a'r 
geiriau  olaf  braidd  a  ddy wedodd  ydoedd : — **  Nid  oes  amaf  eisieu  ond 
yn  unig  heddwch." 

Bellach  ni  a  drown  at  y  gyfrol  sydd  ger  ein  bron,  a  gynnwys  y 
Gweddillion  Llênyddol  a  adawodd  ar  éi  ol.  Y  maent  yn  debycach  i 
friwsion  wedi  disgyn  oddiar  fwrdd  rhyw  flabbi  dwyreiniolnag  i  ysgrif- 
eniadau  Uênor  oedd  yn  byw  yn  nghanol  berw  y  bedwaredd  ganrií  ar 
bymtheg.  Cynnwys  y  gyfrol,  heblaw  yr  ysgrif  ar  y  Talmud,  amryw 
erthyglau,  hirìon  a  byrion,  a  wasgaresid  ganddo  â  llaw  haelionus  ar 
hyd  wyneb  gwahanol  gyhoeddiadau  llênyddol  Prydáin  Fawr.  Cawn 
yma  bob  rhyw  beth,  megys,  o'r  ysgrifau  breision  i'r  Çuarterly,  hyd  y 
llythyrau  enwog  a  ysgrifenodd,  mewn  ychydig  amser,  meddir,  i'r  Times 
ar  y  Cynghor  Eglwysig  yn  Bhufaìn.  Nid  oes  un  arwydd  prìnder 
ganddo  gyda  dim  a  gyffyrdda;  yr  ydych  yn  teimlo  fod  pob  mater  a 
draíodir  ganddo  yn  cael  perfifaith  chwareu  teg,  a'i  fod  yntau  yn  ei  adael 
cyn  hysbyddu  na  thebyg  ei  adnoddau  arno.  Gyfodai  hyn,  yn  ddiam- 
mheu,  oddiar  y  fifaith  mai  dyn  un  pwnc  ydoedd.  Na  chamgymerer  ni 
ychwaith :  nid  ydym  i  ddeall  fod  ei  efrydiau  yn  gul  a  chyfyng ;  na, 
ymddengys  gartref  gyda  braidd  bob  peth ;  ond  try  ei  holl  efrydiau  i 
daflu  goleuni  ar  un  pwnc.  Dyna  y  dynion  a  alwn  ni  yn  ddynion  un 
pwnc,  a  gellir  dysgwyl  oddiwrthynt  hwy  rywbeth  heblaw  dylni  'arwyn- 
ebol  ar  y  pwnc  hwnw.  Ehywbeth  yn  dal  cysylltiad  â'r  Dwyrain  oedd 
un  pwnc  Emanuel  Deutsch  i  ac  «r  hyny  llefara  gyda  sicrwydd  oracl^ 


108  nCAHÜSL  DBTJTBOR  A*B  TALKÜD. 

eto  yn  wylaidd  gyda  y  pethau  sydd  yn  anmhenderfynol.  Prìf  nodwedd 
ei  arddnll  a'i  feddyliau  ydyw  hoender  ac  ysplander ;  crehwyll  y  dwyr- 
einiwr  yn  hnlio  ei  Iwybr  â  hlodan,  fel  pe  byddai  yn  trigo  yn  ngardd 
y  perlysian.  Ceir  hyn  yn  fynych  heh  fanylder ;  ond  ynddo  ef  yr  oedd 
manylder,  yr  hyn  ydyw  nn  o  brif  elfenan  gwir  ysgolor,  wedi  cydgyfarfod 
â  dillynder.  Y  mae  y  gyfrol  hon,  ar  ol  ei  dárllen,  yn  gadael  argraff  ar 
y  meddwl  cyffelyh  i  ddarlnn  anorphenedig,  yn  cynnwys  amlinellaa 
gwychion,  ond  y  bwyntel  wedi  syrthio  o'r  llaw  cyn  ei  orphen ;  nen  nn 
o  gerflnniau  ysplenydd  y  Dwyrain,  heb  ond  darn  o  hono  yn  nnig  i 
dystio  pa  mor  ardderchog  y  gallasai  y  cyfanwaith  fod.  Ond  yr  hyn  a 
dorasom  allan  i  ni  ein  honain,  o  hyn  i  ddiwedd  yr  ysgrif  hon  ydyw, 
rhoddi  lled-dalfyrlad  o  ysgrif  Deutsch  ar  y  Talmud ;  a  hyny,  yn  benaf, 
am  fod  y  pwuc  mor  ddyeithr  i  lênyddiaeth  Gymreig,  ac  am  fod  y 
Talmud,  mewn  rhyw  ystyr,  yn  dal  agos  herthynas  â'r  Ysgrythyran 
Sanctaidd. 

Ar  gychwyn  ein  gyrfa  dylem,  fe  alhii,  wneyd  cyfeillion  o'n  darllenwyr, 
a  dyweyd  wrthynt  fod  ein  hymdaith  drwy  anialwch  gwag  erchyll ;  os 
ydym  i  farnu  oddiwrth  y  gyfrol  ger  ein  hron,  dyna'r  fath  heth  ydyw'r 
Talmud.  Geilw  Deutsch  ei  hunan  ef  yn  fynych  yn  gefnfor,  a  dywed 
fod  aml  un  wedi  ymsuddo  iddo  a  dyfod  i  fyny  yn  unig  â  chragen  dlawd 
yn  ei  law.  Nid  ydym  ni  yn  bwriadu  anturio  hyd  yn  nod  gymaint  â 
hyny,  namyn  cerdded  ychydig  gyda'r  glànau,  a  phigo  i  fyny  yr  hyn  a 
gawn  yn  ein  ffordd.  Nis  gallodd  yr  luddew  dysgedig  y  mae  ei  enw 
nwchben  ein  hysgrif  wneyd  ond  rhywbeth  felly ;  a  dywedai  unwaith, 
pan  yn  un  o'i  baDgféydd  aDgeuol,  gyda  gwên  hanner  grediniol,  fod 
melldith  yn  gyhoeddedig  uwchben  y  neb  a  ddadguddiai  ddim  o'r 
Talmud,  a  bod  y  felldith  hono  wedi  disgyn  i'w  ran  yntau. 

Ymdrecha  yn  yr  erthygl  ger  ein  bron  yn  gyntaf  i  ddangos,  Pa  beth 
ydyw  y  Talmud  ?  ac  mewn  ateb  i  hyny  teifl  frasolwg  ar  ei  hanes  a'i 
gynnwys,  Dylid  cofío  mai  o  safle  yr  luddew  yr  edrych  efe  arno,  ac  yn 
hyny  yr  ydym  ninnau  yn  bwriadu  ei  ddilyn  yn  y  llinellau  canlynol. 
Olrheinia,  gyda  deheurwydd  mawr,  ddylanwad  y  Talmud — y  corfif  mawr 
hwnw  o  gyfreithiau  a  chwedlau,  athronddysg  a  moesddysg,  a  elwir  y 
Talmud,  i  wahanol  gyfeiriadau ;  ei  ddylanwad  ar  grefyddau  y  dwyrain 
ac  athroniaeth  y  gorllewin.  Hona  fod  y  rhan  fwyaf  o  gyfreithian 
Persìa,  Groeg,  a  Rhufain,  yn  gystal  à'r  eiddo  gorllewin  Ewrop,  â'u  hadau 
ynddo  ef;  fod  ei  ôl  ar  athroniaeth  o  ddyddiau  Plato,  Pythagoras, 
Aristotle,  a'r  Gnosticiaid,  hyd  Spinoza  a  Schelling  yn  yr  oesoedd 
diweddaraf ;  fod  ei  ddylanwad  hyd  yn  nod  ar  physigwriaeth  o  ddyddiaa 
Hippocrates  a  Galen  hyd  yn  awr.  Rhyfedd,  er  hyny,  mor  anwybodas 
ydoedd  ysgoleigion  am  dano  ar  hyd  y  canrifoedd ;  hyd  yn  nod  yn  awr, 
nid  oes  cymaint  â  Llawlyfr  hylaw  o'r  Talmud  o  gwbl,  nac  argraffiad 
canolig  o  gywir,  heb  son  am  gryno  a  da,  o'r  llyfr  ar  gael.  Llosgid  ef 
gan  Babyddion,  melldithid  ef  gan  Brotestaniaid,  llurguniai  Luther 
a'r  Diwygwyr  ef  yn  enbyd  o  herwydd  anwybodaeth  o'i  iaith,  chwerwai 
ysbryd  tyner  Melancthon  wrth  ei  chwedlau,  gan  dybied  nad  oedd  ynddo 
ond  chwedlau  yn  unig ;  a  chymaint  oedd  yr  anwybodaeth  am  dano,  fel 
yr  aeth  mynach  dysgedig  mor  bell  a'i  alw  yn  ddyn  ac  nid  yn  llyfr.  "Fel 
y  dywed  y  Rabbi  Talmud,"  meddai,  gan  orphen  ei  ymresymiad 
buddugoliaethus  yn  ei  erbyn  gyda  dyfyniad  o'i  eiriau. 


EMANOEL  DBÜTSOH   â'b   TÂLMÜD.  109 

Pa  betlî  ydyw  ei  hanes  ?  Y  mae  tarddiad  y  Talmnd  yn  gyfoesol 
â'r  Dychweliad  o  Babilon,  a.  dyry  Deutsch  le  mawr  i'r  amgylchìad 
hwnw  yn  hanes  cenedl  Israel.  Yn  ei  dyb  eí,  dyna  ddechreuad  eu 
gwasgariad  mawr;  ac  nid  ydynt  eto  wedi  eu  cyfanu.  Y  pryd  hyny 
y  deffrowyd  yr  ymddyheuadau  dyfnion  hyny  yn  nghalon  y  genedl 
a  roddes  fôd  i'r  dysgwyliadau  am  Fess'íah — am  berson  oedd  yn  ber- 
ffeithrwydd  pob  tegwch — ^yr  Eneiniog  a'r  G-waredydd.  Aethant  i 
gaethiwed  yn  grëaduriaid  eilunaddolgar  a  llygredig;  dychwelasant 
yn  fyntai  o  Baritaniaid  pur  a  manwl.  O'r  blaen  nid  oeddynt,  fe 
allai,  yn  ymdeimlo  yn  briodol  â  gwerth  eu  llênyddiaeth  henafol  a 
chysegredig;  ond  dechreuodd  y  bobl  ymgrynhoi  o  gwmpas  y  pen- 
tewynion  llênyddol  hyny  oeddynt  wedi  eu  hachub  megys  o'r  gyn- 
neuedig  dân ;  daethant  yn  glymedig  wrth  eu  calonau ;  carent  hwynt 
íel  eu  hanwylìaid ;  daethant  i  íod  eu  hunig  drysor,  o  ddim  gwerth, 
ar  y  ddaear.  Yn  raddol  ffurfiwyd  Canon  Ysgrythyrol  yr  Hen  Desta- 
ment,  a  thaflwyd  goleuni  ^mawr  ar  waith  Dwyfol  Ddoethineb  yn 
"ymddiried  iddynt  hwy  am  ymadroddion  Duw."  Buont  ffyddlawn  i'w 
hymddiriedaeth — cadwasant  hwy  fel  canwyll  eu  llygaid ;  a'r  carìad  hwn 
ydoedd  cnewyllyn  eu  holl  sefydliadau.  Dyma'r  modd  y  casglwyd  ac  y 
cadwyd  Canon  yr  Ysgrythyr.  **  Tro  ef,  a  thro  ef  drachefn,"  ebe  y  Tal- 
mud  am  y  Bibl.    "Chwiliwch yr Ysgrythyrau,"  ebe y  Testament  Newydd. 

Wrth  weithio  allan  y  gorchymynion  uchod — chwilio  a  throi  yr 
Ysgrythyrau — rhoddwyd  bôd  i  wyddor  a  elwir,  yn  iaith  yr  Hebreaid, 
Midrash — cyffelyb,  dybygid,  i'r  fel  y  byddwn  ni  yn  galw  Ésboniadaeth 
neu  Ddehongliadaeth  Y^sgrythyrol  yn  wyddor.  Cyfieithir  y  gair  yma 
— Midrash — ^yn  enw,  ac  yn  enw  ar  gasgliad  o  ffeithiau  hanesyddol,  yn 
2  Chron.  xiii.  02,  a  xxiv.  27.  **  Histori"  ydyw  y  gair  a  ddefnyddir  yno, 
a  golygir,  yn  benaf,  nid  y  Midrash  ei  hunan,  ond  yr  hyn  a  gasglwyd 
trwy  ei  chymhorth.  Y  Midrash  yma  sydd  wedi  rhoddi  bôd  i'r  Talmud; 
esbonio  neu  "droí"  yr  YsgrythyraUj  a*r  esboniadau  hyny  wedi  eu 
corffori  mewn  un  Uyfr,  ydyw  y  Talmud.  Felly  cyfraith  Moses  ydyw  ei 
graidd ;  eglurhadau  y  Babbiniaid,  oes  ar  ol  oes,  yn  nofio  ar  hyd  wyneb 
cymdeithas  luddewig,  am  ganrifau  laẃer,  y  rhai  hyuy  wedi^eu  casglu 
at  eu  gilydd  sydd  yn  ffurfio  ei  gyfangorff.  Cynnwys,  megys  llenHian 
Pedr,  "  bob  rhyw  beth."  Yn  benaf  cyfreith-lyfr  ydyw ;  ond  y  mae  hefyd 
yn  chwedleu-lyfr.  Cyffelyb  ydyw  i  ped  y  cesglid  pob  peth  yn  hanes  y 
Cymry  at  eu  gilydd — Hen  Gyfreithiau  Hywel  Dda,  y  Mabinogion,  y 
Trioedd,  Chwedlau  y  Ford  Gron,  a*r  Rhamantau  i  gyd  yn  un ;  y  cyfan 
wedi  eu  taflu  ynghyd,  nid  yn  ol  trefn  a  dosbarth,  ond  blith  draphlith ; 
canys  ni  ẃyr  y  dwyrain  am  ddosbarthu,  dawn  y  gorllewin  ydyw  hwnw. 
Tybier  am  y  fath  gorfforiad  wedi  ei  wneyd  yn  un  llyfr,  ac  yn  cymeryd 
amo  yn  benaf  fod  yn  esboniad  ar  Gyfreithiau  yr  Hen  Gymry ;  dyna  a 
rydd  yr  esboniad  goreu  i  Gymro  pa  beth  ydyw  y  Talmud  i'r  luddew. 
Ceir  ynddo  ddwy  elfen  gref  megys  dau  liíeiriant,  weithiau  yn  cydredeg, 
dro  arall  yn  ihedeg  i*w  gilydd — un  yn  rhedeg  o  gyfeiriad  y  deall,  y  llall 
o'r  galon— un  yn  rhyddiaeth,  a*r  llall  yn  farddoniaeth — un  yn  ymwneyd 
à'r  rheswmj  yn  manylu,  yn  hoUti,  yn  pwyso ;  un  arall  yn  ymwneyd  á'r 
crebwyll  a*r  dychymyg,  yn  chwareu  gyda'r  teimladau,  weithiau  yn 
ddigrif,  weithiau  yn  ddifrifol,  weithiau  yn  ffraetb,  weithiau  yn  sobr. 
Gelwir  y  ddwy  elfen  yma,  yn  eu  geiriau  hwy,  un  yn  "  Haggadah"  a'r  llali 


110  EMANUEL  DBUT80H   A*B  TALMUD. 

"Halachah;"  y  gyntaf  yn  golyga  yr  elíen  chwedlenol,  a'r  Uall  yr  elfen 
gyfreithiol  yn  y  Talmud. 

Heblaw  yr  elfenau  hyn,  rhenir  y  Talmud  hefyd  i  ddwy  ran,  aeí  y 
MiSBNA  a'r  Gemara.  Y  dynesad  agosaf  a  ieddwn  yn  ein  hiaith  at 
ystyron  y  geiriau  hyn  ydyw,  fod  y  cyntaí  yn  golygu  y  Testun,  a'r  olaf 
yr  Esboniad  amo.  Fel  y  mae  y  Mishna  yn  esboniad  ar  y  Pumllyfr,  a 
rhanau  eraill  o  Ganon  yr  Hen  Destament,  íelly  y  mae  y  Gemaba  yn 
esboniad  ar  y  Mishna.  Bu  y  corfif  mawr  hwn  o  esboniadau  a  thraddod- 
iadau,  am  ganrifoedd  lawer,  yn  nofìo  o'r  naill  genedlaeth  i'r  llall  heb 
fod  yn  ysgrifenedig.  Cymerodd  lawn  fìl  o  flynyddoedd  i'w  cyfansoddi, 
a  mil  arall  i'w  casglu  at  eu  gilydd,  a'u  hysgrifenu.  Yn  wir,  gelwir  y 
cyfangorflF,  hyd  heddy  w,  yn  Gyfraith  Lafaredig  (OralJ,  mewn  cyferbyniad 
i'r  Ddeddf  Ysgrifenedig,  sef  y  Bibl.  Ar  yr  un  testun  casglwyd  dau 
esboniad  ;  fellỳ  y  mae  hyd  y  dydd  hwn  ddau  Dalmud  yn  cynnwys  yr 
un  MiSHNA,  ond  yn  cynnwys  Gemâba  gwahanol.  Casglwyd  un  yn 
Tiberias,  tna'r  fl.  o.o.  890,  a  gelwir  ef  yn  ^almud  Jerusalem,  a'r  llall, 
tua'r  un  adeg,  yn  Babilon  gan  Babbi  Ashe.  Ystyrir  yr  olaf  hwn  yn 
anrhydeddusach  a  chyflawnach  na'r  cyntaf.  Gellir  cael  rhyw  syniad  am 
ei  faintioli,  pan  y  dywedir  ei  fod  yn  cymeryd  yn  agos  i  dair  mil  o 
du  dalenau  unplyg,  o*r  argraffîadau  diweddaraf,  ac  yn  gwneyd  i  fyny 
ddeuddeg  o  gyfrolau  unplyg  mawrion !  Hwyrach  mai  gormod  fyddai  i 
ni  ddyweyd  am  dano,  yn  ngeiriau  un  o  brif  bregethwyr  yr  oes  o'r  blaen 
am  waith  un  o'r  duwinyddion,  ei  fod  "  yn  gyfandir  o  laid ; "  ond  os  ceir 
ynddo  berlau,  amlwg  yw  y  rhaid  myned  drwy  lawer  o  laid  i  ymofyn  am 
danynt. 

Pa  fodd  y  dadblygwyd  y  Mishna  hwn  sydd  gwestiwn  tra  dyddorol? 
Perthynai  ei  ddadblygiad,  yn  benaf,  i'r  ysgrifenyddion,  y  rhai  sydd,  yn 
ol  iaith  y  Testament  Newydd,  "yn  eistedd  yn  nghadair  Moses."  Yr 
oedd  gwahaniaeth  yn  ngwaith  a  hanes  yr  ysgrifenyddion  mewn  gwa- 
hanol  gyfnodau.  Gellir  enwi  yn  neiilduol  y  ddau  ddosbarth  canlynol  o 
honynt : — 

(1.)  Y  dosbarth  hwnw  a  elwid  yn  "  Ysgrifenyddion "  mewn  modd 
neillduol.  Tymmor  y  rhai  hyn  ydoedd  o'r  Dychweliad  o  Babilon  hyd 
yr  erlidigaethau  Groeg-Syriaidd,  o.o.  â20.  Gofalent,  nid  yn  unig  am 
orchymynion  a  geiriau  yr  Ysgrythyrau,  eithr  hefyd  am  Iythyrenau  a 
nodau,  rbag  i  ddim  annilys  gael  derbyniad  i  mewn.  Eu  prif  orchwyl 
ydoedd  dysgu  yn  y  synagogau,  gwneyd  dysgyblion,  a  chyfodi  yr  hyn  a 
alwent  yn  *'  gloddiau"  o  amgylch  y  gyfraith.  Gelwir  hwy  yn  "  Wýr  y 
Synagog  Fawr,"  a'u  harwyddair  ydoedd, — **  Byddwch  ofalus  mewn 
dedfrydau  cyfreithiol,  gwnewch  ddysgyblion,  a  chodwch  glawdd  o  gwm- 
pas  y  gyfraith."     I'r  gwýr  hyn  y  perthynai  Ezra,  Nehem'iah,  &c. 

(2.)  Y  "  Dysgedigion "  neu  yr  "Adroddwyr."  Eu  tymmor  hwy 
•  ydoedd  o  o.o.  220  hyd  o.o.  220.  Dyma,  gan  hyny,  "  ysgrifenyddion" 
y  Testament  Newydd ;  canys  yn  eu  hadeg  hwy  yr  ymddangosodd  Crist, 
y  dinystriwyd  Jerusalem,  ac  yr  alitudiwyd  y  genedl  o'i  gwlad.  O  hon- 
ynt  hwy  yn  benaf  y  gẅneid  y  Sanhedrim  i  fyny.  Bryd  bynag  y  sonir 
yn  yr  Efengylau  am  yr  *•  archoffeiriaid,  y  bíaenoriaid,  a'r  ysgrifenydd- 
ion,"  golygir,  bob  amser,  y  Sanhedrim  Fawr.  Dyma'r  Ilys  gwladol  a 
chrefyddol  uchaf  yn  y  wlad;  cynnwysai  ddeg  a  thriugain  o  aelodau» 
wedi  eu  dewis  o'r  ofiíeiriaid  penaf,  penau  y  llwythao,  a  phenai  y  teulu- 


EMANUEL  DEUT80H   a'b  TALHUD.  111 

06dd,  ynghyda'r  ysgrifenyddion.  Oryn  beth  ydoedd  galla  cael  yr 
anrhydedd  o  íod  yn  aelod  o  hwn :  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  ymgeisydd  fod  yn 
ddyn  o  alla  mewn  corff  a  meddwl ;  heb  fod  yn  rhy  hen,  rhag  i'w  íarn  f od 
yn  egwan,  heb  fod  yn  rhy  ieuanc,  rhag  ì'w  fam  fod  yn  anaddfed ;  rhald 
iddo  fod  yn  briod  a  thad,  canys  dygid  achosìon  teuluoedd  truenus  ger 
ei  iron,  a  rhaid  iddo  feddu  calon  lawn  o  dynerwch  tuag  atynt,  fel  ag  i 
gydymdeimlo  â  hwynt. 

Un  peth  mawr  at  gynnyrcha  y  Mühna  ydoedd  yr  arbenigrwydd  a 
roddwyd  ar  addysg  plant  ac  ieuenctyd  ar  ol  dychweliad  y  bobl  o 
Babilon.  Aeth  yn  fyrddau  ysgol  drwy  y  wlad  i  gyd !  Collodd  yr 
offeiriadaeth  ddylanwad  mawr  ar  y  bobl ;  chwalwyd  y  dysgu  o'r  deml, 
a  sefydlwyd  synagogau,  ysgolion,  ac  athrofäau  trwy  y  wlad  yn  gyffred- 
idol.  T  canlyniad  fa  i  gorff  mawr  o  esboniadau  ac  eglurhadau  ar  y 
gyfraith  gael  eu  cynnyrchu,  y  rhai  sydd  yn  cyfansoddi  y  rhan  fwyaf  o'r 
Talmud.  Heblaw  addysg,  dodid  pwys  mawr  yn  y  Talmud  ar  ddysgn 
rhyw  alwedigaeth  i  bob  un  o'r  plant.  Yr  ydoedd  eu  doethion  i  gyd  yn 
greffbwyr.  Nid  oedd  eu  Babbiniaid  enwocaf  namyn  celfyddydwyr 
tlodion, — naill  ai  gwneuthurwyr  pebyll,  sandalau,  gwëyddion,  seiri, 
crwynwyr,  neu  bobyddion.  Mantolai  y  lle  mawr  a  roddid  fel  hyn  gan- 
ddynt  i  waith,  rhag  iddynt  fyned  i  addoli  addysg  yn  wasaidd,  ar  un 
Uaw,  a  rhag  iddynt  dueddn  at  fywyd  meudwyol  a  dioglyd,  ar  y  llaw 
arall.  Y  canlyniad  o  hyn  eto  ydyw  y  ceir  cyfeiriadau  mynych  mynych 
yn  y  Talmud,  nid  yn  unig  at  addysgu  y  píant,  ond  at  eu  gwneyd  yn 
grefftwyr  hefyd.  Ceir  ystor'iau  hánner-digrifol,  hanner-dychymygol 
ynddo  ar  y  pen  hwn.     Cymerer  yr  un  a  ganlyn  fel  engraifft: — 

Dygwyddodd  i  un  o'r  Babbiniaid,  tra  yn  cerdded  yn  y  farchnadfa  un 
diwrnod,  gyfarfod  â*r  prophwyd  Elias,  wedi  dyfod  i  roddi  tro,  dybygid, 
o'r  byd  ysbrydol.  Gofynodd  y  Babbi  iddo  ar  unwaith,  Pwy  o  fysg  y 
dyrfa  hono  a  fyddai  cadwcdig?  Cyfeiriodd  y  prophwyd  ef  yn  gyntaf  at 
ŵr  0  ymddangosiad  dysyml — ceidwad  carchar — fel  un  o'r  cadwedigion, 
0  herwydd  ei  fod  yn  dyner  wrth  y  carcharorion.  Yna  cyfeiriodd  at 
ddau  fasnachwr  cyffredin  a  siaradent  â'u  gilydd  ar  yr  heol,  fel  dau  a 
fyddent  ar  gael  yn  y  diwedd.  Brysiodd  y  Babbi  atynt  ar  unwaith,  gan 
eu  holi,  Pa  weithredoedd  yr  oeddynt  yn  eu  gwneuthur  fel  ag  i  •sicrhàu 
eu  cadwedigaeth  ?  Atebasant  ef  mewn  syndod  nad  oeddynt  hwy  ond 
gweithwyr  tlodion  yn  byw  ar  eu  crefftau — mai  yr  unig  beth  a  aìlent 
hwy  ddyweyd  am  danynt  eu  hunain  ydoedd,  eu  bod  bob  amser  yn 
llawen  ac  yn  llawn  o  natur  dda — eu  bod  yn  wastad  yn  ceisio  cysuro  y 
galarus  a  heddychu  y  cwerylgar — mai  dyna  holl  swm  eu  bywyd  hwynt. 

Bellach,  wedi  1  ni  ymdroi  cymaint  a  hyn  gyda  hanes  y  Talmud, 
brysiwn  i  ysgrifenu  ychydig  am  ei  gynnìioys  hefyd.  Dywed  Deutsch  y 
rhenid  y  Mishna  i  chwech  o  adranau  mawrion,  a  phob  un  o'r  rhai 
hyny  drachefn,  ar  gyfartaledd,  i  tna  deuddeg  o  bennodau ;  a'r  cyfan,  yn  y 
diweddy  i  dros  bum'  cant  o  baragraphau.  Gellir  nodi  cynnwys  yr 
adranaa  ry wbeth  fel  y  canlyn : — 

Adran  I.  Am  Eadau:  Cyfreithían  tirol  yn  dechren  gyda  phennod  ar  Weddîau. 
Yn  yr  adran  hon  ^  ymdrinir  â'r  gwahanol  ddeçyman,  a'r  rhbddion  dyledoa  oddi- 
wrth  eynnyrch  y  tìr  i'r  offeirìald,  a'r  Lefiaid,  a  r  tlodion ;  ac  am  y  fiwyddyn  Sab- 
hothoi  hefyd|  a'r  gwaharddiadau  ynghylch  cymysga  hadan,  anifeilìaid,  a  gwisgoedd. 


113  UAHiySL  DKÜTSGH  A*B  TALMinO. 

Adran  II.  Am  Wleddoedd :  Am  SabbathaHy  Owleddoedd,  a  Gwylian ;  7  gwaiÜi 
gwaharddedig  arnynt,  y  seremomaa  ordeiniedig,  a'r  aberthaa  i'w  hoffrwm  amynt. 

Adran  III.  Ám  Feríhed:  Am  ddyweddîo,  piîodi,  ac  yagary  ac  am  addonedaa  yn 
gyffredinol. 

Ádran  IY.  Am  Niuftidiau:  Cynnwysai  yr  adran  hon  y  rhan  fwyaf  o'r  gyfraitli  yn 
wladol  a  throseddiadol ;  am  brynn  a  gwertìin,  a'r  trafodaethan  arianolyn  gyffiredinoL 
Hefyd  ymdrinid  â'r  trosedd  a  gydnabyddid  fel  yr  erchyllaf  yn  ngwyneb  y  gyfraith— 
sef  eilonaddoliaeth.  Tn  hon  y  oeid  y  gyfiraith  ynghylch  Uwon,  tjrstion,  a  gwahanol 
gosbedigaethan. 

Adran  Y.  Âm  BeiTiau  Sanetaidd:  Am  Aberthan,  am  y  Gyntafimedig,  ac  am  fesnr- 
iadan  y  demL 

Adran  YI.  Am  Buredigaethau:  Am  wahanol  ddeddfim  iechyd,  am  gyfreithian  y 
pethan  glân  a*r  pethan  afian,  ac  am  en  pnredigaeth. 

Dyry  yr  uchod  ryw  syniad  i'r  darllenydd  am  gynnwys  y  Mishna; 
ond  cofier  nad  ydyw  y  Mishna  ond  y  testan  yn  nnig, — y  mae  y  Gemara, 
yr  esboniad,  allan  o  hyny  drachehi ;  íelly  nid  ydy w  yr  adranan  nchod 
yn  gosod  allan  ond  rhan  fechan,  mewn  cymhariaeth,  o'r  cyfandìr  mawr 
hwnw  a  elwir  y  Talmnd.  Yn  y  Gemara  y  ceir  y  chwedlan  a'r  ystor'ìaa 
digrifol,  y  dychymygion  plentynaidd,  eto  arddnnol  weithian,  ac  ambell 
i  belydryn  o  ddoethineb  yn  ymsaethn  drwy  ganol  tryblith  o  "  goed, 
gwair,  a  sofl." 

Ystyríai  y  Babbiniaid  nad  oedd  y  cyfreithian  hyn  yn  cyfifwrdd  à'r 
galon  o  gwbl;  mai  en  gwasanaeth  ydoedd  rheoleiddio  y  tnchedd  yn 
nnig.  Âr  yr  olwg  g>ntaf,  degyment  y  mintys  a'r  anis  i  eithafíon,  eto 
rhoddent  le  i  ryw  egwyddorion  mewnol  ac  ysbrydol,  oeddynt  yn  rhedeg 
drwy,  ac  o  dan  yr  hoU  fân-reolan  hyn.  Dodent  le  mawr  i'r  hyn  a  alwent 
hwy  yn  '*  ffydd  y  galon,"  mewn  cyferbyniad  i  reolan  y  íuchedd.  Geir 
rhywbeth  yn  dra  tharawiadol  yn  en  gwaith  yn  chwilio  am  yr  nn 
egwyddor  hon  ymysg  y  H'iaws  aneirií  o  íán  orchymynion. 

Dysgwyd  Moses,  ebe  y  Tahnnd,  i  roddi  chwe'  chant  a  thri  ar  ddeg  o  orchymynion 

i'r  bobl.     Yn  y  bymthegfed  Sahn,  dygodd  Dafydd  hwynt  i  kwr  i  nn  ar  ddeg :  "  Ar- 

glwydd,  pwy  a  drig  yn  dy  babell,  a  phwy  a  breswyüa  yn  mynydd  dy  sancteiddrwydd  ? 

^  xr  hwn  a  rodia  yn  berffaith,  ac  a  wnel  gyfìawnder,  ac  a  ddywed  wir  yn  ei  galon,"  &;c. 

Tynodd  y  prophwyd  Esaiah  hwynt  i  lawr  i  chwech  (xxxiiL  15) : — **  Yr  hwn  a 
Todia  mewn  cyfiawnder  ac  a  draetha  nniondeb,"  &c. 

Dygodd  y  prophwyd  Michah  hwynt  i  lawr  i  dri  (vi.  8) : — "  Pa  beth  a  gais  yr 
Arglwydd  genyt,  ond  gwnenthnr  bam  a  hoffî.  tmgaredd,  ac  ymostwng  i  rodio  gyda'th 
Ddnw?" 

Esaiah,  nnwaith  yn  ychwaneg,  a'n  dyg  hwynt  i  lawr  i  ddan  (lvi  1) : — "  Cedwch 
fam  a  gwnewch  gyfìawnder." 

Dygodd  Amos  y  prophwyd  hwynt  i  lawr  i  nn  (v.  4) : — "  Ceisiwch  fi  a  byw  fjáá- 
wch. " 

Ond  rhag  i  neb  dybied  y  gellir  cael  gafael  ar  yr  Arglwydd  trwy  gyflawniad  yn 
nnig  o'i  holl  gyfraith,  y  dywed  Habacnc  (ii.  4)  :— "  Y  cyfiawn  a  fydd  byw  drwy 
Ôyfi." 

Hwyrach  mai  yn  y  cyfwng  hwn  y  ceir  y  cyflensdra  goren  i  nodi  yr 
agosrwydd  sýdd  rhwng  y  Talmnd  â  rhai  rhanan  o'r  Testament  Newydd. 
Y  mae  y  cyffelybrwydd  yn  fawr  a  tharawiadol.  Nid  yw  hyn  ond  peth 
y  gallesìd  ei  ddysgwyl  mewn  dan  lyfr  wedi  en  cyfansoddi  gan  Inddewon, 
ac  ymysg  Inddewon,  ac,  mewn  rhan,  i  Inddewon.  Nid  ydyw  ychwaith 
yn  tynn  dim  oddiwrth  ysbrydoliaeth  y  Testament  Newydd;  yn  hytrach 
*'  y  mae  yn  cadamhân  y  ddeddL"    Nid  yn  nnìg  ceir  y  Tdmad«  mewn 


SMAHÜEL  DBUTSOH  A^B   TALMUD.  11$ 

amrywiol  fanan,  yn  taflu  goleu  ar  y  Testament  Newydd,  ond  y  mae 
darllen  y  chwedlan  a'r  ystor'ian  sydd  ynddo  yn  cadamhâu  y  meddwl  y 
rhaid  íod  yr  ysgrìfenwyr  yshrydoledig  o  dan  gyfarwyddyd  rhywun 
heblaw  hwy  eu  hunain  cyn  y  gallasent  hwythau  osgoi  syrthio,  weithiau, 
i  ysgrifenu  flòlinebau  fel  a  geir  yn  y  Talmud.  Eto,  y  mae  gwybodaeth 
0  ysgrifeniadau  y  Babbiniaid  yn  sicr  o  fod  yn  gynnorthwy  mawr  er 
esbonio  y  Bibl,  a  bu  adeg  yn  Lloegr,  lawer  o  ganriíoedd  yn  ol,  pan  yr 
ystyrid  hi  felly.  Dyma,  yn  ddiammheu,  sydd  wedi  cadw  ysgriíeniadau 
yr  hen  John  Lightfoot  rhag  myned  ar  ddifancoU.  Esgeuluswyd  y 
gangen  hon  yn  fawr  ar  ol  hyny ;  ond,  erbyn  hyn,  dygir  hi  i  fwy  o  sylw 
ymysg  esbonwyr  Lloegr  a  Germany,  a  dichon  fod  y  cychwyniad 
diweddar  yn  y  cyieiriad  hwn  i'w  briodoli  yn  benaf  i'r  diweddaf. 

Pa  född  bynag,  y  mae  tebygolrwydd  amlwg  rhwng  y  Talmud  â 
rhanau  o'r  Testament  Newydd.  Ceir  yr  ymadroddion  ysgrythyrol 
**  prynedigaeth,"  "bedydd,"  "  gras,"  "  ffydd,""  iachawdwriaeth,"  "aden- 
edigaeth,"  "Mab  y  dyn,"  **  Mab  Duw,"  "  teyrnas  nefoedd,"  yn  ymadrodd- 
ion  teuluaidd  megys  drwy  gorff  y  Talmud.  Ond  ardderchogrwydd  Crist- 
ionogaeth  ydyw  iddi  roddi  ystyron  newyddion  i  eiriau  luddewiaeth — 
geiriau  oeddynt  yn  myned  "yn  hen  ac  oedranus,  ac  agos  i  ddiflanu," 
oeddynt  yn  aros  fel  llestri  gweigion  heb  eu  cyflawni ;  fe  roddwyd  eu 
Uonaid,  hyd  yr  ymylon,  o  ystyr  gan  yr  **Hwn  a  gyflawnodd  bob  peth." 

0  hyn  1  ddiwedd  yr  ysgrif  hon  dodwn  rai  o  syniadau  y  Talmud  ar 
amrywiol  bethau,  gan  gymysgu  ambell  i  ddychymyg  a  chwedl  a  geir  i 
egluro  y  pethau  hyny ;  felly,  gallwn  gymysgu  yr  elfen  gyfreithiol  a 
chwedleuol,  yr  "Haggadah"  a'r  "Halachah,"  fel  eu  gelwid,  â'u  gilydd. 

ün  o'r  syniadau  mwyaf  mawreddog  yn  y  Talmud — perl  gwirioneddol 
mewn  llaid— ydyw  y  cyfrif  a  ddyry  am  roddiad  y  ddeddf,  a'i  rhoddiad 
ar  "fynydd  Sinai,  yn  Arabia,"  yn  anad  un  man  arall.  Dy wedai  y 
Babbiniaid  fod  y  ddeddf  ar  Sinai,  er  ei  llefaru  o  Dduw  wrth  un  genedl 
yn  neillduoi,  eto  yn  meddu  cymeriad  cyffredinol,  ac  yn  ddeddf  i'r 
ddynoliaeth  i  gyd.  Llefarwyd  hi,  nid  yn  yr  Aipht,  nid  mewn  unrhyw 
ddinas,  adeilad,  na  theml,  nid  yn  nhiriogaeth  unrhyw  frenin  daearol, 
ond  oddiar  fynydd  Sinai,  yn  yr  **  anialwch  gwag  erchyll ; "  felly  fe'i 
Uefarwyd  hi,  ebynt  hwy,  ar  brif-ffordd  y  Goruchaf!  Llefarwyd 
hi,  nid  yn  nhywyllwch  a  dystawrwydd  y  nos,  eithr  ganol  dydd, 
0  ganol  ÿ  mellt  a'r  taranau.  Paham  ar  fynydd  Sinai?  O  herwydd 
ei  fod  yr  isaf  o'r  mynyddoedd,  i  ddangos  fod  Ysbryd  Duw  yn  aros  yn 
UDÌg  ar  "y  rhai  addfwyn  a  gostyngedig  o  galon."  Dysga  y  Talmud 
fod  crefydd  yn  gynnwysedig  nid  yn  unig  mewn  credo  a  ffydd,  eithr 
hefyd  mewn  gweithgarwch  a  daioni.  Dywed  yr  Ysgrythyr,  "  Ehodiwch 
yn  ngorchymynion  yr  Arglwydd  eich  Duw."  Ond  y  mae  Duw  yn  dân 
ysol,  a  pha  fodd  y  gall  dyn  rodio  yn  ei  ffyrdd  ?  Ateba  y  Talmud  mai 
drwy  fod  yn  gyffelyb  iddo  mewn  trugaredd,  carìad,  hir-amynedd. 
*'  Gwel,"  medd  y  JEUbbiniaid,  "  fel  y  mae  Duw  ar  y  tu  dalen  cyntaf  o'r 
Pamll^fr  yn  dilladu  y  noeth — Adda ;  ac  ar  y  tu  dalen  diweddaf  o  hono 
yn  claddu  y  marw — Moses.  Y  mae  efe  yn  iachâu  y  claf,  yn  rhyddhâu  y 
caethion,  yn  gwneuthur  da  i'w  elynion,  ac  yn  drugarog  wrth  y  meirw 
a'r  byw." 

Uo  o  esrwyddorion  sylfaenol  cymdeithas,  yn  ol  y  Talmud,  ydyw  hollol 
gjfOradaoiüeb  dynion  â'u  gilydd.     Dengys  fod  dyn  wedì  ei  grea  ei 


114  EHAHÜEL  DBUTSOH  a'b  TALltüD. 

hiinan — ^nid  mwy  nag  nn  ar  nnwaith — ^rhag  dywedyd  o  nn  wrth  y  llaU, 
**  Yr  ydwyf  fi  o*r  hil  forenaf  a  goreu."  Crëwyd  dyn  ar  y  dydd  diweddaf 
o'r  dyddìan  crëadigol,  felly  y  mae  hyd  yn  nod  y  gwibedyn  o  achyddiaeth 
fwy  henafol  nag  ef.  Âeth  yn  ddadl  nnwaith  ymysg  y  Babbinìaid  pa 
nn  ydoedd  yr  adnod  bwysicaf  yn  y  Bibl :  mynai  nn  mai  y  gair  hwnw, 
*'Câr  dygymydog  fel  ti  dy  hun;"  mynai  nn  arall  mai  yr  ysgrythyr 
hono,  "Dyma  lyfr  cenedlaethaa  dyn  (Adda)"  (Gen.  y.  1).  "Dyn"  nid 
gwýn  nen  ddu,  mawr  neu  fychan,  ond  dyn. 

Yn  agos  at  y  teimlad  hwn  o  gydraddoldeb  dyn,  y  gosodir  allan 
berthynas  dynion  à'u  gilydd,  ac  â'u  cymydogion,  yn  enwedig  y  rhai 
fyddont  o'r  tu  allan  i  gylch  eu  crefydd  neu  en  cenedl  hwy  en  hunain. 
Gesyd  y  Talmud  ei  wyneb  yn  erbyn  proselytio,  gan  haeru  ei  fod  yn 
peryglu  y  ddwyflywiaeth  luddewig.  Nid  oedd  anghen,  ebe  y  Rabbin- 
iaid,  i  ddyn  ddychwelyd  at  luddewiaeth  os  cadwai  y  saith  reol  sy Ifaenol ; 
ac  elent  mor  bell  a  dyweyd  fod  pob  dyn  cyfìawn  yn  Israeliad.  Bhoddid 
cyfarwyddiadau  penodol  gyda  golwg  ar  broselytiaid :  yr  oeddynt  i'w 
rhybuddio  a'u  cadw  draw,  hyd  yr  oedd  bosibl,  gan  ddangos  iddynt  yr 
erlidigaethau  a*r  croesau  a'u  cyfarfyddent ;  ond  os  mynent  ddyfod,  yr 
oeddynt  i  gael  eu  trin  gyda  phob  tynerwch  a  gofal.  Eglurent  hyn 
drwy  ddammeg  brydíerth  am  hydd  yn  dyfod  o*r  goedwig  gyda  dëadell  o 
ddeíaid,  ac  yn  cael  ei  yru  ymaith  yn  y  nos,  a'r  drws  yn  cael  ei  gau 
rhagddo;  ond,  wedi  amryw  gynnygion,  o'r  diwedd  derbyniwyd  ef  i'r 
gorlan,  a  cbafodd  fwy  o  dynerwch  na'r  defaid  eu  hunain. 

Yn  nesaf,  annogir  at  barchu  henaint,  a  chydymdeimlo  â  phlentyndod 
ac  ieuenctyd.  Dywedent  fod  nid  yn  unig  y  llechan  a  gafodd  Moses  gan 
Dduw  yr  ail  waith  yn  y  myoydd,  eithr  y  Uechau  a  dorasai  efe  yn  ei 
ddigofaint  hefyd,  wedi  eu  cadw  yn  ofalus  yn  y  tabernacl,  er  nad  oeddynt 
ond  darnau  diddefnydd.  Perchwch  henaint  gan  hyny.  Ond  ar  blant 
y  gwastraffent  y  teimlad  hwn.  Cymhwysid  yr  holl  adnodau  yn  y  Bibl 
sydd  yn  son  am  erddi  a  blodau  at  ysgolion  a  phlant.  *'  Na  chyfiyrdd- 
wch  â'm  heneiniog,  ac  na  ddrygẁch  fy  mhrophwydi."  Wrth  ''eneiniog" 
yn  yr  adnod  hon,  yn  ol  eu  tyb  hwy,  y  golygid  **plant  ysgol,"  a'r 
prophwydi  **  eu  hathrawon."  Yn  rhai  o'u  ehediadau  barddonol  mwyaf 
beiddgar,  y  teitl  nchaf  a  roddent  ar  Dduw  ydoedd  "ysgolfeistr  dyn." 
Bu  sychder  mawr  unwaith,  ac  wylai  a  gwedd'iai  y  dynion  duwiolaf  yn  y 
wlad  am  wlaw;  ond  ni  ddelai  dim.  O'r  diwedd  daeth  dyn  gwledìg 
ymlaen,  ac  a  weddiodd  ar  yr  Hwn  sydd  yn  peri  i'r  gwynt  chwythu,  a'r 
cymylau  wlawio,  ac  yn  ddiattreg  gorchuddiwyd  y  nen  â  chymylau,  a 
mwydwyd  y  ddaear  â  gwlaw.  Rhuthrent  ymlaen  yn  awchus  i  ofyn  pwy 
ydoedU  y  dyn  y  llwyddasai  ei  wedd'iau,  a'i  wedd'iau  ef  yn  nnig»  mewn 
modd  mor  hynod.     Âtebai  yntau,  ''  Athraw  plant  bach  ydwyf  fi." 

Gofynodd  Duw,  pan  y  bwriadai  roddi  y  gyfraith  i'r  bobl,  Pwy  a 
gyfiwynent  fel  meichiafon  a  gwystlon  y  byddai  iddynt  ei  chadw  yn 
sanctaidd  ?  dywedent  hwythau  mai  Abraham.  Atebai  Duw,  *'  Y  mae 
Abraham  wedi  pechu — Isaac,  Jacob,  Moses  ei  hunan — y  maent  oll  yn 
bechaduriaid,  nis  gallaf  eu  derbyn."  Yna  y  dy wedasant,  **  Bydded  ein 
plant  yn  dystion  ac  yn  feichiafon  drosom."  A  derbyniodd  Duw  hwynt, 
fel  y  mae  yn  ysgrifenedìg,  '*  O  enau  plant  bychain,  a'r  rhai  yn  sugno,  y 
peraist  nerth."  Nis  gallent  yn  wir  osod  allan  y  berthynas  oruchel 
rhwng  dyn  a  Duw  yu  well  na  thrwy  yr  ymadrodd  cynnwysfawr,  syddyn 


EMAMÜEL  DEÜT80H   a'b  TALMUD.  115 

britho  dalenau  y  Talmnd  o'i  ddechreu  i*w  ddiwedd,  "  Ein  Tad  yr  hwn 
wyt  yn  y  nefoedd." 

Am  y  rhyw  fenywaidd  hefyd,  ceir  yr  ymadroddion  mwyaf  prydferth 
yn  y  Talmud.  Wele  yn  canlyn  ddammegf  i  osod  allan  gysylltiad  y 
Messiah  à'r  eglwys, — y  priodfab  a'i  ddyweddi.  Unwaith  yr  oedd  gẃr  a 
morwynig  brydferth  wedi  ei  dy wedd'io  iddo.  Ar  ol  ei  dyweddio,  aeth  ef 
ymaith,  a  bu  y  forwynig  yn  dysgwyl  ac  yn  dysgwyl  am  dano,  ond  y 
cyfan  yn  ofer.  Gwawdid  hî  gan  elyDÌon  a  chyfeillion,  a  dywedid  wrthi 
na  ddenai  byth  yn  ol  i'w  chyrchu  a'i  gwneyd  yn  wraig  iddo  ei  hunan. 
Elai  hithau  o'r  neilldu  i'w  hystafell  i  ddarllen  ei  lythyrau,  lle  yr  addawsai 
fod  byth  yn  fiyddlawn  iddi ;  a  chan  wylo  hi  a  ddarllenai  ac  a  ymgysurai. 
Mewn  amser  efe  a  ddychwelodd,  a  phan  y  gofynodd  pa  fodd  y  bu  iddi 
barhâu  yn  ffyddlawn  mor  hìr,  hi  a  ddangosodd  iddo  y  Ilythyrau  a  gyn- 
nwysent  ei  addewidion.  Yq  ei  thrueni  a'i  chaethiwed  gwawdid  Israel 
gan  y  cenedloedd  o  amgylch,  o  herwydd  ei  bod  yn  gobeithio  am  wared- 
igaeth ;  ond  elai  Israel  i'w  hysgolion  a'i  synagogau,  ac  yno  darllenai 
ei  llythyrau  ac  ymgysurai.  O'r  diwedd  gwaredodd  Duw  hi,  a  gofynai, 
Pa  fodd  y  bu  iddi,  yn  nghanol  y  cenedloedd  gwawdlyd,  allu  parhàu  yn 
ffyddlawn  iddo  2  Atebai  Israel  gan  gyfeirio  at  y  gyíraith,  a  dy wedyd, 
"  Onid  oedd  genyf  dy  addewid  Di  yma  ?  " 

Bhoddir  lle  mawr  i'r  angelion  hefyd  yn  y  Talmud,  a  phortrëadir 
hwy  fel  cyfryngau  rhai  o'r  meddylddrychau  mwyaf  aruchel  yn  yr  hoU 
lyfr.  "  0  dan  edyn  y  seraphiaid,"  ebe  y  Talmud,  *•  y  mae  bob  amser 
freichiau  trugaredd  ddwyfol  yn  barod  i  dderbyn  pechaduriaid."  Pob 
gair  a  ddaeth  allan  o  enau  Duw  a  drawsffurfìwyd  i  fod  yn  angel ;  a  phob 
gweithred  dda  a  gyâawnai  dyn  a  ddelai  i  fod  yn  angel  gwarcheidiol  i'r 
dyn,  Ar  hwyr  dydd  Gwener  (yr  adeg  y  dechreuai  y  Sabbath  luddew- 
ig),  elai  dau  angel  adref  gyda'r  îuddew, — un  yn  angel  da,  a'r  llall  yn 
angel  drwg.  Os  caffai  y  dyn,  ar  ei  fynediad  i'r  tỳ,  y  bwrdd  wedi  ei 
daenu,  y  lamp  yn  oleu,  ei  wraig  a'i  blant  yn  eu  diUad  Sabbothol,  yn 
barod  i  fendithio  y  dydd  sanctaidd,  yna  y  dy wedai  yr  angel  da,  '*  Bydd- 
ed  y  Sabbath  nesaf,  a'r  holl  rai  dilynol,  yn  gyffelyb  i  hwn :  tangnefedd 
i'r  tỳ  hwn — tangnefedd ; "  a  gorfodid  yr  angel  drwg  i  ddywedyd  o'i 
anfodd  "  Amen."  Os,  i'r  gwrthwyneb,  y  caffai  y  dyn  bob  peth  mewn 
annhrefn,  dy wedai  yr  angel  drwg  gan  lawenychu,  *'  Bydded  eich  holl 
ddyddiau  a'ch  Sabbothau  fel  hwn ; "  a  dy wedai  yr  angel  da,  dan  wylo, 
"  Amen."  Byddai  yn  dda,  fe  allai,  i  rieni  Cymru  gofio  y  ddammeg 
fechan  hon.  Gellir  casglu  un  peth  oddiwrth  y  Talmud  am  y  Sabbath 
luddewig,  mái  nid  diwrnod  cymylog  a  niwliog  ydoedd ;  mewn  gair, 
nad  ydoedd  y  fath  ddrychiolaeth  hagr  ag  y  meddylir  yn  gyffredin  ei  fod. 
Na,  yn  hoUol  i'r  gwrthwyneb,  yr  ydoedd  y  Sabbath  luddewig  ••  yn 
hyfrydwch " — yr  ydoedd  yn  ddydd  gwyl  a  dydd  gwledd,  yn  ddydd  y 
dillad  goreu,  y  geiriau  goreu,  y  gwaith  goreu,  a'r  cwmni  goreu.  Yn  ol 
y  Talmud,  nid  oedd  dim  o'r  gorfanylder  a  dybir  yn  gyffredin  fel  yn 
perthyn  iddo,  yn  perthyn  yn  wirioneddol  iddo ;  ac  nid  ydoedd,  mewn 
un  modd,  y  fath  ddiwrnod  ag  a  gamddarlunir  gan  rai  ysgrifenwyr  o  dan 
yr  enw  ''Y  Sabbath  luddewig."  Tr  ydoedd  perygl  bob  amser  yn 
cyfreithloni  ei  dori.  Torid  ef,  os  byddai  anghen,  er  achub  y  baban 
mwyaí  egwan  o  berygl ;  "  canys,"  meddent,  "  íe  geidw  y  baban  lawer  o 
Sabbathaa  eto  ya  ad-daliad  am  yr  un  Babbátb  a  dorwyd  er  ei  fwyn." 


116  EMANDRL  DBUTSOH  A^B  TALMUD. 

Yn  awr,  parotöed  y  darllenydd  ei  hnnan  i  wenn  ychydig — ^y  mae 
pethan  lled  ddigrifol  yn  canlyn.  Gofynir  yn  y  Talmud,  Paham  y  genir 
plant  i'r  byd  â'u  dwylaw  yn  ganedig,  tra  y  mae  henafgwyr  yn  meirw 
â'u  dwylaw  yn  agored  ?  Yr  ateb  ydy w,  fod  dyn  pan  yn  dyfod  i'r  byd  am 
gael  y  cyfan  i'w  afaelion ;  ond  pan  yn  ei  adael  y  mae  y  cyfan  yn  llithro 
o'i  ddwylaw.  Fel  y  llwynog  a  ganÂi  winllan  ffrwythlawn,  ac  a  chwen- 
nychai  yn  fawr  gael  ei  wala  o'r  grawnwin ;  ond  yn  gymaint  ag  nad 
oedd  ond  un  agorfa  gul  i  fyned  i  fewn  iddi,  nis  gallaì,  gan  ei  dewed, 
fyned  i  mewn  nes  ymprydio  o  hono  dridiau.  Ymhen  y  tridîau  fe  aeth 
i  fewn,  ac  a  fwytâodd  yn  helaeth ;  ond  erbyn  hyny,  nìs  gallai  ddyfod 
allan  heb  ymprydio  dridiau  dracheín.  **  Megys  y  daeth  allan  o  groth 
ei  fam  yn  noeth,  y  dychwel  i  fyned  modd  y  daeth,  ac  ni  ddwg  ddim  o*i 
lafur,  yr  hyn  a  ddygo  ymaith  yn  ei  law  "  (Preg.  v.  15). 

Siaredir  yn  fynych  yn  y  Talmud  am  Alesander  Fawr.  Adroddir 
chwedl  iddo  unwaith,  wrth  grwydro  ar  ei  deithiau  yn  y  dwyrain,  fyned 
at  borth  paradwys,  a  churo  yno.  Gofynai  yr  angel  gwarcheidiol,  "  Pwy 
oedd  yno  ?  "  **  Alexander,"  ebai  yntau.  "  Pa  Alexander  ?  "  "  Alexan- 
der,"  ebai  yntau  yn  ol ;  "yr  Alexander — Alexander  Fawr — Gorchfygwr 
y  byd."  *•  Nid  ydym  ni  yn  ei  adnabod,  ni  chaiff  ddyfod  i  mewn  yma." 
Crefai  Alexander  am  rywbeth  yn  gofarwydd  i  ddangos  iddo  fod  yno,  a 
tbaâwyd  iddo,  dros  y  mur,  ddarn  o  asgwrn  penglog  dynol.  Dygodd 
Alexander  yr  asgwru  ymaith,  a  dangosodd  ef  yn  wawdlyd  i'w  ddoethion; 
cymerasant  hwythau  glorian  a  dodasant  yr  asgwrn  yn  un  pen  iddo,  a 
gemau  aur  a  thlysau  arian  Alexander  yn  y  pen  arall ;  ond  gorbwysai 
yr  asgwrn  bob  peth  a  roddent  yn  y  glorian  ar  unwaith.  O'r  diwedd, 
rhoddes  Alexander  holl  dlysau  ei  goron  i  gyd,  eìthr  nid  oeddynt  ond 
megys  plỳí  i  wrthbwyso  yr  asgwrn.  Yna  daeth  un  doethach  na'r  lleill 
o  ddoethion  Alexander,  ac  a  roddes  ychydig  o  bridd  ar  yr  asgwrn,  ac 
aeth  y  pen  hwnw  i'r  glorian  i  fyny  ar  unwaith  wed'yn.  Asgwm  y 
llygad  oedd  yr  asgwrn,  ac  nid  oes  dim  a  ddigona  y  llygad  hyd  nes  y 
rhoddir  ei  lonaid  o  Iwch  a  lludw  yn  ngwaelod  bedd. 

Ar  un  o'i  deithiau  aeth  Alexander  mor  bell  ag  Ethiopia,  a  chymer- 
odd  brenin  y  wlad  hono  fantais  ar  yr  a^hlysur  i  benderfynu  rhyw 
gynghaws  cyfreithiol  dyrys  yn  ei  bresennoldeb.  Yr  achos  ydoedd  fod 
un  dyn  wedi  gwerthu  dern^^n  o  dir  i  un  arall,  a  thrysor  wedi  ei  ddar* 
ganfod  yn  y  maes,  a  hawliai  y  gwerthwr  y  trysor  fel  ei  eìddo  ef.  Pen- 
derfynodd  y  brenin  fod  i  fab  un  o'r  dynion  bri'odi  â  merch  y  Uall,  a  bod 
y  trysor  i'w  drosglwyddo  yn  gynnysgaeth.  Nid  ymddangosai  Alexander 
yn  foddhäol  ar  y  dyfarniad ;  a  gofynodd  brenin  Ethiopia  iddo  a  oedd 
efe  yn  anfoddlawn  i'r  penderfyniad.  *'Wel,"  ebe  Alexander,  <*nid 
ydwyf  yn  anfoddlawn ;  ond  hyn,  mi  a  wn  mai  nid  fel  yna  y  buasem  ni 
yn  gwneyd  yn  y  wlad  acw."  **  Pa  fodd,  ynte  ?  "  ebe  y  brenin.  *•  Bu- 
asem  yn  cymeryd  y  trysor  ymaith  i  drysordy  y  brenin,  ac  yn  tori 
ymaith  benau  y  dynion  yn  y  fan."  **  Caniatâ  i  mi  ofyn  i  ti  gwestiwn," 
ebe  brenin  Ethiopia.  "  A  ydy w  yr  haul  byth  yn  tywynu  yn  eich  gwlad 
chwi,  Alexander?"  *'Ydyw,  wrth  gwrs."  ''A  ydyw  hi  byth  yn 
gwlawio  ?  "  •'  Ydy w."  •*  A  oes  genych  anifeiliaid  ?  "  **  Oes,  y  mae." 
••Yna,  gan  hyny,  dyna  y  rheswm  am  fod  yr  haul  yn  tywynu,  a'r 
cymylau  yn  gwlawio — mae  yn  rhaid  mai  nid  er  eìch  mwyn  chwi,  ond  er 
mwyn  yr  aniíeiliaìil/ 


EMAHUEL  DBUTSOH  a'b  TALMüD.  117 

Bellaöh,  ni  a  derfynwn  ein  hysgrif  drwy  ddyíynu  ychydig  o  ddiar- 
ebion  a  moes-ddywediadau  y  Talmad :  o  ran  en  rhiíedi  nid  ydynt  ond 
megys  ychydig  o  gregyn  wedi  en  pigo  oddiar  làn  y  cefnfor ;  eithr  o  ran 
en  gwerth  y  mae  rhai  o  honynt  yn  berlan  gwirioneddol : — 

Gwell  i  ti  fod  yn  feUdigedig  nag  yn  melldithio.  Gwell  i  ti  fod  ymysg  y  rhai 
erlidiedig  na'r  rhai  sydd  jrn  erlid.  Edrych  i'r  Ysgrythyrau :  nid  oes  yr  un  aderyn  a 
erlidir  yn  fwy  na'r  golomen,  eto  hi  a  ddewisodd  Duw  iV  haberthn  ar  ei  allor. 
Erlidìr  y  hustach  gan  y  Uew,  y  ddafad  gan  y  blaidd^  yr  afr  gan  y  teigr ;  eto  dywed- 
odd  Duw,  Dygwch  i  mi  offrwm  o  blith  y  rhai  a  erlidir,  ac  nid  o  fysg  y  rhai  sydd  yn 
erlid. — Fe  gâr  y  plentyn  ei  fam  yn  fwy  na'i  dad ;  fe  ofna  ei  dad  yn  fwy  na  i  fam, 
6wel  fel  y  gwna  yr  Ysgrythyr  i'r  tad  naenori  y  fam  jrn  y  gorchymyn,  **  Ti  a  geri  dy 
dad  a'th  fam,"  a'r  fam  i  flaenori  y  tad  yn  y  gorchymyn,  "  Anrhydedda  dy  fam  a'th 
dad." — Pan  fyddo  y  cyfiawn  farw,  y  ddaear  sydd  ar  ei  cholled.  Bydd  y  perl  colledig 
bob  amser  yn  berl,  ond  y  perchenog  a'i  coUodd,  dylai  ef  wylo. — Bywyd  sydd  feí 
cysgod  yn  myned  heìbio,  medd  yr  Tsgrjrthyrau*  Ai  cysgod  casteU  neu  bren  ydyw  ? 
cysgod  sydd  yn  aros  dros  amser  ?  Na,  cysgod  aderyn  ar  ei  ehedfa  ydyw — ^ymaith  yr 
ä  yr  aderyn,  ac  yna  ni  bydd  nac  efe  na'i  gysgod. — Bendith  olaf  un  o'r  doethion  i  w 
ddysffyblion  ydoedd,  "  Yr  jáwyf  yn  gwedíío  ar  fod  i  chwi  ofhi  y  nefoedd  foí  yr 

Ídych  yn  ofni  dynion.  Yr  ydych  yn  osgoi  pechu  yn  ngwydd  yr  olaf ;  osgowch  ef 
efyd  yn  ngwydd  yr  HoUwybodoL" — Gtofynodd  cenedlddjrn  unwaith,  "  Òs  ydyw  eich 
Duw  chwi  yn  casâu  eilunaddoUaeth,  pa  fodd  na  wnelai  ei  ddystrywio  ? "  Atebwyd 
iddo,  ''Gwel,  y  maent  yn  addoU  yr  haul,  y  Uoer,  a'r  ser.  A  hoffet  ti  i  Dduw 
ddinygtrio  y  ^adigaeth  orydferth  hon  o  achos  yr  ynfydion  sydd  yn  ei  haddoU  ? " — Y 
drws  nad  egyr  i'r  tlawd  a  egyr  i'r  meddyg.  Y  mae  hyd  yn  nod  adar  yr  awyr  yn 
casân  y  cybydd.  Y  neb  sydd  yn  rhoddi  elusen  yn  ddirgel  sydd  fwy  na  Moses  ei 
hunan.  Anrhydedda  feibion  y  tlawd,  canys  hwy  sydd  yn  dwyn  gwybodaeth  i  oleuni. 
—Haiam  a  dyr  y  gareg,  tân  a  dàwdd  yr  lîaiarn,  dwfr  a  ddiffydd  y  tân,  y  cwmwl  a  ŷf 
y  dwfr,  yr  ystorm  a  ỳr  ymaith  y  cwmwl,  dyn  a  wrthsaif  yr  ystorm,  ofn  a  ddychryna 
ddyn,  gwìn  a  chwal  ofn,  cwsg  a  ymUd  wìn  i  ffwrdd,  ac  angeu  a'u  hysguba  oU  ymaith 
— hyd  yn  nod  cwsg  ei  hunan.  Ond  dywed  Solomon  y  Doeth  fod  Cariad  yn  gwared 
rhag  angeu. — Dysgwyl  y  ceiUog  a'r  ddalUiuan  am  oleuni  dydd.  Daw  y  goleuni  â 
hy^dwch  i  mi,  ebe  y  ceiUog,  ond  am  ba  beth  yr  wyt  ti  yn  dysgwyl  ? — ^Ystyria  y 
Ueidr  ei  hunan  yn  ddyn  gonest  pan  na  chaiff  gyfleusdra  i  ladrata. — Bydd  ochelgar, 
canys  y  mae  «m  dy  ^aUl  ei  gyfaiU,  ac  y  mae  gan  gyfaiU  dy  gyfaiU  ei  gyfaiU 
yntau  hefyd. — Glŷn  y  ci  wrthyt  am  fod  briwsion  yn  dy  logeU.— ííi  ddylai  y  dyn  y 
crogwyd  un  o'i  deulu  ddywedyd  wrth  éi  gymydog,  "  Gwel  yn  dda  grogi  i  ini  y  pyag- 
odyn  bychan  hwn." — Pan  aeth  y  camel  i  chwiUo  amgym,  torasant  ymaith  ei  glustíau. 
— Y  milwyr  sydd  yn  ymladd,  a  r  breninoedd  yw  yr  arwyr. — GeUw  y  Ueidr  ar  Dduw 
tra  yn  tori  i  fewn  i'r  íŷ', — Aml  yw  y  cigyddion  pan  y  mae  yr  ŷch  ar  lawr. — Pan  yn 
dewis  gwraig,  disg^m  y  chydig ;  pan  y n  dewis  cyfeill,  esgyn  ychydig.  — Os  oee  rhyw  ddrwg 
o'th  gwmnas,  cyffesa  ef  dy  hunan. — Os  tarewi  y  duwìau,  fe  cryn  yr  offeiriaid. — Fe  ä 

Shaul  i  lawr  ei  hunan  heb  dy  gynnorthwy  di. — Nid  hawdd  i'r  byd  fyned  yn  ei  flaen 
b  y  peraroglwyr  ac  heb  y  crwynwyr,  ond  gwae  y  crwynwr  a  gwyn  fyd  y  perarogl- 
wr.— Nis  geUir  dal  yr  un  dyn  yn  gyfrifol  am  yr  hyn  a  ddywed  yn  ei  ofid. — Y  djrn  a 
gywüyddio,  nid  hawdd  y  cyflawna  bechod.      Y  mae  ffwahaniaeth  mawr  rhwng  yr 


hwn  a  ffywUyddio  ger  bron  ei  hunan  a'r  hwn  a  gywUy£Uo  yn  unig  ger  bron  eraiU. 
ArwyddTdda  ar  ddyn  ydyw  y  medr  gywUyddio. — Na  thrig  yn  agos  i  ynfytyn  defos- 
iynoL — ^Dewifl  bren  mawr  os  byddi  am  grogi  dy  hunan. — Demyn  bychan  o  arian 
mewn  cofltrel  fawr  a  wna  drwst  anferth.-K)s  syrth  y  piser  ar  y  gareg,  gwae  y  piser ; 


Yr 


OB  sjrth  y  gareff  ar  y  piser,  gwae  y  piser.     Pa  beth  bynag  a  ddygwydd,  gwae  y  piser. 

GweU  i  ti  enniU  dy  fywioUaeth  wrth  flingo  cehmeddau  ar  yr  heol  na  dyweyd,  **  Yi 

wyf  fi yn  offeiriad,  yr       --         -«  .,     ,  ...   , 

i'm  hmrddas. — ^leuenc 

ddnÜL — ^Dyag  dy  dalic 

tanwohbenygelain. 


wyf  fi  yn  offeiriad,  yr  wyf  fi  yn  ddyn  mawr,  nid  ydyw  ý  gwaith  hwn  yn  gwedda 
ì'm  hmrddas. — ^leuenctyd  sydd  fel  llawryf  o  rosynan,  henaint  sydd  fel  coron  o 
ddnm.— Dyflg  dy  dafod  i  adywedyd»  Nis  gwn.— T  gath  a'r  Uygoden  ydynt  gyfeiU- 


Y   CWESTIWN   DWYEEINIOL. 

T  MAE  yr  achos  yma,  ÿ  djddiaa  bjn,  wedi  Uynca  meddwl  j  deyrnas  i 
raddaa  mawr  iawn.  Yr  oedd  y  newyddion  am  yr  erchyllderaa  yn 
Balgarîa  a'n  cyrhaeddai  yn  mis  Mai  diweddaf,  yn  ein  taro  â  dychryn, 
ac  yn  peri  i  ni  ammhea,  ymron,  a  oedd  y  fath  grealondeh  oínadwy  yn 
bosihl  mor  ddiweddar  yn  hanes  y  hyd.  Ond  yn  lle  derhyn  nnrhyw 
ymwared  trwy  gael  rheswm  i  anghredn  yr  hanesion,  yr  oedd  tystiol- 
aethan  i'r  an  perwyl,  os  nad  yn  dyfod  yn  íwyfwy  trychinebas,  yn  ein 
cyrhaedd  yn  harhäns,  a'r  cyfan  ar  awdardod  mor  ddiammheaoí  fel  nad 
ellid  meddwl  am  gwestiyno  eu  cywirdeh.  Y  fath  oedd  yr  iasan  o  ddy- 
chryn  a  deimlid  wrth  dderbyn  y  naiU  newydd  ar  ol  y  llall  am  y  cren- 
londeb  a  ddangosid  yn  y  taleithian  anffodas,  fel  y  teimlai  pawb  yn 
ddyledswydd  amynt,  yn  enw  dynoliaeth,  i  gondemnio  y  milein- 
iaid  a'a  taflent  en  hanain  dan  lywodraeth  y  fath  gynddavedd.  Y 
fath  oedd  y  cydymdeimlad  dwíh  a  goleddid  at  y  trneiniaid  a  or- 
thrymid,  íel  yr  oedd  dynion  yn  chwilio  am  bob  eyfleasdra  i  roddi 
rhyw  ddadganiad  iddo,  ac  yn  awyddas  i  wneyd  anrhy w  beth  er  lleddfa 
rhywfaint  ar  gyflwr  difrifol  y  dyoddefwyr.  Yr  oedd  y  teimlad  dwfni 
cryf,  a  chyffreídinol  a  fiPynai  yn  yr  achos  hwn  yn  gwneyd  ymron 
nn  tenla  o  holl  boblogaeth  y  deyrnas,  ac  yn  peri  fod  gofîd  pawb  yn 
rhyfeddol  o  chwerw.  Ac  ymlaen  llaw,  fe  faasai  yn  ymddangos  yn  dra 
rhyfedd  i  synied  y  gallasai  neb  dywylla  ei  feddwl  i'r  fath  raddaa  íel  ag 
i  ystyried  y  fath  deimlad  yn  ddialw  am  dano,  nen  geisio  tafla  ammhea- 
aeth  ar  wirionedd  tystiolaethan  a  ymddangosent  i  bawb  mor  gwbl  ddilys. 
Ond  yn  anffodas  iddo  ei  han,  ac  hefyd  i'r  blaid  wleidyddol  y  mae  yn 
Uanw  Ue  mor  fawr  yn  ei  berthynas  â  hi,  fe  ddarfa  i'r  Priíweinidog, 
Arglwydd  Beaconsfíeld,  o'r  dechrenad  gymeryd  golwg  chwith  ar  yr 
achos  hwn,  a  chymeryd  tir  mewn  perthynas  iddo  sydd  yn  rhyfeddol  o 
anflòrtanas.  Fe  wnaed  ymdrech  lawer  gwaith  yn  ystod  yr  eisteddiad 
seneddol  i  gael  rhyw  ddadganiad  swyddogol  mewn  perthynas  i'r  crea- 
londeran ;  ond  yn  ofer.  A  phan  ryngodd  bodd  i'r  Prifweinidog  agor  ei 
enaa,  fe  wnaeth  hyny  i  fwrw  dirmyg  ar  yr  holl  deimlad  a  ddangoaid  yn 
yr  achos,  ac  i  wneyd  y  tystiolaethan  a  gyhoeddid  mewn  perthynas  iddo 
yn  y  newyddiadaron  yn  ddim  ond  baldordd  y  cofeehouses.  " Dychy- 
mygol "  oedd  yr  hoU  erchyllderaa.  Fe  oíalodd  am  wneyd  hyn  hefyd 
yn  niwedd  yr  eisteddiad,  pan  nad  allai  neb  gael  cyfleasdra  i  wrthbrofí 
ei  haeriadaa.  Ar  y  wyneb,  yr  oedd  meddwl  fod  y  fath  Iythyraa  ag  a 
ysgrifenid  mor  fynych  gan  ohebydd  teilwng  y  Daüy  News  yn  ddim  ond 
gwàg-siarad  y  coffee-houses,  yn  ymddangos  i  bawb  yn  wrthani  dybryd. 
I  ba  beth  y  talai  perchenogion  y  papyr  parchas  hwnw  i  neb  att  íyneá 
i  gasgla  chwedlaa  ofer,  a'a  gosod  ynghyd  fel  hánes  credadwy,  a  hyny 
am  bethan  ag  yr  oedd  meddwl  am  danynt  yn  cyffroi  teimlada  ndyfnaf  y 
deymas?  A  pha  ohebydd,  yn  meddn  ar  ddegwm  y  galla  a'r  fam  a 
ddangosai  y  gŵr  hwnw»  a  faasai  byth  yn  ymddarostwng  i  fod  yn  eaog 


t  cwattriWN  DWsâBiMiOL.  119 

o'r  fath  ymddygiad,— ymddygiad  a  íaasai  yn  ei  amddlfadu  byth  mwy  o 
bob  ymddiried,  ac  a  faasai  yn  dwyn  gwaradwydd  ar  y  dosbarth  parchns 
i  ba  nn  y  perthynai  ?  Y  mae  yn  anrhydedd  i  special  correspondents  ein 
prif  newyddiadaron  na  feddyliai  neb  am  ammhea  eu  tystiolaethaa  am 
y  pethaa  y  proffesant  fod  wedi  chwilio  iddjrnt,  nea  y  dywedant  eu  bod 
yn  Uygad-dystion  o  honynt.  Ond  yr  oedd  Arglwydd  Beaconsfìeld  yn 
ddigon  hyderus  i  alw  y  cwbl  yn  ''  imaginary"  Ac  yr  oedd  ganddo,  bid 
8icr,  reswm  digonol  dros  wneyd  hyny.  Yr  oeddynt  wedi  ymofyn  â*a 
Llysgenadwr  ^m  Nghaercystenyn,  ac  nid  oedd  efe  wedi  cly wed  dim  am  y 
fath  erchyllderau !  Yn  wir,  y  mae  llíaws  mawr  o  ffeithiau  wedi  dyfod  i'r 
golwg  erbyn  hyn  sydd  yn  dangos  nad  oes  ond  ychydig  iawn  o  ddibyniad 
i'w  roddi  ar  y  tystiolaethau  a  ystyrid  yn  dderbyniol  yn  y  Brìti$h  Emhassy 
mewn  perthynas  i  Lywodraeth  Twrci.  Ymddengys  fod  yn  ddealledig 
y  rhaid  iddynt  oll  fod  yn  ffafriol  i'r  Lly wodraeth  hono.  Os  yn  wir, 
purioo ;  ond  rhaid  iddynt  fod  yn  ffafriol. "  Gan  nad  ydy  w  yn  gydsafoí 
âg  urddas  boneddigion  Seisonig  i  ddywedyd  celwydd,  rhaid  iddynt 
beidio  a  chael  gwybod  gwirioneddau  anghyfleus;  neu  os  oes  celwyddau 
i'w  dywedyd  rhaid  eu  gadael  yn  ngofal  dynsodion  nad  oes  ganddynt 
gymeriadau  anrhydeddus  i'w  peryglu.  Yn  1860  darfn  i'r  Tywysog 
6ortschakoff  anfon  cylchlythyr  at  y  Galluoedd  dan  nawdd  pa  rai  y 
gadewsid  Cristionogion  Twrci  dan  Gytundeb  Paris,  1856,  yn  dadgan 
fod  Twrci  heb  gyflawni  yr  un  o'r  addewidion  a  wnaethai  dan  y  Cytun- 
deb  hwnwy  ac  fod  y  Cristionogion  yn  waeth  eu  sefyllfa  nag  erioed. 
Awgrymai  hefyd  ar  fod  ymchwiliad  lleol  yn  cael  ei  wneyd  i*r  pethau 
hyn  gan  y  Galluoedd  Mawrion,  a  threfniadau  gwell  yn  cael  eu  sicrhâu 
am  y  dyfodol.  Yn  lle  cydsynio  â'r  cais  rhesymol  hwn,  darfu  i  Loegr 
gyfarwyddo  ei  Llysgenadwr,  Syr  Henry  fiulwer,  i  dynu  allan  nifer  o 
Gwestiynaa  gyda  golwg  ar  sefyllfa  y  Cristionogion  yn  Twrci,  a'u  hanfon 
i'w  hateb  gan  y  Consuliaid  Prydeinig  yn  y  taleithiau.  Darfu  i  un 
consul  anffodus  dderbyn  y  Cwestiynau,  ond  heh  y  Cyfarwyddiadau  a 
ddysgent  eu  bod  i  gael  eu  hateb  yn  ffafriol  i  Twrci ;  ac  yn  symledd  ei 
galon,  gan  feddwl  mai  y  cwbl  a  ddymunai  y  Llysgenadwr  Prydeinig 
oedd  y  gwirionedd  noeth,  fe  atebodd  y  cwestiynau  mewn  ffordd  oedd  yn 
dyfod  â  chyhuddgwyn  oínadwy  yn  erbyn  Twrci.  Er  ei  ddychryn, 
derbyniodd  ymhen  ychydig  ddyddiau  y  Cyf arwyddiadau.  Ac  wedi  deall 
hth  oedd  eisieu,  yr  oedd  y  truan  yn  ddigon  gwasaidd  i  ysgrifenu  fel  y 
canlyn : — **  Ar  y  4ydd  cyfìsol  cefais  yr  anrhydedd  o  anfon  atebion  i'r 
Gofyniadaa  a  gynnwysid  yn  Nghylchlythyr  eich  Ardderchogrwydd  am 
Mehefìn  11,  yr  hwn  a'm  cyrhaeddasai  ond  ychydig  ddyddiau  cyn  hyny, 
a  doe  mi  a  dderbyniais  y  Cylchlythyr  arali  o*r  un  dyddiad.  Darfu  i 
mi  felly  roddi  y  fath  wybodaeth  ag  a  allwn,  heb  wybod  am  yr  am^camon 
fnewn  golwg  yn  rhoddiad  y  Cwestiynau,  ac  heb  fod  yn  feddiannolar  y  Cyfar- 
wyddiadau  gwerthfawr  a  geir  yn  y  Cylchlythyr.  Mi  ymdrechaf  yn  awr 
gan  hyny  wneyd  i  fyny  ddiffygion  fy  atebiadau."  Fe  wnaeth  hyny 
trwy  ẃadu,  mewn  effaith,  ei  adroddiad  gonest  cyntaf,  a  dadgan  y  gobaith 
dirmygedig  y  cymerid  ef  yn  **  esgusodol  os  ydoedd  wedi  rhoddi  dadgan- 
iad  rhy  rwydd  i'w  olygiadau  ar  fater  y  gallai  nad  ydoedd  ystyriaeth  o 
hoQo  yn  briodol  yn  perthyn  i  gonsul.*'  Dywed  Dr.  Sandwith  fod 
consul  Seisonig,  mewn  ymddyddan  maith  âg  ef,  wedi  adrodd  hanesîon 
a  yrent  ei  waed  yn  oer  gan  ddychryn  am  greulondeb  a  barbareidd-dra 

1  % 


130  T  0WB8ITWN  DWTBBIHIOL. 

y  Tyreîaid,  yn  beiuif  jrn  erbjm  y  Crìstíonogion.  Ae  ebai  Dr.  Sandwith, 
•*  Sut  bjrnag,  yr  ydych  yn  cael  y  boddlonrwydd  o  ddy weyd  hanes  yr 
erchynderan  hyn  yn  eich  adroddiadan."  *'  O  !  'r  anwyl,  nac  ydwyf !" 
meddai,  *'ni  íeiddiaf!  Tr  ydwyf  wedi  derbyn  mwy  nag  awgrym  fod 
ein  Llywodraeth  ni  yn  benderfynol  o  ddal  Twrci  i  fyny ;  a  phe  byddû 
i  mi  ddyweyd  y  gwir,  a  dangos  pethaa  fel  y  maent  mewn  gwirìonedd, 
fe  fyddai  fy  ngobeithion  ar  ben.  T  mae  mwy  nag  un  consnJ  wedi  ei 
chael  yn  erwin  am  wneyd  hyny."  A  dywed  ysgrìfenydd  yn  y  Speetator 
am  gonsul  y  gwyddai  am  dano  a  gaíodd  ei  adroddiad  yn  ol,  gyda  gair 
nad  ydoedd  ỳ  fath  ag  a  ddysgwylid  iddo  ef  ddanfon  i  mewn.  A 
byddai  yn  hawdd  ycbwanegu  llîaws  o  dystiolaethau  cyffelyb.  Ae  yn 
ol  hyn  nid  oedd  yn  rhyfedd  fod  y  Llysgenadwr  Prydeinig  yn  Nghaer- 
cystenyn  heb  wybod  am  gyflafan  Bulgarìa  ymben  wythnosau  wedi  i*r 
rhai  a  g^ymerent  ran  flaenllaw  ynddi  gael  eu  gwobrwyo  am  eu 
ffyddlondeb  gan  Lywodraeth  Twrci;  ac  yr  oedd  Prifweinidog  Pryd- 
ain  yn  dîrmygu  yr  holl  son  am  y  barbareidddra  fel  gwagsiarad 
am  bethau  dycbymygol,  gan  ychwanegu  fel  rheswm  cwbl  derfynol 
am  ei  olygiad,  '*  nad  oedd  y  Llysgenadwr  yn  Nghaercystenjrn  yn  gwybod 
dìm  yn  eu  cylch."  Tr  oedd  y  goleuni  ydoedd  erbyn  hyny  yn  llewyrchu 
o'i  amgylch,  pa  fodd  bynag,  mor  gryf,  fel  yr  oedd  yn  anmhosibl  hyd 
yn  nod  i  Arglwydd  Beaconsfield  gymeryd  amo  nad  ydoedd  yn 
ei  weled;  ac  fel  y  cynllun  mwyaf  esmwyth  i'w  gael  ei  hunan  allan 
o'r  fagly  ac  ar  yr  un  pryd  enniU  amser,  fe  benderfynwyd  danfon  Dir- 
prwywyr  neillduol  dros  y  Llywodraeth  i  wneyd  ymchwiliad  i'r  ffeîihiaa 
yn  y  Ileoedd  y  dy wedid  eu  bod  wedi  cymeryd  lle.  Tr  oedd  y  Senedd  wedi 
cyfodi  cyn  i  Mr.  Baring  allu  gwneyd  ei  adroddiad,  a  chàn  belled  a  hyny 
yr  oedd  y  Llywodraeth  yn  ddiogel  rhag  beimiadaeth  anghyflens  y  nifer 
mawr  a  chynnyddol  o  aelodau  Seneddol  a  deimlent  yn  ddwâi  iawn  yn 
yr  achos ;  ond  yr  oedd  adroddiad  Mr.  Barìng  yn  cadarahân  yn  gwbl  yr 
hanesion  oeddynt  wedi  ein  cyrhaeddyd  trwy  y  newyddiaduron  am  y 
creulonderau,  ac  felly  yn  gwneyd  i  ffordd  yn  gwbl  â'r  tir  a  gymerasai  y 
Prìfweinidog  pan  yn  ceisio  haeru'  mai  baldordd  y  cofee-houses  oedd  y 
llythyrau,  ac  mai  dychymygol  oedd  y  creulonderau. 

Tr  ydoedd,  pa  fodd  bynag,  yn  d^od  yn  fwyfwy  amlwg  fod  y  Llyw- 
odraeth,  nen  o  leiaf  y  Prìfweinidog,  yn  benderfynol  o  amddilÿii 
Twrci,  deled  a  ddelai.  Nid  oedd  Prydaîn  i  ymyraeth.  **  Os  bn  achos 
erìoed,"  meddai,  "  ymha  un  y  mae  ymyriad  i  ymgroesi  rhagddo,  y  mae 
yn  ein  bam  ni  yn  hanfodi  yn  amgylchiad  Twrci."  Dywedir  fod  y  Dnc 
oedd  yn  noddwr  i  Dante,  wedi  gofyn  unwaith  i'r  bardd  sut  yr  ydoedd 
fod  y  ffwl  Uys  gymaint  yn  fwy  poblogaidd  na'r  bardd  Uys  ?  "  T  mae 
cydnawsedd  chwaeth,  eich  üchelder,"  ebai  yr  athryUth  cuchiog,  '*  dros 
y  byd  i  gyd  yn  sail  cyfeillgarwch."  Fe  allai  y  teimlai  rhai  o'n  darUen- 
wyr  ddyddordeb  mewn  olrhaîn  athroniaeth  y  cydnawsedd  amlwg  mewn 
chwaeth  sydd  yn  cael  ei  ddangos  rhwng  y  gwladweinydd  yn  liC^daín 
a  estynodd  yr  etholfraint  i'r  bobl,  ac  a  broffesa  fod  yn  gyfaiU  mor 
serchog  i'r  dosbarth  gweithiol,  a'r  Lly wodraeth  sydd,  fel  yr  addefa  pawb 
bellach,  y  fwyaf  gorthrymus  a  phwdr  a  Uygredig  yn  Ewrop  oU.  Pa 
fodd  bynagy  ymddangosai  yn  gwbl  glir  i  Arglwydd  Beaeonsfield  nad 
oedd  Lloegr  i  ymyraeth  yn  achos  Twrci.  Ac  nid  yn  unìg  hyny,  ond  os 
taaeddjliai  Bwasia,  yr  hon  oedd  y  çymydog  nenl  at  j  uleithîaa  a 


T    0WE8TIWN    nWYRElNlOL.  131 

orthrjmid  mor  ofnadwy,  ac  ydoedd  hefyd  o'r  nn  grefydd,  ac  ydoedd, 
heblaw  hyny,  yn  âaenorol  i  Gytundeb  Paris  wedi  bod  yn  amddiffynydd 
en  hiawnderau  yn  erbyn  camdriniaetb, — os  meddyliai  Bwssia  am 
ymyraeth,  rhoddai  Arglwydd  Beaconsfield  ar  ddeall  iddi  yn  bur  ddi- 
amwys  y  deuai  Lloegr  allan  ac  yr  ymladdai  o  blaid  Twrci.  Ac  nid 
digon  hyny,  ond  yr  oedd  yn  rhaid  ychwanegu  sarhâd  at  gamwri, 
ac  mewn  cyfeiriad  at  waith  Bwssia,  ar  ol  anfon  dwy  fyddin  i'r  Crimea, 
yn  methu  danfon  trydedd,  ac  felly  yn  gorfod  ildio  i'r  Cynghreiriaid,  yr 
oedd  yn  gydweddol  âg  urddas  Prifweinidog  Prydain  Fawr,  pan  yn 
siarad  yn  Aylesbury  yn  mis  Medi,  fyned  ì  focsachu  ac  ymffrostio  ei  fod 
yn  sicr  nad  ydoedd  Lloegr  yn  allu,  pan  elai  allan  i  ryfel,  ag  yr  oedd 
anghen  iddi  ofyn  iddi  ei  hun  a  allai  gynnal  ail  a  thrydydd  rhyfelawd. 
Yn  yr  un  ysbryd  y  danfonwyd  y  llongau  rhyfel  i  Besika  Bay  i  ddychrynu 
trigolion  y  taleithiau,  trwy  roddi  ar  ddeall  iddynt  fod  Lloegr  am 
amddiffyn  eu  gorthrymydd,  ac  wedi  hyny  yr  ychwanegwyd  at  eu  nifer 
nes  gwneyd  y  s^uadron  yn  fleet. 

Yn  y  cyfamser,  nid  rhyfedd  fod  teimlad  Prydain,  yr  hwn  sydd  erioed 
wedi  bod  yn  ffafr  y  gorthrymedig,  yn  caél  ei  gynhyrfu  i'w  ddyfnderoedd 
wrth  ddarllen  yn  barhâus  am  y  creulonderau ;  ac,  o'r  ochr  arall,  fod  ei 
digofaint  yn  gwŷnìasu  wrth  weled  ei  gallu  a'i  dylanwad,  fel  y  maent 
wedi  eu  corffori  yn  ei  Llywodraeth,  yn  cael  eu  defnyddio  yn  mhlaid  y 
fath  Allu  a  Thwrci,  a  hyny  pan  oedd  pobl  ddiniwed,  a  Christionogion, 
yn  dyoddef  y  fath  anferth  gam.  Gan  nad  ydoedd  y  Senedd 
yn  eistedd,  a  chan  i'r  Llywodraeth  droi  clust  fyddar  hoUol  i'r  Uì'aws 
awgrymiadau  a  wneid  o  gyfarfodydd  pwysig  am  y  priodoldeb,  dan 
amgylchiadau  mor  eithriadol,  o  alw  eisteddiad  neillduol  yn  yr  Hydref, 
nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond  cynnal  cyfarfodydd  cyhoeddus  trwy 
yr  holl  deymas  i  wrthdystio,  ac  i  roddi  ar  ddeall  i  bawb  fod  pobl 
Prydain  yn  yr  achos  poenus  hwn  yn  gwbl  wahanol  o  ran  bam  a 
theimlad  i'r  dynion,  neu  o  leiaf  i'r  dyn,  ag  oedd  trwy  ddamwain  an- 
ffodus  wedi  cael  y  gallu  iV  law  i  weithredu  yn  eu  henw.  Yr  oedd  yr 
arddangosiadau  hyn  yn  cyrhaedd  eu  hanterth  yn  Birmingbam,  Bhag.  4, 
gydag  araeth  gref  a  meistrolgar  Mr.  Bright,  ac  yn  Nghynnadledd 
fawreddog  St.  James's  Hall,  yn  Llundain,  Bhag.  8,  gydag  araeth 
fawr  ac  ysblenydd  Mr.  Gladstone. 

Ond  y  mae  amryw  geisiadau  wedi  eu  gwneyd  i  gyfiawnhâu  y  tir  a 
gymerai  y  Llywodraeth  yn  yr  helynt  yma.  Ymddengys  fod  y  cyfan  yn 
dyfod  i  ddau  beth :  yn  gyntaf,  mae  yn  rhaid  gofalu  am  Twrci ;  yn  ail, 
mae  yn  rhaîd  gwarchod  rhag  Bwssia. 

Gyda  golwg  ar  Twrci  fe  ddadleuir  fod  Cytundeb  Paris  ar  ol  rhyfel  y 
Crimea  yn  gwneyd  yn  rhwymedig  ar  Alluoedd  Ewrop  amddiffyn  ei 
hannibyniaeth ;  íe,  fe  ddadleuir  fod  ganddi  allu,  yn  ol  y  Cytundeb 
hwnw,  i  hawlio  hyny.  Nid  oes  yr  un  Gallu  allanol  i  ymyraeth  â  hi. 
Ac  os  myn  Bwssia,  ar  unrhyw  dir,  droseddu  y  dealltwriaetb  yna, 
dywedir  fod  gwladweiniaeth  draddodiadol  Prydain,  hyny  yw,  y  deall- 
twriaeth  cyffredin  y  mae  y  deyrnas  wedi  dyfod  iddo  gyda  golwg  ar  y 
cwestiynau  hyn,  yn  galw  arnom  i  amddiffyn  Twrci,  serch  gorfod  mýned 
i  ryfel  wrth  wneyd  hyny.  Y  mae  yn  amlwg  ei  bod  yn  dra  diweddar  ar 
y  dydd  erbyn  hyn  i  ddadleu  fel  yna.  Yn  1853,  pan  oedd  Nicholas  o 
Bwssia  wedi  gwneyd  yr  awgrym  o  barth  rhanu  rhwng  Lloagr  ac  yntai^ 


IdS  T    0WB8TIWM    DWTRBIHIOL. 

eiddo  <'y  dyn  claí  a  fyddai  ganddynt  yn  faan  ar  en  llaw,*'  a  pban  oedd 
Lloegr  yn  creda  yn  anrhydedd  'y  Saltan,  gan  gymeryd  yn  ganìatäol  ei 
íod  yn  meddwl  y  peth  a  addawai  gyda  goiwg  ar  hawlian  y  Cristionogion, 
yr  oedd  y  deymas  hon  yn  harod  i  gymeryd  Twrci  dan  ei  haden; 
Biaradai  hethan  mawrion  am  nchelgais  a  thrachwant  y  Czar,  a  ehyn- 
hyríodd  ei  hnn  i'r  fath  wylltìneh  fel  y  rhnthrodd  i  ryfel  y  Crimea.  Ar 
y  pryd,  bid  sicr,  nid  ammhenai  nad  ydoedd  yn  gwneyd  gwasanaeth  tra 
phwysig  i'r  byd,  ac  yn  ennill  gogoniant  aníarwol  fel  gwrthwynebydd 
trais  ac  anghyfíawnder.  Yr  oedd  ychydìg  o  wŷr  pwyllog  y  pryd  hyny 
yn  metha  cydredeg  ^*  i'r  nnrhy w  ormod  rhysedd,"  ac  antnrient  wrth- 
dystio  yn  erbyn  y  rhyfel.  Fe  gostiodd  hyny  i'r  fath  wŷr  a  Meìstri 
Cobden,  a  Bright,  a  Milner  Gibson,  yn  fnan  wed'yn,  eu  lleoedd  yn  y 
Senedd.  Ond  erbyn  hyn  y  mae  yn  anhawdd  cael  neb  yn  ddigon  ehnd 
i  ymffirostio  yn  yr  ymgyrch  ynfyd  hwnw.  Tr  oedd  Lloegr  yn  wallgof 
yn  yr  achos,  ond  ymnnai  Lonis  Napoleon  am  yr  ystyriai  yn  fantais  i'w 
dŷ  gydweithredn  á  Phrydain  mewn  rhyfel  fawr,  ac  ymonai  Sardinìa, 
fel  yr  addefodd  Connt  Cavoar  wedi  hyny  wrth  Mr.  Brìght,  er  mwyn 
cydweithredn  â  Lloegr  a  Ffrainc.  Ond  y  mae  gwladweìnwyr  Prydain 
erbyn  hyn  wedi  hen  weled  en  £folineb.  Yr  ydoedd  yn  fath  o  poetíeal 
justice  ì  Mr.  Bright  yn  yr  helynt  bresennol  gael  cyfíawnhâu  y  cwrs  a 
gymerai  efe  a'i  gyfeillion  y  pryd  hyny,  yr  hwn  a  gostiodd  ìddynt  mor 
ddrnd,  pan  yn  cael  apelio  oddiwrth  Philip  yn  feddw  at  Philip  yn  sobr. 
Fe  gostiodd  rhyfel  y  Crimea  filiynan  lawer  o  arian,  a  channoedd  o 
filoedd  0  fy wydan,  ac  yn  sìcr  nid  oes  neb  a  all  ddyweyd  fod  genym  ddim 
yn  werth  i'w  ddangos  am  y  fath  anferth  golled.  Yr  oedd  Arglwydd 
Aberdeen,  yr  hwn  oedd  Brifweinidog  ar  y  pryd,  yn  gofídio  o'i  phlegid 
hyd  y  diwedd  fel  anffawd  penaf  ei  fy wyd.  Addefai  Syr  James  Graham, 
yr  hwn  oedd  y  pryd  hyny  yn  Brif  Ai-glwydd  y  Llynges,  wrth  Mr.  Bright 
ar  ol  hyny,  <*  Yr  oeddych  chwi  yn  hollol  yn  eich  lle,  a  ninnan  yn  hollol 
o'n  lle."  Y  mae  larll  Bossell  wedi  ysgnfenn  i  ddangos  mor  annoeth 
ydoedd,  ac  mor  hawdd  y  gallesid  ei  gochel.  Ac  y  mae  Arglwydd 
Stratford,  yr  hwn  oedd  ein  Gweinidog  ar  y  pryd  yn  Nghaercystenyn,  ac 
oedd  bob  amser  yn  gyfeiUgar  i'r  Twrc,  wedi  dadgan  golygiadan  cy£felyb 
trwy  ei  lythyran  yn  y  Times,  a  rhoddi  i  fyny  yn  llwyr  y  tir  a  fyntnmiai 
yn  dra  aelog  ar  y  pryd.  Y  mae  bellach  yn  cael  ei  gydnabod  yn  bor 
gyfíredinol  fod  rhyfel  y  Crimea,  nid  yn  nnìg  wedi  profí  yn  dra  anffodns, 
ond  ei  bod  hefyd  yn  nn  o'r  camgymeriadan  mwyaf  dybryd  yn  holl  hanes 
ein  teymas. 

Ond  yn  gwbl  ar  wahân  i  bob  ystyriaeth  am  deilyngdod  nen  an- 
nheilyngdod  y  rhyfel  hono,  y  mae  cwestiwn  pwysig  arall  i'w  ystyried 
cyn  y  gall  neb  hòni  i  Twrci  yr  hawl  o  fýnn  amddiffyn  y  Cytnndeb  y 
daethpwyd  iddo  yn  Paris  yn  1856  mewn  canlyniad  i'r  rhyfel.  Os  nad 
ydyw  Twrci  ei  hnnan  wedi  cadw  at  ammodan  Cytandeb  Paris,  yn  sicr 
nid  oes  ganddi  hawl,  yn  ol  ammodan  eraill  yr  an  Cytandeb,  i  alw  am 
amddiffyn  y  Gallaoedd.  Ac  nid  ydyw  wedi  gwneyd  hyny  mewn  nn  modd; 
ond  y  mae  wedi  ei  dori  yn  gandryll.  Haerai  Gortschakoff  hyny  yn  1860 
pan  yn  galw  ar  y  GaUnoedd  i  wneyd  ymchwiliad;  acy  mae  li'ìaws 
mawr  o  ffeithiaa  wedi  dyfod  i'r  golwg  erbyn  hyn  sydd  yn  profi  yr  nn 

Îeth  y  ta  hwnt  i  bob  ammhenaeth.     Y  mae  un  o  adranan  Cytnndeb 
^aris,  y  9fed,  yn  dyweyd,~<*Y  mae  ei  Fawrhydi  Ymherodrol  y  Soltan, 


Y   OWEgTIWN    DWTBBINIOL.  138 

wedi  ìddo  yn  ei  ofal  parhâas  am  Iwyddiant  ei  ddeiliaid  roddi  allan 
ddeddf  a  wellhâ  en  sefyUfa,  heb  wahaniaeth  crefydd  na  chenedl,  gan 
ddadgan  ei  f  wriad  caredig  tuag  at  boblogaeth  Gristionogol  ei  Ymher- 
odraeth»  a  dymnno  rhoddi  prawf  pellach  o'i  syniadau  yn  y  mater  yma, 
wedi  penderfynn  cyflwyno  i'r  pleidiaa  cytundebol  y  cyfryw  ddeddf  fel 
yn  cyiodi  yn  wirfoddol  o'i  ewyílys  ef  ei  hnn."    Wedi  cymeryd  i'r  cyfrif 
yr  holl  ofal  a  ddangosir  yn  y  geiriau  uchod  am  deimlad  balch  y  Sultan, 
y  maent  yn  golygu  dealltwriaeth  clir  i  E  wrop  ei  fod  ef  o  hyny  allan  yn  ym- 
gymeryd,  trwy  weinyddiad  teg  o*rfinnan  y  soniai  am  dano,  â  gwellhâu 
sefyllfa  ei  ddeiliaid,  heb  unrhy w  wahaniaeth  o  ran  na  chrefydd  na  chen- 
edl,  ac  yn  ymrwymo  yn  arbenig  i  ofalu  am  y  boblogaeth  Gristionogol. 
Ac  ar  y  dealltwriaeth  yna  yr  oedd  y  Galluoedd  yn  "cydnabod  gwerth 
uchel  y  cyfryw  ddadganiad/'  ac  yn  penderfynu  na  chai  Bwssia  mwyach 
barhâu  i  ofalu  am  y  Cristionogion  dan  fywodraeth  y   Sultan,  ond 
gadewid  hyny,  fel  yr  hoU  ofal  am  y  Gytundeb  yn  gyffredinol,  yn  llaw  y 
Galluoedd.    Ónd  y  canfyniad  ydy  w  fod  sefyllfa  y  Gristionogion  o'r  dydd 
hwnw  hyd  yn  awr  wedi  dyfod  yn  fwyfwy  andwyol,  ac  nid  oedd  ganddynt 
neb  a  wrandawai,  nen  a  allai  wrandaw  ar  eu  cwyn.    Ymrwymai  y 
Sultan  yn  Paris  y  cai  ei  ddeiliaid  oU  yr  un  chwareu  teg  oddiar  el  law, 
heb  wahaniaeth    crefydd   na  chenedl;    a  chan  edmygu  ei  degwch 
a'ì  diriondeb  yn  gwneyd  y  fath  addewid,  fe  benderfynodd  y  Galluoedd 
osod  yr  unig  Allu  ydoedd  hyd  hyny  yn  gofalu  dim  am  y  Gristionogion 
dan  waharddiad  i  beidio  ymyraeth  o  gwbl  yn  hefyntion  ei  fywodraeth. 
Ond  wedi  cael  y  maes  fel  yna  yn  rhydd,  fe  ddechreuwyd  ar,  ac  fe 
gariwyd  ymlaen  o  hyny  hyd  yn  awr,  gyfnndrehi  o  orthrwm  gyda 
golwg  yn  neillduol  ar  y  rhan  Gristionogol  o'r  boblogaeth  nad  oes 
haiach  ei  chyffefyb  yn  holl  hanes  y  byd.    Nid  oedd  dim  gwahaniaeth 
i  fod ;  ac  y  mae  yn  debyg  y  breuddwydiai  miloedd  nad  oedd  gwahan- 
iaeth.    Ond  erbyn  edrych,  yr  oedd  y  gwahaniaeth  mwyaf  yn  ffynu. 
Ni  dderbynid  tystiolaeth  Gristion    yn   y  pethau  a  elwid    eu    Ifys^ 
oedd  cyfreithiol,  ac  am  hyny  nid  oedd  ganddo  un  math  o  ymwared 
rhag  unrhyw  gam  a  ewylfysiai  neb  wneyd  âg  ef.    Yr  oedd  hyn,  fel  y 
dywedai  Mr.  Denton,  awdwr  The  Christians  of  Turhey,  yn  y  Gyn- 
nadledd  yn  Lundain,  yn  peri  fod  pump  o  bob  chwech  o  drigolion 
y  taleithìau,  a    thu    hwnt  i    bob  cymhariaeth   y  rhai  teifyngaf  o 
honynt,  yn  outlawSf  heb  amddiffyn  cyfraith  o  gwbl.     Er  engraifft : — 
Mewn  pentref  yn  Twrcî  yr  oedd  Gristion  Groegaidd  trwy  lawer  o 
lafur  wedi  cael  dwfr  allan  o  ffynnon  i  ddyfrhâu  ei  ardd  a'i  blanigfa. 
Daeth  Twrc  o  gymydog,  o'r  enw  Kara-Ali,  ato,  a  dywedodd  fod  amo 
eisieu  y  dwfr  hwnw  at  ei  ardd  ei  hun,  ac  fod  yn  rhaid  iddo  ei  gael. 
Cynnygiai  y  Groegwr  ei  ranu  rhyngddynt.     Ond  ni  foddlonai  y  Twrc 
diog  yn  unig  ar  arbed  trafferth  iddo  ei  hun,  ond  dymunai  heblaw  hyny 
ychwanegu  sarhâd  at  ei  drais,  a  mynodd  yr  hoU  ddwfr.    Pasiwyd  geiriau 
poethion ;  ond  gan  fod  y  Twrc  yn  arfog  a'r  llall  heb  fod,  goríti  i'r  olaf 
Udio,  ac  edrych  ar  ei  orthrymwr  yn  defnyddio  cymaint  o  ddwfr  ag  a 
fynai,  ac  yna  yn  gollwng  y  gweddill.    Wrth  ildio,  sut  bynag,  dywedai  y 
Crístion  ei  fod  yn  dyoddef  cam,  ac  nad  oedd  geiriau  y  Sultan,  a  addaw- 
ent  gydraddoldeb  hawliau  i'r  Gristionogion,  yn  meddu  un  ystyr.    Am 
hyn  fe'i  cyhuddwyd  o  fiaen  swyddogion  y  pentref  o  geisio  yspeilio  y 
Twrc  o'r  dwfr,  ac  wedi  methu,  o  gablu  y  Corau  a*r  Prophwyd.    Gyrwyd 


134  T  OWBSTIWir  DWTBlSmOL. 

swyddogion  i  ymofyn  y  Gristion,  yr  hwn  wedi  ei  gnro  yn  dda,  a  rwym- 

wyd  ac  a  osodwyd  mewn  cadwynan  ac  a  Insgwyd  o  flaen  brawdlys  Tyrc- 

aidd.    Yr  oedd  ar  y  Gristionogion  oedd  yn  gweled  y  cyfan  oin  dyíod 

ymlaen  i  ddw^m  eu  tystiolaeth,  ond  daeth  pedwar  nen  bnmp,  gan  dystio 

mai  y  Twrc  oedd  yr  ymosodydd,  ac  nad  oedd  y  llall  wedi  yngan  gair  am 

y  Goran  na'r  Prophwyd.    Ond  pa  waeth  ?    Gafodd  y  Twrc  ddan  gan 

dyst  o'i  gydwladwyr  i  dystiolaethn  i'r  gwrthwyneb,  y  rhai  oeddynt  gwbl 

ddigymerìad,  ac  y  gallasai  ngain  o  Gristionogion  brofi  en  bod  ar  y  pryd 

mewn  tŷ  coffî  ymhell  oddiwrth  y  ían  lle  y  cymerasai  y  cweryl  le.    Ond 

er  y  cwbl  derbyniwyd  tystiolaeth  y  dyhirod,  a  chondemniwyd  y  Grìstion 

i  ddyoddeí  300  tarawiad  o'r  bastinado,  ar  wadnan  ei  draed.    Felly  fh. 

Drylliwyd  ei  fodian,  cnrwyd  ei  draed  yn  jelly,  a  gwnaed  ef  yn  eû^dd 

diymadferth  am  ei  oes.    A  chofier,  yr  oedd  y  hastinado  ar  y  pryd  yn 

wahai^ddedig  gan  nn  o'r  deddfan  Uì'osog  a  wnelsid  i'n  hargyhoeddi  mor 

deg  yr  oedd  y  Snltan  yn  llywodraethn  ei  ddeiliaid.    Ac  eto  y  mae  y 

Llysgenadwr  Tyrcaidd  yn  Llnndain,  ynghyd  a  rhai  newyddiadnron 

Seisonig  sydd  yn  angerdd  en  zel  wedi  dyfod  yn  fwy  Tyrcaidd  na'r  Twrc 

ei  hnn,  yn  ein  sicrhân  y  rhaid  fod  tystiolaethan  rhai  o'n  cyd-ddeiiiaid 

mwyaf  parchns,  megys  Dr.  Liddon,  Mr.  McGoU,  &c.,  am  grenlonderan 

a  chamwri  y  bnont  hwy  en  hnnain  yn  llygad-dystion  o  honynt,  yn 

anghy wir,  a  hyny  o  herwydd  fod  deddfan  wedi  en  pasio  yn  gwahardd  y 

cy^yw  bethan!    Dywed    Dr.   Hnmphrey    Sandwith    am    íasnachwr 

Armeniaidd  yr  hwn  oedd  ar  newid  ei  drìgfod,  ac  oedd  yn  awyddns  i 

newid  5000  o  biastran,  enniUion  ei  fywyd,  am  anr.    Gynnygiodd 

swyddog  Tyrcaidd  wneyd  y  newid  iddo,  deg  y  cant  yn  cael  en  cymeryd 

am  ei  drafiferth.    Derbyniodd  yr  Armeniad  y  cynnyg ;  ond  wedi  cael  y 

nodan  ni  ddaeth  y  swyddog  i'r  golwg.    Wedi  llawer  ò  drafiferth  a  helynt 

a  choU  amser,  daeth  o  hyd  iddo,  a  llwyddodd  i  gael  yn  ol  ar  wahanol 

amseran  4060  o  biastran  allan  o'r  5000.    Apeliodd  yr  Armeniad,  wrth 

fethn  cael  y  gweddill,  at  y  swyddog  oedd  nwchlaw  iddo  am  gyfiawnder. 

Gynghorodd  hwnw  ef  i  apelio  at  y  Gynghor  Trefol,  lle  y  profiPesid  fod 

tystiolaeth  Grìstion  yn  cael  ei  derbyn.    Pan  alwyd  y  Twrc  ger  bron, 

hawliai  gael  ei  brofi  yn  ol  y  Goran,  yr  hwn  a  wahardda  yn  bendant 

dderbyn  tystiolaeth  Gristionogol.    Ac  yma,  .ar  ei  domen  ei  hun,  fe 

dyngodd  y  Twrc,  mor  bell  o'i  fod  eí  wedi  yspeilio  yr  Armeniad,  mai  yr 

olaf  oedd  wedi  ceisio  ei  yspeilio  ef.    Ehoddasai  medd  ef  y  5000  piastran 

i  gyfaiU  i'w  newid  am  aur;  fod  y  cyfaiU  hwnw  wedi  myned  at  yr 

Armeniad  i'r  perwyl ;  fod  hwnw  wedi  cymeryd  y  nodau,  ac  yn  awr  yn 

gommedd  dychwelyd  yr  aur.    "  A  wyt  ti  yn  tyngu  i  hyn  ? "  gofynai 

Llywydd  y  llys.     "  Yr  wyf  yn  ei  dyngu  ar  y  Goran,"  atebai  y  Twrc. 

'^  Y  mae  yn  ddigon,"  ebe  y  bamwr.    Darfu  i'r  Armeniad,  gan  yr  hwn 

yr  oedd  tystion  Gristionogol  i  brofi  ei  achos,  nid  yn  nnig  golli  gweddiU 

ei  enniUion,  ond  gorchymynwyd  ef  hefyd  i  dalu  yn  ol  i'w  yspeilydd  y 

4060  piastrau  ydoedd  wedi  gael  yn  ol  oddiwrtho.    Ac  ni  fyddai  oad 

hawdd  pentym  llawer  o  brofion  cyffelyb  yn  dangos  mor  ryfeddol  o  ofer 

ydyw  i  Grìstion  ddysgwyl  cyfiawnder  yn  ngweinyddiad  cyfreithian 

T  wrci.    Ac  ni  cbaifif  yr  un  Gristion  y  muno  à'r  fyddin  yn  T  wrci,  er  fod  pob 

gwrryw  o  honynt,  o'r  baban  i'r  henwr  methiantus,  yn  rhwym  o  dalu 

treth  y  gwaed.     Ni  chaìff  yr  un  Gristion  garìo  cymaint  a  chyllell  yn  ei 

wregys,  ac  felly  y  maent  oll  at  dragaredd  eu  gorthrymwyr  creulawn. 


T   OWBSTIWll  DWTBBIIIIOL.  135 

Fell  esiampl  o  bethau  sydd  yn  cymeryd  lle,  rhydd  Mr.  Evans,  jn 
ei  Bomia  and  Herzegovina,  yr  hanes  a  ganlyn:— -"Yr  ydoedd  yn 
nechreaad  y  gwrthryfel,  ac  nid  allai  neb  íyned  o'r  naiU  bentref  i'r  Uall . 
heb  gael  awdurdodiad  Tyrcaìdd.  Awdardodwyd  peiriannydd  Belgiaidd 
i  edrych  ac  i  nodi  papyraa  pawb  a  elent  ar  y  ffordd.  Aeth  Cristion 
ienanc  o  Herzegoyina  heibio  i  babell  y  peiriannydd,  caíodd  edrych  a 
nodi  ei  bapyr,  ac  aeth  ymaith.  Nid  aethai  ymhell,  sut  bynag,  pan 
gyfaríyddwyd  âg  ef  gan  ddau  Dwrc,  nid  milwyr  na  swyddogion  o  fath  yn 
y  byd,  ac  am  hyny  nid  oedd  ganddynt  un  awdardod  i'w  gwestiyno  na'i 
foiestu  mewn  un  modd.  Er  hyny  parasant  iddo  sefyll,  ac  mewn  duU 
tráhâus  hawlient  weled  ei  bass.  Pa  obaith  i  Gristion  diarfau  yn  erbyn 
dau  DwrCy  yn  arfog  hyd  yr  ên?  Ufuddhaodd,  a  dangosodd  ef.  Haerai 
y  ddau  Mussulman — nad  allent  ddarllen  siU  o  unrhyw  iaith  i  achub  eu 
bywyd,  nad  ydoedd  y  pass  yn  gywir,  a  chan  ymaâyd  yn  y  Cristion, 
dechreuasant  ei  lusgo  at  babell  y  Belgiad.  Nid  oeddynt  wedi  myned 
ymhell,  sut  bynag,  pan  lusgasant  yr  Herzegoviniad  ieuanc  i  gae  inaize, 
a  thorasant  ef  yn  ddamau  gyda'u  cleddyfau.  Wedi  gorphen  eu  cigydd- 
iaeth,  cerddasant  ymaith  yn  hamddenol,  trwy  doríf  o  Gristionogion 
oeddynt  wedi  eu  dwyn  i'r  Ue  gan  lefau  y  Uofruddiedig.  Nid  oedd  gan 
y  Uofruddion  ddim  malais  yn  erbyn  y  truan ;  yr  ydoedd  yn  berffaith 
ddyeithr  iddynt,  Ond  yr  ydoedd  yn  Gristion,  a  dymunent  gael  y  difyr- 
wch  o  ddarnio  y  cyfryw  un/'  Am  y  rhyw  fenywaidd  y  mae  yn  gwbl 
adnabyddns  nad  oes  un  math  o  ddiogelwch  iddynt  rhag  trachwant  y 
Tyrciaid.  Ac  am  y  trethoedd  a  godir  oddiar  y  Cristionogion,  y  maent 
nid  yn  unig  yn  annyoddefol  o  ran  swm,  ond  y  mae  y  duUiau  a  ddefnydd- 
ir  i'w  codi  yn  annynol  a  barbaraidd  i'r  eithaf.  Un  dull  a  nodir  gan  Mr. 
Eyans  yn  y  gwaith  a  grybwyllwyd  ydyw  diosg  dillad  y  truan,  a'ì  rwbio 
drosto  ä  mêl,  ac  yna  ei  adael  yn  agored  i  boenydiad  araf  brathiadau  y 
gwibed.  Mae  yn  anhawdd  meddwl  am  greulondeb  mwy  uffemol.  Ond 
yn  y  modd  yma  y  mae  Twrci  wedi  cyflawni  ei  haddewidion  dìfrifol  yn 
Nghytundeb  Paris  o  ymddwyn  taag  at  ei  hoil  ddeiliaid  heb  un  gwahan- 
iaeth  o  ran  na  chrefydd  na  chenedl,  a  gof aln  yn  arbenig  am  iawnderau 
poblogaeth  Gristionogol  ei  thaleithiau.  Ac  yn  y  misoedd  diweddaf 
yma,  y  mae  dros  ugain  mlynedd  o  annhrefn  a  barbareidddra  wedi  tori 
allan  ar  ran  y  gorthrymwyr  creulawn  hyn  i  wallgofrwydd  o  gynddaredd 
ag  sydd  yn  gwneuthur  ymron  yn  ormod  i  natur  ddal  hyd  yn  nod  i  allu 
meddwl  am  dano.  Ac  y  mae  hyn  i  gyd  mor  bell  o  fod  yn  rhyw- 
beth  a  ddygwyddai  heb  yn  wybod  i  Lywodraeth  Twrci,  ac  yn  rhywbeth 
nad  allai  wrtho,  fel  yr  ydoedd  yn  rhan  o'i  chyfundrefn,  ac  fod  y  rhai  a 
weithient  yn  âaenllaw  i'w  gario  allan  wedi  eu  hanrhydeddu  ganddi  fel 
gweision  ffyddlawn.  Ond  er  hyn  oli,  fe  haerir  fod  Lloegr,  am  iddi 
dybied  fod  cyfiawnder  yn  galw  am  iddi  gymeryd  plaid  y  Llywodraeth 
yma  yn  y  Crimea  yn  erbyn  Nicholas,  yn  rhwym  o'i  hamddiffyn  eto  pe 
meddyliai  unrhyw  Allu  am  ymyraeth  yn  mhlaid  y  trueiniaid  a  orthrymir 
mor  dost  ganddi ;  'ie  pan  y  mae  y  Gallu  yma  wedi  tori  yn  chwilfriw  foob 
ymrwymiad  difrifol  a  wnaethai  ei  hunan  yn  Nghytundeb  Paris,  y  mae 
Arglwydd  Beaconsfìeld  yn  myntumio  fod  y  Galluoedd  yn  rhwym,  yn  ol 
y  Cytundeb  hwnw,  o  ofalu  na  chaiff  neb  gyffwrdd  â  Thwrci  hyd  yn  nod 
â  blaen  ei  fys  !  Yn  hytrach,  y  rhyfeddod  fawr  ydyw  fod  y  Galluoedd 
heb  hen  benderfynu,  oa  nad  all  y  Twrc  ymddwyn  yn  well  na  hyn  at  ei 


lü§  T  0W18TIWN  DWTRBimOL. 

ddeiliftiâfyn  Ewrop,  y  rhaid  ìddo  ar  nnwaith  wnejd  ei  bao  a  phrysuro  i 
ffwrdd.  Ac  jn  sicr  os  ydyw  Ewssia  yn  teimlo  ar  ei  chalon"-08  nad  oes 
neb  arall  yn  barod — i  sefyll  yn  amddiffynydd  i'r  boblogaeth  Gristionogol 
sydd  yn  gruddfan  yn  Twrci  dan  iau  na  phroíwyd  ei  thrymach  yn  hanes 
y  byd,  nid  Lloegr  sydd  i  sefyll  ar  ffordd  ymyriad  y  gelìid  yn  rhesymol 
ddysgwyl  iddo  broâ  mor  fendithiol.  Mae  yn  gwbl  amlwg  fod  Twrci 
ymhob  ystyr  yn  dìrywio  o  flwyddyn  i  flwyddyn.  Myn  Mr.  Brìght  fod 
ei  hanhwyldeb  fel  y  parlys  ymlusgol,  y  creeping  paralysis,  yr  hwn  o 
ddydd  i  ddydd  sydd  yn  nesân  at  ffynnonell  ei  by wyd.  Mae  yn  sicr  nad 
oes  dim  ond  dirfawr  wendid  a  alìasai  ei  gwneyd  yn  enog  o*r  anferth 
ddrygau  y  mae  wedi  syrthio  dan  eu  Uy  wodraeth,  a  thrwy  ba  rai  y  mae 
er  ys  cymaint  o  amser  yn  melldithio  y  byd.  Yn  enw  pob  rheswm,  ynte, 
gadawer  iddi !  Os  ydyw  i  farw,  bydded  iarw,  íel  y  byddo  Galluoedd 
eraill  byw.  Âc  os  oes  dyfodol  iddi,  mae  yn  ddiammheu  mai  y  ffordd 
oreu  i  wneyd  y  dyfodol  hwnw  yn  oddefol  i  ddynolryw  ydyw  gadael  iddi 
ddeall  mor  fnan  ag  y  galler  y  telerau  ar  ba  rai  y  gaU  y  byd  fforddio 
gadael  iddi  hanfodi. 

Ond  pan  y  mae  y  rhesymau  dros  amddiffyn  Twrci  yn  myned  yn  wein- 
iaid,  fe  deimlir  fod  dirfawr  nerth  yn  y  rhesymau  sydd  yn  galw  amom  i 
fod  yn  eiddigeddus  iawn  o  Ewssìa.     Gellid  meddwl,  pa  mor  lygredig  a 
drygionus  a  gorthrymus  bynag  y  mae  yn  bosibl  i  Twrci  fod,  nad  ydyw 
hyn  oll  ond  fel  dim  yn  ymyl  y  perygl  o  adael  i  Bwssia  ddyíod  allan  i'w 
galw  i  gyírif.     Ac  fe  roddir  ar  ddeall  fod  hyn  oll  nid  yn  unig  yn  bwysig 
i'r  Gallu  yr  haerir  fod  yn  ddyledswydd  amom  ei  amddiffyn  yn  bresennol, 
ond  ei  iod  o'r  pwysigrwydd  mwyaf  i  ni  ein  hunain ;  yn  wir  fe  honid 
mai  i  amddiffyn  buddion  Prydain  y  danfonwyd  y  Uynges  i  Besika  Bay. 
Ymddengys  mai  ystyr  hyn  oU  ydyw,  os  goddefid  i  Bwssia  ymyraeth  yn 
achos  Twrci,  na  fyddai  un  gobaith  ei  hattal  rhag  dyrysu  yn  llwyr  y 
mantoliad  gallu  yn  Ewrop  yr  ydys  wedi  aberthu  cymaint  er  ei  fwyn;  os, 
yn  wir,  y  gellid  ei  rhwystro  i  lusgo  Prydain  oll  wrth  ei  cherbyd. 
Ond   wedi  y  cwbl,   a  ydyw  yn  berffaith  sicr  fod   cymaint  yn  hyn 
yn  yr  helynt  yma  íel  ag  i  gyfiawnhâu  y  tir  y  mynai  y  Prifweinidog 
gymeryd  pan  yn  Uuohio  y  fath  fygythion  i  wyneb  Bwssia  os  rhyíygai 
ymyraeth  yn  mhlaid  y  trueiniaid  ag  yr  oedd  Twrci  mor  ddidmgaredd 
yn  "malueu  hwynebau?"     Nid  ydym  ni  yn  gweled  iod.     Pe  byddai 
Bwssia  yn  meddiannu  y  taleithiau  hyn,  nid  oes  un  ddadl  na  iyddai  eu 
sef^^llia  yn  annhraethol  well  nag  y  mae  wedi  bod,  neu  y  mae  yn  debyg 
o  iod,  dan  lywodraeth  Twroi.     Ond  nid  oes  genym  un  lle  i  feddwl  fod 
y  fath  beth  yn  mryd  Bwssia.     Yn  wir,  y  mae  yr  Ymherawdwr,  nâ'r 
hwn  nid  oes  yn  Ewrop  yr  un  cymeriad  mwy  anrhydeddus,  yn  rhoddi  ar 
ddeall  i  bawb  nad  oes  dim  ymhellach  oddiwrth  ei  ieddwl.     Â.c  y  mae 
yn  berffaith  sicr,  ond  i'r  Galluoedd  gydweled,  y  gellid  diogelu  amddi- 
ffyn  digonol  i'r  taleithiau  heb  eu  dwynoddiar  Twrci,  ac  heb  ddadweinio 
cleddyi.     Yr  ydym  yn  teimlo  dan  rwymedigaeth  i  Bwssia,  pan  oedd 
Ewrop,  ac  yn  benai  yn  sicr  o  herwydd  y  tir  Uedchwith  a  gymerid  gan 
Lywodraeth  Lloegr,  yn  sefyll  o'r  neiUdu  heb  ddyweyd  dim,  am  ddyiod 
ymlaen  a  dadgan  yn  ddifloesgni  nad  allai  oddef  i'w  chyd-Gristionogion 
yn  y  taleithiau  gael  eu  gorthrymu  yn  hŵy.     Gan  fod  Galluoedd  Cyt- 
uodeb  Paris  wedi  dwyn  oddiar  Bwssia  ei  hawl  i  ymyraeth  ýn  aebos  y 
Cristionogion,  eu  siars  hwy  a  ddylasai  fod  goialu  am  danynt.    Ond  gaa 


T   0WB8TIWN   DWYBBINIOr..  137 

en  bod  hwy  yn  cysgn,  a  Lloegr — hyny  yw,  Llywodraeth  Lloegr — ^yn 

myned  hyd  yn  nod  allan  o'i  ffordd  ì  ddangos  dyfnder  eì  cbydymdeimlad 

â*a  gormesydd,  y  mae  Bwssìa  yn  deìlwng  o  glod  neilldnol  am  ddyfod 

i'r  ymwared.     Ond  beth  am  y  perygl  neiUduol  i  Brydain?    Y  mae 

Caercystenyn  yn  sefyll  ar  galfor  y  Bosphorus,  rhwng  y  Môr  Du  a  Môr  y 

Canoldir,  ac  mewn  sefyllfa  ianteisiol  i  rwystro  Rwssia  yru  yr  un  o'i 

llongau  rhyfel  i  Fôr  y  Oanoldir.     Pe  cai  Bwssia  unrhyw  allu  ar  Twrci, 

íe  ofnir  y  mynai  ei  ffordd  yn  rhydd  trwy  y  Dardanelles  ac  i  Fôr  y 

Ganoldir ;  ac  yna  ie  íyddai  perygl  rywbryd  i  lynges  Prydain  beidio  bod  y 

prif  AUu  yn  y  môr  hwnw,  ac  fe  fyddai  perygl  i  ry  w  rwystr  gael  ei  osod,  ryw- 

bryd,  ar  ffordd  ein  cymundeb  âg  India;  a  phwy  a  ŵyr  na  fyddai  i  Bwssia, 

rywbryd,  lyncu  ein  Hymherodraeth  yn  y  Dwyrain !     Peryglon  mawrìon, 

bid  sicr.    A  rhag  eu  hofn,  rhaid  i  Ly wodraeth  Gristionogol  Prydain  Fawr 

ddal  ei  tharian  dros  Fahometanìaid  Twrci,  a  hyny  pan  y  maent,  ger 

bron  yr  haul,  yn  gwneyd  pob  camdriniaeth  mwy  echrydus  na'u  gilydd  â'r 

rhai  sydd  yn  arddel  yr  un  Orist  a  hithau !     Beth  pe  byddai  Bwssia  yn 

cael  ei  ffordd  yn  agored  i  Fôr  y  Oanoldir  ?    Ohwedl  Mr.  Bright,  ni  fyddai 

perygl  i*r  wybren  syrthio.     Ac  ni  fyddai  perygl,  o  ran  hyny,  i  gymaint 

â  rhwyf  yn  ílynges  Prydain  Fawr  gael  ei  hanmharu.     Y  mae  gan  Spaen 

a  Ffrainc,  ac  Italy,  ac  Awstria,  a  Thwrci  eu  llyngesoedd  eisoes  yn  y 

Môr  hwnw,  heblaw  Prydain  Fawr ;  ac  eto  Prydain,  sydd  yn  meddu 

cymaint  Uynges  à  hoU  lyngesoedd  y  byd  gyda'u  gilydd,  ydyw  y  Gallu 

sydd  yn  dychrynu  yn  gymaint  wrth  feddwl  am  i  Bwssia  heíyd  gael  gyru 

ychydig  longau  yno !    Beth  bynag  am  y  fantais  a  gymerwyd  ar  wendid 

Bwssia  yn  1856  i*w  rhwystro  i  gael  tramwyía  trwy  y  Bosphorus  a'r 

Dardanelles,  mae  yn  gwbl  sicr  nad  all  trefniad  felly  aros.     Mae  yn 

wir  y  gallai  gyrhaeddyd  y  Oanoldir  yn  awr  o*r  Baltic,  trwy  y  Sianel 

Seisonig  a  Ohulfor  Gibraltar;  ond  byddai  hyny  yn  anferth  gwmpas, 

heblaw  fod  y  rhew  yn  cloì  y  Baltic  i  fyny  iddi  am  chwe'  mis  o'r  ffwyddyn. 

Ond  pa  hawl  sydd  gan  unrhyw  Allu,  neu  unrhyw  gyíuniad  o  AUuoedd, 

i  attal  i  Bwssia  wneyd  y  defnydd  a  fyno  o*r.  dramwyfa  a  wnaed,  nid 

ganddynt  hwy,  ond  gan  y  Orëawdwr  ei  hunan,  i'r  Môr  sydd  yn  brif- 

ffordd  cymundeb  rhwng  Ewrop  a'r  byd  ?     Mae  yn  gwbl  sicr  na  fuasai 

Lloegr,  pe  yn  ei  Ue,  byth  yn  ymostwng  i*r  fath  waharddiad.     Ac  mae 

yr  un  mor  sicr  na  wna  Rwssia.      Mae  yn  dda  genym  weled  ar  bob  llaw 

y  fath  arwyddion  cynnydd  a  Uwyddiant  ar  y  Gallu  hwn ;  ac  y  mae  yn 

dda  genym  ychwanegu  fod  y  llwyddiant  hwnw,  fel  y  mae  yn  rhaid  i  bob 

gwir  Iwyddiant  mewn  gwladwriaeth  fod,  yn  sylíaenedig  ar  ddyrchafiad 

y  boblogaeth.     Mae  yn  debyg  mai  y  syniad  olaf  a  ymgynnygiai  i  f eddwl 

y  Sultan  a  fyddai,  pa  fodd  i  wella  cyâwr  ei  ddeiliaid  Uiosog  trwy  eu 

haddysgn,  eu  cynnorthwyo  i  ddadblygu  adnoddau  cyfoethog  ei  deyrnas, 

a  rhwyddhâu  eu  trafnidiaeth  â  gwledydd  eraiU :  ond  y  mae  Ymher- 

awdwr  presennol  Bwssia  wedi  gwneyd  llawer  iawn  yn  ycyfeiriadau  yna, 

ac  y  mae  y  rhagolygon  am  ddyíodol  ei  ymherodraeth  ëang  yn  hynod  o  ' 

addawoL     Nid  gormod  yn  ddiau  oedd  tystiolaeth  Mr.  Oarlyle,  íod  y 

Bwssìaid  yn  ein  dyddiau  ni  wedi  gwneyd  gwasanaeth  neillduol  ì  Dduw 

a  dyn  trwy  ddysgyblu  i  drefn  a  heddwch  boblogaethau  aâywodraethus 

dros  en  holl  ochr  hwy  o'r  byd.     Mor  sicr  ag  iod  Twrci,  yn  ei  holl 

lygredigaeth  anferth,  yn  ymollwng  yn  ddiymadferth  i  farwolaeth,  y  mae 

BwBSÌa»  o'r  ochr  arail,  dan  ddysgyblaeth  ardderchog  rhyddid  a  chyf- 


138  T  0WB8TIWN    DWTBBniIOL. 

iawnder,  yn  ymgadamhân  fwyfwy  yn  nerth  by  wyd»  ac  yn  sicr  yn  wyneba 
ar  ddyfodol  dysglaer.  Y  mae  ein  gwladgarwch  a'n  balchder  cenedl- 
aethol  ni  yn  peri  fod  yn  dra  hyfryd  genym  feddwl  gymaint  islaw  i  ni 
ydyw  ein  cymydogìon,  a  diolch  i  Dduw  nad  ydym  ni  fel  y  mae  pobl 
eraiU,  ac  yn  neilldaol  nad  ydym  yn  debyg  i  Bwssia.  Yr  ydym  yn  ohii, 
sat  bynag,  pan  mae  y  ffîtian  da  hjrn  yn  disgyn  amom,  ein  bod  yn  rhy 
chwannog  i  anghofío  pennodaa  tra  daon  yn  ein  hanes.  Ond  mae  yn 
bur  sicr,  chwedl  Mr.  Gladstone  yn  y  Gynnadledd,  pe  buasem  ni  yn  Ile 
Ewssia,  y  buasai  Ile  i  ofni  na  chawsai  Twrci  wrth  ein  hystlys 
amser  da,  ac  na  fuasai  mewn  un  modd  yn  sicr  na  buasem  wedi 
ei  bwyta  i  fyny  er  ys  Uawer  dydd.  A  phe  baasai  yr  un  ym- 
drech  yn  cael  ei  gwneyd  i'n  cau  ni  allan  o'r  byd,  pe  yn  Ue 
Bwssia,  ag  a  wneir  gyda'r  Gallù  hwnw  trwy  ei  gyfyngu  yn  y  Môr 
Du,  mae  yn  gwbl  sicr,  os  na  fuasem  yn  hyny  yn  gwadu  ein  hoU 
hanes,  y  buasai  yr  ateb  a  roddes  rhywun  o'r  dorf  yn  nghyíarfod 
Birmingham,  pan  ofynai  Mr.  Bright  beth  a  fuasem  ni  yn  wneyd  mewn 
amgylchiadau  o'r  fath — "  Eu  hymladd  ! " — ^yn  dra  thebyg  o  fod  yn  gywir. 
T  mae  yr  hoU  éiddigedd  a  ddangosir  yn  erbyn  Bwssia  yn  y  wlad  hon, 
yn  ddîammheu,  yn  dra  annheilwng  o'n  hurddas.  Fe  ŵyr  pawb  mai  ei 
gwendid  yn  bresennol  ydy w  ei  maint ;  ac  fe  fyddai  iddi  feddwl  am  estyn 
ei  therfynau  tua'r  de,  ac  yn  enwedig  cydymgais  à  Lloegr  am  uchafìaeth  y 
Ganoldir,  a  myned  i  ymyraeth  â  phrif-ffordd  y  Dwyrain  yn  Nghamlas 
Suez,  yn  rhwym  o  fod  yn  ddinystr  iddi.  Ond  y  mae  ganddi  ddigon  a 
gormod  o  le  o  fewn  ei  therfynau  ei  hunan,  ac  nid  oes  perygl  iddì  fyned 
i  geisio  eì  helaethu.  Nid  oes  un  Ue  i  feddwl  ychwaith  fod  hyny  yn  ei 
bryd.  Ond  pan  y  mae  yn  gweithio  mor  egniol  i  ddadblygu  ei  had- 
noddau,  ac  i  ddyrchafu  ei  phoblogaeth,  y  mae  yn  ormod  o  beth  i  neb 
feddwl  am  rwystro  iddi  gael  tramwyfa  rydd  i  Fôr  y  Canoldir.  A  phe 
byddai  i  unrhyw  anhawsder  gyfodi  ymhen  amser  mewn  cysylltiad 
â  hyny,  yn  sìcr  fe  eUid  cyfarfod  yr  anhawsder  hwnw  ar  y  pryd.  Mae 
yn  amlwg  ei  bod  wedi  myned  yn  rhy  ddiweddar  i  AUuoedd  Ewrop 
feddwl  am  gyfyngu  yn  eiddigeddus  y  naiU  ar  y  llall ;  ac  y  mae  ysbryd 
ein  hamseroedd,  trwy  drugaredd,  yn  eu  harwain  yn  fwyfwy  i  gyd-ddeall- 
twriaeth  ar  y  tir  o  barchu  hawliau  cyfìawn  eu  gilydd,  ac  felly  sicrhâa 
i  bob  un  y  fantais  oreu  i  ymddyrchafu.  Ond  yr  oedd  i  Lywodraeth 
Prydain  Fawr  fyned  i  frochi  mor  erwin  mewn  eiddigedd  at  Bwssia, 
pan  ddy wedai  nad  allai  oddef  yn  hŵy  y  barbareidd-dra  creulawn  oedd 
yn  cael  ei  gario  ymlaen  ar  ei  chyd-Gristionogion  yn  Twrci,  yn  un  o*r 
pethau  mwyaf  dirmygus  yn  ei  hoU  hanes.  A  bron  na  theìmlem  yn 
ddigon  hyderus  i  siçrhâu  fod  i  beth  o*r  fath  gymeryd  Ue  eto,  ac  yn  hanes 
yr  un  gwladweinydd  ar  ol  Arglwydd  Beaconsfìeld,  yn  aumhosibl. 

Ac  y  mae  yn  dda  genym  weled  ei  fod  yntau  erbyn  hyn  wedi  dyfod  yn 
fwy  tebyg  i  ddyn  yn  **  synied  i  sobrwydd,"  ac  fod  y  perygl  iddo  daflu  y 
'  deyrnas  i  ryfel  fel  pe  byddai  wedi  myned  heibio.  Os  na  chai  y  Senedd 
gyfarfod,  fe  ddarfu  i'r  hoU  deyrnas  ymron  ymffurfìo  yn  Senedd  ar  y 
mater,  ac  anfon  ei  gwrthdystiad  "  fel  swn  dyíroedd  lawer  ac  fel  swn 
taranau  cryfìon  "  yn  erbyn  ffolineb  y  Prifweinidog.  Ac  fe  gyrhaeddodd 
eu  swn  hyd  Gaercystenyn.  Cyn  hyny  mae  yn  berffaith  amlwg  fod 
Twrci  yn  cyfrif  yn  gwbl  hyderus  ar  gydweithrediad  ac  amddiffyn 
Prydain,  ac  nid  rhyfedd,  fel  y  dywedai  y  Llysgenadwr,  Syr  Henry 


Y  OWESTIWN   DWTBBINIOL,  ld9 

Elliot,  ychydîg  fisoôdd  yn  ol,  fod  y  fath  frwdfrydedd  dros  Loegr  yn  y 
ddinas  hono.  Y  mae  gwleidyddwyr  Tyrcaìdd  erbyn  hyn  yn  Uawer  mwy 
dystaw,  ac  y  mae  hyd  yn  nod  Prifweînidog  Lloegr  yn  dyfod  yn 
rhesymol.  Ac  y  mae  yn  dra  dyddorol  astndio  hanes  y  meddwl  rhyfedd 
hwn  yn  ei  gysylltiad  â'r  mater  yma.  Wrth  reswm,  nîd  ydyw  y  Prifwein- 
idog  byth  yn  newid  ei  olygiadau.  Y  mae  marwolion  eraill  yn  ddigon 
anmherfTaith  i  allu  derbyn  goleuni  newydd  ar  bethau;  ac  wedi  cael 
golenni  newydd,  nid  ydyw  yn  ormod  ganddynt  gydnabod  unrhyw 
amryfusedd  y  gallent  fod  wedi  syrthio  iddo.  Ond  prin  y  gellid 
meddwl  fod  y  Prifweinidog  wedi  cael  goleuni  newydd  ar  ddim  erioed, 
ac  yn  sicr  ni  ddarfu  iddo  erioed  newid  ei  olygiadau.  Ymffrost 
fawr  ei  einioes  ydy w  ei  fod  ef  yn  rhagweled  pob  peth,  ac  yn  ddieìthriad 
yn  gwneyd  y  trefniadau  goreu  ar  eu  cyfer.  Ac  os  yw  pobl  eraill  yn 
analluog  i  gysoni  anffaeledigrwydd  y  naill  adeg  gyda'r  un  anffaeledig- 
rwydd  ar  adeg  arall,  wel — nid  all  Arglwydd  Beaconsfíeld  wrthynt ! 
Yn  niwedd  y  senedd-dymmor,  ei  gŵyn  ydoedd  fod  "boneddigion  yn 
ymosod  arno  ef  yn  dra  mynych  o  herwydd  ei  ddiffyg  cydymdeimlad  â 
dyoddefwyr  dan  greulonderau  dychymygol."  Y  pfyd  hyny,  ac  ar  ol 
Memorandum  Berlin,  nid  oedd  Llywodraeth  Lloegr,  medd  efe,  yn 
ymyraeth;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  yr  oeddynt,  medd  efe,  wedi 
llwyddo  i  argyhoeddi  Galluoedd  eraiU  Ewrop  mai  y  peth  doethaf  a 
wnelent  hwythau  oedd  peidio  ymyraeth.  Gwnaed  Twrci  a  wnelai 
mewn  dinystrio  y  taleithiau,  yr  oedd  Lly wodraeth  Lloegr  yn  argyhoedd- 
edig  ei  hunan,  ac  wedi  Uwyddo  i  argyhoeddi  yr  hoU  Lywodraethau 
eraill,  mai  cyfanswm  eu  dyledswydd  hwy  oedd  peìdio  ymyraeth.  Ac 
erbyn  yr  araeth  yn  Aylesbury,  Medi  90,  yr  oedd  peidio  ymyraeth  yn  cael 
ei  theimlo  yn  ddyledswydd  mor  bwysig  íel  nad  oedd  yn  ormod  gan 
y  Prifweinidog  daranu  bygythion  trymion  yn  erbyn  Bwssìa  am  iddi 
feiddio  son  am  ymyraeth.  Ond;  yn  y  cyfamser,  yr  oedd  llais  y  cyfar- 
fodydd  yn  achos  y  crealonderau  wedi  chwyddo  i'r  fath  faint,  a  dyfod 
mor  lawn  o  angerddoldeb,  fel  yr  oedd  yn  amlwg  fod  pobl  Prydain  yn 
benderfynol  o  fỳnu  rhyw  ymyriad  mewn  ffordd  o  roi  terfyn  ar 
erchyllderau  mor  arswydus.  Ac,  erbyn  hyny,  yr  oedd  y  Llywodr- 
aeth — er  ei  phenderfyniad  i  beidio  ymyraeth  ei  hun,  a'ì  llwyddiant 
yn  argyhoeddi  hoU  Lywodraethau  Ewrop  i  beidio  ymyraoth  yr  un 
modd,  'ie,  a'ì  digllonedd  arswydus  yn  erbyn  Bwssia  am  feiddio  son  am 
ymyraeth — yr  oedd  y  Lly wodraeth  ei  hunan,  erbyn  edrych,  yn  ymyraeth 
drwy  yr  holl  amser,  ac  yn  ymyraeth  mewn  flPordd  hynod  o  eflfeithiol. 
Yr  oedd  pobl  yn  teimlo  os  oedd  y  Llywodraeth  yn  gwrthod  cynnygìad 
Berlìn,  y  dylasai  gynnyg  rhy wbeth  ei  hunan  a  fuasai  yn  well ;  ac,  yn  ol 
y  Prifweinidog,  nid  oeddynt  yn  hyn  wedi  bod  yn  fyr  o  gyflawni 
eu  dyledswydd.  **  Wedi  gwrthod  Oofnodiad  Berlin,"  meddai,  *'  ni 
ddarfu  i  Arglwydd  Derby  goUi  dim  amser  mewn  gosod  i  lawr  yr 
egwyddorion  ar  ba  rai  y  meddyliai  y  pryd  hyny  y  gellid  sicrhâu  tawelwch 
yn  Nwyrain  Ewrop."  Yr  oedd  y  peîdio  ymyraeth  a  bregethid  gyda'r 
fath  ddyhewyd  ar  yr  31ain  o  Orphenaf,  wedi  bod  er  ys  chwech  wythnos, 
sef  er  gwrthodiad  Gofnodiad  Berlin,  yn  gymundeb  prysur  a  pharhâus — 
*•  dyddiol,"  medd  y  Prif weinidog — â  galluoedd  Ewrop  gyda  golwg  ar  y 
duU  goreu  i  ddiogelu  tawelwch  rhwng  y  taleithiaa  a'r  Gallu  oedd  yn  eu 
gorthrymu!    Mae  yn  debyg  fod  rhyw  athroniaeth  ddofn  yn  meddwl 


IdO  t  0WB8TIWM    DWYBJEtN[OI«. 

Arglwydd  Beaconsfìeld  a  allai  gjírìf  am  anghysonderan  o'r  fath  yma; 
ond  yr  onig  beth  a  all  jmddangos  i  bobl  eraiU  jdyw  íod  ysbryd  y 
deymas  wedi  ei  ddwin  gyffroi  mewn  cydymdeimlad  â'r  dyoddefwyr,  ac 
mewn  digofûnt  at  y  rhai  oedd  yn  eu  dinystrio;  ac  fod  Arglwydd 
Beaconsfìeld  yn  deall  arwyddion  yr  amseroedd.  Erbyn  ciniaw  y  Maer 
yn  y  Gnìld  Hall  yr  oedd  pethau  wedì  dyfod  rhagddynt  yn  rhyíeddol.  Yn 
niwedd  Gorphenaf,  "os  oedd  achos  wedi  bod  erioed  ymha  nn  yr  oedd 
ymyriad  yn  beth  i  ymgroesi  rhagddo,  yr  ydoedd  yn  en  bam  hwy  yn  han- 
íodi  yn  amgylchiad  Twrci;"  yn  Aylesbory,  yr  oedd  yn  dyfod  i'r  golwg  en 
bod»  hyd  yn  nod  pan  leferid  y  geirfaa  yna  yn  Nhŷ  y  Cyffiredin,  wedi  bod 
yn  ymyraeth  yn  dra  egn'iol  yn  yr  achos  er  ys  chwech  wythnos ;  ond 
erbyn  ciniaw  y  Maer  yr  oedd  y  Prifweinidog  yn  dadgan  "  fod  rhwymed- 
îgaethan*  cyfriícldeb  o  ddyledswydd,  yn  gwneyd  yn  anghenrheidiol  i 
Lywodraeth  ei  Mawrhydi  ymdrechu  dwyn  oddiamgylch  gyínewidiad  er 
gwell  yn  sefyllfa  deiliaid  Twrci,  ac  yn  neillduol  yn  y  taleithian  oedd  wedi 
bod  yn  deríysglyd."  Nid  oedd  sill  i'r  perwyl  yna  wedi  Uithro  dros 
weíus  y  Prifweinidog  o'r  blaen.  Yr  oedd  yn  gwbl  newydd  iddo  ef,  oedd 
wedi  gwastraffn  cymaint  o'i  ddawn  i  bregethu  y  ddyledswydd  o  beidìo 
ymyraeth,  i  ddadgan  fel  yna  mor  groew  iod  genym  ddyledswydd  bwysig 
i'w  chyflawni  er  sicrhâu  adferiad  heddwch  yn  y  taleithiau  teriysglyd ; 
ac  yr  ydoedd,  bid  sicr,  yn  brawf  neiUduol  o'u  craffder  a'u  doeth« 
ineb  fod  Cynnadledd  o  gynnrychiolwyr  y  Galluoedd  i'w  chynnal 
yn  Nghaercystenyn  i  geisio  dwyn  hyny  oddiamgylch,  ac  íod  gŵr 
mor  gymhwys  ag  Arglwydd  Salisbury  yn  cael  ei  anfon  yno  fel  cyn- 
nrychiolydd  Prydain  Fawr.  Yr  oedd  y  Prifweinidog  yn  gallu  gosod  y 
pethau  hyn  ger  bron  mewn  duU  mor  gartrefol  a  hyderus  yn  y  Guild 
Hall  iel  yr  oedd  Uiaws  o  bobl  ddiniwed,  mae  yn  ddiammheUy  yn 
teimlo  yn  dra  diolchgar  fod  ganddynt,  dan  amgylchiadau  mor  ddyrys,  y 
íath  wladweinydd  penigamp  wrth  y  Uyw  !  Ond  pa  ddiolch  am  wlad- 
weiniaeth  o'r  fath  yna  ?  Yr  oedd  y  Lly wodraeth  wedi  dangos  yn  gwbl 
eglur  beth  2L/ynasai  hi  wneyd  yn  yr  achos ;  ond  os  oedd  y  deyrnas  yn 
benderfynol  o  fýnu  pethau  yn  wahanol,  wel,  yr  oedd  y  Llywodraeth  yn 
foddlawn  i  fwyta  ei  geiriau  mawrion  i  gyd,  a  gwneuthur  yr  hyn  a  fynai  y 
bobl.  Pan  hawlid  rheswm  gan  Syr  John  Falstaff  am  anghysonderau 
dybryd  yr  hanes  a  roddai  am  yr  yspeiliad  bythgof^adwy  ger  GadshiU  er 
ys  Uawer  dydd,  ffromaì  y  marchog  teilwng  yn  aruthr  yn  erbyn  rhoddi 
rheswm  trwy  orfodaeth.  "  What,  upon  compulsion  ?  'Zounds,  an  I  were 
at  the  strappado,  or  all  the  racks  in  the  world,  I  would  not  tell  you  on 
compulsìon.  Give  you  a  reason  on  compulsion  !  if  reasons  were  as  plen- 
tiful  as  blackberries,  I  would  giye  no  man  a  reason  on  compulsîon,  L" 
Ond  y  mae  pobl  enwog  a  phwerus  yn  ein  dyddiau  ni  yn  foddlawn  i  wneyd 
y  peth  a  fynoch  trwy  orf odaeth.  Fe  ddygodd  Gweinyddiaeth  Mr.  Disraeli 
Fesur  Diwygiadol  Toryaidd  ger  bron  y  Senedd ;  a  chan  nad  oedd  y 
Gwrthwynebiad  yn  ei  hoffî,  aethant  ymlaen  i'w  newid  nes  ei  draws- 
ffurfio  yn  Fesur  Radicalaidd, — heb  fod  dim  o'r  cyfansoddiad  gwreiddiol 
yn  aros,  ebai  un  o'r  gweilch,  ond  y  gair  "  Whereas  "  yn  ei  ddechreu,— * 
ac  ymostyngodd  y  Prifweinidog  i'w  gymeryd  "  upon  compulsion ;  ^  'iey 
nid  yn  unig  fe'i  derbyniodd,  ond  y  mae  yn  ymogoneddu  ynddo  hyd  y 
dydd  hwn.  Ymddengys  fod  ei  anwyl  gyíaiU  y  Twrc,  fel  y  mae  cenedl- 
aeth  y  llyfrgwn  yn  gyffiredin,  yn  gyffelyb  o  raa  ei  alla  i  üdio.    Wedi 


Y  OWBSTIẀN   DWIBBINIOL.  131 

eyâafan  y  Oonsnlìaid  a  barai  trwy  Ewrop  y  fath  ddîgUonedâ  dro  yn  ol, 
fe  benododd  y  Tyrcîaid  frawdlys  i  brofi  tri  o'n  swyddogion  hwy  eu  hunr 
ain  a  gyhuddid  o  feddu  rhan  yn  y  peth ;  dedfrydodd  y  llys  hwnw  un 
dyn  i  dair  blynedd  o  garchar  gyda  diraddiad,  a  dedfrydwyd  y  lleill  i 
bam'  Diwmod  a  deugain  o  garchar.  '*  Ni  wna  hyn  byth  mo'r  tro,"  ebai 
y  Tywysog  Bismarck ;  a  chydsyniai  Llywodraeth  Ffrainc.  Gan  eu  bod 
hwy  yn  dy weyd  íelly,  nîd  ydoedd  o  ddim  gwahaniaeth  i'r  Twrc :  nid 
oedd  dim  yn  haws  na  mynu  ail  brawí,  a  chondemnio  y  dyn  y  rhoisid 
tair  blynedd  iddo  i  bymtheng  mlynedd  o  garchariad,  ac  estyn  tymmor 
pobl  y  pum'  niwmod  a  deugain  i  dair  blynedd.  Âc  y  mae  yn  gwbl 
amlwg  fod  y  Gwir  Ânrhydeddus  Arglwydd  Beaconsfíeld  yn  meddu  yr 
un  cymhwysder  i  gymeryd  ei  wasgu  ag  a  ddangosid  gan  Mr.  Disraeli, 
neu  a  ddangosir  gan  y  Twrc.  Yr  ydoedd  efe  a'i  Lywodraeth  yn  bender- 
íynol  o  beidio  ymyraeth,  deued  a  ddelai  o  Gristionogion  gorthrymedig 
Twrci.  Ond  gan  fod  y  deymas  yn  benderfynol  y  rhaid  i  ryw  ymyriad 
gael  ei  wneyd  a  roddài  derfyn  ar  y  fath  erchyllderau,  y  mae  Beaconsfíeld 
nid  yn  unig  yn  barod  i  ymyraeth,  ond  yn  gallu  dangos  ei  fod  ef  a'i  gyf- 
eillion  wedi  bod  yn  gwneyd  hyny  yn  y  modd  mwyaf  effeithiol  er  ys 
chwech  wythnos,  a  hyny  pan  yn  protestio  mor  ddif rifol  yn  erbyn  gwneyd 
dim  o'r  fath.  Mae  yn  amlwg  fod  troi  amser  yn  ei  ol  yn  orchwyl  Uawer 
mwy  anhawdd  nag  attal  neu  droi  yn  eu  hôl  olwynion  y  grëadigaeth. 
Ond  nid  ydyw  hyd  yn  nod  hyny  ond  camp  ysgafn  i  Briíweinidog 
Prydain.  Y  mae  efe  yn  gallu  peidio  ymyraeth,  ac  ennill  holl  AUuoedd 
Evrrop  i  benderfynu  peidio  ymyraeth  yr  un  modd,  a  bygwth  yn  dost 
pwy  bynag  a  feddyliai  am  ymyraeth,  a  thaflu  anferth  ddirmyg  ar  y 
cyfarfodydd  cyhoeddus  am  ddadgan  unrhy w  farn  ar  yr  achos ;  a'r  cwbl 
pan  ydoedd  efe  a'i  Lywodraeth  wedi  bod  dros  chwech  wythnos 
bob  dydd  yn  ymyraeth  â'u  holl  egni  er  ceisio  adfer  heddwch  yn  y 
taleithiau  a  diogelu  cyflwr  y  Oristionogion.  Dyna  y  cwbl  a  ofynai 
Bwssia ;  ond  y  mae  y  Prif weinidog,  am  iddi  feiddio  son  am  y  fath  beth, 
yn  Uuchio  ei  ddirmyg  a'i  draha  yn  ddifesur  ami ;  ac  eto,  dan  orfodaeth, 
er  maint  ei  gydymdeimlad  á*r  Twrc,  y  mae  yn  proffesu  ei  fod  ef  a*i 
gyfeUlion  wedi  cymeryd  mesurau  effeìthiol  tuag  at  sicrhâu,  mewn  cyd- 
weithrediad  â'r  GaUuoedd  eraiU,  y  peth  y  gofynai  Bwssia  am  dano,  a'r 
unig  beth  a  ddymunid  yn  y  Uiaws  cyfarfodydd  y  mae  y  Prifweinidog  a'r 
ychydìg  bapyrau  Tyrc-garol  yn  y  deyrnas  hon  wedi  bod  gyda'r  fath 
ddawn  a  dyhewyd  yn  goUwng  eu  tafod  arnynt. 

A  phan  ydym  yn  ysgrifenu — diolch,  nid  i'n  Llywodraeth,  ond  i  bobl 
Prydain,  am  gymeryd  y  mater  i'w  Uaw  eu  hunain — ^y  mae  y  rhagolygon 
am  derfyniad  boddhaol  i'r  helynt  yma  yn  ymddan^os  yn  dra  addawol. 
Y  mae  Bwssia  mewn  duU  gwrol  ac  agored  wedi  dadgan  er  ys  tro  pa 
bethau  j  mae  hi  yn  olygu  y  rhaid  eu  cael  cyn  y  bydd  heddwch 
ar  seiliau  diogel  wedi  ei  adfer  yn  y  taleithiáu.  Bhaid  cael  cyd- 
raddoldeb  hoUoL  ynddynt  i'r  Oristionogion ;  rhaid  caniatâu  iddynt 
mewn  rhyw  ffordd  eu  Uywodraethu  eu  hunain;  rhaid  diarfogi  y 
Mahometaniaid ;  a  rhaid  cael  boddlonrwydd  digonol,  mewn  guarantees, 
y  bydd  y  telerau  y  bydd  Twrci  yn  cytuno  arnynt  yn  cael  eu  cario 
allan,  ac  nid  yn  cael  eu  gadael,  fel  addewidion  teg  Oytundeb  Paris, 
yn  hoUol  ddisylw.  Y  mae  pawb  sydd  yn  meddu  cymhwysder  i  farnu 
ar  y  fath  achos^ac  y  mae  Uiaw»  bellach  yn  meddu  y  oymhwysder 


13Q  T   OWSSTIWH   DWTBBtMIOL. 

nchaf  i  hyny,  er  fod  Syr  Stafford  Northcote  dro  yn  ol  yn  Edinhargh 
yn  BÌarad  am  yr  hoU  deymas  fel  pe  hnasai  heh  wyhod  dìm  am  y 
pethan  hyn, — y  mae  y  hohl  hyny  i  gyd  yn  gweled  fod  y  pethan  nchod 
a  nodir  gan  Bwssia  mor  gwhl  resymol  a  theg,  a  than  yr  amgylch- 
iadan  mor  anhehgorol,  íel  ag  i'w  wnenthar  yn  gwhl  anghenrheidiol  i'r 
Gallaoedd  en  mynn.  Fe  gydnahyddir  gan  hawh  nad  oes  neh  yn  medda 
mwy  o  hawl  i  siarad  ar  y  materion  yma  na  Syr  George  Gamphelly  gŵr 
sydd  wedi  cael  profiad  helaeth  iawn  mewn  Uywodraethn  Mahometaniaid, 
ac  heh  goledd  teimlad  angharedig  taag  atynt,  na  thnag  at  Lywodraeth 
Twrci,  ac  sydd  hefyd  mor  gUr  a  phwyllog  ei  fam  iel  nad  oes  herygl  iddo 
siarad  pethan  eithaíol.  Ac  eto  yn  ei  bamphled  tra  phwysig — y  pwys- 
icaf  fe  aUai  yn  hoU  lênyddiaeth  y  cwestiwn — sydd  newydd  ei  gyhoeddi, 
A  Handy-Booh  on  the  Eastem  Que$tion^  y  mae  y  cyfryw  hethaa  ag  a 
ofynìr  gan  Ewssia  yn  cael  en  hystyried  yn  anhebgorol.  Y  mae  ei 
drafodaeth  feistrolgar  yn  y  gwaith  yn  dyfod  i  hedwar  peth :  1.  Nid  oes 
dadl  am  y  gyflafan  yn  Balgaria,  Ue  y  Uofraddiwyd  mewn  gwaed  oer  o 
ddeaddeg  i  again  mil  o  Gristionogion  gonest,  a  hyny  nid  yn  anig  gan 
oíferynan  y  Lly wodraeth  Dyrcaidd,  ond  hefyd  trwy  ei  gorchymyn.  3.  Y 
mae  anrhy w  '*  ddiwygiad  "  yn  y  Lly wodraeth  hono  yn  gwhl  anoheithiol. 
8.  Y  mesar  Ueiaf  o  hanan-lywodraeth  a  eUir  gynnyg  i'r  taleithiaa  ydyw 
an  ar  gynUan  y  Lebanon,  yn  wrthgyferbyniol  i*r  eiddo  Creta,  sef  trwy 
Lywydd  Cristionogol,  wedi  ei  gymeradwyo  gan  y  GaUaoedd  a'i  henodi 
dros  amser  neiUdaol,  gyda  chynghoríon  Ueol,  heb  ganiatâd  i'r  milwyr 
Tyrcaidd  fyned  o  gwbl  o  fewn  ea  terfynaa.  Ac,  4.  Mai  y  peth  Ueiaf 
gan  hyny,  yn  ol  harn  y  Scotiad  pwyUog  hwn,  a  aU  y  Gynnadledd  yn 
Nghaercystenyn  wneyd  ydyw  cario  aUan  y  cynnygion  a  roddwyd  allan 
gan  Rwssia.  Ac  nid  ydyw  yn  ymddangos  hyd  yma  fod  cynnrychiolwyr 
y  Gallaoedd  yn  gweled  y  gallant  feddwl  am  ddim  mwy  doeth,  nea  ea 
bod  yn  petruso  gweithreda  ar  y  cynnygion  hyn.  Mae  yn  debyg  mai  yr 
anhawsder  mwyaf  fydd  ar  gwestiwn  y  guarantees.  Byddai  yn  dra 
annyoddefol  i  Twrci  weled  milwyr  Rwssia  yn  y  taleithiaa  yn  edrych  ar 
ei  bod  yn  cario  aUan  deleraa  y  Cytandeh  y  gallo  y  GaUaoedd  ddyfod 
iddo ;  ac  eto  fe  ymddengys  ei  fod  aUan  o'r  cwestiwn  i  filwyr  an  wlad 
araU  fyned  yno;  a  chyda  phobl  sydd  wedi  bod  mor  ddibris  o'a  hammod- 
aa  mae  yn  rhaid  gosod  rhywrai  i  edrych  ar  ea  hol.  Hyderwn  yn  fawr 
y  caiff  y  gwỳr  enwog  sydd  yn  cyfarfod  yn  y  Gynnadiedd,  ynghyda'a 
Llywodraethau,  bob  pwyU  a  doethineb  uwchben  y  mater  pwysig  hwn, 
ac  y  dygir  ef  i  derfyniad  a  bâr  i  oesoedd  lawer  lawenycha  o'i  blegid. 


TBSFFTliliOJN :  F.   M.   lùYASiB,  A£GaAVFTI>D, 


Y    TRAETHODYDD. 


BTWYD  CEIST  GAN  DB.  PAERAB. 

Thb  Life  op  Chribt.  By  Frbdbrio  W.  Farrar,  D.D.,  FRS.;  late  Felhw  of 
Trinüy  College,  Gamhridge;  Master  of  ída/rlborough  CoUege;  and  Cha/plmn  in 
Ordinary  to  the  Queen,  In  Two  Yolames.  Eighteenth  Ëdition.  Cassell, 
Petter,  &  Galpin :  London,  Paris,  &  New  York. 

Mae  i'r  gwaith  hwn,  mewn  un  ystyr  o  leiaf,  hanes  lled  nodedig.  Yr 
jdym  yn  awr  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  a  ddygwyddodd  iddo  ar  ol  ei 
gyhoeddiad.  Am  ei  hanes  cyn  hyny,  o  ran  y  rheswm  paham  yr  ysgrif- 
enwyd  ef,  a'r  amcan  y  hwriedid  iddo  ei  gwhlhân,  yr  hyn  a  hyshysai  hyny 
orea  íyddai  ychydig  eiriau  allan  o  ragymadrodd  y  gwaith  ei  ímnan : — 
"Y  mae  er  ys  hir  amser  wedi  hod  yn  ddymuniad  ac  amcan  gan 
gyhoeddwyr  y  gwaith  hwn  i  ledaenu  càn  helaethed  ag  y  mae  yn  hosibl 
fendithion  gwyhodaeth;  ac  íel  ymdrech  benodol  tuag  at  gwblhâd 
y  bwriad  hwn,  ewyllysient  ddodi  yn  nwylaw  eu  darllenwyr  y  cyfryw 
ddarluniad  o  Fywyd  Crist  ar  y  ddaear  ag  a'u  galluogai  i'w  sylweddoli 
yn  gliriach,  ac  i  íyned  yn  íwy  trwyadl  i  mewn  i  fanylion  a  threín 
ddilynol  yr  adroddiadau  efengylaidd.  Âm  hyny,  hwy  a  wnaethant  yn 
gyntaf  gais  at  dduwinydd  enwog,  yr  hwn  a  dderbyniodd  y  cynnyg,  ond, 
trwy  ei  ddyrcjiiafiad  i  íod  yn  esgob,  a  luddiwyd  i'w  gario  allan.  O  dan 
yr  amgylchiadau  hyn,"  ceisiwyd  gan  Dr.  Farrar  ymgymeryd  â'r  gwaith; 
ac  yntau,  wedi  cryn  ystyriaeth,  nid  heh  anhyder  ac,  yn  wir,  ofh,  o'r 
diwedd  a  gydsyniodd.  Ond,  fel  y  crybwyllwyd,  cyfeîrio  yr  oeddem  ni 
at  hanes  a  helynt  y  Uyfr  hwn  wedi  ei  ddyiodiad  allan  o'r  wasg.  Owelir 
ìddo  fod  yn  dra  phoblogaidd.  Mae  ei  boblogrwydd  yn  hysbys  bellach 
i.bawb.  Sìcrhaodd  y  poblogrwydd  hwnw  mewn  tymmor  byr.  Gwerth- 
wyd  o  hono  ddeunaw  o  argraffiadau  mewn  liai  na  dwy  flynedd  o  amser. 
Ac  yr  ydym  yn  awr  yn  gweled  bod  y  cyhoeddwyr  yn  dechreu  dwyn  allan 
eto  argraffîad  mewn  rhanau,  gyda'r  amcan,  yn  ddiau,  o  beri  fod  y 
gwaith  yn  nês  at  gyrhaedd  y  rhai  nas  gallant  bwrcasu  llyír  o'r  fath  ar 
unwaith.  0  ran  y  derbyniad  a  gafodd,  hwyrach  fod  y  gwaith  hwn,  pan 
ystyrir  ei  bwnc  a'i  bris,  braidd  ar  ei  ben  ei  hunan  yn  hanes  cyhoeddiad 
llyfrau.    Ac  er  nad^w  bod  Uyfr,  mwy  na  rhywbeth  arall,  yn  boblogaidd. 


134  BTWŶD   OBIST   OAK   DB.    FABBAB» 

ynddo  ei  hun  yn  nn  argoel  sîcr  o  deîlyngdod,  eto  rhaid  addef  fod  j  ffaith 
a  grybwjllasom,  ag  sydd  bellach  mor  hysbys  am  y  llyfr  hwn,  yn  gyfiryw 
ag  sydd  yn  tuedda  i  ddeffro  rhyw  gymaint  ar  ymofyn  pob  dyn.  Mae 
yn  wir  bod  y  galw  didor  a  diddiwedd,  braidd,  a  fá  unwaith  am  y 
cyfrolau  yma  erbyn  hyn  i  gryn  íesur  wedi  arafu;  mae  y  cyffroad 
— hwyrach  y  gellid  ei  alw — a  barodd  eu  hymddangosiad  cyntaf,  yn  awr 
wedi  lled  lonyddn;  ond  er  hyny,  neu  yn  hytrach,  fe  allai,  am  hyny,  nid 
yw  yr  amser  hwn  o  dawelwch  a  dystawrwydd  cymhariaethol  o  berthynas 
iddjmt  yn  adeg  gwbl  anfanteisiol  i  ddeisyf  eto  ychydig  o  sylw  ein 
darllenwyr  atynt. 

Mae  yn  goíus  iawn  genym  y  nodiad  cjrntaf  oU  a  ddarllenasom  o 
berthjmas  i  waith  Dr.  Farrar.  Yn  y  Spectator  yr  oedd  y  sylw  hwnw; 
a  sylw  o  naws  digon  anffafriol  ydoedd.  Un  ymadrodd  yn  unig  o  hono 
a  gofiwn  ni  yn  llawn  llythyr.  Ac  er  mai  ymadrodd  annheg  oedd 
hwnw,  eto  am  ei  fod,  ysgatfydd,  yn  awgrymu  un  o  nodweddau  amlwg  j 
llyfr  hwn,  fe  allai  nad  anghyfreithlawn  ei  grybwyll  yma.  Oynnwysai 
hwnw — ^fel  yn  wir,  ni  a  dybygem,  yr  holl  adolygiad — ronyn  o  ddirmyg, 
yn  gymysg  â  chondemniad;  a  thueddai  yn  sicr  i  beri  gogwydd  cryf 
yn  meddwl  un  yn  erbyn  y  llyfr  a  feimiedid.  Addef wn  i'r  ysgrif  hono 
adael  cryn  argraff  yn  y  ffordd  hon  ar  ein  meddwl  ninnau.  Er  i  lawer 
o  bethau  gael  eu  hysgrifenu  yn  y  cyfamser,  eto  pan  aethom  i  ddarllen 
y  gwaith  ei  hunan,  nis  gallem  Iwyr  ymysgwyd  oddiwrth  ddylanwad  yr 
adolygiad  cyntaf  oll.  Yr  oedd  hwnw  wedi  cynnyrchu  ynom  ragduedd, 
Os  nad  rhagfam.  Hwyrach  bod  rhai  o  ddarllenwyr  y  Tbabthodydd 
nas  be'íant  ni  yn  fawr  am  hyn  o  wendid  chwaith.  Ystyriant  hwy,  ac 
ystyriwn  ninnau,  y  Spectator  yn  awdurdod  Ued  uchel,  pa  un  bynag  ai 
tnewn  Uywod-ddysg  ai  mewn  Uenyddiaeth.  Yr  ydym  yn  tybied  hefyd 
bod  llawer  o  wýr  ieuainc  mwyaf  darllengar  y  Dywysogaeth  a  hoffant 
hwn  yn  fwy  nag  un  o'r  cyhoeddiadau  wythnosol  Seisonig.  Dangosent 
hwy  anfoddlonedd  pe  dy wedid  dim  diraddiol  am  dano ;  ac  nid  yw  yn 
ein  bryd  ninnau  ddywedyd  dim  felly.  Yn  hytrach,  gellir  dywedyd 
llawer  i*r  gwrthwyneb,  heb  ddywedyd  dim  ond  y  gwir.  Abertiiodd  y 
papyr  hwn  lawer,  weithiau,  er  mwyn  egwyddor.  Pan  y  byddai  materìon 
gwladwriaethol  o'r  pwys  a*r  canlyniad  mwyaf  yn  cynhyrfu  y  byd, 
Uefarodd  ef  ar  achlysuron  yn  ddiffoesgni  o  du  rhyddid  ac  nniondeb. 
Felly  y  gwnaeth,  er  ei  fawr  goUed  mewn  arian,  yn  achos  y  Bhyfel  Car- 
trefol  yn  America ;  felly  y  gwna  yn  awr  yn  achos  y  Owestiwn  Dwyreiniol. 
Pell,  ynte,  oddiwrthym  ni  a  fyddai  galw  y  Spectator  yn  "hen  ferch,"  fel 
y  galwodd  y  World  ef  tua  deunaw  mis  yn  ol.  Ar  yr  un  pryd,  byddai 
yn  wych  ei  weled  yn  llai  tafodrydd.  Ac  hefyd,  er  mai  Llydan  y  geilw 
eì  huD,  a'i  fod  yn  Llydan  mewn  gwirionedd  o  ran  hyny,  eto,  hwyrach 
yr  addef  ei  gyfeillion  na  raid  ond  sylwi  ar  y  cyhoeddiad  hwn  yn  dyfod  i 
gyffyrddiad  âg  Anghydffurfìaeth  i  weled  esiampl  led  nodedig  fel  y  gall 
dynìon  a  amcanant  yn  ddiau  at  degwch,  ac  a  chwennychent,  yn  ea  tyb 
hwy,  ddangos  gwir  ryddfrydedd,  fod  ar  yr  un  pryd  yn  ddarostyngedig  i 
rai  rhagfarnau  dygn  iawn. 

Ond  son  yr  oeddym  ni,  nid  am  wleidyddiaeth  y  Spectator,  éiihr 
am  ei  lenyddiaeth,  ac  am  ei  lenyddiaeth  yn  unig  o  ran  éi  fethiant  yn  ei 
feirniadaeth  ar  y  gwaith  hwn  i  Dr.  Farrar.  O  herwydd  methiant,  yn 
ddian,  ydoedd  y  feirniadaeth  hono»    Ni  a  dybygem  y  cofìr  hi  gan  rai  fel 


BTWtD   OBIST   aAN    DB.    FARBAB.  135 

esitmpl  led  nodedig  o'r  hyn  a  welir  weithian  mewn  cjsylltíad  â  phethan 
eraiU  heblaw  llyfran,  sef  yw  hyny» — gallu  beimiadol  yn  methn  trwy,  fe 
allai,  ddilyn  yn  orfanwl  ei  ganonau  a'i  fesurau  prîodol  ei  hunan,  a'i 
ddyfarniad  ar  ol  hyny  yn  cael  ei  ddadymchwel  gan  synwyr  syml  a  noeth 
yr  anghyfarwydd  ar  reolau.  Ar  achlysuron,  mae  greddf  y  llîaws  yn 
barnn  yn  fwy  cywir  na  barn  y  beirniaid.  Hwyrach  y  dygwyddodd 
rhywbeth  o  natur  felly  yn  yr  achos  yma.  Oblegid  am  yr  unírydedd 
cymhariaethol  a  welwyd  yn  ol  llaw  o  bertbynas  i'r  cyfrolau  hyn,  fe  allai 
y  gellid  yn  deg  ddadleu  pa  fodd  y  bu — ai  y  bobl  a  ddaeth  at  y  beirniaid, 
ai  ynte  yn  wir  y  beirniaid  a  ddaethant  drosodd  at  y  bobl. 

Dywedasom  am  un  ymadrodd  o  eiddo  yr  adolygydd  y  cyfeiriasom  ato. 
Dyna  oedd  yr  ymadrodd  hwnw : — mai  '*  Buchedd  Crist  wedi  ei  ysgrif- 
enu  yn  arddull  y  Daily  Telegraph  oedd  gwaith  Dr.  Farrar."     Hwyrach 
y  dylesid  ar  unwaith  ddrwgdybio  ysgrifenydd  iuasai  yn  defnyddio  yr 
ymadrodd  yna.     Oyfìawnder  âg  ef  fuasai  o  leiaf  betruso  o  ba  radd  yr 
ydoedd,   a  pha  ymddiried   ddylasid  roddi    ynddo.      Fe  adwaen   ein 
darllenwyr  wynebpryd  y  frawddeg  uchod  yn  dda.     Owelsant  ei  defn- 
yddio  hi  neu  ei  chyffelyb  am  lawer  o  bethau  o'r  blaen.     Am  líaws  o 
bethau  y  dywedwyd  peth  tebyg  i  hynyna.     A  braidd  nad  yw  y  gair 
wedi  myned  yn  flinderus  o  sathredig.     Ar  y  cyntaf  fe  swniai  yn  bert  a 
bywiog  ddìgon :    gweddai   yn  burion   am'  dro  neu   ddau   i'r  neb   a'i 
harferai  ar  y  dechreu,  yn  y  lle  a'r  cysylltiad  priodol;  ac  nis  gellir 
chwaith  lai  na  chydymdeimlo  a  chytuno  à'r  ergyd  o  ẃawd  a  gyfeiria 
brawddeg  íel  yna  at  arddull  chwyddedig  ac  ucheUeiniol  y  papyr  cry- 
bwylledig.     Ond  y  mae  yr  ymadrodd  wedi  ei  arfer  yn  rhy  aml  er  ys 
talm,  ac  nid  yw  chwaith  yn  gwisgo  yn  dda.     Ac  heblaw  hyny,  ei  gam- 
arfer  a  gafodd  ŷn  yr  achos  yr  ydys  yn  awr  yn  son  am  dano.     Ceisiodd 
yr  ysgrifenydd  fod  yn  bert  ar  draul  bod  yn  gy  wir.     Sylw  annheg  oedd 
y  sylw  yna  ar  y  goreu.     Felly  o  leiaf  y  barnwn  ni.     >iae  ei  annhegwch 
yn  ei  ormodedd.     Fe  allai  fod  ceisio  gwneyd  y  gwir  yn  wrthun  yn 
gymaint  cam  a  gwadu  y  gwir  ei  han.     Chwiiiodd  yr  ysgrifenydd  yma 
am  eiriau  eithaíol  a  brathog  i  ddyweyd  peth  ag  yr  oedd  ar  wyneb  y 
mater  ryw  gysgod  o  sail  iddo.     Pa  le  bynag  y  bydd  y  cyíryw  annheg- 
wch,  y  mae  yn  gyflredin  ryw  waelod  iddo — rhyw  reswm  a  bair  ym- 
ddangosiad  o  wir.     Felly  yn  yr  achos  presennol.     Diau  bod  Uygad  yr 
ysgrifenydd  uchod  ar  un  o  hynodion  y  gwaith  hwn:  nid  ei  fater  yw 
hyny,  na  chwaith  ei  gynnwySi  er  mai  nid  cyffredin  yw  y  pethau  hyny; 
ond  hynodrwydd  neillduol  ynddo  yw  y  ffordd  ymha  un  y  mae  y  pethau 
sydd  ynddo  wedi  cael  eu  dyweyd — èi  ardduU.     Os  am  ddarfod  i  ni 
grybwyll  y  sylw  a  ddyfynasom,  ac  aros  moment  arno,  y  bydd  rhywun 
yn  ein  cyhuddo  o  ymaidaw  â'r  mater,  nid  ydym  gwbl  barod  i  addef  y 
bai.     Yn  lle  hyny  yr  ydym  yn  barotach  i  wadu  y  cyhuddiad.     Oblegid 
coeliwn  mai  un  o'r  pethau  sicraf  o  ymgynnyg  i  ieddwl  y  neb  a  ddarlleno 
yn  ystyriol  y  cyfrolau  hyn  fydd  y  cwestiwn,  i.ba  raddau  y  mae  yn 
gweddu  i  bwnc  goruchel,  dwfn,  a  difrif,  arddull  hylithr,  fywiog,  a  lled 
farddonol,  ac  ymdriniaeth  a  fyddo  helaeth  mewn  cyffelybiaethau  a  des- 
grifiadau  ?    Llawer  o  ddirgel  ymoiyn  rhyngddo  âg  ef  ei  hun  ar  hyn,  ni 
a  dybygem,  a  fu  yn  mynwes  aml  ddarllenydd  o'r  gwaith  yma.     Os  nad 
oedd  yn  goddef  i'w  iyfyrdod  ystyried  y  pwnc  ynddo  ei  hun,  nis  gallasai 
lai  na'i  ystyried  ynglýn  â'r  llyfr  püûodol  hwn.    Hkvyrack  i  ambelL  un  ag 

j  a 


186  BTWTD  CBI8T  0AK  DS.   F&BBAB. 

vr  oedd  ei  syawyr  i'r  syml  yn  Ued  lym  gael  weithìaa  ei  archoUì,  a  sym- 
bylai  hyny  ef  i  ystyried  y  cwestiwn  uchod  yn  ddyfalach.  Oblegid  y 
cyfryw  ag  a  ddywedasom,  a  llawer  mwy,  yw  arddnll  Dr.  Farrar.  Mae 
y  Uyfr  hwn  wedi  ei  ysgrifenu  yn  fywiog  a  desgrifiadol;  ac,  o  eisieu  gwell 
gûir,  braidd  na  ddywedem  ei  fod  wedi  ei  ysgrifenu  yn  ddoniol.  Nìa 
dywedwn  hyny  chwaìth,  oblegid  nid  gwir  am  y  gwaith  hwn  a  fyddai  yr 
hyn  a  ddeallir  ar  brydiau  wrth  waith  doniol.  Mae  i'r  gair  yna  weithiau 
ystyr  sydd  yn  rhywbeth  heblaw  canmoliaeth,  ac  yn  enwedig  i  lyfr  fel 
hyn.  Pe  dywedid  wrth  ambell  un,  a  llawer  un,  o'n  darllenwyr,  am  lyfr 
ar  Fywyd  ein  Harglwydd  lesn,  mai  Uyfr'doniol  yw,  nid  cymeradwyaeth 
i'r  cyfry w  lyfr,  yn  eu  golwg  hwy,  a  fyddai  hyny.  Y  mae  rhyw  faterion 
mor  gysegredig  fel  nad  oes  yn  gweddu  iddynt  hwy  ddim  ond  sydd  gwbl  a 
hollol  syml.  Ac  y  mae  dawn — ^neu,  o  leiaf,  lawer  dawn — ^yn  fynych  yn 
agored  i'r  cyhuddiad  o  beidio  bod  yn  syml.  Oamddesgrifiad  ynte,  neu 
o  leiaf  desgrifiad  agored  i  gamddeongliad,  o  waith  Dr.  Farrar  fyddai 
dyweyd  ei  fod  yn  waith  doniol.  Mewn  ystyr  dda,  byddai  yn  gywir 
ddesgrifìad.  Pe  deallid  y  gair  yn  ngoleuni  un  ystyr  a  rydd  Mr.  Oharles 
i*r  gair  uchod  yn  y  Geiriadur,  ni  byddai  gwrthwynebiad  iddo.  Dawn, 
meddai  ef,  yw  "cymhwysder  i  ryw  beth#"  Ond  cymhwysder  i  beth 
sydd  yn  y  cyfrolau  hyn  ?  Mae  ynddynt  gymhwysder  i  afael  yn,  ac  i 
fesur  i  fỳnu,  sylw  y  lliaws  o  ddynion,  a  deflE^ro  eu  meddyliau  i  swyn 
ao  ystyr,  yn  gystal  ag  i  wirionedd,  yr  Hanes  Sanctaidd.  Fe  addefir 
bod  eiseu  gwneyd  hyn;  ac  fe  gydnabyddir  nad  i  bawb  y  rhoddwyd  y 
gallu  i'w  wneuthur.  Ond  fe'i  rhoddwyd  i  Dr.  Farrar;  ac  y  mae  we(ü 
peri  bod  yn  ei  lyfr  gymhwysder  i  wneyd  ei  ffordd  at  laweroedd  nas  cyr- 
haeddasai  mo  honynt  heb  hyn.  Dichon  bod  llawer  a  ddy wedant  ei  bod 
yn  ammheus  a  ydyw  hyn  yn  rhagoriaeth  llenyddol:  ai  nid  oes  yma 
ddarostyngiad  wedi  bod  ar  fawrhydi  y  pwnc  er  mwyn  ymgyfaddasu  at 
íeddyliau  mwy  neu  lai  gwerinaidd.  Nid  ydym  yn  credu  hyny.  Cyf- 
addefwn  bod  yn  y  cyfrolau  ger  ein  bron  rai  tu  dalenau  sydd  i'n  bryd 
ni  yu  orflodeuog,  ao  ambell  frawddeg  ry  hedegog.  Weithiau  ceir  y 
mater  yn  ooheneidio  yn  Uwythog  gan  faich  amlder  o  ymadrodd.  Ond 
pan  ystyrir  bod  yr  awdwr  yn  ysgrifenydd  mor  gywrain,  a'i  feistrolaeth 
ar  adnoddaa  iaith  mor  fawr,  ao  felly  ei  demtasiwn  i  fyned  weithiau 
yn  rhy  bell  mor  gref,  hwyrach  mai  y  syndod  ydyw  ddarfod  iddo 
mor  anfynych  wyro  oddiwrth  y  symlrwydd  a  weddai  i  natur  ddyrch- 
afedig  ei  destun.  Pe  gwyrasai  oddiwrth  hyny — ped  ysgrifenasai 
yn  annheilwng  o  urddas  ei  fater,  er  mwyn  gwneyd  ei  waith  yn  íwy 
darllenadwy,  nid  oes  unrhyw  ystyrìaeth  a  wnaethai  iawn  am  hyny. 
Ond  fe  addef  pawb  fod  llyfr  a  fyddo,  heb  aberthu  dim  mwy  sylweddol, 
hefyd  yn  perchen  rhywbeth  a  fyddo  yn  denu  i'w  ddarllen,  o  gymaint  a 
hyny  yn  rhagorach.  Y  mae  yn  rhagorach  ynddo  ei  hun,  ar  wahân  i  bob 
ystyriaeth  ymarferoL  Pe  bemid  ef  yn  ol  rheol  teilyndod  llenyddol  fel  y 
cytryw~~ei  farna  yn  unig  fel  celfyddwaith — ^yr  ydym  yn  credu  fod  gwaith 
Dr.  Farrar  o  wneuthurìad  penigamp  iawn.  Ond  yr  hyn  y  mynem  ni  yn 
awr  ei  ganmawl  ynddo  yw  ei  gymhwysder  i  ddeffiro  meddyliÍBiu  darllen- 
wyr  cytTredin  i  brydferthwch  a  chyfoeth  yr  Hanes  Sanctûdd,  a'u  gyru  i 
leusydd  yr  Etôngylaa  eu  hunain.  I'r  ychydig  dethoiedig,  hwyrach,  nid 
yw  arddall  ddysirlaer  Dr.  Fanrar  o  nemawr  bwrs.  Y  cwostiwn  ohd  a 
ntpàfíat  hiwj  o  barth  i  lyfr  ar  j  teston  yma  a  fyddai  jmha  arddoU  jr 


BYW7D   OBIST   OAN  DB.   FABBÁB.  137 

yBgrífenwyd  ef.  Ond  pan  feddyliom  am  y  doraeth  o  ddarllenwyr,  mae 
hwnw  yn  gwestiwn  pwysig.  O  ran  gwybodaeth  o'r  Efengylau,  mae 
ystâd  pethau  yn  ein  plith  eto  yn  ddigon  cyffelyb  i*r  hyn  ydoedd  er  ys 
mwy  nag  ugain  mljnedd  yn  ol.  Dyma  fel  y  dywedid  y  pryd  hwnw  yn 
y  "  Traethawd  Agoriadol "  tra  adnabyddus  sydd  yn  nechreu  Cysondeh  y 
Pedair  Efengyl: — «*  Wrth  ystyried  y  parch  a  broffesìr  i  Wrthddrych  yr 
Efengylau,  prin  y  gellir  meddwl  fod  sylw  cyíatebol  yn  cael  ei  dalu  yn  y 
wlad  hon  i'r  hanes  am  dano.  Y  inae  y  maes  hwn  yn  newydd  i  lawer 
sydd  yn  dra  chyiarwydd  yn  ngweledigaethau  Ezeciel  a  Daniel,  yn  ym- 
resymiadau  Paul,  ac  yn  nirgeledigaethau  Llyfr  y  Dadguddiad.  Nid 
yw  yr  Ârglwydd  lesu  Grist,  yn  ei  fywyd  a*i  farwolaeth,  yn  ei  weithred- 
oedd  a'i  eiriau,  yn  cael  Ue  mor  arbenig  ganddynt  ag  sydd  yn  perthyn 
iddo  fel  Haul  yr  Ysgrythyrau,  ac  fel  Oanolbwynt  trefn  fawr  yr  iachawd- 
wriaeth."  Y  dystiolaeth  hon,  megys  y  pryd  hwnw,  sydd  ry  wir  eto  y 
pryd  hwn.  Ac  un  peth  o  herwydd  pa  un  y  gwerthfawrogwn  waith  Dr. 
Farrar  yw  y  cymhwysder  sydd  ynddo  i  symud  ymaith  gyfran  o'r  diffyg 
yn  achos  y  rhai  a'i  defnyddiont.  Tueddai  defnyddio  y  llyír  yma  i  yrn 
aml  ddarllenydd  i  lygad  y  ffynnon.  Agorai  lygaid  llawer  un  ar  gonglan 
cuddiedîg  yr  Hanes  sydd  yh  wastad  wedi  bod  yn  eu  hymyl.  Er  mwyn 
ei  íater,  rhaid  yw  llawenychu  yn  nodwedd  boblogaidd  y  Uyfr.  Ac  nid 
er  mwyn  ei  fater  chwaith,  fel  y  mae  ynddo  eí  ei  hun,  ond  fel  y  mae  yn 
y  Uyfrau  o  ba  rai  y  mae  yn  rhaid  i  hwn,  íel  pob  un  arall  cyffelyb, 
gloddio  ei  ddefnyddiau.  Gwasanaeth  mawr  i  ddynion  yw  pobpeth  a 
ddadguddia  iddynt  gymaint  sydd  yn  y  rhai  hyny.  Ac  y  mae  y  llyfr  hwn 
yn  werthfawr,  nid  yn  eu  lle,  ond  fel  arweiniad  iddynt.  Ni  a  ewyllysiem 
fod  càn  belled  ag  y  mae  yn  bosibl  oddiwrth  ildio  i  chwaeth  foethus 
Uaweroedd  yn  yr  oes  bresennol,  y  rhai  nad  oes  ganddynt  feddwl 
am  ddarllen  dim  ond  a  fyddo  difyr.  Y  diraddiad  mwyaí  ar  lenyddiaeth, 
ac  yn  enwedig  ar  lenyddiaeth  gysegredig,  fyddai  astudio  pa  fodd  i 
hulio  byrddan  y  rhai  hyn  â'r  cyfryw  bethau  ag  a  garant  hwy.  Er  hyny, 
ni  ddylid  bod  yn  amgen  na  diolchgar  pan  ymddengys  gwybodaeth 
mewn  diwyg  a  fyddo  yn  swyno  dynion  i'w  choledd.  Y  mae  yn  wir  bod 
Uîaws  a'i  ceisìant  hi,  serch  cerdded  lleoedd  geirwon:  gellir  ymddiried  y 
bydd  iddynt  hwy  erlyn  ar  ei  hol  er  gorfod  trafaelu  tiriogaethau  sychion 
a  thrymion.  Mae  rhai,  o  leiaf,  felly.  Hwyrach,  ar  yr  un  pryd,  nad 
ydynt  Tíosog  iawn.  Modd  bynag,  mae  mwy  nas  gwnânt  mo  hyn.  Fe 
allai  hefyd  nas  dylid  be'io  amryw  o'r  rhai  hyny.  Ac  os  dylìd,  ofer  er 
hyny  yw  dysgwyl  oddìwrthynt  y  peth  y  soniwn  am  dano.  Syrthni 
meddwl  ambell  un,  yn  ddiau,  yw  yr  achos.  Difaterwch  neu  ddiofalwch 
gwagsaw  y  lleill  yw  y  rheswm  o'u  tu  hwythau.  Ni  fyn  y  rhai 
hyn  ddarllen  dim  trwm  a  difywyd,  pe  gallent.  Ond  y  mae  Hì'aws 
drachefn  nas  gallent  pe  mynent.  Fe'u  hanghymhwysir  i  bobpeth  o'r 
fath  gan  ffwdan  blin  yr  amseroedd  prysur  hyn.  Hyny  o  ddarllen 
a  gaffont  hwy,  fe  ddylai  agos  o  anghenrheidrwydd  fod  yn  gymaint 
0  adnewyddiad  ag  o  gyfoethogiad  i'w  meddyliau.  Meddyliau  lluddedig 
sydd  ganddynt  pan  ymafaelant  mewn  llyfr.  Cydymgais  masnach,  cyn- 
Uunio  anturiaethau,  neu  drafferthion  byd  mewn  rhyw  wedd  neu  gilydd— 
byny  sydd  yn  cael  y  goreu  o'u  hamser,  a  hufen  eu  hegni  meddyliol. 
Os  rhoddir  iddynt  ysbaid  byr  o  seibiant  oddiwrth  y  pethau  hyn,  nid  oes 
ysbryd  ynddynt  i  droi  at  ddim  caledwaith  meddwl.    Ni9  dichon  bod, 


188  BTWID   OBISI   GAN   DB.   VABBAB. 

oblegid  bydd  pethta  eraiU  wedi.bwjta  ea  boll  ymadfertb.  Os  darllen- 
ant  rywbetb  heblaw  ea  papyr  beunyddiol,  jsgatíydd  nad  ychydig 
o  ddalenaa  ysgafhaf  rbyw  gyhoeddìad  cyfnodol  fydd  hyny.  Ond 
weìthiaa  fe  ymddengys  ambelí  iyfr  ar  íater  gorachel  sydd  yn  peri  na 
raid  i'r  cyfryw  aros  yn  wastad  yn  y  poríëydd  hyny.  Meddyliem  mai 
llyfr  felly  y w  gwaith  Dr.  Farrar.  Nid  yw  wedi  abertba  dim  o'r  parch- 
edigaeth  a'r  dyhewyd  sydd  yn  perthyn  i'w  destan  gorncbel;  yn  bytrach, 
mae  wedi  ei  ysgrifena  gyda  difrifoldeb  a  chrefyddolder  dw£Q.  Nid  jw 
chwaitb  wedi  boddloni  ar  ymdriniaeth  arwynebol  â'i  fater,  eithr 
yn  hollol  i'r  gwrthwyneb.  Ond,  ar  yr  nn  pryd,  ni  a  allem  yo  hawdd 
feddwl  am  y  llyfr  hwn  yn  cael  ei  ddarllen  gyda  mwynhâd,  wedi  amser 
noswyl,  gan  y  dyn  mwyaf  lluddedig.  neu  ynte,  yr  an  modd«  gan  wraig  o 
gyrhaeddiadaa  cyffredin  y  rhoddid  iddi  hithaa  ronyn  o  seibiant 
oddiwrth  ofalon  tenlaaidd. 

Fe  ddywed  rhywan,  gan  hyny,  ein  bod  yn  golyga  desgrifio  y  gwaith 
megys  pe  mai  *•  Bywyd  Crist"  wedi  ei  ysgrifena  *'i'r  bobl" — ys 
dywedir — a  fyddai.  Nid  felly.  Y  mae  befyd  yn  llyfr  i'r  efrydydd ;  i'r 
ysgolor;  i'r  darllenydd  ymofyngar;  i'r  cyfarwydd  yn  yr  amryw 
ymchwiliadau  i  ba  rai  y  rhaid  i  waith  o'r  fath  fyned  i  mewo.  Cam- 
gymerìad  mawr  fyddai  synio  am  dano  fel  gwaith  poblogaidd,  yn  yr  ystyr 
o'i  fod  yn  unig  yn  dwyn  gwybodaeth  i  waered  at  y  rhai  nad  oedd 
ganddynt  nemawr  o  honi  o'r  blaen.  Âddefa  yr  awdwr  mai  "rhodres  " 
ynddo  ef  fyddai  gwadu  ddarfod  iddo  obeithio  gallu  dwyn  allan  lawer  o 
fater  a  brisid  hyd  yn  nod  gan  ddarllenwyr  dysgedig.  Â.'r  hyn  a 
obeithiodd,  fe'i  cyílawnodd.  Nid  gormod  dyweyd  bod  hwn  yn  waith  y 
gall  pob  dosbarth  o  ddynion  ei  ddefnyddio  er  addysg  a  buddioldeb.  Fe 
allai  mai  un  o'r  pethau  tecaf  i'w  adrodd  am  dano  fyddai,  ei  fod  yn  lljír 
i  bawb  oll.  Y  mae  yn  llawn  bysbys  mai  llawer  o  "  Fywydaa  "  o'r  nator 
yma  sydd  o'r  dechreuad  wedi  eu  hysgriíenu.  Ond  o'r  rhai  adnabyddos 
i  ni,  nis  gwyddom  am  un  mor  gymhwys  i  bob  dosbartb  fel  en  gilydd,  a 
cbyda'u  gilydd,  ag  ydyw  hwnyma.  Mae  eraill  a  fyddent  gymhwysacb 
i,  a  gwertbfawrocach  yn  ngolwg  ambell  ddosbartb  neillduol,  Yn  achos 
efrydydd,  er  esiampl — pe  byddai  un  felly — yr  hwn  y  gorfodid  ef  i  f jw 
ar  un  yn  nnig  o'r  "  By wydau "  hyn,  nid  gwaith  Dr.  Farrar  yn  ddîaa 
fyddai  yr  un  bwnw.  Hwyracb  mai  Neander  a  ddewisai  efe.  O  leìtá, 
pe  gwnelai  felly,  nis  gellid  dyweyd  y  byddai  ei  ddewisiad  yn  annoetb. 
Mae  yn  debyg  mai  tystiolaetb  y  rbaì  sydd  wedi  ymarfer  âg  ef  fyddai,  ei 
fod  yn  myned  yn  well  yn  eu  golwg  wrtb  ei  ddefnyddio.  Nid  jw 
blynyddoedd,  na  hir  gynnefindra,  yn  gwisgo  Neander  aüan.  Mae  yn 
wir  nad  yw  yn  perchen  y  fantais  sydd  gan  ambell  lyfr  yn  ngolwg  rhai, 
o  fod  yn  uchel  ei  bris,  a  gwych  ei  ytnddangosiad ;  ond  nid  y w  ei  radlon- 
rwydd  yn  cuddio  ei  werth  sylweddol  oddiwrtb  y  rhai  a'i  gwir  adwaen. 
Mae  iddo  ddiffygion  pwysig,  rai;  ond  er  hyny,  mae  yn  dra  chyflawn  o 
hadau  meddylìau  da  a  gwir.  Gellir  cyfarfod  âg  ambell  du  dalen  mewn 
llyfran  o  gyfrif  a  galwad,  heb  gynnwys  nemawr  ond  ymhelaetbiad  lled 
fanwl  ar  awi>rym  a  roddasid  heb  ond  yn  brin  ei  chrybwyll  wrth  fyned 
heibio  gan  Neander.  Y  neb  sydd  wedi  arfer  ymgyfeillacha  âg  ef,  nid 
jw  jn  blino  troi  ato :  ac  anaml  befyd  y  ca  mai  yn  ofer  ac  am  ddim  jr 
egjr  ef.  Y  mae  yr  hwn  sydd  ganddo  ronyn  o  synwyr  wedi  ymarfer  i 
âdoabarthn  drrg  a  da  yn  ddiogel  rbag  ei  ddiffygion,  ac  jn  percben 


BTWTD  OBIST  OAN    DB.   FABBAB.  189 

trysor  gwerthfawr  wrth  ei  feddn.  Y  mae  eraill,  dracheín,  a  ddewîsent 
eraill  o'r  "  By wydau "  hyn.  Gallem  yn  hawdd  ddyialu  am  rai — nid 
efrydwyr  fel  y  cyfryw — ond  pobl  o'r  dosbarth  goreu  o  ddarllenwyr 
cyffredin — nad  oes  odid  un  llyfr  o'r  natur  yma  a  dderbynient  hwy  yn 
gyínewid  am  gyfrolau  Dr.  Hanna.  Ar  rai  cyfrifon,  mae  tebygolrwydd 
rhwng  y  cyfrolau  hyny  â  gwaith  Dr.  Farrar — digon  o  debygolrwydd,  o 
leiaf,  i  beri  temtasiwn  i'w  cymharu  â'u  gilydd.  Temtasiwn  y w  hono,  ar 
yr  un  pryd,  nad  ydym  ni  yn  bwriadu  ildio  iddi.  Oynnyrch  y  wlad  hon 
yw  y  ddau  waith.  Tra  mai  tramor  yw  y  rhan  fwyaf  o  **  Fywydau  "  ein 
Harglwydd  a  ysgrifenwyd,  tŵf  Prydeinig  y w  y  ddau  hyn.  Mae  cyfrolau 
Dr.  Hanna  yn  dawelach,  yn  symlach,  ac,  ni  a  anturiwn  famu,  hefyd  yn 
ddyfnach.  Mae  mwy  o  eneiniad  arnynt ;  maent  yn  fwy  efengylaidd : 
er,  wrth  ddywedyd  felly,  nad  ydym  yn  golygu  eu  bod  o  ysbryd  mwy 
gwir  grefyddol  na'r  gwaith  sydd  genym  ni  dan  sylw.  Oblegid  y  mae 
dyhewyd  Dr.  Farrar  yn  ddwys,  ac  y  mae  Uif  cariad  dwfn  at  y  Gwared- 
wr  i'w  deimlo  yn  rhedeg  dan  ei  ymadroddion.  Modd  bynag,  i  feddyliau 
0  naws  dduwiolfrydig,  mae  rhyw  swyn  neillduol  yn  ngwaith  Dr.  Hanna, 
yr  hwn  y  mae  ei  rediad  tawel,  a'i  ddullwedd  ddiymhongar  a  chlasurol, 
yn  cuddio  rhagoriaethau  nas  cenfydd  neb  ònd  y  coeth  a'r  myfyrgar. 
Eto,  meddyliem  mai  i  ddosbarth  neillduol  y  bydd  hwn  yn  werthfawr. 
Er  ei  brisio  yn  Uawn,  braidd  nad  y w  yn  gofyn  mesur  o  gynnefindra  â'r 
Efengylau  eisoes ;  ac  er  ei  lawn  fwynhâu,  fe  ofyn  heíyd  yr  arfer  o 
fyfyrio  ynddynt,  a  chwilio  iddynt.  Lle  y  ceir  y  pethau  hyn,  ynghyd  a 
gradd  o  goethder  o  ran  chwaeth,  i  werthfawrogi  cyffyrddìad  tyner  Dr. 
Hanna  â  rhanan  mwyaf  cysegredig  yr  hanes  sanctaidd,  bydd  ei  waith 
ef  yn  gydymaith  defosiwn  yn  ogystal  ag  yn  gronfa  o  fater. 

Ond  fe  gyferfydd  gwaith  Dr.  Farrar  â  meddyliau  sydd  heb  feddu  y 
pethau  uchod,  yn  gystal  ag  â'r  neb  sydd  yn  eu  meddu.  -  Er  medru 
gafael  mewn  dyn,  a  bod  o  ddyddordeb  iddo,  nis  gofyn  y  llyfr  hwn  ond 
yn  unig  ei  fod  yn  ddyn  agored  i  ddyianwad  gallu  llenyddol,  âg  ynddo 
ryw  gymaint  o  awydd  am  wybodaeth.  Ac  er  i'w  wybodaeth  fod  eisoes 
yn  Ued  helaeth,  ni  a  dybygem  y  byddai,  o  ddarllen  y  cyfrolau  hyn,  yn 
helaethach.  Wrth  son'  am  wybodaeth,  yr  ydym  yn  son  am  un  o  nod- 
weddau  arbenig  a  gwerthfawrocaf  y  gwaith.  Y  mae  yn  cynnwys  ystôr 
0  wybodaeth  ëang  iawn.  Costiodd  y  wybodaeth  hono,  mae  yn  amlwg, 
i'r  awdwr  lawer  o  ymchwil — ymchwil  trwy  deithio,  trwy  astudio,  trwy 
ddarllen,  ac  ymhob  ffordd  arall.  Gellid  barnu  bod  ei  hoffder  at  y 
gorchwyl  am  yr  hwn  yr  ymddiriedwyd  iddo,  a'r  aidd  gyda  pha  un  yr 
ymdaflodd  i'w  gyflawni,  wedi  peri  mai  bychan  ganddo  oedd  unrhyw 
lafur  a'i  galluogai  i'w  gyflawni  yn  well.  Dwg  y  llyfr  arwyddion  cyd- 
nabyddiaeth  fanwl  â'r  pethau  perthynol  i'w  fater.  Mae  yr  ysgrifenydd 
yn  gwbl  feistr  ar  lyfryddiaeth  ei  bwnc ;  nid  o  ran  hanes  am  lyfrau,  ond 
i  raddau  pell  iawn  trwy  ddarileniad  perspnol.  Gwnaeth  i  lenyddìaeth  ei 
gynnorthwyo  o  aml  gyfeiriadau — o  "  lôr  y  Talmud,"  ac  ysgrifeniadau  y 
Rabbiniaid  luddewig,  hyd  at  lyfrau  mwyaf  diweddar  teithwyr  a  haneswyr 
dwyreiniol.  Heblaw  astudio  llyfrau  teithwyr,  teithiodd  ei  hunan  hefyd. 
Cerddodd  y  llanerchau  lle  y  dygwyddodd  y  pethau  yr  ysgrifena  yn  eu 
cylch.  Mae  ei  sylwadaeth  wedi  bod  yn  fanwl,  a'i  allu  i  bortreadu  wedi 
hyny  yn  fywiog ;  a  rhwng  yr  hyn  a  welodd  â'i  lygaid  a'r  hyn  a  ddeallodd 
ac  a  dderbyniodd  trwy  hanes,  am  y  gwledydd  a'r  bobl  a  breswylient  y 


140  BYWTD   OHIBT   OAN  DB.   FABBAB. 

gwledjdd  lle  y  cymerodd  yr  hyn  yr  ysgrifeDa  am  dano  le,  y  mae  yn  rhoi 
cynnorthwy  mawr  i  sylweddoli  cynnwys  yr  hanes  sanctaidd.  Fe  wyddys 
am  y  swyn  a  bertbyn  i  rai  o  du  dalenau  Benan,  ac  fel  y  mae  llawer  o'r 
swyn  hwnw,  ac  yn  wir,  lawer  o  ysbrydiaeth  y  gyfrol  ddychymygol 
drwyddi,  yn  ddy!edas  i'r  effaith  ar  yr  ysgrìfenydd  a  gafodd  edrych  ar 
olygíeydd  gwlad  Israel.  Pan  y  cerddai  efe  ar  draws  y  wlad,  tystia  bod 
yr  hanes  a  arferai  gynt  ymddangos  megys  o  bell  yn  nofio  yn  y  cymylan, 
erbyn  hyny  yn  ymffurfìo  yn  fyw  a  theîmladwy  o*i  flaen,  a  chytnndeb 
rhyfedd  y  Testament  Newydd  â'r  wlad  yn  peri  bod  megys  pummed 
efengyl  yn  ymagor  ger  ei  iron.  Mae  y  cyíryw  ystyriaeth  a  hynyna 
yn  dra  nodweddiadol  o  Eenan,  yr  hwn  hefyd,  yn  unoi  â'r  athroniaeth  a 
gred  ac  a  ddysg  eíe,  a  fynai  roi  cyfrií  am  yr  hyn  ydoedd  cymeriad  ein 
Harglwydd,  trwy  ei  briodoli  i  ddylanwad  natur,  a  hinsawdd  hafaidd 
Galilea  arno.  Ond  heb  ymdroi  gydag  ef  na'i  ynfydrwydd,  yr  oeddys 
yn  dyweyd  bod  Dr.  Farrar  hefyd  wedi  gweled  lliaws  o'r  llanerchau 
cysegredig,  ac  y  mae  wedi  gwneyd  rhagorach  defhydd  o'r  hyn  a  welodd 
nag  a  wnaeth  Benan.  Gwna  i'w  adnabyddiaeth  bersonol  o  fanan  penodol 
a  phwysig  droi  yn  gryn  elw  i'w  ddarllenwyr.  Heblaw  a  welodd  ar 
olygfeydd  Palestina,  fel  y  maent  heddy w,  y  mae  trwy  ei  astudiaeth  a'i 
ymchwil  i  sefyllfa  pethau  yn  yr  hen  amseroedd,  yn  cysylltu  ynghyd  y 
presennol  â'r  hyn  a  aeth  heibìo,  nes  ein  galluogi  i  fesur  mawr  yn  aml  i 
ddimad  pethau  fel  yr  oeddynt  yn  y  dyddiau  gynt.  Ysgatfydd  bod  rhai 
oli  air-ddarluDÌau  yn  agored  i'r  cyhuddiad  o  fod  yn  dra  hedegog ;  ac 
eto,  bydd  hyd  yn  nod  lliwiau  cryfíon  y  darlun  yn  gymhorth  i  roddi  i'r 
lleoedd  a  ddarluuir  breswyl  sylweddol  yn  nyehymyg  rhai  darllenwyr. 
Enw,  a  dim  ond  enw  yn  unig,  er  esiampl,  yw  Môr  Galilea,  a'i  amgylcb- 
oedd,  i  lîaws  a  ddarllenasant  yr  enw  filwaith  yn  yr  Ëfengylan.  Byddai, 
ond  odid,  ronyn  yn  ychydig  mwy  o  le  gwìrioneddol,  ac  nid  enw,  wedi 
darllen  desgrifiad  Dr.  Farrar.  Ar  ol  desgrifio  yr  ardaloedd  lle  y  preg- 
ethai  loan  Fedyddiwr — difieithleoedd  y  Môr  Marw — 

£ithr  Crìst  (meddai),  yn  nchwmni  y  fyntai  ddedwydd  a  wneid  i  fyny  o'i  fam,  a'i 
frodyr,  a'i  ddysgyblion,  a  ddewìsodd,  fel  canolbwynt  cyntaf  ei  weinidogaeth  £f, 
ddinas  lon  a  phrysur,  adeiladau  marmor  yr  hon  a  adlewyrchid  mewn  môr  gloew.  Y 
ddinas  fechan  hono  oedd  Capemaum.  Ymgodai  odditan  lechweddan  araf  brynian  a 
amgylchent  Baradwys*  ddaearol.  Nid  oedd  dim  o'r  fath  goed,  na  dim  o'r  fath  erddì, 
yn  unman  yn  Palestina  ag  ydoedd  yn  ngwlad  Gennesaret.  Ystyr  yr  enw  ei  hunan 
yw  ''gardd  llawnder,"  a'r  blodau  dirif  a  flagurant  &r  hyd  wyneb  gwastadedd  bychan 
sydd  "megys  gem  1  edrych  arno."  •  ♦  •  ♦  Yr  hyn  a  genfydd  y  teithiwr, 
pan  ddêl  gyntu  allan  o  Ddyflfryn  y  Colomenod,  ac  y  teifl  ei  lygad  awyddus  i  ddechren 
ar  Gennesaret,  fydd  môr  bychan  oddimewn  i'r  tir,  yr  hwn  fôr  sydd  ar  Inn  telyn — ei 
hŷd  yn  dair  milldir  ar  ddeg,  a'i  led  ỳn  chwe'  milldir.  Ar  yr  ochr  bellai,  neu  y 
ddwyreiniol,  rhed  llain  gwyrddlas,  tua  chwarter  milldir  o  led,  tu  hwnt  i'r  hwn  yr 
ymgyfyd  i'r  uchder  o  tua  900  troedfedd  uwchlaw  y  Uyn,  drum  serth  o  fryniau  anial, 
we£  eu  bylchu  gan  geunentydd  llwydion,  heb  na  phren,  na  phentref,  na  dim  olion 
amaethìad — mangro  mynych  neiüduaeth  ein  Harglwydd  pan,  wedi  ei  lafur  lluddedig, 
yr  ymofynai  ddwfn  adnewyddiad  nnigedd  gyda  Duw.  Y  llyn — gyda'i  ddysgleirdeb 
grisiaUidd,  a'i  ym}  Iwaith  o  |roswydd  Uawn  blodau,  rhwng  dail  gwyrddion  pa  rai  y 
pelydra  adenydd  gieiäion  gloewon  y  roller-bird,  ac  y  gellir  gweled  adar  glâs  y  dorlan 
yn  dynäoedd  yn  ymsaethu  at  y  pysgod  a  lewyrchant  od(Stanodd — y  Uyn  a  orwedd 
yn  ngwaelod  toriad  neu  genedd  yn  arwyneb  y  ddaear,  mwy  na  500  troedfedd  ialaw 

*  loan  ü  12;  «iTc^í;="aeth  i  waered "— cyffyrddiad  cywir,  yn  gymaint  ag  mai  un 
ddisgynfá  hir  ydyw  y  ffordd* 


BTWTD   OBIST  GAK  DB.   FABBAB.  141 

lefel  Môr  y  Ganoldir.  Effaitli  hyn  yw  gwres  crasboeth  a  nychol  y  dyffiyn ;  ond 
effaith  hyn  hefyd  yw  amrywiaeth  ei  goedwydd,  ffrwythlondeb  ei  ddaear,  ei  gyfoeth 
mawr  o  flodau,  y  cynauaf  toreithiog  o  bob  peth  a  dwf  ynddo,  ac  a  addfeda  fis  yn 
gynnarach  na'r  cynauaf  mewn  manan  eraiil,  ynghyd  hefyd  â'r  nifer  o  aberoedd  a 
dreiglant  ar  hyd  ochran  y  bryniau  i  lawr  i'r  llyn.  Y  glànau  yn  awr  ydynt  anghyfan- 
nedd.  Oyda'r  eithriad  o  dref  fechan  ac.adfeiliedig  Tiberías — yn  malurìo  i  ris  olaf 
cwbl  ddadfeiliad, — a  "phentref  dychrynllyd"  Mejel  (yr  hen  Magdala),  iselder  trigol- 
ion  pa  un  a  ddesJlir  oreu  trwy  y  ffaith  bod  y  plant  yn  chwareu  yn  yr  heol  yn  noetìi- 
lymun,  nid  oes  cymaint  ag  un  llecyn  cyfanneddol  ar  y  glaüau  poblog  gynt.  Un  cwch 
bregus,  truenus,  sydd  yn  awr  wedi  cymeryd  lle  y  Uynges  hoenus  lîosog  oedd  arno 
unwaith.  Ond  y  delweddau  cenedlaethol  [naturiol  ?]  ydynt  eto  yn  aros.  Gorwedd 
y  Uyn  yn  ddigymewid  yn  nghol  y  bryniau,  ac  fel  peri  mewn  gemwaith  o  wyrddfeini, 
mae  yn  adlewyrchu  hoU  amryw  belydrau  yr  awyrgyloh  o  gwmpas ;  y  dyfroedd  ydynt 
eto  mor  brydferth  yn  eu  gloewder  ag  oeddynt  pan  ymysgydwai  cwch  Pedr  ar  eu  tònau 
mân,  ao  y  syllai  yr  lesu  i'w  dyfnderoedd  grisialaidd ;  y  ceuedd  ar  lun  cwpan  eto  a 
ymddengys  yn  orlawn  gan  ffrwd  o  oleuni  haul ;  mae  yr  awyr  eto  yn  falmaidd  gan 
beraroglau  natur  ;  y  durtur  sydd  eto  yn  trydar  yn  y  dyffrynoedd,  ac  y  mae  y  pelican 
yr  awr  hon  yn  pysgota  yn  y  dyfroedd;  ac  y  mae  yno  balmwydd,  a  meuçydd  gwyrdd* 
ioD,  a  nentydd,  a  phentyrau  llwyd  o  adfeilion.  A'r  hyn  a  gollodd  y  fangre  mewn 
poblogrwydd  a  bywyd,  y  mae  wedi  ei  enniU  mewn  dwys  barchedigaeth  a  dyddordeb. 
re  diflanai  o'r  ile  bob  olion  trigfa  dyn,  a  phe  yr  udai  gwas  y  llew  a'r  hyena  o  amgylch 
damau  chwilfriwedìg  y  synagogau  lle  unwaith  y  bu  Crist  yn  athrawiaethn,  eto  y 
ffaith  ddaxfod  iddo  Ef  ei  ddewis  fel  maes  ei  weinidogaeth  ddechreuol,  a  roddai  i'w 
ddyfroedd  unig  gysegredigaeth  a  bâr  ddwysder  teimlad  na  phaid  hyd  pan  na  byddo 
amser  mwyach. 

Er  hyny,  yn  amser  Crist,  rhaid  fod  yr  olwg  gyffredinol  amo  yn  dra  gwahanol,  a'i 
fod  yn  llawer  mwy  hynod  o  brydferth,  am  ei  fod  yn  Uawer  mwy  cyfoethog  ei  amaeth- 
iad.  Josephus,  mewn  ymadroddion  o  edmygedd  dwfn,  ar  ol  desgrifio  pereidd-dra  ei 
ddyfroedd,  a  thymheredd  dyner  ei  awyr,  ei  balmwydd,  a'i  winwydd,  a'i  aurafalau,  a'í 
ffigys,  a'i  almonan,  a'i  bomgranadau,  a'i  ffynnonau  cynhes,  a  ddywed  bod  y  tymmorau 
megys  yn  ymryson  am  yr  anrhydedd  o  fod  yn  berchen  arno,  a  bod  Natur  wedi  ei  grëu 
fel  math  o  her  orchestol,  ymha  un  y  casglasai  hi  ynghyd  hoU  elfenau  ei  nerth.  Y 
Talmudiaid,  yn  y  ffaith  mai  i  Iwyth  Naphtali  y  perthynai  y  gwastadedd  hwn — 
"campwaith  Natur  " — a  welant  gyflawniad  o  fendith  Moses,  y  byddai  y  llwyth  hwnw 
yn  "  llawn  o  hawddgarwch,  a  chyflawn  o  fendith  yr  Arglwydd ; "  ac  yr  oedd  ganddynt 
ddiareb— diareb  wir  mewn  ystyr  ddyfnach  nag  y  tybient  hwy,— "fod  Duw  wedi  crëu 
saith  môr  yn  ngwlad  Canaan,  ond  mai  un  yn  unig— Môr  Galilea— a  ddetholodd  Efe 
iddo  ei  Hun."* 

Pe  goddefasai  eîn  terfynau,  gallesid  daDgos  mai  nid  chç^aith  am  y 
gwledydd  yn  unig  y  raae  arwyddion  gwybodaeth  yn  y  gwaith  hwn,  ond 
heíyd  am  y  bobl — y  bobl  y  preswyliai  ein  Harglwydd  yn  eu  plith,  ac  y 
dysgai  iddynt.  Dangosîr  ei  fywyd  Ef  yn  ei  berthynas  à'r  dynion  y 
deuai  i  gyflpyrddiad  beunyddiol  â  hwynt ;  ac  eglurir  pa  fath  oedd  y  dyn- 
ion  hyny,  yn  luddewon  a  Chenedloedd.  Gàn  belled  ag  y  rhydd  han- 
esyddiaeth  a  Uenyddiaetb  ddiweddar  gymhorth  i  weled  yn  glirìach 
ddyddiau  cnawd  yr  Arglwydd  lesu,  nid  esgeulusodd  Dr.  Farrar 
gymeryd  gafael  yn  y  cymhorth  hwnw.  Y  byd  a  oedd  y  pryd  hwnw,  yn 
y  manau  penodol  hyny,  a  ddangosir  yn  Ued  amlwg,  o  ran  sefyllfa 
grefyddol,  gymdeithasoì,  a  gwleidyddol  y  trigolion.  Ac  eto,  cam- 
gymeriad  mawr  a  fyddai  tybìed  mai  y  pethau  o  gwmpas  yr  hanes  y  mae 
yr  awdwr  wedi  ymegn'io  i'w  deaU  a'u  hegluro  i'w  ddarllenwyr.  Amiwg 
yw  ei  fod  wedi  manwl  chwilio  i'r  yegrifeniadau  a  gynnwysant  yr 
hanes  ei  hun ;  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd,  ac  yn  enwedig  yr  Efengylau. 
Pob  darUenydd  meddylgar  ar  y  cyírolau  hyn  a  ddwg  dystiolaeth  i 
íanylrwydd  astudiaeth  eu  hawdwr  o'r  Pedair  Efengyl.     O  lythyren  yr 

♦  Cyf.  I.  174—176. 


14d  BTWTD  OBIBT  6AH  DS.   FABBAB. 

Efengylau  ft  olygwn  yn  awr,  ac  o'a  hanesiaeth,  yn  íwy  nag  o'u  hystyr 
fwyaf  mewnol  ac  o'u  hathrawiaeth.     Oblegid,  mewn  esboniadaeth,  rhaid 
addef  nad  yw  y  llyfr  yn  rhagori.     Nid  yma  yr  elaî  nn  i  ymoíyn 
cymhorth  i  ddirnad  ystyr  mwy  cuddiedig  ac  ysbrydol  ymadroddion  ein 
Harglwydd.    Mae  yn  amlwg  y  gẃyr  Dr.  Farrar  yn  dda  beth  y  mae  y 
rhan  fwyaf  o  esbonwyr  wedi  ei  ddyweyd,  ond  ni  a  dybygem  nad  yw  ei 
ddawn  ef  ei  hunan  i  egluro  yr  Ysgrythyr  yn  gymesui  â  rhai  o'i  ddonian 
eraill.    Bhagdueddai  hyn  ef,   fe  allai,   i  roddi  mwy  lle  o  lawer   i 
ddygwyddiadau  bywyd  lesu  Grìst  nag  i*w  eirìau  Ef.     Modd  bynag,  nia 
ceir  yn  y  cyírolau  hyn  lawer  o  esiamplau  noàedig  o  ddeonglyddiaeth 
Ysgrythyrol.     Ond  yn  nhestun  yr  Efengylau  y  mae  Dr.  Farrar  yn 
gyfarwydd   iawn.    Barnwn  nad  oes  odid  air  nac  ymadrodd  ynddynt 
wedi  dianc  ei  sylw.     Mewn  llawer  ymadrodd  adybîesid,  fe  allai,  yn 
ddamweiniol,   fe  ddengys   argoelion  annysgwyliadwy  o  gywirdeb   yr 
ysgrifenwyr  sanctaidd ;  ac  o  air  mewn  nn  man  fe  ddwg  allan  olenni  ar 
yr  hanes  mewn  man  arall.    Llì'osogrwydd  o  bethau  bychain  ynghyd 
sydd  yn  gwneyd  i  fyny  y  nodwedd  yma  yn  y  gwaith.     Er  djijrm 
esiampl,  neu  yn  wîr  esiamplau,  amry w,  nis  gwelir  hyn  megys  y  teimlir 
ef  wrth  ddarllen  drwy  y  llyfìr  ei  hun.     Engraifft  fechan  o'r  peth  hwn 
y  w  y  cyfeiriad  yn  ngwaelod  y  ddalen  at  loan  ii.  13,  yn  y  desgrifiad  o 
Gennesaret    a  ddyfynasom.     GeUid  hefyd  grybwyll  cyfeiriadau  Dr. 
Farrar  at  ddullwedd  rhai  ymadroddion  yn  hanes  y  gweddnewidiad,  íel 
profion  nad  oes  dim  dychymygol,  ond  yn  hytrach  bob  peth  yn  naturiol, 
yn  yr  adroddiad  rhyfedd    hwnw: — megys    disymwth    edrychiad    yr 
apostolion  o  amgylch  wedi  bod  y  Uef  allan  o'r  cwmwl ;  neu,  yn  yr  un 
hanes,  yr  ymadrodd  "  nis  gwyddai  beth  yr  oedd  yn  ei  ddy wedyd  *'  yn 
Marc  ix.  6,  fel  geiriau  a  ddaethant  i  ni,  yn  ol  pob  tebyg,  oddiwrth  Pedr 
ei  hunan.     Drachefn,  o  berthynas  i'r  hyn  a  gymerodd  íe  wedi  porthi  y 
pum*  mil,  sylwa  Dr.  Farrar  mor  anhawdd  fuasai  deall  pam  y  '*  gyrodd" 
ac  y  "  cymhellodd  "  yr  Arglwydd  lesu  ei  ddysgyblion  i  fyned  i*r  llong 
on  b'ai  am  y  fiPaith  a  nodir  yn  loan  yi.  15  ;  ond  ''mor  glir  y  deallir  y 
geiriau  uchod  pan  y  mae  y  ffaith  a  grybwyllir  gan  loan  ger  ein  bron ; 
ac  eto,  pe  adroddiad  loan  yn  unig  fuasai  genym,  mor  anmherffaith 
fuasai  ein  dirnadaeth  am  yr  hyn  a  gymerodd  le."     Mae  Dr.  Farrar  yn 
cyfleu  rhan  o  hanes  y  prydnawn  hwnw  fel  hyn;  ac  y  mae  y  dyfyniad  yn 
esiampl  weddol  o'i  dduU  o  ysgrifenu : — 

Cynnyrchodd  y  wyrth  argraflF  ddofn.  Cytunai  yn  hollol  â'r  dysgwyliad  cyfiBredin- 
ol,  a'r  dyrfa  a  ddechrenai  sibrwd  y  naill  wrth  y  llall,  y  rhaid  yn  wir  mai  hwn  yw  "y 
Prophwyd  hwnw  oedd  ar  ddyfod  i'r  byd ; "  Siloh  bendith  Jacob  ;  Seren  a  Ẃeym- 
wîalen  gweledigaeth  Balaam ;  y  Frophwyd  megys  Moses,  ar  yr  hwn  yr  oeddent  i 
wrandaw ;  fe  allai  yr  Elias  a  addawsid  â'i  hanadl  ddiweddaf  gan  brophwydolìaeth 
gynt ;  neu,  ysgatfydd,  Jeremîas  eu  traddodiadau  wedi  dyfod  yn  ol  i  ddadguddio 
ymguddfan  yr  Arch,  a'r  Urim,  a'r  tân  sanctaidd.  Yr  lesu  a  ddaliodd  sylw  ar  eu 
hedmygedd  digêl,  a'r  perygl  y  byddai  i'w  brwdfrydedd  dori  i^lan  trwy  draîs,  a 
phrysuro  ei  farwolaeth  cyn  yr  amser,  trwy  wrthryfel  cyhoedd  yn  erbyn  Uywodraeth 
Rhufain  yn  yr  ymgais  i'w  wneuthur  Ef  yn  frenin.  Heblaw  hyny,  gwelodd  fod  ei 
ddysgyblion  yn  ymddangos  fel  yn  gyfranog  o'r  cyflfroad  bydol  a  pheryglus  yma. 
Trwy  weithred  o  awdurdod  uniongyrchol,  gyrodd  ei  ddysgyblion  i  fyned  i'w  cwch,  a 
chroesi  y  llyn  o'i  flaen  Ef,  yn  nghyfeiriad  Capemaum  nen  Bethsaida  y  gorllewìn. 
Yr  oedd  yn  rhaìd  wrth  ychydig  ddir  a  chymheil  tyner ;  canys  naturiol  oedd  eu  bod 
hwy  yn  anewyllysgar  i'w  adael  Ef  ymhlili  y  dyrfa  gyflFrous  ar  làn  unig  y  môr  hwnw ; 
ac  08  oedd  rhywbeth  mawr  ar  ddygwydd,  teimlept  bod  ganddynt  haẁl  i  fod  yn 


BTWTD   OBIST   GAN   DB.    FABBAB.  143 

bresennoL  Ar  y  llaw  aiall,  yr  oedd  yn  haws  iddo  Ef  oUẁsg  y  dyrfa  ymaith,  wedi 
iddynt  weled  fod  ei  gyfeilHon  mwyaf  agos  ato,  a'i  ddysgyblion,  wedi  eu  haóifon  i 
ffwrdd. 

Felly,  yn  ngwyll  y  nos,  a'r  tywyllwch  yn  tewhâu,  yn  raddol,  a  chyda  thynerwch, 
fe  Iwyddodd  i  berswadio  y  dyrfa  i'w  adael ;  a  phan  yr  oedd  y  cwbl,  oddigerth  y  mwyaf 
brwdfrydus,  wedi  llifo  ymaith  i'w  cartrefi,  neu  at  eu  mynteioedd,  Efe,  yn  ddisymwth, 
a  adawodd  y  gweddill  ac  a  ffddd  oddiwrthynt  i'r  mynydd  ei  hunan  i  weddîo.* 

Megys  y  dywedasom,  nis  gall  esiampl  unigol,  nac  ychydig  esiamplan 
ynghyd,  ddangos  i  nemawr  bwrpas  yr  hyn  y  mae  cyteiriadau  o'r  fath 
uchod  yn  engreifftiau  o  hono.  Eto,  bydd  darllenwyr  ystyriol  o'r 
Pedair  Efengyl  yn  ddiolchgar  am  bob  cyfeiriad  o'r  cyfryw  natur,  ac  o 
bob  natur,  y  byddo  ynddo  ronyn  o  duedd  i  daflu  rhy w  oleuni  ar  ryw  ran 
0  hanes  yr  Arglwydd  lesu  yn  y  byd.  Y  rhai  mwyaf  ystyriol  fyddant 
hefyd  y  mwyaf  diolchgar ;  hwy  hefyd  a  ddiolchant  am  lawer  pelydr  a 
ymddangosai  i  eraill  yn  bur  íychan,  fe  allai.  Mae  pobl  yn  wir  a  ym- 
foddlonant  ar  ddarlleniad  brysìog  ac  achlysurol  o'r  llyfrau  sanctaidd ;  a 
lled  dybiant  eu  bod,  trwy  y  cyfryw  ddarlleniad,  yn  llawn  hysbys  o  bob 
peth  gwerthfawr  sydd  yn  y  llyfrau  hyny.  Iddynt  hwy  fe  ymddengys  yr 
Efengylau  yn  llyfrau  hynod  o  syml — fel  yn  wir  y  maent — ac  yn  llyfrau 
pur  hawdd  cymeryd  i  fyny  eu  sylwedd — yr  hyn,  yn  sicr,  nad  ydynt.  Y 
mae  pobl  eraill,  o'r  tu  arail,  a  ddarllenant  y  llyfrau  hyn  yn  fynych  ac  yn 
fanwl :  wrth  wneuthur  hyny  yn  weddol  astud,  maent  yn  feunyddiol,  hyd 
yn  nod  ar  wyneb  yr  hanes  rhyfedd  hwn,  yn  canfod  rhywbeth  nas 
gwelsent  o'r  blaen.  Ac  er  yr  ymddengys  fel  gwrthddywediad,  eto 
credwn  yn  ddilys  ei  fod  yn  wir  i'w  ddyweyd,  mai  un  o  effeithiau 
darlleniad  dyfai  a  chyson  y  rhai  hyn  ar  hanes  yr  Arglwydd  lesu  Grist 
ydyw  eu  gwneyd  yn  fwyfwy  teimladwy  o'u  hanwybodaeth  cynnyddol  yn 
nghynnwys  yr  hanes  hwnw.  Dyma  y  rhai  a  synant  leiaf  wrth  weled 
gymaint  a  all  fod  wedi  dianc  eu  sylw  o'r  blaen ;  hwy  hefyd  a  fyddant 
barotaf  i  werthfawrogi  unrhyw  oleuni  pan  y  dêl ;  ac  y  mae  Uawer  o'r 
cyfryw  oleuni  i'w  gael  yn  y  cyfrolau  hyn.  Yr  hwn  a'u  darlleno  yn 
ddeallus  a  gyferfydd  yn  fynych  â  dy wediad  a  bar  iddo  ofyn  pa  awdurdod 
fydd  drosto ;  a  phan  dry  i  edrych,  fe  gâ  fod  ei  sail  mewn  rhy w  ymad- 
rodd  byr  neu  air  noeth  yn  un  o'r  Efengylau — gair  a  ddarllenasid  ganddo 
lawer  gwaith,  ond  a  ddiangodd  ei  sylw,  neu  oedd  heb  ei  lawn  ddeall 
ganddo  gynt. 

Y  pethau  uchod  a  enwasom,  ni  a  ganiatâwn  mai  pethau  syml  ydynt, 
neu,  os  myner,  pethau  bychain.  Y  cwbl  sydd  ganddynt  i*w  ddyweyd 
drostynt  eu  hunain  yw,  mai  hwy  a*u  cyffelyb  yw  y  pethau  agosaf  at  y 
nifer  amlaf  o  ddynion,  ac  mai  hwy  ellid  ddysgwyl  i  fod  o  fuddioldeb  ac 
adeiladaeth  i'r  rhan  fwyaf.  Mae  darllenwyr  yn  sicr  a  ddeuant  at  waith 
o  nodwedd  hwn  gyda  dysgwyliad  am  bethau  eraill  hefyd.  Edrychant 
am  rywbeth  heblaw  help  i  ddirnad  yr  hyn  sydd  ysgrifenedig  yn  y  llyfr- 
aa  sanctaidd.  Nid  y  nifer  l'íosocaf  o  ddarlienwyr  ydynt;  ond  beth 
bynag  am  hyny,  fe  allai  bod  diffyniad  o  wirionedd  cynnwys  yr  Eíengyl- 
au  o  lawn  cymaint  dyddordeb  iddynt  hwy  ag  ydy w  agoriad  ar  y  cynnwys 
hwnw  ei  hunan.  Pan  y  syniant  hwy  am  lyfr  ar  Fy  wyd  ein  Hiachawdwr, 
hwyrach  mai  yr  hyn  a  ymgynnyg  gyntaf  i'w  meddwl  fydd  gofyn  pa  rym 
amddiffynol  sydd  iddo  ?  pa  ddadl  dros  Gristionogaeth  sydd  ynddo  ?  pa 

♦  Cyf.  I.  404. 


144  BTWTD   CBIST  OAH  DB.    FABBAB. 

olyfg  a  gjmer  ar  y  gwyrthian,  nen  yn  bytrach,  fe  allai,  beth  a  ddywed 
am,  ac  ymha  oleu  yr  edrych  ar  yr  hyn  oU  sydd  oruwchnaturiol  yn  mywyd 
lesu  Grist  ?  Diau  mai  y  cyfry w  ymholiad  a  hynyna  a  fydd  mewn  aml 
feddwl.  Mae  yn  cael  ei  beri  gan  íwy  nag  un  achos.  Ysbryd  aflonydd 
ac  ansicr  yr  amser  presennol  a'ì  cynnyrcha :  mae  hwnw  yn  gweithio 
jrmofjn  a  phryder  mewn  niferi.  Ac  heblaw  bod  yr  amseroedd  yr  hyn 
ydynt,  fe  allai  y  dysgwylir  rhywbeth  amddiffynol  i'r  Eíengyl  mewn 
llyfr  fel  hwn,  am  mai  er  amddiffyn  yr  ysgrifenwyd  amryw  o*r  cyfryw 
lyfrau  a  dderbyniasom  eisoes.  Ysgriíenwyd  hwy  er  cynnal  i  fyny,  am 
fod  eraill  wedi  ysgrifenu  er  tynn  i  lawr.  Yr  oedd  Uygad  Milman  ar 
ymosodiad  Paulus  o  dir  rhesymoliaeth.  Gadawodd  Neander  ei  dasg  o 
ysgrifenu  Hanes  Cyffredinol  yr  Eglwys  dros  ysbaid,  am  y  credai  bod 
Bhagluniaeth  yn  ei  alw  i  ddyweyd  rhywbeth  mewn  atebiad  i  Strauss. 
Ac  yn  bwrpasol  er  ateb  i  Benan  yr  ysgrifenodd  Pressensé.  Ond  nid 
ysgrifenodd  Dr.  Farrar  i  ateb  neb  yn  benodol,  ac  nid  oes  i'w  lyfr  amcan 
amddiffynol  fel  y  cyfryw.  Sonia  Pressensé  am  y  "  cwestiynau  rhag- 
arweiniol,"  y  rhai,  ys  dywed  yntau,  "  sydd  yn  dal  y  mynedfeydd  at  y 
pwnc."  Nid  llawer  iawn  llai  na  hanner  ei  lyfr  a  rydd  ef  i'r  rhai  hyn. 
D'íau  hefyd  nas  gellir  dyweyd  gormod  am  eu  pwysigrwydd,  ac  yn  wir 
hefyd  am  eu  dyddordeb.  Mae  rhai  o  honynt  yn  gwestiynau  o  athron- 
iaeth,  megys  y  goruwchnaturiol  fel  yr  ydys  yn  arfer  ei  alw — a  ydyw  o 
gwbl  yn  bosibl,  ac  os  yw,  pa  berthynas  sydd  iddo  â  threfh  aríerol  a 
deddfau  cyffredin  naturiaeth.  Eraill  ydynt  gwestiynau  o  hanesiaeth 
neu  feirniadaeth,  neu  lenoriaeth  mewn  rhyw  wedd,  megys  ffynnonell 
gyntefíg,  ynghydag  awduriaeth  a  dilysrwydd  yr  Eíeugylau.  Y  rhai 
hyn,  a  chwaneg  na'r  rhai  hyn,  ydynt  oll  megys  yn  gorwedd  wrth  borth  yr 
hanes.  Nid  erys  Dr.  Farrar,  er  hyny,  nemawr  gyda'r  materion  yma  yn 
uniongyrchol.  Nid  o  anwybod,  ac  nid  chwaith  o  anystyriaeth,  o'r  pwys 
sydd  ynddynt  y  paid.  Cyfeiria  at  lyirau  eraiU  a  ysgrifenodd,  os  myn 
neb  ofyn  ganddo  ei  resymau  am  ei  ffydd  ddiysgog  yn  hanfod  yr  hyn  oU 
sydd  wedi  ei  gredu  yn  ddiammheu  gan  eglwys  Crist  trwy  yr  oesoedd ;  ac, 
yn  y  cyfamser,  ysgrifena  ef  yma  íel  "  credìniwr  at  gredinwyr ;  fel  crist- 
ion  at  gristionogion."  Wrth  reswm,  buasai  yn  anmhosibl  ìddo  ysgrifenn 
0  gwbl  heb  gyffwrdd  â'r  materion  uchod  amryw  o  honynt.  Ac  y  mae 
yn  gwneuthur  hyny.  Gallesid  nodi,  fel  esiampl,  rai  o'i  eiriau  am  ragor- 
iaeth  goruchei  athrawiaeth  yr  Arglwydd  lesu,  a'i  ateb  i'r  rhai  a 
ymsyniant  mai  detholiad  o  ddewisol  bethau  athrawon  eraill  yw  ei 
goreuon  hì.  Ond  nìs  goddefìr  ì  ni  ddyfynu  ar  hyn.  Fe  ganiateir  i  ni, 
fe  allai,  adysgrifio  ychydig  o'i  ymadroddion  o  berthynas  i'r  gwyrthiau: — 

Gwyrth  sydd  wyrtb,  ac  nis  gwelwn  ni  unrliyw  fantaig  ddichonadwy  mewn  ceîaio 
deall  y  moddion  trwy  ba  rai  y  cyflawnwyd  hi.  Wrth  dderbyn  y  profion  o  honi— a 
dylai  pob  dyn  fod  yn  sicr  yn  ei  feddwl  ei  hun,  a  derbyn  neu  wrthod  fel  y  myno, 
hwyrach,  yn  wir,  y  try  allan  mai  er  enbydrwydd  iddo  y  bydd  hyny — ond  wrth 
dderbyn,  y  mae  yn  addefedig  ein  bod  yn  derbyn  y  profion  o  beth  sydd  goruwch,  er 
nad  yw  mewn  un  modd  o  angbenrheidrwydd  yn  gwneyd  i  fi'wrdd  â'r  deddfau  cyffredin 
trwy  ba  rai  y  mae  natur  yn  gweithredu.  •  •  •  *  Yr  ydym  ni  mor  bell  oadiwrth 
hòni  hawl  i  sarhâu  trwy  ddifiîaeth  neu  anathema  yr  hwn  a  wrthyd  wyrthiau  agydym 
oddiwrth  ganiatâu  ei  hawl  yntau  i  chwerthin  yn  watworllyd  am  ein  penau  ninnau 
megys  pe  byddem  eiddilod  neu  ragrithwyr.  Pa  un  bynag  ai  ei  dderbyn  ai  ei 
wrthod  £f  a  wna  dynion,  fe  ddysgodd  yr  lesu  i  bawb  oll  wersi  o  garisd  a  melusder ;  a'r 
hyn  y  gall  yr  hwn  sydd  yn  credu  a'r  hwn  sydd  heb  gredu  fel  eu  gìlydd  ei  wnenthm 


BYWYD   OaiST   OAN   DB.    FABBAB.  145 

yw,  mynegn  y  rlieswm  am  y  gredîniaeth  &^dd  ynddo,  a  hyny  gyda  phwyll,  arafwch, 
ac  uniondeh,  a  chyda  chywirdeh  perffaith  a  difrí,  gan  wyhod  mor  ddwfn  yw 
y  teimladan  sydd  a  wnelont  â'r  mater  yma,  ac  mor  ddirfawr  y  canlyniadan  a 
ddihynant  ar  yr  hyn  sydd  mewn  dadl  rhyngom.  Ac  yn  gymaint  a  hod  hjn  felly,  mi 
a  fynwn  ddywedyd,  os  nnwaith  y  deallwn  nad  oes  i'r  gair  JSÍatur  fawr  nen  ddim 
ystyr  os  na  wneir  iddo  gynnwys  y  drychfeddwl  ô*i  Hawdwr ;  os  unwaith  y  sylwedd- 
olwn  y  ffaith  a  ddysg  poh  gwyddoniaeth,  i  nì,  hod  y  gweithrediad  symlaf  a  mwyaf 
elfenol  o  eiddo  deddfau  Natur  yn  anfesurol  uwchlaw  amgyffred  y  dealltwriaeth  mwyaf 
dyrchafedìg ;  os  unwaith  y  credwn  mai  nid  rhyw  syniad  noethlwm  pell  oddiwrthym 
yw  Rhagluniaeth  Duw,  ond  gofal  hyw  llawn  cariad  dros  fywyd  dyn ;  yn  ddiweddaf, 
os  credwn  mai  uniganedig  Fah  Duw  ydoedd  Crist,  Qair  Dnw  a  ddaeth  i  ddadguddio 
a  hyshyeu  ei  Dad  i  ddynolryw,  yna  nid  oes  mewn  unrhyw  wyrth  yn  yr  Efengyl  ddim 
i  heri  fn  ffydd  grynu  :  ni  a  edrychwn  ar  wyrthiau  Crist  fel  yn  canlyn  oddiwrth  y 
ffaith  o'i  Fôd,  ac  amcan  ei  ddanfoniad,  a  hyny  nid  yn  ddim  llai  naturiol  ac  anghen- 
rheidiol  nag  fel  y  mae  pelydrau  y  goleuni  yn  ffrjdio  allan  o'r  hauL  A  defiiyddio  hoff 
ymadrodd  loan,  dyna  oeddynt — ^nìd  rhyíeddodaa  {TepaTo),  neu  neithoedd 
lòwáfi€ts),  neu  arwyddion  {oTifjLela),  ond  gweithredoedd  (cpya)  oeddynt — ^gweith- 
redoedd  cyffredin  ac  anocheladwy  (pa  hryd  hynag  y  dewisai  Efe  eu  cyflawAÌ)  Un  yr 
Hwn  yr  oedd  ei  Fodolaeth  fel  y  cyfryw  y  wyrth  uchaf  o'r  cwhl  oU.  Ohlegid  ein  cred 
ni  yw  ei  fod  Ef  yn  ddihechod ;  ac,  a  henthyca  geiriau  un  o  hrydyddion  yr  Almaen, 
"gallasai  un  feddwl  mai  gwyrth  y  gwyrthiau  oedd  hod  ẃedi  creu  y  hyd  fel  ag  y  mae  ; 
eto  y  mae  yn  wyrth  Uawer  mwy  hod  wedi  hyw  hywyd  perffaith  hur  yn  y  hyd  hwnw."* 

Gwelir  yn  yr  ymadroddion  yna  argoel  o  ysbryd  rhagorol  Dr.  Farrar 
tuag  at  y  rhai  na  chydolygant  âg  ef.  Llawer  esîampl  yn  y  cyfrolau 
hyn  a  geir  o'i  haelírydedd,  ac  mor  bell  y  mynai  fod  oddiwrth  gollfarna 
pwy  bynag  a  synìa  yn  wahanol  ìddo  ef  ei  hun,  os  syniant  yn  sobr 
a  chydwybodol,  ac  wedi  ymchwiliad.  Gedy  i'r  cyfryw  rai,  a  gedy  yn 
hael  iddynt,  y  rhyddid  a  gais  iddo  ei  hun.  Ond  caniatäer  ì  nì  ddy weyd 
yr  ofnem  weithiau  nad  yw  bob  amser  yn  cymeryd  digon  o  ofal  i  adael 
rhai  ammheuwyr  yn  gwbl  mor  ddiesgus  ag  y  dylid.  Teimlem  oín  y 
gallai  ambell  íeddwl  amrwd  a  dibrofîad,  oddìwrth  ry w  ychydìg  eiriau  pur 
achlysurol  yn  y  llyfr  hwn,  dderbyn  yr  argraff  bod  petrusder  o  berthynas 
i  ambell  ran  o'r  hanes  santaidd  yn  beth  mwy  diberygl  na'g  y  barnwn  ni 
ei  fod.  Mae  arnom  braidd  ofn  dywedyd  hyn  hefyd,  gan  ein  bod  yn 
cofìo  mor  gadarn  yr  etyb  Dr.  Farrar  y  personau  hyny  a  íynent  roddi 
rhyw  liw  amgen  na  llythyrenol  a  gwirioDeddol  i'r  adroddiad  am  rai  o 
wyrthiau  ein  Harglwydd.  Ond  eto,  cyn  eu  hateb,  yr  oedd  newydd  alw 
y  rhai  hyny  yn  "  ddynion  nid  anffyddlawn,  ac  nid  amddifad  o  barched- 
igaeth  (irreverent):"  ac  ysgatfydd  mai  yr  enw  yna  a  lynai  yn  meddwl 
ambell  newyddian  yn  hytrach  na*r  ergyd  sydd  yn  yr  ateb  ar  ol  hyny. 
Dywedasom  bod  rhyddfrydedd  cristionogol  y  gwaith  hwn  yn  rhagorol, 
ac  íelly  yn  wir  y  mae.  Rhinwedd  o*r  íath  werthfawrocaf  a  gwir 
efengylaidd,  rhaid  addef,  y w  y  rhinwedd  hwn.  Eto,  peth  posibl  y w  cario 
rhinwedd  i  eithafoedd  a  bàr  ei  fod  yn  ymylu  fìnfìn  ar  fod  yn  fai. 
Dychymygem  ninnau  ein  bod  yn  cyíarfod  âg  ambell  frawddeg  yn  y  Uyfr 
hwn  oedd  yn  gogwydd  y  ffordd  hono.  Ar  yr  un  pryd,  fe  allai  fod 
temtasiwn  yr  awdwr  yn  gref,  gan  mai  ffordd  arall  y  mae  yr  aríer  wedi 
bod  i  bechu  amlaf.  Ychydig  o  bethau  anhaws  y  sydd  nag  i  ddyn 
0  argyhoeddiadau  dyfnion  a  chryfìon  ei  hunan  estyn  Uawn  oddefìad  i'r 
rhai  a  famant  yn  groes  iddo  ef,  ac  eto  íod  yn  ffyddlawn  i  bob  gwir- 
ionedd.     Nid  yw  ryíedd  os  bydd  y  cyíryw  weithiau  yn  methu  cerdded 

*Cyf.  I.  16a-170. 


146  BTWTD   0BI8T  GAN  DB.   FARBAB. 

canol  y  Uwybr.  Ac  ie  allai  mai  o  galni  yr  ydjm  ninnau  yn  Uedolyga 
mai  at  ormod  haelfrydedd,  os  nad  llacrwydd,  y  mae  ambell  ymadrodd 
yn  nghyfrolaa  Dr.  Farrar  yn  taedda  i  ogwyddo.  Am  yr  hyn  sydd  yn 
fater  y  dyfyniad  a  wnaethom,  íe  welir  nad  oes  cysgod  petrasder 
yn  meddwl  Dr.  Farrar  ei  hunau  o  berthynas  i  wirionedd  hollol 
gwyrthiaa  yr  Arglwydd  lesa.  Ac  fe  ganiatëir  î  ni  ddyweyd  ei  bod  yn 
syn  pa  fodd  y  gallai  bod  petrasder  yn  neb  a  roddai  goel  o  gwbl  i'r 
Pedwar  Efengylwr.  Gwir  bod  hwn  yn  fater  anhawdd,  er  ei  íod  heíyd 
yn  fater  tra  phwysig,  ac  yn  fater  hefyd  â  llawer  o  swyn  ynddo.  Nid 
yw  yn  rhyfedd  os  cawn  amryw  dybiaa  arno  hyd  yn  nod  ymhlith  y  rhai 
a  dderbyniant  yr  eíengyl.  Mae  yr  ymchwil  i  natar  gwyrthiau  a'a 
perthynas  âg  ordeiniadaa  gwastadol  y  grëadigaeth  yn  rhoi  digon  o  le  i 
amrywiaeth  barn,  er,  ni  a  dybygwn,  nas  rhaid  i  neb  synio  ea  bod 
yn  ymyriad  gwrthwynebas  a  didrefn  â  deddfaa  nea  weithrediadaa 
cyson  natariaeth.  Ac  os  ymofynir  am  swyddogaeth  a  holl  bwrpas  y 
gwyrthiaa,  mae  yma  ddigon  o  anhawsder  i  gyfrif  am  y  U'íaws  atebion 
a  roddir  i'r  gofyniad  oddiwrth  ateb  y  rhai  a  syniant  mai  gwyrthiaa 
yw  prif  golofnaa  Dadgaddiad,  hyd  at  eiddo  y  rhai  a  ddywedant  nad 
ydynt  yn  attega  dim  ond  hwy  ea  hanain,  nac  yn  profi  anpeth  erbyn 
hyn  i  ni.  Ond  ddarfod  i*r  gweithredoedd  hyn  gael  ea  cyfiawni,  sydd 
amlwg  a  diammheaol,  os  ydym  i  roddi  credyd  i'r  hanes  efengylaidd  am 
wirionedd  o  gwbl.  Nid  y w  cyfrif  am  danynt  mewn  ffordd  a'a  hesbonia 
ymaith  yn  ddim  ond  gwneyd  i  ffwrdd  â  theilyngdod  yr  efengyl^ryr  i 
nnrhyw  grediniaeth.  Amlwg  yw  y  credent  hwy  yn  ddilys  yn  ngwir- 
edd  y  pethaa  hyn;  ac  am  mai  felly  y  credent,  felly  yr  ysgrífenent. 
Mae  yr  an  mor  amlwg  beth  arall,  a  pheth  mwy  a  phwysicach  na  bam 
yr  efengylwyr  ar  y  mater  yma.  Dyna  yw  hwnw — bod  lesa  Grist  ei 
hanan  yn  creda  yr  an  peth  a  hwythaa.  Goddefai  i  eraiU  ei  gymeryd,  ac 
edrych  arno  fel  nn  yn  cyfiawni  gwyrthiaa,  a  llefarai  hefyd  am  dano  ei 
hanan  fel  on  yn  ea  cyflawni.  Ac  yn  sicr  ni  ddylid  gwarafan  i  ni  gredu 
nas  gadawsai  Efe  i  eraiU  dybied  yr  hyn  nad  oedd  yn  bod,  mwy  nag  y 
baasai  ei  hanan  yn  dy wedyd  yr  hyn  nad  ydopdd  wir.  £i  feddwl  ef  ei  hnn 
ar  hyn  sydd  amlwg ;  a'i  feddwl  ef  ei  han,  yn  y  pen  draw,  sydd  debycaf 
o  roddi  boddlonrwydd  i'n  meddwl  ninnaa.  Gallwn  ymddiried  ynddo 
ar  hyn.  Oblegid  pa  fodd  yr  ymddiriedwn  ynddo  am  ddim,  onis  jrm- 
ddiriedwn  iddo  hefyd  am  dano  ei  han,  yr  hyn  ydoedd,  a'r  hyn  a  wnelai  ? 
Ac  y  mae  yn  rhesymol  synio  nas  gallasai  fod  yr  Hwn  y  dywedai  èi  fod. 
pe  nas  cyflawnasai  y  cyfryw  weithredoedd  nerthol;  ac,  o'r  ta  arall,  yr 
hyn  oedd  weddas  iddo  Ef  oedd  y  gweithredoedd  hyny — yr  hyn  oedd 
natariol,  a'r  pethaa  a  ddysgwyliasid  yn  hollol  am  ei  fod  yr  hyn  ydoedd. 
Am  y  rhai  a  dramgwyddant  wrth  y  trothwy,  ac  a  ddywedant  bod  y 
gorawchnatariol,  ac  am  hyny  bob  gwyrth  fel  y  cyfryw,  yn  anmhosibi — 
iod  tystiolaeth  anfryd  ein  holl  wybodaeth  am  y  greadigaeth  yn  ein 
gorfodi  i  synio  felly,  nid  oes  dim  Uawer  i'w  ddywedyd  ond,  wrth  gwrs, 
fod  y  cyfryw  dyb  yn  gwneyd  i  ffwrdd  nid  â  gwyrthiaa  yn  gymaint  ag 
â  Christionogaeth,  yr  hon  y  mae  ei  hanfod  a'i  sylwedd  oll  yn  orawch- 
natariol,  fel  yr  adwaenom  ni  naturiaeth.  Yn  enw  rheswm,  ac  o  dir 
rhesymoliaeth,  y  dygir  y  cyfryw  ddadleuon.  Ond  hwyrach  y  caniatëir 
dywedyd  mai  anhawdd,  o  bob  tybiau  dynol  a  ddelir,  yw  meddwl  am  on 
fwy  cwbl  wrthwyneb  i  reswm  na'r  un  a  enwyd.    Nid  yw  yn  rhy  galed. 


fiTWYD^ÛBIST  CtAN  DB.  PABBAB.  147 

&a  hwyrach  yn  rhy  hyf,  antarìo  dyweyd  felly.  Gwyrth,  meddynt,  nis 
gall  ddygwydd  yn  ol  natur  pethau,  &c.  Ond  pan  ddywedant  felly,  y 
mae  yn  ddìogel  credu  eu  bod  yn  gosod  eu  hunain  yn  agored  i  egwyddor 
ac  ysbryd,  os  nad  i  lythyren/  ateb  John  Foster— os  nad  ydym  yn  cam- 
gofîo — i'r  neb  a  wadai  iodolaeth  Duw,  seí  y  dylasai  y  gwadwr  ei  hunan 
fod  yn  Dduw  cyn  y  gwybyddai  yn  sicr  nad  oedd  Duw  yn  bod.  Dylasai 
iod  yn  bresennol  ymhob  tnan,  rhag  y  dìchon  mai  yn  rhyw  ían  lle  nad 
yw  efe  y  mae  Duw  yn  ei  amlygu  ei  hun  yn  ddiammheu :  dylasai  wybod 
pob  dim,  rhag,  ysgatfydd,  mai  rhyw  un  peth  nas  gwyddai  efe  yw 
foodolaeth  Duw.  Yr  un  modd  yn  yr  achos  arall  a  grybwyllasom.  Y 
rhai  a  ddy  wedant  nad  y  w  y  goruwchnaturiol  yn  bosibl  ydynt  yn  cychwyn 
trwy  osod  i  lawr  yr  hyn  sydd  anhysbys  iddynt.  Cymerant  yn  ganiatäol 
yr  hyn  nas  gwyddant,  ac  nas  dìchon  iddynt  ei  wybod.  Yn  enw 
gwyddoniaeth,  ymddygant  yn  annheilwng  o,  a  gwrthwynebus  i,  bob 
gwir  wyddoniaeth,  yr  hon  sydd  yn  wastad  yn  ymofyn  ffeithiau  gwyb- 
yddns  a  safadwy  yn  sylieini  ei  hadeiladaeth ;  ac  yn  enw  gwybodaeth, 
sicrhânt  yr  hyn  sydd  o  anghenrheidrwydd  i  ddyn  yn  fater  o  anwybod- 
aeth  hollol.  Yn  anuniongyrchol,  honant  iddynt  eu  hunaín  hollwybod- 
aeth.  O  herwydd  y  mae  pwnc  sylfaenol  eu  hathrawiaeth  yn  tybied»  o'u 
tn  hwy,  wybodaeth  o  holl  adnoddau  naturiaeth,  a'u  hadnabyddìaeth  o 
bob  dirgelion,  yr  hyn  nas  gall  iod  yn  eiddo  neb  ond  yr  Hwn  a  grëodd 
ac  a  b'íau  bobpeth.  Ac  yn  ddiddadl,  byddai  cymaint  o  eiseu  dadguddiad 
i  beri  gwybod  yn  sicr  nas  dichon  i  wyrth  iod,  ag  ydoedd  o  eisieu 
dadguddiad  i  roddi  y  sicrwydd  sydd  genym  bod  gwyrthiau  yn  wir  wedi 
eu  cyflawni. 

Ynglŷn  â  hyn,  er  nad  yn  hollol  ar  hyn,  erfyniwn  genad  i  grybwyll 
ymadrodd  neu  ddau  yn  nghyfrolau  Dr.  Farrar  nad  yw  eu  mater  yn 
llawn  mor  foddhâol  â  mater  y  dyfyniad  a  wnaethom  uchod.  Fel  y 
dywedasom,  nid  am  wyrthiau  yn  uniongyrchol  y  sonia  yr  ymadroddion 
y  cyieiriwn  atynt :  eto  soniant  am  bethau  nid  anmherthynasol  i  wyrth- 
iau;  pethau  ag  yr  oedd  a  iynont  à'r  un  diriogaeth,  ac  a  gyiodent  o 
gysylltiad  rhyfedd  amgylchifidau  oes  ein  Harglwydd  â'r  byd  anweledig, 
ac  â'r  nerthoedd  sydd  yno  yn  guddiedig  i  ni.  Âm  rai  o'r  pothau  hyn, 
Uefara  Dr.  Farrar  yn  íwy  gochelgar,  os  nad  yn  fwy  ofnog  ac  ansicr,  nag 
y  gwnêl  am  wyrtiiiau  ein  Hìachawdwr,  er  fod  yn  anhawdd  gweled 
paham.  Un  esiampl  o  hyn,  er  nad  y  bwysicai  i'n  bryd  ni,  y w  ei  eiriau 
0  berthynas  i'r  angel  a  ymddangosodd  yn  Gethsemane.  Sain  mwy 
anhynod  nag  arier  a  rydd  awdwr  y  Uyir  hwn  ar  hyn.  Nid  ydym  yn 
sicr  nad  y w  yn  Ued  feddwl  mai  yr  apostolion  a  dybiasant  weled  o  honynt 
yr  olygia  hono  yn  yr  ardd.  Fel  hyn  yr  ysgrifena : — **  O  dan  dywyll 
gysgod  y  coed,  a'r  Uoer  weithiau  yn  goleuo,  ac  weithiau  yn  peidio, 
ymddengys  iddỳnt  hwy  bod  yno  angel  gydag  Eí,  yr  hwn  a  gynnorthwya 

ei  nerth  sydd  yn  pallu,"  &c Gobeithio  nad  yn  gwbl  oddiar  deimlad 

yn  fwy  nag  oddiar  reswm  yr  ydym  yn  chwennych  yn  hytrach  ddarllen 
a  chredu  am  yr  amgylchiad  hwn  yn  hollol  megys  ei  cawn  yn  awr  yn 
ngeiriaa  yr  efengyl.  Fe  fu,  ac  y  mae,  gan  yr  hanes  yma  afael  den  ac 
arglwyddiaeth  grei  ar  ddychymyg  ac  ar  hoU  iyfyrdodau  sanctaidd 
credìnwyr.  Gwir  nad  yw  hyny  yn  profi  dim  o'i  wirionedd ;  a  gwir 
hefyd,  íel  y  crybwylla  Dr.  Farrar,  bod  anhawsder  ac  ansicrwydd  ynglỳn 
ä'r  rhÁn  yma  o  destun  jr  Ysgrythyr  Lân;  dylai  yr  ystyriaeth  o  hyny^ 


148  BTWTD   OBIST   GAN  DB.   FABBAB. 

mae  yn  ddíaa,  wneyd,  ì'e,  i  awdardod  nchèl  fod  yn  gynnil  i  gondemnio; 
ond  fe  oddefir  i  ni  ddyweyd  mai  gwell  genym  gredu  Westcott,  a 
chymeryd  ei  fam  ef  mai  ol  llaw  yr  eíengylwr  ei  hunan  ac  nid  arall  a 
ddylid  weled  yn  y  rhan  yma  o'r  hanes ;  ac  ni  a  gredwn  mai  **  iddo  Ef," 
megys  y  dywed  Luc,  ac  nid  i'r  apostolion,  yr  ymddangosodd  yr  angel 
Y  saint  a  addawsant  iddynt  eu  hunain  y  gwynfyd,  pan  elent  i'r  neíoedd, 
o  ddiolch  i'r  angel  hwnw,  yr  ydym  yn  sicr  hyderu  na  chawsant  eu  siomi 
trwy  ddeall  nad  oedd  ac  na  hu  y  cyfry  w  angel  o  gwhl. 

Mae  yr  esiampl  arall  y  mynem  ei  nodi  yn  argoeli,  ni  a  feddyliem, 
fwy  neu  iai  o  anghysondeb  yn  Dr.  Farrar.  0  leiaf,  mae  yn  codi  o 
agwedd  meddwl  ynddo  nas  gallwn  ni  lai  na'i  famu  i  fesar  yn  anghyson. 
Agwedd  meddwl  o  anhawsder  yw  hwnw: — ansiçrwydd  pa  beth  i'w 
feddwl  0  un  gyfran  dra  nodedig  o'r  hanes  sanctaidd.  Fe  gofia  darllen- 
wyr  yr  Efengylau  am  amgylchiadau  marwolaeth  yr  Arglwydd  lesu,  ac 
am  yr  arwyddion  rhyfedd  a  ganlynent  ei  farwolaeth.  Trwy  yr  arwydd- 
ion  hyny,  fe  ddygai  y  Nefoedd  dystiolaeth  i  urddas  a  mawrhydi  yr  Hwn 
a  draddodasid  i  ddwylaw  dynion;  a  thrwyddynt  hwy,  cynnyrchid  yn 
meddwl  ambell  un  o'r  rhai  a*i  gwelsant  £f  yn  trengu,  argyhoeddiad  o 
fath  yr  un  y  ceir  esiampl  o  hono  yn  nghyffes  y  canwriad  Rhufeinig,  yr 
hwn  a  safai  "  gerllaw  gyferbyn  âg  Ef,"  ac  a  ddywedodd,  "  Yn  wir,  Mab 
Duw  oedd  y  dyn  hwn.*'  0*r  arwyddion  hyny,  pan  y  crynodd  y  ddaear 
ac  yr  holltwyd  y  meini,  un,  ac  un  o*r  rhai  mwyaf  goruchel,  ydoedd 
cyfodiad  llawer  o  gyrff  y  saint  a  hunasent,  a'u  mynediad  i'r  ddinas 
sanctaidd,  a'u  bymddangosiad  ì  lawer.  Mae  Dr.  Farrar  yn  ysgrifenn 
am  yr  amgylchiad  hwnw  fel  hyn : — 

Daeargryn  a  ysgydwodd  y  ddaear,  ac  a  hoUtodd  y  creîgîaü,  ac  fel  y  treiglaî  ymaith 
o'n  lle  y  meini  mawrion  a  gauent  i  fyny  ac  a  orchuddient  feddau  yr  luddewon  yn  yr 
ogofáu,  fe  ymddangosai  felly  i  ddychymygion  Uaweroedd  ei  bod  wedi  dwyn  allan  o 
garchar  ysbrydoedd  y  meirw,  a  llenwi  yr  awyr  âg  ymwelwyr  o  fyd  yr  ysbrydion,  y 
rhai,  wedi  adgyfodiad  Crìst,  a  ymddangosent  íel  yn  tario  yn  y  Ddinas  Sanctaidd. 

Yn  sicr,  nid  o  orawydd  i  ganfod  bai  y  teimla  dyn  yn  anfoddhäol  wrth 
ddarllen  y  geiriau  yna.  Maent  yn  gynnil  a  gwagelog,  fe  allai ;  ond  ni 
a  dybygem  nad  o  bwyll  na  gwir  arafwch  y  cyfyd  y  cynnildeb  a'r  petrusder 
sydd  ynddynt.  Amlwg  yw  bod  yr  adroddiad  yn  peri  anhawsder  i  Dr. 
Farrar ;  ac  y  mae  megys  yn  ei  osgoi  yn  hytrach  na'i  gyfarfod.  Os 
gofynir  paham  y  tybir  mai  "  i  ddychy mygion  Uaweroedd  "  yr  ymddangos- 
odd  yr  olygfa  uchod,  fe  etyb  "mai  mewn  rhyw  ffordd  o'r  fath  yma  yn 
anig  y  gall  ef  gyfrif  am  y  cyfeiriad  hynod  a  wneir  gan  Matthew,  a  chan 
neb  ond  Matthew."  Y  mae  cyfrolau  Dr.  Farrar  mor  llawn  o  bethau 
sydd  o  ansawdd  cymaint  rhagorach  na  hyn,  fel,  ond  odid,  y  baasai 
rhagoriaeth  cyffredinol  y  gwaith  yn  cyfreithloni  os  nad  yn  galw  am  nodi 
allan  ymadroddion  o  fath  yr  ychydig  eiriau  uchod.  Ac  eto,  nis 
gwyddom  yn  sicr  a  fuasem  yn  son  am  danynt  oni  b'ai  sylw  a  ddarllen- 
asom  yn  un  o  gyhoeddiadau  cyfnodol  y  Saeson  am  fis  Tachwedd 
diweddaf.  Mae  hwnw  mewn  erthygl  sydd  yn  ymdrin  â'r  pethau  a 
gofnodir  yn  yr  hanes  efengylaidd,  ac  erthygl  yw  hono  sydd  â'i  hamcan 
i  hyfforddi,  neu  fel  y  dylid  dywedyd  yn  hytrach,  i  gamhyfforddi  dynion 
pa  fodd  i  synio  am,  ac  i  ddeall  y  pethau  hyn.  Awdwr  yr  ysgrif  sydd 
ŵr  tra  adnabyddus  fel  dysgawdwr  a  arfera  ddyweyd  yn  ddiddiwedd  fod 


BTWÎO   CBIST  OAN    DB.    FABBAfi.    f  149 

ganddo  ef  barch  mawr  i'r  efengyl,  ac  nas  gŵyr  yn  y  byd  pa  fodd  yr  elai  ' 
pobl  ymlaen  bebddi.  Ami  bi  y  mae  wedi  bod  yn  bir  draetbu,  er  y 
dywed  ei  fod  yn  awr  ar  fedr  peidio  gwneyd  byny  mwyach.  Ond  er  ys 
bir  amser  bellacb,  íel  un  wedi  derbyn  goleani  newydd  a  cbenadwri 
neillduol  at  ddynion,  y  mae  wedi  ymgymeryd  yn  feunyddiol  â  deongli 
yr  efengyl  er  budd  penodol  yr  oes  bon.  Er  hyny,  barnwn  nas  gwneid 
cam  âg  ef  trwy  ddyweyd  mai  dadymchweliad  yn  fwy  na  deongliad  arni 
y w  yr  byn  a  ysgrifena  efe ;  neu  yn  bytracb  mai  dadymchweliad  fyddai 
pe  byddai  wir.  Try  yr  efengyl  dan  ei  ddwylaw  yn  efengyl  arall  bollol 
a  cbwbl  mewn  cymbariaeth  i  bono  a  draddodwyd  byd  yma.  Darllen- 
wyr  deallus  Cymru,  lawer  o  bonynt,  a  adwaenant  y  gŵr  a'i  ymadrodd« 
ion,  a  pbe  byddai  rai  beb  ei  adwaen,  iddynt  bwy  nid  oes  eisîeu 
enwi  mo  bono.  Ond  y  mae  yntau  hefyd  yn  yr  ysgrif  grybwylledig 
yn  son  am  yr  amgylcbiad  sydd  yn  fater  y  dyfyniad  a  wnaetbom  o 
Dr.  Farrar.  A  pha  fodd  y  gwna  hyny  ?  Yn  bollol  fel  y  dysgwyliasid 
ar  ol  adwaen  ei  arfer  ef.  Am  banes  cyfodiad  cyrff  y  saint  yn  amser 
marwolaetb  Grist,  fe*i  gesyd  gyda  rbagfynegiadau  lesa  Grist  ei  hunan 
am  ei  adgyfodiad  personol  yntau,  a  cbydgysyllta  bob  un  o'r  ddau  â  tbyb 
Herod  ddarfod  cyfodi  loan  o  feirw,  fel  pethau  y  mae  yn  amlwg  ydyat 
iddo  ef  yr  un  mor  bawdd  neu  yr  un  mor  anbawdd,  yr  un  mor  debyg 
neu  yr  un  mor  annbebyg  a'u  gilydd.  Petbau  ydoedd  y  rbai  byn  oll 
oedd  yn  yr  "awyrgylcb  feddyliol  ymba  un  y  trigai  y  cristionogion 
cyntefig  " — petbau  oeddynt  ag  yr  ydoedd  dynion  yn  **  hollol  naturiol " 
yn  eu  dyweyd  wrtb  adrodd  yr  banes  ETydd  genym  ni  am  ddechreaad  yr 
efengyl ;  a  pbethau  sydd  yr  un  mor  wir,  neu  fe  allai,  y  dylem  ddyweyd 
yn  hytrach  yma,  sydd  yr  uo  mor  anwir  neu  ddycbymygol  a'u  gìlydd. 
Mae  yn  wybyddus  mai  un  o  dybiau  sylfaenol  y  cyfryw  ddysgawdwyr — a 
hwn  yn  benodoI-^-yw,  mai  angbredadwy  y  dylid  barnu  yr  byn  sydd 
uwchlaw  natur,  pa  un  bynag  ai  gwyrth  ai  rbywbetb  arall  a  fyddo.  Pe 
coeliai  yr  ysgrifenydd  bwn,  er  esiampl,  ddarfod  cyflawni  rbagfynegiadau 
ein  Harglẃydd  am  ei  adgyfodiad  personol  ei  hanan,  bycban  ganddo 
fyddai  coelio  mai  gwirionedd  llythyrenol  oeddynt  yr  arwyddion  a 
gy merodd  le  ynglŷn  â'i  farwolaeth.  Ac  ar  y  cyfan,  braidd  na  thybiem 
bod  y  credyd  o  fwy  cysondeb  yn  ddyledus  iddo  yn  y  fan  hon  nag  hyd 
yn  nod  i  Dr.  Farrar.  Ni  a  ddylem  erfyn  maddeaant  am  gydenwi  Dr. 
Farrar  à'r  ysgrifenydd  hwn :  nid  oes  iddynt  ddim  yn  gyffredin.  Ond 
ein  hesgusawd  yw,  mai  dyma  un  ffordd  ymha  un  yr  ymddengys  i  ni,  o 
leiafy  y  gellir  gweled  pa  mor  ychydìg  sail  sydd  i  anbawsder  Dr.  Farrar 
gyda'r  hanes  a  nodwyd — yr  anhawsder  barodd  iddo  "gyfrif"  am  yr 
hanes  megys  y  gwnaeth.  Y  neb  a  wrtbyd  bobpetb  o'r  natur  yma  yn  yr 
Efengylau,  megys  y  gwna  yr  ysgrifenydd  a  nodasom,  mae  o  leiaf  gysou- 
deb  hwnw  yn  amlwg.  Ond  i'r  neb  a  dderbyn  ac  a  gydnebydd  y  pethau 
sylfaenol,  ni  a  dybygem  nas  dylai  bod  anhawsder  gyda'r  pethau  cylch- 
ynoly  pan  y  mae  genym  awdurdod  amlwg  ysgrifenydd  ysbrydoledig  dros 
y  diweddaf  fel  y  cyntaf.  Ac  nis  gall  chwaith  y  syniadau  rhyddaf  am 
natur  ysbrydoliaeth  ddwyn  ymwared  iddo  rhag  cael  edrycb  arno  yn 
euog  o  ryw  anghysondeb  yn  yr  acbos  yma.  Yr  ydym  yu  addef  nad 
cysondeb  bob  amser  yw  y  maea  prawf  uchat  nea  orea  y  gellir  dwyn 
golygiadau  dya  ato.  Mae  achlysurou  ag  y  gellir  ca^l  bai  mwy  nag 
ymddangosiad  o  aogbysondeb    mewa  dyn,  pa  un  byaag   ai   mewa 


150  BTWTD   OftlST  OAN   Dft.   FAB&Àlt. 

golygìad  ai  ynte  mewn  ymddygiad  y  byddo.  Fel,  ar  ambell  áro,  y  mae 
cyfiawnder  yn  ymarweddiad  dyn  heb  ymddangos  yn  gyson,  íelly  hefyd 
y  mae  gwirionedd  mewn  golygìad  yn  fwy  na'r  hyn  a  dybir  yn  gysonedd. 
Eto,  ar  yr  nn.pryd,  y  mae  cysondeb  yn  rhywbeth,  ac  yn  wir,  y  mae  yn 
llawer ;  a  hyny  yn  enwedig  pan  y  mae  egwyddor  nen  wirionedd  a  gredir 
yn  sicr  mewn  peth  mwy,  yn  estyn  i  ddyn  agoriad  rhwydd  ac  arweiniad 
diogel  i  iawn  íamn  mewn  peth  Úai.  Felly  yn  hollol,  ni  dybiem,  y  mae 
yn  bod  gyda'r  achos  yr  ydym  yn  awr  yn  son  am  dano.  lawn  y  gwrthyd 
dyn  greda  yr  adroddiad  am  y  cyfry w  arwydd  â  hono  a  ganlynai  y  croes- 
hoeliad,  os  na  chred  chwaith  yn  adgyfodiad  Orist  oddiwrth  y  meirw. 
Ond,  i'r  gwrthwyneb,  drachefn,  y  mae  y  sicrwydd  hollol  a  chwbl  sjdd 
genym  am  adgyfodiad  ein  Harglwydd  o*r  bedd  yn  dwyn  ymwared 
anmhrisiadwy — ymwared  nas  gallant  byth  draethn  ei  werth — i  feddyl- 
ian  a  betrnsent,  fe  allai,  oni  b'ai  hyny,  uwchben  ambell  adran  o*r  hanes 
efengylaìdd.  £i  adgyfodiad  Ef  yw  castell  a  Ue  cadam  Uawer  meddwl 
ar  lawer  moment  ddiírif.  Ac  nid  cadarn  ei  hnnan  yn  nnig  yw  yr 
amddiffynfa  hon,  ond  hi  a  rydd  gadernid  hefyd  i  bethan  eráill  a  fnasent 
yn  ymddangos  yn  sigledig  oni  b'ai  hi.  Heblaw  bod  yn  ddiogel  ei  hnn- 
an,  hi  deiâ  ei  nawdd  a'i  gwarchodaeth  dros  yr  holl  diriogaeth  gylchynol, 
er  diogelwch  i  hono  hefyd.  Ac  oblegid  hyny  yr  ymddengyls  i  ni  nad 
oedd  saîl  dda  i  feddwl  ofpog,  anhyderus,  os  nad  ansicr  Dr.  Farrar  o 
berthynas  i'r  hyn  sydd  fater  y  dyfyniad  a  wnaethom.  Am  adgyfodiad 
lesn  Grist,  nid  oes  yn  meddwl  Dr.  Farrar  ddim  dadl ;  mae  ei  ffŷdd  yn 
ddiffaant  yn  mhethau  mawr  Dadguddìad ;  ond  oblegid  hyny,  fe  ganiateir 
i  ni  hwyrach  ofyn,  gan  ei  fod  yn  gwbl  sicr  a  diymmod  ynghylch  y  peth- 
au  mwyaf,  paham  y  mae  megys  yn  ymrwystro  gydag  ambell  un  o'r 
pethau  lleiaf,  os  ydynt  leiaf  hefyd?  Mae  yn  ddiau  y  gallwn  yn  ddiogel 
gredu  bod  y  mwyaf  yma  yn  cynnal  y  lleiaf.  Am  ddynion  o  gyffelyb 
feddwl  i'r  ysgrifenydd  a  nodasom,  hwynt-hwy  a  dramgwyddant  wrth  y 
naiU  a'r  llall,  ac  felly  a  wrthodant  bob  un  o'r  ddau.  Iddynt  hwy,  fel  y 
gellid  dysgwyl,  y  mae  y  Ileiaf  megys  y  mwyaf,  ar  yr  un  iunser,  ac  o 
herwydd  yr  un  rheswm,  yn  cydsyrthio  i*r  llawr.  Ond,  o'r  tu  arall,  ni 
ddylid  ei  gymeryd  yn  ddyeithr  os  yw  y  ddau  fel  eu  gilydd,  a  chyda  eu 
gilydd,  i  ninnau,  yn  cydsefyll.  Gan  i'n  Harglwydd  mor  sicr  ac  mor 
fanwl  ragfynegu  ei  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw,  a  chan  iddo  ar  ol 
rhagfynegu,  heíyd  yn  wir  gyfodi,  yr  ydym  yn  dilys  goelio  am  hyny  ei 
fod  Ef  yr  hwn  y  dywedai  Ef  ei  Hunan  ei  fod.  Fe'i  heglurwyd  yn  Fab 
Duw  mewn  gallu  trwy  yr  adgyfodiad  oddiwrth  y  meirw.  Yn  gymaint 
a'i  fod  yr  Hwn  ydoedd,  y  mae  yr  amgylchiad  a  edrydd  Matthew  yn 
ymddangos  nid  yn  anhygoel,  ond  yn  gredadwy  iawn.  Er  nas  gẃyr  dyn 
gyda*r  cyfryw  faterion  â*r  rhai'n,  beth  sydd  briodol  na  chymhwys  ymlaen 
llaw,  eto,  ar  ol  derbyn  dadguddiad  sicr  pwy  ydoedd  lesa  Grist,  fe  all 
dyn  anturio  meddwl  na  ddylid  synu  os  cylchynid  ei  aogeu  Bf  gan  y 
cyfryw  ryíeddodau  ag  y  darllenwn  am  danynt.  Fel  mai  ei  wyrthiaa 
oeddynt  y  gweithredoedd  priodol  i'w  fywyd,  felly  o  gymhwysdra  yr 
ydoedd  yr  arwyddion  hyn  yn  canlyn  ei  farwolaeth.  Trwy  hoU  rediad 
ei  hanes  Ef  yr  oedd  megys  dau  fyd  yn  cydgyfarfod  ac  yn  cyffwrdd  â'a 
gilydd.  Ar  brydiau  deuai  y  cyffyrddiad  agos  hwnw  i  fwy  o  amlygrwydd. 
Ac  adeg  pan  y  daeth  felly  ydoedd  hono  pan  fu  farw  ar  y  pren. 

Ond  nid  yn  yr  hyn  a  berthyn  i'r  pynciau  yna  y  mae  nerth  y  Ilyfr 


BYWYD   CR19Í   GAN   DR.    PARR4R.  lol 

yma.    Nid  yn  y  £fordd  yna  yr  apicanwyd  i'w  nerth  fod.    Öwîr  ei  fod  yn 

dwyn  tystiolaeth  i*r  efengyl ;  ond  nid  yw  y  dystìolaeth  a  ddwg  iddi  yn 

gynnwysedig  'yn  gymaint  yn  yr  hyn  a  ddywed,  mwy  nag  yn  yr  hyn  y 

paid  ei  ddyweyd  ar  y  materion  uchod.     Mae  rhagor  rhwng  traethu  yn 

amddiâynol  ar  y  pethau  perthynol  i*r  hanes  sanctaidd  ag  adrodd  yr 

hanes  ei  hunan.     A'r  hyn  a  wnêl  Dr.  Farrar  ydyw,  nid  dadleu  dros,  na 

chwaith  yn  erbyn  dim,  ond  dyweyd  yr  hanes  a  wna ;  a  thrwy  ei  ddy- 

weyd,  galluogi  ei  ddairllenwyr  i  edrych  ar  yr  hanes  hwnw,  neu  ranau  o 

hono,  0  rai  cyfeiriadau,  neu  mewn  rhy w  oleuni  nas  gwelsent  ef  ynddynt 

o'r  blaen.     Yma,  gosodir  yr  hanes  megys  yn  nghanol  y  pethau  a'i 

cwmpasent  pan  y  dygwyddodd,  a  dygir  ninnau  i  dreio  edrych  arno  fel 

fig  yr  ydoedd.     Ond  mae  llyfr  íél  hyn,  nad  yw  yn  amddiffŷn  nac  yn 

dadleu  yn  ffurfiol  mewn.proffes,  eto  yn  amddiffynydd  cryf  mewn  gwir- 

ionedd.     Oblegid  yn  yr  byn  ydyw  hanes  yr  Arglwydd  lesu  ynddo  ei 

hun,  ao  nid  yn  y  petbau  ellir  ddyweyd  am  dano — yno  y  mae  y  nerlli 

mwyaf  i  dori  grym  a  min  pob  ammheuon,  pa  un  bynag  ai  mewn  Uyfr  y 

byddont,  ai  ynte  ymgodi  yn  meddwl  dyn  ei  hunan  a  wnânt.     Y  ddadl 

ddileferydd,  os  cywir  ei  galw  felly,  sydd  yn  tawel  orwedd  yn  nghol  yr 

hanes  ei  hunan,  hono  yw  y  ddadl  gryfaf  oll ;  a  mynych  y  mae  yr  apêl 

ddystaw  a  ddaw  oddiyno  yn  gryfach  i  ddarostwng  ofnau  a  thawelu 

pryderau  na  dim  o'r  ymresymiadau  cywreiniaf,  er  eu  bod  hwythaa  yn 

wasanaethgar  iawn  yn  eu  Ue.     Pa  beth  bynag  a  rydd  ychydig  gymhorth 

i  weled  hanes  yr  Arglwydd  lesu  yn  llewyrchu  yn  ei  oleuni  eì  hanan, 

mae  hwnw,  pe  heb  ddadleu  dim,  yn  ei  ffordd,  yn  amddiffyniad  iddo. 

Ac  fe  ellid  yn  ddiau  ddyweyd  mai  yr  amddiffyniad  goreu  iddo  yw  yr 

adroddiad  cywiraf  a'r  portrëad  cyffawnaf  o  hono.     Ac  nis  gwyddom  ni 

am  un  llyfr  a  rydd  y  fath  help  i  weled  agweddau  allanol  yr  hanes  ag  a 

rydd  gwaith  Dr.  Farrar.     Os  arfer  dyn  ef  gydag  ond  ychydig  sylw 

meddylgar,  fe*i  cynnorthwyir  ganddo  yn  fawr  i  sylweddoli  yn  ei  feddwl, 

os  na  ddywedem  i  weled  megys  â*i  Iygaid,  ddygwyddiadau  oes  ein 

Harglwydd.     Mae  yn  hen  sylw  mai  y  llyfrau  a  gynnorthwyant  íwyaf  ar 

ddyn  ì  ddeall  yr  Ysgrythyr  Lân  y w  y  rhai  a'i  gosodant  càn  belled  ag  y 

gellir  ar  yr  un  tir  a  darllenwyr  cyntaf  oU  y  Gair  Sanctaidd,  neu  y  rhai 

a  fuont  eu  hunain  yn  llygaid-dystion  o'r  pethau  a  groniclir  ynddo.     Ac 

er  mai  mewn  rhan  yn  unig  y  mae  y  sylw  yna  yn  wir,  ac  er  mai  dywed- 

iad  unochrog  y w,  eto  mae  ynddo  wir ;  a'r  gwir  sydd  ynddo  a  fynega 

oreu  un  gwasanaeth  a  wna  y  gwaith  hwn  i  bwy  bynag  a  chwennycbo 

olwg  càn  gliried  ag  a  ellir  gael  ar  amgylchiadau  bywyd  lachawdwr  y 

byd.     Nid  yw  Dr.  Farrar  yn  amddifad  o'r  hyn  a  eilw  dynion  weithiau 

y  "dychymyg  hanesyddol."    Yn  hytrach,  ni  a  ddywedem  ei  fod  yn 

berchen  ar  gyfran  helaeth  o'r  ddawn  hono.     Ac  fe  wyddys  mai  cynneddf 

bwysig,  ac  yn  wir,  hanfodol,  i  hanesydd  yw  hon.     Felly  y  mae  yn  achos 

awdwr  a  ysgrifena  hanesyddiaeth  a  elwir'yn  fydol  neu  ddynol:  felly 

hefyd  y  mae  yn  achos  yr  hanesydd  ag  y  mae  ei  bwnc  yn  gysegredig,  a'i 

ddefnyddiau  i  fesur  yn  ysbrydoledig.     Ni  thycia  dim  i  hanesydd  os  na 

fedd  y  gynneddf  hono.     Yn  ei  rhinwedd  hì  y  mae  yn  medru  ymdaâu  i 

ganol  yr  amseroedd  a'r  helyntion  y  dywed  am  danynt.     A  thrwyddi  hi 

tefyd,  gesyd  ei  ddarllenydd  megys  ei  hunan  yn  nghanol  yr  un  amgylch- 

iadaa.     Tuag  at  iawn  "  ystyried  y  dyddiau  gynt,  blyayddoedd  yr  hen 

oesoedd,"  y  mae  hanesydd  ä  gwir  allu  ganddo  ar  ei  orchwyl  yn  cludo  ei 

k2 


152  BYWID   0AI8T  GAN   DR.   FÁBJEULH. 

hanan  yn  òl  i'r  oesoedd  hyny ;  mewn  myfjrrdod  mae  yn  byw  ynddynt; 
preswylia  ymhlith  eu  pobl ;  gwna  iddo  ei  hanan  deimlo  mai  dynion 
by w  ac  nid  cysgodîon  ydoedd  y  bobl  hỳny ;  edrych  arnynt,  ae  ymddy- 
ddana  â  hwynt.  A'r  hyn  a  wna  ei  hnnan,  fe  allnoga  ei  ddarllenwyr 
meddylgar,  yn  ol  eu  mesar,  i'w  wnenthar  hefyd  megys  yntan.  Fe 
ddeffry  ac  fe  eilw  allan  yn  ei  ddarllenwyr  ryw  ronyn  o  leiaf  o'r  nnystád 
meddwl  ag.  sydd  ynddo  ef  ei  hunan.  Ac  er  mai  am  hanesyddiaAth 
gyffredin  y  dywedir  fel  hyn,  ac  er  yn  ddîau  y  petrusai  dyn  gymhwyso  at 
yr  hanes  sanctaidd  ystyriaethau  cwbl  wir  am  gyfansoddiad  dynol ;  eto, 
hyd  yn  nod  pan  y  mae  defnyddiau  cyfansoddiad  dynol  yn  cael  eu  cloddio 
o'r  Ysgrythyr  lâân,  nid  yw  awdwr  hwnw  yn  annibynol  ar  yr  un 
cymhwysderau  ag  ydynt  anhebgorol  i'r  hwn  y  mae  ei  ddefnyddiau  yn 
gwbl  ddynol.  Mae  ei  waith  yntau  yn  ddarostyngedig  i'r  un  a'r  onrhyw 
ammodau  â  chyfansoddiad  arall,  a  phrawf  o'i  Iwyddiant  fydd  ei  fod  yn 
arwain  ei  ddarllenwyr  i  edrych  ar  y  gwrthddrychau  y  sonia  y  Bibl  am 
danynt  megys  yr  oeddynt  yn  byw  a  bod.  Meddyliem  y  rhaid  i  bawb 
gydnabod  bod  cyfrolau  Dr.  Farrar  yn  dyfod  i  fyny  â'rprawf  hwn.  Am 
ei  fod  felly,  fe  ddeiUia  i'r  rhai  a'i  darllenont  y  daioni  o  gael  dwyn  ar 
gof  iddynt  fod  hanes  iachawdwríaeth  dyn  yn  rhan  hefyd  o  hanesiaeth 
y  ddaear  hon.  Mae  arnom  ar  adegau  eisieu  dwyn  hyn  ar  gof  i  ni.  Yr 
ydys  weithiau  yn  dueddol  i  beidio  rhoddi  iddo  y  lle  dyladwy  yn  ein 
meddyliau.  Gwna  ddaioni  i  ni  gael  ein  deffro  i'r  ystyriaeth  nad  yn 
nhiriogaeth  anweledig  gwirioneddau  noethlymun  y  dygwyd  oddiamgylch 
hoU  achos  ein  cadwedigaeth.  Ystyriaeth  amlwg,  elfenol,  a  thra  hysbys 
i  bawb,  mae  yn  wir,  y w  hynyna ;  eto  ystyriaeth  ag  y  mae  yn  Ues  i  ni  yn 
feunyddiol  ei  sylweddoli.  Gwir  mai  dadguddiad  o  diriogaeth  bell— os 
peU  hefyd — y  byd  ysbrydol  ac  anweledig,  yw  efengyl  eiü  Harglwydd 
lesu  Grist ;  eto  nid  yn  y  byd  hwnw  y  cymerodd  pob  peth  perthynol  i'n 
hiachawdwriaeth  le.  <'  Ymadawiad  a  gyffawnodd  Eíe  yn  Jerasalem " 
oedd  ei  farwolaeth  Ef;  ac  fel  am  ei  farwolaeth,  gellid  dyweyd  yn 
gyffelyb  am  ei  fywyd.  Fe  "gyflawnwyd"  y  bywyd  gorachel  hwnw 
hefyd  ar  y  ddaear  y  mae  dynion  yn  ei  rhodio  yr  awr  hon :  mae  ystyr 
ymha  un  y  geUir  dy wedyd  bod  y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu  yn 
codi  o  weithredoedd  a  gymerasant  le  ymhlith  dynion  ac  yn  nghanol 
golygfeydd  arferol  y  byd  gweledig  hwn.  Athrawiaeth  yr  efengyl, 
atbrawiaetb  a  ymgyfyd  o  hanes  yw,  lawer  o  honi.  0  ffeithiau,  fel  eo 
gelwir,  y  twf  Uíaws  o  athrawiaethau  goruchel  Cristionogaeth ;  ac  nid 
yw  yr  athrawiaeth  yn  fynych  ond  agoriad  ar  ystyr  y  gweithredoedd. 
Ac  0  herwydd  hyny  nis  gallwn  lai  na  gwerthfawrogi  pob  ymgais — ^yn 
enwedig  pob  ymgais  led  Iwyddiannus  fel  yr  eiddo  Dr.  Farrar — i  agor 
ein  Uygaid  i  weled  y  gweithredoedd  hyny  i  ryw  raddau  megys  yr  oedd- 
ynt.  Dywedasom  ei  fod  ef  yn  berchen  ar  y  gynneddf  hanesyddol  a 
grybwyllasom ;  ac  hyd  yn  nod  pe  mai  hwyrdrwm  fyddai  dychymyg  ami 
an  o'i  ddarllenwyr,  eto  ni  dybiem  y  symbyUd  ac  y  deffroid  gronyn  ar  y 
mwyaf  hwyrdrwm  gan  rai  o'r  tu  dalenau  hyn. 

Pan  yn  dywedyd  fel  yna,  yr  ydym  yn  cyfeirio  wrth  gwrs  at  y  pethau 
a  berthynaut  i'r  wedd  allanol — ^y  wedd  ddynol— os  goddefìr  dywedyd 
felly — ar  fywyd  ein  Hiachawdwr.  Hono  yw  y  wedd  a  welir  amlycaf, 
ac  a  deimlir  fywiocaf,  trwy  y  gwaith  hwn;  a  hono,  ysgatfydd,  yw  y 
wedd  y  chwennychai  yr  awdwr  hefyd  i'r  darllenydd  ei  gweled  yn 


BTWTD  OBIST  GAN   DB.   FABBAB.  153 

benaf.  Yr  hyn  yr  edrjcbai  llygad  dyn  arno  sjdd  yma  yn  cael 
ysgriíenn  am  dano.  Yr  oedd  yno  fwy — yr  hyn  nas  gwelai  llygad, 
ac  nas  clywai  clnst,  er  nas  gallai  calon  ystyriol  lai  na  dyfalu  ei 
bresennoldeb,  pa  un  bynag  a  ddeallai  hi  y  peth  ai  peidio.  Hyd  yn  nod 
y  H'íaws  difeddwl  a  gydoesent  â'r  Arglwydd  lesu,  yr  oeddynt  hwy  wrth 
edrych  amo  ef,  a  gwrando  arno,  yn  rbyw  fud  ymdeimlo  eu  bod  yn 
mbresennoldeb  dirgelwch  o  rywfath  a  orweddai  islaw,  neu  yn  bytrach 
nwchlaw  a  thu  hwnt  i'r  hyn  oedd  uniongyrchol  i'w  weled  a'i  glywed. 
Ond  yr  hyn  oedd  fwy  neu  lai  cuddiedig  iddynt  hwy  sydd  bellach 
yn  Ilawn  eglur  i  ni  fel  **mawr  ddirgelwch  duwioldeb — ^Daw  a  ymddan- 
gosodd  yn  y  cnawd."  Nid  yw  Dr.  Farrar  yn  cau  hynyna  o'r  golwg;  ac 
nid  ydym  chwaith  yn  barod  i  ddyweyd  ei  fod  yn  ei  esgeuluso.  Pa  fodd 
y  gwnai  hyny,  gan  y  gŵyr  yn  dda  am  dano,  a  chan  befyd  y  cred 
yn  ddilys  a  dwfn  ynddo?  Ond  am  y  llall  yr  ysgrifena  efe  helaethaf  a 
manylaf.  Mae  yn  debyg  mai  felly  y  rbaid  iddi  fod  mewn  gwaith  o'r 
naturyma.  Pan  y  meddyliwn  am  "Fywyd"  lesu  Grist,  o'r  braidd  y 
mae  dewisiad  wedi  ei  adael  i  ni  yn  amgen  na  meddwl  am  lyfr  yn  traethu 
ei  oes  Ef  megys  ei  gwelwyd  pan  y  preswyliai  ymblith  dynion — amgylch- 
iadau  ei  fywyd,  ac  nid  dirgelwcb  nac  athrawiaeth  ei  Berson,  a  raid  fod 
mater  y  cyfryw  lyfr.  Hwyracb,  mewn  rhan,  mai  am  fod  y  pwnc  am  dano 
wedi  gyru  ei  hanes  ormod  o'r  golwg — mai  dyna  pam  y  dechreuodd  dynion 
yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn  ysgrifenu  ei  *'  Fywyd  "  Ef  o  gwbl.  Yn 
ystod  y  ddwy  neu  y  tair  cenedlaeth  a  aeth  beibìo,  cafodd  rhai  llyfrau  o'r 
nodwedd  yma  eu  galw  allan  gan  sycbed  cynnyddol  yr  eglwys  Gristionogol 
am  fedru  teimlo^a  sylweddoli  yn  wir  ddynoliaeth  a  bywyd  dynol  eì  Pben. 
Fe  hiraethai  llawer  enaid  am  allu  gafael  yn  dynach  yn,  a  sylweddoli  yn 
ddwysach,  y  gwirionedd  bod  eu  Harglwydd  a'u  Gwaredwr  yn  gnawd  o'u 
cnawd  hwytbau;  ac  un  ymateb  i'r  hiraeth  bwnw  oedd  rhai  o'r  llyfrau  a 
ysgrifenwyd  ar  eì  fywyd  Ef  ar  y  ddaear.  Hiraetb  hawdd  ei  ddeall  oedd 
yr  biraeth  hwnw ;  ac'yn  sicr  yr  oedd  ac  y  mae  yn  hiraeth  hawdd  cydym- 
deimlo  âg  ef.  Bhaid  addef  hefyd  bod  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  yn  y  ffordd 
hon  wedi  cyfoethogi  nid  ychydig  ar  lenyddiaeth  Gristionogol  y  blynydd- 
oedd  diweddar.  Ond  eto,  erbyn  hyn,  fe  demtir  un  weithiau  i  dybied 
bod  y  peth  yma  wedi  myned  yn  Ilawn  ddigon  pell.  Pe  caniatëid 
ddarfod  i'r  eglwys  yn  y  canrifoedd  o'r  blaen  ymdroi  cymaint  gyda'r 
athrawiaeth  am  ddirgelwch  Person  ein  Harglwydd  nes  bod  ei  ddynol- 
iaeth,  a'i  fywyd,  a'i  weithredoedd  ymblith  dynion,  yn  cael  eu  cuddio  a'u 
colli  i  raddau  gormodol  yn  ngbanol  yr  ymchwiliadau  dyfnion  a  wnaed 
ynglŷn  â'r  athrawiaeth  hono,  onid  oes  perygl  fod  petbau  yn  awr  ar 
fedr  myned  yn  ormodol  i'r  eithafoedd  arall  ?  Hwyrach  mai  peth  posibl 
yw  fod  amgylchiadau  allanol  bywyd  lesu  Grist  yn  cael  eu  gosod  allan 
mor  gyflawn,  a  boll  fanylion  dyddiau  ei  gnawd  yn  cael  eu  dwyn  gartref 
mor  fyw  ac  mor  arbenig  at  ein  meddyliau,  nes  gofyn  oddiwrthym,  wrth 
ddarllen,  wyliadwriaeth  ac  ystyriaeth  nid  ychydig,  rbag  i  ni  yn  ddiar- 
wybod  ebargofi  fod  yma  lawer  mwy  nag  ydoedd  yn  y  golwg,  ac 
nas  gellid  ei  ddesgrifìo.  Nid  am  fod  ynom  awydd  i  feio  y  gwaith  sydd 
genym  ni  yn  awr  dan  sylw  y  dywedwn  fel  byn.  Y  cyfry  w,  yn  wir,  yw 
ein  hymdeimlad  o'i  ragoriaetb  íel  nad  oes  calon  ynom  i  feio  nemawr 
amo  am  ddim.  Llawer  Uai  y  meddyliem  am  gyhuddo  Dr.  Farrar  ei 
bunan  o  wymi  neu  ball  ynglŷn  â'r  mater  y  aoniwn  am  dana    Mae  yn 


154  BTWTD   CRIBT   GAN   I>B     FABBAR. 

anmhosîbl  darllen  ei  ymadroddîon  ef  heb  deîmlo  yn  rhedeg  danynt  a 
thrwyddynt  barc^edigaeth  dwin  i  Wrthddi}  ch  mawr  yr  hanes  efengyl- 
aádd.  Y  fath  yw  y  defosiwn  addolgar  a'r  dawiolfrydedd  ysbryd  a 
ganíyddir  yn  y  gwaith  hwn,  fel  nas  gallent  ddeiliiaw  ond  o  feddwl  â*i 
argyhoeddiadan  a*i  deimladau  dyfnaf  yn  ymateb  i  eiriaa  y  dysgybl 
a  íynai  ddy wedyd,  **  Fy  Arglwydd:  a'm  Duw."  Wedi  i  ni  ddy wed jd 
cymaint  a  hynyna,  y  mae  yn  ddigon  posibl  y  cyfrifir  ni  ynte  yn 
bar  afresymol,  neu  yn  dra  anghyson,  os  dywedwn  ymhellach  y  buom  ei 
pobpeth  yn  gofidio  ychydig  na  buasai  ar  y  cyfrolau  hyn  ronyn  chwaneg 
o  naws  fewnol — ^gyfriniol,  os  myner — yn  awí?rymu  i'r  darllenydd  y 
tiriogaethau  cuddiedig  sydd  yn  gorwedd  tu  ol  i'r  hyn  y  mae  y  Uygad  yn 
edrych  arnynt.  Barnwn  y  buasai  y  llyfr  yn  rhagorach  ped  ysgrifenasid 
ef  yn  fwy  yn  ysbryd  y  meddylwyr  a  fuont  trwy  oesoedd  cred  yn  chwilio  i 
mewn  ì,  neu  yn  hytrach  yn  dyfal  syllu  ar,  y  tirio^aethau  pell  ond  tra  gor- 
uchel  hyny,  ac  yn  myfyrio  ar  y  gwirionedd  am  Berson  ein  Hiachawdwr. 
Buasai  yn  well  genym  pe  buasai  yr  ystyriaeth  pwy  ydoedd  Efe  yn  fwy 
presennol  trwy  yr  hoU  Iyfr.  Gwyddom  fod  hyny  yn  bresennol  i  feddwl 
yr  awdwr;  ond  ni  a  fynasem  fod  yma  rywbeth  a'i  gwnelsai  yn  fwy 
presennol  i  feddwl  pob  darllenydd.  Wrth  ddywedyd  y  deisyfem  hyn, 
yr  ydym  yn  addef  ei  bod  yn  ddigon  tebyg  mai  deisyfu  yr  anmhosibl  jr 
oeddem.  O  herwydd  pan  yr  amcana  ysgrifenydd  osod  allan  gyda  grym 
gwirionedd  wedd  allanol  bywyd  ein  Harglwydd,  y  mae,  fe  ddichon,  jn 
ymylu  ar  yr  anmhosibl  iddo  ar  yr  nn  a'r  unrhyw  amser  gadw  yn  ystyr- 
iaeth  ei  ddarllenwyr  argyhoeddiad  byw  teimladwy  o  ddirgelwch  rhyfedd 
Person  yr  Hwn  yr  ysgrifena  am  dano.  Diau  mai  mewn  drychieddwl 
yn  unig,  ac  nid  mewn  gweithred  a  gwirionedd,  y  gellir  synio  am  Fy wyd 
Crist  ar  y  ddaear  wedi  ei  ysgrifenu  yn  ysbryd  Dr.  Owen,  neu  Hooker 
yn  ei  bummed  llyfr,  neu  eraiU  cyffelyb  iddynt  hwy.  A  phed  ysgriíenid 
ef,  safái  mewn  enbydrwydd  mawr  o  gael  ei  adael  heb  ei  ddarllen  yn  y 
dyddiau  hyn. 

Yr  oeddem  ar  fedr  myned  i  roi  ein  rhesymau  dros  y  dywediad  diw- 
eddaf  yna ;  ond  y  mae  y  terfyn  eithaf  a  osodir  i  nì  wedi  eì  gyrhaedd. 
O  ganlyniad,  rhaid  i  ni  ymattal  oddiwrth  hyny ;  ac  nid  oddiwrth  hyiiy 
yn  unig,  ond  oddiwrth  bobpeth  pellach  y  mynasem  ei  chwanegu. 
Buom  yn  teimlo  gronyn  o,  awydd  gofyn  cenad  i  ymliw  â  Dr.  Farrar  jm 
achos  ambell  ymadrodd  a  ymddangosai  i  ni  yn  argoeli  braidd  ormod 
tuedd  i  gollfarnu  jmofynion  duwinyddol;  er,  ar  gyfer  hyny,  ni  a  fynem 
gofío  mor  barchus  y  Ilefara  efe  weithiau  am  dduwinyddiaeth  y  Diwyg- 
wyr  Protestanaidd.  Mae  y  cyfryw  frawddeg  a  hon  yn  esiampl  o*r  hyn 
y  meddyliem  am  dano: — ''  Y  mae  y  cwestiwn  a  oedd  aì  ynte  nid  oedd 
Crist  yn  agored  (capable)  i  bechu — a'i  eirio  yn  iaith  y  diriogaeth 
ysgolaidd  a  duwinyddol  ymha  un  y  tyfodd,  y  cwestiwn  pa  un  a  oedd  ei 
natur  ddynol  Ef  yn  ddarostyngedig  neu  heb  fod  yn  ddarostyngedig  i'r 
posiblrwydd  o  bechu — ^yn  un  na  ddygwyddasai  byth  i  feddwl  syml  a 
pharchedigol."  Ni  a  wyddom  ein  bod  wrth  ddyfynu  yr  ymadroddion 
yna  yn  gwneyd  peth  a  bâr,  hwyrach,  i  aml  ddarllenydd  feddwl  yn  uwch 
am  y  llyfr,  yn  hollol  am  y  rheswm  o  herwydd  pa  un  yr  ydym  ni 
yn  tueddu  i  fe'ío.  Ac  nid  ydym  ninnau  yn  cwyno  am  hyny.  Nid 
ydym  chwaith  yn  ystyried  ei  bod  yn  rhwymedig  arnom  i  amddiâyn  y 
cwestiwn  uchod  ag  yr  hir  ddadleawy4  cymaint  arno.    Ond  yr  ydym  yn 


BYWTD    OBIBT  GAN   DB.   FABBAB.  155 

taeddu  i  gwyno  ablegìd  ymadrodd  sydd  yn  son  am  dduwinyddiaeth  ac 
ysgolyddiaeüi  megys  pe  byddent  yr  un  «'r  unrhy w.  Ac  hyd  yn  nod  pe 
yr  un  fuasent,  credwn  yr  haeddent,  nìd  cernod  yn  hoUol,  ond  triniaeth 
dyner  o  leiaí,  os  nad  mesur  o  warogaeth.  Ehai  o  feddylwyr  mwyaí  y 
foyd  oeddent  ysgolwyr;  ac  nid  yw  yn  gwneyd  hyny  yn  Uaì  gwirionedd 
08  addefìr  iddynt  weithìau  ildio  i'r  demtasiwn  i  ymgywreinio  yn  ddigon 
dibwrpas.  Hwyrach  y  caniatëir  i  ni  ddy weyd  ei  íod  yn  resyn  gweled  gŵr  o 
fath  Dr.  Farrar  yn  rhoi  dim  cefnogaeth  i  lawer  o  ragfam  dìwybod  a  ffyna 
yn  erbyn  y  dynion  hyny.  Mwy  dewisol  genym  fuasai  gweled  arwyddion 
0  barch  i  enwau  y  rhai  a  ymroisant  i  íyfyrdod  ar  y  materion  uchaf  oU, 
serch  bod  myfyrdodau  rhai  o  honynt  i  rywrai  yn  ymddangos  yn  lled 
ddifudd.  Modd  bynag,  gwell  yw  i  ni  beidio  crybwyll  y  pethau  hyn,  os 
na  wnawn  rywbeth  mwy  na'u  crybwyll  yn  unig.  Am  hyny,  yr  ydym 
yn  gadael  gwaith  Dr.  Farrar ;  ac  wrth  ei  adael  yn  dymuno  dadgan  ein 
llawenydd  ŷn  herwydd  y  llwyddiant  a  syrthiodd  i*w  ran.  Nid  er  mwyn 
y  cyhoeddwyr  yn  unig  yr  ydym  yn  Uawenhâu»  ond  hefyd  yn  achos  y 
darllenwyr.  Mae  yn  ddiammheu  bod  y  llyfrau  a  ddarllenir  gyda  mesur 
0  awyddfryd,  ac  a  barhànt  felly  am  gryn  dymmor,  yn  rhyw  fynegiad  o 
ansawdd  meddwl  a  chyfeiriad  myfyrdodau  cenedl.  Gellid  tybied  oddi- 
wrth  helynt  y  gwaith  hwn  fod  yr  haues  efengylaidd  yn  cael  meddwl 
amo  gan  laweroedd,  a  bod  swyn  nid  bychan  ynddo  i  lì'aws  mawr;  ac 
felly,  yn  ddiau,  y  mae.  Mae  yn  fater  diolchgarwch  fod  y  llyfr  yn 
boblogaidd.  Am  ran  o'r  un  amser  ag  yr  oedd  argraffîad  ar  ol  argraffîad 
o'r  cyfrolau  hyn  yn  dyfod  allan  o'r  wasg,  yr  oedd  yn  Lloegr,  fel 
y  gwyddys,  waith  arall — ar  Grefydd  Oruwchnaturiol — yn  myned  trwy 
gryn  nifer  o  adargraffîadau.  Am  ysbaid  hwy  a  gydredent ;  ac  hwyrach 
nad  annaturiol  i  ymgynnyg  i'r  meddwl  fel  cwestiwn  o  chwilfrydedd,  o 
leiaf,  oedd  gófyn  pa  un  a  arafai  gyntaf.  Yr  oedd  gan  y  Ilall  gryn  fantais 
ar  hwn.  Yn  un  peth,  Ilyfr  yn  dinystrio  oedd  hwnw;  ac  y  mae  yn  bur 
hysbys  yr  hudoliaeth  i  lawer  darllenydd  sydd  mewn  Ilyfr  felly;  ac  os 
bydd  yn  llyfr  dienw,  megys  yr  oedd  hwn,  y  mae  yr  hudoliaeth  hono  nid 
yn  Uai,  ond  yn  llawer  mwy.  Pwy  a  gyfrif  am  ba  faint  o'u  poblogrwydd 
y  mae  llyírau  dienw  yn  ddyledus  i'r  cyâe  gwych  ynglŷn  â  hwy  a  roddir 
i  ddynion  ymarfer  eu  cynneddf  i  ddyfalu  ?  Mewn  achosion  o'r  fath,  nid 
oes  dim  yn  ei  gwneyd  yn  anmhosibl  i  briodoli  Ilyfr  cwbl  anffyddol  i'r 
esgob  gaUuocai  ar  y  fainc.  Ond  er  pob  màntais,  nid  ydym  yn  meddwl 
ei  bod  yn  ormod  dy weyd  am  y  Ilyfr  a  grybwyllasom  ei  fod  i  fesur  mawr 
bellach  yn  trigo  mewn  dystawrwydd.  Ond  y  mae  darllenwyr  yn  para  i 
alw  am  gyfrolau  Dr.  Farrar.  A  pha  ymadawiad  bynag  y  sydd,  neu  ynte, 
fel  y  myn  rhai,  a  ddichon  fod  ar  ddyfod,  oddiwrth  âydd  yr  efengyl,  amlwg 
yw  mai  pethau  sylfaenol  y  ffydd  hono,  a'r  pethau  hyny  mewn  gwedd 
efengylaidd  arnynt,  ydynt  hefyd  y  pethau  sydd  â'r  attyniad  mwyaf 
ynddynt  i  filoedd  o  ddarllenwyr  yn  y  blynyddoedd  diweddaf  hyn.  Ac 
wrth  ystyried  helynt  gwaith  o'r  fath  yma,  y  mae  yn  mynych  ymgynnyg 
i'r  meddwl  i  ymofyn  betb  sydd  yn  y  pethau  hyn — beth  sydd  yn  y 
petbau  ynghylch  lesu  Grist  o  N8zareth — ì  beri  eu  bod  o  swyn 
diddarfod  i  ddynion.  Pa  sawl  Bywyd  Grist  a  fu  o  flaen  hwn  nis 
gwyddom  ni ;  ac  nis  gŵyr  neb  pa  sawl  un  a  ddêl  ar  ei  ol.  Ond  fel  mai 
nid  hwn  jw  y  cyntaf,  nid  efe  chwaith,  yn  ddiau,  a  fydd  y  diweddaf.  Y 
mae  yn  dra  sicr  y  bydd  dynion  yn  dychwel  ac  yn  dychwel  drachefn  at 


156  BYWTD   CRIBT   GAN   DB.    FARRAR. 

y  testaD  hwn.  Fa  nn  bynag  ai  o  ddoethineb  mewn  dynion  y  ba  ae  y 
bydd  hyny  ai  peidio,  mae  yn  debyg,  bellach,  mai  fel  hyn  y  gwnânt 
Fe  buasem  yn  myned  ì  farnn  ymlaen  llaw,  hwyrach  na  ddysgwyliasem 
weled  cymaint  o'r  math  hwn  ar  lyfrau.  Ni  a  dybiasem  mai  yn  y  fan  yma 
o  bob  man  y  dysgwyliasid  cly wed  dynion  yn  gofyn,  '*  Pwy  sydd  ddigonol 
i'r  pethau  hyn?"  Nid  yw  i  ryfedda  llawer  ato  os  cafwyd  rhai  o  ddysg- 
yblion  yr  Arglwydd  lesn  yn  barnu  ei  fod  ef  o  leiaf  yn  rhyfyg,  os  nad  yn 
rhywbeth  mwy  na  rhyfyg,  i  ddyn  anysbrydoledig  feddwl  am  geisìo 
ysgrifenu  ei  hanes  Ef.  Llawer  credadyn  a  fa,  ac  yn  ddiau  eto  y  sydd, 
yn  cwbl  gydymdeimlo  âg  ysbryd  cwestiwn  hysbys  Herder, — **Pwy,  yn 
wir,  ar  ol  loan,  a  allaî  anturio  ysgrifeiiu  bywyd  Crist?"  Ond  eto, 
anturìo  y  mae  dynion,  ac  ni  a  goeliwn  mai  parhâu  ì  anturio  a  wnânt. 
Diau,  bellach,  na  pheidiant  o  genedlaeth  i  genedlaeth.  Y  mae  yn 
ddiogel  credu  nad  ysgrifena  neb  fywyd  perflfaith,  hyd  yn  nod  fel  y  mae 
dynion  yn  cyfrif  perffeithrwydd.  Bydd  oes  ar  ol  oes  yn  teimlo  fod  y 
pwnc  yn  fwy  na'r  traethu  a*r  gosod  allan  a  fu  arno.  Fe  gyfyd  ysgrif- 
enydd  ar  ol  ysgrifenydd  i  geisio  dwyn  allan  holl  olud  y  mater  sydd 
yma,  ond  bydd  y  naill  ar  ol  y  llall  yn  methu,  megys  eu  rhagflaenoriaid. 
Ond  pe  peidiem  a  dyfalu  am  y  dyfodol,  a  meddwl  yn  unig  am  y  presennol, 
yr  ydym  yn  gweled  nad  yw  dynion  byth  yn  blino  ysgrifenu  a  darllea  ar 
y  testun  hwn.  Pa  un  bynag  ai  cyfeillion  ai  gelynion,  nis  gallant  Iwyr 
ymysgwyd  oddiwrth  y  gafael  sydd  ganddo  ar  fyfyrdodau  dyn.  Ac 
y  mae  yn  hyn  ryw  dystiolaeth  i'r  mawredd  caddiedig  sydd  ynddo.  Os 
nad  oes  rhywbeth  ynddo  anfeidrol  fwy  nag  sydd  ymhob  pwnc  arall, 
paham,  bellach,  nas  gadawai  dynion  lonydd  iddo;  paham  y  maent  heb 
flino  arno;  paham  nas  dyhysbyddent  ef;  pa  wythi'en  sydd  yma 
yn  goddef  ei  gweithio  trwy  yr  oesoedd,  a  thystioiaeth,  er  hyny,  yn  aros 
yn  ymwybod  dynion  ei  bod  o  hyd  heb  ei  gweìthio  allan?  Megys  y 
dywedasom,  byddai  yn  llawen  genym  gredu  fod  y  gwaith  yma 
yn  arwain  eto  liaws  o  ieuenctyd  ein  cenedl  oddiwrtho  ei  hun  at 
yr  hanesion  sanctaìdd  cyntefíg.  Fe  ymddangosai  yn  chwithig  pe 
dywedem  bod  eisìeu  i'n  cydwladwyr  fod  yn  llai  o  ddawinyddion.  Âc 
nid  ydym  yn  gwneyd  felly.  Pell  iawn  oddiwrth  hyny.  Yr  hyn  yr 
anturiwn  ei  ddywödyd  yw,  y  byddai  yn  dda  ein  bod  oll,  nid  yn  dduwin- 
yddion  llai,  ond  yn  ysgrythyrwyr  mwy;  ac  yn  enwedig  felly  o  ran  bod 
yn  gyfarwydd  yn  yr  ysgrythyrau  hyny  a  roddant  i  ni  hanes  y  gweith- 
redoedd — neu,  os  myner  eu  galw  felly,  y  ffeithiau — sydd  yn  sylfeini 
iachawdwriaeth  dynion. 


Y  DILÜW  A   ÖWYDDONIAETH. 

"  A'b  Arglwydd  a  welodd  mai  aml  oedd  drygioni  djn  ar  j  ddaear,  a  bod 
holl  fwriad  meddylfryd  ei  galon  yn  anig  yn  ddrygionus  bob  amser.  Âc 
edifarhâodd  ar  yr  Arglwydd  wneutliur  o  hono  eí  ddyn  ar  y  ddaear,  ac 
efe  a  ymofidiodd  yn  ei  galon.  A*r  Arglwydd  a  ddywedodd,  Dilëaf  ddyn 
yr  hwn  a  grëais  oddiar  wyneb  y  ddaear,  o  ddyn  hyd  anifail,  hyd  yr 
ymlusgiad,  a  hyd  ehediad  y  nefoedd  ;  canys  y  mae  yn  edifar  genyf  eu 
gwneuthur  hwynt  '*  (Gen.  vi.  5 — 7).  Yr  oedd  y  cynddiluwiaid,  fe  welir, 
wedi  syrthio  i'r  fath  bechadurusrwydd  fel  ag  i  dynu  gwg  a  digllonedd 
yr  Arglwydd  arnynt,  fel  y  penderfynodd  eu  dyfetha  oddiar  y  ddaear ;  yr 
hyn  a  gyflawnwyd  trwy  anfon  dyfroedd  y  diluw  i*w  gorchuddio,  pryd  y 
boddwyd  holl  ddynolry w,  oddigerth  Noah  a*i  deulu,  y  rhai  oeddynt  wedi 
cael  flFafr  yn  ngolwg  yr  Arglwydd.  Fe  roddir  }r  amser  yn  gyffredin 
oddeutu  o.B.  1656,  neu  o.o.  2348;  |ic  mae  yr  amgylchiad  yn  cymeryd 
lle  pwysig  mewn  hanesiaeth,  gan  ei  fod  yn  gorphen  un  o*r  cyfnodau  i  ba 
rai  y  rhenir  hanesiaeth  y  byd. 

Y  mae  yr  hanes  ysgrythyrol  am  y  diluw  yn  cael  ei  gadarnhâu  gan 
líaws  mawr  o  draddodiadau,  y  rhai  sydd  i'w  cael  ymysg  yr  oll  o'r  bron 
0  genedloedd  y  ddaear ;  ac  hefyd  fe'i  cadamheir  gan  hen  hanésion,  y 
pwysicaf  o'r  rhai,  íe  allaì,  ydyw  eiddo  Berosus,  hanesydd  Babylonaidd. 
Geiwir  y  person  a  gadwyd  rhag  boddi  yma,  yn  Xisuthurus,  yr  hwn  yn 
ddiddadl  oedd  yr  un  â  Noah  y  Bibl.  Y  mae  yr  hanes  yn  dyweyd  iddo 
gael  ei  rybuddio  mewn  breuddwyd  y  byddai  i'r  byd  gael  ei  orchnddio  â 
dwfr,  ac  y  byddai  i'r.holl  breswylwyr  gael  eu  dyfetha,  oddigerth  efe  ei 
hun,  ei  wraig,  ei  blant,  a'i  gyfeillion  mwyaf  mynwesol,  ynghyd  a  dau  o 
bob  anifaili  er  cadw  i  íyny  y  rhywogaeth.  Yr  oedd  yr  arch,  neu  y 
"  llong  "  fel  ei  gelwid,  i  fod  yn  bum*  ystâd  (dros  hanner  miUdir)  o  hŷd, 
a  dati  ystàd  (chwarter  milldir)  o  lêd.  Aeth  Xisuthurus,  wedi  iddo  ei 
hadeiladu,  i  mewn,  ynghyd  a'i  deulu  a'r  anifeiliaid ;  ac  yna  dechreuodd 
wlawio.  Wedi  i*r  dwfr  godi  yn  ddigon  uchel,  ymsymudodd  yr  arch 
tuag  Armenia;  ac  ymhen  tri  diwrnod  wedi  i'r  gwlaw  leihâu,  anfonodd 
Xisuthurus  adar  allan,  y  rhai  cyn  hir  a  ddychwelasant,  heb  allu  cael  llo 
i  orphwys.  Wedi  ychydig  ddyddiau  anfonodd  adar  eraiU»  y  rbaì  a 
ddaethant  yn  ol  â'u  traed  yn  orchuddiedig  gan  laid ;  a'r  trydydd  tro  yr 
anfonwyd  hwy,  ni  ddychwelasant  o  gwbl,  yr  hyn  a  brofodd  iddo  fod  y 
wlad  wedi  sychu.  Yna  edrychodd  allan,  a  gwelodd  fod  yr  arch  wedi 
gorphwys  ar  fynydd.  Ymhen  ychydig  ddyddiau  wedi  hyny,  agorodd  y 
drws,  ac  aeth  efe,  a'i  deulu,  a*r  anifeiliaid  allan.  I  ddiolch  am  y  wared- 
igaeth,  adeiladoddjallor,  ac  aberthodd.  Wedi  hyn,  nid  oes  yr  un  hanes 
i*w  gael  am  dano ;  diflanodd  o'r  golwg.  Y  mae  llawer  eraill  o  hanesion 
i'w  cael  am  y  diluw,  megys  y  rhai  a  adroddir  gan  Abydeus  a  Hieronymus» 


158  '         Y    DILÜW    A    GWYDDOyTAlíTn. 

y  rhai  sydd  yn  dra  thebyg  i  eiddo  Berosns.  Ueblaw  yr  hanesion  hyn, 
darganíyddodd  Mr.  George  Smith  amryw  argrafflechan  Assyriaidd,  yn 
cynnwys  hen  chwedleuon  a  thraddodiadan,  ac  yn  eu  plith  mae  hanes  am 
y  diluw,  a  rhywbeth  tebyg  ydyw  i'r  lleill.  Wrth  gymharu  y  rhai  hyn 
â'u  gilydd,  a  hefyd  â'r  Bibl,  gwelir  eu  bod  yn  cytuno  yn  y  rhanau  han- 
íodol  o*r  hanes,  sef  arch,  cadwraeth  anifeiliaid,  arosiad  yr  arch  ar 
fynydd,  a  phethau  cyffelyb ;  y  mae  y  rhai  hyn  yn  cyfateb  yn  y  cwbl, 
ond  y  maent  yn  gwahaniaethu  yn  y  manylion.  Wrth  ystyried,  íodd 
bynag,  fod  cymaint  o  amser  wedi  myned  heibio  cyn  iddynt  gael  en 
hysgriíenu,  ac  iddynt  fodoli  cyn  hyny  yn  unig  mewn  traddodiadan, 
y  mae  yn  sjrndod  eu  bod  yn  cyfateb  mor  Iwyr,  yr  hyn  sydd  yn  brawf 
cadarn  o  wirionedd  yr  hanes  yn  y  Bibl. 

Mae  traddodiadau  o'r  trychineb  ofnadwy  hwn  i'w  cael  ymysg  yr  oll  o 
genedloedd  y  ddaear,  oddigerth  ymysg  y  Uwythau  duon.  Y  mae  traddod- 
iadau  a  hanesion  am  y  diluw  yn  fwy  Uiosog,  ac  yn  fwy  cyffredinol,  nag 
am  yr  un  amgylchiad  arall  y  cawn  hanes  am  dano.  Ffaith  hynod  ydyw, 
er  nad  oes  hanes  am  dano  ymysg  y  bobl  dduon,  y  Negröaid,  y  mae 
llawer  o  draddodiadau  yn  ei  gylch  ymysg  yr  Indiaid  Gochion,  a*r 
llwythau  eraiU  a  gyfanneddant  gyfandir  America. 

Ý  mae  yr  hanesion  hyn  am  y  diluw  ymysg  cenedloedd  anwaraidd  yn 
myned  ymhell  i  brofi  fod  y  fath  drychineb  wedi  cymeryd  ile ;  ac  yn  wir 
ychydig  o  bobl  sydd  yn  ei  wadu  yn  awr.  Ond  y  mae  llawer  o  ddadleu 
o  berthynas  i'w  ëangder ;  hyny  ydy w,  pa  un  ai  diluw  Ueol,  neu  ranol, 
yn  gorchuddio  ond  rhy w  barthau  o'r  ddaear  yn  unig  ydoedd,  ynte  diluw 
cyffredinol,  yn  gorchuddio  yr  oll  o  honi  ? 

Y  farn  fwyaí  cyffredinol  hydyn  ddiweddar  oedd  ei  fod  yn  gorchuddio 
yr  oll  o'r  ddaear ;  ond  iel  y  mae  hanesiaeth  a  gwyddoniaeth  yn  cyn- 
nyddu,  mae  y  golygiad  hwn  yn  myned  yn  f wy  annhebygol  yn  barhàns ; 
a'n  hamcan  yn  awr  fydd  ymdrechu  dangos,  trwy  gymhorth  gwyddoniaeth, 
ac  yna  trwy  gymhorth  y  Bibl,  mai  dilnw  rhanol  ydoedd ;  ac  yna  dangos 
nad  ydyw  y  syniad  fod  diluw  wedi  bod  ar  y  ddaear  yn  groes  i  wyddon- 
iaeth,  fel  yr  haera  rhai,  ond  ei  fod  yn  beth  posij)! ;  ac  hefyd  ymdrechwn 
roddi  damcaniaeth  o'r  diluw,  neu  ddangos  y  duU  trwy  ba  un,  fel  y 
meddylia  prif  ddynion  yr  oes,  y  daeti^  y  dyfroedd  i  orchuddio  y 
ddaear. 

I  ddechren,  gwnawn  ychydig  sylwadau  ar  yr  arch.  Oorchymynodd  yr 
Arglwydd  i  Noah  ei  gwneyd  o  "  goed  gopher."  Ni  wyddys  yn  sicr  pa 
goeden  oedd  hon ;  ond  yn  ol  y  farn  fwyaf  cyffredin,  y  cypreswydden 
ydoedd.  Mae  y  cypreswydden  i'w  chael  mewn  cyâawnder  mawr  o 
amgylch  y  fan  y  tybir  yr  adeiladwyd  yr  arch ;  ac  mae  befyd  yn  bren 
ysgafn  a  pharhâol,  dwy  nodwedd  tra  phwysig  a  gwerthfawr  er  adeilada 
unrhyw  beth  nofiadwy. 

Yr  oedd  yn  fawr  anferth  ac  yn  gref ,  fel  y  gellid  dysgwyl  oddiwrth  yr 
amser  maith  a  gymerwyd  iV  hadeiladu — chwech  ugain  mlynedd. 
Dangosa  hyn  fod  gan  y  cynddiluwiaid  wybodaeth  led  gywir  o'r  celfydd- 
ydau,  canys  yr  oedd  cryn  fedr  yn  ofynol  i  allu  adeüadu  gwaith  laor 
iawr;  oud  rhaid  cofio  fod  y  Ooruchaf  wedi'r  cwbl  yn  llywodraethu  yr 
holl  waith,  Y  mae  yn  ffaith  led  hynod  fod  adeiladwyr  llongau  yn  y 
wlad  hon,  a  gwledydd  eraill,  wedi  darganfod  fod  y  llestri  hyny  ag  ydynt 
yn  dwyn  cyfartaledd  mewn  maintioli  i  arch  Noah«  yn  rhagori  mewn 


T    DILDW    A   GWYDDONIARTH.  159 

cryfder,  parhàd,  a  gallaoedd  hwylio»  ar  hẁ  matih  arftll.  Fel  byn  j 
gwelir  íod  gwyddoiiiaeth,  fel  y  cynnydda,  yn  dangos  yn  gryfach  yn 
barhâus  wirionedd  ac  ysbrydoliaeth  y  Bibl. 

Yr  oedd  ffurf  yr  arch  yn  debyg  i  gist,  neu  i  "arch  y  dystiolaeth,"  yr 
hon  oedd  y  tu  fewn  i'r  11  en.      Yr  oedd  o  ran  maint  yn  dri  chan'  cufydd 

0  hŷd,  deg  cufydd  a  deugain  o  lêd,  a  deg  ar  hugain  o  uchder ;  neu  yn 

01  ein  mesurau  ni,  a  cliymeryd  cuíydd  yn  un  fodfedd  ar  hugaìn,  yr 
oedd  yn  525  troedfedd  o  hŷd,  87  troedfedd  6  modíedd  o  lêd»  a  62 
troedfedd  6  modíedd  o  uchder.  Yr  oedd  mynediad  ì  mewn  iddi  trwy 
ddrws  yn  ei  hochr ;  goleuid  hi  oddiuchod  gan  ffenestr,  a  chynnwysai  dri 
uchder,  y  rhai  oeddynt  wedi  eu  rhanu  drachefn  yn  gelloedd.  Er  mwyn 
ei  chryfhâu,  a'i  gwneuthur  yn  alluog  i  gadw  dwír  allan,  yr  oedd  wedi  ei 
*'  phygu  oddifewn  ac  oddiallan  â  phýg." 

Yr  oedd  y  celloedd  wedi  eu  gwneuthur  i'r  amcan  o  wahanu  yr  anifeil- 
iaid  oddìwrth  eu  gilydd,  i  gadw  yr  ymborth  anghenrheidiol,  ac  i  Noah 
a'i  deulu  gael  lle  cyfaddas  i  drigo.  Ehanwyd  y  crëaduriaid  i  ddau  ddos- 
barth  mawr,  glân  ac  aâan.  Yma  y  cawn  y  cam  cyntat  at  ddosbarthu  y 
deymas  anifeilaidd ;  a  dyddorol  ydy w  meddwl  mai  yn  y  Bibl  y  ceir  y 
cam  cyntaf  hwnw.  Y  mae  y  gorchymyn  ynghylch  cadwraeth  yr  anifeil- 
iaid,  a  roddodd  yr  Arglwydd  i  Noah,  wedi  crëu  Ilawer  o  ddçdleu. 
Haera  rhai  fod  y  Bibl  yn  anghyson  âg  eí  ei  hun ;  o  herwydd  cawn  yn 
y  chweched  bennod  o  Genesis,  '*  Ac  o  bob  peth  byw,  o  bob  cnawd,  y 
dygi  ddau  o  bob  rhy w  i'r  arch  i'w  cadw  gyda  thi ;  gwrry w  a  bany w  íydd- 
ant.  O'r  ehediaid  wrth  eu  rhywogaeth ;  ac  o'r  anifeiliaid  wrth  eu  rhyw- 
ogaeth ;  o  bob  ymlusgiad  y  'ddaear  wrth  ei  ry  wogaeth ;  dau  o  bob 
rhywogaeth  a  ddaw  atat  i'w  cadw  yn  fyw  "  (Gen.  vi.  19,  20).  Ond  yn  y 
seithfed  bennod,  cawn  yr  ychwanegiadau  canlynol  at  y  gorchymyn,  "  O 
bob  anifail  glân  y  cymeri  gyda  thi  bob  yn  saith,  y  gwrryw  a'i  fanyw,  a 
dau  o'r  anifeiliaid  nad  ydynt  lân,  y  gwrryw  a'i  fanyw,"  &c.  Ònd  i 
gyfarfod  â*r  anghysondeb  ymddangosiadol  hwn,  gwelir,  wrth  edrych  yn 
íanwl,  mai  amcan  yr  Arglwydd  yn  y  chweched  bennod  ydy  w  cadw  i  fyny 
yr  hâd,  y  rhy wogaeth,  ar  y  ddaear ;  ond  y  mae  heíyd  yn  y  seithfed  yn 
cymeryd  i  ystyriaeth  ymborth,  a  gwasanaeth  crefyddol,  trwy  aberthu ; 
a  phan  y  dychwela  yn  ol  at  gadwraeth  y  rhywogaethau  (Gen.  yii. 
14 — 16),  y  mae  yn  arfer  yr  un  geiriau  ag  yn  y  dechreu. 

Yn  y  fan  hon,  fe  gyfyd  cwestìwn  hynod  o  naturiol,  A  oedd  yr  arch 
yn  ddigon  ëang  i  gynnwys  yr  holl  anifeiliaid  hyn  ?  Os  gellir  tynu  y 
rhywogaethau  i  lawr  i'r  nifer  y  mae  llawer  o  ddynion  dysgedig  wedi 
ceisio  eu  tynu,  fe  fydd  y  cweetiwn  wedi  eì  benderfynu  yn  union,  seí  ei 
bod.  Geisiodd  yr  Ësgojb  Wilkins  ddangos  nad  ydynt  yn  rhiío  ond  cant 
0  anifeiliaid  pedwartroed,  a  dau  cant  o  adar ;  a  thynu  allan  y  cyfryw 
ag  sydd  yn  by w  yn  y  dwfr  ac  yn  y  pridd.  Fe  ddywed  Dr.  Hales  hefyd, 
"  A  allwn  ni  am  un  foment  ammheu  nad  oedd  yr  arch  yn  ddigon  ëang 
i  gynnwys  wyth  person,  ac  oddeutu  dau  cant,  neu  ddau  cant  a  hanner  o 
grëaduriaid  pedwartroed;  nifer  i  ba  un  y  gellir,  yn  ol  Buffon,  dynu  i  lawr 
y  gwahanol  rywogaethau  ?  "  Ond  y  mae  naturiaethwyr  diweddar  wedi 
canfod  fod  y  rhywogaethau  yn  fwy  o  nifer  o  lawer  nag  a  ddywedir  gan 
Buffon  yn  y  cyfrif  brysiog  hwn  eu  bod.  Wedi  dwys  a  maith  ystyriaeth, 
y  maent  wedi  dyfod  i'r  penderfyniad  nas  gellir  tynu  nifer  y  rhywogaeth- 
au  yn  îs  na  rhy  wle  tua'r  cyfrif  canlynol : — 


160  T   DILUW  A   GWTDDONIABTH. 

Anifeiliaid  pedwartroed 2,000  o  iywogaethaiL 

Adar  .i 6,000  o  iywogaethaiL 

Tmlnsgiald  2,000  o  iywogaethaiL 

Mafologion  tirol  fland  Tnollttsca)  4,600  o  iywogaethan. 
Ednogiaid,  &c.  (ijisects) 60,000  o  rywogaethan. 

Tn  7  cyfrif  a  wnaeth  Bnffon,  nid  oedd  yn  cymeryd  i  mewn,  er  esiampl, 
ond  nn  rhywogaeth  o  gawrfìlod  (elephants),  pryd  y  mae  dan  yn  bod,  yr 
Affricanaidd  a*r  Asiaidd;  felly  yr  oedd  pedwar  o  gawrfìlod  yn  yr  arch, 
yn  lle  dan  fel  y  tybir  yn  gyffredin.  Eto  gyda'r  darnngorn  frhinoceros)^ 
yn  lle  dan  rywogaeth,  fel  y  tybiodd  efe,  y  mae  beth  bynag  chwech,  nen 
saitb,  fel  y  dywed  Johnston ;  felly  yr  oedd  denddeg,  os  nad  pedwar  ar 
ddeg,  0  honynt  yn  yr  arch.  Ac  felly  gyda  Uiaws  o  grëadnriaid  eraiU, 
megys  y  carw,  yr  ych,  &c.  Fe  ddywed  Mr.  Hngh  Miller  fod  yn  ofynol 
cael  o  Ìeiaf  chwech  o  eirch  cymaint  âg  arch  Noah  i'w  cadw. 

Y  mae  anhawsder  eto  yn  codi  gyda'r  pryfaid.  Yn  gyntaf,  snt  y 
daethant  o*u  gwahanol  wledydd  i'r  arch  ?  Y  mae  pryfaid  yn  perthyn  i 
Anstralia,  er  esiampl,  nas  gellir  en  cael  mewn  nnrhyw  wlad  arall,  a 
llawer  o'r  rhai  hyny  heb  esgyll,  ond  ymlnsgant  yn  araf  ar  y  ddaear ;  pa 
fodd  y  gallasent  groesi  y  môr  ?  Hefyd  y  mae  llîaws  mawr  o  honynt, 
megys  yr  ephemerat  nad  ydynt  yn  byw  ond  am  ychjdig  orian  nen  ddydd- 
ian  i'r  fan  bellaf.  Buasai  yn  ofynol  cael  en  hwyan  i'r  arch,  ea  cadw 
yno,  ac  yna  en  hanfon  yn  eu  holan  i'w  gwahanol  leoedd  en  hnnain ;  ac 
nis  gallesid  gwneyd  hyny  ond  yn  nnig  trwy  wyrth.  Nid  yw  y  rhan 
fwyaf  o'r  pryf aid  hyn  yn  by w  ond  ar  nn  math  o  ddeilen  yn  unig ;  a 
chan  i  ni  grybwyll  Anstralia,  sut  y  gallasai  Noah  gael  y  bwydydd  afrifed 
hyn  o'r  wlad  hono,  a  gwybod  i  ba  ddosbarth  o  bryfed  y  perthyDent,  ond 
trwy  wyrth?  Os  cymerir  mai  trwy  wyrth,  y  mae  ymresymiad  ar  ben; 
ond  y  mae  hyn  yn  dra  annhebygol,  fel  y  sylwn  eto. 

Fe  ddywed  y  Parch.  T.  Milner,  yn  ei  Gallery  of  Nature,  ar  y  pwnc 
hwn,  '*  Ymddaogosa  y  ddamcaniaeth  a  goleddir  yDghylch  gwasgariad  yr 
anifeiliaid,  fe  allai  i  rai,  yn  groes  i'r  gwirioneddan  a  ddadgnddir  yn  y 
Bibl ;  y  rhai,  yn  ol  y  duU  cyffredin  o*u  hesbonio,  a  ddysgant  fod  casgl- 
iad  0  hoU  rywogaethau  o  grëaduriaid  y  ddaear  yn  arch  Noah ;  fod  dilnw 
cyffredÌDol  wedi  dyfetha  yr  oll  o'r  Ueill,  a  bod  yr  oll,  ar  ol  y  diluw,  wedi 
eu  gwasgam  o'r  canolbwynt,  mynyddoedd  Ararat,  i  bob  parth  o'r  byd. 
Y  mae  yn  anmhosìbl  cysoni  yr  athrawiaeth  hon  â  ffeithiau  mîlofyddol 
(zoological  facts),  heb  gredu  fod  cyfres  o'r  gwyrthiau  mwyaf  rhyfeddol  a 
difudd  wedi-  eu  cyflawni,  ynghylch  y  rhai  y  mae  yr  Ysgrythyrau  yn 
ddystaw.  Gwyddom  nas  gallasai  hangaroos  ac  emus  Anstralia,  Uamas 
Pern,  cenogiaid,  a  bwytäwyr  morgrug  Paraguay,  heb  enwi  yr  un  engraifit 
arall,  ddyfod  o'u  gwledydd  eu  hunain  i  unrhyw  barth  o'r  Hen  Fyd,  ac 
yn  ol  wedi  i'r  diluw  ddarfod.  Ac  hefyd  nis  gall  yr  arth  wèn  a'r  môr- 
f arch,  yr  estrys  a'r  hwyad  fwythblu  (eider  fowl),  y  reindeer  a'r  girafe,  heb 
enwi  ychwaneg,  fyw  ynghyd  yn  eu  sefyllfa  naturiol,  gan  mai  brodorion 
hinsoddau  hollol  wahanol  ydynt ;  a  phe  gallesid  eu  crynhoi,  a'u  cyf- 
addasu  i  fyw  yn  yr  un  hinsawdd«  mae  y  drychfeddwl  am  adeilad  ddigon 
ëang,  hyd  yn  nod  i  gynnal  y  ddegfed  ran  o'r  anifeiliaid  oeddynt  i'w 
cadw  rhag  boddi,  yn  ffolineb  hoUol." 

Y  mae  syniadau  anghywir  a  ffol  yn  cael  eu  coleddu  gan  l'iaws  mawr  o 
Weidwyr  diluw  cyffredinol,  ynghylch    effeithiau    y  diluw  hwnw  ar 


t   DlLÜW   Á   GWTbbOMlÀ£Ttì.  löi 

jmddangosiaJ  naturiol  j  ddaear.  Haerant  fod  yr  haenan  a  elwir 
foBsiliferous  sirata,  wedi  eu  gadael,  neu  eu  gwneuthur  ganddo.  Credant, 
yn  ol  athrawiaeth  Dr.  Buckland,  mai  ol  anwada<^wy  o  hono  ydyw  lluch- 
welyau  (drift  heds)  y  parthan  gogleddol.,  Y  Proffeswr  Fleming,  yn 
18S6,  oedd  y  cyntaí  i  ammheu  hyn,  ac  amlygodd  ei  olygiadau  mewn 
amryw  draethodau  dysgedig,  pryd  y  daeth  â  rhesymau  cedyrn  yn  ei 
erbyn.  Crëodd  y  traethodau  fáwr  syndod,  a  pharasant  i  ddaearegwyr 
wneyd  ỳmchwiliad  pellach  a  mwy  manwl  i'r  pwnc,  ac  iddynt  oll, 
oddigerth  un,  y  Proffeswr  Jamieson,  daflu  ymaìth  y  syniad  i*r  gwaddod- 
iadau  (deposits)  arwynebol  hyn  gael  eu  rhoddi  yno  trwy  offerynoliaeth 
y  diluw.  Dr.  Buckland,  prií  gefnogwr  y  syniad  hwn  unwaith,  oedd  un 
o'r  rhai  cyntaf  i'w  wrthod,  ac  i  daflu  yr  amser  a  olygir  gan  y  Uuch  (drift) 
yn  ol  i*r  oesoedd  cyn  crëadigaeth  dyn.  **  Y  mae  wedi  cael  ei  ddadleu," 
meddaiy  '*  a  hyny  yn  gyfìawn,  yn  erbyn  yr  ymgais  i  uno  y  ddau  ym- 
ddangosiad  naturiol  a  hanesiol  hyn^  yn  gymaint  a  bod  codiad  a  disgyn- 
iad  dyfroedd  y  diluw  yn  raddol  ac  araf,  ac  hefyd  o  ychydig  barhád,  nas 
gallasent  wneuthur  nemawr  o  gyfnewidiad  ar  ymddangosiad  y  wlad  a 
orlifasant.  Y  mae  gorbwysiad  mawr  y  rhywogaethan  dilëedig  ymysg 
esgyrn  yr  anifeiliaid  a  geir  mewn  ogofeydd,  ac  mewn  gwaddodiadau 
arwynebol  o'r  dilnw,  ac  absennoldeb  hoUol  o  esgyrn  dynol  yn  eu  mysg, 
yn  rhoddi  rhesymau  ychwanegol  dros  dafìu  y  rhai  hyn  i  gyfnod  blaen- 
orol  i  grëadigaeth  dyn." 

Hefyd  dywedir  ganddynt  mai  ôl  o  hono  ydyw  y  gwaddodiadau  a 
adnabyddir  wrth  yr  enwau  houlder  days^  tywod  a  graian  haenol 
(stratijied),  cèryg  yn  cynnwys  gweddillion  têthfìlod,  &c.,  gan,  meddant 
hwy,  fod  yn  rhaid  i'r  fath  ddiluw  â  hwn  adael  olion  lawer  ar  ei  ol  ar 
hyd  wyneb  y  ddaear.  Ond  yn  ddiweddar  cafwyd  allan  nad  ydyw  yr 
olion  hyn  i'w  canfod  dros  wyneb  yr  holl  ddaear.  Fe  ddy wed  Mr.  Hugh 
MiUer  mai  yn  y  parthau  mwyaf  gogleddol  a  deheuol,  y  rhanau  uchaf 
yn  y  ddau  arddrych,  y  maent  yn  fwyaf  cyffredin.  Canfyddir  hwy  yn 
Patagonia  hyd  yr  unfed  gradd  a  deugain  o'r  lledred  deheuol,  ac  yn 
Ewrop  yn  y  Uall  hyd  y  deugeinfed,  ac  yn  Ngogledd  America  hyd  y 
deunawfed  gradd  ar  hugain.  Ond  yn  y  canol  rhwng  y  rhai  hyn,  o 
amgylch  y  byd,  nid  ydynt  yn  bodoli  ond  i  raddau  bach  iawn.  Hefyd  fe 
ganfyddwyd  nad  ydynt  yn  perthyn  i'r  wlad  lle  ceir  hwy,  ond  ì  hinsoddau 
Uawer  oerach,  yr  hyn  a  ddengys  mai  nid  trwy  y  diluw  y  symudwyd  hwy. 
Ni  chariwyd  hwy  ychwaith  ar  unwaith ;  bodolant  mewn  gwelyau  amlwg, 
a  gellir  eu  dangos  fel  hynach  a  diweddarach,  uchel  ac  isel.  Tybir  mai 
trwy  rym  ia  y  symudwyd  hwy.  Fe  ddarfu  i'r  tir,  medd  Miller,  suddo 
yn  raddol  yn  y  parthau  hyn,  ac  i'r  môr  ei  orchuddio,  nes  yr  ydoedd  oU, 
oddigerth  yr  ncheldiroedd,  dan  ddwír,  ac  íe  gariŵyd  rhewíryniau 
(icehergs)  dros  ei  wyneb.  Yna  iddo  ddechreu  codi,  ac  wedi  iddo  sychu 
fe  doddwyd  y  rhewfryniau  hyn,  a  gadawsant  liaWs  o  weddillion  morawl 
ar  hyd  y  tir.  Yr  oedd  y  dwfr  hefyd  wedi  gadael  Uawer  o  gregyn,  &o., 
ar  ei  ol,  canys  ceir  cregyn  pysgod  y  môr  i  fyny  yn  nchel  ar  lechweddau 
y  bryniau. 

Y  mae  mynyddoedd  tanllyd  bob  amser  yn  orchuddiedig  â  mân 
ddarnau  o  losgwy,  cèryg,  yspwng-feini  (pumice  stone),  lludw,  &c.,  ac 
mae  cones  y  llosgorelau  (craters)  wedi  eu  gwneyd  i.fyny  o  hcnynt;  a 
phe  buasent  wedi  bod  yn  agored  i  gael  eu  gorchuddio  â  dwfr,  buasent 


162  T   DILUW   A   GWYDDONIAETH. 

wedi  m  hysgubo  ymaith  oU,  íel  yr  Ynys  Graham,  "  yr  hon  a  gododd 
o*r  môr  yn  gynnar  yn  y  flwyddyn  18.^1 ;  yn  mis  Awst  y  flwyddyn  gan- 
lynol  yr  oedd  yn  dair  milldir  o  amgylchedd,  ac  yn  ddan  can'  troedfedd 
o  achder ;  ond  eto  ymhen  tri  mis  yr  oedd  wedi  eì  chwaiu  gan  y  tonan, 
ac  nid  oedd  yn  hodoli  wedì  hyny  ond  fel  creigian  peryglns  i'r  morwr." 
Yr  oedd  yr  ynys  hon  wedi  ei  gwnenthur  gan  losgfal ;  yr  nn  defnjdd 
ydoedd  a  cones  y  llosgorelan  y  soniwyd  am  danynt.  Y  mae  Syr  Oharles 
Lyell  yn  dyweyd  fod  yr  hynaf  o'r  cones  hyn  ar  fynydd  Etna  yn 
ddeuddengmil  o  flynyddoedd  o  oedran,  ac  nas  gallasai  yr  un  diiuw  fod 
wedi  eu  gorchuddio  yn  ystod  yr  amser  hwnw,  neu  y  buasent  wedi  en 
hysgubo  ymaith  oU,  yr  un  modd  ag  y  chwalwyd  Ynys  Graham  gan  y 
tònau. 

Drachefn,  y  mae  anhawsder  yn  erbjn  y  syniad  o  ddiluw  cyflredinol 
yn  codi  oddiwrth  y  byd  llysieuol.  Bhaid  y  buasai  wedi  derbyn  niwed 
mawr  oddiwrtho.  Y  mae  Mr.  Hugh  Miller  yn  dyweyd  nas  gallasai 
ond  oddeutu  chwarter  y '  Uysîau  adnabyddus  yn  awr  ddal  yn  íjw 
o  dan  ddwfr  am  yr  amser  y  bu  y  diluw  ar  y  ddaear ;  ac  ychydig  o 
hadau  ddal  cyhyd  heb  bydru.  Hefyd  y  mae  yn  neheubarth  Gogledd 
America,  ac  yn  Aflrica,  goed  aníerth  o  faint,  ac  yn  dra  hen.  Yn 
ddiweddar  cafwyd  allan  eu  hoedran,  trwy  gyfnewidiadau  a  gy merant  le 
ynddynt  hwy  eu  hunain  bob  blwyddyn,  a  hefyd  trwy  eu  cymharn 
â  choed  eraiU  o'r  un  natur,  ieuengach  na  hwy ;  a  phenderfynwyd  en 
bod  rhwng  pump  a  chwe'  mil  o  flynyddoedd  o  oedran.  Cafwyd  allan 
hefyd  na  chawsant  eu  gorchuddio  gan  y  diluw ;  canys  buasai  bod  o  dan 
ddwfr  am  dri  chwarter  blwyddyn  yn  sicr  o  fod  yn  angeuol  iddynt. 

Os  edrychwn  eto  i  seryddiaeth,  canfyddwn  rwystrau  mawrion  ac 
anorchfygol  yn  erbyn  y  syniad  o  ddiluw  cyffredinol.  Fe  ddywed  Dr.  Pye 
Smith  pe  gallesid  cael  digon  o  ddwfr  i  orchuddio  y  ddaear  oll  (yr  hyn 
sydd  yn  hollol  anmhosibl  ond  trwy  wyrth),  y  buasai  hyny  yn  cynnyddu 
oddeutu  deg  neu  ddeuddeg  miUdir  at  ei  thryfesur,  ac,  o  ganlyniad, 
yn  ei  gwneyd  yn  fwy  o  bwysau  o  fiUynau  o  dunneUi,  yr  hyn  a  effeithiasai 
ar  ei  chyflymder  wrth  droi  o  amgylch  yr  haul,  ac  a  fuasai  feUy  yn  dyrysn 
yr  oU  o'r  gyfundrefn  heulog. 

Y  mae  rhesymau  Uawn  mor  gadarn  eto  os  trown  at  henfodeg 
(palaontology).  "  Canfyddir,"  medd  Dr.  Duns,  "  oddiwrth  weddiUíon 
anifeUiaid  a  geir  mewn  ogofeydd,  &c.,  eu  bod  yn  fyw  fel  rhywogaethau 
trwy  y  cyfnod  a  gynnrychioUr  gan  y  gwaddodiadau  hyny.  fíefyd, 
gweddiUion  o  anifeiUaid  dilëedig  ydynt  oU.  Ond  dangosa  yr  Ysgryth- 
yrau  fod  y  rhy wogaethau  oeddynt  yn  bodoU  yn  amser  y  díluw  wedi  eu 
cadw  trwy  drefniad  neiUduol  gan  yr  Arglwydd." 

Yn  awr  ni  a  edrychwn  ar  eiriad  yr  hanes  yn  yr  Ysgrythyrau  fel  y  mae 
wedi  ei  ysgrifenu  gan  Moses,  a  cheisiwn  ddangos  nad  oes  dim  anghyson 
rhyngddi  a'r  dybiaeth  o  ddiluw  Ueol.  I  ddechreu,  nid  ydym  i  anghofio 
amcan  dyfodiad  y  diluw,  sef  dilëu  hoU  ddynolryw  oddiar  y  ddaear;  ac 
fe  fyddai  yr  amcan  hwn  wedi  ei  gyrhaedd  ond  i'r  diluw  ledaenu  a  gor- 
chuddio  yr  hoU  dir  a  gyfanneddid  gan  ddyn.  Ond  yn  y  fan  hon  mae 
pleidwyr  dilnw  cyffredìnol  yn  dyweyd  fod  dynolryw,  yn  y  blynyddoedd 
diweddaf  cyn  y  trychineb,  yn  dra  Uiosog— oddeutu  deng  mil  o  fiUynan; 
ac,  OB  feUy,  fod  y  parthau  gorUewinol  o  Asia  yn  rhy  fychain  i'w 
cynnwys,  a'u  bod  wedi  Uedaenu  yn  ddirfawr.    Y  prif  reswm  sydd  gan- 


Y  DILÜW   A   OWTDDONIAETH.  108 

ddjnt  dros  y  golygiad  ydyw,  fod  hiliogaeth  dyn  j  prjd  hwnw,  gan  fod 
ei  oes  mor  faith,  yn  fwy  Uiosog  nag  yn  awr.  Ond  fe  welir  nad  yw  hyn 
yn  bod  o  gwbl.  Nid  oedd  gan  Lamech,  y  pnmmed  o  Cain,  ond  pedwar 
0  blant  o'i  ddwy  wraig ;  ac  nid  oedd  gan  Noah,  yr  hwn  oedd  yn  950 
mlwydd  oed  yn  marw^  ond  tri  mab :  heb  gymeryd  yr  un  esiampl  arall, 
fe  welir  nad  oes  yr  un  sail  i  dybiaeth  fel  hyn.  Nid  oes  ychwaith  yr  un 
crybwylliad  yn  y  Bibl  fod  dynolryw  wedi  gwasgaru  cyn  y  diluw  o  gwbl, 
ond  ar  ol  hyny  cawn  hanes  eu  gwasgariad.  Yr  hyn  sydd  fwyaf  tebygol 
ydy w  mai  lleihâu  ac  nid  cynnyddu  yr  oeddynt,  trwy  ryfeloedd  gwaedlyd, 
a  thrwy  fân  ddiluwiau  cyn  y  prif  ddiluw ;  canys  y  mae  darganfydd- 
iadau  diweddar  mewn  gwyddoniaeth  yn  dangos  fod  rhai  wedi  dygwydd 
amryw  droion  o'r  blaen.  Ffaith  arall  sydd  yn  myned  yn  bell  i  brofí 
nad  oeddynt  wedi  gwasgaru  llawer  ydyw  y  cnawdolrwydd  dychrynllyd 
yr  oeddynt  wedi  syrthio  iddo.  Oawn  fod  pechod  ar  gynnydd  fwyaf 
ymhlith  dynion  a  fyddant  wedi  crynhoi  yn  ormodol  at  eu  gilydd ;  yn  y 
trefydd  mawrion  y  mae  dynoliaeth  iselaf.  Fe  allai  y  cyfeirir  at  hyn 
pan  ddywedir  mai  Oain  a  adeiladodd  y  ddinas  gyntaf. 

Dadleuir  fod  coleddu  y  syniad  o  ddiluw  lleol  yn  hollol  groes  i  eiriad 
manwl  y  Bibl  yn  ei  ddesgrifíad  o'r  trychineb,  gan  ei  fod  yn  dyweyd  yn 
eglur  fod  yr  holl  ddaear,  a'r  hoU  grëaduriaid  wedi  eu  dyíetha.  Ond  os 
ydyw  geiriau  y  Bibl  yn  dangos  mwy  o  rwystr  i  gredu  fod  y  diluw  yn 
un  rhanol  nag  i  gredu  yn  groes  i  hyny,  y  mae  i'w  briodoli  i'r  ffaith  nad 
ydynt  yn  cael  edrych  arnynt-  yn  yr  un  goleuni  a  geiriau  eraiU  cyffelyb 
sydd  yn  yr  Ysgrythyrau.  Yr  ymadroddion  a  gymerir  i  ddangos  mai 
diluw  cyffredinol  ydoedd  yw  y  rhai  canlynol: — "  Ac  wele  myfi,  îe  myfi, 
yn  dwyn  dyfroedd  diluw  ar  y  ddaear,  i  ddyfetha  pob  cnawd,  yr  hwn  y 
mae  anadl  einioes  ynddo,  odditan  y  nefoedd:  yr  hyn  oll  sydd  ar  y 
ddaear  a  drenga "  (Gen.  yì.  17).  '*  A  mi  a  ddilëaf  oddiar  wyneb  y 
ddaear  bob  peth  by w  ar  a  wnaethum  i "  (Gen.  vii.  4).  *<  A'r  dyíroedd  a 
ymgryfhasant  yn  ddiríawr  iawn  ar  y  ddaear,  a  gorchuddiwyd  yr  holl 
fynyddoedd  uchel  oedd  tan  y  nefoedd"  (Gen.  yü.  19,  âl — 34,  ac  mewn 
amryw  íanau  eraill).  Ond  dywedwn  eto,  dylem  gofio  amcan  y  diluw,  sef 
dilëu  dynolryw  oddiar  wyneb  y  ddaear  am  eu  pechod.  Nid  ei  amcan  oedd 
dinystrio  y  ddaear,  nac  ychwaith  hyd  yn  nod  newid  ei  hymddangosiad 
allaDol.  Gellid  meddwl  fod  afonydd  Eden  yn  eychwyn  yn  yr  un  lle,  ac 
yn  rhedeg  yr  un  llwybr  yn  amser  Moses  ag  yn  amser  Adda.  Yn  wir« 
gwelir  oddiwrth  Gen.  Yiii.  11,  fod  y  coed  olewydd  mewn  rhai  manau 
heb  eu  dadwreiddio:  fif^eìthiau  a  anghofir  gan  y  sawl  a  chwiliant 
am  olion  o'r  dinystr  a  achoswyd  gan  y  diluw.  Amcan  yr  Arglwydd 
oedd  dinystrio  yr  annuwiol.  Fe  welir  nad  yw  Efe  yn  cyfrif  Noah  a'i 
dealu  pan  yn  dyweyd  y  byddai  iddo  ddilëa  oddiar  y  ddaear  bob  peth  by w 
a  grëodd  Efe,  nac  ychwaith  yr  anifeiliaid  a  gadwyd;  felly  mae  yn 
amlwg  nad  yw  yr  ymadroddion  a  nodwyd  i'w  cymeryd  yn  eu  hystyr 
llythyrenol. 

Y  mae  yn  dra  thebyg  nad  yw  y  gair  "  anifail "  yn  cymeryd  yr  holl 
anifeiliaid  i  mewn,  ond  y  cyfry w  ag  oeddynt  yn  byw-  yn  agos  i  ddyn,  y 
rhai  oeddynt  yn  ddefnyddiol  iddo  at  wasanaeth  ac  ymborth :  wedi  eu 
dyfetha  hwy,  yr  oedd  yr  amcan  wedi  ei  gyrhaedd.  Y  mae  rhai  dynion 
g^uog  a  dysgedig  yn  myned  mor  bell  ag  i  ddyweyd  fod  mwy  o  ddyn* 
olryw  na  Noah  a'i  deulu  wedi  eu  cadw.    Y  mae,  fel  y  dywedwyd, 


l64  T   DILDW   A   awTOOONlASlrH. 

chwedleüon  a  thraddodiadan  am  y  dilaw  i'w  cael  jmjsg  pob  cenedl 
oddigerth  y  Negroaid,  yr  hyn,  meddant  hwy,  aydd  yn  myned  yn  bell  i 
brofi  na  chawsant  hwy  ddyoddef  y  famedigaeth  hon.  Meddylia  rhai 
hefyd  fod  ychwaneg  o  bersonan  na  Noah  a'i  denla  yn  yr  arch ;  canys, 
yn  ol  yr  Hebraeg,  bn  Methoselah  farw  yn  y  flwyddyn  y  dechrenodd  y 
dilaw,  ond  yn  nghyfieithiad  y  Deg  a  Thringain  dywedir  iddo  íyw  am 
chwe'  blynedd  wedi  hyny. 

Gan  ein  bod  gyda'r  pwnc  hwn,  rhoddwn  wrthddadl  arall  a  godir  gan 
bleidwyr  dilnw  cyffredinol,  sef,  gan  fod  traddodiadau  o'r  dilaw  ymysg  y 
rhan  fwyaf  o  genedloedd  y  ddaear,  a'r  rhai  hyny  wedi  eu  gwasgara  ar 
hyd  ei  gwyneb^  y  rhaid  fod  y  dilaw  wedi  gorchnddio  y  gwledydd  hynj 
Ue  y  maent  yn  trígo.  Ond  os  felly,  fel  y  dywed  Dr.  Eadie,  yr  oedd  yn 
ofynol  fod  gan  bob  cenedl  ei  Noah  a'i  harch  ei  hanan.  Ar  ol  y  diluw 
y  gwasgarodd  dynolryw,  ac  yr  oedd  gan  bob  Ilwyth  ei  adgofion  a'i 
haaesion  am  yr  amgylchiad,  y  rhaî,  ar  ol  ea  troi  a'a  newid,  wrth 
ea  trosglwyddo  o  geaedlaeth  i  genedlaeth,  a  gymerasant  fifarfîaa 
gwahanol ;  ond  fe  welir,  wrth  edrych  yn  faawl,  mai  yr  an  dilnw  sydd 
ganddynt  hwy  ag  sydd  yn  y  Bibl.  Felly  nid  yw  yr  wrthddadl  hon  jn 
sefyll,  canys  yr  oedd  yn  rhaid  fod  y  gwahanol  genedloedd  hyn  gyda'a 
gilydd  yn  amser  y  dìluw,  nen  ynte  fod  gan  bob  nn  ei  Noah  a'i  harch  ei 
hnn,  os  yn  yr  nn  gwledydd  yr  oeddynt  yr  amser  hwnw  ag  yn  awr,  fel 
yr  awgryma  yr  wrüiddadl. 

Nid  yw  y  gair  a  gyfieithir  "hoU,"  "pob,"  &c.,  i'w  gymeryd  bob  amser 
yn  ei  ystyr  ëangaf,  fel  y  gwelir  mewn  amry w  fanau  yn  yr  Ysgrythyr. 
Mae  yn  amlwg,  fel  y  dy wedwyd,  nad  yw  yr  ymadroddion  "  yr  hyn  oU 
sydd  ar  y  ddaear  a  drenga,"  *'  a  mi  a  ddilëaf  oddiar  wyneb  y  ddaear  bob 
peth  byw  ar  a  wnaethum  i,"  a'r  cyffelyb,  i'w  cymeryd  yn  ea  hystyr 
ëangaf,  canys  y  mae  Noah,  ei  denla,  a'r  holl  anifeiliaid,  i'w  tyna  ymaith. 
Cawn  yn  Genesis  xli.  57,  fod  yr  *'  hoU  wledydd  "  yn  dyfod  i'r  Aipht  at 
Joseph  i  bryna  bwyd.  Golyga  hynyma,  yn  ddiddadl,  y  gwledydd  o 
amgylch  yr  Aipht,  canys  anmhosibl  ydoedd  cario  ýd  i  gẁr  pellaf  y 
byd  cyfanneddol.  Dywedir  yn  hanes  pläaa  yr  Aipht,  "  Y  cenllysg  hefyd 
a  gnrodd  holl  Iysiaa  y  maes,  ac  a  ddrylliodd  holl  goed  y  maes" 
(Exod.  X.  S5);  ond  yn  y  beanod  nesaf)  ac  ymhen  ychydig  ddyddiaa, 
cawn  y  locastiaid  "  yn  ysa  holl  lysiaa  y  ddaear,  a  holl  ffrwythaa  y  coed, 
yr  hyn  a  weddillasai  y  cenllysg "  (Exod.  x.  15).  Yn  Ilyfr  cyntaí  y 
Breninoedd  dywedir,  '*A'r  holl  fyd  oedd  yn  ceisio  gweled  wyneb 
Solomon"  (1  Breo.  x.  24),  ac  yn  Luc  ii.  1,  fod  gorchymyn  wedi  myned 
allan  oddiwrth  Aagastas  Oesar  "  i  drethu  yr  hòll  fyd ; "  ymadroddion 
ag  ydynt  yn  galw  am  ea  cyfyngu  yn  gymaint  a'r  UeiU.  Dywed  yr 
Arglwydd  îesu  Grist  hefyd,  paa  yn  soa  am  franines  Seba,  ei  bod  wedi 
dyfod  0  "  eithafoedd  y  ddaear  i  glywed  doethineb  Solomon ;  "  ond  nid 
oedd  ei  chartref,  dybygir,  oad  oddeutu  deuddeg  neu  bedwar  cant  ar 
ddeg  o  fiUdiroedd  o  Jerusalem. 

Fe  welir  fod  yr  engreifftiau  a  nodwyd,  a  gadael  allan  liaws  mawr  o 
rai  eraill,  yn  dango»  yn  eglur  nad  ydy w  y  geiriau  *•  holl,"  pob," 
a*r  cyflFelyb,  i'w  cymeryd  yn  llythyrenol  ymhob  man  yn  yr  Ysgrythyraa; 
a  phaham  nas  gallwn  gredu  nad  ydynt  felly  yn  y  fan  hon  ?  Os  cymerwn 
y  golygiad  hwn,  fel  y  gwneir  ya  gyffredin  yn  awr,  nid  oes  dim  yn 
anghyson  rhwng  y  dybiaeth  o  ddilaw  rhanol  â'r  hanes  fel  y  mae  yn  Ilyír 


t   DILUW   A   ŴWYDDONIABTB.  165 

Gfìnesis.  Ac  hefyd,  wrth  ystyried  yr  anhawsder  mawr  sydd  yn  codi 
yn^hylch  cymhwysder  yr  arch  i  gynnal  hyd  yn  nod  ddan  o  boh  rhyw- 
ogaeth  0  aniíeiliaid,  a'r  anhawsder  mawr  o'n  cael  ynghyd  o  wahanol 
bartbau  y  ddaear,  a'r  swm  anferth  o  íwyd  oedd  yn  ofynol  iddynt  gael, 
gyda'r  anhawsderan  o  gyfarfod  y  cwestiynaa  gwyddonol  sydd  yn  codi  os 
coleddir  y  syniad  o  ddilnw  cyffredinol,  yr  ydym  yn  cael  ein  gorfodi  i 
gredu  mai  rhanol  ydoedd,  yn  gorchaddio  ond  cyfran  íechan  o  orllewin- 
barth  Asia,  lle  yr  oedd  dynolryw  ar  y  pryd  yn  trigo.  Wodi  rhoddi 
rhyddgyfìeithiad  o  farn  yr  ysgolaìg  Biblaidd  enwog  Matthew  Poole, 
gadawn  y  pwnc  hwn.  Fe  ddywed  efe, — "  Nid  ydym  i  feddwl  fod  yr  holl 
iyd  wedi  ei  orchnddio  â  dwfr.  Beth  oedd  yn  galw.  am  i'r  rhanaa 
anghyfanneddol  o  hono  gael  ea  gorlifo?  Y  mae  yn  hollol  wrthun 
meddwl  fod  dynolryw  wedi  cynnyddu  a  lledaenu  cymaint  cyn  y  diluw 
fel  ag  i  dreiddio  i  bob  cẁr  o'r  ddaear.  Nid  ydy  w,  yn  wir,  yn  debyg  eu 
bod  wedi  myned  nemawr  y  tu  allan  i  gylch  Syria  a  Mesopotamia. 
Ffolineb  ydyw  dyweyd  fod  effeithiau  cosbedigaeth  a  fwriadwyd  ei 
rhoddi  ar  ddynion  yn  unig  wedi  ymestyn  i  wledydd  nad  oeddynt  eto 
wedi  eu  preswylio.  Os  meddyliwn,  gan  hyny,  fod  y  ganfed  ran  o'r 
byd  wedi  ei  orchuddio  â  dwfr,  eto  gellid  dyweyd  fod  y  dilnw  wedi 
gordoi  yr  hoU  ddaear,  os  oedd  pob  man  a  gyfanneddid  gan  ddyn  wedi 
ei  guddio.  Os  cymerwn  y  golygiad  hwn,  syrth  y  rhwystrau  a  godir 
gan  rai  ynghylch  y  diluw  i'r  llawr  fel  ymresymiadau  gwag  a  dibwys;  ac 
nid  oes  gan  bersonau  anghrefyddol  yr  un  Ue  i  ammheu  gwirionedd  yr 
Ysgrythyrau  Sanctaidd." 

Yn  awr,  gan  ei  fod  yn  ymddangos  yn  bur  glir  mai  rhanol  oedd  y 
diluw,  gallwn  heb  ddim  petrusder  ymdrin  ychydig  ar  y  modd  mwyi^ 
tebygol  y  bu  i'r  rhan  hono  o'r  byd  a  gyfanneddid  gan  y  cynddiluwiaid 
gael  ei  gorchuddio  ganddo.  Ni  ddylem  un  amser  edrych  am  wyrth 
mewn  amgylchiadau  ag  y  gellir  yn  bawdd  gweled  fod  pethau  yn  cael 
eu  dwyn  oddiamgylch  trwy  offerynoliaeth  deddfau  cyffredin  natur,  er  o 
dan  lywodraeth  gallu  goruwchnaturiol.  Y  mae  Dr.  Ohahners  wedi 
amlygn  syniadau  rhagorol  ar  y  pwnc  hwn.  <*  Y  mae  yn  ffaith  bynod," 
meddai  yn  ei  Daüy  Scripture  Beadings,  "  nad  yw  Duw  yn  wastraffus  o 
wyrthiau,  ond  y  mae  yn  hytrach  yn  dewis  deddfau  cyffredin  natur,  os 
atebant  yr  un  dybenion.  Gallasai  achub  Noah  a'i  deulu  trwy  wyrthiau; 
ond  y  mae,  fel  y  dywedwyd,  yn  anafrad  o  honynt,  ac  felly  penododd  fod 
arch  i  gael  ei  gwneyd  i  gynnal  y  creaduriaid  oeddynt  i'w  cadw  yn  íyw 
ar  wyneb  y  dyfroedd;  ac  nid  yn  unig  hyny,  ond  hefyd  parcha  ddeddfau 
anianyddiaeth  anifeiliaid,  fel  y  gwnaeth  gyda  deddfau  awsafìaeth 
(hydrostatics),  yn  gymaint  a'i  fod  wedi  eu  rhoddi  yn  yr  arch  yn  gyplau, 
gwryw  a  banyw,  i  sicrhâa  eu  trosglwyddiad  i  oesoedd  dilynol,  ac  wedi 
ystorio  bwyd  i'w  cynnal  yn  ystod  eu  hir  garchariad.  Yn  fyr,  y  mae  yn 
gwneyd  i  ffwrdd  â  gwyrthiau  pannad  ydynt  yn  ofynol  i  gario  ei'amcan- 
ion  i  ben ;  ond  nid  y w  byth  yn  gwneyd  i  ffwrdd  â'r  moddion  cyffredin 
pan  y  maent  yn  gyfaddas,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  ddigonol  at  yr  achlysur." 
Y  mae  Uawer  o  ddefnydd  yn  cael  ei  wneyd  o  ddeddfau  natur  braidd 
ymhob  •  gwyrth  y  cawn  hanes  am  dani  yn  yr  Hen  Destament  a'r 
Newydd.  Yn  hanes  yr  Israeliaid  yn  myned  trwy  y  Môr  Ooch,  gwelwn 
mor  agos  y  mae  gweithrediad  deddfau  natur,  a  dimgosiad  o  lywodraeth 
omwd^iàftturiol  ar  7  deddíáa  hyny,  i'w  gilydd.    **  A  Moaes  a  estynodd 


..''''-'•' 


166  T  DILUW  A   aVTODOHlABTH. 

ei  law  ar  y  môr,  a'r  Arglwydd  a  yrodd  y  môr  yn  0i  ol,  trwy  ddwyrein- 
wynt  cryf  ar  hyd  y  noB,  ae  a  wnaetíi  y  môr  yn  syehdir,  a  holltwyd  y 
dyíroedd.  Â  meibion  Israel  a  aethant  trwy  ganol  y  môr,  ar  dir  aych : 
a'r  dyfroadd  oedd  yn  íor  iddynt,  o'r  tn  dehan,  ae  o'r  ta  aawy."  Beth 
oedd  yr  achoe  i'r  dyíroedd  dori  a  gwneyd  llwybr  i  blatít  larael  fyned 
trwodd?  "Dwyreinwynt  cryf/  yn  chwythn  "ar  hyd  y  noB,"  medd  yr 
4idnod ;  dyna  un  o  ddeddfan  natnr  yn  cael  ei  defayddio  yn  llaw  yr 
Arglwydd  i  gyflawni  y  weithred  ryfedd  hon.  Felly  y  mae  yn  hanes  y 
dilnw.  Gweiir  ei  fraich  £í  yn  amlwg  yn  y  rhybnddion  o  hono,-^an 
chwech  ngain  mlynedd,  a'r  llall  saith  niwrnod  cyn  i'r  gwlaw  ddechrea; 
yn  nghasgliad  a  detholiad  yr  anifeiliaid,  a  phethaa  eraiU  ynglŷn  á'r 
íamedigaeth;  y  mae  hyn  yn  dangos  fod  trefniad  y  ewbl  gan  Un  gor- 
nwchnatariol,  ond  gadawai  i  ddeddfaa  natiir  weithìo  ei  amcanîon  i  ben. 
Ac  ni  a  ymdrechwn  ddangos  yn  awr  y  modd  y  gallasai  y  deddka  hyn 
gael  en  rhoddi  ar  waith  fel  ag  i  achosi  y  diluw. 

Tr  oedd  dynolryw  y  pryd  hwn,  fel  y  meddylir  yn  ^firedin,  ac  fel 
y  dywedwyd  eisoes,  yn  preswylio  yn  y  rhanau  de-orllewinol  o  gyfandir 
ëang  Asia,  gan  nad  oeddynt  eto  wedi  ymwaagaru.  Y  ma^  y  rhanaa 
hyn  bron  yn  wastad,  ac  mewn  amryw  fanau  yn  is  na  gwastadedd  y 
môr.  Fe  ddywed  Mr.  Hagh  MiUer,  '*Y  mae  rhan  ryfedd  o'r  ddaear, 
yn  fwyaf  yn  nghyfandir  Asia,  ond  eto  yn  ymestyn  i  Ewrop,  ae  yn 
llawn  cymaint  ag  Ewrop  o  ran  maintioli,  lle  mae  yr  afonydd,  yn  lle 
rhedeg  i'r  môr,  yn  rhedeg  i  fewn,  megys,  i'r  wlad.  ¥  maent  yn 
ymgolU  mewn  Uynoedd  yn  y  rhan  ddwyreiniol,  ac  yn  y  rhan  orllewinol 
yn  ymarllwys  i  foroedd  cyffelyb  i'r  Caspian  a'r  Aral.  Yn  y  partàan 
hyn  y  mae  llawer  o  dir  yn  is  na'r  môr.  Y  mae  y  Môr  Oaspian,  er 
esiampl,  yn  fwy  na  deg  troedfedd  ar  hngain  yn  ts  na'r  Baltic."  Yn 
wasgaredig  ar  hyd  y  wlad  hon  mae  llysiau  morawl  yn  tyfa;  a  cheir 
eregyn  a  gweddillion  morawl  eraill  yn  y  tir  hefyd.  Y  mae  daearegwyr 
wedi  casgla  oddiwrth  hyn  fod  y  rhanau  yma  wedi  bod  anwaith  yn  ẁely 
i  foroedd  mawrion;  neu  pa  fodd  y  gellir  rhoddi  cyfrif  am  y  cregyn, 
y  llysiau  morawl,  &c.,  a  hwythau  dros  gan'  milldir  oddiwrth  y  môr? 
Yr  ydys  yn  oael  y  tir  mewn  ambell  fan  yn  borffaith  wastad,  yna  yn 
dònog,  y  rhai  a  ffurfíwyd  yn  ddiddadl  gan  natur  y  dwfr  yn  y  fan  hono, 
pa  un  bynag  ai  llonydd  ai  ystormus  ydoedd.  Y  mae  wedi  cael  ei 
ddarganfod  heíyd  fod  y  Môr  Du  a'r  Caspian  unwaith  yn  nn,  yr  hyn  a 
brofír  oddiwrth  y  mân  lynoedd  heilltion  a  geir  yn  wasgapedig  yn  y 
cyfeiriad  hwnw;  a  heíyd  fod  yr  haen  halenaidd,  i'r  hon  y  mae  y  Môr 
Du  a'r  Caspian  yn  ddyledus  am  eu  halltrwydd,  yn  cyrhaedd  o'r  naill 
fôr  i'r  Uall.  Ffaith  arail  hefyd  sydd  yn  myned  yn  bell  i  broû  fod'dẁfr 
wedi  gorchaddio  y  rhanau  hyn  unwaith  ydy w,  fod  y  moroedd  tirol  hyn 
yn  llawer  mwy  yn  amser  rhai  o'r  hen  ysgrifenwyr  nag  yn  awr.  F^ 
ddywed  Herodotus  fod  y  M6r  Azof,  yn  ei  amser  ef,  yn  gymaint  c'r  ìíòt 
Du.  Yn  awr,  gan  fod  siorwydd  fod  y  moroedd'  hyn  yn  fwy  nag  ydynt 
yn  ein  hamser  ni,  ychydig  o  gannoedd  o  flynyddoedd  yn  ol,  paham  nas 
gellir  credu  eu  bod  gannoedd  o  flynyddoedd  cyn  hyny  mor  íawr  fel  ag 
i  uno,  i  fod  yn  un  môr?  A  pha  fodd  y  cyfrifir.  am  byn?  Fe  ddywed 
daearegwyr  íaai  trwy  yr  hyn  a  elwir  upheaml,  nea  godiad  y  tir  i  fyny, 
yr  hyn  a  achosòdd  i'r  dyfroedd  ei  adáel  a  rhedég  i'r  moroeddeylagos. 
Wedi  i'r  tir  ddechreu  codi,  ciliodd  y  dwfr  yn  raddol  oddiar  ei  wj^eb  i'r 


y   DILUW   A   GWTDDONIAETU.  167 

Môr  Dn,  j  Caspîan,  y  Ganoldir,  yr  Aral,  a'r  Morgaine  Persiaidd, 
a  gadawodd  y  tir  yn  sych;  ac  yn  y  fan  yma,  fel  y  tybir,  y  trigai 
dynolryw  cyn  y  dilaw. 

Gan  fod  y  fath  beth  felly  a  chodiad  tir  yn  bod,  ymdrechwn  ddangos 
fod  gostyngiad  yn  bod  hefyd.  Cafwyd  engraifift  o  hyn  yn  Ngogledd 
Âmerica,  yn  1831,  pryd  y  gostyngodd  dam  helaeth  o'r  wlad,  a  elwir  ar 
ol  hyny,  *'The  8imk  Country"  amryw  droedfeddi.  Fe  ddywed  Syr 
Gharles  Lyell  hefyd  ynghylch  yr  ymddangosiadan  rhyfeddol  yn  nyffryn 
y  Somme  yn  Ffrainc: — "I  egluro  y  cyfoewidiadau  hyn,**  meddai,  "yr 
wjf  yn  credn  fod  y  tír  wedi  sìglo,  symndiad  araf  at  i  fyny,  a  gostyngiad, 
yr  hyn  a  newidiodd  i  raddan  helaeth,  er  nad  yn  gwbl,  rediad  yr 
afonydd." 

Yn  awr,  gan  ein  bod  yn  gwybod  fod  codîad  a  gostyngiad  tiroedd  yn 
bod,  ffeithian  a  gydnabyddir  gan  yr  holl  ddaearegwyr,  ni  a  awn  ymlaen 
i  geisio  dangos  y  modd  mwyaf  tebygol  y  bu  i  ddyfroedd  y  dilaw 
orchaddio  y  rhan  hono  o'r  ddaear,  gan  gymeryd  damcaniaeth  a  allai 
fod  yn  gydweddol  â  gwyddoniaeth  ac  à'r  Bibl.  Nis  gellir  golygn 
dilaw  cyffredinol  heb  fyned  yn  gì'oes  i  ddarganfyddiadan  gwyddonol  a 
deddfaa  natar,  neu  ynte  ddyweyd  ei  fod  wedi  ei  ddwyn  oddiamgylch 
trwy  wyrth.  Nodwn  un  ddamcaniaeth  a  goleddir  gan  rai  o  bleidwyr  y 
golygiad  hwn.  Y  mae  dwfr  pan  boethir  ef  yn  myned  yn  fwy  o  swm 
(êítpansion),  a  dywedant  pe  poethid  hoU  foroedd  y  ddaear  i*r  un 
dymheredd  ag  y  mae  o  fewn  y  trofanau,  y  chwyddîd  ef  nes  cael  digon 
0  ddwfr  i  guddio  hyd  yn  nod  y  mynyddoedd  uchaf .  Ond  a  chymeryd 
yn  ganiatäol  fod  y  rhan  olaf  yn  ffaith,  y  mae  y  rhan  gyntaf  yn  hollol 
wrtíbun,  canyg  y  mae  yn  anmhosibl  i'r  môr  yn  y  pegynau  gael  ei 
boethi  i'r  tymheredd  y  mae  o  amgylch  y  cyhydedd.  Ond  fe  ellir 
rhoddi  cyfrif  am  y  diluw  ar  y  dealltwrìaeth  mai  rhanol  ydoedd,  heb 
ormesu  dim  ar  ddeddfau  cyffredin  natur;  ac  ymdrechwn  wneyd 
hyny.^ 

Meddyliwn,  yn  yr  awr  y  rhybuddiodd  yr  Arglwydd  y  byddai  î'r 
dyfroedd  ddyfod,  fod  y  tir,  ar  ba  un  y  trigai  dynolryw,  yn  dechreu 
gostwng  yn  raddol.  Wedi  iddo  suddo  yn  îs  na  gwyneb  y  môr,  fe 
ffarfìd,  yn  ôl  natur  y  wlad,  dair  hafan,  yn  cysylltu  y  gwagle  â'r  Môr 
Da,  ae  â'r  morgeinciau  Persiaidd  a  Ffinland,  ar  hyd  y  rhai  y 
dechreuai  y  dwfr  lifo,  pan  "rwygwyd  hoU  ffynnonau  y  dyfnder  mawr;" 
ar  yr  un  amser  hefyd  wele  y  gwlaw  yn  ymarUwys, ''  ffenestri  y  nefoedd  " 
yn  cael  en  hagor;  ond  trwy  fod  rhan  fawr  o'r  dwfr  hwn  yn  cael  ei  gipio 
ifyoy  trwy  fygdarthiad  i'w  dywaUt  drachefn,  nid  oedd  yn  cynnyddu 
ond  ychydig  at  swm  y  dwfr,— oddeutu  pump  neu  chwe'  modfedd  yn  y 
dydd,  dybygir;  ond  eto  yr  oedd  yn  ymddangos  fel  yn  un  o'r  prif 
achosion,  a  thrwy  ei  fod  yn  Uenwi  yr  afonydd,  yr  ydoedd  yn  ddychryn- 
llyd.  Yn  ol  Mr.  Hugh  MiUer,  fe  fyddai  gostyngiad  o  bedwar  can' 
troedfedd  yn  y  tir  yn  ddyddiol,  yn  ddigou  ymhen  deugain  niwmod  i 
OTchuddio  holl  fynyddoedd  y  wlad.  Wedi'r  deugeìnfed  dydd,  meddyl- 
iwn  i'r  gwlaw  ymattal,  ac  i'r  tir  sefyU,  ac  iddo  aros  feUy  am  gant  a 
hanner  o  ddyddiau.  Wedi  ì'r  yspaid  hwn  fyned  heibio,  iddo  ddechreu 
eodi  yn  raddol,  yr  hyn  fel  y  dywedasom  sydd  yn  hoUol  bosibl,  gan  i 
beth  tebyg,  yn  ol  yr  hoU  ddaearegwyr,  gymeryd  Ue  lawer  gwaitb.  Yr 
oedd  codiad  y  tir  yn  Uawer  mwy  araf  na'r  gostyngiad;   canys  mae 


168  T  DILUW  A  OWTDDONIABTH. 

y  Bibl  yn  dyweyd  eî  bod  yn  Uawer  hŵy  yn  sychu,  canys  nid  cyn 
i'r  pummed  mis  fyned  heibio  yr  arosodd  yr  arch  ar  fynyddoedd 
Ararat.  Wrth  i'r  tir  godi  yr  oedd  y  dyfroedd  o  anghenrheidrwydd  yn 
llifo  yn  eu  hol,  trwy  yr  hafhau  ar  hyd  pa  rai  y  daethant.  Ni  chrybwyllir 
íod  un  o  gyrff  y  crëaduriaid  anffodus  i'w  weled  wedi  i'r  wlad  sychn ; 
mae  yn  debyg  eu  bod  wedi  eu  hysgubo  ymaith  i  rywle;  ac  mae  yn 
fwyaf  tebygol  mai  i'r  moroedd  cyfagos  y  cariwyd  hwy.  Y  mae  yn 
amlwg  fod  rhywbeth  mwy  nerthol  nag  emporaiion  wedi  sychu  y  ddaear, 
canys  felly  ni  fuasai  y  dyfroedd  wedi  sychu  i  fyny  mor  gyflym  ag  y 
gwnaethant.  Y  mae  rhai  daearegwyr,  megys  Dr.  Pye  Smith  ac  eraill, 
yn  credu  na  ddarfu  i'r  dwír  oU  ddychwelyd,  ond  i  beth  o  hono  aros  yn 
llynoedd  mawrion  o  fewn  y  tir ;  credant  mai  felly  y  daeth  y  Gaspian, 
yr  Aral,  ac  amryw  eraill  i  fod. 

Pan  edrychodd  Noah  allan  trwy  ffenestr  yr  arch,  fel  y  dywed  yr 
adnod,  "Y  dyfroedd  a  ddychwelasant  oddiar  y  ddaear,  gan  fyned  a 
dychwelyd;"  ond  nis  gallasai  ddyweyd  pa  un  ai  diluw  Ueol  ynte 
cyffredinol  ydoedd,  canys  dwfr  yn  unig  a  welai  efe  o'i  amgylch  ymhob 
man. 

Yr  ydym  yn  hyderu  nad  yw  y  ddamcaniaeth  uchod  o'r  diluw  yn  groes 
mewn  un  modd  i'r  Bibl,  a  hefyd  gwelir  ei  bod  yn  hoUol  gyson  â 
g\vyddoniaeth.  Yr  ydym  yn  awr  yn  dyfod  yn  naturiol  at  hanes  yr  arch 
yn  gorphwys  ar  fynyddoedd  Ararat.  Os  edrychir  ar  ddarlunlen  o  gyfan- 
dir  mawr  Asia,  gwelir  fod  y  wlad  sydd  yn  ymestyn  o  Fôr  y  Canoldir  ì'r 
dwyrain  tua'r  Môr  Caspian,  yn  dra  mynyddig ;  ac  yn  eu  mysg  gwelir  yn 
amlwg  y  gadwyn  bwysig  a  elwir  yn  y  Bibl,  "  Mynyddoedd  Ararat,"  ar 
nn  o  ba  rai  y  tybygir  i'r  arch  orphwys.  Gan  fod  ansicrwydd  ynghylch 
pa  un  o'r  mynyddoedd  a  wnant  i  fyny  y  gadwyn  oedd  yr  un  yr  arosodd 
amo,  cymerwyd  yn  ganiatâol,  fel  y  gellid  dysgwyl,  mai  yr  uchaf  a'r 
mwyaf  mawreddog  yr  olwg  amo  a  gafodd  yr  anrhydedd.  Y  mynydd 
nchaf  ydy w  yr  hwn  a  elwir  Ararat  Pawr.  Y  mae  yn  17,300  o  droed- 
feddi  uwchlaw  gwastadedd  y  môr ;  y  mae  felly  yn  1500  o  droedfeddi 
yn  uwch  na  Mont  Blanc,  yr  ucbaf  yn  yr  Alps.  Mae  y  mynydd  hwn  yn 
gyfansoddedig  o  ddau  gopa,  yn  fforchi  megys  o'r  un  mynydd  ;  yr  uchaí 
fel  y  dywedwyd  ydyw  Ararat  Fawr,  a'r  Ilall  a  elwir  Ararat  Leiaf,  yr  hwn 
sydd  13,000  o  droedfeddi  o  uchder.  Nid  yw  yr  un  o'r  mynyddoedd 
eraill  yn  dyfod  yn  agos  i'r  nchder  Ileiaf  hwn.  Y  mae  pleidwyr  dilnw 
cyffredinol  yn  cymeryd  y  ffeithiau  hyn  i  geisio  profi  eu  pwnc.  Dywed- 
ant  gan  fod  yr  arch  wedi  gorphwys  ar  fynydd  Ararat  (yr  hyn  sydd  dra 
ammheus  fel  y  sylwn  ymlaen),  yr  oedd  yn  rhaid  fod  y  dwfr  wedi 
gorchuddio  y  mynydd,  ac  felly  yn  ol  deddfau  dysgyrchiant  fod  yn  rhaid 
i'r  dwfr  wedi  iddo  godi  mor  uchel,  ledaenu  a  gorchuddio  yr  holî  ddaear. 

Y  mae  yn  wir,  os  gorchuddiodd  y  dwfr  y  mynydd  hwn,  fod  y  rhan 
fwyaf  beth  bynag  o'r  ddaear  wedi  ei  gorchuddio  hefyd;  ond  nid  ydym  yn 
gweled  fod  anghen  am  i  neb  gredu  fod  y  mynydd  wedi  ei  orchuddio  o 
gwbl.  Bhaid  cofìo  yn  y  fan  hon  eto  amcan  dyfodiad  y  diluw,  sef 
dinystrìo  yr  annuwiolion.  Am  dair  mil  o  droedfeddi  o'i  gopa  hyd  i 
waered,  mae  eira  parhâus,  ac  mae  o  herwydd  hyny  yn  hollol  anghyfaddas 
i  un  crëadur  allu  arós  arno  am  aihser  maith  heb  rewi  i  farwolaeth. 
Wrth  ddyweyd  fod  y  mynyddoedd  wedi  eu  gorchuddio,  y  mae  yn 
ddìddadl  y  meddylia  Moses  fod  pob  man  ag  y  gallasai  dyn  gael  noddía 


T  DILUW  A  aWYDDONIABTH.  169 

ynddo,  wedi  ei  orcfanddio ;  a.  chan  ei  fod  jn  anmhosibl  i  ddyn  nac 
anifaìl  ddringo  i  íyny  Ararat  gyda'r  amcan  o  aros  yno,  oíer  oedd 
gorchuddio  y  mynydd  hyd  ei  gopa,  gaa  fod  amcan  y  diíuw  wedi  ei 
gyrhaedd  heb  hyny.  Hefyd  buasaì  perygl  mawr  i  lawer  o'r  crëaduriaid 
oedd  yn  yr  arch  farw  o  herwydd  yr  oerfel,  ob  codwyd  hwy  dros  17,300 
0  droedfeddi  uwchlaw  y  môr.  Dringwyd  i  ben  y  mynydd  hwn  gyntaf 
gan  Sais,  ychydig  flynyddoedd  yn  ol ;  ond  nis  gallasai  aros  yno  yn  hŵy 
na  pfaymtheg  mynyd ;  yr  oedd  yr  hin  yn  oer  annyoddeíol  bron,  a*r  awyr 
yn  deneu ;  ac  íelly  buasai  perygl  i  anileiliaid,  ac  yn  enwedig  i  adar  y 
gwastadedd  poeth,  drengu  yn  yr  oerfel. 

Hefyd  y  mae  yn  dra  thebyg  mai  nid  ar  Ararat  Fawr,  nac  ar  Ararat 
Leiaf  ychwaith,  y  gorphwysodd  yr  arch  o  gwbl.  Gwelwn  yn  gyntaf  nad 
oes  yr  un  sail  o'r  Bibl  i  feddwl  mai  ar  un  o  honynt  hwy  yr  arosodd. 
"  Mynyddoedd  Ararat "  ydyw  yr  ymadrodd ;  ni  enwir  yr  un  yn  neillduol. 
Y  mae  natur  y  mynydd  hefyd  yn  hollol  anghyfaddas  i  unrhyw  beth 
mawr  orphwys  arno.  Dywedir  ei  fod  yn  culhàu  yn  raddol  tuag  i  fyny, 
fel  ag  i  orphen  mewn  ffurí  cone,  Y  mae  ynddo  amryw  ochrau,  agenau 
dyfhion,  Uydain,  a  pheryglus,  un  o  honynt  yn  dechreu  bron  yn  ei  gopa, 
ac  yn  rhedeg  i*w  waelod ;  ac  eraill  yn  dechreu  o  wahanol  íanau  yn  îs  i 
lawr.  Felly  gwelir,  heblaw  fod  yr  hin  bron  yn  annyoddefol  o  oer,  fod 
ffurí  y  mynydd  yn  anghy íaddas  i'r  arch  orphwys  arno ;  a  phe  buasai  yn 
fanteisiol  i  hyny,  yr  oedd  braidd  yn  annichonadwy  i'r  anifeiliaid,  nac 
ychwaith  hyd  yn  nod  i  Noah  a'i  deulu,  ddyíod  i  lawr  i'r  gwastadedd 
islaw.  Yr  oedd  yr  eira  oesol  hefyd  oedd  yn  gorchuddio  y  mynydd, 
wedi  ei  doddi  gan  y  dwfr,  íel  ag  i  wneyd  ochrau  serth  y  mynydd  yn 
fwy  llitbrig  a  pheryglus  íyth ;  ac  anmhosibl  iuasai  i'r  anifeiliaid,  rhai  o 
honynt  yn  grëaduriaid  mawrion  a  thrymion,  ddisgyn  i  lawr ;  buasai  yn 
ofynol  yn  y  fan  hon  eto  gael  gwyrth  i*w  galluogi  i  wneyd  hyny,  heb  i 
lawer  o  honynt  gael  eu  hanafu  yn  dost,  os  nad  eu  Uadd.  Afresymol 
ydyw  tybied  y  buasai  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  y  crëadnriaid  yr  aeth  i'r 
fath  drafferth  i'w  cadw  rhag  y  diluw,  mewn  sefyllfa  mor  beryglus ;  ond 
yn  hytrach  iddo  beri  i'r  arch  orphwys  ar  fynydd  is,  mwy  cymhwys  iddi 
orwedd  arno,  ac  i'r  anifeiliaid  ddisgyn  i  lawr  i'r  gwastadeddau.  Nid  yw 
yr  uchaf  o'r  mynyddoedd  eraill  sydd  yn  y  gadwyn  hon  yn  íwy  na  chwe' 
mil  o  droedfeddi  uwchlaw  arwyneb  y  môr ;  ac  mae  eu  llechweddau,  yn 
groes  i'r  ddwy  Ararat,  y  rhai  sydd  yn  hynod  syth  a  garw  mewn  rhai 
manau,  yn  disgyn  yn  raddol  ac  esmwyth  i'r  gwastadedd  islaw.  Fíaith 
bynod  ynglỳn  â'r  oll  o'r  mynyddoedd  hyn  (oddigerth  y  ddau  Ararat) 
ydyw,  nad  ydynt  yn  finiog  yn  eu  penau,  ond  maent  yn  hytrach  yn 
Ilydsdn  iawn;  gwastadedd  ëang  ydyw  pen  pob  un  o  honynt.  Os  meddyl- 
iwn  am  gadwyn  o  fynyddoedd  cribog,  wedi  en  tori  yn  wastad  (horizon- 
tallyj,  mewn  rhyw  uchder  penodol,  cawn  ddarluniad  lled  gywir  o 
fynyddoedd  Ararat. 

Fe  welir,  gan  hyny,  mai  y  peth  mwyaí  tebygol  ydyw,  mai  ar  un  o'r 
mynyddoedd  olaf  hyn  y  gorphwysodd  yr  arch;  canys  yr  oedd  yn 
fwy  manteisiol  iddi  wneyd  hyny,  a  hefyd  i'r  anifeiliaid  ddisgyn  i  lawr  o 
honi.  Ac  os  felly  yr  oedd,  y  mae  yr  wrthddadl  hon  hefyd  yn  syrthio 
i'r  liawr,  ac  nid  y  w  yn  newid  dim  ar  y  golygiad  mai  rhanol  ac  nid 
cyfiredinol  oedd  y  diluw. 

Oier  ydy w  myned  1  fanylu  Uawer  ar  yr  hanea  wedi  arosiad  yr  arch  ar 


170  T   DILUW   A   OWTDDOKIABTB. 

fjnyddoedd  Ararat  Anfonodd  Noah,  ymheú  deagain  niwmod,  gigíran 
allaii  i  edr^ch  a  di^iasai  y  dyfroedd.  Y  mae  y  gigfran  yn  hyw  iwyaf 
ymjsg  y  creigiau :  a  chan  ei  bod  "  yn  myned  a  dychwelyd,"  gwelodd 
Noah  fod  y  lleoedd  creigiog,  penan  y  mynyddoedd,  ei  hoff  drigfanan,  yn 
sych;  ond  nìd  oeiid  ganddi  le  i  gael  ymborth;  felly  yr  oedd  yn 
"dychwelyd  **  i*r  aj\îb,  ac  yn  "myned  allan"  drachefn.  Ymhen  ychydig 
amser,  anfonodd  Noah  golomen  allan^  ond  dywedir  ei  bod  hi  wedi 
dychwélyd  heb  ganfod  nnwaith  le  i  orphwys  amo.  Mae  hyn  yn  dangos 
mai  nid  "colomen  y  creigian/'  fel  y  gelwir  un  rhywogaeth  o'honynt 
ydoedd ;  yr  oedd  ei  chartref  hi  yn  îs  i  lawr,  ac  o  ganlyniad  nis  gallasai 
gael  lle  i  orphwys  yn  yr  nn  man  â'r  gigfran ;  a  phan  ddychwelodd  i'r 
aicb,  y  mae  yn  amlwg  ei  bod  yn  Uaddedig,  canys  estynodd  Noah  ei  law, 
'*  ac  a'i  cymerodd  hi,  ac  a'i  derbyniodd  hi  ato  i'r  arch."  Ond  pan 
ddychwelodd  ol  hail  ymgyrch,  "  Wele !  ddeilen  olewydden  yn  ei  gylfin 
hi,  wedi  ei  thyna."  Yr  oedd  penaa  y  coedydd  yn  y  golwg.  A'r  drydedd 
waith  yr  anfonwyd  hî,  ni  ddychwelodd  ato  mwy,  yr  hyn  a  brofai  fod  y 
ddaear  wedi  hoUol  sycha. 

Wrth  orchymyn  yr  Arglwydd  aeth  Noah,  ei  denla,  a'r  holl  anifeiliaid, 
allaìi  o'r  arch ;  a  bendithiodd  yr  Arglwydd  hwynt  fel  yr  eppilient,  y 
ffirwythent,  ac  yr  amlbäent  ar  y  ddaear.  Y  peth  cyntaf  a  ẃnaeth  Noah 
wedi  dyfod  allan  o'r  arch  oedd  adeilada  allor,  ac  abertha  i'r  Arglwydd, 
i  ddiolch  am  y  wàredigaeth.  Y  mae  yr  ychwanegiad  yn  y  crëaduriaid 
glân  oeddynt  i'w  cadw,  yn  dyfod  yn  awr  i  wasanaeth ;  canys  cymerodd 
Noah  '*  0  bob  anif ail  glân,  ac  o  bob  ehediad  glân,  ac  a  ofiPrymodd  boeth 
offrymau  ar  yr  allor."  Aroglodd  yr  Arglwydd  "  arogl  esmwytb,"  a , 
gwnaeth  gyfammod  â  Noah  na  byddai  iddo  býth  mwy  felldithio  y  ddaear 
"  er  mwyn  dyn  ;  o  herwydd  fod  bryd  calon  dyn  yn  ddrwg  o'i  ieuenctyd." 
"  Pe  buasai  yr  Arglwydd  yn  ymddwyn  at  ddyn  yn  ol  cyfraith  a  chyfiawn- 
der,  dyma  faasai  y  rheswm  dros  ei  ddyfetha,  a  dyma  oedd  y  rheswm 
fod  dyfroedd  y  diluw  wedi  dyfod  ar  y  ddaear.  Ond  y  mae  yn  cael 
edrych  arno  mewn  golenni  newydd  yn  awr,  y  mae  Duw  yn  ymwneyd  âg 
ef  trwy  ddirprwy wr  megyâ,  sef  aberth ;  ac  yn  y  goleuni  hwn  nid  yw 
pechadurusrwydd  dyn,  o  hyn  allan,  i  benderfynu  yr  un  modd  ei 
ymddygiad  Eì  tnag  ato.  Gan  ei  fod  yn  gwybod  beth  ydoedd,  Ëíe  a 
ymddygai  tuag  ato  mewn  trugaredd  ac  amynedd."  Ar  ol  derbyn  yr  aberth, 
gwnaeüi  yr  Arglwydd  gyfammod  â  Noah,  na  byddai  iddo  ddinystrio 
y  ddaear  mwyach,  ond  y  deuai  '*pryd  han  a  chynauaf,  ac  oerni  a 
gwres,  a  haf  a  gauaf,  a  dydd  a  nos"  yn  rheolaidd,  ac  na  pheidient 
"holl  ddyddiau  y  ddaear."  I  gadarnhàu  y  cyfammod  hwn,  dywedodd 
yr  Arglwydd,  "Fy  mwa  a  roddais  yn  y  cwmwl,  ac  efe  a  fydd  yn  arwydd 
cyfammod  rhyngof  fi  â'r  ddaear." 

Ni  a  adawn  y  pwnc  dyddorol  hwn  yn  y  fan  yna,  gan  hyderu  ein  bod 
wedi  dangos  nad  oes  dim  anghysondeb  rhwng  y  ffeìthiau  a  ddargan- 
fyddwyd  mewn  gwyddoniaeth,  â*r  ffaith  fod  diluw,  fel  y  ceir  ei  hanes  jn 
Ilyfr  Genesis,  Wddi  cymeryd  Ile. 


GWBDDL 

Y  ooBWTNT  sydd  yn  rhuo, 

A'r  mellt  yn  tanio  *r  byd, 
Taranan  yn  olwyno, 
Yn  nês,  yn  nês  o  hyd : 
Mor  dywyll  y w  y  nos !     Ty wyllach 
Yw  gobaith  ambell  galon  dyner,  hwyrach  1 

Ymhell  o  Gymm  dirion, 

Ar  fwrdd  ei  long  ptyd  hyn, 
Mae  hogyn  glân  peníelyn, 
Yû  nofio  *r  eigion  gwỳn : 
Heb  frawd,  na  chwaer,  na  châr,  yn  agos  ato, 
I  estyn  llaw,  na  chynnyg  ei  gysaro. 

Mae  bwth  y  weddw  'n  crynú, 

O'r  nenbren  hyd  y  llawr ; 
Yr  olaí  frwynen  losgwyd 
üwchben  y  Bibl  mawr : 
Máe  dealin  menyw  ar  y  llawr  yn  disgyn, 
A  dwys  ochenaid  taa  'r  Neí  yn  esgyn. 

Tra  cydgan  mawr  y  dymhestl 

Yn  llenwi  nef  a  llawr ; 
Tra  gweddw-fam  yn  ymbil 
Ar  ran  ei  mab  yn  awr ; 
Gostega  'r  swynt,  tawela  'r  storom  arw, 
Er  mwyn  i'r  Nefoedd  wrando  cwyn  y  weddw  ! 


EMYNYDDIAETH. 


Xyn. — T    PABOHBDIG    BENJAMIN    FBANO^S,    HORSLET,     TN    SIB    GAEBIiOTW, 

T  owB  enwog  hwn  oedd  fab  i  Enoch  Francis,  gweinidog  j  Bedyddwyr 
yn  Ngbastell  Dewydd  Emlyn,  yn  Sir  Gaerfyrddin.  Efe  oedd  yr 
ieuengaf  o  chwech  o  blant.  Ganwyd  ef  yn  y  flwyddyn  1734.  Bu  farw 
ei  rieni  pryd  nad  oedd  ond  chwech  mlwydd  oed ;  ond  gofalodd  Bhagluii- 
iaeth  yn  d}ner  am  dano,  trwy  dueddu  cyfeìllion  lliosog  ei  dad  i  ddarbod 
drosto  nes  y  daeth  yn  alluog  i  ofalu  am  dano  ei  hun.  Bedyddiwyd  eí 
ar  brofles  o'i  flydd  yn  Abertawe,  yn  y  flwyddyn  1749,  pan  yn  bymtíieng 
mlwydd  oed,  a  dechreuodd  bregethu  yn  bedair  ar  bymtheg  oed.  Wedi 
gorphen  ei  amser  yn  Athrofa  Caerodor,  cafodd  ^alwad  gan  eglwys  y 
Bedyddwyr  yn  Horsley,  yn  Sir  Gaerloy w,  lle  yr  urddwyd  ef  yn  y  flwydd- 
jn  17ô8,  a  bn  yno  yn  dra  defnyddiol  a  pharchus  am  oddeutu  hanner 
can'  mlynedd.  Bu  farw  Bhagfyr  14,  1799,  yn  66  mlwydd  oed. 
Dywedir  ei  fod,  fel  ei  dad  o'i  flaen,  yn  barchns  ac  anwyl  gan  bawb  a'i 
hadwaenai.  Dygodd  ei  blant  i  fyny  yn  ofn  yr  Arglwydd,  ac  fe'n 
hysbysir  fod  amryw  o'i  hiliogaeth  yn  Lloegr  yn  bobl  nodedig  o  dduwiol 
a  defnyddiol.  Er  ei  fod  yn  gweinidogaethu  yn  ngwlad  y  Saeson,  eto  fe 
gadwodd  i  fyny  gydnabyddiaeth  â'r  iaith  Gymraeg,  ac  â'r  cyfundeb  y 
perthynai  iddo  yn  Ngbymru,  tra  bu  fyw,  gan  fod  yn  awyddus  hyd  y 
gallai  i'w  gwasanaethu.  Yr  oedd  efe  yn  hyn  yn  rhoi  esiampl  deilwng 
i'w  dilyn  gan  feibion  talentog  Gymru  y  byddo  eu  coelbren  wedi  disgyn 
iddynt  breswylio  ymysg  y  Saeson,  ar  iddynt  beidio  ag  aDghofio  iaith  a 
chrefydd  gwlad  eu  genedigaeth.  Yr  ydym  yn  cael  fod  y  bobl  oreu  trwy 
yr  oesoedd  jn  dra  gofalus  yn  hyn,  fel  y  mae  coffadwriaeth  Iliaws  o 
hocynt  yn  beraroglaidd  a  bendigedig  ar  en  hol. 

Cyfansoddodd  Benjamin  Francis  amry w  fàn  lyfrau  mewn  rhyddiaeth, 
caniadau,  a  marwnadan,  yn  yr  iaith  Gymraeg,  a  rhai  hefyd  yn  y  Saeson- 
eg ;  ond  ei  gynnyrchion  mwyaf  adnabyddus  yw  ei  Emynan,  yn  ddwy  ran, 
neu  ddau  lyfr,  dan  yr  enw  "  Albluia,  neu  Hynmau  perthynol  i  Addoliad 
cyhoeddus."  Argraffwyd  y  cyntaf  yn  Nghaerfyrddin,  gan  J.  Eoss,  yn 
1774;  a'r  ail  lyfr  yn  yr  un  lle,  gan  J.  Daniel,  yn  1786.  Cynnwysa  y 
cyntaf  104  o  Emynau,  a'r  ail  94.  Y  rhai  hyn  sydd  yn  gidw  am  ein 
sylw  yn  bresennol,  a  chaiff  yr  awdwr  yn  y  lle  cyntaf  lefam  trosto  ei 
hun  mewn  perthynas  iddynt,  ac  egluro  ei  amcan  a'i  gynllun  yn  en 
cyfansoddiad.     Mae  ei  Bagymadrodd  i'r  blaenaf  yn  darllen  fel  hyn :— 

Er  i  mi  gael  fy  symnd  trwy  raglTmiaeth,  yn  lled  ienanc,  i'r  rhan  hon  o'r  ynyB,  eto 
profi  yr  ydwyf  ryw  serch  neilldnd  at  wlad  fy  ngenedigaeth,  ac  at  y  iaìth  Frytanaidd. 
Ac  er  nad  ydyw  fy  amrywiol  amgylchiadaa  yn  caniatâa  i  mi  ymweled  ond  ya 


BMrNTDDTABTH.  173 

anfynych  iawn  &  neb  o'm  oyfeillion  crefyddol  yng  ^gh^rmrn,  hyfiyd  genyf  glywed  fod 
yr  efengyl  mor  llwyddiannns  a  chrefydd  mor  flodenoe  mewn  amiyw  ranan  o'r  wlad. 
Pan  y  mae  broydd  a  brynian  Cÿmm  yn  dadseinio  mor  Deraidd  gan  aain  cân  a  moliant, 
da  fyddai  genyt  nno  â'r  cantorion  dnwiol  yn  y  gwaith  a'r  hy^dwch  nefol  o  foliannn 
Arglyjydd  y  gogoniant,  Clodfori  Duw  a  chânu  cân  yr  Oen  yw  gorchwyl  penaf,  a 
dì^rifwch  tragywyddol  y  salnt  gogoneddus  yn  y  nefoedd ;  a  mawr  achos  sydd  gan 
brynedigion  yr  Oen  i  foliannu  yr  Arglwrdd  yma  ar  y  ddaear,  gan  fod  ein  holl  alluoedd 
natnriol  ac  ysbrydol,  ein  holl  dmgareddau  daearol  a  nefol,  a'n  holl  gysuron  amserol 
a  thragywyddol,  yn  deilliaw  oddiwrth  yr  anfeidrol  Jehofah. 

Er  mwyn  chwanegu  budd  a  chysur  ysbrydol  swir  addolwyr  yr  Arglwydd,  mi 
antnriais  gyfansoddi  rhai  Hymnau  perthynol  i  addoliad  cyhoeddus,  gan  amcanu  en 
haddasu  at  amryw  achosion ;  ac  er  nad  yw  eu  rhifedi  yn  fwy,  gobeithio  y  ceir  nn, 
nen  chwanee,  yn  agos  at  bob  achos  pwysfawr  a  chyffredin. 

Cyfansoddaîs  y  rhan  fwyaf  o'r  Hymnau  canlynol  ar  y  mesuron  mwyaf  cyffredin,  fel 
y  gaHai'r  neb  nad  ^rw  adnabyddus  â  mesuron  anghyffredin  nno  yn  yr  addoliad ;  ond 
er  mwyn  eraill,  mi  a  gyfansoddais  rai  ar  fesuron  anghyffredin.  Mi  amcenais  eu  gosod 
i  lawr  mewn  trefn,  a'r  rhai  sydd  ar  yr  nn  achos  yn  canlyn  eu  gilydd,  er  mwyn  cwrdd 
â*r  hyma  a  chwennychir  ei  chael  yn  fwy  hawdd.  Tybygwn  mai  gwell  a  fyddai  rhoddi 
allan  ddwy  linell  ar  unwaith,  er  mwyn  cael  yr  ystjrr  yn  fwy  cyflawn,  yn  gystal  ag  er 
mwyn  achub  amser.  Dymunaf  ar  Dduw  eu  canfyn  â'i  fendíth,  er  clod  i'w  enw  ei 
hun,  ac  er  budd  parhâus  i  eneidiau  dynion. — Benjamin  Fbanois. 
Horsley,  yn  Sir  GaerloyWy  Hydref  y  9fed,  1773. 

Yn  ei  Ha^ymadrodd  i'w  ail  lyfr,  mae  yn  traethu  ei  resymau  dros 
gyhoeddi  ei  Emynau  fel  y  canlyn : — 

0  amgylch  deuddeng  mfynedd  i  *nawr,  argreffais  fy  Llyfr  cyntaf  o*m  Hymnau,  pa 
rai  a  gyfansoddais  yn  benaf  ar  ranau  athrawiaethol  o  grefydd.  Tr  Hymnau  yn  fy 
ail  Lyfr,  yr  hwn  wyf  yn  awr  yn  ei  ost^mgedig  gynnyg  i'm  cydwladwyr  o  bob  bam, 
ydynt  y  rhan  fwyaf  ar  ranau  profìadol  ac  ymarferol  o  grefydd,  ac  ar  amryw  achosion 
neUlduol.  Os  bama  neb  mai  afreidiol  oeddynt,  gan  fod  cymaìnt  o  Hymnau  eisoes  yn 
argraffedig,  fy  ateb  yw,  fod  genyf  serch  neillduol  at  wlad  fy  ngenedigaeth,  ac  at  yr 
iaith  Frytanaidd,  a  hyfrydwch  anorchfygol  mewn  barddoniaeth  Gymraeg;  fod  rhu 
o'm  cyfeiUion  anwyl  a  gwerthfawr  yn  taer  ddymuno  eu  cael  yn  argraffedig ;  fod  genyf 
chwennychiad  cryf,  er  i  Ragluniaeth  fy  sefydlu  ymhlith  y  Saeson,  i  fod  o  ryw  fudd 
i'r  Cymry  ;  a  fy  mod  yn  gobeithio  y  bydd  fy  ymegnîad  presennol  dros  y  gwirionedd, 
a  llwyddiant  crefydd  mewn  barn,  profìad,  a  buchedíd,  níd  yn  unig  yn  dderbyniol,  ond 
o  lesâd  parhâus  i  lawer,  wynebau  pa  rai  ni  chaf  eu  gweled  hyd  fore  yr  adgyfodiad. 

Amcenais  i  wneuthur  dewisiad  o  ddefnyddìau  neiTltnol,  angenrheidiol,  ac  addas,  ac 
o  iaith  bnr,  gynnwysfawr.  a  chynghaneddol,  nid  yn  unig  er  mwyn  derchafu  barddon- 
iaeth  ddwyfol  yn  yr  iaith  Frytanaidd,  ond  er  mwyn  addasu  fy  Hymnau,  ymhob 
ystyriaetb,  at  y  diben  o  foliannu  Duw,  a  chyfnmu  hyfrydwch  a  budd  i*r  addolwyr 
dnwiol  a  deallus.  Os  bydd  i  Dduw  eu  harddel,  er  argyhoeddiad  pechaduriaid,  ac  er 
adeiladaeth  a  chysuri'r  crediniol,  derbyniaf  gyflawn  wobr  o'r  poen  mawr  a  gymmerais, 
a  bydded  y  gogoniant  yn  nnig  i  enw  yr  Arglwydd. 

Rhai  o'r  c&ychfeddyliau,  yn  ambell  un  or  Hymnau  yn  y  Llyfr  hwn,  ac  hefyd  yn  y 
Llyfr  cyntaf  a  gymmerais  o  rai  Hymnau  SaedOneg.  Gosodais  y  tudalenau  yn 
gyfattebol  i'r  Lfyfr  cyntaf,  er  mwyn  cael  rhwymo  y  ddau  Lyfr  ynghyd. 

BsDJAMiN  Feanois. 
Horsley,  yn  Sir  Oaerloyw,  Rhagfyr  22,  1786. 

Dyna  eglurhâd  yr  awdwr  ar  yr  hyn  oedd  ganddo  mewn  golwg  wrth 
gyfansoddi  ei  hymnau,  a*i  gymhellîadau  i  gyhoeddi  ei  waith;  ac  nis 
gall  lai  na  bod  yn  íoddhaol  i'r  darllenydd  ystyriol.  Yr  oedd  ei  amcan 
yn  gaiimoladwy,  pa  beth  bÿnag  a  ellir  ei  ddywedyd  yn  feirniadol  am  y 
cyflawniad.  Os  cofiwn  ei  fod  wedi  trigiannu  er  yn  ieuanc  ymysg  y 
Saeson,  mae  yn  rhyfedd  fod  ei  Gymraeg  cystal,  ac  mor  rydd  oddiwrth 
Seisnigaeth.  Mae  yn  ysgrifenu  mewn  arddull  briodol  iddo  ei  hun :  nid 
yw  yn  dynwared  neb  arall.    Mae  yn  cadw  ei  iesuran  a'r  acenion  yn 


174  leMT>TDDlAETH. 

oíalns  8  ehywir,  a'r  odlan  hefyâ  yn  wedd(^  «r  y  oyfan.  M*e  jr  Étbraw- 
iáeth  ;n  iachus,  y  syniaâáa  yn  ysgrythyrol,  eglnr,  a  phwysig;  oiid  er  y 
cwbl  yn  lled  amddifad  yn  fynych  o  iywiogrwydd,  melnsder,  a  gWrâd 
barddoniaeth.  Un  o'i  golliadan  penaf  yw  ymgais  yn  ormodin  am 
gynghanedd,  a  hyny  weithian  ar  dranl  abertha  synwyr  a  phriodoldeb 
iaith  er  mwyn  ei  chyrhaeddyd ;  megys  yn  y  llinell  hon  :-^ 

Wele  ddawniu  foiian  'r  dâiiiai, 

sef  dinaa  S'íon ;  ond  pa  briodolder  sy  mewn  dy weyd,  '*  Wele  ddawnns 
íariaa?"  Dywedir '<  dyn  daumtts"  am  nn  doniol;  ond  mnrian  cMlifni 
nea  uchélf  pan  y  sonir  am  ddinas.  D'ian  na  ddaethai  byth  i  ben  ff 
awdwr  i  ysgrifenu  y  íath  linell,  oni  buasai  ei  fod  am  gael  y  ddawnus  à'r 
ddinas  ì  wneuthur  rhyw  fath  o  gynghanedd,  eiddil  ddigon  rhaid  addeí, 
gan  ei  bod  yn  cynnwys  un  o  fe'iau  gwaharddedig  cerdd  dafod,  sef  yr  hyn 
a  elwir  "  proest  i'r  awdl,"  neu  fod  y  brif  odl  yn  proestio,  mewn  cynghan* 
edd  groes  neu  draws,  â'r  brif  orphwysfa.  Mae  hyn  bob  amser  yn 
siomi'r  glust  am  gynghanedd,  lle  y  dysgwylir  ei  chael.  Mae  yr  an  bai 
yn  y  llinellau  canlynol,  ac  eraill  cyffelyb,  er  nad  ydynt  yn  wallns  o  ran 
synwyr: — 

Ces  deimlo  gwrres  tywyniad  gras. 

Canfyddaf  fro  y  Oanaaa  fry, 

Mae  y  rhai  canlynol  yn  cynnwys  beiau  ymadrodd,  neu  gystrawiad 
gwallus : — 

Ganwn  yn  groût  ogoniant  gras. 

Ein  hjangfawrglod  Arglwydd. 

Y  nefoedd  lledoedd  megis  llen. 

Blodena  'r  anìal  dir,  fn  'n  sarug  hir  amseran. 

Ânfeidrol  dderchafe^g  yw 
Yr  Arglwydd  Ddnw  y  llnoedd. 

Gwaeddwn  yn  ÿroch;  canwn  yn  llafar.  Enw  cadam  -^^9  mawr-glúd; 
yr  ênw  gwan  yw  clodfawr,  Darllener  Uedodd,  ac  nid  lledoedd,  canys  dyna 
ffnrf  briodol  prifair.  Byddai  diffrwyth  yn  well  na  sarug  yn  y  llinell 
arall :  nid  y w  tir  sarug  yn  gwneyd  synwyr.  Dywedir  dyn  sarug,  edryeh- 
iad  sarug,  àc,  yn  briodol.  Pan  fyddo  nifer  o  enwan  cedym  yn  dilyn  en 
gilydd,  y  naill  yn  meddiant  neu  yn  dibynn  ar  y  Ilall,  yr  olaf  yn  nnig  a 
gymer  y  bannod.  Felly  y  mae  yr  .yn  swnio  yn  ddrwg  yn  yr  ail  linell 
nchod.  Pe  dodid  lor,  fei  enw  eglurhäol,  yn  lle  yr,  darllenai  felly  yn 
ystwyth  a  synwyrol. 

Nìd  yw  cynghanedd,  yn  mam  y  beimiaid  goren,  o  nemawr  werth 
mewn  emynau ;  addum  ydy w,  oddieithr  ei  arf er  yn  gynnil  a  destlns, 
sydd  yn  hytrach  yn  rhwystr  i  efiíeithiolder  a  melusder  y  farddoniaeth. 
Pe  baasai  yr  awdwr  yn  gwisgo  ei  syniadaa  efengylaidd  a  sylweddol 
mewn  iaith  gref,  syml  a  natnriol,  bnasai  ei  waith  yn  fwy  cymeradwy  a 
defnyddioL  Ond  yr  oedd  efe  yn  Ilafurio  dan  anfanteision  lawer  rhagor 
ei  gydoeswyr  yn  Nghymrn,  y  rhai  oeddent  yn  mwynhân  gwleddoedd 
hy&yd  diwygiadau  crefyddol,  y  rhai  a  wresogent  ea  serchiadau,  nes  ea 
cynhyrfa  i  gyfansoddi  caniadau  ysbrydol  Uawn  o  dln  awenyddiaeth 
aanctaidd/ 


EMrNTDDIABTH. 


175 


Nis  gil^  pennillyddian  \PB«yd  braîdd  ddim  o  bymnati  B.  l^rancis,  ond 
08  cymerir  bwynt  yn  gyfain,  jn  gánuau  cryno,  rbeolaidd,  gellir  cael 
nifer  go  dda  o  bònynt,  ond  en  cânu  ar  eu  byd  neu  yn  dalíyiedig,  ar 
dônau  piiodol,  a  fyddent  jn  bjfryd  ac  adeiladol,  ac  yn  gweddu  yn  dda 
i'r  addoliâd  cyhoéddns,  yr  bwn  ddyben  y  bwriadwyd  bwjrnt  iddb. 
Bhagorent  yn  fawr  felly  ar  ryw  dipynau  wedi  eu  tynu  yn  afreolaidd^  aa 
darnio  a'a  cymysgu,  allan  o  Hymnau  Wiliiams,  Ann  Oriffitbs,  ac  eraii], 
y  rhai  a  niweidir  yn  fawr  drwy  byny.  Mae  y  rban  fwyaf  o'r  bymnau 
hyn  yn  wreiddiol,  ond  y  mae  rhai  yn  eu  plith  yn  gyfieithiadsti  néu 
efelyddiadau  o'r  Saesoneg,  yr  byn,  fe  allai,  a  bâr  i  rai  ò  bonynt  ym- 
ddangos  neu  swnio  braidd  yn  oeraidd  a  sycblyd.  Mae  «raill,  er  byny, 
jn  weli,  ac  yn  darllen  yn  dda.    Cyflwynwn  i  sylw  y  detbolion  canlynol: — 


I.  Clod  i  Dd/uw  am  weUhreêotdâ  ncŵwr^ 
rhagluniaeth^  a  gras,    (Hymn  ii.) 

Clodforwn  Di  ar  beraidd  dôn^ 
7r  anw^l  ogoneddtiB  lôn, 

Tr  nnig  wir  a  by  wìol  Dduw : 
Tmgrymwn  ger  dy  fron  yn  awr, 
Addolwn  mwy  dy  enw  mawr  ; — 

Dy  enw  Di  mor  hynod  yw  ! 
Tydi  yw  'r  Bod  a  wnaeth  y  byd, 
1  r  hanl  a'r  nefol  gyrph  i  gyd, 

A'r  holl  grëadigaeth  helaeth  hardd : 
Dy  gadam  fraich  a  geidw  'n  dde 
7  nef  a'n  llnoedd  yn  en  lle  ; 

£u  trefn  deg  o'm  law  a  dardd. 

Mae  'r  ddaear  faith  a'r  nefoedd  fry, 
A  ffymie  ddeiliaid  nffern  ddn, 

Dan  dy  lywodraeth  ddoeth  i  gyd : 
Dy  fyg  a  dry  yr  wybren  draw, 
A'i  dysglaer  In ;  a'th  ddwyfol  law 

A  gynnal  bytb  golo&ian  'r  byd  : 
O'th  mynder  cu  yr  ŷm  yn  cael 
£in  cymhofth  ollj^  a'n  Uuniaeth  hael, 

A'n  trugaieddau  o  bob  rhyw  ; 
£in  iechyd,  nerth,  a'n  synwyr  sydd 
Oddiwrthyt  Ti,  bob  nos  a  dydd, 

Ac  ynot,  bawb,  yr  ŷm  yn  byw. 

Ond  0  mor  ryfedd  y w  dy  ras, 

A'th  gariad  mawr  sy  'n  tarddu  'maes 

7n  iachawdwTÌaeth  enaid  dyn  ! 
I  wared  dyn,  oedd  elyn  Duw, 
Bhag  ufifern  gaeth,  yr  lesu  gwiw 

Ddyoddef<MLd  angeu  'r  groes  ei  hun  : 
Dy  78bryd  sanctaidd  hefyd  sÿdd 
7n  gweithio  gwir  effeithiol  ffydd 

7m  mhawb  o'r  gwaredigion  cü  : 
7  rhai'n  i  gyd,  ar  nefol  gân 
Dderchafant  glod  i'th  enw  glân ; — 

Boed  iti  íawl  anfarwol  f ry.* 


II.  Molimt  i^T  Orëcnodìüf.    (O'r 
Hymnau  ÌT.,  r.,  a  vi) 

Ciodfored  pawb  yr  Arglwydd  byw, 

Bfe  yẁ  'r  Dnw  aníarwol, 
Anfeidrol,  doeth,  galluog,  da, 

Trugarog,  a  thragwyddoL 

7  nefoedd  fry,  a'r  ddaear  hon, 
A'u  holl  drigolion  rhyfedd, 

7  moroedd  mawr,  a'r  tìroedd  nudth, 
7nt  gyson  waith  ei  fysedd. 

Trwy  'r  byd  o'i  fron,  ar  wybren  fry, 

£i  ddwyfol  allu  welir ; 
A'i  fawr  ddoethineb  ym  mhob  maoy 

Trwy  'r  cyfán  a  giuifyddir. 

7  nefol  lân  angylaidd  lu, 
Sy  'n  moli  fry  'n  dragwjddol, 

A  greodd  Dnw  'n  greadunaid  da, 
Mewn  cyílwr  tra  rhagoroL 

Fe  luniodd  ddyn  yn  berfiaith  dd», 
Mewn  hardd  sefyllfa  ddedwydd; 

A'r  hoU  gysuron  ŷm  yn  gael, 
7nt  roddion  hael  yr  Arglwydd. 

Bhyfeddol  ac  aneirif  yw 

Gweithredoedd  Duw  'r  Crëawdwr; 
Ond  mwy  rhyfeddol  doniau  rhad, 

A  chariad  yr  lachawdwr. 

III.  EymnForeuûl.    {vl) 

Bob  nos  a  dydd,  0  Dduw,  'r  wyt  Ti 
7n  rhoddi  i  ni  'th  fendithion : 

Dy  gadam  fraich  a'n  ceidw  'n  Qrw— 
Aneirif  y w  dy  roddion. 


*  Mae'yn'amIwg)fod'yr.emyn  uchod  wedi  ei  bwriadu  fw  ch&nuar  y  dôn  ardderohog 
"  Yr  Hen  118,"  yr  hoa  sydd  yn  rhedeg  dros  ddau  benniU.  8,  8,  8,  ynghyd.  Qwel  Sallwyr 
£dm.  Prys,  Salm  113  a  114 1  Argraffiad  1630. 


176 


BMnrTDDIASTH. 


Ti  'n  drnigt  trwy  'r  tywyllwch  da 

I  welàenolemii; 
Gallasai  fod  ein  gwely  'n  íedd, 

Nen  danllyd  annedd  ini. 

Beth  a'n  eyferfydd  cyn  yr  hwyr 
'D  oes  neb  a  ^yr  yn  noUol : 

Peryglon  sy  'n  ein  cylclia  o  hyd, 
I  n  gwtluo  i'r  byd  ysbrydol. 

Bho  ini  heddyw  'th  íendith  hael, 

Arbeda  'n  gwael  fywydan ; 
Pereiddia  ein  tymheran  ni, 

Gan  lòni  ein  calonan. 

Â  phan  y  ddl  y  nos  nen  'r  dydd, 
I'n  rhoddi  ynghndd  gan  angan, 

0  derbyn  ein  hysbrydMdd  oU 
Fyth  yn.ddi  goll  i'th  freichian. 

IY.  Eyrnn  Brydnawnol,    (xììl) 

dodforaf  Di,  fy  Ârglwrdd  da, 
Fy  njrwerthfEiwr  Nodídfa  nerthol; 

Arbedaiat  f  einioes  hyd  yn  hyn, 
Bhag  angan  yn  ddiangoL 

'Àm  ddirfawr  dmgareddan  'r  dydd^ 

A'th  ddonian  bennydd  imi, 
Offrymaf  hwyrol  aberth  pêr, 

0  glod  diderfyn  ití. 

Gorchymyn  Di  'th  angylion,  Dad, 
Trwy  'm  hnn  i  m  gwarchad  heno; 

A  thrwy  y  nos,  i'th  waelaf  Iwch, 
Dy  dlnon  heddwch  dyro. 

A  phan  ^rr  hnnwyf  yn  y  bedd, 
Bho  'Ôi  nefól  hedd  i'm  henaid; 

Ac  adgyfoda  'nghorff  i  fyw 
Byth  gyda'r  gwiw  fiÿddloniaid. 

V.  Tymmorau  'rflwyddyn,     (xiv.) 

Mor  ogoneddnsy  Arglwydd  Ddnw, 

A  rhyfedd  yw  'th  diiaioni ! 
Ein  ddyddiaa  braa  a  gant  o'n  bron 

A'th  roddion  en  coroni 

Yr  egin  ffwan,  gan  eira  gwyn, 

Gysgodir  yn  y  oattaf  : 
ICae  'r  rhew  a'r  oerfel  o  wir  fadd, 

Y  gwlaw  a'r  'stormydd  garwaf. 

Y  OWANWYN  hoff  sy  'n  gwenn  'n  hardd, 
Mewn  maes,  a  gardd,  a  mynydd ; 

A  thegwch  y  grëadigaeth  fawr 
Ymddengys  'n  awr  o  newydd. 


Y  tyner  wlaw,  a'r  tírion  wlitfa, 
Ddyfera  'n  bendith  iraidd; 

A'r  haulwen  loo,  o'r  nef  i  lawr, 
Gyfirana  'i  gwerthfawr  rinwedd. 

Y  borfift  deg,  a'r  ŷd  a  dardd, 

Y  wlad  a  chwardd  gan  flodaa ; 
A'r  adar  ^âr,  trwy  'r  goedwig  wyrdd, 
A  bynuiant  fyrda  o  geindao. 

Gwresoga  'r  haf  y  gogledd  oer, 
Dadleithia  'r  môr  rhewedie; 

A  chyfoethoga  'r  ddaear  wa^ 
A'i  roddion  hael  caredig. 

Llîosogi  wna  'r  crëadariaîd  'n  awr, 
A  dmawr  ffrwrthaa  dyfiEmt; 

Yr  achel  fryn,  a  r  isel  fro, 
A  wi8g  ea  gwych  ogoniant. 

Y  dyffryn  glas  a  giiddir  gan 
Aneirìf  anifeiliud ; 

Y  gwartheg  mwyn  a'a  portha  'n  dd% 
A'a  har(ma  wna  y  dáaid. 

Yr  HYDBEF  têg,  cyfoethogf  hael, 

Obrwya  'n  gofal  cywir; 
Addfeda  ffrwythan  'r  ddaear  tns, 

A  chnwd  y  maes  a  fedir. 

0  Ddnw,  'mhob  rhan  o'r  flwyddyn  fraiiy 

I^  ddonian  a  dderbyniwn ; 
Dy  foliant  mawr  o  hyn  i  maes, 

Trwy  nerth  dy  ras,  a  draethwn. 

VI.  TOynhaua/.    (ry.) 

Glodfored  pawb  o'r  byd  yn  wÄr, 

Ar  beraidd  lafar  lawen, 
Yr  Arglwydd  doeth,  a  rydd  ar  diitJi 

Wynebpryd  maith  yr  wybren. 

Ei  law  a  dry  yr  hanlwen  draw^ 

A'r  lleaad  ddystaw  loyw, 
0  gylch  y  ddaear,*  belen  fawr, 

Bob  mynyd  awr  hyd  heddyw. 

Y  eynnar  wlaw,  a'r  tírion  wlith, 
Ddyferant  fendith  iraidd; 

Y  ddaear  deifl  ei  ffrwythan  da, 
A'r  hanl  gyfrana  'i  rinwedd. 

Gofiala  Daw  a  Thad  pob  dawn 

Yn  dyner  iawn  am  danom : 
Mae  'n  tai  yn  Uawn  o'i  roddion  rhâd,— 

O  boed  ei  gariad  ynom  I 

Am  ffwythaa  hael  y  flwyddyn  hon, 
A'n  mawrion  dragareddan. 


Mewn  ymddAagosiAl  y^  uaigi  nid  mewn  fibith,  trwy  godl  a  macUodo^ 


BMTRTDDIABTH. 


177 


Moliannwn  enw  Dnw  hob  dydd, 
Gan  iawn  ddefiayddio  'n  breintian. 

VII.  Llywod/raäh  Duw,    (xix.) 

Bhown  fawl  i'n  Dnw  ar  felns  dôn, 

Ei  glod  o'n  calon  canwn ; 
Anrhydedd  ei  lywodraeth  dda, 

A'i  chyfoeth  a  dderehafwn. 

Rhoed  holl  frenhinoedd  daear  fawr 

£a  gallu  lawr  yn  hollol ; 
Bhoent  en  coronan  anr,  a'n  dedd, 

Wrth  draed  ei  orsedd  rasol. 

O  Ihrwodraethed  gras  yn  drech 
Na  phob  rhyw  bechod  ffiaidd ! 

A  dwg  ni  'n  deg,  0  nefol  Dad, 
I  feddn  'r  wlad  nefolaidd. 

Bho  in'  dy  weled,  Frenin  hedd, 
Pry  yn  dy  ryfedd  degwch, 

A  chftna  byth,  ar  benddd  dant, 
Ogoniant  dy  hawddgarwch. 

yill.  SoU-hreseimoldeb  Duw,    (zx.) 

Fe  geníydd  Dnw  y  drwg  a'r  da; 

Fa  le  'r  ymfl;addia  'r  eaog; 
Tn  berffaith  ddirgel,  byth  ar  goll, 

Oddiwrth  yr  Hollallaog? 

Mae  llwybraa  dirffel  dynol  ryw 

Yn  amlwg  i'w  olygon ; 
A'i  holl-wybodol  Ysbryd,  E 

A  chwiHa  gilian  'r  galon. 

T  cefn-no8  da,  fel  canol  dydd, 

I'w  olwg  Ef  sydd  olaa ; 
Dychryned  pob  pechadar  sy 

Yn  gwadn  ei  bechodao. 

Ei  rasol  bresennoldeb  £f 

A  leinw  nef  y  nefoedd ; 
Ac  ofìia  ffethem  nifem  gaeth 

Y  Bod  a  wnaeth  y  bydoedd. 

Casâwn  y  drwg,  a  gwnawn  y  da, 
O'n  bodd,  pa  fui  y  byddom, 

Oan  gadw  'n  bron  rhag  twyll  a  brad — 
Mae  Daw  a'i  lygad  amom. 

IX.  AnghyjTMwidioldeh  Duw,    (zzi) 

Derohafwn  annherfynol  glod 

I'r  nniff  Fod  tragwyddol; 
Y  gwir  aT  bywiol  Ddaw  a  fedd 

Bob  prîodoledd  ddwyfol. 

Yr  an  yw  'r  Dawdod  mawr  erìoedy 
Heb  gysgod  troedigaeth, 


Yr  nn  ym  mhob  perffeithrwydd  yw, 
A'r  nn  yw  Daw  'n  ei  arfaeth. 

Gyfnewid  mae  ein  bywyd  bran, 
A'n  hamgylchìadaa  beaDydd; 

Ond  Dnw  ni  thry — ^parhâa  a  wna 
Tragaredd  yn  dragywydd* 

Adfeilio  wna  'r  greadigaeth  hon, 
A'r  ddaear  gron  a  gryna ; 

Ond  ni  heneiddia  Daw  y  nef, 
A'i  alla  Ef  ni  phalla. 

Fy  enaid  rho  dy  han  yn  rhwydd 
I  ddwyhiw  'r  Arglwydd  bywiol ; 

A'i  werthfawr  ras  a  fyddo  'th  ran 
A'th  nefoedd  annherfynoL 

X.  ArfaeÜh  Duw.    (zziL) 

Mor  dda  a  doeth  y w  arfaeth  Dnw  t 

Anfeidrol  yw  ei  dyíhder ! 
A  pha  greadar  a  iawn  gíeà. 

£i  hyd,  ei  lled,  a'i  hnchder. 

£r  tragwyddoldeb,  pan  nad  oedd 
Neb  o  weithredoedd  natnr, 

1  Ddnw  presennol  oedd  pob  peth, 
Yn  nrych  ei  arfaeth  gywir. 

Oedd  arfaeth  Daw  yn  gweled  dyn, 
Cyn:  gwnenthar  an  creadnr; 
'  Yn  gynta  'n  lân  a  gwych  ei  lon, 
A  chwedyn  yn  becliadar. 

Darlaniodd  hi  'r  greadigaeth  hardd, 

A'r  hyn  a  dardd  o  honi ; 
Troell  ëanff  fawr  rhaglymoM  faith 

A  wnaed  yn  berffaith  ganddi. 

Golygodd  arfaeth  gwbl  waith 
HoU  iachawdumaeih  enaid, 

A'r  amryw  amgylchiadan  sydd 
Yn  perthyn  i'r  ffyddloniaid. 

Arfaethodd  Dnw  ddyodde  'r  drwg 
Sy  'n  peri  gwg  y  Mawredd; 

Ond  nid  yw  'r  Imlì  ar  arfaeth  bor, 
Ond  ar  bechadar  ffiaidd. 

Dymanem  iawn  ddefhyddio  fyth 
Dy  arfaeth  ddilytli,  Arglwydd, 

Gan  adael  pob  rhyw  ddirgel  beth 
Dan  glo  th  raglaniaeth  beanydd. 

XI.   T  Drindod,     (zziiL) 

Rhown  ddnwiol  glod,  ar  newydd  gâo, 
I'r  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd  Glân, 
Yr  ün  yn  Dri,  a'r  Tri  yn  ün, 
Oreawdwr  a  Gwaredwr  dyn. 


n8 


RMTNTDDUlfiTH. 


Rhyfeddol  a  dii)^laidd  jw 
Oweitliredoedd  a  rhaglamaeth  Dnw; 
Pa  sant,  gan  hyny,  yn  y  -nef, 
A  gynuwys  fyth  ei  Haufod  £f  ? 

Nid  yw  *r  Tri  Pherson  yn  dri  Bod, 
Ond  un  aufeidrol  Ddnw  erìoed : 
y  ddwyfol  natur  sydd  o  hyd 
Yn  perthyn  i'r  personan  'gyd. 

Pob  piîodoledd  sydd  yn  Nuw, 
Pob  enw  ac  addoliad  gwiw, 
Berthynant  oll,  yn  ddiwahân, 
I'r  Tad,  y  Mab,  a'r  Ysbryd  Olân. 

Yr  un  gweithredoedd  rhyfedd  rhad, 
A  wnaeth  y  Mab  a  wnaeth  y  Tad : 
Ysgrythjrr  Duw,  nid  rheswm  dyn, 
Sy  n  dangos  hyn  am  dano  'i  Hun. 

Derbyniwn  y  gwirìouedd  mawr, 
Nas  gallwn  ei  amgyffred  'u/iwr ; 
A  moled  pawb  sy  'u  meddu  chwyth, 
Y  Drindod  bur  yn  TJndod  byth. 

XII.  Lîygredigaeth  natur.     (xxr.) 

Oalarwu,  cywilyddiwu  oll, 
Am  ini  fyu  d  i  gyd  ar  goU ; 
Aeth  Adda  ffwrdd  i  Iwybr  ffol, 
A'i  anwir  had  aeth  ar  ei  ol. 

Ynfydrwydd  yw,  ofnadwy  'n  awr, 
A  rêd  i  maes  yu  ffrydiau  mawr, 
0  giliau  djrfnion  calon  dyu, 
Oedd  gyut  yn  lâu  a  hardd  ei  lun. 

Ond  O I  clodforwn  ryfedd  ras, 
A'r  ca^ad  mawr  a  ffrydia  i  maes, 
0  galon  Duw,  trwy  glwyfau  Crist, 
At  bechaduríaid  truaiu  trist. 

Lle  yr  amlha'dd  pechodau  mawr, 
Mwy  yr  amlha  trugaredd  'u  awr : 
Cyfiawnder  y  tragwyddol  Dad 
A  gyfiawnha  'r  crediuiol  had. 

Golch  ui,  0  Dduw,  yng  ugwaed  jrr  Oen ; 
A'th  heddwch  pur  iacha  eiu  poeu ; 
Olanhâ  ni  'u  Ilwyr,  a  gwrandaw  'u  llef, 
A'th  foli  wnawn  fyth  jrn  y  uef. 

XIII.    Trugaredd  a  chyfiwumder  yn  ym- 
gyfmfod,    (xxvi.) 

Pan  y  dadguddiodd  Duw  i'r  cu 

Nefolion  fry,  yn  foreu, 
Ei  f^ad  d»  i  wared  dyu, 

A'i  ddwYu  i'r  un  anneddau, 
Llawenydd  glàu  gynneuai  'n  glau 

Yn  eu  mynwesau  gwresog, 
Yn  barod  iawn,  ar  newydd  dôn, 

I  foli  'r  lou  tragarog. 


Er  hyny  oU  rhyfeddu  wnaent, 

Oau  gymaiut  oedd  ein  camwedd, 
Pa  fodd  y  gallai  dyniou  gael 

Dragwyddol  hael  drugaredd : 
Yn  daer  ffwrandawai  gwir  fab  Daw, 

A'r  ateb  yw  a  gawsaut : — 
'^Cyfiawuder  a  thrugaredd  gu 

Oânt  ynof  fi  ogoniant. 

**  Mi  gadwa  'r  ddeddf  mewn  dynol  gnawd, 
Dyoddefaf  wawd  ac  an^u  ; 

Abertha  'm  gwaed  yu  bridwerth  gwiw, 
I  arbed  eu  bywydau." 

Daeth  Críst  i'r  byd ;  a  seiuio  'n  bêr 

Y  mae  'r  uchelder  beuuydd : 
Aeth  Críst  i'r  nef ;  a  chauu  wua 

Yr  augylion  yn  dragywydd. 

Xiy.    Oraa   Duw    yng    ngTiadwedigaäh 
pechaduriaid.     (xxyii.) 

0  ryfedd  anuherfynol  ras, 

A  lifa  i  maes  fel  afon, 
0  rad  dragwyddol  gariad  Dnw, 

At  ddynol  ryw  aû-adlon. 

Oadawsom  b^wb  ein  Harglwydd  por, 
Yu  wrthrjrfelwyr  aethom ; 

A  chrwydro  'mhell  o  dre'  ar  goll, 
Yu  aethus,  oll,  a  wuaethom. 

Ond  0  !  anfeidrol  ddwyfol  ras 
A'n  cyrchai  'maes  o'u  carchar, 

Trwy  waed  y  bendigedig  Oen, 
l  fysg  angyliou  hygar. 

Ein  iachawdwriaeth  wych  a  dardd, 

Ag  anwyl  hardd  ogouiant, 
0  orsedd  rad  tmgaredd  gu, 

A  hi  sy  'n  me<£ia  'r  moliaut. 

Xy.  rSaibhath.     (xxxi.) 

Hwu  ydyw  'r  dydd  a  drefnodd  Duw 

I  ddyuiou  i'w  ddefuyddio 
Yn  ei  wasauaeth  Ef  yn  ddwys, 

Oan  gyflawu  orphwys  amo. 

Sancteiddiodd  Duw  y  seithfed  dydd, 

I  ni  eael  budd  ysbrydol, 
Owybodaeth  Iwys  o'i  gyfraith  lâa, 

A  hoff  ddyddauwch  nefol. 

Yn  filoedd  de'wu  i  foli  Duw, 
Ei  wyueb  heddyw  ceisiwn ; 

Owrandâwn  ei  air  sy  'u  traethu  hedd, 
A  mawr  orfoledd  meddwn. 

Chwi  fydol  sothach  ymaith  ewch, 

O'm  blaen  na  dde'wch  i'm  blino ; 
Am  fwyd  a  ddaeth  o'r  nef  i  lawr 

Y  dylem  'nawr  laforio. 


EHTNTDDIABtH. 


1711 


Haeli<miifl  Ddaw,  gwêl  Di  yn  dda 
EÌD  gwledda  lieddyw  'n  ddibaid : 

Dy  breseniioldeb  hoff  a'th  hedd 
Sy  nefol  wledd  i'm  henaid 

Moes  in'  orphwysfa  wir  yn  awr, 
Oddiwrth  ein  mawr  drafferthion ; 

A  thrwy  y  dydd  gysuron  da 
Dy  ddidwyll  addewidion. 

Xyi.  Hotafnm^  neu  Dáydd  yr  Árglwydd, 
(xxxiii.) 

Hwn  ydy  w  'r  dydd  a  wnaeth  ein  Duw, 

A  gwerthfawr  y  w  yr  oriau ; 
De'wn  ger  ei  fron  o  gywir  fryd, 

Gan  barchu  'r  hyfryd  forau. 

Do,  anrhydeddodd  lesu  'r  dydd, 
Oa'dd  heddyw  'r  fnddugouaeth 

Ar  uffem  boeth,  ar  r^rm  y  bedd, 
Malariodd  gledd  marwolaeth. 

Gorchfygodd  Crist  bob  gelyn  cryf, 

Tn  awr  fe  dyf  ei  deymas ; 
Cawn  byth  gynawnder  hoff  a  hedd, 

A  mawr  orfoledd  addajs. 

Hosanna  trwy  y  nefoedd  £ry, 
A'r  ddaear  obry  'n  ebrwydd, 

I  Brynwr  dyn,  ein  Brenin  da, 
A'n  gwir  anwylaf  Arglwydd 

Y  bryniau  mawr,  a'r  moroedd  maith, 
Hosanna  ar  nnwaith  seinient ; 

A'r  holl  greaduriaid  ym  mhob  byd, 
Oogomaní;  Daw  cyd-ganent. 


Xyil.    Aleluna,  neu  Ádgyfodiad  Örist, 
(xxxii.) 

Heddyw  cododd  Crìst  o'r  bedd, 
Awdwr  ein  hanfeidrol  hedd, 
Wedi  'n  prynu  ar  y  pren, 
I  feddiannn  'r  nefoedd  wèn. 

Talodd  £f  ein  dyled  mawr, 
Bhyddion  ydym  ninnau  'n  awr ; 
Do,  ysigodd  Had  y  wraig 
Uffern  ddu,  a  phen  y  ddraig. 

Fe  bwrcasodd  lesa  'n  rhad, 
A'i  rinweddol  werthfawr  waed« 
Deymas  nef  yn  deg  i  ni : 
0  mor  ddmd  ein  braint  a'n  bri ! 

Oawn  ar  fyr  gyfarfod  fry, 
Q7da  'r  gíân  i^adwedig  ía, 
LU  mae  hoii  angylioa  nef 
Bjth  yn  ei  gltidtori  £f. 


XyiII.  lachmodwriaeüitrwy  Oriat,  (xliii.) 

O  cânwn  fawl  i'n  Prynwr  Mh, 
Ein  Ceidwad  dilyàì,  ffyadl<Hi; 

Aberthodd  Ef  ei  Han  o'i  fodd, 
Dros  laoedd  o'i  elynion. 

Pan  welodd  ddyn  vn  wael  ei  ddnll, 
Ym  mhydew  ercnyll  natur, 

Ar  aden  cariad  hedodd  Crist 
I  gadw  'r  trist  greadur. 

Ei  haeddiant  Ef,  ger  bron  y  Tad, 
Aberthiâd  llawn  dros  bechod, 

A  rydd  i  ni  dragwyddol  hedd, 
Drwy  rinwedd  ei  gyfryngdod. 

Ei  fywyd  a'i  farwolaeth  Ef 
îw  r  ffordd  i'r  nef  ddymunol ; 

A'i  bresennoldeb  gwiw  a'n  gwna 
Yn  ddedwydd  yn  dragwyddol. 

XIX.  Sioper  yr  Arglwydd.    (lxi.) 

0  mor  rhagorol,  ac  mor  gn, 
Yw  gwledda  'n  nhŷ  yr  Arglwydd  I 

Ffrwyth  peraidd,  da,  y  nefol  dir 
Bydd  ini  wir  lawenydd. 

Nid  bara  a  gwin  daearol,  gwan, 
A  bortha  n  rhan  anfarwol ; 

Nid  ydynt  ond  cysgodau  da 
P  Grist,  y  bara  bywiol. 

Mae  'i  gnawd  a'i  waed  yn  fwyd  yn  wir, 
Er  maeth  i'r  natur  newydd  ; 

A*r  sawl  a'i  bwyty  a  fydd  byw 
Fry  gyda  Duw  'n  dragywydd. 

Pwrcasodd  Crist,  á'i  werthfawr  waed, 
I'r  caeth  ryddhad  traffwyddol : 

Yr  Arglwydd  byw  a  aeth  i  r  bedd, 
I  ni  gael  annedd  nefol. 

XX.  Diodde/aint  Orist,    (lxiii.) 

Cyd-ddringed  ein  heneidiau  trist 
'     Alaras  íryn  Calfaria  'n  awr  ; 
Fiy  ar  y  groes  canfyddwn  Grist, 
X  n  gwaedu  mewn  cyfyngder  mawr. 

Ei  draed  a'i  ddwylaw  anwyl  Ef 
A  hoelir  wrth  y  poenus  bren ; 

Ffrwd  werthfawr,  eoch,  effeithiol,  gre^ 
A  lifa  'n  frwd  o'i  ystlys  wen. 

Ond,  0  !  anfeidrol  bwysfawr  boen 
M  enaid  oyfiawn,  gwirion,  coi 

Pan  ddyffodd  y  drylliedig  Oen 
DdigoMÌnt  Duw,  a'n  camwedd  da» 


180 


ElCTNTDDIAEtH. 


0  todded  gwreaog  gariad  Crìst 
Ein  calon  oer  fw  ffani  'n  awr, 

Oan  dy  wallt  trwy  'n  nysbrydoodd  triat, 
Orfoledd  maith  a  heddwch  mawr. 

XXI.  OaTÌad  bratodol     (lziv.) 

ICor  hardd  yw  canfod  brodyr  cn 
Yn  byw  'n  gytnn  yn  nhŷ  eu  Tad  1 

Tebygn  wnant  i'r  teulu  fry, 
Lle  nad  oes  fron  a  edwyn  frad. 

Mae  cariad  brawdol  a  barha, 
Fel  tyner  wlaw  nen  dirion  wlith ; 

O'i  nodd  fe  dyf  cynneddfan  da, 
A  hedd  blodenog  yn  en  plith. 

Ysbrydol  gariad,  brawdol,  pur, 
Yw  rhwymyn  cryf  dysçyblion  Crist ; 

Pe  'u  ceidw  'n  dda  íel  cadwyn  ddur 
Rhag  gwasgar  trwy  ymraíael  trÌBt. 

Cymdeithas  felus  rhyngddynt  fydd, 

Tanenefedd  hoff,  dedwyddwch  hir ; 
Ac  os  bydd  un  dan  gystudd  prudd, 

Cyd-ddioddef  wna  y  lleill  yn  wir. 

• 
Doethineb,  deall,  fifydd,  a  dawn, 

Ynt  oU  yn  Uesol  yn  eu  Ue ; 
Ond  mwy  yw  cariad  lawer  iawn, — 

Teymasn  wna  fyth  yn  y  ne*. 


XXII.  OorfoledduynyrArglwydd,  (lziz.) 

Ymlawenhaf  yn  Nuw, 

Tra  byddwyf  yn  y  byd, 
£r  maint  yw  'm  tristwch  mawr, 
A'm  gofid  oll  i  gyd ; 
Mae  gwir  fwynhâd  o'i  hyfWd  hedd 
I'm  henaid  tiawd  yn  hynod  wledd. 


XXIII.  Duw  yw  daioni  pemf  y  dtmol. 
(lxx.) 

Anwylaf  Enw  yn  y  nef, 

Fy  Nuw  a'm  cartref  dedwydd, 

Fy  nghymhorth  drwy  'm  daearol  daith, 
A'm  nefol,  faith  lawenydd ; 

Kid  oes  un  da  ar  isel  dir 
Rydd  imi  wir  ddedwyddwch  : 

Nis  gallaf  fyw,  pe  'nillwn  fyd, 
Heb  brofi  'th  hyfryd  heddwch. 

Djnoiunwn  ffoi,  ar  adeu  ffydd, 
I'th  fynwés  beunydd,  lesn ; 

A  gorphwys  yn  dy  werthfawr  hedd, 
Kes  gwneyd  y  bedd  fy  ngwely. 

Fy  ngobaith  da  yn  angau  du, 
Yw  braich  fy  lesu  grasol ; 

A'm  haunedd  deg,  0  anwyl  Dad, 
Sydd  yn  dy  gaüriad  nefoL 

XXiy.  Cariad  at  Dduw.    (bmü) 

Mae  cariad  Duw  yn  enaid  dyn 
Fel  gwerthfawr  wreiddỳn  ffrwytUawn ; 

Yn  dwyn  ei  ffrwythau  teg  a  phêr, 
Trwy  giliau  'r  dyner  galon. 

Nid  oes  a'u  tỳn,  trwy  'r  dwfr  a'r  tân, 
Tua  'r  nef  ymlaen  yn  hwylus, 

Ond  cryf  a  ewresog  gariad  Crist, 
Wna  ddolur  trist  yn  felus. 


Ei  fraich  dragwyddol  gref, 

A'i  allu  Ef  0  hyd, 
A  nertha  'm  hysbryd  gwan, 
Trwy  'r  glyn  tua  'r  Oanaan  glyd : 
Digonol  y  w  ei  nefol  ras 
I  lawenhau  ei  waelaf  was. 

Ei  fawr  dmearedd  Ef; 

A'i  fwyn  dan^efedd  yw 
Fy  nghysur  melus  gwir, 
Tra  bwyf  ar  dir  y  byw ; 
A'm  trigfa  lon,  yn  hyn  o  wlad, 
Yw  anwyl  dỳ  fy  nefol  Dad. 

Fy  Nhad,  fy  Nuw,  fy  Ne^ 
0  clyw  fy  llef  a'm  cwyn  ! 
Cysnra  fi  o  hyd 
A'th  hoff  wynebpiyd  mwyn ! 
A  dwg  fi  'n  deg  i'th  nefol  dŷ, 
Byth  ger  dy  fron  i'th  gam  fry. 


Ein  ffydd  a'n  gobaith  ymaith  ant, 

Pan  ddêl  gogoniant  nefol ; 
Ond  cariad  perffaith  a  fydd  by w, 

Fry  gyda  Duw  'n  dragwyddoL 

Owresoga  Di,  0  rasol  Dad, 
Ein  bron  a'th  gariad  beunydd ; 

Ac  yna  Uysg  ein  heuaid  llaith, 
Oan  zêl  yng  ngwaith  yr  Arglwydd. 

XXV.   Golwg  trwy  ddrych,  ae  uryruib  yn 
wyneb.     (xc.) 

Mae  ordinhadan  Duw  fel  drych, 
A  ffydd  a  edrych  drwyddynt, 

Ar  Grist,  y  gwerthfawr  Wrthddrych  glân, 
A  ddelir  lulan  ynddynt. 

Mae  gweled  gwedd  f  Auwylyd  gwych, 
Yn  awr  trwy  ddrych,  yn  hyfryd ; 

Ond  O,  mor  felus  fydd  y  nef, 
I'w  ganfod  Ef  mewn  gwynfyd. 

0  doed  fy  Mhriod  hardd  ar  frys  1 

Owasgared  y  cysgodau ; 
Mwy  hoff  y w  gwerd  ei  wyneb  gwiw 

ifa  neb  rhyw  ordinhadau. 


BMTNrDDlAETHé 


181 


Dynesed  diwedd  nos  a  dydd, 

A  gwawried  tragwyddoldeb ; 
0  am  f wynliaa  fytìi  yn  y  nef 

Ei  hyfryd  bresennoldeb. 

£i  breaennoldeb  fytb  a  iydd 

Lawenydd  newydd  inì ; 
Âc  yn  dragywydd  ni  a  gawn 

Yn  felns  iawn  ei  folL 

XXyi.  Addysg  %  ieuenetyd,  cymhwya  i^io 
chmu  ar  glíìddedigaeth  dyn  ieuanc.    (zcy.) 

Tgtyriwcb,  ienenctyd  gwych  eich  gwedd, 
Tr  ewch  chwi  bawb  i  îwch  y  bedd ; 
A  diwedd  pmdd  eich  bywyd  bran 
Tn  wastad  sydd  yn  agoaân. 

Eich  cryfder  îr,  a'ch  glendid  hardd, 
Fel  llysiaa  gwyrdd  a  blodan  gardd, 
A  dòrir  oU  ar  fyr  i  lawr, 
6an  gystadd  maith,  nen  glefyd  mawr.. 

Eich  gwael  bleseran  cnawdol  sydd 
Tn  bwrw  'a  dail  bob  nos  a  dvad ; 
Na  rowch  eich  bryd  ar  wagedd  braa, 
Sy  'n  arwain  i  dràgwyddol  .wae. 

0  cofìwch  mwy  eich  Crëwr  mawr, 
A  cheinwch  deymaB  nef  yn  awr ; 
Drine  angan  llym  ar  fyr  i'ch  llyi, 
A  dydd  y  fam  a  ddaw  ar  frys. 

Nid  oes  dedwyddwch  gwir  i*w  gael 
0  ddilyn  gwag  arferion  gwael ; 
Yn  Naw  ei  Han  meddiennwch  hedd, 
Tra  yma  'n  byw,  a  draw  i'r  bedd. 

Yr  lesn  gâr  ieaenctyd  gwiw, 
Ym  mlodaa  'a  dydd  sy  'n  ofni  Daw  ; 
A'r  neb  a'i  cais  E  'n  awr  sy  'n  cael. 
Haposrwydd  hir,  a  bywyd  haeL 

(O'b  Ail  Ltpe.) 

I^YII.  Owagder  y  crëaduriaid,  a  chyf' 
lofumder  Dwo.     (üL) 

Diflasaf  ar  felnsaf  ffrwyth 

Y  byd  anesmwy th  yma ; 
A  methaf  gael  i'm  henaid  wledd 

0  gyflawn  hedd,  a  noddfa. 

Er  meddn  doeth  gyfeillion,  da, 
Mynweeol,  a  pherthynasan, 

Dyeithr  wyf,  o  gartre  mhell, 
Yn  chwennych  gwell  meddiannaa. 

Owag  yw  'r  grëadîgaeth  hon  i  gyd, 

Newyna  'm  hysbryd  arni ; 
*D  oes  dim  mor  dda,  ond  Daw  a'i  ddawn, 

A  all  ei  lawn  ddigonL 


Dy  fýnwes  di,  fy  nefol  Dad, 

A'th  felns  gariad  dwyfol, 
Yw  noddfa  ga  fy  enaid  gwan, 

A'm  dedwydd  ran  dragwyddoL 

XXyiII.  OogoniarU  i  Dduw,  Crëawdufr 
a  Chjoaredydd.    (yi.) 

Gyd'genwch,  feibion  Jacob,  glod 
I'r  sanctaidd  Fod  anfeidrol : 

Cyd-seiniwch,  ferched  Sîon  lân, 
Y  ddwyfol  gân  dragwyddoL 

(}ogoniant  trwy  'r  daearol  lawr 
fr  Arjçlwydd  mawr  a'n  crëodd  : 

Gogoniant  trwy  'r  nchelder  fry 
Tt  lesa  ca  a'n  carodd. 

Gogonìant  fyth  i'n  Prophwyd  hoff, 
A'n  ffyddlawn  Atchoffeiríad ; 

Oogoniant  fyth  i  Dy  wysog  hedd, 
Wnaeth  ini  wledd  o  gariad. 

Gwaredodd  ni  oedd  gynt  ar  goll, 

0  ddwylaw  'n  hoU  elynion ; 
Addamodd  nî,  oedd  noeth  o'r  blaen, 

A  gynan  glân  a  gwỳnion. 

Cyhoeddwn  a  choronwn  Ef, 

Yn  Frenin  nef  a  daear : 
Amen,  amen  !  hosanna  Uon 

1  Geidwad  Sîon  hygar. 

XXIX.  Owerthfawrogrujyddgai/r 
Duw.     (xii.) 

0  mor  werthfawr  yw  'r  gair  perffaith, 

Sydd  yn  d'od  o  enan  Dnw  ! 
Gwych  a  dirfawr  iachawdwríaeth 

Ynddo  a  dardd :  O  hynod  yw ! 
Ni  all  miloedd  o  anr  melyn, 

Na  'r  trysoraa  goreu  sydd, 
Foddio  'r  didwyU  wir  gredadyn, 

Fel  diffaant  air  y  ffydd. 

Mae  e  'n  para  'n  fara  peraidd, 

I  ddigoni  'r  euaid  gwan ; 
Gwin  a  llaeth  yw  'r  gair  i'r  llariaidd, 

Mae  i'r  rhai  'n  yn  ddirfawr  ran ; 
0  mor  felns  y w  i  fìloedd, 

Tan  flinderaa  trymion  trist ! 
Dengys  ini  gỳraa  *r  nefoedd, — 

Dengys  groeshoeliedig  Gnst 

0  mor  gyfíawn  yw  dy  ^fraith, 

A'th  orchymynion  di,  ein  Daw ! 
0  mor  hyuod  ac  mor  helaeth 

y w  dy  ras  at  ddynol  ryw ! 
Seinied  dy  efengyl  beraiad 

Drwy  'r  hol'  fyd,  yn  bur  eî  blas  ; 
A  thy  wyned  dy  wiríonedd 

OU  ar  led  y  ddaear  las. 


lââ 


tekTiin>DiABTä. 


XXX.  JÚUlû    (rrn.) 

üdgenwch,  weifflon  Daw, 
Yr  ndgorn  arìan  mawr ; 
A  chlywed  dynol  iyw 
TroB  barüian  daear  lawr : 
Blwyddyn  y  Jnbili  a  ddaeth, 
A  rhyddid  gwiw  i'r  rhai  oedd  gaeth.* 

Trowch,  bechadnrîaid  trist, 
Wrth  lai8  efengyl  fwyn, 

O'ch  cyflwr  caeth  at  Giist, — 
Fe  wrendy  £f  eich  cwyn : 
Blwyddyn  y  Jnbili,  ftc 

Cymerwch  íeddiant  rhad 

O'r  etifeddiaeth  fawr ; 
A  dewch  i  áf  eich  Tad, 

Gan  lawenychn  'n  awr : 
Blwyddyn  y  Jnbiü,  &c 

Dadaeinied  gras  ein  Dnw, 
I  bell  dei^^n  'r  byd, 
A  doed  ei  deymas  wiw 
Tro6  gyran  hwn  i  gyd : 
Blwyddyn  y  Jnbili  a  ddaeth, 
A  rhyddid  gwiw  i'r  rhai  oedd  gaeth. 

XXXI.  Dymuno  Llwifddiant  €r 
^engyU    (xvüi) 

O  Aiglwydd  Ddnw,  bywhft  dy  waith, 
Trwy  hoÜ  derfynan  'r  ddaear  faith  ; 
Dro8  dir  a  môr  dysgleirìa  i  maea^ 
Tn  nerth  dy  rad  anfeidrol  las. 

^lwysi  hardd,  fel  gwinwydd  tr, 
Flodeno  'n  deg  trwy  'r  G<ÿedd  dir ; 
A  theymas  Cnst  trwy  'r  Dean  eraa^ 
Flodeno  ar  led  fel  Eden  las. 

Glodfored  pob  ciëadnr  ln?ir 
Tr  nnig  ddoeth  anfarwoi  Ddnw ; 
Owna  'r  ddaear  oll  yn  ddelw  gn 
O'r  nefoedd  ogoneddna  fry. 

XXXII.  Cfariad  Brawdol     (xzix.) 

Boed  cariad  brawdol  cywir,  brwd, 

Fel  llydan  fflrwd  yn  Uifo 
Trwy  Salem  deg,  pre8wyl£ft  Daw, 

Gan  daenn  'n  ddilnw  yno. 


Dymnnol  iawn  a  meln  yw 

Cymdeithas  Dnw  'n  wasbi 
Yn  mawr  gynhyrfo  cariad  ory^' 

My^g  brodyr  cn  yabiydoL 

Cyfeillach  aanctaidd  sirìol  aydd 
Fel  gwlith  ar  fensydd  gleision; 

Mae  'n  Uedn  hedd  a  Uwyddiant  hir 
My^g  hoU  bieswylwyr  ffion. 

Brawdgarwoh  mwyn,  ac  nndeb  maìili, 
Yng  nffhlodfawr  waith  ein  HarglwTdd, 

Sydd  addas  iawn  i'r  ddinas  haidd, 
A'r  tỳ)  Ue  tardd  aancteiddrwydd. 

0  am  feddiannn  hwn  o  hyd, 
Tra  yn  y  byd  piesennol ! 

Gymdeithas  hofi^  garìadiu^  bBr, 
Bydd  ini  gysor  nefoL 

XXXIIL  €hotrihfavfrügrw^Oriä. 

(zxxüL) 

Defi&o,  nehalon,  deffino^  B|^âD, 

I  dderchafa 
Dii&wr  glod  fj  Aiglwydd  gUn, 

Y  Brenin  lesn : 
Uno  wnaf  â  Ua  y  ne^ 

A'm  hoU  «wydd, 

1  g^odfi>ri  ei  enw  S^ 

Yndiagywydd. 

Crist  yw  'Mhrynwr,  Crist  yw  'MhflD, 

A'm  Hanwylyd; 
Crist  yw  'm  hetifeddiaeth  wèn, 

Crist  yw  'Mywyd; 
Crist  yw  'm  gogoneiddns  ne( 

Annherfynol; 
Owleddaf  ar  ei  gariad  Ef 

Tn  dragwyddoL 

Oweled  teg  wynebpiyd  Dnw, 

Ar  ei<Naed(^ 
A  mwynhftn  'i  synideithas  yw 

Fy  ngorfeledd; 
li  anfeidrol  nyfiyd  hédd 

Tw  fy  nefoedd, 
Tma»  a  thn  draw  i'r  bedd, 

Tn  oes  oesoedd. 

Canaf  a  chlodforaf  fey 
Fy  Anwylyd* 


*  AUeiriad  dyfyredie  yw  hoo  o  Hymn  brydferth  o  waith  Oharles  Wesley,— "Blow  y» 
ihe  tmmpet,  blow,  ftc^  f  Wedeÿt  BymM,  (Hd  CoÜectüm,  645.)  Diwygiinrd  peth  ar  yr 
aUeirìad,  er  mwyn  iddo  ddarUen  yn  twy  grymna ;  ac  yn  enwedig  yn  y  Umell  olaf  hoB  o'r 
odgyrch  nen  j  byrdwn,— "  A  rhyddid  cn  i'r  enaid  caeth,'*  er  mwyn  yagoi  achlymr  i  ni 
geUwair,  oddiwrth  y  dnU  chwithig  y  seinia  rhai  Dehenwyr  y  geirìan  cu..,eaeth,  fd  pe  ea 
hyBgrìfeaid  ci..,cath,  nen  ki..,kath.  OyUd  gochel  amryfaseddan  o'r  fath  yn  beDâiftddflt 
yn  nghynaniad  yr  iaith.  Kid  yw-yr  amrywiad  nchod  yn  eíÜBltbio  dim^ar  yatyr  y  llÌBoIlt 
•c  y  maa  yn  beraiddiach  a  mwy  cynghaoeddol  na'r  hen  linen. 


BÌITNTDDIìlBTH. 


183 


ŸJk  ú  broMimoldeb  en, 

Yn  fwy  hyfryd; 
Molaf  yno  f  anwyl  Ner, 

Ar  dôn  ncha' ; 
Uefaf  byth,  ar  allwedd  bêr, 

Alelwìal 

XXXI Y.  Düyn  yr  Omtrwy  VH»radufydd, 
(xL> 

Dilynaf  fy  Mngail  o  'modd, 

Trwy  ammhATch  a  gw'radwydd  y  byd ; 
A  dygaf  ei  ddirmyg  ar  g'oedd. 

Gan  gyrhaedd  tna  *r  nefoedd  o  hyd; 
Mi  rodiaf,  trwy  gymhorth  ei  ras, 

Y  llwybr  a  gerddodd  fy  Nghan; 
Kid  rhýfedd  os  gwawdir  y  gwas, 

Fe  wawdiwyd  fy  Arglwydd  ei  Honl 

Sìà  oes  amaf  gywüydd  o*i  groe%— 

Ei  groes  yw  fy  ngnoron  a  'nghlod : 
Ei  m^yd  Vm  gwarâ  a  roea, 

A  m  Ceidwad  a'm  carodd  erioed : 
Dyoddefodd  waradwydd  a  phoen. 

YfeUdìtharGalfarifryn; 
F  anrhydedd  yw  canlyn  yr  Oen.^ 

Yr  Oen  a  ddyoddefodd  fel  hyn. 

OndO!  y  gogonìant  a'r  hedd, 

A'r  dir&wr  orfoledd  o  hyd, 
Sy  'n  aros  tn  arall  i'r  heàS, 

M  ffyddlawn  ganlynwyr  i  gyd ! 
En  dagran  a'n  gw'radwydd  a  diy 

I  tôr  0  lawenydd  ar  éys ; 
iafeidrol  eu  gwynfyd  hwy  fry, 

Yn  nheymas  en  Harglwydd  a'i  lỳs. 

XXXY.    Hiraeth  mnfwy  o  gariad  at 
Ddwo.    (zly.) 

0  mor  anfeidrol  hyfryd  yw 
Cymdeithas  Dnw  'n  wastadol ! 

Moes  im',  0  Ddaw,  dy  felos  hedd, 
Yn  gyflawn  wledd  oragwyddoL 

Paham  na  ohâr  fy  nghalon  oer 
Hawddgarwch  mor  rhagorol* 

Ag  yw  dy  deg  wynebpryd  Di, 
Ue  taidd  goleoni  dwyf ol ! 

Dy  gariad  yw  yr  nnk  dân 

A  enn^  anian  nefol, 
Yn  llosgi  o'm  mewn,  gan  ỳni  i  maes 

Fy  nwydaa  cas  niweidioL 

Dy  fyawes  go,  a'th  anwyl  gdl, 
Tw  'm  noddfa  nefol  hyfryd ; 

Oaf  yno  wrês  i'm  calon  oer, 
A  dwfft  Idr  0  wynfyd. 


ZXXyi.  I>ymmo  qfnnydd  mewn  gra9* 
(ẁi) 

Cyffelyb  yw  'm  henaid  blinedig 

I  greigle  sychedig  a  chras, 
Yn  ediych  yn  fynych  i  fyny 

Am  iraidd  gawodydd  o  ras. 
Ofnadwy  yw  gweled  y  nefoedd 

Dros  athrist  amseroedd  yn  bres, 
A  theimlo  fy  nghalon  yn  galed, 

Fel  haiam,  gan  gryfed  y  gwrês ! 

Fy  hyfryd  serchiadan  ysbrỳdol, 

A'm  cysur  iachnsol,  a'm  hedd, 
Dan  fendith  y  mwjrn-wlith  dymnnol, 

Flagnrai  'n  rhagorol  en  gwedd  : 
Ymddangosant  jrn  awr  yn  fethedig, 

Fel  glaswellt  gwywedig  a  gwan, 
A  marw  a  fyddant  yn  ebrwyad, 

Os  na  bydd  yr  Arglwydd  o'm  rhan. 

Dytigwyliaf  am  helaeth  gawodydd, 

O  nefol  lawenydd  fy  Nnw, 
I  ireiddio  fy  nghysnr  i'r  gwreiddyuji 

A  chadw  'r  blâgnryn  vn  fy  w ; 
I  beri  i  f  enaid  anfarwol 

Gynnyddn  'n  rhagorol  mewn  gras, 
A  phlyga  dan  ffrwythan  godidog, — 

Oodidog  eu  golwg  a'u  bUs. 

Blodeued  fy  nwys  fyfyrdodau 

Ar  hoff  wirioneddau  fy  Nnw ; 
Blagured  fy  nefol  serchiadau 

Ar  bethau  ysbrydol  eu  rhy w ; 
CynnyddBd  fy  hunan-ymwadiad, 

Fy  ngobaith,  fy  nghariad,  a'm  ffydd; 
A  thyfed  fy  nhirion  sancteiddrwydd, 

Er  mawr-glod  i'm  Harglwydd,  bob  dydd. 

XXXVII.  Priodas.*  (lxxix.) 

Mor  weddaidd  ac  mor  addas  yw 
Pob  ordinhad  o  drefiûad  Duw ! 
Priodas  sy  flaguyn  hardd, 
A  blanodd  Ef  yn  Eden  ardd. 

Llawenydd  hir  a  Uwydd  o  hyd 
I'r  ddau  sy  'n  awr  hyd  angau  'nghyd ; 
^rmdeithas  hoff  fo  'n  esmwythftu 
Yr  anwyl  briodasol  iau. 

Blagured  y  berthynas  hon, 
Fel  canffen  las  gwinwydden  lon ; 
Rhinweddau  mwyn  a  darddo  i  maes» 
Yng  ngwres  a  giym  tywyniad  grai. 

Cysyllted  eu  heneidiau  'n  nn 
A'r  gogoaeddus  Ddaw  ei  Hua  : 
Mewn  meddiant  o'i  dragwyddoí  hedd» 
Tia  yn  y  byd,  a  thraw  i'r  bedd. 


M  3 


Ì84 


ftáBÔL  FI^TDD   A  OHtNRtDD   TB   AtHRAWtAJ&^Ú. 


XXXyiII.  àfeion  angladd  gér  dutDiol. 
(lxxxi.) 

0  !  beth  yw  dyn  a*i  fywyd  ef, 
y  dyn  anwylaf  dan  y  nef, 
Yr  agwedd  hoff,  a'r  graddiaü  hardd, 
Ond  megys  teg  flodeuyn  gardd. 

Diflana  'r  gwan  flodeuyn  îr, 
Bhag  angeu  ni  ddianga  'n  hir ; 
Cuddir  ar  frys  yr  hawddgar  wedd, 
Fu  'n  Uoni  'r  by  w,  yn  Uwch  y  bedd. 

Gwyn  fyd  yr  enaid  pnr  a  aeth 
Ymaith  o'r  oorph  Uygredig  caeth, 
I'r  nefoedd  wen,  fyth  yno  i  fyw 
Ym  mhresennoldeb  dedwydd  Daw. 

0  doed  ar  frys  y  ddedwydd  awr 
Pryd  yr  ndgana  'r  angel  mawr, 
Pan  adgyfodo  'r  saint  i  gyd, 

1  foU  Duw  droB  fyth  ynghyd. 

XXXIX.  Diioedd  y  Byd,    Çíioaàn,) 

Wele  'r  dydd  ofnadwy  'n  dyfod, 
I  falurìo  'r  ddaear  ddrwg ; 


I  boeth-Iosgi  Uoches  pechod ;         , 
Wele  'r  meUt,  a'r  tân  a'r  mwg : 

Clyw  'r  taranau 
Draw  yn  hoUti  'r  ddaear  goch  1 

Gweled  miloedd  o  gymylau, 
Trwv  'r  uchelder,  oU  ar  dàn  ; 

Gweled  myrdd  o  dnst  wyneban, 
Gan  y  gwrês  yn  duo  'u  gr&n ;-- 

Mor  ofûiìwj 
Ydyw  'r  olwg  ddurfawr  hon  1 

Aiff  ein  daear  faith  yn  danUwyth, 
Berwa  'r  eigion  mawr  yn  grych  ; 

Llosga  'r  annuwioUon  diffn^li, 
Drwy  'r  hoU  fyd,  fel  sofl  sych : 

Gweision  pechod, 
F  le  mae  'ch  hen  ddigrifwch  'n  awr! 

Dwys  ystyriwch,  bechadurìaid, 
Beth  a  wnewch  pan  ddêi  y  dydd ! 

Ffowch  at  Grist  am  wir  ymwared, 
Ffowch,  0  ffowch  ar  adain  Ifydd ! 

Crist  a  geidw 
Bawb  a  gredant  ynddo  EL 


RHEOL  FFYDD  A  CHYNNIDD  YR  ATHBAWIAETH. 


BHAN     n. 

Add£Fib  yn  gyffredin  mai  y  mwyai  galluog  o  esbonwyr  ac  amddîffyn- 
wyr  yr  athrawiaeth  newydd  o  Ddadblygiad,  fel  y  mae  yn  cael  ei 
chymhwyso  at  dduwinyddiaeth  a  defodaa  Eglwys  Bhufain,  ydyw  'Dt. 
Newman.  A'i  enw  ef  yn  awr,  er  ys  Uawer  o  flynyddoedd,  y  cysylltir  y 
gyfundraeth.  Pan  y  darfu  iddo,  ar  ei  ymuniad  âg  Eglwys  Hhuiain,  ei 
hanrhegu  à'i  draethawd  On  the  Development  of  Christian  Doetrins,  yr 
oedd  liâwenydd  amryw  o  wŷr  urddasol  yr  Eglwys  braidd  yn  ddiderfyn, 
er  fod  dosbarth  arall  yn  edrych  yn  ddrwgdybus  ar  y  traethawd.  Tr 
oedd  y  dosbarth  hwn  yn  gweled  ynddo  gais  eofn  i  ddinystrio  y 
parch  yr  arterid  ei  dalu  i  draddodiad,  ac  yn  ystyried  yr  awdwr  yn  rhy 
anturiaethus  a  dychymygol  fel  meddyliwr.  Ond  yr  oedd  amryw  eraill 
yn  barnu  yn  wahanol,  a  hyny  oddiar  y  gred  fod  yr  Eglwys  mewn  anghen 
am  ryw  attegion  newyddion;  ac  am  eu  bod  yn  meddwl  fod  y  llyfr  yn 
cyfarfod  â'r  anghen  hwnw,  yr  oèddynt  yn  edrych  ar  Dr.  Newman  fel  yr 
amddlffynydd  giewaf  iddi  a  ymddangosodd  er  ys  oesoedd.  Yr  oedd  y 
son  am  y  Uyír  a'r  awdwr  yn  ymdaenu  trwy  holl  Ewrop :  daeth  ymwared 
i'r  Babaeth  oddiwrth  un  oedd  newydd  wadu  Protestaniaeth.  Nid  new- 
^ddian  ydoedd  yn  y  ffydd  mewn  dim  ond  mewn  amser.    Os  ya 


RHROL  FFIOD  Á  OHTMHTDD    YB^^ATHAAWIAETH.  185 

ddysgybl  o  ran  oed,  yr  oedd  yn  athraw  uchelryw  o  ran  gwybodaeth; 
yr  oedd  ei  galon  mor  bnr  ag  yr  oedd  ei  athr jlith  o  ardderchog.  Bernid 
j  prjd  hyny  nad  oedd  dim  o  olion  ei  ddygiad  i  fyny  ymysg  Pro- 
testaniaid  yn  aros  ar  ei  íeddwl.  Dywedai  nn  o  esgobion  Fabaidd  y 
wlad  hon  fod  ei  lyfr  yn  deilwng  o'i  gystadln  â  phrif  weithoedd  Lom- 
bard  ac  Aqninas,  a'i  fod  yn  debyg  o  lanw  lle  cyffelyb  yn  hanes 
presennol  athrawiaeth  y  ffydd  i'r  un  a  lenwid  ganddynt  hwy  yn  y 
canoloesoedd,  ac  ar  ol  hyny.  Ond  er  fod  llwyddiant  y  gyfundraeth 
newydd  i'w  briodoli  i  athrylith  Dr.  Newman — i'w  ddychymyg 
ffi^ythlawn,  ei  wybodaeth  heìaeth,  ac  yn  gymaint  a  dim  i'r  gallu  a 
fedd  i  wisgo  pob  peth  a  gyfifyrdda  á  rhyw  fath  o  swyn,  yr  hwn  sydd  yn 
ennill  ar  y  darllenydd  yn  yr  absennoldeb  o  bob  prawf  o'r  hyn  y  ceisir  ei 
gadarnhâu — eto  yr  oedd  y  drychfeddwl  ei  hun  yn  bod  o'r  blaen.  Nid 
oedd  yn  bod  fel  damcaniaeth  gyflawn;  ond  yr  oedd  yn  adnabyddus, 
ac  yn  ennill  tir,  fel  opiniwn,  yr  hwn  a  dderbynid  gan  laweroedd,  ac  a 
ddysgid  gan  ychydig,  er  yn  dra  chynnil  ac  ofnus.  Dywed  Wordsworth« 
yn  ei  lythyran  at  Mr.  Gondon,  mai  Newman  ydyw  Newton  y  gyfun- 
draeth,  er  fod  eraiU  o*i  flaen  yn  llanw  yr  nn  lle  gyda  golwg  arni  ag 
oedd  i  Galileo  a  Gopernicus  mewn  seryddiaeth  ddìweddar.  Yn  yr  oes- 
oedd  y  cedwid  ysgriíeniadau  y  Tadau  yn  nghuddfeydd  y  mynachlogydd» 
ac  y  cyfyngid  yr  efrydiaeth  o  honynt  i'r  gwŷr  Uên,  nid  oedd  dim  yn 
haws  na  chael  holl  ddeiliaid  yr  Eglwys  i  gredu  gair  eu  harweinwyr,  fod 
holl  athrawiaethau  a  defodau  yr  Ëglwys,  fel  yr  oeddynt  yn  bod  yn  yr 
amseroedd  hyny,  yn  unol  â'r  traddodiadau  borenol.  Ond  ar  ol  dyfeis- 
iad  y  gelfyddyd  o  argraffu,  a'r  adfywiad  a  fu  yr  un  amser  ar  lenyddiaeth 
yn  Èwrop,  daeth  yr  Ysgrythyrau  ac  ysgiifeniadau  y  Tadau  i  gael  eu 
befrydu  yn  fwy  cyffredinol.  Tynwyd  i  lawr  y  canolfur  o  wahaniaeth 
rhwng  yr  offeiriaid  a'r  Ileygwyr.  Daeth  hen  drysorau  Uenyddiaeth  i 
gael  eu  darllen  a'u  chwilio  gyda  Ilai  o  ragfam  ac  ysbryd  dallbleidiol.  Yr 
oedd  bellach  lawer  o  leygwyr  ymhob  gwlad  yn  ymoíyn  am  yr  hyn  oedd 
wir,  pa  un  bynag  a  fyddai  yn  fanteisioi  i  r  Ëglwys  ai  peidio ;  ac  nid 
allai  hyny  lai  nag  effeithio  yn  dda  ar  ddosbarth  o  arweinwyr  yr  Eglwys 
ei  hun,  y  rhai  a  ddaethant  i  weled,  os  oedd  yr  Eglwys  i  sefyll  yn 
ngwyneb  y  goleuni  oedd  wedi  dechreu  llewyrchu,  a'r  awyddfryd  cryfach 
am  y  gwirionedd,  fod  angben  cael  rhyw  attegion  cadamach  na  thra- 
ddodiad  i'w  chynnal  i  fyny.  Hyd  yn  nod  mor  foreu  a  dyddiau  Lutber, 
yr  oedd  rhai  o  urddasolion  y  Babaeth  yn  gorfod  cydnabod  fod  ynddi 
bethau  newyddion  na  dderbynient  ddim  cefhogaeth  gan  gredoau  ac  arfer- 
ion  yr  eglwys  foreuol,  a  bod  yn  rhaid  gwneuthur  un  o  ddau  beth, — un  ai 
puro  yr  Eglwys  oddiwrthynt,  neu  ymofyn  am  ryw  gyfundraeth  newydd 
i'w  cyfreithloni.  Ond  er  fod  ynddi  lai,  o  bryd  i  bryd,  yn  collfarau  y 
pethau  newyddion  fel  Uygriadau,  nid  oedd  yr  awdnrdodau  nchaf  yn 
barod  i  feddwl  felly.  Yn  eu  golwg  hwy,  o  herwydd  rhyw  resymau,  yr 
oedd  yr  ychwanegiadau  diweddar  yn  fwy  cymeradwy  na'r  hen  gredoau ; 
ac  felîy  yr  oedd  yn  well  ganddynt  ollwng  eu  gafael  o'r  hen  olypiad  am 
awduiäod  traddodiad,  na  cheisio  gwneyd  yr  Eglwys  yn  fwy  cydfiíurf  â 
thraddodiad.  Yn  lle  dal,  gyda  Yincentius,  fod  yr  Eglwys  ymhob  oes  ac 
ymhob  gwlad  yn  unfryd-unfarn,  y  maent  yn  dwyn  i  mewn  y  syniadau  o 
gynnydd,  ëangiad,  a  chyfnewidiad.  Dywedai  aml  nn  fod  gan  y  Pab 
awdordod  i  greu  ertbyglau  newyddion  o  ffydd ;  fod  yr  Ysgrythyrau  i 


186  BBBOL  FFIDD  Á  OHTHintDD  TB  ATHBAWIABTH. 

gael  ea  llareîddio,  ea  newid,  a'n  deall  yn  wahanol  yn  ol  tneddìadM 
oesoedd  gwahanol ;  mai  arferion  yr  Eglwys  sydd  i  reoli  deongliadaeth 
jr  Ysgrythyran,  nid  deongliadaeth  yr  Ysgrythyrati  i  reoli  arferion  yr 
Eglwys.  Bhai  a  elent  mor  bell  a  dyweyd  nad  yw  meddwl  Gair  Dnw 
yn  feddwl  sefydlog;  y  gall  y  Pab  forfio  credo  newydd  pan  y  myno, 
llîosogi  erthyglau  y  fíyáá,  a  gosod  y  niíer  a  ddewiso  o  adranaa  dan  bob 
erthygL  Salmeron»  on  o  brií  oleoadaa  y  dyddiaa  hyny»  a  ddywedai 
**  nad  yw  Daw  yn  rboddi  pob  peth  i  bawb,  ond  fod  pob  oes  yn  mwynhâii 
ei  gwirioneddaa  ei  hun,  y  rhai  oeddynt  gaddiedig  oddiwrth  bob  oes  o'r 
blaen."  Nid  oes  dim  yn  fwy  amlwg,  wrth  sylwi  ar  hanes  y  Babaeth, 
na'r  elíen  o  anffyddiaeth  sydd  yn  rhedeg  trwyddi.  Anffyddiaeth  ddigy- 
mysg  yw  y  dy wediadaa  achod.  Ac  er  íod  llawer  o  ddawiolfrydedd  yn 
ysgrifeniadaa  Dr.  Newman,  eto  ni  fyddai  yn  anhawdd  cyfeirio  at  lawer 
o  írawddegaa  ynddynt  sydd  yn  faeth  i  anffyddiaeth.  ioiffyddol  yn  ei 
gwreiddyn  ac  yn  ei  nator  ydyw  cyfandraeth  Dadblygiad,  ac  oddiwrth 
anffyddwyr  yr  Almaen  y  cafodd  ei  benihyca.  Cytana  y  Pabydd  a'r 
Bhesymolwr  am  yr  anmhosiblrwydd  o  gael  sicrwydd  yn  y  Bibl — ^yr  olaf 
gyda'r  amcan  o  ddyrchaía  rheswm»  a*r  cyntaí  gyda'r  amcan  o  ddyrehaíîi 
yr  Eglwys.  Ac  y  mae  yn  amlwg  mai  yr  achos  fod  y  Pab  heb  gollfamii 
cyfandraeth  Dadblygiad  ydyw  ei  bod  yn  rhoddi  Ue  awch  i'r  Pab  nag 
i'r  eglwys  gyntefig — i  ychwanegiadaa  diweddar  nag  i  íamaa  yr  eglwys 
yn  y  canrifoedd  boreaai. 

Ẅrth  ddyfod  i  lawr  yn  nês  at*ein  dyddiaa  ni,  yn  Ile  opiniynaa  ae  ym- 
adroddion  gwasgarog,  ni  a  gawn  geisiadaa  at  ffarfìo  cyfandnieth  i  roddi 
cyfrií  boddhäol  am  bob  ychwanegiad  a  ddaeth  i  mewn  i*r  Eglwys  yn  yr 
oesoedd  diweddaraiy  yn  erbyn  yr  esboniad  Protestanaidd  mai  Ilygriadan 
ydynt.  Noda  Dr.  Newman  De  Maistre  a  Möhler  ymysg  y  rhai  boreaaf 
a  ddaethant  allan  i  eglarp  ac  amddiffyn  y  syniad.  Ond  y  mae  Dr. 
Wordsworth  yn  ammhea  hyn  am  y  cyntaf,  am  ei  íod  mor  ddigllawn 
wrth  Bossaet  am  dyna  y  fath  restr  hir  o  gyfeiliornadaa  y  Pabaa»  ac  ar 
sail  et  ddy wediad  **  nad  oes  yn  yr  Eglwys  ddim  newydd,  ac  na  fydd  iddi 
greda  dim  nad  oedd  bob  amser  yn  ei  gredn."  Heb  fedda  na  mantais 
na  galla  i  benderíyna  y  ddadl,  pe  byddai  o  ry w  bwys,  gallem  feddwl  nad 
oedd  bosibl  i  De  Maistre  ddai  yr  aíhrawiaeth  newydd  yn  ei  fforf  fwyaf 
eithaíol  yn  gyson  â'r  dy wediadaa  achod.  Nid  oes  dim  achos  tramgwydd 
i*r  rhai  sydd  yn  creda  yr  athrawiaeth  yn  y  syniad  fod  y  Pabaa  yn  cyi- 
eiliomi — o  leiaf  yn  y  syniad  fod  amrywiaeth  mawr  yn  ea  bamaa.  Bod 
yn  berffaithf  medd  Dr.  Newmán,  ydyw  bod  wedi  newid  yn  aml.  Ond 
am  y  rhai  sydd  yn  dal  ea  gafael  yn  hen  gredo  aniongred  y  Babaeth,  y 
maent  yn  creda  íod  bam  yr  Eglwys  yn  ddigyâiewid.  Ond  beth  bynag 
am  De  Maistre,  nid  oes  lle  i  ddadl  ynghylch  golygiadaa  Möhlw  ar  y 
mater  hwn.  Athraw  Duwinyddiaeth  am  lawer  o  fljmyddoedd  yn 
Mhrifysgol  Bayaria  ydoedd  Möhler.  Oanwyd  eí  yn  179Ô,  a  ba  farw  yn 
ddyn  ieaanc  dwy  a  deugain  oed  yn  1838.  Yr  oedd  yr  enwogion 
DöUinger,  Hefele,  a  Beithmayer,  ymysg  ei  gyfoedion  a'i  gydweithwyr. 
Ei  brií  waith  ydyw  y  Symbolik,  yr  hwn  sydd  wedi  ei  gyhoeddi  yn  y 
Saesoneg  yn  1843»  ac  sydd  yn  esboniad  ar  y  gwahaniaethaa  athiaw- 
ìaeibol  rhwng  y  Pabyddion  a'r  Protestaniaid,  fel  y  dangosir  hwynt  yn 
en  Oredoaa  (symbolieal  wriUngs).  Nis  gall  neb  a  ddarlleno  y  llyir  hwn 
lai na  cbydnabod  y  galla  mawr  a ddangosir  ynddo:  yr  ydym  yn  goifod 


BHBOL  TFIPO  Á  GHnniIDD  TB  ÁTHBAWIÁBTH.  187 

toimlo  fod  jjrr  «wdwr  yn  ddyn  o  feddwl  cryf  anarferol,  ac  yn  ddadletiwr 
o'r  fath  oreu :  mae  ynddo  hefyd  ymddangosiad  o  ysbryd  teg  a  dirag- 
fam.  Yr  un  pryd,  mae  y  tegwch  yn  f wy  ar  y  wyneb— yn  fwy  yn  arddall 
dawel  a  chlir  nag  yn  ysbryd  y  Uyfr.  Profa  Hare,  yn  ei  amddiffyniad  i 
Lnther,  fod  Möhler  yn  àyrthio  yn  aml  i  brofedigaeth  benaf  dadleuwyr 
— y  brofedigaeth  o  roddi  yr  olwg  oreu  ar  eu  credo  eu  hunain,  a'r  olwg 
waelhaf  ar  gredo  en  gwrthwynebwyr.  Tra  y  mae  yn  cadw  at  gredoaa 
ei  eglwyt  ei  hon,  nid  yw  yn  petrnso  gwneyd  defnydd  o  eirian  brwd- 
fry£g  ac  eithaíol  rhai  o'r  Protastaniaid — Luther,  er  engraifft — er  mwyn 
cael  y  fantais  oreu  i  ddangos  yr  hyn  a  ystyriai  yn  wrthuni  a  chyfeil- 
iomad  yn  ei  olygiadau. 

Mae  golygiadau  Möhler  ar  gynnydd  yr  athrawiaeth  yn  yr  Eglwys  fel 
y  canlyn: — 

Hae  afhrawiaeth  yr  E^lwys  yn  imol  ft  dysgeidiaeth  y  Bibl,  ö  ran  sylwedd,  nid  o 
tan  firirf.  Mae  yr  amrywiaeth,  gyda  golwg  ar  yr  olaf,  yn  rhwym  o  fod,  yn  gymaint 
a  bod  y  gwirìonedd  yn  cael  ei  gadw  a'i  ledaenn  trwy  offerynoüaeth  meddylian  dyn- 
ion.  Daeth  y  gair  a  gyhoeddwyd  gan  Oriat  yn  ffydd  yn  meddyliaa  yr  apostolion — 
yn  feddiant  dynol — ac  ar  ol  ei  esgyniad,  nid  oedd  ei  air  yn  bod  i'r  byd  mewn  nn  fínrf 
arall  heblaw  yn  ffydd  dysgyblion  em  Harglwydd,  yr  hon  yr  oedd  ei  chnewyllyn  yn  trigo 
yn  Pedr,  yr  nwn  o  herwydd  hyny  a  elwir  "y  gndg  hon,"  ar  ba  nn  yr  oedd  yr  eglwys 
1  gael  ei  hadelladn  yn  y  fìith  fodd  nas  ffallai-  p^th  nffem  byth  ei  gorohfygn.  Ond  am 
i'r  gair  Dwyfol  ddyfod  yn  ffydd  ddynol,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  fod  yn  ddarostyngedig 
i  holl  ammodan  dynoUaeth.  Yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gael  ei  dderbjm  i  mewn  yn 
waatadol  gan  holl  ymadferthoedd  y  meddwl  dynol.  Â.'r  nn  modd  yr  oedd  cadwraeth 
a  throBglwyddiad  y  Gair  yn  gysylftiedig  ft  theithi  dynoliaeth.  Yr  oedd  felly  hyd  yn 
nod  gyda'r  Efengylwyr;  yr  oeddynt  nwy  yn  ddarostyngedig  i  ddeddf,  yr  hon  a 
•mlyga  ei  hun  yn  netholiad  a  thre£aiad  mater,  yn  gystal  ag  yn  nghynllnn  neilldnol 
pob  nn.  Ond  daeth  y  gair  dwyfol  yn  îwy  durostyneedig  eto  i'r  ddâdf  hon  nan  oedd 
yr  apostolion  yn  cyflawni  en  gwaith ;  oblegid  yr  oedd  amryw  gwestiynan  o  ddadl  yn 
codi,  y  rhai  yr  oedd  raid  en  penderfynn,  ac  felly  yn  gofyn  adfyfynad  dynol,  ac  yn 
goBod  anghen  am  fftirfio  syniadan  a  chasgliadan,  y  rhai  nid  oedd  modd  en  ffarfio  heb 
Toddi  gwaith  i'r  deall  a'r  rheswm.  Yn  y  Dadbljpmad  yma  ar  y  Gair  Dwyfol  jn  yr 
oes  apostolaidd,  er  y  eallwn  ddyrchafn  ac  estyn  i  r  graddan  y  mynom  yr  arweiniad 
Dwyfol  a  roddid  i  daysgyblion  Crist;  eto  y  mae  yn  sicr  nad  aeth  y  dadblygiad 
ymlaen  o  hono  ei  hnn,  heb  gydweithrediad  y  meddwl  dynol ;  jt  nn  modd  ag  y  mae 
gras  Dnw  ac  ewyllys  dyn  yn  treiddio  en  gilydd  yn  ngweithredoedd  da  y  Criatíon,  lel 
ae  i  beri  fod  yr  nn  weithred  ar  nnwaith  yn  ddwyfol  ac  yn  ddynol.  A  r  nn  modd  ar 
olmarwolaeth  yr  apostolion.  Mae  y  ffnrf  o  hyd  yn  newid.  Pan  y  mae  yr  eglwys 
yn  eglnro  ac  yn  diogeln  athrawiaeth  wreiddiol  y  ffydd  yn  erbyn  camddarlnniadaa,  y 
mae  y  mynegiad  apostolaidd  o  honi  yn  cael  ei  gymewid  o  anghenrheidrwydd  am  nn 
arall,  yr  hwn  sydd  yn  fwy  addas  i  gyfarfod  a  gwrthweithio  cyfeìliomad  neiUdaol  yr 
adeg.    Fel  nad  allai  yr  apostolion  ea  hanain  giäw  y  ffarf  a  ròddwyd  ar  y  gwirionead 


gan  Griat,  felly  hefyd  nia  allai  yr  eglwys  lynn  wrui  y  ffarf  a  roddwyd  arao 
apostolion.  Os  ymosodir  ar  athrawiaeth  yr  efengyl  gan  ryw  ddysgeidiaeth  ne 
gjda  chorff  o  derman  a  deffinìadan  priodol  iddi  ei  nan,  y  mae  yn  amlwe  nas  gellir 


gan  yr 
illduol, 


gwrthweithio  y  syniadan  cyfeiliorans  yn  y  modd  mwysf  eglnr  ac  effeithioÇ  oddieithr 
lod  yr  eglwys  yn  cadw  ei  llygaid  ar  ffhrf  y  (^eiliornad,  ac  yn  cyíaddasn  finrf  y  ni^ 
at  ffarf  y  Uall.  Engraifft;  o  hyn  ydyw  Cnio  Nicea,  ffarf  yr  hwn  sydd  yn  ddynol  a 
darfode£g,  ac  a  ellid  ei  gyfnewid  am  eant  o  fiorfiaa  eraill.  Owaith  yr  eglwys  ydyw 
rhoddi  ffuf  newydd  ar  yr  hen  wirionedd.  Mae  yr  holl  ddadblygiad  ar  a&awiaeth  y 
Gair,  ac  ar  ei  foesoldeb,  yn  aetan  finrfiol  yr  hoU  gorff,  ac  i'w  parchn  fel  dedfrydan 
Criat  ei  hnn.  Mae  y  ffydd  yn  wastad  yn  nen,  ac  yn  wastad  yn  newydd ;  ac  y  mae 
yn  rhaid  fod  yr  c^wya  sydd  yn  dadblyga  y  fSjáà  yn  gorfforìaeth  anfiSaeledig.* 

Yn  awr,  nid  oes  dim  yn  fwy  amlwg  na  bod  rhy w  gymŵt  0  wirìonedd 
*  SymboUm:  EngL  TratoaL,  pp.  2aS— 6^ 


188  BHEOL  FFYDD   ▲  OHYSNYDD  YH   ÀTHRAWIAETH, 

yn  y  sylwadaa  nchod,  fel  mewn  eraill  y  carasem  eti  dyfynn.  Ac  nid 
ydym  yn  ammheu  na  ijddai  Uawer  Protestant  ar  ei  íantais  o  geisio 
meistroli  ymresymiadau  y  llyfr,  ac  yn  enwedig  o'i  ddarllen  yn  feimiadol, 
a  chael  allan  ei  dwyllymresymiadau.  Nis  gallwn,  er  pob  gwahaniaeth, 
lai  na  pharchu  y  dyn,  ac  edmygu  yr  awdwr.  Mae  yn  ysgrifenu  braidd 
mor  ddiragfam  a  theg  ag  y  gallesid  dysgwyl  i  ddyn  anmherffaith  wrth 
ddadleu  dros  y  golygìadau  ag  y  teimla  yn  gryf  o'u  plaid ;  ac  y  mae  yn 
ymgadw  yn  hollol  oddiwrth  bob  peth  isel  ac  anfoneddigaidd.  Wrth 
gymeryd  pob  peth  gyda'u  gilydd,  yr  ydym  yn  tybied  ei  íod  yn  rhagori 
llawer  ar  Dr.  Newman  yn  y  pethau  sydd  yn  gwneyd  dadleuwr  da.  Nid 
yw  yn  rhoddi  cymaint  o  ffrwyn  i'w  ddychymyg,  ac  felly  y  mae  yn  Uai 
agored  i  gael  ei  íaeddu  gan  ei  wrthwynebydd.  Mae  rhai  o'i  syniadan  ar 
y  mater  dan  syl w  yn  ^ir.  Gydnebydd  fod  y  íath  beth  a  chynnydd  yn  bod 
ar  athrawiaeth  yr  eglwys,  yr  hyn  sydd  wirionedd  pwysig,  wrth  ei  ddeaU 
fel  y  dylid.  Gyfeiria  at  y  pethau  a  wnant  y  cynnydd  yn  anghenrheid- 
iol,  a'r  pethau  sydd  yn  penderfynu  ffurf  yr  athrawiaeth  mewn  gwahanol 
gyfnodau.  Dichon  nad  llawer  o  Brotestaniaid  yn  nechreu  y  ganrif 
hon  oedd  yn  meddu  syniad  clir  ar  hyn ;  yr  oeddynt  yn  rhy  dueddol  i 
feddwl,  gan  fod  rhesymolwyr  y  Gyfandir  yn  gwneyd  cymaint  o  swn  am 
ddadblygiad  ar  yr  athrawiaeth,  nad  oedd  cynnydd  o  un  math  yn  perthyn 
iddi.  Mor  bell  a  hyn  y  mae  y  pennodau  ar  draddodiad,  ac  ar  y  gwa- 
haniaeth  rhwng  athrawiaeth  y  Bibl  Bfi  athrawiaeth  yr  Eglwys,  yn 
cynnwys  syniadau  gwerthíawr.  Eto  y  mae  yn  rhaid  çydnabod  fod  y 
syniadau  hyn  yn  gymysg  â  syniadau  eraiU  croes  i'r  hyn  a  dderbynir 
genym  ni  lel  gwirionedd.  Nis  gall  dim  fod  yn  fwy  anmhenodol  na'r 
sylwadau  ar  y  gwahaniaeth  rhwng  sylwedd  yr  athrawiaeth  a'i  ffurf. 
Beth  ydyw  ei  sylwedd  ?  beth  ydy w  ei  ffurf  ?  Beth  ynddi  ydyw  y  rhan 
sydd  i  aros  yr  un?  Nid  oes  dim  i'n  cynnorthwyo  i  ateb.  Nid  yw 
ychwaith  yn  ceisio  cymhwyso  ei  gyfundraeth  at  ddaliadau  neillduol 
Eglwys  Bhufain.  Pan  ddywed  mai  fiurf  ddynol  ar  wirionedd  y  Gaîr 
am  Berson  y  Gyfryngwr  ydyw  penderfyniadau  Gynghor  Nicea,  cytuna 
pob  Protestant  âg  ef,  ac  à'r  hyn'  a  ddywed  am  anghen  yr  eglwys  ar  y 
pryd  am  y  ffurf  hono.  Mae  cyfrwysdra  y  dadleuwr  yn  dyfod  i'r  golwg 
yn  yr  engraifft  yma.  Y  mae  yn  nodi  fifurf  ddynol  ar  y  gwirionedd 
dwyfol,  yr  hon  y  mae  y  Pabyddion  a'r  Protestaniaid  yn  cytuno  arni  fel 
eu  gilydd.  Ond  beth  am  athrawiaeth  traws  sylweddiad ;  addoliad  y 
Forwyn  a'r  seintiau;  athrawiaèth  y  Purdan;  uchafiaeth  ac  anffaeledig- 
aeth  y  Pab  ?  Beth  am  yr  arferion  a  ymlusgodd  i  mewn  i'r  Eglwys  yn  y 
canoloesoedd,  ac  a  dderbyniasant  gymeradwyaeth  yr  awdurdod  uchaf  ? 
Nid  yw  Möhler  yn  nodi  un  o  honynt  fel  esiampl  o  gynnydd.  Dichon  y 
teimlasai  lawer  mwy  o  anhawsder  i  brofi  pa  fodd  yr  oedd  y  rhai  hyn  yn 
ffurfiau  anghenrheidiol  ac  addas  ar  wirionedd  Duw.  Nid  yw  yn  dwyn 
ymlaen  un  egwyddor  i'n  cynnorthwyo  i  wahaniaethu  rhwng  dadblygiad 
cyfreithlawn  o  wirionedd,  a  gwyrdroad  neu  Iygriad  amo.  Fel  dadleuwr 
mae  yn  Ilawer  cyfrwysach  na  Newman;  ond  y  mae  Newman,  trwy  gario 
ei  syuiadau  allan*  at  ueillduolion  y  Babaeth,  yn  profi  ei  eofndra,  ac  yn 
dangos  fod  ei  hyder  yn  gryfach  yn  ngallu  ei  gyfundraeth  i  amddifi^ 
holl  newyddbethau  yr  Eglwys  i'r  hon  y  mae  yn  perthyn.  Gallwn  sylwi 
ymhellach,  fod  Möhìer  yn  gwneyd  y  cynnydd  o  fewn  yr  Eglwys  yr  un  o 
ran  natur  â'r  dadblygiad  oedd  ar  wirionedd  yn  meddylîau  yr  apostolion. 


BHJSOL   FiítDD  Á   CH7KKTDI>  TB  ATBaÂWIA]BT&  189 

Nid  oes  dim  gwahaniaeth  rhwng  yr  arweiniad  a  roddid  i'r  apostolion 
a'r  nn  a  roddir  ymhob  oes  i  arweinwyr  Eglwys  Bhníain.  Yn  yr  nn 
dall,  a  chyda'r  nn  cywirdeb  difethiant,  ag  y  rboddaì  yr  apostolion  ffnrf 
ar  Air  Grist,  i'w  addasn  i  anghenion  yr  Eglwys  yn  en  bamseroedd  hwy, 
y  gwnaeth  Oynghor  Nicea,  a  phob  Cyngbor  cyfiPredinol  ar.  ei  ol  hÿd 
Gyngbor  y  Yatican.  Y  gwahaniaeth  yw  fod  yn  y  rhai  olaf  o  hyd  fwy 
0  addfedrwydd.  Os  ceir  yr  hedyn  mwstard  yn  marnau  yr  apostolion ; 
yn  nghanonan  Oynghor  Trent,  ac  yn  enwedigol  yn  mhenderfyniadaa 
Gynghor  diweddaf  yr  Eglwys  Gatbolig,  y  gwelir  yr  bedyn  hwnw  wedi 
tyfìi  yn  bren  mawr.  Nid  geirian  Möhler,  coíier,  ydy w  y  rhai  hyn :  yr 
oedd  efe  yn  ei  fedd  lawer  o  flynyddoedd  cyn  agoriad  Oynghor  Bhnfain, 
ae  y  mae  yn  bnr  debyg,  pe  bnasai  yn  awr  yn  fy w,  y  cawsid  ef  ar  yr  nn 
ochr  a  Dr.  Döllinger.  Eto  y  mae  ei  gyfnndraeth  yn  cynnwys  y  caagl- 
iadan  hyn  o  anghenrheidrwydd.  Dywed  mewn  geirian  diamwys  fod 
barn  yr  Eglwys  ymhob  oes  yr  nn  mor  anffaeledig  ag  oedd  barn  apostol- 
ion  ein  Harglwydd.  Er  y  pethau  sydd  yn  ymddangos  yn  anghyson  yn 
nedfrydan  yr  Eglwys,  wrth  gymham  ei  baman  mewn  gwahanol  oesoedd 
â'a  gilydd,  eto  ni  ddylid  meddwl  fod  yma  anghysondeb  gwirioneddol. 
Nid  oes  yma  ddim  mwy  na  fiurfìau  amrywiol  ar  yr  nn  gwirionedd 
digyfnewid.  A  dyledswydd  fawr  y  myfyriwr,  cyn  dechreu  cymharu  y 
gwahanol  faman,  ydy w  credu  yn  gyntaf  fod  yr  Eglwys  yn  anfiPaeledig ; 
yna,  daw  i  gredu  fod  ei  holl  ddedfrydau  yn  anffaeledig,  ac  felly  yn 
gyson  à'u  gilydd ;  ac  yn  Ile  rhyfygn  i  feimiadu  ei  phenderfyniadan,  ac 
i  ymofyn  am  anghysonderan  ynddynt,  gyda  chalon  ostyngedig  daw  i 
greda,  er  fe  allai  heb  ddeall,  nad  oes  yma  ddim  ond  yr  amrywiaeth 
sjdd  yn  gyson  âg  undod  y  gwirionedd.  Pan  y  dywed  hefyd  fod  yr 
eglwys  yn  anffaeledig,  nid  oes  anghen  dyweyd  mai  wrth  yr  eglwya  y 
golygir  y  sefydliad  Pabaidd,  yr  hwn  y  mae  ei  ben  yn  Bhufain  yn  rhoddi 
anoliaeüi  a  bywyd  i'r  holl  gorff.  Oddiallan  i'r  sefydliad  hwn  nid  all 
dim  fod  ond  tywyllwch  a  dyryswch.  Ond  yr  hyn  y  dymunwn  yn  y  fan 
hon  roddi  pwys  arno  ydyw,  fod  y  cynnydd»  yn  ol  golygiad  Möhler, 
yn  groes  i  gredo  Eglwys  Bhufain  ei  hun.  Ei  golygiad  uniongred 
hi — â'r  hwn  y  mae  y  Paseyaid  yn  y  wlad  hon  yn  cytuno— 
ydyw,  fod  yr  Ysgrythyran  yn  annigonol  fel  rheol  ffydd,  a  bod  trap 
ddodiadau  yr  eglwys  foreuol  a  barnau  y  Tadau  yn  cyflawni  y  diflyg ;  ac 
wrth  gydsyniad  yr  eglwys  y  deallir  ei  bamau  a'i  tbraddodiadau  fel  y 
daethant  i  lawr  o'r  oesoedd  agosaf  ar  ol  yr  oes  apostolaidd.  Yn  yr 
eglwys  yn  y  bummed  ganrif  y  cawn  yr  agosâd  nesaf  i  berffeithrwydd  at 
saíon  y  gwirionedd.  Megys  yr  oedd  y  pryd  hwnw  yn  bamn  ac  yn 
gweithredn  y  dylai  famu  a  gweithredu  eto.  Un  o'i  nodau  ydyw  henaf- 
iaeth.  Ond  am  Möhler,  ac  eraill  o'r  un  ysgol,  tueddant  i  ddiraddio  yr 
eglwys  gyntefig  am  bob  peth  ond  ei  bysbryd ;  yn  lle  apelio  at  henaf- 
iaeth,  y  maent  yn  ymddiried  mwy  i  fíurfìau  diweddar ;  ac  y  mae  yn 
amlwg  fod  hyny  yn  rhesymol,  os  ydyw  yr  ychwanegiadau  diweddaraf 
yn  siamplau  o  wir  gynnydd,  fel  y  maent  hwy  yn  barnu.  Nid  yr  un 
peth  ydy w  traddodiad  ganddo  ef  a  chan  ysgrifenwyr  Pabaidd  eraìll ; 
nid  yr  un  peth  ag  yw  yn  nghanonau  Trent.  Mewnol  yn  hytrach  nag 
allanol  ydyw  traddodiad;  yn  hytrach  a  ddywedwn;  oblegid  nid  yw  yn 
gwrthod  y  corff  allanol  o  draddodiadau  a  drosglwyddir  o  oes  i  oes. 
Ëto,  traddodiad  yn  fwyaf  neilldnol  ydyw  yr  ymwybyddiaeth  Gristion- 


180  RHSOL  VFXDD  A  OHTmrrDD  TB  ATBBAWUBTB. 

ogol,  oyffelyb  i  fath  o  reddí^sydd  yn  trígo  yn  jrr  Egiwyg,  ac  yü 
CBel  61  feìthrin  a'i  drosglwyddo  gan  ei  haddysg.  Mae  301  wir  na  ddylid 
ysgar  yr  ymwybyddiaeth  oddiwrth  fater  yr  ymwybyddiaeth ;  mae  yn 
rhaid  ei  iod  yn  ymwybyddiaeth  0  ry wbeth :  nis  gellir  gwrthod  yr  allanol 
mewn  traddodiad  ar  ol  dyíamiad  Oynghor  Trent  ar  y  pwnc :  eto,  fel 
mewn  athroniaeth  y  mae  rhai  yn  rhoddi  mwy  o  le  i'r  mewnol  nag  ì*t 
gwrthddrychol,  felly  hefyd  Möhler  mewn  dnwinyddiaeth.  Y  brif  elleB 
mewn  traddodiad  ydy w  y  gair  bywiol,  yr  hwn  aydd  yn  cael  ei  gadw  yn 
ng^olonan  y  credinwyr.  I  draddodiad,  yn  yr  ystyr  yma  o  ymwybyddiaeth 
nen  synwyr  mewnol,  y  mae  y  gorchwyl  o  ddehongli  yr  Yagrythyraii 
wedi  cael  ei  ymddiried.  Dyàirniad  y  synwyr  hwn  ar  nnrhyw  íater  • 
ddadl  ydyw  bam  yr  Eglwya.  Yr  nn  peth  ydyw  i'r  Eglwys  ag  ydyw  yr 
yabryd  arbenig  sydd  yn  hynodi  cenedl  i'r  genedl,  yr  hwn  sydd  yn 
rhwymo  ei  holl  ddeiliaid  yn  nn  corff,  ac  yn  cael  ei  drosglwyddo  i  lawr 
ynddi  o  oes  i  oes.*  Yn  awr,  tra  yr  oedd  yr  ysgrifenwyr  Pabaidd  o'i  flaen 
yn  golygn  traddodiad  fel  corff  o  syniadan  oddiallan,  y  rhai  yr  oedd  yr 
Eglwys  dan  rwyman  i'w  parchn  a'n  dilyn,  y  mae  Möhler  yn  ediych 
amo  yn  fwy  neiUduol  íel  syniad  nen  ysbryd  0  fewn  yr  Eglwys,  a*r 
ysbryd  fawn  yn  ymgorffori  mewn  gwahanol  gyfnodan  mewn  agweddan 
newyddion.  Mae  y  syniad  0  '*barhád  digyínewid"  ynglŷn  â'r  hen 
olygiad,  ond  y  syniad  o  gynnydd  a  chyfhewidiad  yn  y  newydd.  Dywed 
Möhler,  mae'n  wir,  fod  ei  ddrychfeddwl  ef  am  gynnydd  yr  athrawiaeth 
yn  nnol  âg  athrawiaeth  traddodiad,  ac  yn  ei  chymeryd  i  fewn  fel  nn  o'i 
elfenau ;  ond  y  mae  yn  amlwg  nad  all  hyny  fod  heb  roddi  ystyr  wahanol 
i  draddodiad  i'r  ystyr  oedd  iddo  o'r  blaen.  Mae  ei  esboniad,  fel  y 
dangoswyd  eisoes,  er  yn  gyson  âg  awgrymiadan  o  eiddo  rhai  dysgawd- 
wyr  o'i  flaen,  eto  yn  hollol  groes  i  ysbryd  yn  gystal  a  chredoan  y  Bal^ 
aeth.  Pan  ddarfu  i  Petayius,  wrth  drin  athrawiaeth  y  Drindod,  geido 
dangos  nad  oedd  unfrydedd  arni  i'w  gael  ymysg  y  Tadau,  gorÂi  amo 
alw  ei  eiriau  yn  ol.  Yr  oedd  Gynghor  Trent  hefyd  yn  rhoddi  dadgan* 
iad  diamwys  i'r  syniad  fod  bam  yr  Eglwys  i  aros  yn  ddigyfnewid. 
Pan  y  mae  nn  yn  cael  ei  dderbyn  yn  aelod  o  Eglwys  Bhnfain  o  nn  o'r 
sectau  sismaticaidd,  y  mae  yn  rhaid  iddo  gymeryd  llw  difrifoi— <*na 
bydd  iddo  dderbyn  na  dehongli  yr  Ysgrythyrau  yn  amgen  nag  yn  ol 
cydsyniad  nnfrydol  y  Tadau."  ]VJae  yn  anhawdd  cysoni  y  llw  hwn  â'r 
golygiad  a  ddiffynir  gan  rai  sydd  wedi  ei  gymeryd — fod  erthyglan  o 
bwys  yn  yr  Ëglwys  yn  bresennoi  nad  oedd  gan  y  Tadau  y  syniad  lleiaf 
am  danynt,  ac  yn  enwedig  â'r  duedd  a  ddangosir  ganddynt  i  ddiystyra 
y  Tadau  fel  arweinwyr  anniogel. 

Ond  cyn  gwneuthur  aylwadau  pellach  ar  yr  ychwanegiad  hwn  at 
reol  ein  ffydd,  byddai  yn  fwy  rheolaidd  ynom  ddychwelyd  at  brif 
ddehonglydd  y  gyfundraeth.  Nid  oes  ond  awgrymiadau  ar  y  mater  cyn 
amser  Möhler,  ac  yn  ei  weithiau  ef  nid  oes  ond  ychydig  o  du  dalenao. 
Yr  oedd  y  ddamcaniaeth  ganddo,  ond  nid  llawer  o  drafferth  a  gymerodd 
i'w  chadarnháu  a'i  gweithio  allan.  Mae  Newman  yn  gwnenthur  hyny. 
Yn  ngeiriau  rhyw  frawd  ar  fater  arall,  efe  a  ddadblygodd  y  Dadblygiad. 
Ni  a  roddwn  grynodeb,  yn  gyntaf,  o'r  ddamcaniaeth  ei  bun,  ac  yna  rai 
engreifltiau  o'r  modd  y  mae  yn  cael  ei  gweithio  allan« 


BHBOL   991DD  ▲  €Hmi«XXU>   TB  ▲THBA'WlÂBTH.  191 

DjFmt  7  ddamcanifteth : — ^Tr  oedd  rhaa  fawr  o*r  athrawiaeth  Orìst- 
iODOgol  yn  bod  ar  j  cyntaf — jn  nyddiaa  yr  apostolion ;  yn  ysgriieniadaa 
yr  apostolion,  ac  yn  nghredo  yr  eglwjs  apostolaidd;  ond  nid  oedd 
j  rhán  yma  ond  hadau  neu  awgrjmiadau  jn  nnig;  jr  oli  a  orweddai 
jn  meddwl  jr  eglwjs  forenol  oedd  rhai  drjchfeddjlian  £Frwjthlawn,  jn 
meddn  cjmhwjsder  jnddjnt  eu  hnnain,  ac  jn  cael  en  bwriadu  gan  Ben 
jr  eglwjs,  i  jmagor  allan  i  amrjwiaeth  mawr  o  fiEnrfian  mewn  oesoedd 
djfodoL  A  chjmaint  jw  j  gwahaniaeth  rhwng  jr  hadan  a*r  Uawn 
djfiant,  fel  Had  oes  dim  jn  j  Bibl,  ac  nid  oedd  dim  jn  jr  Eglwjs  jn  el 
thjmmoran  cjntaf,  a  allasai  roddi  un  math  o  sjniad  i  neb  am  fidnt 
y  dadbljgiad  mewn  cyâiodan  diweddarach.  Yr  oedd  j  cjfrjw  gjnnjdd 
yn  beth  i'w  ddjsgwjl ;  jr  oedd  jn  natnriol  ac  anghenrheidiol.  Djgid 
j  cjnnjdd  jmlaen  dan  arweiniad  anffiieledìg.  Fírwjth  j  dadbljgiad 
jdjw  credo  prësennol  Eglwjs  Bhufain.  Djma  j  gjfundraeth  íel  y 
mae  ei  phrìf  esboniwr  jn  ei  gosod  i  lawr.  Mae  jn  canijn  oddiwrth  y 
goBodiadan  hjn  íod  Gjnghor  Trent  jn  meddu  dimadaeth  mwj  dwfn  i 
mewn  i  ddirgelwch  jr  efengjl  nag  oedd  gan  gôr  jr  apostolion,  a  bod  j 
Pabau  diweddar,  a'r  un  presennol  tu  hwnt  i'w  hoU  ragflaenoriaid,  yn 
cjflwjno  gwirionedd  Duw  o  âaen  j  bjd  gjda  mwj  o  addfedrwjdd  nag 
j  eeir  eí  jn  jsgrìfeniadau  apostoUon  ein  Harglwjdd. 

Ond  pa  íodd  j  cadarnhëir  j  gosodiadau  hjn?  Pa  fodd  hefyd  j 
gwahaaiaethir  rhwng  dadbljgiad  cjíreithlawn  a  Ujgriad?  Cjmerái 
ormod  o  le,  ae  o  amser  ein  darUenwjr,  i  ni  ddiljn  jr  awdwr  trwj  eì 
bennodau  ar  hjn.  Ond  gaUwn  nodi  prif  bwjntiau  ei  jmresjmìad:-** 
Nid  oedd  djsgeidiaeth  jr  apostoUon  ond  elfenol ;  ni  chjnnwjsai  ond 
hadau  j  gwirionedd ;  ond  jr  oedd  jnddi  hadau.  Yr  oedd  jnddi  nertìi 
bjwjd,  ac  feUj  jr  oedd  jn  addas  i  greu  tueddiadau  jn  meddwl 
JT  eglwjB.  Yr  oedd  j  tueddiadau  hjn,  jn  nhreigUad  amser,  jn  jm- 
fifurfio  mewn  amrjw  o  sjniadau  a  defodau,  jn  j  rhai  j  mae  jr  hadan 
gwreiddiol  jn  jmagor  ac  jn  tjfu.  Er  j  dangosid  gwrthwjnebiad 
iddjnt  ar  j  cjntaf,  eto  jr  oeddjnt  jn  raddol  jn  enniU  tir,  jr  hjn 
a  sicrhëid  gan  awdurdod  anfifaeledig  jr  Eglwjs.  Arweìnid  j  dadbljgiad 
gan  awdurdod  anfiBieledig,  jr  hwn  a  gadwai  j  dadbljgiad  rhag  mjned 
jn  Ujgrìad.  Yr  oedd  rhai  o  ganljniadau  jr  jmweithiad  gwastadol  jn 
meddwl  jr  Eglwjs  jn  cael  eu  gwrthod  fel  rhai  anghjmeradwj,  tra  jr 
oedd  eraiU  jn  cael  eu  derbjn  gan  jr  awdurdod  anfifaeledig  fel  o'r  iawn 
rjwogaeth ;  ac  j  mae  sêl  jr  Eglwjs  ar  rjw  athrawiaeth  neu  ddefod,  jn 
mherson  y  Pab,  yr  nn  petii  a  ehjmeradwjaeth  Duw,  ac  o  hjnj  aUan  y 
mae  y  fifyddloniaid  dan  rwymau  o'i  derbyn.  A  jdjw  rhjw  newjddbeth 
jn  ddadbljgiad  cjfreithlawn,  sjdd  i'w  benderfjnu  wrth  safon  neiUduoI. 
Noda  Dr.  Newman  amrjw  reolau  fel  jn  cjfansoddi  j  safon.  Mae  jn 
rhaid  fod  jr  jchwanegiad  jn  diogelu  j  drjchleddwl  gwreiddiol ; — fod 
jr  egwjddor  gjnhenid  jn  treiddio  jr  hoU  fifurfiau  diljnol; — fod  j 
newjdd  jn  gasgUad,  trwj  ^mresjmiad  teg,  o'r  hen ; — fod  jr  jchwaneg- 
iadau  wedi  cael  eu  hawgrjmu  jn  jr  oesoedd  gjnt ;— eu  bod  jn  wasan- 
aethgar  i  amddififjn  jr  hen  wirionedd; — a'u  bod  jn  aros  jnddi,  jn 
gweithio  eu  hunain  i  fam  a  theimlad  jr  Eglwjs,  er  gwaethaf  pob 
gwrthwjnebiad.  Wrth  ddal  hoU  fifnrfiau  diweddar  j  Babaeth  jn 
ngwjneb  j  prawfion  hjn,  j  mae  Dr.  Newman  jn  gweled  ei  fifordd  iV 
cjfreithloni.    Ond  yr  ydym  yn  tjbied  fod  y  sail  yn  dywodlyd»  a  hod  yr 


199  RHEOL  FrrDD  ▲  OHTNaiDD  TB  ATHBAWIABTH. 

adeilad  a  gjfodwyd  amî  jn  rhwym  o  Bjrthîo ;  ac  y  mae  yn  aier  o 
ymollwng  o  honi  ei  hun.  Nid  oes  eisiea  i  lifeiriaint  ac  jstormydd 
gnro  ami  i*w  gwneyd  yn  gydwastad  â'r  llawr. 

Mae  y  rhesyman  yn  erbyn  y  gyfandraeth  mor  Ilîosog  fel  nas  gwyddom 
ymha  le  i  ddechren.  Yn  nn  peth,  cynnwysa  ddiraddiad  cableddns  ar 
Air  Duw.  Mae  yn  anhawdd  deaü  pa  fodd  yr  oedd  yn  bosibl  i  neb  yn 
medda  parch  i'r  Ysgrythyran  fel  dadgnddiad  dwyfol  syrthio  i'r  am- 
ryfasedd  o  feddwl  nad  oes  ynddynt  ond  awgrymiadan — nad  yw  epistolaa 
Faal  ac  loan  ond  mynegbyst  yn  dangos  i'r  eglwys  ymha  ^eiriad 
j  mae  y  gwirìonedd  yn  gorwedd.  Mae  yr  ysgrifenwyr  sanetaidd  ea 
honaÌD,  gyda'r  eglurder  a'r  sicrwydd  mwyaf,  yn  tystiolaethn  íod  j  cwbl 
oedd  o  fadd  i'r  eglwjs  wedi  ei  ddadgaddio  trwjddjnt.  Mjnegodd  Paol 
i'r  Ephesiaid  "  holl  gjoghor  Daw ; "  nid  oedd  wedi  attal  oddiwrthynt 
''ddim  o'r  pethan  baddiol."  Arferai  *'hyfder  mawr/'  nen  eglarder 
ymadrodd,  wrth  draetha  ei  genadwri,  ac  nid  fel  y  gosodai  Moses  (mhadd 
ar  ei  wyneb,  yr  hwn  orchudd  oedd  yn  arwyddocäol  o  aneglurder  dadgadd- 
iad  yr  hen  gyfammod,  Mae  yn  annog  Timothëas  i  gadw  yr  hyn  a 
roddwyd  ato  i'w  gadw;  nid  yw  yn  awgrymn  y  deuai  ychwanegiadaa 
cyfreithlawn  at  y  trysor  mewn  oesoedd  i  ddyfod.  Yr  oedd  ei  hyder  yn 
nwyfoldeb  ac  yn  nigonolrwydd  ei  genadwri  mor  gryf ,  fel  j  cyhoedda 
anathema  ar  bwy  bynag,  pe  byddai  angel  o'r  nef,  a  efengylai  ddim 
aingen  i'r  hyn  a  efengylasid  ganddo ;  ac  y  mae  efengyla  yn  amgen  yr  an 
peth  ag  efengylu  yn  ngwrthwyneb:  os  ydyw  yr  efengyl  apostolaidd  jn 
ddigonol,  j  mae  jr  hwn  a  jchwanego  ati  jn  dinjstrio  ei  hnnoliaeth,  er 
jmddangos  o'r  jchwanegiad  jn  gjson  â  hi,  fel  jr  hwn  a  gjmjsgo  á 
hi  elfenaa  anghjdrywiol,  fel  y  gwnai  y  gaaathrawon  yn  Galatía. 
Gynghora  yr  apostol  Timothens  i  "aros"  yn  y  pethan  a  ddysgodd. 
Fel  hyn,  y  mae  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd  yn  hòni  i'w  haddyag 
bob  perffeithrwydd :  lleferydd  olaf  Duw  ydy w  eu  hefengjl,  ei  leferjdd 
trwj  an  oedd  jn  Fab  iddo,  a  thrwj  jr  Ysbrjd  Glân,  jr  hwn  a  roddwjd 
iddjnt  i'w  tjwjs  i'r  holl  wirionedd.  Yn  ea  pregethiad  hwj  j  mae  j 
dadgnddiad  jn  cjrhaedd  ei  gyâawnder  a'i  addfedrwydd.  Yr  oedd 
prophwydoliaethau  i  balla,  a  gwybodaeth  orawchnatnriol  i  ddiflaniii 
ar  ol  en  hymadawiad  hwy  â'r  byd.  A  phan  y  mae  j  diweddaf  o 
honjnt  jn  dodi  ei  jsgriíell  heibio,  j  mae  jn  jsgrifena-  geiriaa  a 
ddjlasent  gadw  pawb  rhag  j  rhjfjg  o  ddodi  at  a  thjnu  oddiwrth 
*'eiriaa  j  lljfr  hwn."  Fel  hjn  j  mae  athrawiaeth  dadbljgiad  jr 
Eglwjs  Babaidd,  hjd  jn  nôd  jn  ]lawer  mwj  na'r  hen  oljgiad  am 
draddodiad,  jn  milwrio  jn  erbjn  tjstíolaeth  jr  apostolion  am  ber- 
ffeithrwjdd  eu  cenadwri,  ac  jn  sarhâd  o'r  mwjáf  ami, — ^jn  gjmaint 
sarhâd  a  dim  a  geir  jn  ngweithiau  j  rhai  mwjiif  rhjfygns  ac  eithafol 
o'r  anffjddwjr. 

Dichon  mai  cjfeiliomad  sjlfaenol  cjfhndraeth  Newman  jw  jr  nn  a 
welir  ar  j  tu  dalen  cjntaf  o'r  Essay  on  Dwelopment: — "  Christíanitj  has 
been  long  enough  in  the  world  to  justìfy  us  in  dealing  with  it  aa  a  fact 
in  the  world's  history."  Ac  ymhellach: — "To  know  what  it  is,  we 
musi  seek  it  in  the  world,  and  hear  the  world's  witness  of  it."  Mae 
yn  rhaid  i  ni  edrych  ami,  a  ffurfio  ein  bam  am  dani,  yn  j  modd  jma, 
ac  o'r  cjfeiriad  jma,  jn  nnion  fel  j  ffurfiem  ein  sjniad  "  am  Ijwodraeth 
Sparta»  nen  grefjdd  Mal  omet"    Ond  y  mae  y  mae  yn  amlwg  fod  yr 


ftHSÔL  ]FŴtDÎ>  Á   ÖHtNHîbD    tlà  AÜaaÀWIÁElH.  lOS 

awdwr,  wrth  gymeryd  y  Uwybr  hwn,  fel  y  sylwa  Ârcher  Butler,*  yn 
cymysgn  swyddogaethaa  yr  hanesydd  a'r  dawinydd,  ac  wrth  en  cymysga 
yn  ystamio  yr  hanes  at  y  ddawinyddiaeth,  a'r  ddawinyddiaeth  at  yr 
banes.  Mae  yn  cymysga  y  wybodaeth  o  hanesiaeth  eglwysig  fel 
olyniad  o  ffeithiau  hanesyddol,  a'r  wybodaeth  o  Gristionogaeth  fel 
rheol  0  ddyledswydd.  I  ddeall  Cristionogaeth,  beth  ydy w,  dylid  edrych 
ami  yn  mywyd  ei  Sylíaenydd,  ac  yn  ei  athrawiaeth  ef  a'i  Apostolion : 
yma  y  ceir  yr  ideal  yn  ei  bardeb.  Nid  yw  Cristionogaeth  i'w  barnn 
wrth  bob  peth  a  eilw  ei  hnn  yn  Gristionogaeth.  Mae  Dr.  Newman, 
felly,  yn  adeiladu  ei  gyíandraeth  ar  y  dybiaeth,  ac  nid  yw  ond  tybiaeth 
anmhosibl  ei  gwirio,  fod  yr  Eglwys  Babaidd  o'r  dechrenad  hyd  ein 
dyddian  ni  y  peth  y  dylai  eglwys  Ddaw  fod — yn  ddarlnn  byw  cywir  o 
grefydd  bur  yr  Arglwydd  lesa ;  ac  wrth  edrych  ar  «i  barnau  a'i  gweith- 
redoedd  yn  y  goleu  yma,  mae  yn  amlwg  ei  íod  dan  yr  anfantais  f wyaf  i 
ffarfio  syniad  cywir  am  danynt.  Os  yw  y  Babaetii  yn  adlewyrchiad 
cywir  o  Gristionogaeth,  nid  ellir  condemnio  dim  o'i  mewn;  mae  yn 
rhaid  cael  rhyw  ystyriaethan  i  gyíreitbloni  ynddi  hi  yr  hyn  a  faasai  yn 
anwiredd  ysgeler  mewn  nnrhyw  seíydliad  arall. 

Mae  yr  awdwr,  fel  y  gwelsom^  yn  nodi  amryw  bethau  fel  prawfion 
(testsj  o  wir  ddadblygiad,  ond  y  mae  yn  eglar  nad  oes  dim  ond  un  o 
honynt  yn  brawf  sicr — Logical  Sequêncs.  Mae  Protestaniaid  yn  cyd- 
nabod  hyn  fel  safon  sicr.  Pan  y  mae  unrhyw  bwnc  yn  cyfodi  yn 
natoriol,  trwy  ymresymiad  teg,  oddiar  athrawiaeth  a  ddysgir  yn  y  Bibl» 
nea  oddiar  gymhariaeth  o  amry w  wirioneddau  a  ddysgir  ynddo,  y  mae 
y  pwnc  hwnw  yn  meddu  yr  un  sicrwydd  â'r  gwirionedd  y  gorwedda 
amo.  Ond  y  mae  sylwadau  Dr.  Newman  ar  y  iheol  hon  yn  hynod 
anfoddhâoU  -  Haera  f od  addoliad  yr  angelion  a'r  seintiau — daweiddiad 
y  seintiau — duweiddiad  y  Forwyn — ^yn  codi,  trwy  ymresymiad,  oddiwrth 
athrawiaeth  Duwdod  y  Oyfryngwr.  Ond  yr  ydym  yn  gofyn,  Pa  fodd  ? 
A  ydyw  y  fath  beth  yn  bosibl  ?  Duw  yn  unig  sydd  i'w  addoli,  ydyw  llais 
yr  Ysgrythyrau.  Nid  yw  Duw  yn  rhoddi  ei  ogoniant  i  arall.  Gelwir 
ar  yr  hoU  grëadigaeth  i'w  foliannu  Ef,  ond  gwaherddir  pawb  i  addoli 
pob  gwrthddrych  yn  y  nefoedd  uchod  ac  ar  y  ddaear  isod  ond  y  Crëawd- 
wr  ei  hun.  Mae  Jehofah  yn  Dduw  eiddigus  o'i  ogoniant  a'i  addoliad. 
Pan  syrthiodd  loan  ger  bron  traed  yr  angel,  dywedodd  yr  angel  wrtho 
yn  y  fan,  **  Gwel  na  wnelych ;  Addola  Dduw."  "  Yr  Arglwydd  yn  unig 
a  addoli,  ac  Efe  yn  unig  a  wasanaethi,"  ebe  Crist  wrth  y  diafol,  gan 
wneuthur  defnydd  o  eiriau  Duw  wrth  Israel.  Nid  oes  un  gwirionedd 
mwy  amlwg  yn  y  Bibl,  nac  yn  cael  ei  ddwyn  ger  bron  yn  fwy  mynych  a 
difrifol  i'r  dyben  o  wrthweithio  tiledd  gref  dynoliaeth  lygredig  at  eilun- 
addoliaeth,  na'r  gwirionedd  mai  Duw  ydyw  unig  wrthddrych  ein 
haddoliad;  ac  nid  oes  un  gwirionedd  a  gadarnhëir  yn  gryfach  gan 
reswm  heb  ei  dywyllu,  a  chydwybod  heb  ei  Uygru.  Yr  ydym  ar 
nnwaith  yn  teimlo  mai  yr  Anfeidrol  yn  unig  a  ddylai  gael  parch 
diderfyn ;  mai  Awdwr  a  chynnalydd  ein  byd,  a  ffynnonell  ein  dedwydd- 
wch  a'n  daioni»  ydyw  unig  wrthddrych  priodol  ein  hoU  gariad  a'n 
moliant.  Mae  lesu  Grist  i'w  addoli,  nid  ar  gyfrif  ei  swydd,  a'r  gwaith 
a  gyûaw&odd»  ond  ar  gyfrif  ei  Dduwdod — y  Duwdod  a  eglurid  yn  y 

*  On  Bmmimt  pp.  148—7. 


Ì%A  BHEOI.  FrrDD  A  OHTNHTDD  TR  ATâBAWIAStB^ 

■wydd  a'r  ^aith ;  ac  y  mae  j  ffidth  fod  y  Bibl  yn  ei  gydnahod  yn 
wrthddrych  addoliad,  yn  brawí  digonol  amo  ei  han,  pe  byddem  heb 
brofion  eraill,  ei  íod  yn  Ddaw.  Felly  y  mae  yr  athrawiaeth  ysgrythyr- 
el  sydd  yn  dysgn  fod  Daw  i*w  addoli,  yn  dysga  hefyd  mai  Ëfe  yn  uniff 
sydd  i'w  addoli,  a  bod  yn  deymfradwriaeth  addc^  neb  aralL  £r  fod 
Dr.  Newman  yn  ymresymwr  gallnog  iawn,  eto  nis  gall  b^rth  brofi  £Dd 
addolìad  y  seintiaa  yn  canlyn,  hy  logieal  sequmce,  oddiwrth  y  gosodiad 
mai  Daw  yn  anig  sydd  i'w  addoli.  Dichon  ei  fod  yn  ceisio  Uflùoia  diOB 
yr  anhawsder  trwy  ddefnyddio  y  gair  "  deijication"  Mae  Mûr  a'r 
seintiaa  wedi  ea  daweiddio.  Ond  beth  a  olyga  wrth  hyny  ?  A  ydynt 
awchlaw  crëadariaid — yn  fodan  anfeidrol  ?  Â  ellir  gwneathar  dawiaa 
newyddion,  a'r  rhai  hyny  yn  wir  ddawiau  ?  A  ddichon  yr  Anfeidrol 
grëa  bòd  aníeidrol  ?  Ond  nid  oes  anghen  aros  ymhellach  ar  hyn.  Nis 
gall  dim  fod  yn  eiddilach  na'r  gyfran  hon  o'r  ymresymiad. 

Mae  yr  nn  peth  yn  wir  am  y  nodaa  eraill.  Oymerer  y  Cjrntaf  o  honynt» 
— fod  y  drychfeddwl  gwreiddiol  yn  cael  ei  gadw  yn  yr  ychwanegiadaa 
dilynol,  a  hyny  yn  profi  ea  bod  yn  ddadblygiadaa  cyfreithlawn*  Gali- 
esid  dysgwyl  i'r  awdwr  yn  y  fan  hon  geisio  dangoa  fod  drychfeddwl 
mawr  yr  athrawiaeth  apostolaidd  yn  cael  ei  ddilyn  yn  athrawiaethaa 
neillduol  y  Babaeth ;  er  engraifiti  fod  eiriolaeth  Mair  a'r  seintiaa  yn 
cario  allan  y  drychfeddwl  sydd  yn  y  gair  hwnw,  ^'  Un  Oyfryngwr  hefyd 
rhwng  Dnw  a  dynion."  Ond  nid  yw  yn  son  gair  am  danynt ;  nid  yw 
yn  cyfeirio  at  nn  o  ddaliadan  arbenig  Eglwye  Bhafain  yn  yr  adran  hon. 
Paham  y  mae  yn  ea  hosgoi,  pan  mai  am  danynt  hwy  y  dylasai  lefaro, 
sydd  amlwg :  yr  oedd  yn  gweled  fod  yn  anmhosibl  profi  i  foddlonrwydd 
fod  athrawiaethan  presennol  y  Babaeth  yn  cadw  drychfíBddwI  nea 
egwyddor  yr  athrawiaeth  apostolaidd.  Nid  y w  y  Ue  a  rydd  Eglwya 
Rhafain  i  haeddiannan  ac  eiriolaeth  crëadar  yn  ymgadw  at  y  drych- 
feddwl  nen  yr  egwyddor  sydd  yn  yr  athrawiaeth  apostolaidd  o  bwyso  yn 
nnig  a  hollol  ar  haeddiant  ac  eiriolaeth  yr  Arglwydd  lesn.  Nid  yw  yr 
effrymiad  yn  ngwasanaeth  yr  offeren  yn  cadw  drychíeddwl  yr  athraw« 
iaeth  sydd  yn  dysgn  fod  Orist  wedi  offrymu  an  aberth  yn  dragywydd. 
'*  Nid  yw  y  saith  sacrament,  gyda  Ilwyth  o  seremonian,  yn  cadw  drych- 
feddwl  dwy  ordinhâd  syml  y  Testament  Newydd."*  Yn  Ile  ymdrin  â 
phynciaa  neilldaol  y  Babaeth,  a  dangos  fod  parhad  o'r  cynllan  nea  y 
drychfeddwl  gwreiddiol  i'w  ẁeled  ynddynt,  y  mae  Dr.  Newman  yn  aroa 
gyda  phethan  llai  pwysig,  y  rhai,  pe  Ilwyddasai  i'w  profi,  nid  aethent 
fawr  o  ffordd  i  brofi  f od  drychfeddwl  yr  athrawiaeth  apostolaidd  yn  aros 
eto  yn  yr  Eglwys  Babaidd.  Yr  nn  fath  â  Möhler  yn  ei  sylwadaa  ar 
Oynghor  Nicea,  felly  hefyd  y  mae  yntaa  yn  dangos  fel  yr  oedd  Eglwys 
Bhnfain  yn  y  bnmmed  a'r  chweched  ganrif  yn  dyfod  allan  o  blaid  ati^w* 
iaeth  y  Drindod.  Mae  hyn  yn  ddigon  gwir.  Dylid  cofio,  er  ei  hoU 
lygredigaethau,  fod  Eglwys  Bhufain  wedi  bod  yn  ffyddlawn  i  ddal  allan 
y  gwirioneddaa  mawrion  hyn  ger  bron  y  byd.  Eto  nis  gall  ymffrostio 
yn  holl  ymddygiadan  ei  Phabau  gyda  golwg  amynt.  Yn  y  bedwaredd 
ganrif,  yr  oedd  y  Pab  liiberias  yn  Ariad,  yr  hwn  a  gondemniodd 
Athaoasias,  ac  a  gododd  erlidigaeth  ar  y  Trindodiaid;  ac  yn  y  Beithüad 
gaarìf»  y  Pab  Honorias  a  sfadarnhäodd  gyfeiliornad  ,y  Monotheliaidi  tbS 

•  Coiminghaia's  Biscumçns  on  Öhurch  ^neiples,  p.  72. 


tuaJBaÌ  fiTTDD  A  ÓHTNNTDD  TB  ATflBÁWlÁBTH.  195 

a  gafodd  o'r  herwjdd  ei  gollfama  fel  heretic  yn  y  chweched  Cynghor 
Gyffredinol.  Gjdnabyddir  y  ffeithiau  hyn  gan  Bossnet.  Ac  y  mae  yn 
anhawdd  iawn  gweled  pa  fodd  y  gallasai  y  Pabau  hyn,  ac  Eglwys 
Bhofain  dan  eu  harweiniadi  fedda  ar  anffaeledigaeth.  Yr  un  pryd,  y 
llecyn  goleuaf  yn  ei  hanes  ydy w  ei  hymlyniad  ffyddlawn  wrth  y  gwiff- 
ionedd  am  y  Drindod  ac  am  Berson  Crist.  A  hyn  ydyw  un  o'r  prif 
bethaa  a  ddygir  ymlaen  gan  Dr.  Newman  i  brofi  íod  y  drychfeddwl 
gwreiddiol  yn  cael  ei  gadw  trwy  ei  holl  gyínewidiadau.  Ond  paham  na 
foasai  yn  dangos  hefyd  fod  y  drychfeddwl  yn  cael  ei  gadw  yn  y  cyi-* 
newidiadau  a  ystyria  Protestaniaid  yn  Ilygriadau  alaethus  ar  yr  athraw- 
iaeth  ?  Nid  mor  hawdd,  hyd  yn  nod  i  Dr.  Newman,  iuasai  gwneuthar 
hyny ;  ac  am  hyny  y  mae  yn  eu  gadael  heibio.  Ood  y  mae  ei  waith  yn 
ea  hosgoi  yn  gwneyd  ei  ymresymiad  yn  hollol  ddiwerth.  Ar  yr  un  tir 
y  gallai  un  o  ddysgyblion  Mohammed  ddadleu  íod  ei  grefydd  yntau  yr 
an  mor  ddwyf ol  â'r  grefydd  luddewig,  am  fod  y  dryclüeddwl  Abr aham- 
aidd  a  Moesenaidd  o  undod  Duw  yn  cael  ei  gadw  ynddi.  Mae  yn  wir 
fod  gwirioneddau  mawrion  yn  aros  yn  nghredo  Eglwya  Bhufain.  Ond 
dadl  y  Protestaniaid  ydy w,  fod  y  gwirioneddau  hyn  mewn  undeb  à'r  £ath 
gyíeiHomad  a  Ilygredigaeth,  fel  ag  i*w  caddio,  a  gwaBychu  eu  dylanwad. 
Y  mae  Gair  Duw  yn  cael  ei  rwymo  o'i  mewn.  Er  ei  bod  yn  cyfiEesu  mai 
trwy  Grist  a'i  waed  y  mae  bywyd  tragywyddol,  eto  y  mae  nodwedd 
efengylaidd  y  gyffes  hon  yn  diflanu  ymaith  braidd  yn  Ilwyr  yn  ei 
hesboniad  o'r  drefn  i  gyfiawnhâu  pechadur,  a  thrwy  y  lle  a  rydd  i 
ddefodau  a  gweithredoedd.  Y  diffyg  mawr  yn  ymdriniaeth  Dr.  Newman 
ydyw  ei  fod  yn  methu  (yn  wir  nid  yw  yn  amcanu)  dangoe  pa  fodd  y  maa 
y  drychfeddwl  yn  cael  ei  gadw  yn  y  barnau  a'r  deíodau  a  ystyria  y 
Protestaniaid  yn  llygriadau  yn  Eglwys  Bhufain. 

Mae  i  bob  gwirionedd,  fel  i  bob  rhinwedd,  ryw  dir  canol.  Y  tu  yma 
iddo,  y  mae  diffyg ;  y  tu  hwnt,  y  mae  gormodedd.  Os  yw  yr  ymddyg- 
iad  a  elwir  yn  gynnildeb  yn  cael  ei  gario  ymhell  yn  ei  gyfeiriad  ei  hun, 
y  mae  yn  beryglus  iddo  fyned^  yn  gybydd-dra  neu  gtíntachrwydd. 
Ga)I  yr  hyn  a  elwir  yn  garedigrwydd  nen  haelioni  ymlygra,  trwy 
ddiffyg  go1k\  a  barn,  a  dyfod  yn  wástraff.  Gall  darbodaeth,  wrth  fyned 
dros  ryw  linell  neillduol,  droi  yn  orofal  anghrediniol,  a  diwydrwydd 
fyned  yn  fydolrwydd.  Mae  callineb,  wrth  ei  gario  yn  bell,  yn  troi  yn 
gyfrwysdra  sarphaidd.  A'r  un  modd  am  wirionedd.  Pan  gyrhaeddo 
syniad  ryw  fan  neillduol,  dyna  yn  ein  meddiant  wirionedd;  ar  bob 
Ilaw  i'r  man  hwnw  nid  y w  yn  wirionedd.  Y  tu  yma  neu  tu  hwnt  iddo,* 
nid  yw  ond  cyf eiliomad ;  ac  nid  y w  cyfeiliomad  yn  bur  aml  ond  hanner 
gwiríonedd,  neu  wirionedd  wedi  ei  weithio  allan  yn  rhy  bell.  Ond  nid 
fel  hyn  yr  edrycha  Dr.  Newman  ar  wiríonedd.  Mae  yn  canfod  rhyw 
daedd  neu  ogwyddiad  neillduol  mewn  athrawiaeth  apostolaidd,  yr  hyn 
a  eilw  yn  typ$  neu  idea,  ac  y  mae  y  gwiríonedd  yn  aros,  er  gweithio  y 
drychfeddwl  allan  i'r  eithafoedd  pellaf.  Er  engraifft,  cawn  y  drych- 
feddwl  o  Fair-addoliaeth  yn  y  gair  hwnw,  "  Bendigedig  ydwyt  ti  ymysg 
gwragedd."  Yr  ymadrodd  hwn  wedi  ei  ddadblygu  ydyw  yr  addoiiad  a 
delir  gan  íyrddiynau  trwy  yr  oesoedd  i  Fam  ein  Hargiwydd.  Mae 
ymadrodd  y  Bibl  yn  myned  yn  y  cyfeiriad  o  osod  bri  ar  y  Forwyn; 
laae  ,yr  Eglwys  yn  derbyn  yr  amnaid,  ac  yn  ei  dyrchafu  i  fyag  y 
Drindod;  a  phe  byddai  iddi  rywbryd  eto  osod  Mair  ar  dìr  nwch  na^ 


196  BBEÖL   FFTbD   A   OBTNNtDO    YB   ATfiaAWIABTH. 

Personan  Dwyfol,  gallai  cyfundraeth  Dr.  Newman  gyfreithloni  hyny 
hefyd,  íel  y  mae  yn  cyfreithloni  y  cwbl  a  wnaethpwyd  hyd  yn  hyn. 
Ond  y  mae  yn  amlwg  fod  hyn  oU  yn  codi  oddiar  y  camsyniad,  y  gall 
drychfeddwl  sydd  yn  wirìonedd  hyd  at  ry w  derfyn,  barhâu  yn  wirionedd 
ar  ol  ei  ddwyn  ymhell  dros  y  teríyn  hwnw. 

Nid  yw  parhâd  unrhyw  syniad  yn  yr  Eglwys,  ychwaith,  yn  brawí  ei 
fod  yn  ddadblygiad  cyfreithlawn.  Mae  dadl  o'r  íath»  ni  a  wyddom,  yn 
cael  ei  dwyn  ymlaen  o  blaid  Gristionogaeth :  y  mae  wedi  aros  a  chyn- 
nydda  er  gwaethaf  pob  gwrthwynebiad.  Ond  y  mae  cademid  y  prawí 
yn  gorphwys  ar  bethau  eraill  y  tu  allan  i'w  pharhâd  a'i  llwyddîant — 
megys,  nerth  y  gwrthwynebiad,  nodwedd  bur  y  grefydd,  a'r  ffaith  ei 
bod  wedi  Uwyddo  yn  yr  oesoedd  boreuaí  heb  un  cynnorthwy  daearoL 
Ond  y  mae  parhâd  athrawiaethau  a  defodau  neillduol  y  Babaeth  i'w 
briodoli  i  achoBÌon  eraill.  Yr  oedd  y  pethau  hyn  yn  íanteisiol  i'r 
Eglwys  íel  sefydliad  gweledig  ardderchog;  ac  am  hyny,  faint  bynag 
oedd  y  gwrthwynebiad  ìddynt  o  rai  parthau  ar  y  cyntaí,  yr  oedd  ea 
Uwyddiant  yn  cael  ei  sicrhâu  gan  hoU  nerth  y  sefydliad  hwn.  Yr  oedd 
amryw  o'r  pethau  sydd  er  ys  oesoedd  wedi  gwreiddio  yn  y  byd  Pabaidd, 
mae  yn  rhaid  i  bawb  gydnabod,  o  natur  mwy  aUanol,  defodol»  a  Uai 
syml,  nag  oedd  hen  arferion  yr  eglwys  Grìstionogol,  ac  feUy  yr  oeddynt 
yn  cyd-daro  âg  archwaeth  isel  y  bobl;  yr  oeddynt  yn  gwneyd  creíydd 
yn  fater  o  fwy  o  hawsder ;  ac  feUy  nid  y w  yn  syn  eu  bod  yn  gwreiddio 
ac  yn  parhâu.  Nid  yw  parhâd  a  Uwyddiant  syniad  neu  ddefod  yn  un 
prawí  o  wirionedd  y  syniad  neu  lesoldeb  y  ddefod,  heb  iddynt  fod  yn 
barhâd  ac  yn  Uwyddiant  o  natur  neUlduoL 

Nid  yw  anffaeledigaeth  yr  Eglwys  yn  cael  ei  restm  ymysg  nodaa 
gwir  ddadblygiad,  fel  y  gosodir  hwynt  i  lawr  yn  y  traetlûiwd.  Eto  y 
mae  y  syniad  hwn  yn  rhedeg  trwy  yr  oU.  Mae  yr  hoU  gyfheẁidiadaa 
yn  rhwym  o  fod  yn  weUiadau,  am  eu  bod  yn  cael  eu  harolygu  gan 
ddoethineb  anffaeledig.  Ond  os  ydyw  yr  Egiwys  yn  anffaeledig,  neu  y 
Pab  yn  anffaeledig,  nìd  ydym  ni  yn  gweled  anghen  arni  am  un  ddam- 
caniaeth  i  roddi  cyfrìf  am  ei  chyfnewidiadau.  Nid  oes  eisieu  son  am 
draddodiad  nac  am  ddadblygiad,  os  yw  barn  wastadol  yr  Eglwys  yn 
nnol  â'r  gwirionedd.  A  Uawer  Uai  yr  oedd  anghen  am  brawfion  o 
gywirdeb  y  dadblygiadau,  os  yw  yn  wir  fod  ysbrydoUaeth  anffaeledig 
Duw  yn  gorphwys  ar  lys  y  Pab.  Nid  oes  eisieu  un  práwí  araU.  Mae 
dyweyd  nas  gaU  yr  Eglwys  gyfeUiorni  yn  ddigon  i  benderfynn  cyfreith- 
londeb  pob  dadblygiad,  hyd  yn  nod  heb  yr  un  o'r  prawfìon  a  nodir. 
Ond  yr  ydym  yn  cael  ein  hunain  yma  eto  mewn  dyryswch.  Nid  yw 
anffaeledigaeth  y  Pab  ond  un.  o'r  dadblygiadau  eu  hunain.  Pwnc 
newydd  ar  un  adeg  oedd  anffaeledigaeth  y  Cynghorau ;  pwnc  newydd 
ar  adeg  ddiweddarach  oedd  anffaeledigaeth  y  Pab  mewn  undeb  â'r 
Oynghorau ;  a  darganfyddiad  yr  oes  hon  ydy  w  ei  anffaeledigaeth 
personol.  Hwn  gan  hyny  ydyw  y  dadblygiad  diweddaraf.  Pa  fodd,  ni 
a  ddymunem  ofyn,  y  mae  nn  o'r  dadblygiadau,  a'r  olaf  o  honynt,  yn 
sicrhâu  cyfreithlondeb  y  cyfan  ?  Fe  ddylai  yr  adeUad  orphwys  ar  ry w 
sail  ddiysgog  y  tu  aUan  iddi  ei  hun,  oedd  yn  bod  o'i  blaen.  Mae 
syUaenn  yr  hoU  ddadblygiadau  ar  anffaeledigaeth  yr  Eglwys  yn  debyg 
íel  pe  meddylid  fod  yn  bosibl  i'r  maen  yn  nghanol  mar  íod  hefyd  oddi- 
dano'  yn  ei  gymíal  i  fyny. 


DEDDP   ADDYSG    1876. 

Os  géllîr  gwneyd  y  genedl  yn  ddysgedig  trwy  ddeddf  seneddol,  bydd 
hyny  yn  ffaith,  dybygid,  yn  íaan  bellach ;  oblegid  y  mae  y  ddeddf  hon 
yo  dadgan  yn  ddiíìoesgni  mai  un  o'i  phrif  amcanion  ydyw,  *'  sicrhân 
cyflawniad  cyfrifoldeb  rhieni  o  barth  i  addysg  eu  plant."  Y  mae  yn 
ymddangos  yn  chwithig  fod  yn  rhaid  cael  deddf  i  hyn  mwy  na  deddf  i 
orfodi  rhieni  i  roddi  ymborth  a  diUad  i'w  plant ;  ond,  ysywaeth,  y  mae 
yn  amlwg  fod  cyfran  helaeth  o  rieni  ein  gwlad  nad  oes  dim  ond  grym 
cyfìraith  (os  gall  hyny)  a  bâr  iddynt  feddwl  fod  eu  plant  mewn  anghen 
unrhyw  jmborth  meddyliol  o  gwbl. 

Y  mae  y  ddeddf  hon  drwyddi  yn  cymeryd  yn  ganiatäol  fod  amcan 
arbenig  deddf  addysg  1870,  bellach  wedi  ei  gyrhaedd,  sef  darparu  digon- 
edd  o  foddion  addysg  trwy  bob  ardal  yn  y  deyrnas.  Tybir  fod  ysgoldai 
ëang  a  chyfleus  wedi  neu  yn  cael  eu  hadeiladu  ymhob  tref  a  phlwyf,  fel 
mai  achos  eithriadol  hollol  fydd  fod  unrhyw  blentyn  ymhellach  na  dwy 
fílldir  oddiwrth  ysgol  ddyddiol  effeithiol;  ac  fe  ellid  meddwl  fod  y 
dybiaeth  hon  yn  lled  gywir  erbyn  hyn.  Gwnaeth  deddf  1870  waith 
ardderchog  yn  y  wlad  ;  dyblodd  nifer  yr  ysgolion  mewn  llawer  iawn  o 
blwyfydd,  sefydlwyd  Byrddau  Ysgol  yn  yr  hoU  drefydd  mawrion,  a 
thros  ranau  ëang  o'r  deyrnas,  a  gweithia  y  rhan  fwyaf  o'r  rhai  hyn  gyda 
deheurwydd  ac  yni  canmoladwy.  Yr  ydym  yn  tybied  y  bydd  y  can- 
noedd  ysgoldai  heirdd  a  godwyd  o  hyny  hyd  yn  awr  yn  gystal  cofgolofn 
i  weinyddiaeth  Mr.  Gladstone  ag  odid  ddim  a  gyflawnodd;  oblegidi 
wedi'r  cwbl,  pa  les  y w  rhoddi  tngel  i*r  werin  heb  eu  dysgu  ?  Ac  y 
mae  dygiad  moddion  addysg  i  gyrhaedd  pawb  yn  fwy  gorchwyl  na 
dadgysyUtu  £glwys  yr  Iwerddon,  neu  ddiddymiad  pwrcas  yn  y  fyddin. 

Ond  er  ei  chystal,  nid  oedd  wedi  ei  bwriadu  i  fod  y  maen-clo  yn 
adeilad  fawr  addysg  y  genedl,  gan  nad  oedd  yn  darparu,  ond  mewn  rhan 
yn  unig,  tuag  at  gael  holl  blant  y  deyrnas  i'r  ysgolion  wedi  eu  gwneyd. 
Y  mae  yn  wir  pe  buasai  pob  man  yn  ymgymeryd  à'r  Byrddau  Ysgol,  & 
phe  buasai  pob  Bwrdd  yn  pasio  cyfreithiau  gorfodol,  a  phe  buasid  yn 
gosod  y  rhai  hyny  mewn  gweithrediad  yn  onest  a  thrwyadl,  na  fuasai 
uighen  am  ddeddf  eto  yn  ychwaneg,  a  chollasai  Arglwydd  Sandon  ei  unig 
sìawns,  ond  odid,  am  anfarwoli  ei  enw.  Ond  mae  yn  rhaid  cymeryd  yr 
hen  fyd  yma,  a  phob  pe  ynddo  fel  y  maent,  a  gwneyd  y  goreu  o  honynt. 

Wele,  ynte,  attodiad  i  gyflenwi  diffyg  mawr  deddf  1870.  Neges 
bendant  hon,  fel  y  crybwyllwyd,  yw  dwyn  holl  blant  y  wlad  i  afael 
y  moddion  addysg  sydd  wedi  eu  parotoi  ar  eu  cyfer.  Os  metha  yn 
^yn»  bydd  yn  fethiant  llwyr;  a  goreu  po  gyntaf  i'w  hebrwn:^  ar 
ol  *'  Deddf  y  Plant  Amaethyddol  1873  "  i  dir  ebargofíant.  Amcana 
gyrhaedd  y  nod  uchcl  hwn  mewn  dwy  fforJJ,  trwy  orfoJaeth  ic  anno^^- 


198  DKDDF  ADDTSO  1876. 

aeth.  Y  mae  jnddi  ddeddf  ac  efengyl, — Ebal  yn  cyhoeddl  melldithion, 
a  Qerizim  yn  addaw  bendithion  teg.  Y  mae  ei  goriodaeth  drachefh 
o  ddan  fath — ^nniongyrchol  ac  annniongyrchol.  Gymer  y  w'íalen  yn  ei 
llaw,  yn  achos  rhieni  hollol  ddiofal  ac  esgenlns — tadau  a  maman  (pe 
teilwng  o'r  enw)  "  Arabiaid "  ystry wgar  y  trefydd  mawrion,  a  hurtiaid 
paganaidd  canol  gwlad;  a  chan  ei  hysgwyd  yn  wyneb  y  teÚwng  riant, 
rhydd  iddo  ei  ddewis — naill  ai  taln  am  addysg  Tw  blant  mewn  ysgol 
gyífredin;  neu  dalu  dirwy  bob  pythefnoSi  5s.  y  tro,  am  beidio;  nen  ynte 
dalu  swllt  yn  wythnosol  tuag  at  gadw  ei  eppil  aflywodraethus  mewn 
ysgolion  cyfaddas  i'w  bath.  Tybed,  ond  cael  ynadon  eîn  gwlad  i'w 
gweinyddu  yn  onest  a  hyf,  na  thery  yr  adran  hon  ddychryn  trwy  galon 
y  dosbarth  isel  yma  ?  Ond  y  mae  eto  ddosbarth  arall,  nad  ydynt  cyn- 
ddrwg  a'r  diweddaí,  a  gredant  mewn  rhywfaint  o  ysgol,  ond  y  gwnai 
mesurau  prin  a  manwl  y  fferyllwyr  y  tro  i  bwyso  eu  cred  a'u  dyddordeb 
mewn  addysg.  Y  mae  ffydd  y  rhai  hyn  yn  hytrach  mewn  bara  beun- 
yddiol ;  a  chàn  gynted  ag  y  gallant,  tynir  y  plant,  druain,  o'r  ysgol,  er 
mwyn  cael  eu  cymhorth  i  ddwyn  cyflawnder  o  hwnw  i'r  teulu.  Wel, 
rhydd  y  ddeddí  y  wíalen  o'r  neilldu,  a  chan  blethu  eì  breichiau,  dywed 
wrth  y  rhai  hyn,  *'  Bhaid  i'ch  plant  ddysgu  digon  i  basio  safon  penodol 
yn  yr  ysgol,  neu,  o'r  hyn  lleiaf,  fod  ynddi  ddigon  o  weithiau  fel 
y  dylent  ei  basio  yn  anrhydeddus,  cyn  y  cânt  weithio;  ac  os  ydych 
chwi  yn  fawr  eich  awydd  am  waith  iddynt,  cedwch  hwy  yn  gyson  yn  yr 
ysgol  nes  y  byddont  yn  gymhwys  iddo ;  ac  os  meiddiwch  chwi  neu 
neb  arall  eu  gosod  i  weithio  cyn  hyny,  tynaf  allan  o  un  boced  i  chwi,  yn 
y  ffurf  0  ddirwy,  fwy  nag  a  ddwg  y  plentyn  i  íewn  i'r  UaU  yn  y  ffnrí  o 
dipyn  cyflog."  Gallem  feddwl  y  bydd  i  ymresymiad  mor  nerthol  ac 
eglur  a  hwn  weithio  ei  flòrdd  i  bob  penglog  trwy  y  wlad,  heb  yr  operation 
y  dywedir  y  rhaid  i  benglog  Ysgotaidd  fyned  dano  mewn  trefn  i  allu 
derbyn  joke. 

'*Ho,'  'meddai  ambell  un,  "gallaf  fi,  heb  son  am  gyfreithiwr,  ym 
*  cerbyd  pedwar  ceffyl '  trwy  honyna ;  plediaf  dlodi— nas  gaUaf  dalu  am 
eu  hysgol,  a  dyna'r  mater  ar  ben ;  ni  bydd  neb  yi^  rhy w  orawyddus  am 
eu  dysgu  yn  rh^d."  I  gyfarfod  hyUi  darperir  fod  y  gwarcheidwaid  i 
dalu  dros  blant  unrhyw  un  a  all  brofì  iddynt  ei  analln — ^nid  ei 
anewyllysgarwch — i  wneyd  hyny  ei  hunan ;  a  darperir  hefyd  i^a  bydd 
hyn  yn  darostwng  y  cyfry w  i  safle  pauper.  Mae  yn  wir  y  bydd  y  dyn  yn 
derbyn  arian  o'r  plwyf  i  dalu  am  ysgol  ei  blant,  ond  pwy  bynag  a  faidd 
estyn  bys  ato  ef  neu  ei  blant,  gan  ddyyveyd  eu  bod  **  ar  y  plwyf,"  cydia 
y  gyfraith  yn  ei  war  i  ddysgu  iddo  well  moesau.  Gwyddom  fod  llawer  o 
ysgrif enu  a  dadleu  wedi  bod  yn  erbyn  yr  adran  hon ;  ac  y  mae  Uawer 
i'w  ddyweyd  yn  ei  herbyn,  oblegid  anhawdd  iawn  yw  cau  genau  pobl 
trwy  gyfraith,  a  hawdd  ydy  w  magu  ysbryd  gwasaidd,  ymddibynol,  mewn 
dyn.  Ond  yr  ydym  yn  metbu  gweled  pa  feddyginiaeth  arall  ellid 
gynnyg,  oddieithr  mabwysiadu  cyfundrefa  "YsgoUon  Bhydd"  America. 
Os  dywed  y  gyfraith  fod  yn  rhaid  i'r  tlawd  anfon  ei  blant  i  ysgol,  y 
mae  yn  iawn  iddi  ddarpar  rhyw  Iwybr  i'w  aUuogi  i  wneyd  hyny. 
Diammheu  genym  mai  taflu  hoU  ysgoUon  y  wlad  yn  rhydd  i  bob  gradd 
a  sefyUfa  fyddai  y  goreu;  ond  hyd  nes  yr  addfedo  y  genedl  i  hynyi  rhaid 
darparu  ar  gyfer  achosion  eithria^oL 

Ond  dyna  Ebal  wedi  gorphen  taranu;  gadewch  i  nî  droi  wyneb  at 


BEDDF  ADDTSG  1876.  199 

6drizim  hawddgar,  ac  edrych  pa  un  ai  y  bjgythîad  ai  yr  addewid  sydd 
yn  llefam  oreu. 

Darpara  j  ddeddf  hon,  os  gall  unrhyw  blentjn  gjrhaedd  safon 
penodoi  jn  jr  jsgol  mewn  amser  penodol — ac  fe  ellid  djsgwjl  hjnj 
oddiwrth  bob  plentjn  ond  ei  anfon  i'r  jsgol  jn  ddigon  ieuanc  ac 
yn  ddigon  cjson — ^fod  j  Lljwodraeth  jn  talu  arian  ei  jsgol,  ei  school 
fm,  0  hjnj  allan  am  dair  bljnedd,  os  parhâ  i  wnejd  cjnnjdd  boddhäol. 
Fel  j  djwedai  un  tad  wrthjm  jn  ddiweddar,  "Ni  fjdd  j  swm  a  arbedir 
ond  jchjdig  jn  íj  ngolwg,  ond  bjdd  jr  enw  a'r  clod  i  f j  machgen  jn 
rhywbeth  gwerthfawr  iddo  ef  a  minnau."  '*Mae  hwn  a  hwn  wedi 
ennill  gwobr  j  Frenines,  a*r  Lljwodraeth  jn  talu  am  ei  jsgol;"  bjdd 
siarad  o'r  fath  jn  sicr  o  greu  awjdd  am  fjned  jmlaen  jn  j  plentjn, 
a  pheri  i'w  rieni  wnejd  jmdrechion  adnewjddol  i  roddi  iddo  bob 
chware  teg. 

Oddiar  jr  un  mjnjdd  cjhoeddir  jr  addewid  hjírjd  am  rodd  jchwan- 
egol  i  jsgolion  bjchain  jn  nghanol  poblogaeth  deneu;  a  diammheu 
genym  j  bjdd  j  newjddion  hjn  jn  werthfawr  i  lawer  o  garedigion 
addjsg  jn  nghjmoedd  anghjsbell  Cjmru.  Caiâf  j  rhai  hjn  bellach 
lOp.  neu  15p.  jn  jchwanegol  at  j  rhodd  neu  jgrant  a  ennillo  jr  jsgol» 
i'w  cjnnorthwjo  i  gadw  eu  hjsgolion  jn  agored. 

T  gras  nesaf  a  gjhoeddir  jdjw,  nad  oes  dim  o'r  rhodd  fljnjddol  i'w 
thynu  jn  ol  o  herwjdd  fod  j  cyfraniadau  IIodI  a  thaliadau  j  plant  jn 
rhj  fjr  i'w  chjfarfod.  Gŵjr  Uawer  iawn  o  managers  ac  jsgolfeistri  ein 
gwlad,  trwj  brofìad  chwerwi  mor  ddiflas  jdjw  gweled  âOp.  neu  30p.  o'r 
grara  a  enniUwjd  trwj  fawr  lafur  jn  cael  eu  "  cadw  adref,"  chwedl  pobl 
Môn  jn  eu  hadroddiad  cenadol,  o  herwjdd  na  fuasai  *'  swUt  jn  mhen 
swUt/'  fel  j  trefnir  mewn  priodasau  masnachol.  Bellach,  gall  pawb 
antario  gweithio  jn  galonog,  gan  fod  jn  sicr  j  derbjniant  j  rhodd 
ddyledus  hjd  jn  17s.  6c.  j  pen  ar  ganolrif  jr  attmdance;  a  bjdd  hjnj 
tna  digon,  pe  gellid  digoni  âg  arian.  Ymddengjs  fod  jn  mwriad 
j  Lljwodraeth  i  sjmud  jr  ammod  arall,  sef  na  bjddo  grant  dros  hanner 
y  cyfan  o  draul  jr  jsgol  trw j  code  j  flwjddjn  hon. 

Mae  jn  Ued  debjgol  fod  amcan  ammheus  jn  gorwedd  wrth  wraidd  j 
grasnsau  hjn ;  eu  bod  wedi  eu  bwriadu  i  alluogi  clerigwjr  ein  gwlad  i 
gario  jmlaen  eu  hjsgolion  Eglwjsig,  ac  addjsgu  j  plant  jn  egwjddorion 
jr  Eglwjs  ar  ond  jchjdig  os  dim  traul  iddjnt  eu  hunain,  ac  fellj  sicr- 
hâu  bodolaeth  "jsgolion  gwirfoddol"  am  jsbaid  eto,  jn  wjneb  cjdjm- 
gais  jsgolion  j  bjrddau.  Fe  wna  jr  adran  hon  hjnj,  mae  jn  sicr;  ond 
mor  wir  a  hjnj,  jsgafnhâ  feichiau  Uawer  o  gjfeiliion  âjddlawn  jr 
Ysgolion  Brytanaidd,  sjdd  jn  gweithio  jn  ddiwjd  a  Ilafurus  mewn 
ardaloedd  Ue  nad  oes  B jrddau  Ysgol  hjd  jn  hjn.  Felly,  er  mai  i  eraiU 
y  bwriadwjd  j  dafell  hon,  bjdd  jn  galondid  i  lawer  ag  j  buasai  jn  dda 
gan  Sandon  a'i  blaid  eu  cadw  hebddi ;  bjdd  bob  punt  jn  ugain  swUt, 
gan  nad  beth  oedd  jr  amcan  wrth  ei  chjfranu.  Djna  bregeth  j  pwrs 
eto  ar  ben.  Bhwng  j  pwrs  a'r  wíalen,  tjbed  na  ddarbwjilir  j  rhai  mwjaf 
cyndjn  a  gwrthnjsig  fod  addjsg  jn  werth  rhjwbeth,  íe  jn  werthllawer? 

Ondy  onid  oeddjm  jn  cr jbwjll  am  ddeddf  a  wnaed  mor  ddiweddar  a 
1873,  sef  yr  Agricultural*Children  Act,  yr  hon  a  Iwjr  ddiddjmwjd  jn 
awr,  ac,  yn  wir,  na  f u  erioed  ond  Ujthjren  farw  ?  Udganwjd  o  flaen 
hono,  a  djwedid  fod  hoU  blant  parthau  gwledig  j  deyrntia  1   foi 

K    3 


dOO  DBDDF  ÁDDTSa  1876. 

dan  addjsg  drwyddi  yn  ddîjmaros,  ac  fod  cyfnod  newydd  yn  hanes 
rhanan  amaethyddol  7  ẁlad  i  ddechren.  Pa  fodd  y  bn  ?  Ar  ol  Uawer 
o  siarad  a  dadlen,  ymraniadan  a  gwelliantan,  fe  wnaed  deddf  gaeth;  ac 
wele,  er  yr  holl  dratferth,  ni  chyflawnodd  y  peiriant  ddim.  Paham? 
Y  mae  y  rheswm  yn  eglur;  nid  oedd  yn  y  ddeddf  hono  nn  ddftrpariaeth 
i'w  gosod  mewn  gweithrediad  effeithioi.  Gwnaed  deddf,  ond  yr  ydoedd 
fel  peiríant  cywrain,  nerthol,  heb  yr  nn  galln  i'w  ysgogL  Pa  fìidd 
ydyw  fod  pob  hoel,  ac  olwyn,  ac  echel,  yn  gymhwys  yn  en  Ue,  os  nt 
cheir  y  power  i'w  weithio?  Felly  hono;  dychrynodd  yr  amaethwyr  a'a 
Uafnrwyr  ychydig  yn  y  rhagolwg  am  dani;  ond  bnan  y  cêsìfyáámjá  á 
bod  mor  ddialln  i  wneyd  dim  â'r  ''bwgan"  a  osodent  ar  y  maes  i  darfa 
y  braio ;  ac  fel  yr  adar  cyfrwysddrwg,  aent  hwythan  ymlaen  yn  en  cwn 
arferol,  o  flaeo  wyneb  y  ddeddf.  Mae  yn  debyg  fod  rhai  o'n  darllenwjr 
yn  barod  i  ofyn,  Ai  nid  oes  perygl  yr  aiff  deddf  addysg  1876  yr  an 
fath,  wedi  yr  hoU  ddadlenon  brwd,  a'r  nosweithian  meithion  o  ym- 
bwyllo  mewn  pwyllgoran  nwch  ei  phen  ? 

Wedi  tafln  trem  ar  ei  hamcan  a'i  moddion  i'w  gyrhaedd,  gadewch  i  ni 
ynte  edrych  pa  ddarpariaeth  sydd  ynddi  at  roddi  hyn  oll  mewn  gweith- 
rediad.  Yn  y  Ue  cyntaf,  y  mae  yn  ^rmddiríed  y  gweinyddiad  o  honi,  dros 
ranau  ëang  o'r  wlad.  i'r  Byrddan  Ysgol  a  ethoiwyd  nen  a  etholir  dan 
ddeddf  1870 ;  a  diammhea  genym  y  caiff  bob  chware  teg  yn  j  manaa 
hyny  i  gyflawni  ei  hamcan,  gan  fod  nifer  lliosog  o  honynt»  yn  barod, 
wedi  mabwysiadu  darpariaetbau  gorfodol  caethach  a  mwy  effeithiol  na'r 
Ddeddf  hon.  Yn  y  trefydd  sydd  heb  Fyrddan  Ysgol,  darperir  fod  y 
Gynghor  Trefol,  ac  me?ni  plwyfydd,  Gwarcheidwaid  yr  Undeb,  i  rnÁ 
pwyllgor,  o  chwech  i  ddeuddeg  mewn  nifer,  i'r  dyben  o  ofalu  am  garìo 
allan  a  hysbysu  darparíadan  y  ddeddf.  Gelwir  hwn  yn  "  School  Attend- 
anee  Committee,"  ac  y  mae  ei  enw  yn  dynodi  ei  swydd  a'i  waith,  sef 
gofalu  fod  pob  plentyn  yn  myned  i  ryw  ysgol  yn  gyson.  Nid  ydjm  yn 
gweled  lod  y  pwyllgor  hwn  na'r  îs-bwyllgoran  a  nodir  ganddo,  i 
ymyraeth  mewn  nn  modd  â  rheoleiddiad  nnrhyw  ysgol  yn  eu  dosbarth, 
nac  i  ofalu  dim  am  adnoddau  i'w  dwyn  ymlaen.  Yr  ydym  yn  deall  fod 
cryn  bryder  yn  mynwesan  rhai  o  garedigion  yr  Ysgolion  Brytanaidd  yn 
y  wlad,  gan  dybied  y  bydd  en  hysgolion  hwy,  ar  ol  Ëbríll,  yn  nwylaw  y 
pwyllgor  a  nodir  gan  y  gwarcheidwaid  newyddion ;  a'n  bod  yn  deali  fbd 
y  drydédd  ran  o'r  pwyllgor  hwnw  i'w  wneyd  i  fyny  o  exoffieio  GuardiaHs, 
nen  warcheidwaid  yn  rhinwedd  en  swydd,  yr  hyn  o'i  gyfìeithn,  yn 
enwedig  yn  mharthau  gwledig  y  deyrnas,  yw,  fod  yr  yswain  a'r  person. 
bid  a  fyno,  ì  fod  arno  hyd  y  drydedd  ran  o'r  hyn  lleiaf ;  a  gwyddant 
hwythau  y  gallaat  yn  hawdd  gadw  y  ddwy  ran  o  dair  gweddill  i  syrthio 
i  fewn  â'u  holl  gynllnniau  a'n  trefniadan,  trwy  ddangos  bUen  hen 
offeryn  adnabyddus  yn  Etholiadau  Gymru. 

Y  mae  y  "  troed  fforchog  "  Toryaidd  yn  d'od  allan  yn  amlwg  ddìgon 
yn  y  fan  hon.  Yr  oeddym  yn  awgrymu  ein  bod  yn  gweled  ewin  o  hono, 
gyda'r  rhoddion  nsel  a  gynnygiai  Hywel  o  bwrs  y  wlad ;  ond  jn  awr 
dyma  fe,  yn  ddiammheuol.  Paham  y  gwarcheidwaid  ex-oJicio  i  wneyd 
y  drydedd  ran  nea  ychwaneg  o'r  pwyllgor  ?  Paham  hefyd,  ond  am  y 
deallid  yn  dda  y  caffai  holl  bersoniaid  y  wlad  sytld  yn  ynadon  heddwch, 
eu  nodi  yn  aelodau,  a  thrwy  hyny  roddi  naws  Eglwysyddol  a  Gheidwadol 
i'r  cynnnlUad.     Ond  fel  y  crybwyllwyd,  nid  ydym  yn  deall  fod  y  ddeidt 


DRDDF  ÁDDT8Ŵ  1876.  dOl 

hon  jn  traddodi  Uywodnethiad  nn  ysgol  i'r  pwyllgor  hwn  o  gwbl;  ac 
QB  cyfyngant  eu  hnnain  at  en  gwaith  priodol,  dyna  fydd, — Gofaln  fod 
pob  plentyn  yn  en  dosbarth  yn  myned  i  ryw  ysgol  a  ddewiair  gan  ei 

rìeni. 

Wrth  gymharn  y  pwyllgor  hwni  o  ran  ei  gyíansoddiad,  â'r  Bwrdd 
Ysgol,  y  mae  yn  eglnr  ei  fod  yn  dra  diffygiol.  Yma  nid  oes  gan  y  treth- 
dalwyr  nn  llais,  ondyn  annniongyrchol,  yn  newisiad  yr  aelodau,  na  dim 
0  gwbl  gyda  chyfran  o  honynt.  Gwir  nad  oes  i'r  pwyllgor  hwn  hawl  i 
dretha  ond  yn  nnig  tuag  at  gynnai  sw^  ddog  gorfodol ;  ond  mor  wir  a 
hyny,  y  mae  iddo  awdnrdod  ëang  ar  y  rhai  sydd  yn  en  dosbarthiadaa ; 
ac  y  mae  yr  awdardod  hon  mor  bwysig  fel  na  ddylìd  ei  hymddirîed  i 
neb  ond  rhai  wedi  ea  dewis  gan  y  plwyfolìon  at  y  gwaîth  arbenìg  hwnw. 

Dracheín,  os  edrychir  ar  gyfansoddiad  Bwrdd  y  Gwarcheidwaid,  nid 
ydym  yn  gweled  fod  unrhy w  gymhwysder  arbenig  ynddo  at  deimlo  dros, 
ac  arolygu  achos  addysg  yn  yr  ardal.  Nid  ydym  yn  deall  fod  hunan- 
ymwadiad,  a  gallu  i  ymgodi  uwchlaw  buddiannau  personol  a  dosbartb- 
iadol,  erioed  wedi  bod  yn  gymhwysderau  yr  ymofynid  yn  neillduol  am 
danynt  mewn  gwarcheidwaid.  Ond  tybiem  y  dylent  íod  o  hyn  allan, 
canys  rhaid  cael  graddau  helaeth  o'r  rhinweddau  hyn  yn  myrddau  gwar- 
cheidwaid  ein  gwlad  cyn  y  gwnant  waith  gonest  gyda'r  ddeddi  hon.  Fel 
rheol,  gwneir  y  byrddau  hyn  i  fyny  o  amaethwyr ;  a  rhaid  iddynt  hwy 
wrth  gario  allan  ddarpariaethau  y  mesur,  aberthu  llawer  o'r  hyn  sydd 
hyd  yma  wedi  bod  yn  gyfleosdra  iddynt ;  nis  ceir  mwyach  y  niíer  a 
íyner  o  blant,  am  ychydig  geiniogau,  ar  unrhyw  adeg,  i  wneuthur  mân 
orchwylion  ar  y  fferm;  ond  rhaid  ymofyn  yn  ianwl,  cyn  cymeryd 
nnrhyw  fachgen,  am  eì  oedran,  a*i  safle  addysgawl,  ào.  Fel  yna,  rhwng 
pobpeth,  rhaid  i'r  gwarcheidwad  a  fyddo  yn  benderfynol  i  gario  allan  y 
mesor,  fod  yn  ddyn  tra  goleuedig,  yn  gallu  gweled  ymhellach  na'r 
cynauaf  nesaí,  ac  yn  gallu  ymgodi  awchlaw  lles  ei  ddosbarth,  a'i  les 
personol  ei  hun,  at  les  cyffredinol  ei  wlad  a*i  genedl.  Dylai  yr  ystyr- 
iaethau  hyn,  yn  sicr,  ddylanwadn  llawer  ar  y  dewisiad  nesaf  o  warcheid- 
waid  y  tlodion. 

Ond  beth,  meddir,  os  palla  y  rhai  hyn  gyflawni  eu  dyledswyddau  ? 
Beth  os  meidrolion  cyffredin,  hyddysg  yn  unig  mewn  trin  daear,  a 
barnu  ac  adnabod  cnawd  aniíeiliaid,  a  ddewisir ;  ac  i'r  rhai  hyn  farnu 
mai  esmwythach  a  gwell  iddynt  yw  gadael  yr  Act  yn  llonydd,  a  dilyn 
ymlaen  ar  hyd  yr  hen  Iwybrau  ?  yna  bydd  dyben  ar  hon  fel  ar  lawer 
deddf  arall,  a  darostyngir  deddf  Arglwydd  Sandon  i  fod  yn  unig  yn 
"  fwgan  brain."  Na,  y  mae  yma  ddarpariaeth  ar  gy fer  y  posiblrwydd, 
OB  nad  y  tebygolrwydd,  i  hynyna  gymeryd  Ue ;  os  na  wna  byrddau 
gwarcheidwaid  y  wlad  y  gwaith,  fe  nodir  personau  i  ddwyn  y  gorchwyl 
ymlaen  gan  y  Swyddfa  Addysg,  a  chaiff  yr  Undebau  y  pleser  o  dalu 
pob  costau  ynglŷn  â'r  gweinyddiud  effeithiol  o'r  ddeddf,  gan  y  personau 
hyny.  Fel  yna,  dybygid,  fod  sicrwydd  na  bydd  hon  yn  syrthio  yn  farw 
0  ddiffyg  darpariaeth  i'w  chario  allan,  trwy  fodd  neu  anfodd,  ymhob 
piwyf  a  bwrdeisdref  yn  y  deymas. 

Wrth  daflu  golwg  gyffredinol,  drachefn,  ar  y  ddeddf,  yr  ydym  yn  cael 
ei  bod  yn  gam  ymlaen  yn  nghyíeiriad  addysgiad  cyffredinol  y  genedl  ar 
nn  Ilaw ;  ac  yn  gam  yn  ol,  ar  y  Uaw  arall,  yn  y  dull  sydd  ganddi  at 
gyrhaedd  yr  amcan  hwnw.    Y  mae  yn  gam  ymlaen  ar  ddeddf  1870«  û 


d09  ]>KD1>F  ÄDDTSO   1870. 

gymaint  a'i  bod  yn  mabwysiada  yr  egwyddor  o  orfodaeth  gyffrediiìol,ae 
nid  fel  bono  yn  gadael  y  mater  i*w  benderfynu  gan  bob  plwyf  ünigol,OB. 
byddai  yn  dewis  seíydln  Bwrdd  Ysgol.  Arwydd  dda  ydyw  íod  y  wlad  wedi 
addfedu  cyma  int  yn  ystod  y  chwe'  blynedd  diweddaf,  fel  ag  i  dderbyn  íel 
egwyddor  gyffredinol  i'w  chario  allan,  yr  hyn  na  antorid  yn  1870  ODd 
yn  anig  ei  chynnyg  fel  prawf,  fel  eapperimentt  mewn  manaa  penodol.  Acy 
mae  nid  yn  anig  y  wlad  yn  gwrando  yn  dawel,  wrth  glywed  y  £Gith 
egwyddor  yn  cael  ei  thraetha,  ond  y  mae  gweinyddiaeth  Doryaiddi  gydi 
mwyaírif  aíadd,  yn  awr  wedi  meiddio  mabwysiada  yr  hyn  a  ^«nrthwynebid 
ganddynt  mor  egn'iol  yn  1870  fel  peth  '*  an-Seisnigaidd/'  a  hollol  wrth- 
wyneb  i  ysbryd  y  cyíansoddiad  Prydeinig.  Hynod,  fel  y  mae  y  cyfan- 
soddiad  hwnw  yn  galla  ymddadblyga  ac  ymgyfaddasa  at  angbenion  yr 
amseroedd  o  hyd,  a  hyny  heb  i'w  geraint  a'i  edmygwyr  golli  en 
hadnabyddiaeth  o  hono,  na'a  teyrngarwch  iddo. 

Ond  y  mae  yn  gam  pwysig  yn  ol  drachefni  os  ystyrir  y  dall  syddgan 
y  ddeddf  hon  o  gario  allan  yr  egwyddor  o  orfodaeth  gy&edinol. 
Gallesid  tybied  mai  y  dall  natariol,  rhesymoli  faasai  gweithio  ar  yr  nn 
Uinellaa  ag  a  osodwyd  i  lawr  yn  1870,  ac  a  brofasant  mor  gyíaddas 
ymhob  man,  lle  y  cawsant  brawf  teg.  Onid  gwell  faasai  treinn  fodpoi 
bwrdeisdref  a  phlwyf,  bellach,  i  ethol  Bwrdd  Tsgol  yn  ddiymdroi;  ac 
fod  pob  Bwrdd  i  osod  mesaraa  gorfodol  mewn  grym  yn  ea  gwahanol 
ddosbarthiadaa  ?  Onid  y w  achos  addysg  plwyf  yn  ddigon  pwjsig  i 
hawlio  gwasanaeth  Bwrdd  iddo  ei  han,  ymhob  man,  heb  ei  gysyUtn  â 
Byrddaa  Lleol  na  Byrddaa  y  Gwarcheîdwaid  ?  Onid  oes  gan  warcheid- 
waid  y  tlodion  ddigon  o  waith  yn  barod,  heb  roddi  iddynt  hefyd  arolyg- 
iaeth  addysg  y  genedl  ?  Gallem  feddwl  fod.  A  dyma  wendid  mawr  7 
ddeddf ;  ei  bod  yn  ymddiried  achos  addysg  y  genedl  i  ddwylaw  na 
fwriadwyd  at  y  gorchwyl,  ac  yn  darpara  at  barhâa,  mewn  effaith,  ddwj 
gyíandreín  wahanol  o  arolygiaeth,  a  daa  ddosbarth  gwahanol  o  ysgolion; 
a'r  rhai  hyny  yn  cael  ea  cynnal  gan  yr  an  arian  cyhoeddas,  ac  yn 
proffesa  ymgyrhaedd  at  yr  an  amcan.  Ond  nis  gall  cyíandrefn  ddyblyg 
fel  hyn  sefyll  yn  hir :  llethir  a  diddymir  y  Byrddaa  Ysgol,  ac  ysgolion  7 
Byrddaa,  gan  y  School  Attendance  Committees  a'r  ysgolion  gwirioddol ; 
nea,  ynte — yr  hyn  sydd  yn  Uawer  mwy  tebygol — trosglwyddir  hoü 
awdardod  y  pwyllgoraa  hyn  i  fyrddaa  etholedig  gan  y  trethdalwyr,  a 
newidir  yr  holl  ysgolion  gwirfoddol  i  fod  yn  '*  ysgolion  y  Bwrdd,"  yn 
cael  ea  rheoli,  fel  y  dylent  fod,  gan  y  bobl  sydd  yn  ea  cynnal. 

Mae  yn  rhaid  eto,  ynte,  wrth  an  ddeddf  yn  ychwaneg  i  ddadwneyd  7 
rhan  hon  0  fesar  Arglwydd  Sandon, — i  osod  holl  achos  addysg  y  genedl 
ó  dan  yr  an  rheoleiddiad, — i  dafla  holl  ysgolion  y  wlad  yn  rhydd  i  bob 
dosbarth,  a  sefyllfa,  a  chredo,  heb  arian  nac  ymofyn  dim  er  mwTB 
cydwybod, — ac  i  osod  "  Gweinidog  Addysg,"  fel  yn  Fírainc  a  gwledydd 
eraill,  fel  pen  rheolwr  yrhollbeiriannwaith,  yn  yran  safle  a'rYsgriienydd 
Cartrefol,  nea  yr  Ysgrifenydd  Bhyfel.  Wedi  hyny  gellid  tybio  y  bydd 
yr  adeilad  ar  ben,  a  gobaith  i  Brydain  Fawr  eto  gadw  ei  hen  safle  ymysg 
cenedloedd  y  byd  mewn  addysg  a  medrasrwydd  celfyddydol.  Gallwn 
obeithio  cael  hyn  oll,  ymysg  pethaa  gwerthfawr  eraill,  gan  y  Weinydd- 
iaeth  Byddfrydig  nesaf. 


TWRCI  A'E   TYECIAn). 

Wädi  cỳmeryd  ôin  heîsteddle  yn  y  gerbydres  yn  ngorsaf  Lîme  Street, 
LÎYerpool,  iir  noson  oer  a  gwlybyrog,  cawsom  ein  hunain  yn  nghwmni 
dau  ẃr  dyeithr  i  ni,  ac  i'w  gilydd.  Dyn  mawr,  tagellog,  a  golwg  ffarm- 
wrol  amo  oedd  un ;  tra  yr  ymddangosai  y  Ilall  yn  debycach  i  fasnachwr. 
Wedi  taflu  rhyw  edrychiad  ammheus  y  naiU  ar  y  llall — ^yr  oedd  tunnel 
hir  o'n  blaen — a  chael  ein  boddloni  o  batth  tueddiadau  heddychol  ein 
gilydd,  gofynodd  y  masnachwr,  "Beth  feddyliech  chwi  o'r  cwestiwn 
dwyreiniol  erbyn  hyn?"  «*WeI,"  ebe'r  amaethwr,  "edrych  yn  lled 
dywyll  y  mae  pethau  heddyw ;  ac  a  dyweyd  y  gwir  i  chwi,  y  mae  yr  hyn 
a  alwch  yn  gwestiwn  dwyreiniol  yn  y  ty wyllwch  i  mi."  '*  Y  mae  felly 
i'r  rhan  fwyaf,  syr,"  ebe'r  Ilall.  "  Y  mae  Twrci  yn  ei  daearyddiaeth,  ei 
hanes,  arferion  y  trigolìon,  àc,  yn  ddirgelwch  i  lawer  sydd  yn  meddu 
gwybodaeth  gryno  am  wledydd  eraill ;  ac  eto  y  mae  er  ys  Ilawer  blwydd- 
ỳn  bellach  wedi  caei  mwy  o  sylw  gwleidyddion  y  deyrnas  hon  nag  odid 
un  wlad  atall.*'  Pa  un  a  ydyw  barn  y  gŵr  hwn  am  yr  anwybodaeth 
sydd  ynghylch  hanes  Twrci  yn  gywir,  nis  gwyddom ;  ond  nid  oes  ddadl 
am  bwysigrwydd  yr  hanes.  Dyma  bobl  sydd  er  ys  canrifoedd  wedi 
glynu  wrth  eu  syniadau  a'u  haríérion  dwyreinîol  yn  nghanol  gwareidd- 
iad  y  gorllewin ;  pobl  sydd  ẃedi  achosi  cyfnewidiadau  pwysig  yn  Ewrop, 
ac  yn  debyg  o  achlysuro  cyínewidiadau  pwysicach  eto  yn  y  dyfodol. 
Nis  gallwn,  wrth  reswm,  o  fewn  terfynau  erthygl,  gymeryd  ond  rhyw 
gipdrem  frysiog  ar  faes  mor  ëang ;  ond  fe  allai  y  gallwn  roddi  rhyw 
gymaint  o  gymhorth  i'r  dosbarth  hwnw  sydd  heb  feddu  Ilyírau  ymha 
rai  y  ceir  golwg  fanwl  ar  y  pwnc,  neu — ^yn  yr  oes  brysur  hon — heb 
hamdden  i'w  hastudio  er  eu  meddu,  i  ddarllen  yr  hysbysrwydd  a  geir  yn 
y  papyrau  o  wythnos  i  wythnos  yn  íwy  deallus,  ac  i  ddeall  cyfeiriadau  a 
wneir  at  ddygwyddiadau  sydd  wedi  myned  heibio.  Pawb  sydd  yn 
perchen  llyírau  o'r  fath  ag  y  cyíeiriwyd  atynt,  a  hefyd  yn  meddu  amser 
i'w  darllen,  gallant  fyned  heibio  i'r  ysgrif  hon  at  y  nesaf. 

T  mae  dechreuad  y  Tyrciaid,  fel  pob  cenedl  arall,  mewn  tywyllwch. 
Yn  y  chweched  ganrif  ni  a*u  cawn  wedi  ymsefydlu  yn  Turkestan. 
Oddiyno  ymwthiasant  ymlaen  i  Persia,  Ile  y  daethant  i  gyffyrddiad  â 
dilynwyr  f  gaubrophwyd,  a  chofleidiasant Fahometaniaeth.  Cynnydd- 
asant  mewn  nifer,  ac  o  herwydd  eu  hysbryd  rhyfelgar  nid  hir  y  buont 
cyn  dyfod  yn  feistriaid  y  wlad.  Ymledodd  terfynau  eu  hymherodraeth 
hyd  ned  yr  oeddynt  yn  alluog  yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  i  ddwyn 
pedwar  can'  mil  o  wŷr  arfog  i'r  maes  i  wrthwynebu  ZÌDgis  Khan.  Ond 
yr  oedd  gan  y  gorchfygwr  mawr,  a'r  adyn  creulawn  hwnw,  fwy  o  filwyr, 
a'r  rbai  hyny  wedi  eu  profi  mewn  Ilawer  ymgyrch  blaenorol.  Yn  y 
irwydr,  ỳà  ÿí  h&ú  y  Ilàdiíẁjrd  éáiit  ä  tht'iugaiii  mil  oi  élyniÓDi  cafodd 


204  TWBOI  a'r  TTBOIAIO. 

faddogoliaeth  Iwyr.  Arweinîodd  y  trychineb  hwn  i  íyntai  ddinod  o 
Dyrciaid  i  ymfado  i  Asia  Leiaí,  ac  ymsefydla  ar  derfynaa  Bithynia  a 
Phrygia.  Ganwyd  mab  i  arweinydd  y  fyntai  hon,  a  galwyd  ei  enw  ef 
Athman  nea  Othman,  ac  efe  a  ystyrir  fel  sylfaenydd  yr  Ymherodraeth 
Ottomanaidd,  eisteddle  yr  hon  sydd  yn  awr  yn  Nghaercystenyn.  Un  o*r 
pethaa  mwyaf  adnabyddas  mewn  hanesiaeth  ydyw  breaddwyd  Othman. 
Yn  ei  freaddwyd  efe  a  welai  bren  yn  tardda  allan  o'i  gorff,  yr  hwn  a 
dyfodd  yn  gyâym  ac  a  orchaddiodd  Asia,  Affrica,  ac  Ewrop.  0  dan  y 
pren  hwn  yr  oedd  pedwar  mynydd — Caacasas,  Atlas,  Taaras,  a  Hadmas 
— fel  pedair  colofh  yn  cynnal  ei  gangenaa.  0  ystlysaa  y  mynyddoedd 
hyn  fe  lifai  pedair  afon — y  Tigris,  Eaphrates,  Danabe,  a'r  Nilas. 
Gorchaddid  yr  afonydd  hyn  gan  longaa  o  bob  llan  a  maintioli.  Yn  y 
dyffrynoedd  trwy  y  rhai  y  rhedent  yr  oedd  measydd  yn  wŷnion  i'r 
cynaaaf,  gerddi  cnydfawr,  a  choedwigoedd  ffrwythlawn.  Draw  yn  y 
pellder  yr  oedd  dinasoedd  poblog  yn  llawn  temlaa,  tyraa,  a  cholofnaa. 
Yn  sydyn,  ymddangosai  dail  y  pren  ar  ffurf  cleddyf  dysglaer,  a  chyfeiriai 
pob  an  taa  Ghaercystenyn.  Gwelai  y  ddinas  hono  fel  diamond  wedi  el 
osod  mewn  modrwy ;  a  phan  yn  y  weìthred  o  osod  y  fodrwy  am  ei  fys 
efe  a  ddeffrôdd.  Mae  yn  debyg  mai  yn  effro  yr  oedd  Othman  pan  y 
cafodd  y  breaddwyd  rhyfedd  hwn;  ond  pa  an  bynag  am  hyny,  ni 
orphwysodd  y  Tyrciaid  nes  ei  wneathar  yn  ffaith.  Trwy  ei  osod  ei  hun 
aUan  fel  amddiffynydd  neiUdaol  y  ffydd  Fahometanaidd,  ac  fel  an  wedi 
ei  anfon  gan  y  Nefoedd  i'w  Uedaenn,  cynnyrchodd  y  gwroldeb  hwnw  yn 
ei  ddeiUaid  sydd  yn  wastadol  yn  dilyn  zel  grefyddol.  Eangodd  derfyn- 
aa  ei  deymas  mewn  modd  araf,  ond  sicr,  hyd  nes  ŷ  cymerodd  ddinas 
enwog  Broussa,  Ue  y  sefydlodd  ei  lys,  ac  y  daeth  yn  gymydog  agos  i'r 
ymherawdwr  Groegaidd.  Dilynwyd  ef  gan  ei  fab,  Orchan,  yn  y  flwydd- 
yn  1326.  Y  mae  teyinasiad  y  penadur  hwn  yn  hynod  ar  gyfrif  amryw 
ddygwyddiadaa  pwysig  a  gymerasant  le  yn  ei  amser  ef.*  Dyma'r  pryd 
y  cafodd  y  Tyrciaid  droed  i  lawr  gyntaf  yn  Ewrop.  Gwnaed  amryw 
gyfnewidiadaa  yn  y  ffurfly wodraeth.  Sefydlwyd  gwahanol  swyddogion 
i  ofala  am  yr  ymherodraeth  mewn  amseroedd  o  ryfel  a  heddwch. 
NeiUdawyd  Aladdin,  brawd  Orchan,  i  fod  yn  vûŵr,  "  dygwr  baich/'  neu 
brifweinidog.  Bbanwyd  y  deyrnas  yn  daleithiaa,  a  rhoddwyd  pob 
talaeth  dan  ofal  Uywodraethwr  a  elwir  hyd  heddyw  yn  pasha,  oddiwrth 
"paishah,"  troed  y  shah,  nea  y  brenin.  Gelwir  y  Uywodraethwyr  ar 
yr  enw  hwn  o  herwydd  mai  hwy  ydyw  traed  neu  gynnalwyr  y  brenin 
mewn  rhyfel.  Gan  fod  ysbryd  ea  crefydd  a'a  tueddiadaa  naturiol 
hwythaa  yn  peri  ea  bod  mewn  rhyfel  yn  barhâas,  penderfynwyd  cael 
byddin  sefydlog ;  a  chan  fod  natur  gynhyrfus  ac  annibynol  y  Tyrciaid 
ea  hunain  yn  anghydnaws  â  dysgyblaeth  filwrol  gaeth,  syrthiwyd  ar  y 
cynUun  o  ddwyn  plant  y  Cristionogion  a  gymerid  yn  garcharorion  mewn 
rhyfel  i  fyny  yn  Fahometaniaid,  a'u  haddysgu  fel  milwyr  rheolaidd. 
Dyma  ddechreuad  y  Janìssariaid,  a  fu  yn  chwareu  rhan  mor  bwysig 
yn  hanes  yr  ymherodraeth  Ottomanaidd.  Dy wed  Eobertsonf  mai 
Charles  VII.  o  Ffrainc  oedd  y  peuadur  Ewropëaidd  cyntaf  i  fedda 
byddiu  sefydlog ;  ond  fe  welir  fod  y  "  drwg  anghenrheidiol "  hwn 
ymhUth  y  Tyrciaid  lawn  gan'  mlynedd  yn  flaenorol. 

*  OibboDf  Cliap.  IsÌY.  t  Introdìietion  to  the  Eistory  ofCharUi  F. 


TWBOi  a'b  tyboiaid.  305 

Erbyn  yr  amser  y  gwnaeth  y  Twrc  ei  ymddangoBÌad  yn  Ewrop,  nid 
oedd  ond  cysgod  o'r  ymherodraeth  Boegaidd  a  fa  unwaith  mor  ëang  a 
chadarn.  Yr  oedd  canrifoedd  o  fywyd  llygredig  a  moethus  wedi  diia 
ei  nerth,  a'i  gwnejd  yn  gwbl  anallnog  i  wrth»efyll  y  barbariaid  ffyrnig 
ar  y  maes  agored.  Ni  chaniatâ  goíod  i  ni  ond  nodi  rhai  o'r 
dylanwadau  niweidiol  a  fa  ar  waith  yn  cloddio  dan  ei  sylíeini. 
Ymhlith  y  penaí  yr  oedd  ysbryd  cwerylgar  ac  aflywodraethus  y  Groeg- 
iaid  ea  hunain.  Nis  gallent  beidio  ymrafaelio  ar  bob  cwestiwn  gwladol 
a  chrefyddol,  pa  mor  bwysig  bynag  fyddai  y  perygl  a*a  bygythiai ;  a 
mynych  y  ceid  hwy  yn  casâa  eu  gilydd  yn  fwy  na'r  gelyn  cyffredin. 
Nid  oedd  nn  cwestiwn  yn  rhy  dywyll  nea  ddibwys  i'w  rhanu  yn  bleid- 
iau ;  ac  ni  esgenlasai  y  naiU  blaid  esgymnno  y  llall  íel  hereticiaid  per- 
yglns.  Tra  yr  oedd  gelynion  yn  bygwth  yr  ymherodraeth  ar  bob  Uaw, 
ystyríent  mai  ea  prif  ddyledswydd  oedd  penderfyna  a  oedd  y  goleuni  a 
welodd  y  dysgyblion  ar  íynydd  y  gweddnewidiad,  yn  y  lle  hwnw  er 
creadigaeth  y  byd,  ai  ynte  a  gynnyrchwyd  ef  ar  y  pryd.  Yr  oedd  byw 
yn  barhâas  íel  hyn  mewn  digter  a  dadl  yn  creu  diffyg  ymddirìed,  a 
hyny  dracheín  yn  cynnyrcha  creulonderau  ysgeler.  Ammhenai  yr 
ymherawdwyr  ffyddlondeb  ea  swyddogion;  ammheuai  y  swyddogion 
eu  hamcanion  hwythaa;  a  drwgdybiai  pob  un  ei  gy mydog.  Amlwg  yw 
nas  gallasai  gwladgarwch,  a'r  rhinweddau  eraiU  sydd  yn  brif  nerth 
teyrnasoedd,  fyw  mewn  awyrgylch  mor  afìachus.  Tra  yr  oedd  yr 
ymherodraeth  yn  saddo  yn  raddol  mewn  ofergoeledd  a  moethusrwydd, 
cymerodd  dygwyddiad  le  a  fa  yn  íoddion  effeithiol  i  brysaro  ei  dinystr. 
Yn  y  flwyddyn  1195  ff^arfiwyd  bradwriaeth  yn  erbyn  yr  ymherawdwr, 
a'r  penaf  o'r  bradwyr  oedd  ei  írawd  ei  han.  Llwyddasant  i'w  ddai,  ac 
yn  ol  arfer  yr  oesoedd  hyny  tynasant  ei  lygaid  a  thafl'asant  eí  i  garchar; 
ond  diangodd  ei  fab  Alexias,  ac  yn  Yenice  daeth  i  gyffyrddiad  â  myntai 
0  grwysgadwyr  Ffrengig.  Yr  oedd  y  milwyr  duwiolírydig  hyn  ar  y 
ffordd  i  wlad  Canaan,  i  ymladd  brwydraa  y  groes  â'r  Saraceniaìd 
anghrediniol ;  ond  yr  oeddynt  yn  berffaith  barod  i  ysbeilio  nea  i 
ymladd  am  dâl  mewn  nnrhyw  fan.  Gellir  dyweyd  am  danynt  fel  y 
dywedodd  Eobert  Thomas,  Llidiardau,  am  deulu  y  Ueidr  ar  y  groes, 
mai  **  lladron  a  charn-ladron  a  chwiw-ladron  "  oeddynt.  Hawdd  oedd  i 
Alexias  eu  perswadio  i  gymeryd  ei  achos  ef  i  fyny  yn  erbyn  ei  ewythr 
annynol,  obiegid  yr  oedd  Caercystenyn  y.ddinas  íwyaí  poblog  a  chyí- 
oethog  yn  y  byd  y  pryd  hwnw,  a  gwelent  ragolwg  am  íwy  o  ysbail  yno 
nag  a  allent  ddysgwyl  mewn  gwlad  dlawd  iel  Palestina.  Ymunodd 
Difer  o  Yenetiaid  à  hwy ;  ac  o  herwydd  rhy w  fanteision  masnachol  a 
ddysgwylid  oddiwrth  yr  ymgyrch,  rhoddodd  gweriniaeth  Yenice  longau 
i'w  ciudo  oll.  Wedi  derbyn  bendith  y  Pab^  hwyliasant  a  chyrhaedd- 
asant  ben  ëu  taith  yn  llwyddiannos.  Cymerwyd  Çaercystenyn  ddwy- 
waith  trwy  ruthr,  llosgwŷd  rhanau  helaeth  o  honi,  a  haws  dychymygu 
na  darlunio  beth  oedd  ymddygiad  barbariaid  arfog  a  dilywodraeth  yn 
nghanol  dinas  iawr,  foethus,  a  chyioethog.  Wedi  cael  unwaith  aiael  ar 
awenau  y  Uywodraeth,  nid  oedd  perygl  i'r  bobl  hyn  eu  goUwng  o'u 
dwylaw  yn  ewyllysgar.  Edrychai  y  Groegiaid  arnynt,  mae'n  wir,  iel 
eBlroDÌaid,  a  gwnaent  bobpeth  a  allent  trwy  wrthwynebiad  cyhoeddus  a 
bradwriaeth  ddirgel  i'w  blìno  ;  ond  parhaodd  y  ddinas  yn  eu  meddiant 
hyd  y  flwyddyn  1261.    \u  ^stod  y  cyfnod  hwn,  rhwygwyd  yr  ymher- 


906  TWRCi  a'b  tiboiaid. 


odnediginryleloeddeartrefol;  eododd  «iiiitw  iranBiÌAeUuni  •  ifcjwyg- 
ogeethfln  annibjniol  a  hflimeraiiiiibjiiol ;  trodd  niflfliiflehwyr  yn  yebeil- 
wyr,  fl  gweithw jr  yn  Ufldron  pen  ffordd.  Osn  nfld  oedd  díogáweh  i 
berwnifln  nfle  eiddo,  yr  oedd  j  bobl  jn  nfltiiriol  yn  esgeiiliigo  ea 
gorchwjlion  ejfi&edin;  fl  niflwr  oedd  pijsnrdeb  j  gŵr  digjnierifld  7 
cyfairifl  Dr.  Wfltta  flto  jn  daipara  gwflith  i  "ddwjlflw  aegnr.'*  Tnag 
flt  gjnnfll  rhjiel  bflrháns,  jr  oedd  ẁien  Uflwer  o  flrìan;  ond  eoffiraa 
gweigion  oedd  gan  j  Ujwodraeth.  Gwelir  pa  mor  íflwr  oedd  j  tlodi 
oddiwrth  j  ffidth  i  rai  o  greirifln  mwjaf  cjaegredig  j  ddinfls  gael 
eu  gwerthn.  Cflfwjd  pris  rhflgorol  gan  frenin  Firunc  am  j  goion 
ddndn,  dam  o'r  wir  groes,  gwîalen  Moses,  ae  asgwm  pen  loan 
Fedjddiwr. 

Yn  j  flwjddjn  1361  Uwjddodd  j  (jroegiflid  i  jm  j  tramorwjr  hjm 
jmaith;  ond  wedi  iddjnt  enniU  en  haniiibjniaeth,  snddasflnt  jn  !s 
mewn  ofergoeledd  a  U jgredigaeth,  fel  ymhen  jchjdìg  amser  jr  oedd 
jr  jmherodraeth  jn  barod  i  ymddattod  flc  i  sjrthio  jn  ddaman  o  hom 
ei  hnn.  Djma  sefyUfii  jmherodraeth  Cjstenjn  pan  j  daeth  i  wrth- 
darawiad  â'r  Mabometaniaid. 

Wedi  nnwaith  jmsefydln  jn  Ewrop,  larodd  j  Tjreiaid  en  meddjlîai 
flt  ëangn  ea  terfjnao,  ac  jn  enwedig  at  enniU  Caeicjstenjn.  Yn  7 
flwjddjn  1861  cjmerasant  Adrianople,  a  hon  a  fd  en  prìfddinas  am 
djmmor.  Ymwthiasant  ymlaen  trwj  fjlÌBhaa  j  BaUum,  a  darostjD^- 
asant  Bnlgaria,  Bosnia,  a  Serria.  Yn  en  cy^gder,  troai  jr  jniher- 
flwdwjr  Groegaidd  j  lúdU  ar  ol  j  Uall  en  Ujgaìd  tna'r  gorllewin  am 
gymhorih.  Bu  rhai  o  honjnt  jn  Bhafain  jn  erfyn  ar  j  Pab  alw  ar 
híoU  íreninoedd  Gred  i  jmgymerjd  â  chroesg^  jn  erbjn  j  Mahomet- 
aniaidy  a  daeth  nn'  o  honjnt  mor  beU  a  Phrydídn  i  osod  ei  achos  o  flaen 
Harrì  IY. ;  ond  íe  edijchai  j  Pabyddion  ar  hoU  ddeiüaid  Ëglwys 
Gioeg  fel  sismaticiaid  annheilwng  o  gydymdeimlad.  Gadawjd  j  Groeg* 
iaid  jn  njdd  eu  cjfyngder  en  hnnain,  ac  j  mae  Ewrop  heb  oiphen 
talu  am  jr  esgeulnsdbii  hwnw  eto. 

Er  cynhyrfiadau  mewnol  ac  ymosodiadan  gelynion  oddiállaD,  ym- 
gryfhân  yr  oedd  y  Tyrciaid  yn  barhâos.  Yn  y  flwyddyn  1461,  daeth 
Mahomet  II.  i'r  orsedd.  Llanwai  Caercystenyn  íeddyîian  y  penadni 
hwn  j  dyddy  a'i  írenddwydion  y  nos.  Wedi  trenlio  orìan  yn  ei  wefy  yn 
efifro,  cyfododd  ganol  nos  a  galwodd  am  ei  briíweinidog.  Daeth  y 
swyddog  hwnw  i'w  bresennoldeb  yn  ofnns  a  chrynedig,  gan  dybio  ei 
fod  wedi  edrych  ar  ei  wraig  a'i  blant  am  y  tro  diweddaf.  Yn  ol  y 
ddefod  ddwyreiniol,  cynnygiai  deymged  i'w  fawrhydi.  '<Nid  fy 
ewyUys/'  meddai  Mahomet,  *'  ydyw  derbyn  rhoddion,  ond  yn  hytrach 
en  ty waUt  amat  ti.  Ac  yn  gyûiewid  am  yr  hoU  flaíraa  a  dderbyniaist, 
yr  ydwyí  finnan  yn  go^  am  nn  rodd  bwysig  a  gwerthfawr, — Caer- 
cystenyn."  Yn  y  flwyddyn  1453,  dechrenwyd  gwarchae  y  ddinas  hona 
Gosoda  Gìbbon  nifer  y  fyddin  Dyrcaìdd  yn  ddaa  cant  a  dennaw  a  den- 
gain  o  filoedd.  I  amddi%n  y  ddìnas  íawr  nid  oedd  gan  yr  ymherawdwr 
ond  o  saith  i  wyth  mil  0  filwyr.  Wedi  gwrthsefyU  en  gefynion  Uiosog 
am  bymtheng  niwmod  a  dengain,  gorchfygwyd  y  Groegiaid,  a  chyr- 
haeddodd  MfJiomet  binacl  achai  ei  achelgais. 

Esgyn  yn  nwch  yr  oedd  hanl  Uwyddiant  y  Tyrciaid  hyd  ddechren  jr 
älfed  gaiurif  ar  bjmtheg.    Disgynodd  en  harswyd  mor  drwm  ai'  Ewrdp 


TWBOi  a'b  ttboiaid.  S07 

fel  yr  arferid  gwedd'io  yn  gyhoeddns  yn  yr  eglwysi  am  amddiffyn  Dwyfol 
rhagddynt;  oblegid  ni  jstjrid  fod  on  gallu  dynol  yn  ddigon  cryí  i  seíyll 
o'u  blaen,  ac  i  attal  en  gyría  faddngoliaethns.  Yn  y  âwyddyn  1456, 
ymddangosodd  comet  o  faintioli  a  dysgleirdeb  anarferol.  Ofaai  y  Pab 
fod  rhyw  gynghrair  rhwng  yr  ymwelydd  dyeithriol  hwn  a  gorchfygwr 
Caercystenyn.  Gyfansoddodd  fifarfweddi  i'w  defayddio  ar  yr  amgylch- 
iad  difrifol : — "  Arglwydd,  gwared  ni  rhag  y  diaíol,  y  Twrc,  a'r  gomet ; " 
ac  esgymnnid  y  tri  yn  finrfiol  nnwaith  bob  dydd.  Tn  nechren  yr  eilíed 
ganrif  ar  bymtiieg  yr  oedd  ymherodraeth  y  Tyrciaid  yn  fawr  ac  yn  gref • 
"Erbyn  hyn  yr  oedd  y  Tyrciaid  Ottomanaiddi  llwyth  dinod  crwydredig 
0  ucheldiroedd  Armenia  nn  adeg,  heb  feddn  cymaint  ag  erw  o  dir  o'r 
eiddynt  en  hnnain,— wedi  dyfod,  mewn  ychydig  gyda  tiiair  canrif,  yn 
bobl  rymns  ymysg  y  cenedloedd  Ewropëaidd ;  ar  adegau  yn  perygln  en 
hannibyniaeth,  eu  crefydd,  a'u  gwareiddiad.  Yr  oedd  yr  hinsoddan 
mwyaí  manteisiol  ar  y  ddaear  ganddynt,  a'r  gwledydd  mwyaí  toreitiiiog; 
*  *  *  gyda  phrifddinas  gyfaddas  o  ran  ei  sefyllfa  ddaearyddol  i  íod 
yn  ganolbwynt  ymherodraeth  yn  ymestyn  i  dri  chyíandir.  Yr  oeddynt 
yn  arglwyddi  y  gwledydd  mwyaf  dyddorol  ar  gyfrif  eu  hadgofìon 
cysegredig,  clasurol»  a  hanesyddol;  lleoedd  y  bu  patr'iarchiaid  yn 
pabellu,  a  phrophwydi  yn  traddodi  eu  cenadwriaethau ;  gwlad  Homer, 
Plato,  Demosthene^,  .ac.  Alexander ;  y  tir  yn  yr  hwn  y  ganwyd  lach- 
awdwr  y  byd,  a  lle  y .  cyhoeddodd  apostolion  gyntaf  eíengyl  iachawdwr- 
iaeth.  Gynnwysai  eu  hymherodraeth  yn  Ewrop, — Twrci  Ewropëaidd» 
Groeg,  a'r  rhan  f wyaf  o  Hungary ;  yn  Asia, — hoU  Asia  Leiaí,  Armenia, 
Georgia,  Daghistan,  y  rhan  orllewinol  o  Rurdistan,  Mesopotamia, 
Syria»  Cyprus,  a'r  rhan  fwyaf  o  Arabia ;  yn  Affrica, — yr  Aipht,  Tripoli, 
TnniSy  ac  Algiers;  tra  yr  oedd  y  Grimea,  tywysogaethau  Wallachia, 
Moldayia,  a  TransyWania,  a  gwerin-lywodraeth  Èagusa,  yn  talu  teym- 
ged  iddynt.  Yr  oedd  cysylltiadau  diplomyddol  a  masnachol  rhwng  y 
Porte  a'r  prif  alluoedd  Gristionogol."  *  Ond  o  hyn  allan  dechreuodd 
eu  haul  fyned  ar  i  waered.  Lleihäodd  eu  hofn,  a  dechreuasant  cyn 
pen  hir  goUi  rhai  o'u  meddiannau.  Yn  y  flwyddyn  1696,  cymerodd 
Pedr  I.  o  BwsBÌa  ddinas  Azoff,  wrth  enau  y  Don,  oddiamynt;  ond 
coUodd  hi  yn  iuan.  Yn  y  flwyddyn  1699,  trwy  offerynoliaeth  Lloegr, 
rhoddwyd  terfyn  ar  ryfel  ddinystriol  i*r  Tyrciaid,  trwy  gytundeb  Garlo- 
witz,  yn  yr  hwn  y  rhoddasant  i  iyny  eu  hawl  yn  Transylyania  a  Hun- 
gary  i  Awstria,  yn  Azoff  i  Pedr,  ac  yn  y  Morea  i  Yenice. 

Gwelir  cyieiriadau  mynych  yn  y  newyddiaduron  y  dyddiau  hyn  at 
gynlluniau  uchelgeisol  yr  ymherodres  Catherine  o  Bwssia.  Dywedir  i 
ymheraẁdwr  presennol  Rwssia  sicrhâu  y  llysgenadwr  Prydeinig  na  fu 
y  cynlluniau  hyn  yn  bod  ond  yn  nychymyg  ysgrifenwyr  Seisonig ;  ond 
ychydig  o  barodrwydd  sydd  i  gymeryd  gair  ei  fawrhydi  ar  y  mater.  Y 
syniad  cyffredin  ydyw  fod  gwleidyddion  Ewssia  yn  chwennychu  Gaer- 
cystenyn  mor  angerddol  ag  y  chwennychid  hi  gan  y  Tyrciaid  eu 
hnnain  o  ddyddiau  Otbman  hyd  amser  Mahomet  II.  Sicr  yw  i  Bwssia 
er  ys  Uawer  o  amser  ddefnyddio  pob  moddion  a  allai  i  ddyfetba  Twrci, 
trwy  gynhyrfu  yn  ddirgel  aníoddlonrwydd  ei  deiliaid,  a  phan  y  byddai 
cyfleusdra,  trwy  ymosod  yn  agored  amì. 

*  MUner's  TurMah  ümjnre,  pp.  181«  18i 


â08  TWRoi  a'b  ttboiaid* 

Os  ydym  i  gymeryd  gair  haneswyjr  ar  y  mater,  llwyrfwriadodd 
Catherine  adferu  yr  hen  ymherodraeth  Boegaidd,  a  gOBod  ei  hŵyr, 
Gystenyn,  i  deyrnasu  arni.  Dygwyd  ef  i  fyny  o*i  febyd  yn  Roegwr  o 
ran  iaith  ac  arferion.  Oynlluniwyd  i  nifer  o  Roegwyr  fyned  i  8t. 
Petersbnrg  i  erfyn  ar  yr  ymherodres  eu  gwaredu  oddiwrth  elyn  Crigt- 
ionogaeth  yn  gyffredinol  ac  Eglwys  Groeg  yn  neillduol.  Cyflwynasant 
iath  0  ddeiseb  iddi,  yn  gosod  allan  ffrwytblondeb  y  gwledydd  a  breswyl- 
ient,  dymnnoldeb  yr  hinsawdd,  a*r  rhagolygon  am  íawredd  a  Uwyddiant 
pobl  oedd  yn  disgyn  oddiwrth  henafíaid  mor  enwog  yn  y  fy fyrgell,  yn 
y  gweithdŷ,  ac  ar  íaes  y  gwaed.  Ond  er  i  gynlluniau  Catherine  droi 
allan  yn  iethiant,  rhoddodd  aml  ergyd  drom  i'r  Tyrciaid.  Llwyr  ddin- 
ystriodd  eu  llynges,  a  chymerodd  amryw  o'u  meddiannau  oddiamynt; 
ymysgJleoedd  eraiU,  y  Crimea. 

Yn  ystod  "rhyfel  Ffrainc,"  yr  oedd  seíyllfa  y  Tyrciaid  yn  hynod  o 
anhyfryd.  Os  gwyrent  i  un  cyfeiriad,  yr  oedd  Bonaparte  yn  eu  bygwth; 
os  gogwyddent  i  gyfeiriad  arall,  yr  oedd  Uynges  Prydain  a  byddinoedd 
Bwssia  yn  barod  i  ymosod  arnynt.  Yn  ystod  y  cyínod  hwn  rhwygwyd 
yr  ymherodraeth  gan  gynhyrfíadau  mewnol ;  a  chyn  iddi  gael  amser  i 
ymiachâu,  cyfododd  preswylwyr  gwlad  Groeg  mewn  gwrthryfel  yn  ei 
berbyn.  Arweiniodd  creulonderau  y  ddwyblaid  yn  y  rhyfel  hon  i 
Loegr,  Firainc,  a  Rwssia  ymyryd,  i  roddi  terfyn  arno ;  a  chan  fod  y 
Twrc  yn  parhâu  yn  gyndyn,  nid  oedd  dim  i*w  wneyd  ond  rhoddi  gwers 
iddo,  yr  hyn  a  wnaed  yn  dra  effeithiol  gan  lyngesoedd  y  tri  galla 
yn  mrwydr  Navarino,  yn  y  flwyddyn  1837.  Nid  oedd  gan  Ffrainc  a 
Lloegr  nn  amcan  pellach  na  rhwystro  i'r  Tyrciaid  a'r  Groegiaid  gig- 
yddio  eu  gilydd ;  ond  cymerodd  Bwssia  fantais  ar  yr  amgylchiad  i 
glirio  hen*ddyledion.  Yn  1828  a  1839,  ymosododd  ar  Twrci,  ac  y  mae 
y  ddau  ryfelawd  erbyn  hyn  yn  ddyddorol  fel  y  maent  yn  taflu  goleuni 
ar  ragolygon  ymosodiadau  dyfodol  o'r  un  cyieiriad.  Yn  1838,  dangosodd 
y  Tyrciaid  lawer  o  yni,  ond  y  Rwssiaid  a  orfu,  er  na  iu  yr  un  frwydr 
beDderfynol  rhyngddynt.  Yn  1839,  danfonodd  ymherawdwr  Rwssia 
iyddin  l'íosocach  i'r  maes ;  croesodd  y  Balkan ;  a  phan  welodd  y  Sultan 
ei  bod  ar  y  ffordd  tua'r  brifddinas,  Uawnododd  gytundeb  Adrianople, 
yr  hwn  oedd  yn  dra  ffairiol  iV  wrthwynebwr.  Oostiodd  y  llwyddiant 
hwn,  pa  iodd  bynag,  yn  ddrud  i  Rwssia.  Allan  o  fyddin  yn  rhiio  cant 
a  saith  ar  hugain  o  fíloedd,  ni  chyrhaeddodd  chwe'  mil  yn  ol  i'w  gwlad. 
Nid  cleddyfau  y  Tyrciaid,  ond  afíechyd  yn  tarddu  o  feddwdod  y  milwyr, 
a  diffyg  trein  yn  yr  awdurdodau,  a'u  dinystriodd.  Pe  buasai  y  Sultan 
yn  gwybod  am  drueni  eu  seiyllfa,  buasai  yn  cario  y  rhyfel  ymlaen,  a  sicr 
yw  na  fuasai  cymaint  ag  un  o  honynt  yn  cyrhaedd  adref. 

Ymhen  rhy w  dair  blynedd  ar  ol  hyn,  wele  ystorm  yn  cyfodi  o  gyfeir- 
iad  yr  Aipht;  a  cban  fod  y  Tyrciaid  yn  hoUol  analluog  i  wrthsefyll 
llengoedd  buddugoliaethus  llywydd  y  wlad  hono,  dan  ei  fab  Ibrahim, 
nid  oedd  dim  i'w  WDeyd  ond  prynu  cymhorth  y  Rwssiaid,  a  thalu  yn 
ddrud  am  dano.  Dyma  sefyllfa  y  bobl  ag  y  bu  Ewrop  yn  arswydo 
rhagddynt  yn  y  flwyddyn  1833;  ac  o  hyny  hyd  yn  awr  y  maent  wedi 
parhâu  i  suddo.  Er  meddu  manteision  neiliduol,  y  mae  diwedd  pob 
blwyddyn  yn  eu  cael  yn  îs  nag  yr  oeddynt  ar  ei  dechreu.  Nis  gallwn 
ond  aw^ryma  rhai  o  achosion  dirywiad  cyflym  a  sefydlog  pobl  a  fn  am 
ganrifocdii  mor  rymua» 


TWBÖI   a'r   TTRCIAÌD.  S09 

Daeth  y  Tyrcîaid  i  Ewrop  fel  gorchfygwyr,  ac  o  hyny  hyd  heddyw 
nid  ydynt  ond  byddin  yn  gwersyllu  mewn  gwlad  orchiygedig.  Tra  yr 
oedd  digon  o  ysbail  i'w  gael  o  wledydd  cylchynol,  yr  oeddynt  yn  dra 
Ilwyddiannns ;  ond  edrychent  gyda  dirmyg  ar  yr  elfenau  hyny  sydd  yn 
cyfansoddi  llwyddiant  gwladol ;  a  phan  ddaeth  ea  cymydogion  yn  ddigon 
nnol  a  chryfìon  i  amddìffyn  eu  heiddo,  nid  oedd  dim  i'w  wneyd  ond 
troi  i  ysbeilio  ea  deiliaid  Oristionogol.  Oawn  hanes  am  fyddinoedd  o 
íarbariaid  yn  darostwng  Itali,  Spaen,  &c. ;  ond  cyn  hir  ceir  eu  gweled 
hwy  a  hen  drigolion  y  gwledydd  achod  yn  ymdoddi  i'w  gilydd,  a  phob 
gwahaniaeth  rhyngddynt  yn  colli.  Ond  y  mae  y  Twrc  drwy  yr  oesoedd 
wedi  cadw  ar  wahân,  gan  íyw  goreu  y  gallai  ar  lafur  eraiU.  Dywedodd 
Mr.  Gladstone,  mewn  araeth  a  draddodwyd  ganddo  yn  ddiweddar,  ei 
fod  wedi  cymeryd  Uawer  o  boen  a  thrafferth  i  ddeall  sefyllfa  fewnol  yr 
ymherodraeth  Dyrcaidd,— a  gẃyr  pawb  pa  mor  Iwyr  a  chydwybodol 
y  bydd  efe  yn  cyflawni  gwaith  o'r  fath, — ac  y  ceisiai  roddi  rhyw 
ddrychfeddwl  i'w  wrandäwyr  am  dani.  Dy wedai  fod  y  llywodraeth  Dyrc- 
aidd  yn  wahanol  i  bob  llywodraeth  arall  ar  wyneb  yr  holl  ddaear. 
Llywodraeth  ydyw  wedi  ei  sefydla  trwy  y  cleddyf,  ac  yn  hyn  nid 
ydyw  yn  wahanol  i  amryw  lywodraethau  eraiU.  Sefydlwyd  hi  trwy 
allu  y  cleddyf  fel,  er  engraifft,  y  sefydlwyd  y  lly wodraeth  Normanaidd 
yn  Lloegr.  Oariwyd  y  llywodraeth  hono  ymlaen  am  beth  amser 
trwy  nerthi  a'r  pryd  hwnw  yr  oedd  gwahaniaeth  pwysig  rhwng 
Normaniad'  o  enedigaeth  a  Brytaniad  neu  Saxoniad.  Ond  yn 
raddol  fe  wisgodd  y  gwahaniaeth  hwnw  ymaith.  Fe  ymgoUodd  y 
Normaniaid  yn  nghorff  y  boblogaeth,  ac  nid  ydym  ni  bellach 
yn  gwneyd  gwahauiaeth  rhwng  Normaniad  a  Saxoniad  neu 
Gymro.  Ond  yn  Twrci  y  mae  pethau  yn  hollol  wahanol.  Ni  wna  y 
boblogaeth  gymysgu  â'u  gilydd,  mwy  nag  y  gwna  olew  a  dwfr. 
Edrycha  y  Tyrciaid  ar  y  Oristionogion  fel  eu  caethweision,  ac  ystyriant 
mai  hwy  b'ia  yr  oll  a  teddant.  Gwaith  ein  llywodraeth  ni  ydyw  diogelu 
eiddo  a  threfn;  rhwystro  dyn  i  niweidio  ei  gymydog;  hyrwyddo  addysg, 
gwybodaeth,  a  chretydd;  cysgodi  dros  gysegredigrwydd  y  teulu,  ac, 
uwchlaw  pob  dim,  amddiffyn  anrhydedd  y  gwragedd.  Ond  nid  ydyw 
llywodraeth  Twrci  yn  gofalu  am  un  o'r  pethau  a  nodwyd.  Y  mae 
y  Tyrciaid  yn  gwybod  pa  fodd  i  orchfygu,  i  orthrymu,  ac  i  ddyfetha ; 
ond  nid  ydynt  yn  gwybod  dim  nac  yn  gofalu  dim  am  ddyledswyddaa 
cyffredin  llywodraeth.  Ar  rai  adegau  rhoddwyd  cynlluniau  o  flaen  yr 
awdurdodau  i  Iwyr  ddinystrio  y  Oristionogion ;  ond  ni  dderbyniwyd 
hwy  o  herwydd  yn  unig  ei  fod  yn  fwy  manteisiol  caniatâu  iddynt  fyw. 
"  Na,"  meddent,  *'  gwell  o  lawer  yw  caniatâu  i*r  Oristion  dalu  pris  am 
ei  fywyd.  Wedi  iddo  dalu  y  pris,  fe  fydd  yn  aros  i  wasanaethu  ein 
hamcanion  ni.  Oaiff  fod  yn  gaeth  i  ni,  a  llafurio  y  ddaear  drosom,  ac 
ni  bydd  ganddo  eiddo  ond  yr  hyn  na  fydd  arnom  ni  ei  eisieu.  Fe  fydd 
ei  eiddo  ef  yn  eiddo  i  ni;  caiff  fyw  ar  yr  ammod  yna;  ond  nid  ydym  ni 
am  flino  ein  hunain  ynghylch  Jlywodraethu  ac  amddiffyn  anifail  mor 
israddol."  Mewn  gwirionedd,  edrycha'r  Tyrciaid  ar  y  Oristionogion 
fel  ar  anifeiliaid,— yn  eiddo  i  ymddwyn  tuag  atynt  fel  y  byddont  hwj 
yn  gweled  yn  dda. 

"Nid  ydyw  y  creulonderau  Bulgariaidd,"  meddMr.  Wright,  diweddar 
0  DamascuSi  *'yn  dadgaddîo  ffaith  u'^wydd  i  mi.    Nid  mewn  nwyd  j 


310  TWBoi  a'b  ttbgiaid. 

mae  y  Twrc  yn  dînjstrìo,  ond  mewn  gwaed  oer,  yn  hollol  nnol  â*i 
arferion,  ei  gyfraith,  a'i  gredo.  Taedd  ei  lywodraeth  ydyw  Uygm, 
blìno,  a  dinystrío.  Gwn  am  Grìstionogion  a  gnrwyd  am  hawlio  ea 
hanifeiliaid  oddiar  ladron  Mahometanaidd,  ac  am  wŷr  Cristionogol 
a  lofiraddiwyd  am  amddiffyn  en  gwragedd.  Gwelais  Grìstion  yn  cael 
ei  lofrnddio  yn  mhresennoldeb  gwyliwr  Tyrcaidd,  ac  ni  estynai  ei  law  i 
attal  y  lioímdd.  Tr  oeddwn  yn  bresennol  yn  nchel  lys  Damascas  pan 
y  gwrthodwyd  tystiolaeth  y  trafnoddwr  Prydeìnig  o  herwydd  ei  fod  yn 
Gristion,  ac  y  cymerwyd  tystiolaeth  bachgen  a  gedwid  ganddo  i  ofaJa 
am  ei  ystabl  yn  lle  yr  eiddo  eí."  Gwelir  mai  y  trefniant  ydyw  fod  yr 
holl  hawliaa  yn  eiddo  y  Tyrciaid,  tra  y  mae  y  dyledswyddan  i  gyd  yn 
gorphwys  ar  y  Oristionogion.  Bhaid  priodoli  ysbryd  cal  a  balch  y 
Tyrciaid  i  ddylanwad  en  crefydd, — cyfandreín  sydd  yn  dysga  nad  oes 
gan  neb  ond  ei  phroffeswyr  hi  hawl  i  fyw,  ac  na  all  íod  dim  gwerthfawr 
y  tu  allan  i'r  Coran.  Ar  ol  darostwng  yr  Aipht,  aníonodd  y  cadfridog 
Arabaidd  at  y  Caliph  Omar  i  ofyn  betíi  a  wnai  i'r  Uyirgell  Alexandrí- 
aidd, — y  casgliad  helaethaf  o  lyfraa  yn  yr  holl  fyd.  Atebiad  Omar 
oedd,  "  Y  mae  y  llyfraa  yna  yn  nnol  â'r  Coran,  nen  nid  ydynt.  Os 
ydynt,  y  mae  y  Coran  yn  ddigon  hebddynt ;  os  nad  ydynt,  y  maent  jn 
niweidiol.  Llosger  hwy."  Dyna  fam  pob  Mahometaniad  nniongred 
hyd  heddyw.  Dysgir  ef  o'i  febyd  i  edrych  gyda  dirmyg  ar  bawb  a 
phobpeth  y  tn  allan  i  gylch  ei  grefydd  ei  han,  ac  fod  yn  gyfreithlawn 
iddo  gamdrin  Cristionogion  hyd  eithaf  ei  alln.  "Gwaeth,"  medd  y 
Goran  ei  han,  **  na'r  holl  f wystfílod  ydyw  yr  anffyddiwr,  yr  hwn  sydd 
yn  gwrthod  creda  yn  Mahomet."  "  Pwy  bynag  a  garo  an  heb  fod  yn 
Fahometaniad,  sydd  megys  dîm  yn  ngolwg  yr  Arglwydd."  Nis  gall  y 
fath  addysg  lai  na  chynnyrchn  ysbryd  crealawn  ac  erlidgar.  Gall  y 
llywodraeth  Dyrcaidd  Iwyddo  i'w  gela  i  fesar ;  ond  y  mae  yn  aros  yr  on, 
ac  yn  y  rhanan  mwyaf  neilldaedig  o'r  ymherodraeth  y  mae  yn  teyraasa 
yn  ei  hoU  rwysg.  Fel  hyn  y  dywedir  mewn  gwaith  a  ystyrir  gan 
gyfreìthwyr  Twrci  yn  saíonol: — **  Ni  ddylid  caniatân  iddynt  (y  Gristion- 
ogion)  drigo  gyda  Mahometaniaid  yn  yr  an  ddinas,  ond  rhaid  iddynt 
fyw  mewn  rhan  neiUdaol  ar  wahân,  Ue  nad  oes  Mahometaniaid  yn 
trígo.  Pe  b'ai  nn  o  honynt  yn  prynn  tŷ  yn  y  rhan  Fahometanaidd,  ni 
eUid  caniatân  iddo  fyw  ynddo,  ond  rhaid  fyddai  iddo  ei  wertha.  Bhaid 
i'r  Cristion  sydd  yn  taln  teyraged  (thjmmij  fod  yn  wahanol  i  Fahomet- 
aniad  yn  ei  wisg,  yr  anifail  a  farchoga,  a'i  gyfìrwy.  Ni  chaniatëir  iddo 
farchogaeth  ar  feirch  a  chamelod,  ond  rhaid  iddo  farchogaeth  ar  asynod 
a  malod.  Ni  chaniatëir  iddo  ddefnyddio  arfaa  na'a  carío.  Yn  y 
oyhoedd  rhaid  iddo  bob  amser  feddn  y  hosteef,  Uain  cal  ar  ei  wisg  i'w 
wahaniaetha  oddiwrth  y  Mahometaniaid.  Ni  chaniatëir  iddo  farchog- 
aeth  hyd  yn  nod  ar  asyn  ond  mewn  achosion  o  anghenrheidrwydd ;  a'r 
pryd  hyny  rhaid  iddo  ddefnyddio  clastog  fras  yn  Ue  cyfrwy ;  a  phan  y 
oyfarfydda  Fahometaniaid,  rhaid  iddo  ddisgyn  oddiar  ei  asyn.  *  ^  * 
Bhaid  i'r  Crístion  osod  arwydd  ar  ei  borth  rhag  i'r  cardotwyr  ddyweyd 
'  Bendith  Ddaw  amoch '  wrth  fyned  heibio.  Bhaid  iddo  gerdded  yn 
y  rhan  gnlaf  o'r  ffordd  pan  y  cyfarfydda  an  o  ddUynwyr  y  Prophwyd. 
Dylai  y  pnbUcan,  pan  yn  derbyn  y  deyraged  ganddo,  ei  drin  yn  gren- 
lawn,  megys  trwy  ei  ysgwyd,  ei  gnro  ar  ei  ddwyfron,  a  hyd  yn  nod  ei 
lasgo  ar  hyd  y  llawr;   a  dylai  ddyweyd  wrtho  yr  nn  pryd,  'Tál  y 


tWBOI   à^B   TltiÛIAlO.  äll 

deyrnged,  tjdi  elyn  Allah  (Daw);'  a  hyn  a  wna  eíe  iddo  er  mwyn  ei 
ddarostwng  a'i  waradwyddo."*  Yn  yr  yshryd  trahans  hwn  y  mae  y 
Twrc  bob  amser  wedi  ymddwyn  taag  at  bawb  y  meiddia. 

Am  amryw  ngeiniaa  o  flynyddoedd  wedi  ymsefydla  yn  Ewrop, 
fe  gafodd  y  Tyrciaid  ymherawdwyr  o  yni  a  galla  diríawr  fel  cadfridogion 
a  llywodraethwyr.  Ni  ía  mewn  an  wlad  yn  Ewrop  fìreninoedd  cyffelyb 
mewn  cyínod  cyfartal.  Ond  er  ys  Uawer  o  amser,  bellach,  y  maent  yn 
ddiarebol  am  ea  heiddìlwch  a'a  llygredigaeth ;  a  chan  mai  ea  hewyllys 
hwy  ydyw  yr  anig  alla  a  gydnabyddir  yn  yr  ymherodraeth,  ni  ba 
llywodraethwyr  y  gwahanol  daleithiaa  yn  esgealas  o  gymeryd  mantais 
ar  ea  gwendid.  Wedi  ymsefydla  yn  ei  dalaeth,  holl  ofal  y  Uywodr- 
aethwr  ydy w  gwasga  cymaint  ag  a  fedr  o'r  bobl  trwy  dwyll  a  gormesi 
a  hyny  mewn  càn  Ueied  o  amser  ag  sydd  bosibl,  gan  na  ŵyr  pa  mor 
íaan  y  llwydda  rhywan  i  gloddio  dan  sylfeini  ei  ddylanwad  yn  Nghaer- 
cystenyn»  ac  y  bydd  yntaa  yn  cael  ei  alw  adref,  a  dìm  ond  yr  ysbail  i 
fyw  amo  yn  y  dyfodol.  Yn  hoUol  y  dywedodd  Mr.  Bright  yn  ei  araeth 
odidog  yn  Birmìngham,  mai  holl  dnedd  llywodraeth  y  Tyrciaid  ydyw 
troi  gwledydd  llwyddiannas  yn  anialwchy  a  dinasoedd  poblog  yn  adfeil- 
ion.  Y  mae  y  gormes  a'r  annhrefn  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  effeithio  mor 
niweidiol  ar  y  Tyrciaid  ea  hanain  ag  ar  y  bobl  annedwydd  sydd  dan  ea 
hawdardod,  Dywedir  fod  ea  nifer  yn  Ueihâa  yn  sefydilog  o  flwyddyn  i 
flwyddyn.  Gwelir  oddiwrth  a  ganlyn  pa  mor  ychydig  ydyw  ea  nifer  yn 
Twrci  Ewropeaidd : — 

Tyrciaid 1,160,000 

SÍayoniaid 7,200,000 

Groegiaid 1,450,000 

Albaniaid 1,600,000 

Roumaniaid 4,000,000 

Armeniaid 400,000 

luddewon 70,000 

Tartariaid 16,000 

Sibaiwn 214,000 

Cyfan  16,000,000 

Er  y  diwygiadaa  a  addewir,  a'r  <*cyfansoddiad"  y  gwneir  cymaint  o 
drwst  yn  ei  gylch  mewn  rhai  Ueoedd,  y  mae  pobpeth  yn  cyfeirio  at 
ddadymchweliad  baan  ymherodraeth  y  Twrc. 

Ni  chawn  ond  tafla  rhyw  olwg  brysiog  dros  y  taleithiaa  hyny  sydd, 
0  herwydd  yr  anfadwaîth  a  gyflawnwyd  ynddynt  gan  y  Tyrciaid,  wedi 
tyna  cymaint  o  sylw  yn  ddiweddar. 

BosNiA  a  HBRZEaoviNA.  Dyma  y  rhanaa  mwyaf  gogledd-orllewinol 
0  Twrci  yn  Ewrop.  Bhan  ydyw  Bosnia  o'r  wlad  a  elwid  gynt  yn  Pan- 
nonia.  Ba  y  Bosniaid  am  amser  yn  tala  teymged  i  freninoedd 
Hangary ;  ond  yn  y  flwyddyn  1376  coronwyd  brenin  ar  y  wlad.  Yn  y 
bymthegíed  ganrif  darostyngwyd  Bosnia  gan  Mahomet  II.,  a  byth  er 
hyny  y  mae  wedi  parhâa  yn  meddiant  y  Tyrciaid.  Gafodd  Herzegoyina 
ei  henw  oddiwrth  Herzog,  "  dac,"  oblegid  fe  lywodraethid  y  wlad  yn  yr 
hen  amaer  gan  ddaciaid.  Poblogaeth  Bosnia  a  Herzegovina  ydyw 
1,150,000.    Pan  ea  darostyngwyd  gan  y  Mahometaniaidi  cofleidiodd 

♦  Border  Lands  oftitaẅ,  pp.  121, 122 


áia  ÍWROI   A*R   TYHOTAID. 

mwyafrif  mawr  o'r  tirfeddianwyr  ffydd  eu  gorchfygwyr,  er  mwyn 
diogela  en  heiddo;  ond  parhaodd  y  tlodion  yn  ffyddlawn  i  Gristion- 
ogaeth.  A  dyma'r  wedd  a  geir  yn  y  gwledydd  hyn  yn  bresennol ;  y 
cyfoethogion  yn  Fahometaniaid,  a'r  tlodion  yn  Gristionogion. 

MoNTENsaBO,  neu  y  Mynydd  Du,  ydyw  un  o'r  gwledydd  rhyfeddaf 
yn  Ewrop.  Anialwch  ydyw  o  greigiau  ysgythrog  a  nentydd  dyfnion. 
Y  cyfrif  a  rydd  y  trigolion  am  y  wedd  wyllt  sydd  ar  y  wlad  ydyw, 
"  Tra  yr  oedd  y  Crëawdwr  yn  gwasgaru  cèryg  dros  wyneb  yr  holl 
ddaear,  íe  rwygodd  y  cwd  a*u  daliai,  ac  fe  syrthiodd  ei  gynnwys  ar 
Montenegro."  Nid  ydyw  y  boblogaeth  ond  oddeutu  150,000.  T  mae 
Cettigne,  y  brifddioas,  yn  gyffelyb  o  ran  maintioli  i  Lanrwst.  Ymgyf- 
arfydda  y  senedd  mewn  gweirglodd,  o  flaen  palas  y  tywysog,  dan 
gysgod  pren  brìgog.  Os  ydyw  ea  priícldinas  yn  íechan,  gwelir  fod  ea 
senedd-dŷ  y  mwyaf  yn  yr  holl  fyd.  Dyma  y  wlad  sydd  wedi  gwrth- 
sefyll  yn  llwyddiannus  hoU  nerth  ymherodraeth  y  Tyrciaid  am 
ganrifoedd.  Cenedl  o  wroniaid  mewn  gwirionedd  ydyw  y  Monte- 
negriaid.  Ymosodwyd  amynt  dro  ar  ol  tro  gan  fyddinoedd  Uiosog,  yn 
cael  eu  harwain  gan  gadfridogion  goreu  y  Tyrciaid,  ond  llwyddasant 
bob  amser  i  guro  eu  hymosodwyr  yn  ol. 

Sbryía.  Rhan  ydyw  y  wlad  hon  o  Masia  ac  Illyricum  yr  hen 
amser.  Gwlad  fynyddig  ydyw,  gyda  phoblogaetb  0.1,353,000,  wedi 
eu  gwasgaru  yn  deneu  drosti.  Bu  Servia  unwaith  yn  dra  enwog. 
Yn  y  flwyddyn  1S17  enniUoddy  Seryiaid  eu  hannibyniaeth,  a  pharhasant 
am  dymmor  i  gynnyddu  mewn  nerth  a  dylanwad.  Erbyn  1383  ystyrid 
8ervia  yn  ymherodraeth  gadarn,  gyda  rhagoljgon  dysglaer.  Yn  fnan, 
pa  fodd  bynag,  dechreuodd  adfeilio,  ac  yn  y  flwyddyn  1389  rhoddwyd 
terfyn  ami  gan  y  Tyrciaid.  O  ddiwedd  y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg 
hyd  ddechreu  y  ganrif  bresenol,  bu  Servia  yn  gruddfan  dan  iau  ormesoi 
y  Mahometaniaid  ;  ond  yr  oedd  y  cof  am  eu  henwogrwydd  blaenorol, 
a  drosa[lwyddid  o  genedlaeth  i  genedlaeth  trwy  eu  caneuon  a'a 
traddodiadau,  yn  cadw  ysbryd  annibynol  yn  fyw  yn  eu  mynwesau.  Yn 
y  flwyddyn  1804,  dechreuodd  ymdrechfa  rhwng  y  Serviaid  a*u  gorthrym- 
wyr,  yr  hon  a  barhâodd  hyd  y  flwyddyn  1830,  pryd  y  cydnabyddodd 
y  Sultan  eu  hawl  i  benderfynu  eu  holl  faterion  mewnol  eu  hunain. 
Nid  ydyw  y  wlad  hon  wedi  bod  yn  hapus  yn  ei  thywysogion. 
Diorseddwyd  amryw  o  honynt  yn  ystod  y  deugain  mlynedd  diweddaf ; 
ac  er  fod  y  tywysog  presennol  yn  ŵr  ieuanc  o  amcanion  rhagorol, 
ymddengys  nad  ydyw  yn  meddu  y  gallu  anghenrheidiol  i  ly wodraethu  yn 
y  fath  wlad  ac  ar  y  fath  adeg.  Y  mae  y  rhyfel  ddiweddar  wedi 
dyhysbyddu  y  wlad,  ac  wedi  siglo  hyder  y  bobl  yn  y  Uy wodraeth.  Ond 
nid  ydyw  y  bai  i  gyd  ar  y  Ilywodraethwyr.  Hhaid  cydnabod  fod  y 
Seryiaid  yn  ddiffygiol  mewn  diwydrwydd.  Mewn  rhai  pethau  y  maent 
yn  rhagori  ar  eu  cymydogion.  '*  Nid  ydyw  bywyd  a  meddiannau  yn 
f wy  diogel  mewn  un  wlad ;  ni  ellir  cystadlu  gwerin  amaethyddol  on 
ran  o  gyfandir  Ëwrop  à'r  eiddo  Servia  am  y  moesgarwch  mwyaí 
gwirioneddol,  yr  hwn  sydd  yn  sylfaenedig  ar  ysbryd  annibynol,  ac  yn 
tarddu  o  addfwynder.  Nid  oes  olioa  gwaseidd-dra  yn  nghyfarchiad  y 
Uafurwr  gwledig  i'r  teithiwr ;  nid  ydy  w  ond  y  warogaeth  a  dala  nn  dyn 
rhydd  i'r  llall.  Gofynais  unwaith  i  foneddwr  Senriaidd  a  oedd  yn  Sarria 
bendefìgion?      *Y  mae    pob    Serviad  yn  beadefìg/    oedd  yr   ateb. 


TWBCi  a'r  tyroiaid.  213 

Fe  allai  mai  i'r  teimlàd  hwD,  wedi  ei  gario  i  eithafion,  j  dylem  briodoH 
eu  hanewyllysgarwch  i  weithio  íel  gwelsion  neu  laíurwyr  amaethyddol. 
Dibyna  Seryia  ar  y  gwledydd  cylchynol,  Hungary,  Bnlgaria,  a 
Wallachia,  am  y  dosbarth  anghenrheidiol  hwn."*  Y  mae  yn  y  wlad 
lawer  o  adnoddan,  ond  fe  ymddengys  fod  y  trigolion  braidd  yn  gwbl 
amddìfaid  o'r  ysbryd  anturiaethas  anghenrheidiol  i'w  dadblyga. 

BuLGARiÂ.  Gorwedda  y  dalaeth  hon  rhwng  y  Danabe  a  Mynydd- 
oedd  7  Balkan.  Yn  y  seithfed  ganrif  darostyngwyd  hi  gan  Iwyth 
Tartaraidd  a  elwid  y  Bulgariaid.  Trwy  ymgymysga  â  hen  drigolion  y 
wlad,  daeth  y  Balgariaid  cyn  hîr  ÿn  Slayoniaid  o  ran  iaith  ac  arferion ; 
ond  rhoddasant  eu  henw.i'r  darn  o  dir  a  adwaenid  gan  yr  henafìaid  fel 
Masia  InferìoT.  O'r  seithíed  hyd  y  bedwaredd  ganrií  ar  ddeg, '  y  mae 
hanes  Bulgaria,  fel  llawer  gwlad  arall  yn  yr  un  cyfnod,  yn  dra 
chynhyrfus.  Ar  adegau,  ni  a'i  cawn  yn  ddarostyngedig  i'r  Ymherawdwr 
Groegaidd,  ond  eto  yn  mwynhâu  ei  ffurflywodraeth  ei  hunan;  ac 
weithiaa  yo  annibynol  arno,  a  hyd  yn  nod  yn  rhy  drech  iddo.  Yn  y 
flwyddyn  1393,  bu  raid  iddi  ymostwng  i'r  Tyrciaid.  O  hyny  hyd 
yn  awr  y  mae  y  Tyrciaid  wedi  trin  y  Bulgariaid  ry  wbeth  yn  debyg  i  fel  y 
gallesid  dysgwyl  i  fleiddiaid  ymddwyn  taag  at  ddefaid.  Orynhoir  hanes 
y  Bulgariaid  dan  lywodraeth  y  Tyrciaid  gan  MM.  Zancof  a  Balabanow 
— dau  foneddwr  a  ddanfonwyd  trwy  wahanol  wledydd  Ewrop  i  egluro 
sefyllia  y  genedl  hon — i  bedwar  gair — dyoddefiadau,  dagrau,  ocheneidiau, 
a  gobeithion.  Sicrhâ  y  gwỳr  hyn  fod  yr  holí  anfadwaith  a  gyflawnwyd 
yn  ddiweddar  yn  Bulgaria  gan  y  milwyr  rheolaidd  ac  afreolaidd,  wedi 
ei  gynllnnio  mewn  gwaed  oer  gan  y  llywodraeth  Dyrcaidd.  Wrth  ei 
chael  ei  hun  yn  Uithro  i  ryfel  â  Seryia  a  MonteDegro,  a  gwybod  fod  gan 
y  Bulgariaid  bob  rheswm  dros  gydymdeimlo  â'i  gelynion,  penderfynodd 
y  llywodraeth  yn  Nghaercystenyn  eu  hanrheithio,  dan  yr  esgus  eu  bod 
yn  gwrthryfela  yn  ei  herbyn.  **  Siaradai  y  llywodraeth  Dŷrcaidd,  fel 
ei  chefnogwyr  drwy  y  wasg,  am  wrthryfel  pwysig  wedi  ei  hir  gynllunio 
yn  Bulgaria.  Buasai  y  Bulgariaìd,  mae  yn  wir,  ar  ol  bod  yn  gmddfan 
am  bdm'  canrif  dan  iau  ormesol,  yn  barod  i  wneyd  unrhyw  aberth  er 
mwyn  cael  ymwared.  Ond  gan  eu  bod  wedi  eu  cau  gan  y  Danube 
ar  y  naill  law  a'r  Balkan  ar  y  llaw  arall,  y  maent  yn  rhy  ymwybodol 
o'u  gwendid  i  fentro  gwrthryfela.  Ni  bu  y  gwrthryfel  Bulgariaidd, 
yngbylch  yr  hwn  y  gwnaed  yn  fwriadol  gymaint  o  helynt  gan 
swyddogion  Tyrcaidd,  yn  bod  ond  yn  nychymyg  rhyw  ychydig  o 
Dyrciaid  sydd  yn  eu  gosod  eu  hunain  allan  yn  Nghaercystenyn,  fel 
diwygwyr  aiddgar."  Tuag  at  brofì  fod  y  gyflafan  ofnadwy  a  gymerodd 
le  yn  Bulgaria  wedi  ei  chynllunio  ymlaen  llaw  er  mwyn  gwanychu  a 
thlodi  y  trigolion  anffodus,  ac  nid  i  ddarostwng  unrhyw  wrthryfel, 
dygant  y  fleithiau  canlynol'  ymlaen : — 

1.  Rhoddwyd  rhybudd  prydlawn  i'r  Uywodraeth  Dyrcaidd  fod  y 
Mahometaniaid  arfog  yn  bwriadu  ymosod  ar  y  Cristionogion 
diamddiffyn ;  ond  ni  chymerai  arni  wybod  dim  am  y  mater. 

2.  Gafodd  yr  oll  o  Bulgaria  deimlo,  i  fesur  mwy  neu  lai,  oddiwrth 
greulondeb  ei  gorthrymwyr;  oni  syrthiodd  eu  dialedd  mewn  modd 
arbenig  ar  y  rhan  hoao  o'r  wladsyJl  yn  ymestyn  o  ogledd  i  dde,  o 

*  Sla/98  and  Turhs,  pp.  09,  70. 
o 


âl4  TWBOI   a'b  TTBGIâIO. 

Selyi  a  GarbroYO  hyd  Batak,  ac  o  ddwyram  i  orllewin,  o  JatDboü  hyd 
Sofia.  Ond  paham  y  bn  raid  i'r  rhan  hon  o'r  wlad  ddyoddef  mwy  na 
rhanau  eraill?  Tr  ateb  ydyw  ei  bod  yn  nodedig  o  Iwyddiannas,  ac  er 
ys  llawer  o  amser  wedi  cynhyrfa  eiddigedd  y  Tyrciaid.  Ymron  ymhob 
pentref  ynddi  ceid  eglwys,  a  hyd  yn  nod  ddarllenfa.  Yr  oedd  ei 
thrigolion,  trwy  amaetha  en  tiroedd,  ymroi  i  fasnach,  sefydln  ysgolion, 
à^'f  yn  ymddyrchafa  yn  barhâas  mewn  Uwyddiant.  Ond  ni  fyn  y 
Tyrciaid  weled  ea  deiliaìd  yn  llwyddo.  Eisiea  caethweision  sydd 
amynt  hwy  i  fod  fel  anifeiliaid  at  ea  gwasanaeth. 

3.  Dengys  hanes  yr  holl  bentrefí  a  losgwyd,  i'r  trigolion  apelio  at  yr 
awdnrdodaa  am  amddififyniad  rhag  y  milwyr  afreolaidd ;  ond  nis 
cawsant.  Paham?  oblegid  fod  dealltwriaéth  mai  lladd  a  Uosgi 
oedd  i  fod. 

4.  Dengys  hanes  y  pentrefí  hyn  hefyd  fod  braidd  yr  holl  lywodr- 
aethwyr,  oherwydd  y  naill  reswm  nea  y  Uall,  wedi  ymadael  ychydig 
ddyddiaa  cyn  dechrea  y  gyflafan.  Yr  oedd  hyn  yn  cymeryd  y  cyfírifol- 
deb  oddiar  eu  hysgwyddaa  hwy,  ac  ar  yr  an  pryd  yn  rhoddi  cyfleasdra 
i  benboethni  Mahometanaidd  i  redeg  ei  yrfa  ddinystriol  heb  on 
attalla. 

5.  Os  darostwng  gwrthryfel  oedd  amcan  y  Tyrciaid,  paham  y  lUdd- 
asant  yn  ddiwahaniaeth  wragedd,  a  phlant,  a  dynion  oedranas?  Y 
gwir  amcan  oedd  anrheithio  y  wlad,  a  lladd  ei  thrigolion.  Y  mae 
nifer  y  gwragedd  a'r  plant  a'r  hen  bobl  a  laddwyd  yn  Uawer  mwy  na 
nifer  y  dynion  yn  nghanol  ea  nerth.  Mewn  nn  lle  lladdwyd  wyth 
cant  0  bobl ;  o'r  nifer  hwn  nid  oedd  ond  prin  ddaa  cant  o  ddynion  abl 
i  drin  arfaa.  Yr  oedd  y  gweddill — dros  chwe'  chant — yn  wragedd, 
plant,  a  hen  bobl.  Mewn  lle  arall  lladdwyd  dros  dri  chant  o  bersonan; 
ond  nid  oedd  o'r  nifer  hwn  ond  pymtheg  a  dengain  yn  ddynion. 

6.  Paham  y  dinystriwyd  yr  eglwysi  a'r  ysgolion?  oblegid  mai  amcan 
y  Tyrciaid  oedd  ysgabo  ymaith  bob  arwydd  ac  achos  o  Iwyddiant 

7.  Ni  chosbwyd  y  mileiniaid  a  arweinient  y  Uofrnddion  o  bentreí  i 
bentref ;  ond,  yn  y  gwrthwyneb,  fe'n  gwobrwy wyd.  Paham  ?  Oblegid 
na  wnaethent  ond  cario  allan  orchymynion  en  hachafìaid. 

Amcan  y  Ilywodraethwyr  Tyrcaidd  bob  amser  ydoedd  cadw  y  Bal- 
gariaid  yn  dlodion  ac  anwybodns ;  ond  gan  ea  bod  trwy  ddiwydrwydd 
tawel  yn  ilwyddo  er  pob  gormes,  penderfynasant  en  Ilwyr  ddinystrío, 
dan  yr  esgns  o  ddarostwng  gwrthryfei.  Desgrifír  y  '*  diwygiwr  "  enwog 
Midhat  Pasha,  yr  hwn  a  fn  yn^  Ilywodraethwr  cyflredinol  talaeth  y 
Dannbe  o'r  flwyddyn  1864  hyí  y  flwyddyn  1868,  fel  nn  o'r  rhai 
gwaethaf ;  a  diammhen  fod  llawenydd  cyffredinol  ymysg  y  trîgolion  o 
herwydd  ei  gwymp. 

Yn  y  pamphledyn,  "  Bulgaria  by  Her  Two  DelegateSt^  ceir  cofeb  a 
gyflwynwyd  yn  enw  y  genedi  Balgariaidd  i'r  chwe'  Galla  mawr  Ewrop- 
eaidd.  Y  mae  y  gofeb  hon  yn  dra  theilwng  o  sylw;  oblegid  nid 
syniadaa  gohebydd  wedi  treulio  ychydig  wythnosaa  yn  y  wlad  a  geir 
ynddi,  ond  adiewyrchiad  teg  o  farn  a  theimlad  y  Balgariaid  ea  hanaìB. 
Gan  ei  bod  yn  gyfeiriedig  at  ddarllenwyr  y  Tbabthodtdd,  ymysgeraiU, 
ceisiwn  roddi  ei  chynnwys  yma.  Wedi  cyfeirio  yn  frysiog  at  hanes 
íorenol  y  geaedl,  dywedîr, — 


TWHOI  á'b  tîboiaid.  âl5 

Bn  colli  ei  hannibyniaeth  gwladol  yn  anffa^rd  fawr  i'r  genedl  hon ;  ond  ni  fh  ea 
gorchíygwyr  yn  hir  cyn  en  dwyn  i  deiióilo  en  bod  nid  yn  nnig  wedi  en  gorchfygo,  ond 
wedi  en  darostwng  i  fod  yn  gaethweision  yn  ngwir  ystyr  y  gair. 

Ânmhosìbl  yw  iShrÔo  nn  syniad  cywir  am  yr  oU  a  ddyoddefbdd  y  genedl  hon,  am 
yn  agos  i  bnm'  canrif,  dan  ormes'  ddinystriol  y  Tyrciaid.  T  mae  hyd  yn  nod 
yn  rhyfédd  meddwi  ei  bod  we(ü  bodoli  hyd  yn  awr,  feî  merthyr  gwleidyddol,  wedi  ei 
bwriadn  i  f od  yn  dyst  byw  ger  bron  y  byd  gwareiddiedig  o  greulondeb  ei  gorthrym- 
wyr.  Fel  cenedl  hjnod  o  weitfagar  a  heddychol,  y  mae  y  Bulgariaid  wedi  bod  am 
bum'  canrif  yn  dyfrbâu  â*u  chwys  y  tir  a  lafuriant — a  lafurìant  yn  nnig  i  foddio 
gwanc  anniwall  eu  gortìirymwyr;  ymddyga  y  rhai  hjm  tnag  atynt  fel  pe  baent 
anifeiHaid,  i  wneyd  cymaint  o  elw  trwyddynt  ag  a  ellid.  Y  mae  bywyd  Bulgariad, 
yr  eiddo  a  enniUodd  trwy  y  fath  hifar,  ei  dreflan,  anrhydedd  aelwyd  ei  deulu, 
ei  wraig  a'i  blant,  yn  dibynu  ar  ewyllys  yr  iselaf  o'r  Mahometaniaid,  yn  hollol  at 
drugarâd  un  o'r  Zapties  (police-officersj,  sydd  yn  fflangell  wirioneddol  ar  y  wLid. 
Níd  ydy w  yr  holl  drefniant  mewn  gwirionedd  yn  ddìm  amgen  na  chynllun  cywrain 
wedi  ei  Innio  gan  y  liy  wodraeth  yn  Nghaercystenyn  er  cael  cymaint  o  elw  ag  a  ellir 
allan  o  werin  Bulgarìa. 

Pell  ydyw  y  Tyrciaid  oddiwrth  roddi  cefiiogaeth  i  addysg,  amaethyddiaeth,  diwyd- 
rwydd,  masnach,  a  gweithydd  cyhoeddus.  Yn  y  gwrthwyneb,  arferant  bob  moddion 
i'w  hattal  a'n  parlysu.  Nid  ydyw  cyflawnder  ond  gair  diystyr,  yn  cael  ei  ddefnyddio 
fel  cochl  i  gnddio  trachwant  ac  anonestrwydd  yr  awdurdodau  Ueol,  pa  rai  sydd 
braidd  bob  amser  â  Uaw  ddirgelaidd  yn  y  trais  a'r  anghyflawnder  y  rhaid  i  .werin 
Bulgaria  en  goddef.  Pan  y  cyflawna  un  o'r  Tyrciaid  lofmddiaeth,  nen  ladrad,  nen 
yr  ymddyga  yn  anghyfiawn  gydag  eiddo,  neu  yr  ymosoda  ar  un  o'r  Bulgarìaid  heb 
aohos,  ac  i  hyny  gael  ei  ddwyn  ger  bron  y  brawdlysoedd  Tyrcaidd,  er  i  bobpeth  fod 
yn  glir  o  dn  y  cyhuddwr,  bydd  yn  sicr  o  golli  y  gyfraith ;  ac  nid  hyny  yn 
unig,  ond  fe'i  gwàjthuddir  ac  fe'i  difrür  yn  y  dull  mwyaf  annheilwng;  a  gwae 
fydd  iddo  08  darfydda  ei  amynedd,  ac  yr  arfera  ei  hawl  i'w  amddiffyn  ei 
hun.  Nid  ydyw  yr  hawl  hon  yn  perthyn  i  nèb  yn  Twrci  ond  i'r  Tyrciaid, 
ac  nid  oes  arnynt  hwy  ei  heisieu,  oblegid  ni  feiddia  neb  ymosod  amynt; 
eto  caniatëir  iddynt  fyned  oddiamffylch  yn  ariòg  o'u  pen  i'w  tiaed,  tra  y  gwaherddir 
i'r  Bulgarìaid  gario  arfan.  Bob  bíwyddyn,  ac  yn  enwedìg  yn  ystod  yr  ugain  mlynedd 
diwed&f,  cyfnfir  y  Bulgarìaid  a  syrthiasant  dan  ddymodiau  marwol  y  Tyrciaid 
penboeth  wrth  y  cannoedd ;  ond  ni  fyn  awdurdodan  Twrci  gymeiyd  y  drafferth  leiaf 
i  chwilio  i'r  mater  a  chosbi  y  troseddwyr.  Oan  mai  y  Tyrciaid  yw  arglwyddi 
y  wlad,  nid  ydyw  bywyd  un  o'r  Bulgariaid  "  anffyddol "  yn  werth  y  fath  drafferth. 

Tn  Úethedig  dan  feichiau  trymion,  pa  rai  yn  fynych  a  wneir  bedair  gwaith  yn  drym- 
ach  gan  anonestrwydd  a  Uygredigaeth  anhygoel  yr  awdurdodau  a'u  hofferynau,  nid  yw 
j  Buigarìaid  yn  cael  mwynhâu  y  manteision  hyny  sydd  mewn  Ueoedd  eraill  yn  cyfateb 
i'r  trethi  a  delir.  T  mae  y  rhan  drymaf  o  gostau  boU  iyfeloedd  Twrci  yn  disgyn 
amynt.  T  mae  en  haniíeiliaid,  en  troUau,  en  Uwythfìlod,  a'u  cynnüion,  at  alwad 
yr  awdnrdodau  pa  bryd  bynag  y  bydd  ganddynt  elyn  i  ^rmosod  amo  un  ai  yn 
y  rhanan  mewnot  nen  ynte  ar  y  cyffînian;  yr  adegau  hyny  meddiennir  pentrefi  y 
Buknriaid  yn  fynych,  a  bydd  anghyfiawnder  a  thraha  y  swyddogion  yn  gwneyd 
BefyUfa  y  werin  yn  fil  anhawddaoh  ei  goddef.  Gan  eu  bod  yn  baürhâus  yn  agored  i  gael 
eu  Uofmddio,  en  hyspeiHo,  a'n  hanimiarchn  ymhob  modd,  nid  ydyw  en  sefyUfa  yn 
weU  na  chaethweision. 

Daa  y  £Gith  iau  orthrymns  y  mae  y  Bulgariaid  wedi  bod  yn  dihoeni  am  bnm' 
canrif, — ^pobl  a  allasent  dan  amgylchiadau  eraiU,  trwy  en  gweithgarwch  a*n  diwyd- 
rwydd,  wneyd  en  gwlad  brydferth  yn  un  o'r  gwledydd  mwyaf  Uwyddiannus  ymhob 
mòdd.  Tn  nghanol  ei  thraeni  Ilamodd  y  genedl  hon  gan  lawenydd  fwy  nag  unwaith 
yn  ystod  y  ganrìf  bresennol  o  finrnnydd  a  goleuni,  wrth  weled  y  Uewyrch  Ueiaf  o 
obaith  am  weUhâd  yn  ei  sefyllni.  Gyda  brwdfrydedd  caethwas  yn  |dysgwyl  am 
ollyngdod  y  mae  y  Bulgarìaid  wedi  croesawu  y  newyddion  am  ddiwygiadau,  o  Hati- 
Schénf  y  nwyddyn  1839  hyd  yr  addewidion  diweddaraf.  Ond  po  fwyaf  y  brwd- 
frydedd,  mwyaf  chwerw  a  phoenus  ydyw  siomedigaethau  y  genedl  hon.  T  mae  yn 
fiaith  deilwng  o  sylw  fod  yr  addewidion  difrìfol  hyn  o  ddiwygiad — pa  rai  sydd  wedi 
aros,  fel  y  gwyr  pawb,  yn  Uythyren  farw — wedi  gwaethygu  yn  hytrach  na  gweUhâu 
cyflwr  Bnlgana.  Po  f wyaf  o  sylw  a  elwir  at  yr  aflywodraeth,  a  pho  fwyaf  a  effeithia 
y  dylanwadau  sydd  yn  carìo  cymdeithaa  ymlaen  mewn  gwledydd  eraiU  ar  y  Bulgar- 
iaid,  mwyaf  oU  jdy w  eiddigedd  Uywodiaeth  ormesol  Twrcì,  a'i  hymdrech  i'w  cadw 
rhag  ymddyròhaía  o'a  Befylllft  draenaa. 

O  ;2 


âl6  TWËOl   A*H   TYBOIALD. 

Er  fod  Tirrci  wedi  rhoddi  addewidion  i'r  Ghillaoedd  Ewropoiidd,  nid  ydyw  wedi 
eyflawni  cymaint  ag  nn  o  honynt.  0*r  tn  arall,  y  mae  y  syniad  fod  y  Oalliioedd 
Crìstionogol  yn  edrych  ar  ei  chyfanrwydd  a'i  hannibyniaeth  fel  pethan  anghenrheidiol, 
yn  ei  gwneyd  yn  fwy  hyf  a  digywilydd.  Pan  y  bydd  y  newydd  yn  dyfod  fod 
y  llywodraetìi  yn  debyg  o  ganiatan  rhyw  freintiaa  i'r  Bnlgariaid,  gofaLa  yr  awdnr- 
dodan  am  gynhyrfa  penboethni  y  Tyrciaid  yn  en  herbyn,  fel  ag  i  wrthweithio  ymlaen- 
llaw  nnrhyw  effeithian  daionns  a  ellid  ei  ddysgwyl  oddiwrthynt.  Pan  oedd  y  ffog- 
ddiwygiadan  diweddaf  ar  gael  en  cyhoeddi,  y  c^awnwyd  y  crenlonderan  yn  Balgaiia 
sydd  wedi  cren  digofaint  ymhob  gwlad  wareiddiedig.  Myn  y  ffag-ddiwygwyr 
Tyrcaidd  i  ni  gredn  ea  bod  wedi  gorfod  wynebn  gwrthryfel  pwysíg,  a  bod  yr  holl 
erchyllwaith  wedi  ei  gyflawni  wrth  ei  ddarostwng ;  tra,  mewn  gwirionedd,  en  honig 
amcan  oedd  dyfetha  mìloedd  o'r  trigolíon  dìamddiffyn,  a  £irostwng  y  gweddiU 
i  gyflwr  mwy  tmenns  na?  yr  oeddynt  ynddo  o'r  blaen,  ac  felly  yn  raddol  ea  Uwyr 
ddinystrio.  Trwy  lofraddio  miloedd  o  fodaa  dynol  diniwed,  trwy  losgi  pentrefì, 
halogi  eglwysi  ac  ysgolion,  treisio,  gorfodi  rhai  i  gofleidio  Mahometaniaeth,  caeth- 
glndo  gwragedd,  genethod,  a  bechgyn,  tafln  cannoedd  o  bersonan  diniwed  i  guchar, 
gwâna  â  bidogaa  ar  y  ffordd,  erlid  yn  barhâas  athrawon  yr  yagoUon,  diMo  yr 
offeiríaid,  gwŷr  heddychol,  a  phenan  tenlaoedd,  camdrin  pawb  deaUas,  dysgedìg  nen 
gyfoethog — oblegìd  amcan  CjrnUanwyr  a  chymheUwyr  yr  ysgelerderan  hyn  oedd  Uadd 
nid  y  coiẀ  yn  nnig,  ond  hefyd  ysbryd  y  genedl — ^trwy  y  gweithredoedd  hyn  y  bamai 
y  Uywodraeth  Dyrcaidd  yn  brìodol  ddwyn  y  Bnlgarìaid  i  deimlo  effeithìaa  y  cyûiod 
newydd  oedd  wedi  ymagor  ar  yr  ymherodraeth. 

Ar  ol  hyn  oU,  a  ydyw  yn  bosibl  creda  fod  yn  rhaid  condenmio  y  genedl  hon  i  aros 
yn  hŵy  dan  yr  ian  ddiraddiol  sydd  wedi  bod  yn  pwrso  ami  am  bnm'  canrìfî 
Pa  drosedd  yn  erbyn  dynoUaeth  a  gyflawnwyd  ganddi  i  haeddn  y  fath  dynged  galed 
yn  Ewrop? 

6an  nad  ydyw  y  Balgarìaid  yn  credn  fod  ea  caethiwed  dan  ian  y  Twrc  yn  anghen- 
rheidiol  er  csìdw  cydfantoliad  Ewropeaidd,  na  chwaith  er  cynnydd  gwareîddiad, 
y  maent  yn  anfon  anerchiad  at  y  Uywodraethaa  Crìstionogol,  y  rhai  a  gynnrychiolant 
genedloedd  gwareiddiedig,  i  eifyn  amynt  wneyd  rhyw  .drefniant  fel  y  gaUont  fyw 
nid  fel  deadeU  o  ddefaid,  yn  gymhwys  yn  nnig  i  gael  en  cneifio  a'n  Uadd  pan  y  gwel 
en  harglwyddi  yn  dda,  ond  íel  dynion  yn  meddn  iawnderan  diammhenoL  Ghin  fod 
en  profìad  blaenorol  yn  en  dysga  beth  ydy w  gwir  werth '  diwygiadaa  Tyrcaidd, 
y  maent  yn  erfyn  ar  y  Ghdlnoedd,  noddwyr  Crìstionogion  yn  y  Dwyrain,  i  gyfryngn 
er  rhoddi  iddynt  yr  hawl  i'w  Uywodraethn  en  hnnain. 

Dyma  yr  hyn  y  mae  y  genedl  Bnlgariaidd  yn  ei  ddymnno,  dyma  yr  hyn  a  hawlìa 
yn  ostyngedig  gan  lywo£aethan  Cristionogol  Ewrop,  gan  fod  yn  hydems  na  bydd 
i'r  Uywodraeuiaa  goleaedig  a  dyngarol  hyny,  pa  ystyriaethan  gwleidyddol  bynag 
sydd  yn  dylanwadn  amynt  gyda  golwg  ar  y  Cwestiwn  DwyreinioÇ  byth  gyflawni  yr 
angh]^wnder  o  ymddiríed  tynged  y  Bnlgiuiaid  eto  i'r  bobl  hyny,  y  rhai,  wedi  en  dtl 
am  gynifer  o  ganrifoedd  dan  ian  caethiwed,  a  ymgymeraaant  yn  daiweddar  â'n  Uwyr 
ddinystrío  oddiar  wyneb  y  ddaear. 

Dyma  syniadaa  j  Balgariaid  ea  hanain.  Nid  ydyoì  wedi  ceisio 
rhoddi  cyfieithiad  manwl,  na  dim  tebyg.  Ein  hamcan  oedd  gosod 
cynnwys  y  goíeb  o  flaen  darUenwyr  y  Tbautbodtdo,  gan  obeithio  y 
bydd  iddynt,  pan  y  cânt  y  cyfleasdra,  roddì  ea  Uais  o  blaid  y  bobl 
draain  dlodìon  hyn. 


MR.    MOERIS    DAYIES. 

Y  MAB  yn  chwith  i'r  Traethodydd  íod  Mr.  Morris  Dayies  hefyd,  fel 
nifer  mawr  o  gyfeillion  galluog  eraiU,  y  rhai  a  iuont  ffyddlawn  am  lawer 
0  flynyddoedd  i  gyfoethogi  ei  dn  dalenau  â*u  cynnyrchion  gwerthfawr, 
erbyn  hyn,  wedi  dianc  i*r  orphwysfa,  ac  nad  oes  ohaith  am  ddim 
cynnorthwy  yn  ychwaneg  oddiwrtho  ef.  Fel  y  gŵyr  ein  darllenwyr, 
ni  wnaeth  neh  fwy  tuag  at  ddiogelu  coffadwriaeth  anrjiydeddus  am 
rfaws  0  ddynion  teilwng  a  roddes  Duw  i'n  cenedl,  y^  rhai  yr  oedd 
Cymry  y  dyddiau  hyn,  tra  yn  mwynhâu  ffrwyth  eu  llafur,  mewn  perygl 
0  fyned  yn  ddyeithr  iddynt.  Ac  fe  wnaeth  efe  hyny  gyda'r  fath 
werthfawrogiad  pur  o'u  gwasanaeth,  gyda'r  fath  gydnawsedd  â'u 
hysbryd,  a  chyda'r  fath  anymwyhodolrwydd  hapus  o'i  fod  ef,  gyda  hyny, 
mwy  na  chydag  unrhyw  lafur  arall  yr  ymgymerai  âg  ef  er  budd  ei  gyd- 
wladwyr,  yn  gwneyd  dim  ag  oedd  yn  deilwng  o  unrhyw  sylw,  fel  y  mae 
ei  enw  yntau  bellach  i'w  gadw  fei  trysor  gan  barch  a  chariad  ei  genedl. 
Yr  oedd  Mr.  Davies  yn  un  o*r  rhai  mwyaf  syml  a  dirodres  a  adnt^buom 
erioed ;  ac  mewn  dyddiau  o  gymaint  berw,  a  hunan-hyder,  ac  udganu 
mewn  udgyrn,  yr  oedd  yn  naturiol  i  lawer  ei  gymeryd  yn  unig  am  yr 
hyn  yr  ymddangosai,  a  pheidio  meddwl  am  dano  ond  fel  dynyn  da  a 
diniwed,  eithr  heb  deilyngu  ei  enwi  yr  un  dydd  a'r  Uîaws  bechgyn  sydd 
yn  dangos  y  fath  ddawn  mewn  "ymffrostio  pethau  mawrion."  Y  mae 
ein  cydwladwyr  mwyaf  deallus,  fodd  bynag,  wedi  eu  hen  ddysgu  i'w 
anrhydeddu ;  a  diammheu  genym  y  bydd  yn  dda  gan  ein  darllenwyr 
gael  cyfleusdra  i  ymgydnabyddu  yn  fwy  â  gẃr  y  maent  wedi  cael  y 
fath  adeiladaeth  a'r  fath  hyfrydwch  wrth  ddarllen  ei  ysgrifeniadau. 
Hyderwn  hefyd  y  bydd  hanes  Mr.  Davies,  er  na  ddygodd  ei  ddiwylliad 
uchel  iddo  nemawr  o*r  gwobrwyon  mwy  materol  y  mae  rhai  yn  gyfrif 
yn  unig  yn  werth  eu  hymestyniad,  yn  foddion  i  ennyn  yn  mynwesau  y 
dosbarth  ieuanc  o'n  darllenwyr  gariad  at  rinwedd  a  doethineb,  er  eu 
mwyn  eu  hunain,  gan  deimlo  fod  ganddynt  o  fewn  eu  cyrbaedd  ddaioni 
nad  yw  Uwyddiant  bydol  yn  anhebgorol  i*w  sicrhâu,  ac  nad  ydyw 
prizes  dysgleiriaf  y  llwyddiant  hwnw  yn  gyfwerth  ág  ef. 

Ychydig  fìsoedd  cyn  i'w  iechyd  ddechreu  adfeilio,  mewn  ymddyddan 
am  yr  anhawsder  a  deimlid  ganddo  ì  gael  ychydig  o  hanes  yr  hen 
enwogion,  gofynasom  iddo  ysgrifenu  ychydig  o  hanes  ei  fywyd  ei  hunan. 
Ei  ateb  yn  y  fan  ydoedd,  nad  oedd  dim  yn  ei  fywyd  ef  yn  werth 
ysgrifenu  gair  yn  ei  gylch.  Ond  wedi  dangos  iddo  fod  yn  debygol 
mai  nid  efe  ei  hun  oedd  fwyaf  cymhwys  i  famu  am  hyny;  fod  yn 
dra  sicr  maì  felly  y  barnai  yr  hen  gyfeillion  y  buasai  ychydig  o'u  hanes 
wedi  ei  ysgrifènu  ganddynt  hwy  eu  hunain  mor  werthfawr  erbyn  hyny 
ganddo  ef ;  ac  yn  mhellach,  fod  ei  dymmor  wedi  bod  yn  faith,  ei  fod 
wedi  cydfyw  a  chydlafurio  â  Híaws  o  ddynion  y  mae  gan  y  Oymry  achos 
i  fendithio  eu  coffadwriaeth»  ac  íod  el  wlad  yn  ystod  ei  íywyd  wedi 


218  HB.   H0BRT8   DAYIB8. 

myned  dan  y  fath  gyíîiewidiadaü  mawrion, — cydnabyddai  j  gallai  íod 
rhywbeth  yn  yr  ystyriaethan  hynj,  ac  y  meddyliai  pan  gaffai  hamdden 
beth  a  allai  wneyd,  er  íod  yn  sicr  ganddo,  ac  fod  hyny  iddo  yn  ofid,  nad 
oedd  dim  yn  ei  hanes  ef  yn  werth  son  am  dano.  Ni  soniwyd  am  y 
peth  ar  ol  hyny,  ac  ofnem  nad  ydoedd  wedi  gwneyd  dim  yn  y  ffordd  a 
gymhellem  amo.  Ond  wrth  edrych  dros  ei  bapyrau,  cawsom  ei  fod, 
gyda  yr  hynawsedd  prydferth  hwnw  yn  ei  gymeriad  a  wnelai  ddymmi- 
iad  y  rhai  a  garai  yn  ddeddf  iddo,  er  heb  deimlo  nemawr  o  bwys  yn  y 
peth  ei  hnnan,  wedi  ysgrifenu  yr  hyn  a  ganlyn.  Mae  yn  amlwg  ei 
fod  yn  meddwl  ei  ysgrifenu  drachefa  yn  fwy  cyâawn,  ac  yn  ol  ei 
arfer  yn  íwy  destlus;  a  diammheu  hefyd  fod  yn  ei  fi^d  ysgrif enu  Uawer 
yn  ychwaneg.  Ond  fel  U'íaws  o  amcanion  eraill  o  eiddo  dynion,  bu  raìd 
iddo  ei  adael  yn  anorphenol.  A  thra  y  mae  yn  anhawdd  peidio  gofidio 
na  chawsai  hamdden  i  ysgriienu  yn  llawer  helaethach,  fe  deinüa  Uawer 
fod  y  demyn  hwn  o  hunan-fywgrafl&ad  ganddo  yn  dra  gwerthfawr. 

Ganwyd  fi  yn  Mheimant  igi  Ucha^  yn  mMwyf  Mallwyd,  yn  Sir  Feirionydd,  yn 
mìs  Hydref,  1796.  Bedyddiwyd  fi  yn  eglwys  Mallwyd,  Hydref  19eg,  1796,''  ar  enw 
fy  nhaid,  Morris  Dafydd.  "Énw  fy  nhad  oedd  Richard  Morris,  mab  y  dywBdedig 
Morris  Dafydd,  a  Lowri  ei  wraig,  o*r  Bhiwbiyf dir,  yn  mhlwyf  Ffestiniog.  £nw  fy 
mam  oedd  Mary  £vans,  merch  Edward  Eyans,  ac  Ellin  ei  wraig,  Blaen  glesyidi, 
yn  mhlwyf  Llanwrin,  yn  Sir  Drefaldwyn.  Dywedir  mai  fy  nhad  oedd  y  Methodist 
cyntaf  yn  mhlwyf  Ff estiniog.  Ciywais  fy  modryb,  Catherine  Jones  o'r  Sylfaen,  ger 
Abermaw,  yn  dyweyd  bod  y  tenln — ac  yr  oedd  yno  denln  mawr,  8  neu  9  o  blant— yn 
teimlo  yn  ddwys  pan  ymnnodd  fy  nhad  â'r  Meihodistiaid.  Byddû  yn  myned  i'r  cyf- 
arfodydd  eglwysig  i  Drawsfynydd,  tna  chwe*  milltir  o  ffordd.  Lawer  pryd  yn  yr  hif 
cychwynai  tnag  yno,  wedi  Ûadd  gwaith  gŵr  yn  y  cynanaf  gwair,  a  dychwelai  adref 
ar  ol  y  cyfarfod,  a  byddai  wrth  ei  waith  bore  drannoeth  fel  arferoL  Ymhen  amBer 
B^onndodd  i  Bennant  igi,  at  Margaret  ei  chwaer,  gweddw  Hngh  Jones,  yr  hwn  a 
fnasai  farw  trwy  i  luchfa  eira  dreiglo  amo  tra  yn  bugeìlio  ger  Bwlch  Oerddrwa*  Tr 
oedd  yn  dal  y  ddan  Bennant  igî,  yr  Isaf  a*r  IJchaf.  Pan  briododd  fy  nhad,  cafodd 
ef  yr  Uchaf.  Bn  farw  fy  nhad  yn  mis  Awst,  1804,  yn  49  mlwydd  oied.  Cafodd  fj 
mam  ei  gadael  yn  weddw  yn  35  mlwydd  oed,  gyda  phedwar  o  blant  amddifidd,  o  ba 
rai  myfi  oedd  yr  hynaf,  a*r  pryd  hwnw  heb  gyrhaedd  wyth  oed.  Yr  oedd  íj  nhad 
wedi  ei  ddewis  yn  fiaenor  yn  ngh^rmdeithas  y  Methodistiaid  yn  Hallwyd,  a  chyfrifid 
ef  yn  ẃr  crefyddol  a  Uafums.  Byddai  pregethu  yn  fynych  ar  nosweithian  gwaith,  yn 
enwedig  ar  nos  Sadyrnan,  yn  Mhennant  igi  Isaf,  am  hir  flynyddoedd.t  Ond  yr  oeod 
ganddynt  bum*  milldir  o  ffordd  i'r  cynnnlHad  crefyddol  yn  y  Plas  uchaf,  yn  MaHwyd, 
a  Chamlan  ar  ol  hyny.  Fy  nhad  oedd  yn  arofygu  adeilacíaeth  capel  Camlan  yn  y 
flwyddyn  1802.  Wedi  marw  fy  nhad,  codwyd  fy  mam  o  Bennant  igì,  er  bod 
ganddi  fodd  i  gario  gwaith  y  tyddyn  ymlaen,  a  symudodd  i  dreflan  Mallwyd,  Ue  bn 
am  dair  blynedd ;  ac  yn  1808,  cymerodd  dyddyn  bychan  a  elwir  Brongandan,  lle 
y  preswyliodd  hyd  1843,  pan  y  daeth  ataf  fi  i  Borthmadog,  lle  y  bu  hi  £urw  yn  1847, 
yn  77  näwydd  oed,  ac  y  mae  ei  gweddillion  yn  gorphwys  yno  yn  mynwent  Capel  y 
Grarth.  Dyna  ychydig  yn  fyr  o  goffad  am  fy  rhieni  Preswyliai  fy  henafiaid  o'r  ddwy 
ochr  yn  mlaenau  gwlaid,  yn  magu  gwartheg,  a  defaid,  a  geifr.  Nid  oeddent  yn 
gyfoethog,  ond  yr  oeddent  yn  gallu  talu  eu  ffordd,  ac  yn  gysums  eu  hamgylchiadan. 
Nid  wyf  yn  ^wybod  am  neb  o  honynt  yn  ddysgedig,  ond  yr  oedd  fy  nhad  a*i  £rodjr 
a'i  chwîorydd  yn  medrn  darllen  ac  ysgrifenu,  a  phem  rhifyddiaeth.     dywais  fod  ìm 

*  Y  mae  merch  iddynt  hwy  eto  yn  fyw,  Gwen  Ërans,  Penybont,  Dyfifryn  Ardndwy. 
Y  mae  hi  yn  awr  ar  fin  bod  yn  gant  oed,  ac  yn  wraig  barchns  a  chrefyddol. 

f  "Y  tro  cyntaf  yr  oedd  Lewis  Morris  yn  y  wlad  hon  yn  pregethu,  yr  ydoeddyn 
Pennant-tegi  nos  Sadwm,  Plas  ncha  boreu  Sabboth,  Cemaes  ddan  o'r  gloch,  a  Mytliafuii 
y  nos.  Yn.  y  ffnrf  yma  y  bn  yr  oedf  äon  am  flynyddoedd.  lë,  o  fewn  hanner  cui* 
mlynedd  yn  ol  [amser  marwolaeth  Richard  Morris],  nid  oedd  ond  dwy  daith  Sabbotfaol 
yn  yr  holl  wlad  hon ;  yn  awr  [1854]  y  mae  chwech  o  deithian  ar  lanan  yr  afon  I^  o 
Faonynllieth  i  fyny. — S<onir  Uawer  am  ffyddlondeb  Richard  Morris,  o  Pennant-togi,  a*i 
fiiddo  SÌGn  Owen,  o>  Tìâa'JUÙaiJ^'-Methodistiaeth  CymTU :  cyl  IL,  tu  daL  S&4. 


MB.   MOBBIB  DAYIES.  219 

êmytía  i  9j  líhad,  o'r  enw  Hüinplirey  ap  Homplirej,  Glan  y  pwll,  yn  nn  o  dri  y  pryd 
hwnw  yn  mhlwyf  Ffestîniog,  a  fe^nt  yBgrìfena  llythyr.  Yr  oedd  fy  naîn,  Lowri 
HiimiẁreyB,  o'r  nn  teuln  a  henafiaid  y  Pareh.  Richard  Homphreys  o'r  Dyffryn. 
Dywedai  hen  wraig  o*r  enw  Sian  Puw,  fod  fy  nhaid,  Edward  Eyans,  Blaen  glesyrch, 
o'r  un  tenln  a'r  Dr.  W.  0.  Pughe,  o  du  ei  fam, — Puwiaid  Dolau  cau,  plwyf  Talyllyn, 
08  wyf  yn  cofio  yn  iawn.  Ond  mae  yr  achau  erbyn  hyn  wedi  myned  yn  rhy  bell  i'w 
holrhain,  nac  i  wneyd  un  cyfrif  o  honynt. 

Tchydig  o  fanteision  ysgol  a  gefais  yn  fy  ieuenctyd.     Pan  oeddwn  rhwng  wyth  a 
naw  oed,  cefais  i  a  íy  mrawd  nesaf  ataf  ein  rhoi  mewn  ysgol  yn  Ninas  Mawddwy.  i 

feisîo  dysgu  Saesoneg.      Bum  yno  am  ddau  chwarter,  yn  cerdded  yno  bob  dydd  o 
'sdlTnrd.     Ymhen  ycnydigj  symudwyd  yr  ysgol  oddiyno  i  FalJwyd,  a  chefais  hanner 
blwyddyn  yno,  lle  y  dysgaîs  ddarllen  Saesoneg  yn  Gymreigaidd  iawn,  ac  y^grìfenu 


yn  weddoí,  a  pheth  rhtfyddiaeth.  Yr  ysgoBeistr  oedd  Richard  Herbert,  gẃr  un 
fraich,  o*r  Deheudir,  un  o  ysgolfeistriaid  Ysgolion  Rhad  Symudol  Dr.  Williams,  o 
Rotherham  wedi  hyny,  y  rhai  a  gedwid  dan  olygiaeth  y  Dr.  George  Lewis,  y  pryd 
hyny  o  Lanuwchllyn.  Dysgid  y  plant  i  ddadlen  y  Bibl  yn  Gymraeg,  ac  yn 
Nghat&cism  Athratoiaethol  ac  Tmarferol  y  Dr.  Lewis,  yn  rhad;  ond  yr  oedd 
rhyddid  i*r  ysgolfeistr  gymeryd  y  nifer  y  gaffai  i  ddysgu  Saesoneg,  trwy  dalu.  Yr 
oedd  fy  mam  yn  talu  £'osof  fi.  chwe'  cheiniog  emes,  a  thri  swUt  neu  dri  a  chwech  y 
cbwarter,  ac  yn  gyffelyb  dros  fy  mrawd  Dafydd.  Yr  oedd  fy  mrodjrr  eraiH  eto  yn 
rhy  ieuainc.  Dysgais  ddarllen  Cymraeg  pan  tua  naw  oed  yn  ìled  dda,  yn  Ysgol  Sul 
capel  Camlan.  Nid  oedd  yr  un  Ysgol  Sul  o  fewn  ein  cyrhaedd  hyd  y  flwyddyn 
180Ö.  Ond  ychydig  iawn  oeddwn  yn  ddeall.  [Yma  ychwanegir  rhwng  y  llinellau 
y  nodiad  canlynol,  a  fwriedid  gorffori  mae  yn  ddiammheu  i'r  hanes — Dysgu 
Catecism  Dr.  L.  12  pen.,  cael  Casgl.  Hynmau  yn  wobr.]  Yr  oedd  fy  nhad  wedi 
casglu  nifer  gweddol  o  lyifrau  Cymraeg,  ac  yf  oedd  yn  eu  plîth  gopi  o  Fibl  y  Dr. 
Parry,  1620,  mewn  llythyren  ddu.  Pan  o  naw  i  ddeg  oed,  cymerwn  lawer  o 
ddifyrwch  yn  troi  dalenau  y  Bibl  mawr,  a  dysgais  eî  ddarllen  yn  weddol,  yn  enwedig 
y  Sahnan.  Ÿr  oedd  y  prif-lythyrenau  addurnedig  mawrion,  yn  nechreu  y  Sahnau 
a'r  Fennodan,  yn  ddeniadol  iawn  i  mi,  a  threuliwn  rai  oriau  yn  aml  gyda'r  Bibl 
mawr  yn  y  llofft,  pan  fyddai  y  plant  eraill  allan  yn  chwareu.  Clywodd  Syr  Robert 
Yaughan  o*r  Nannau,  Marchog  y  Sir,  fod  y  cyfryw  Fibl  yn  meddiant  fy  mam,  ac 
anfonodd  un  o'i  weithwyr,  heb  amlygu  drosbwy,  i  geisioganfymam  ei  werthu,  yrhyn 
a  wnaeth,  heb  wybod  gwerth  y  trysor  oedd  yn  ei  meddSmt.  Yr  oeddwn  yn  crîo  o 
wir  alar  wrth  weled  yr  hen  lyfr  yn  cael  ei  g^rmeryd  i  ffwrdd  dan  gesail  Ismael  Thomas, 
y  dyn  a  ddanfonasid  i'w  brynu.  Yr  oedd  y  Uyfr  mewn  cyflwr  da,  yn  lân,  a  heb 
gymaint  a  dalen  yn  ngholl  ynddo.  Mae  yn  debyg  fod  y  copi  hwnw  yn  awr  yn  Uyfr- 
gell  gyfoethog  Mr.  Ẅynne  o  Beniarth.  Nid  oedd  enw  neb  ynddo  ond  fy  enw  i, 
*'MorrÌ8  Dayid,"  wedi  i  ryw  un  ei  ysgrifenu,  heb  ddim  yn  ychwaneg,  ar  y  ddalen 
wen  yn  ei  ddechre. 

Pan  oeddwn  tua  deuddeg  oed,  yr  oeddwn  yn  cael  cryn  lawer  o  flas  yn  darllen 
rhanau  hanesiol  y  Bibl,  yn  enwedig  yr  Hen  Destament  ar  y  cyntaf.  Yn  y  flwyddyn 
ganlynol,  daeth  Lewis  WiUiams,  wedi  hyny  o  Lanfachreth,  i  gadw  ysgol  rad 
Gymraeg,  4an  Mr.  Charles  o'r  Bala,  yn  nghapel  Camlan.  Yr  oedd  ganddo 
ysgol  lîosog,  a  meddai  ddawn  neillduol  i  ddysgu  plant.  Yr  oedd  fy  nhri  brawd 
gydag  ef  yn  dyseu  darllen  Cymraeg,  ond  yr  oeddwn  i  ar  y  pryd  mewn  ysgol 
Baesoneg  a  gedwid  gan  Mr.  Wm.  Pu^,  curad  y  plwyf,  pryd  y  dysgais  ysgrifenu  yn 
well,  a  rhìfyddiaeth  can  belled  a'r  Practice.  Cefais  fy  nwrdio  yn  dost  unwaith  gan 
Mr.  Pugh  am  nad  oeddwn  yn  myned  i'r  eglwys  ar  y  Sul.  Bum  dan  ei  addysg  ef 
ddau  cnwarter.  Yn  y  cyfamser,  byddwn  i  a  rhai  eraUl  yn  myned  yn  yr  hwyr  i  gael 
gwersi  yn  Gymraeg  gan  Lewis  Wüliams  yn  y  capel.  Dysgodd  ni  i  ddarllen  y  Bibl 
yn  dda,  a  deall  yr  attaliadau,  ac  i  bwysleisio  yn  briodol.  Wedi  i  mi  gael  fy  nhynu 
o'r  ysgol  Saesoneg  yn  y  Llan,  gan  fod  fy  eisieu  gartref  i  weithio,  byddwn  yn  cael 
myned  at  Lewis  Williams  ambell  ddiwrnod  gwlawog,  pryd  y  cefais  ychydig 
hyfforddiant  mewn  Gramadeg  Oymraeg.  Ca^edigaeth  yr  laith  Oyìnraeg,  gan 
WiUiam  Owen,  wedi  hyny  y  Dr.  W.  0.  Pughe,  F.R.S.A.,  argrafliad  Bala,  1808,  a 
ddefhyddid.  Hwnw  oedd  y  Gramadeg  cyntaf  a  welswn  mewn  unrhyw  iaith,  ac  yn 
hwnw  V  cefais  fy  ngwersi  cyntaf  mewn  Gramadeg  Cymraeg.  Yr  oedd  braidd  yn 
anhawdd  ei  ddysgu,  gan  ei  fod  mewn  ardduU  uwchlaw  fy  nghyrhaeddiadau,  ac  yn 
Uedddiffygiol mewn  cynlluniau,  neu esamplau.  Ychydig wedi hyny,  cefeds fenthye 
Gramadeg  Robert  Dayies  o  Nantglyn,  yr  hwn  oedd  gryn  lawer  yn  haws  ei  ddeaíl, 
9c  yncynnwys  iheolau  barddoniaeth  y  pedwar  mesui  ar  hugain,  yr  hyn  a  dynodd 


S20  MR.    110RKi8   DAY1£8. 

fy  sylw  yn  íawr  iawn.  Yr  oeddwn  erbyn  hyn  vn  awyddos  i  fod  yn  fiudd  1  Ond 
nid  oeda  genyf  neb  a  fedraî  roddi  nemawr  o  help  i  mì,  Tr  oeddwn  wedi  declueii 
cael  blas  ar  Hymnan  yn  bnr  ienane,  ac  wedi  dysgn  rhai  pennülion.  Tcyntafa 
ysgrifenais  oedd  hwn,  ^ni  1806  : — 

"  Nid  yw  hi  eto  ond  dechreu  gwawrio,"  &c. 

Dangosais  y  copi  i.raî  o'r  plant  yn  y  dosbarth  yn  yr  Tsgol  Sul,  a  galwyd  sylw  yr 
athraw  ato.  Tr  oedd  jn.  rhaid  i  mi  ei  roddi  allan  i'w  gânu,  a  dyma  fy  mlm>fedigaeth 
yn  dechreu, — ni  wyddwn  pa  nifer  o'r  Uinellau  i'w  rhoi  aUan  ar  unwaith,  a  pha  le  i 
ymattal ;  ond  fe'i  canwyd  rywfodd,  ond  nis  gwn  ar  ba  dôn,  os  oedd  genym  ryw  fath 

0  dôn  amo,  heblaw  gwneuthur  y  sŵd  tebycE^  a  allem  i  ganu,  bawb  yn  ei  ffordd  ei 
hun.  Ychydig  iawn  a  wneid  o  ymdrech  i'n  dysgu,  a'r  rhai  oedd  yn  ceisio  rhoi  pcth 
help  i  ni,  nid  oeddeut  yn  gwybod  ond  ychydig  iawn  eu  hunain.  Tr  emyn  neâaf  a 
gopîais  oedd  rhif  235  yn  Áleluia  Williams,  Pantycelyn  : — 

"  Pe  ba'i  'merawdwyr  mwya  'r  byd,"  &c. 

Chwe'  phennill,  8.  8.  6.  T  mae  y  copi  hwn  ar  gael  eto,  yr  wyf  yn  meddwl.  Yr  wyf 
yn  crybwyll  y  pethan  bychaìn  hyn,  gan  mai  feUy  y  ce&is  chwaeth  at  farddoniaetìi 
grefyddol,  saunan  a  hymnan  ac  odlan  ysbrydol,  jn  yr  hyn  y  llafuriais  gryn  lawer  yn 
fy  oes,  mewn  casglu,  copîo,  a  chyíiansoddi  a  chyfieithn,  o'r  flwyddyn  1813  hyd  yn 
bresennol,  64  o  flynyddoedi 

Tr  oedd  canu  jn  isel  iawn  yn  nghapel  Camlan  jt  amser  hwnw ;  byddai  yr  hen 
frodyr  yn  methu  canu  bron  bob  odfa ;  ac  wrth  weled  y  llancian  oeddent  hỳn  na  mi  yn 
chwerthin  am  eu  penau,  byddwn  yn  gwrido  ao  yn  gofidio  eisieu  îj  mod  yn  gailu 
rhoddi  rhyw  gymaint  o  help  iddynt,  ac  yn  penderfynu  os  gallwn  ddysgu  canu  iyw 
fodd,  y  gwnawn  hyny  o  wasanaeth  beth  bynag.  "Wedi  Uawer  o  drafferth,  tua'r 
fl.  1814,  cefais  Oamut  ysgrifenedig,  yn  cynnwya  ychydîg  wersi  i'r  llais,  gyda  nodÄn 
pedair  nen  bnmp  o  dônau  ;  ymhen  tna  thri  mis  yr  oeddwn  jtì.  gallu  dysgu  tôn  wrth 
ei  gweled,  heb  gynnorthwy  neb,  na'i  chlywed  erioed  o'r  blaen.  Y  gynttä  oedd  dôn 
leddf  (Can,  Seion  B.  Mills,  rhif  58,  Babel,  7.  6.  Att.).  Tr  oedd  genyf  dôn  arall  yn 
yr  un  cywair  (Hosanna,  49,  Ocm.  Seion),  yr  hon  yr  oeddwn  jn  ei  medru  cyn  eríoed 
ei  gweled.  Drwy  sylwi  yn  fanwl  ar  symndiadan  hono,  gellais  wneyd  y  lleill  allan  yn 
Ued  rwydd.  Wedi  ei  dysgu  yn  y  modd  hwn,  aethum  tua  mìlldir  a  ha^ner  at  ^rr  hen 
flaenor  hybarch,  Edward  Jones,  o'r  Pant  glas  (brawd  i'r  llenor,  Hngh  Jones  o  Faes- 
clasan,  ac  ewythr  i  Erfyl,  Caerlleon),  yr  hwn  oedd  wedi  rhoddi  peth  cynnorthwy  i  mi 

1  ddeall  y  Oamut,  i'w  chanu  iddo  ef,  i  weled  a  oeddwn  wedi  ei  dysgu  jn  gywir.  Yn 
y  modd  annyben  hwn  y  dysgais  i  ^anu,  a  dechreuais  gyfrann  yr  ychydig  a  wyddwn 
i'm  cyfoedion,  a  daethum  yn  fuan  i  ddechreu  arwain  y  cann  yn  y  capel,  ond  yn  bnr 
drwsgl  ar  y  cyntaf  Tn  fuan  gwedi,  daeth  y  rhan  gyntaf  o  lyfr  John  EUis  allan 
(1816),  a  dwy  ran  o  dônau  ac  anthemau  yn  fuan  ar  ei  hol.  Dysgais  gann  antheman 
yr  hen  frawd  rhag  blaen ;  ond  anfanteîsiol  i  ganu  cynnuUeidfaol  ar  y  cyfan  oedd  ei 
gynllun,  er  iddo  gyfansoddi  rhai  tônau  da,  y  rhai  a  gynghanwyd  yn  briodol  gan  S. 
Mills  ac  enûll,  ymhen  Uawer  o  fl^myddoedd  ar  ol  ei  farw  ef. 

Treuliais  lawer  o  amser  yn  ofer  trwy  ddarllen  pethau  diwerth,  o  ddiffyg  gwell 
hyfforddiant.  Darllenwn  bob  peth  a  ddeuai  yn  fy  flbrdd,  drwg  a  da.  Byddai 
pregethan  yn  peri  i  mi  deimlo  i  gryn  raddau,  a  byddwn  jn  cael  Uawec  o  bleser  wrth 
wrandaw.  Ond  byddai  yr  argraffiadau  da  jn  colli  yn  fuan,  a  minnau  yn  fibl  ac  yn 
ehud  yn  ymollwng  i  ddîl^m  aríeríon  Uanciau  gwylltion  y  gymydogaeth.  Cefaislawer 
o  niwed  trwy  hyn ;  ond  trwy  dmgaredd  cefais  fy  ngwaredu  rhag  m^med  ymhell  yn 
y  ffbrdd  hon. 

Gan  nad  oedd  genyf  hoffder  na  medr  mewn  amaethyddiaeth,  a  fy  mrodyr  wedi 
dyfod  jn  alluog  i  wneyd  gwaith  y  tir,  a  chan  fy  mod  erbyn  hyn  yn  22ain  oed,  a  heb 
ddysgu  nn  grefft,  meddyliais  am  fyned  i'r  ysgol  i  geìsio  dysgn  tip^m  o  Saesoneg,  ac  i 
^mhwyso  fy  hun  i  fod  yn  ysgolfeistr.  Tr  oedd  y  diweddar  W.  Öwen  (wedi  hjiLj  o'r 
Drenewydd),  y  pryd  hwnw  yn  cadw  ysgol  yn  y  Trallwm,  a  llawer  o  lanciau  y  wlad 
yn  myned  dan  ei  addysg,  ac  yn  eu  püth  aethum  innau,  yn  nechre  1819 ;  a  bnm 
gydag  ef  am  oddeutu  chwe'  mis,  yn  dysgu  rhifyddiaeth  a  Gramadeg  Saesoneg.  Ond 
araf  iawn  oedd  fy  nghynnydd  ;  yr  oeddwn  wedi  colli  yr  amser  goreu  i  ddysgu.  Yr 
oeddwn  yn  bell  iawn  ar  ol  mewn  deall  a  siarad  Saesoneg,  ac  mewn  gwybodaetìi 
gyffiredinol ;  ac .  ychydig  oedd  yn  cael  ei  wneyd  jn  yr  yseol  tuag  at  eìn  defiDro  i 
yaoiGhwilÌAd,  ac  mewn  yoDidiech  i  gynnydda  mewn  gwybodaeÜL    Tn  yr  adeg  hon  p 


HB.   M0RRI8   DAYIB8  S31 

jrmimaÌB  â  chrefydd  gynta^  trwy  gTineryd  yr  iaù  amat  7r  w^  yn  meddwl  ddarfod 
1  mi  deìmlo  mwy  lawer  gwaith  cyn  hyny,  na^  oeddwn  yn  ei  deimlo  pan  ymroddaia  i 
ymimo  â'r  eglwys ;  ond  yr  oeddwn  rywfodd  yn  ofni  i*r  tymmor  íyned  heibio  a*m 
ffadael  innan  ar  oL  Er  nad  oedd  íy  argyhoeddìadan  ond  ysgafii,  cefois  gymhorth  i 
lynti,  er  jn  wael  a  dififrwyth  iawn  yn  fynych. 

Yn  Medi,  1819,  dechrenais  gadw  ysgol  yn  Mhont  Robert.  Wedi  bod  yno  dri  mis, 
cefais  wahoddiad  i  fyned  i  Lanfyllin,  yn  lle  Mr.  Hngh  Jones  (Erfyl),  oedd  yn  mvned 
at  Mr.  John  Parry,  i  Gaerlleon,  yn  ysgrifenydd,  á;c.  Aethnm  yno  yn  nechren 
lonawr,  1820.  Bum  yno  y  tro  hwn  hyd  Ebrill,  1822,  pryd  yr  aethum  adref  i 
Fallwyd,  i  gadw  ysgol  yno  hyd  ddiwedd  1823.  Aethum  oddiyno  at  y  Parch.  £. 
Morgan,  M.A.,  i  Syston,  Swydd  Leicester,  lle  y  cyrhaeddais  lonawr  1,  1824,  i  gadw 
NationcU  School,  dan  ei  olygiaeth  ef.  Pan  oeddwn  yno,  yr  oedd  Mr.  Morgan  yn 
caseln  defnyddìau  at  ysgrifeDU  Cofiant  Saesoneg  Mr.  Charles  o'r  Bala.  Copîais 
oddeutn  cant  a  hanner  o  lythyran  Charles  y  pryd  hwnw,  y  rhai  oeddent  wem  en 
hysgrifenn  yn  glos  ar  dri  ochr  dalen  helaeth  o  leUer  paper,  y  fath  a  arferid  yn  ei 
amger  ef,  a  byddwn  jn  darllen  pob  un  o  honynt  gyda  ìír.  Morgan  i'w  diwydo.  Bn 
hyn  yn  llawer  o  help  i  mi  i  ddysgn  darUen  a  siUebu  y  Saesoneg  yn  gyŵach.  Ond 
pid  oeddwn  yn  gysums  yno,  a  rhoddais  fy  Ile  i  fyny  yn  mis  Medi,  1825,  a  dychwelaia 
i  Gymru,  yn  Uea  wanllyd  fy  iechyd.  "Wedi  bod  yn  cadw  ysgol  jn  Llanfalr  caereinion 
am  beth  amser,  gwahoddwyd  fi  drachefn  i  Lanfyllin,  jn  1626,  i  ail  ymaflyd  yn  yr 
ysçol,  wrth  yr  hon  y  glynais,  dan  lawer  o  iselder  a  (figalondid,  hyd  1836,  pryd  y 
cefais  le  yn  ysgrifenydd  mewn  swyddfa  Cyfreithiwr,  sef  gyda  Mr.  John  Williams  ot 
Fawnog.  Bum  gydag  ef  a'i  olynwr  hyd  1840,  a  chan  fod  Mr.  WiIIiams  erbyn  hyn 
wedi  symnd  i  Bron  Eryri,  gerllaw  Porthmadog,  anfonwyd  am  danaf,  a  bum  gydag  ef 
0  Mai  1840  hyd  Tachwedd,  pryd  y  danfonwyd  fi  at  Mr.  D.  WiIIiams  a  Mr.  D.  Breese 
i  BwUheli.  Symudodd  Meistri  WiUìams  a  Breese  o  BwUheli  i  Borthmadog,  a  minnan 
gyda  hwynt.  Bum  yn  y  swyddfa  hono  fel  ysgrifenydd  a  chyfieithydd  i  Mr.  Breese 
am  dair  blynedd.  Yn  Mai  1844,  ymgymerais  â  chadw  y  Brüiàh  School  jiì.  Mhont 
Ynys  Galch,  rhwne  Tremadog  a  Phorthmadog.-  Bum  yn  cadw  yr  ysgol  hono  am 
bum'  mlynedd  a  chwarter,  a  rhoddais  fy  Úe  i  fyny,  a  chefais  le  fel  ysgriíenydd  yn 
Mangor,  Ile  y  daethnm 

Hyd  yna  y  cyrhaedda  ei  ysgrií  ef  ei  hnn,  gan  derfynn  yn  nghanol 
brawddeg. 

Am  fangre  ei  enedigaeth,  yr  hon  nid  ydyw  nebpell  o  Faesglasau,  fe 
rydd  efe  ei  bun  y  darluniad  a  ganlyn  yn  ei  ertbygl  ar  Hugb 
Jones  o  Faesglasau,  yn  y  Trabthodidd  am  Ebrill,  1876 : — "  Gofyn 
rbyw  ddarllenydd  dyeitbr,  ond  odid,  Ymha  le  y  mae  Maes- 
glasau?  Wel,  ddarllenydd  bynaws,  ymdrecbwn  byd  y  gallwn,  yn 
gyntaf  petb,  íoddloni  dy  cbwilfrydedd ;  ac  os  cbwennycbi  weled  y  fan, 
08  cai  ddydd  gwyl  ryw  dro,  cymer  y  trên,  o  ba  gyíeiriad  bynag  y  byddi 
ynddo,  a  theitbia  gyda'r  cerbyd  tanllyd  byd  Ddinas  Mawddwy,  yn 
mblwyf  Mallwyd,  Swydd  Feirionydd ;  ac  wedi  cyrbaedd  yno,  byddi  o 
iewn  dwy  neu  dair  milldir  i'r  lle.  Cerdd  ymlaen  o'r  dref,  am  oddeutu 
milldir,  ar  byd  y  brií-ffordd  sydd  yn  arwain  dros  Fwlcb  Oerddrws  i 
Ddolgellau  (y  brif-flFordd  o'r  Amwytbig  gynt),  a  tbro  ar  yr  aswy,  beibio 
ì  amaetbdy  o'r  enw  Ffridd  Gilcwm,  ac  yn  uchaf  yn  y  cwm  o'tb  âaen  y 
saif  Maesglasâu,  ar  encil  ymron  o  olwg  y  byd  allanol,  ac  yn  amgylcbedig 
gan  fjnyddoedd  mawrion,  sertb,  ac  ucbel.  Gadäwn  di  yno  bellacb,  yn 
nghanol  y  golygfeydd  dyeitbr,  i  fwynhàu  awr  o  seibiant  i  syllu  arnynt, 
ì  gasglu  blodau  prydferth  yn  ocbrau  y  cloddiau,  ac  oddeutu'r  llwybrau, 
a  gwrandaw  pynciati  yr  adar  yn  y  gwyrcboedd  a'r  prysglwyni,  a  si  y 
comentydd  yn  ffrydio  i  waered  rbwng  dannedd  y  creigìau;  ac  wedi 
jmddigoni  â  byirydwcb  y  meusydd  a'r  mynyddoedd,  ac  yfed  dwfr  ac 
anadlu  awyr  iacb,  dycbwel  yn  ol  i'r  ben  dref,  yn  awcbus  i  giniaw  da  yn 
y  gwestỳ,  yn  brydlawn  i  amser  y  trên,  a  rbwydd  bynt  i  ti  J'    Ycbydig 


333  MB.    M0RRI8   DÁYIRS. 

ymheillaeh,  dros  y  tram,  cff  ffordd  Dolgellai]^  tmae  Pen&affit  igi.  Nîd 
ydyw  yn  anlMiwdd  dyfalu  y  dylanwad  a  gaáfaì  golygfeydd  o'r  íath  ar 
gymeriad  y  pleatyn  ta.wel,  meddylgar^  ydoedd  wedi  ,agor  lei  lygûd 
arnynt,  ac  ydoedd,  íel  yr  ymddengys  yn  amlwg  oddiwrth  y  dyfyaiad 
.nchod,  yn  tynn  iddo  ei  hnn  gryn  lawer  o  íwynhâd  wrth  gymdeithaefi  á 
hwynt.  Yn  haf  1873,  amser  Oymanfa  Gyffredinol  Dolgelian,  aeth  i 
ymweled  à'r  hen  lanerchau,  ac  er  ayndod  mawr  i'r  rhai  oedd  gydag  ef, 
yr  ydoedd  yn  glynu  yn  gymaint  wrth  rai  o'r  manau  fel  yr  oedd  ymroo 
yn  anmhosibl  ei  gael  oddiwrthynt.  Ar  ol  hyny,  ac  yn  amlwg  gao 
adnewyddu  yn  ei  íeddwl  íwyniant  ei  hen  gymundeb  â  golygfeydd  hoff 
dyddiau  ei  febyd,  yr  ysgrifenodd  y  desgrifiad  a  ddyfynasom.* 

*  Wedi  i'r  paragraph  ucbod  fyned  i  ddwylaw  yr  argraffwyr,  derbyniodd  Hìfls  Daẁs 
■lythyr  dyddorol  oddiwrth  gyfaill  caredig  o  Ddinas  Mawddwy,  Mr.  John  Jonei,  Ty'n  y 
braich.    Dyma  y  desgrìfìad  a  rydd  efe  o  Bennant  igi : — 

"  Baif  yr  amaethdŷ  hwn  yn  nchaf  yn  mlaen  cwm  CerÌBt,  ar  odren  Bwlch  OenidTWB,  o 
fewn  tnag  ergyd  càreg  i  fin  y  ffordd  fawr  sydd  yn  arwain  o  Ddinas  Mawddwy  i  DdolgelláiL 
T  mae  Cerist  oddiar  y  Dinas,  yn  ymestyn  rhwng  bryniau  serth  am  o  dair  i  bedair  milldir 
yn  nghyfeiriad  y  gorllewin.  a'r  ffordd  a  nodwyd  yn  rhedeg  drwyddo  bron  ar  ei  hyd.  Mu 
Pennant  igi  üchaf  yn  nn  o  r  ffermydd  mwyaf  yn  yr  ardal,  yn  cynnwyg  dros  fil  o  dde£úd. 

"Cafodd  eich  tad  ei  eni  mewn  île  iach,  a  dymunol  fr  galon  sydd  yn  hoffi  natnr  yn  ei 
iymlfidd,  yn  nghanol  mynyddigrwydd  dyddorol,  rhwng  Uechweadau  gwyrddion,  uchel- 
OTÌbog,  yn  swn  brefau  y  defaid  a'r  gwartheg  yn  gymhlith  â  chynghaneddion  yr  awelon  ái 
ffrydiau.  Mae  oddeutu  tair  milldir  oddiyno  i'r  Dinas,  ac  yn  debyg  yr  un  pellder  i  Faes- 
Çlasau.  T  mae  Maesglasau  mewn  cwm  bychan  arall  ar  y  llaw  dde  fel  y  byddys  yn  myned 
1  lawr  0  Bennant  igi  i'r  Dinas. 

''  Clywais  i  Mr.  DaYÌes  pan  ar  ei  daith  o  Ddolgellau  i'r  Dinas,  dair  blynedd  i'r  haf 
diweddaf,  droi  heibio  i  weled  ei  hen  le  genedigol.  Tr  oedd  yn  bur  ddiweddar  ar  y  dydd, 
a'r  hin  yn  ddymunol  iawn  yr  amser  hwnw  o'r  flwyddyn,  pan  ddaeth  at  y  tŷ.  *  GÔfynodd 
yn  ei  ddull  caredig  fel  dyeithrddyn  i'r  preswylydd,  Mr.  John  Jones,  a  gawsai  ddyfod  i 
fewn  am  ychydig  i  gael  golwg  ar  y  lle,  mai  yno  yr  oedd  wedi  cael  ei  eni  a'i  fagu.  Gyda 
chenad  calongroesawus,  aeth  i'r  t^,  a  threníiodd  ychydig  fynydau  o  ddyddordeb  byw  ar 
hen  aelwyd  anwyl  ei  fabandod,  lle  y  dysgasai  siarad  ei  Gymraeg,  ac  y  treuliasai  oria& 
diniweitiaf  bywyd  yn  moreu  cyntaf  ei  oes  hirfaith.  Aeth  drwy  y  ^,  a  chafodd  olwg  ar  y 
gwahanol  ystafelloedd  y  bu  ynddynt  ganwaith  pan  yn  blentyn. 

"  Br  fod  tua  naw  a  thriu^in  o  flynyddoedd  er  pan  ymadawsai  à'r  lle—yn  blentyn  wyth 
mlwydd  oed — ac  na  fuasai  yno  byth  wedi  hyny,  yr  oedd,  er  syndod  i  bawb,  yn  gaDa 
adgofio  llawer  iawn  o  bethau.  Tr  oedd  yn  cofio  y  *bowt  fawr*  ar  y  drws,  yr  hon  nid 
y  w  yno  yn  bresennol  er  ys  rhai  blynyddau.  Darluniai  fel  y  gwneid  wrth  bowtío  y  drws 
yn  yr  hwyr,  drwy  ei  thynu  allan  o  dwU  yn  y  mur  ar  draws  y  ddôr  a'.i  phen  i  fortais  yn 
mur  yr  ochr  gyferbyniol ;  ac  yn  y  boreu  àrachefn  wrth  ddadfolltio,  dim  ond  ei  gwthio  yn 
ol  i'w  hen  orweddfa  yn  nghanol  y  wal,  Ue  y  cedwid  hi  o'r  boreu  hvd  yr  hwyr  drwy  y 
blynyddau.    Dy  wedai  yn  ei  hoffder  o  henefiaeth,  '  Pity  na  buasai  yr  hen  howt  yma  eto.' 

**  Wedi  cael  bwyd  gan  y  garedicaf  Mrs.  Jones,  aeth  allan,  a  dau  neu  dri  o'r  teulu  yn  d 
gwmpeini,  i'r  buarth,  ac  o  gwmpas  y  tŷ ;  a  mawr  oedd  eiddyddordeb  wrthsylwi  ar  lawer 
o  ben  bethau  a  gofiai  yn  dda.  Medrai  enwi  gwahanol  fanau  ar  y  mynydd  oddeutiL 
'Dacw  Gwm  Corsiog,'  meddai,  'a  dacw  Dapiau'r  Sbíár.'  Enwodd  lawer  o  honynt; 
megys,  y  Rhewyrch,  y  Cwm  Bychan,  y  Portes,  y  Gribin  Fawr,  a*r  Gribin  Fach,  Cnûg  y 
BwTch,  Tŷ'r  Defaid,  Tap  y  Fasged,  y  Gwndwn,  ac  amryw  eraill.  Yr  oedd  pawb  yîa 
rhyfeddu  ei  fod  yn  gallu  cofio  mor  dda,  ac  ystyried  ei  oedran  mawr— agos  yn  bedwar 
ngain^— ac  wedi  gadael  yr  ardal  pan  onid  wyth  mlwydd  oed.  Tr  oedd  yntau  ei  hunan 
bron  yn  rhyfeddu  ei  fod  yn  cofio  gystal :  a  dywedai,  'Mi  oUyngais  yn  anghof  lawer  o 
bethan  pwysicach  wedi  hjmy;  peth  rhyfedd  ydyw  stampio  rhywbeth  ar  y  cof  yn  ieuanc; 
mae  yn  myned  yn  ddwfn  iawn  i'r  meddwl.' 

''Cymhellwyd  ef  yn  daer  i  lettŷa  yn  ei  hen  gartref  y  noswaith  hono;  ond  o  herwydd 
rhywresymau  neu  gUydd,  i  ffwrdd  yr  aeth," 

Tchwanega  Mr.  Jones  yr  englynion  canlynol : — 

Er  cof  am  Mr,  Monris  Davies, 

"Tn  Seion  bu  yn  was  hoew,— gẅeithiwr  da 
Ac  athraw  doeth,  didwrw ; 
Cryf  wron,  ac  er  ei  farw, — bythgynea 
T  deU  ei  hanes  gystal  a'i  enw. 


,]iB.   MOBBIB  PAYIRS.  923 

Ni  cheir  nemawr  grybwylliad  am  ei  dad,  Bichard  Morris,  ond  a  welir 
nchod.  Ond  oddiwrth  y  cyíeiriad  byr  hwn,  nid  ydyw  yn  anhawdd 
teimlo  ei  fod  yn  sefyJl  o'n  blaen  yn  gymeriad  cryf  a  thrwyadl  iawn.  Ÿ 
Methodist  cyntaf  yn  mhlwyf  Fíestiniog;  yn  cerdded  chwe'  miUdir  p 
ffordd  i  Drawsfynydd  i'r  cyiaríod  eglwysig,  lawer  gwaith  "  wedi  lladd 
gwaith  gŵr  yn  y  cynanaf  gwair/'  ac  wrth  ei  waith  bore  drannoeth  feil 
aríerol ;  ei  hoU  deiüu  yn  gofídio  yn  ddwys  o  herwydd  iddo  ymnno  â'r 
Methodistiaid,  ond  yntau  yn  amlwg  yn  dangos  fod  hyny  wedi  dwyn 
iddo  ennìll  a  barai  ei  fod  yn  rhagori  amynt  oU ;  yn  cael  ei  ddewis  yn 
flaenor  yn  Mallwyd»  yn  arolygu  adeiladaeth  y  capel  cyntaf  yno,  ac  yn 
cael  ei  "  gyfrif  yn  ŵr  crefyddol  a  llafurns."  Yr  oedd  meddu  y  fath  dad, 
er  iddo  ei  golli  cyn  bod  yn  wyth  oed,  yn  ddiammheu  iddo  ef  yn  etifedd- 
iaeth  werthfawr.  Y  mae  angeu  yn  gyffredin  yn  addurno  coffadwriaeth 
y  rhai  a  garwn.  Yn  llednais  fe  deiâ  orchudd  dros  nnrhyw  hacrwch  a 
allo  iod  yn  perthyn  iddynt,  ac  íe  wna  i*w  rhagoriaethau  lewyrchu  gyda 
dysgleirdeb  neiUduol.  Y  mae  y  goleuni  hyfryd  hwn  a  lewyrcha  ar  eu 
cymeriadau  nid  yn  anfynych  yn  gwneyd  y  meddwl  am  danynt  yn  íwy  o 
werth  i'r  rhai  sydd  wedi  eu  gadael  nag  a  allasai  hyd  yn  nod  eu  bywyd  fod. 
Yn  nheulu  syml  a  chrefyddol  Brongamlan  mae  yn  ddìau  y  buasid  yn  ei 
olygu  yn  bechod  neillduol  gadael  hyd  yn  nod  i  farddonìaeth  cariad  daâu 
yr  un  pelydr  ar  goffadwriaeth  Eichard  Morris  amgen  nag  a  hawliai  y 
gwirionedd ;  ond  gyda  phriod  a  thad  o*r  fath  ddiammheuol  werth,  mae 
yn  hawdd  i  ni  íeddwl  mor  fendigedig  iddynt  oedd  y  coffa  am  dano,  ac 
mor  nerthol  ydoedd  fel  cymhelliad  iddynt  i  ymgais  am  bob  rhagoriaeth. 
Clywsom  Mr.  Dayies  droion  yn  siarad  gyda  pharch  ac  anwyldeb 
neiUduoI  am  ei  fam.  Crybwyllai  am  dani  yn  fynych  yn  .ei  ddyddiau 
olafy  gan  fawrhâu  yn  neillduol  y  fraint  o  gael  ei  fagu  .gan  wraig  mor 
^ir  grefyddol,  a  chydnabod  mor  rwymedig  ydoedd  i'w  hymdrechion 
hnnanymwadol  hi  i'w  fagu  ef  a'i  írodyr,  wedi  ei  gadael  mor  ieuanc  yn 
weddw  ;  ac  yn  enwedig  mor  dyner  y  cydymdeimlai  âg  ef  yn  ei  syched 
angerddol  am  wybodaeth,  gan  wneyd  yr  oll  o  íewn  ei  gallu  tuag  at  ei 
gynnortbwyo  i  gael  Uyfrau,  a  hamdden  i  ddarllen.  Gwelsom  rai  llythyr- 
au  o'i  heiddo  ato  pan  yn  Syston,  wedi  eu  hysgrifenu  gan  un  o'i  frodyr, 
y  rhai  sydd  yn  dangos  llawer  o  synwyr  a  chrefyddolder,  yn  gystal  a 
gofal  serchog  am  ei  mab  oedd  wedi  myned  ymhell  oddiwrthi. 

Am  ei  dri  brawd,  cawn  fod  un  o  honynt,  Dafydd,  wedi  marw  yn  lled 
ieuanc,  yn  y  fl.  1823.  Mewn  Ilythyr  a  ysgriíenodd  Mr.  Dayies  at  Erfyl, 
Gorphenaí  9ied  y  flwyddyn  hono,  dywed  y  buasai  wedi  ateb  ei  lythyr 
eí  enyd  cyn  hyny  "  oni  buasai  un  amgylchiad  galarus  a  ddygwyddodd 
yn  y  teulu  gartref,  sef  marwolaeth  brawd  i  mi,  agos  a  chyrhaedd  S5ain 
ml.  oed."  Y  brawd  nesaf  ato  ydoedd  Ëdward,  yr  hwn  a  fu  farw  yn  y 
fl.  1852,  yn  51  ml.  oed.     Mae  yn  amlwg  fod  Edward  yn  fwy  tebyg  iddo 

"  Olion  ei  lafur  welir^mewn  addas 
Emynyddiaeth  gywir ; 
Tn  ei  dônan  adweinir 
Urddan'r  g&n,  a'r  cerddor  gwir. 

"Morris  Dayies  am  ras  dwyfol— yma 
G&nai  emyn  hndol; 
Ond  gartref  yn  y  nefol^fwynderan 
fiodojw  mAB  'i  soiniau  yn  ^fidd  mwy  swynoL** 


994  MR.    MÖRBIS   DAYIES. 

êf  ei  hun  nag  un  o'r  lleìU,  o  ran  chwaeth  a  chyrhaeddiadan,  a'i  fod  yn 
neilldnol  o  hoff  o  hono.  Mae  amry w  lythyran  o'l  eiddo  ei  at  ei  írawd 
pan  yn  aros  yn  Syjston  eto  ar  gael;  ac  y  maent,  o  ran  profiad  crefyddol, 
addfedrwydd  barn,  cywirdeb  cyfansoddiad,  a  destlosrwydd  llawysgríf, 
yn  gwbl  deilwng  o  írawd  i  Mr.  Morris  Dayies.  Mewn  uû  o  honynt 
(Mawrth,  1824),  wrth  ddyweyd  fod  amryw  o'i  gyfeillion  yn  cofio  yn 
garedig  ato,  ychwanega  fod  un  o  honynt,  William  Jones,  Pantglas,  yr 
hwn  oedd  yn  gefnder  i  Erfyl,  yn  ei  anerch  íel  y  canlyn : — 

Fy  anwyl  frawd  byfrydedd,  mewn  gwlad  estronaidd  draw, 
Pa  fodd  mae  dy  brofiadau,  am  bethau  *r  byd  a  ddaw ; 
A  wnaed  di  'n  llawn  galonog,  jn  nghanol  niwliog  nos, 
A  roddwyd  cymhorth  iti  mewn  d'rysni  i  godi  'r  groes  ? 

A  ydyw  iaith  estronol  yn  hollol  wrth  dy  fodd, 
A  fecbi  drwyddi  'n  dreinus  roi  d'  achos  oll  ar  g'oedd 
0  flaen  gorseddfainc  lesu  wrth  ddeisyf  am  ei  wedd, 
A  hyfiyd  gwmni  ei  Ysbryd  dyddanns  ta  yma  i'r  bedd  ? 

Pa  fodd,  fy  nghyfaill  mwynga,  mae  'r  awen  wisgî  wen, 
A.fyddai  yn  ngolwg  Dyfi  yn  canu  'n  ber  dros  ben  ; 
A  allai  hi  yr  awrhon,  yn  ngwlad  y  Saeson  sych, 
Ddylifo  'n  llawn  mor  llondeg,  a  rhedeg  yn  ei  rhych  ? 

Ai  ynte  yn  ei  chwynion  'r  un  hwyl  ar  ambell  hynt, 

Ag  ydoedd  meibion  Israel,  oedd  gaeth  yn  Babel  gynt ; 

A  fedr  hi  mor  ddibrin  iawn  gadw  llinyn  Uon, 

Heb  dramwy  mewn  rhyw  diymder,  na  llais  o  brudd-der  bron  ? 

Mewn  un  arall  (Meh.  1824),  dywed  nad  oedd  **  dim  nodedig  iawn  yn  y 
Drysor/a  na'r  Goleuad,  oddieithr  fod  y  Cymro  Gwyllt  yn  myned  ymlaen 
yn  wrol,  heb  iod  mewn  einioes  neb,  eto,  yn  meiddio  ei  ateb.*'  Drachefn, 
yn  yr  un  llythyr,  **Mae  Matthew  Henry  a  Brooks  yn  gymdeithion 

dyddan  iawn  i  mi  yn  fynych Yr  wyf  yn  treulio  yr  amser  sydd  genyf 

i*w  hebgor  gan  mwyaf  gyda  y  llyfrau  hyn.  Bum  yn  Nghymdeithasfa 
Llanfair,  yr  hon  a  gjmnaliwyd  Ebrill  20,  21.  Yr  oedd  yn  gyfarfod 
enwog  iawn,  a  mwy  llîosog  o  wrandäwyr  nag  yr  un  a  íu  yn  Sir 
Drefaldwyn  o*r  blaen.  Y  moddìon  cyhoeddus  oedd  fel  y  canlyn.  Âm 
6  y  dydd  cyntaf,  gwedd'iodd  Kt.  Boberts>  Adwy'r  clawdd,  a  llefarodd 
Wm.  Jones,  Ehuddlan,  oddiar  Col.  i.  12,  a  Mr.  Er.  Bichards,  S  Cor. 
vi.  18.  Am  6  y  bore,  gweddiodd  Thos.  Morris,  Sir  Beufro,  a  Uefarodd 
Moses  Parry,  Job  xiii.  24,  a  Foulk  Eyans,  Ps.  cxxii.  1.  Am  10, 
gwedd'iodd  Hy.  Hees,  a  llefarodd  Jno.  Jones,  Tremadoc,  ar  Ephes.  i. 
18,  14,  a  Jno.  Boberts  o  Langwm,  ar  lago  i.  21.  Am  2,  gweddiodd 
Jno.  Peters,  a  llefarodd  Daniel  Jones  o  Landegai,  ar  Ps.  cyì.  43,  44,  ac 
Ëbenezer  Richards,  ar  loan  yii.  46. — Gwelais  amrai  o'th  hen  gyfeillion 
yno,  ac  yr  oeddjmt  yn  holi  am  danat.  Ymhlith  y  rhai  yr  oedd  Mr.  A. 
Jones,  a  Mr.  Jno.  Jones  o  Lanfyllìn ;  yr  oeddynt  wedi  dysgwyl  llawer 
am  lythyr  oddiwrthyt,  ond  heb  gael  yr  un.  Yr  oeddynt  agos  a  thram- 
gwyddo  wrthyt  o'r  achos.  Dy wedodd  A.  Jones  fod  Mr.  Jones  y  Currier 
yn  íwy  ei  swn  am  y  llythyr  a  gafodd  ef  oddiwrthyt  nag  am  nn  o 
epistolau  Paul !  Yr  oedd  Mr.  Jno.  Jones  yn  addaw  gwers  dda  it  pan  y 
derbyniai  eí  lythyr  oddiwrthyt.  Gobeithio  dy  fod  wedi  danfon  atynt 
cyn  hYU."    Mewn  un  arall  (Hydref  1824),  wrth  son  am  j  Oolciaà^ 


kB.   MOBRÌä   DAYIEB.  235 

dywed,  "  ymddangosodd  yn  y  Rhifyn  am  Awst  ystori  nodedig  am  dwyll 
a  chreulondeb  Pabyddiaeth,  a  rhag  íod  y  papyr  yn  wýn,  rhoddaf  yma 
dalfyriad  o  honi.  Mewn  pentref  yn  yr  Hispaen  a  elwid  Hostalrich,  yr 
oedd  un  o  bleidwyr  y  ffurfly wodraeth  newydd  yn  glaf,  ymron  marw ;  ac 
anfoüodd  éi  írawd  am  y  curad  (Pabaidd)  i  weinyddu  y  sacramentau  ìddo. 
Y  carad  a  ommeddodd,  gan  ddywedyd,  *  Y  mae  eich  brawd  yn  bleidiwr 
y  ffurfly wodraeth  newydd,  ac  íelly  yn  ddyhiryn,  ac  yn  adyn  gresynol ; 
yn  elyn  i  Dduw  a  dyn;  y  mae  eíe  yn  ddamnedig,  heb  drugaredd,'  &c, 
'Ond  pwy  a  fynegodd  i  chwi  fod  fy  mrawd  yn  ddamnedig?'  *  Pwy  a 
fynegodd  i  mi?*  ebe  y  curad,  *Duw  ei  hun!*  'Beth,'  eb  y  Ffrancwr 
synedig,  *  a  leíarodd  Duw  wrthych  chwi  ? '  *  Do,'  eb  y  curad,  *  yn  sicr, 
pan  oeddwn  ar  wasanaeth  yr  offeren/  Felly  nid  oedd  ond  oíer  i'r 
brawd  wasgu  ei  ddeisyfìadau.  Ychydig  ddyddiau  ar  ol  hyn,  bu  íarw  y 
brawd  claf,  a'i  frawd  a  aeth  eilwaith  at  y  curad  i  ddeisyf  arno  weini  ffurf 
y  claddedigaeth  uwch  ben  y  corff.  Y  curad  a  nacäodd,  gan  ddywedyd, 
'  Y  mae  enaid  eich  brawd  yn  awr  yn  llosgi  yn  uffern,  f e)  y  dy wedais  i  chwi 
o'r  blaen.  '  Ni  byddai  ond  ofer  i  mi  gymeryd  ffwdan  gyda' i  gladdu,  canys 
yn  ystod  y  nos  hon  fe  ddaw  y  cy threuliaid  i'w  gymeryd  ymaith ;  a  chyn 
pen  deugain  niwrnod  chwithau  eich  hun  a  ddygir  i'r  un  dynged.'  Ond 
nid  oedd  y  Spaenwr  yn  coelio;  ac  efe  a  wyliodd  gorff  ei  frawd  drwy 
y  nos,  ac  yn  ei  ymyl  ddau  lawddryll  ac  ergydion  ynddynt.  Ehwng 
deaddeg  ac  un  o'r  gloch,  dyma  gnoc  dwys  ar  y  drws,  a  Uais  yn 
dywedyd,  *  Yr  wyf  yn  erchi  i  chwi  agor  i  mi,  yn  enw  y  Duw  byw.'  Y 
Spaenwr  a  nacäodd  agor ;  ac  yn  ,ebrwydd  gwelodd  dri  chy thraul  cadarn- 
gorff  yn  dyfod  i  mewn  drwy  y  ffenestr,  wedi  eu  gwisgo  mewn  crwyn  ani- 
íeiliaid  gwylltion,  ac  iddynt  niier  dyladwy  o  gyrn,  a  cbrafangau  a  chyn- 
ffonau  colynog;  a  hwy  a  gyfeirient  at  y  corff,  i'w  gymeryd  ymaith. 
Ar  hyn  taniodd  y  gŵr  ei  ddryll,  a'r  ergyd  a  darawodd  un  p'r  diafliaid  i'r 
Uawr,  a'r  lleill  a  ffoisant.  A'r  gŵr  a  daniodd  ar  eu  hol,  ac  a  glwyfodd 
y  ddau,  a  bu  farw  un  yn  y  fan,  a'r  llall  a  ddiangodd.  Pan  aed  drannoeth 
i  chwilio  eu  burgynod,  pwy  oeddynt  ond  y  curad  a'i  beriglor,  a'r  llall  a 
ddiangodd  oedd  y  cysegr-geidwad."  Mewn  llythyr  arall  (Rhag.  1824), 
dywed  eu  bod,  '*o  ddaioni  ein  Greawdwr  ÿirion,  yn  mwynhâu  ein 
hiechyd  oU,  fel  arferoi,  ac  o  ran  ein  hamgylchiadaú  yn  lled  rwydd  a 
chysuruB.  Mae  ychydig  o  wawr  llwyddiant  ar  ein  gwlad  yn  bresennol, 
0  ran  pethau  amgylchiadol,  prisiau  yr  anifeiliaid  wedi  codi  yn  fawr,  a 
phob  masnach  yn  myned  yn  o  rwydd.  Peth  mawr  fyddai  i  ni  fel  gwlad 
gael  doethineb  i  adnabod  yr  amseroedd,  ac  i  weled  Uaw  yr  Arglwydd 
taag  atom  yn  mhob  peth.     'Yn  amser  Uwyddiant,'  medd  Solomon, 

'bydd  lawen'  (nen  siriol  a  diolchgar);  'ac  yn  amser  adfyd  ystyria.\ 

Baasai  yn  dda  genyf  allu  dyweyd  fod  gwawr  ar  grefydd  yn  ein  gwlad. 
Ond  nis  gallaf  yn  bresennol :  go  isel  a  digynnydd  y w  yr  achos  yn  ein 
hardaloedd  yn  gyffredin.  Attolygwn  ar  yr  Arglwydd  i  fywhan  ei  waith 
yn  nghanol  y  b^nyddoedd.  Mae  amry w  o'r  hen  lafurwyr  wedi  eu  galw 
o'r  winllan  er  pan  jrmadewaist  â'n  gwlad,  sef  Mr.  E.  Bichards  o  Gaer- 
narfon,  a  Mr.  Jenkin  Morgans  o  Aberteifi  (yr  ydym  yn  dysgwyl  coffad- 
wriaeth  am  dano.ef  yn  y  Bhifyn  nesaf  o'r  Goleuadjy  a  Mr.  John 
Wüliama  o  Abertawe."  Mewn  Uythyr  a  ysgrifenodd  yn  Mawrth  1825, 
ceir  golwg  ar  y  drefh  ragorol  oedd  gan  ein  tadan  i  ddyfod  â'r  llyfra«  da 
a  gyhoeddid  i  gyrhaedd  y  weiin,  trefn  ag  y  mae  yn  ddirfawr  anffawd 


dâ6  MR.    MORBIS   DAyrBS. 

i'n  cenedl  ei  bod  wedi  ei  gadael  o'r  neiUda  cyn  bod  ei  gwell  wedi 
ei  sefjdla  jn  ei  lle.  **  Ymhlith  eraiUi  d jmunAÌ  John  EUis,  crydd,  o 
Lanfyllin,  arnaf  ei  gofìo  atat,  a  djweyd  fod  rhagluniaeth  wedi  ëanga 
amo  ef  yn  bresenol  i  raddaa  mawr.  Oafodd  ei  alw  i  ddosbarthu  Uyíran 
trwy  Ogledd  Cymrn,  sef  Esboniad  y  Dr.  Lewis  ar  y  Testament  Newydd, 
y  Uyfr  olaf.  Y  mae  yn  cael  ei  argrafifù  yn  Ngwrecsam.  Ei  fab  a'i  fab 
yn  nghyfraìth  sydd  yn  ei  gyhoeddi.  Y  mae  John  Ellìs  yn  ymweled  â 
ni  anwaith  bob  denfìs.  Yr  ydym  wedi  derbyn  14  rhan ;  y  maent  yn 
dyfod  allan  bob  mis,.6c.  y  rhan.  Y  mae  i  John  EUis  15s.  yn  yr 
wythnos  am  ea  dosbartha."  Yn  yr  olaf  o'r  llythyrau,  &  ysgrifenwyd 
Meh.  1885,  amlyga  ei  syndod  fod  ei  frawd  '*wedi  ei  godi  yn  y  mäitia" 
Büasai  golwg  dra  dyddorol  ar*  M.  D.  yn  ei  goat  goch,  ac  yn  trin  arfan 
rhyfell  Ond  ymddengys  iddo  rywfodd  gael  ei  ryddhâu, — "a'th  fod 
wedi  dyfod  yn  rhydd  mor  ddigost."  Yn  y  Uythyr  hwn  dy wed,  "  Y  mae 
Cyffes  Ffydd  y  Methodistiaìd  Calfìnaidd  yn  cael  ei  argrafPa  yn  bresennol; 
ei  bris  ydyw  Is.  mewn  papyr  glas.  Mae  yn  y  wasg  yn  awr  lyfr  a  elwir 
Geiriadur  Daearyddawl,  yr  hwn  sydd  yn  traethu  am  y  ddaear,  fel  y  mae 
Geiriadur  Mr.  Charles  am  y  Bibl.  Ei  awdwr  yw  Jt.  Eoberts  o  Gaer- 
gybi ;  íe  gynnwysa  16  o  ranau,  Is.  yr  un."  Yr  ydoedd  newydd  fod  yn 
Nghymdeithasfa  y  Bala,  ac  *'yr  oedd  yn  gyfarfod  Uiosog  a  rhagorol 
iawn.  Dyma  y  testunau: — Nos  gyntaf  am  5,  William  Bobert», 
Amlwch,  Heb.  yii.  26,  Eichd.  Dayies  o  Gaio,  Act.  xxvi.  2S.  Am  6  y 
bore,  Biohard  Lloyd,  Mon,  Ephes.  vi.  11.  Am  10,  WiUiam  Ëyans  o 
Gaerdydd,  Matt.  y.  4,  John  Elias,  Dat.  xiy.  6,  7.  Am  3,  Theo.  Jones, 
Phil.  ii.  9,  Eben.  Bichards,  Bhuf.  viii.  13.  Am  6  yr  hwyr,  Hehry 
Bees,  Diar.  yi.  20 — 23,  Michael  Boberts,  Ps.  xix.  13. — Ordeiniwyd  i 
weini  yr  ordinhadau,  Mr.  Bichard  Jones  o  Drawsfynydd,  a  Moses 
Parry  o  Ddinbych.*'  Pan  fu  farw  y  cristion  dichlynaidd  a  hawddgar 
hwn,  gwnaeth  ei  frawd  y  Beddargraff  canlynol  i'w  osod  ar  ei  fedd,  yn 
mynwent  Mallwyd : — 

Bedd 

Edward  Moms,  Brongamlan,  yn  y  plwyf  hwn, 

a  fu  farw,  Ebrill,  10.  1852.  yn  51  mL  oed. 

Cristìon  diwycL,  cyiBon,  tawel, 
Drwy  ei  oes  a'i  frjá  yn  isel, 
Gwnaeth  ei  yrfa  'n  llwybr  rhinwedd, 
A  gorphwysodd  mewn  tangnefedd. 

Priod  serchog,  tad  gofalns, 
A  ohymydog  tangnefeddns, 
Dyn  arafaidd,  Cristion  cywir, 
Ar  ei  ol  y  dwys  hiraethir. 

Gẅyn  fyd  y  geiledl  a  gaíFo  ynihlith  ei  gwërin  lawe^  o  Gristionogion 
pttr  a  dysyml  fé\  Bdward  Moms.  Ac  mor  ryfeddol  o  debyg  ydòedd  î 
Mr.  Morrìs  Davies  ei  hunan ! 

Mntatö  ûoiniBe,  de  te  Cabola  narretor. 

Mm  y  brawd  araíl,  M(f.  Bîchard  Morris,  yn  fyw  eto,  ac  yn  preswylio  yn 
PenypMTC,  jm'ûihlŵÿí  Llanfifaangelÿ  Sit  Drelaldwyn^ 

Vid  oedd  y  manteision  addysg  a  gafodd  Mr.  Dayies  <md  tia  chyffiradÌB. 


MB.    MOBRIS    DAYIES.  $^27 

Gliwarter  yn  Ninas  Mawddwy,  ac  wedi  hjny  hanner  blwyddyn  yn 
Mallwyd  dan  Eichard  Herbert»  y  "gŵr  nn  fraich/'  a  osodid  i  gadw* 
ysgol,  mae  yn  debyg,  am  ei  fod  yn  ddiwerth  i  bobpeth  arall ;  ae  wedi 
hyny  chwarter  dan  Mr.  Wm.  Pugh,  curad  y  plwyf,  Ue  y  dysgodd 
ysgrifenn  yn  well,  y  meistrolodd  gylì'inion  rhifyddìaeth  "con  belled  a'r 
Prcmttce"  ac  y  ctffodd  ei  "  ddwrdio  yn  dost  *'  am  nad  elai  i'r  eglwys  ar' 
y  Sul ;  a  chwe*  mis  ar  ol  hyny  yn  y  Trallwm  dan  W.  Owen,  yn  Uáne 
ddain  oed,  wedi  canfod  nad  oedd  ynddo  nemawr  gymhwysd^  na 
chwaeth  at  amaetbyddiaeth,  ac  yn  awyddus  Tw  '*  gymhwyso  ei  hun  i 
fod  yn  ysgolfeistr," — dyna  y  cwbl.  Ond  fe  wnaeth  efe  ddefnydd  rhag- 
orol  o'r  manteision  hyn,  ac  fe  gyrhaeddodd  y  íath  swm  o  wybodaeth,  a'r 
fath  fanylrwydd  ysgoleigaidd,  a'r  fath  goethder  chwaeth,  ag  a  allai  yn 
hawdd,  îe  yn  wir  a  ddylai,  beri  cywilydd  i  rai  o'n  pobl  ieuainc  yn 
y  dyddiau  hyn,  sydd  yn  edrych  mor  ryfeddol  o  ddibris  ar  y  manteision 
gwerthfawr  sydd  yn  eu  cyrhaedd.  Yr  esboniad  am  Iwyddiant  Mr. 
Dayies  yn  hyn  ydoedd  ei  fod  yn  efrydydd  cyson.  Nid  mater  o  íeistroli 
tasgau  iddo  ef  ydoedd  ei  addysgiaeth;  ond  ymgais  wastadol  tuag  ai 
ddiwallu  y  syched  angerddol  oedd  yn  ei  ysbryd  am  wybodaeth.  Ac  íe 
sefydlwyd  yr  ymgais  yma  íel  un  o  ddeddfau  mwyaf  sicr  ei  fywyd, 
a  hyny  dros  ei  holl  einioes  faith.  Fel  yr  hen  ddoethwr  yn  ngwlad 
Groeg,  gallai  yntau  ddyweyd  ei  fod  yn  myned  yn  hen  gan  ddysgu.  A 
hyd  nes  yr  aeth  ei  natur  adfeiliedig  yn  rhy  ddiymadferth  i'r  ymdrech, 
fe  barhâodd  yn  efrydydd  diwyd  a  chyson. 

Mewn  brawddeg  anghysylUiol  o*i  eiddo,,  a  ysgrifenodd  ar  damaid 
0  bapyr,  pan,  dybygid,  yr  ydoedd  yn  ceisio  ystyried  pa  fodd  i  osod 
ynghyd  ychydig  o'i  hanes,  dywed,  *'  Pan  yn  ^â  oed;  deohreuais  gadw 
ysgol,  wrth  yr  hwn  orchwyl  y  treuliais  oddeutu  dl  mlynedd 
o'm  hoea." 

Dechreuodd  ar  y  gwaitb  yma  yn  Mhont  Eobert.  Ofnwn  mai  ysgol 
Iwydaidd  oedd  gauddo  yn  y  lle  hwnw.  Wedi  iddo  fod  yno  am  dri  mis, 
derbyniodd  lythyr  oddiwrth  Erfyl,  yr  hwn  oedd  ar  y  pryd  yn  gadael 
Llanfyllin  i  fyned  i  Gaerlleon.  Dywedai  Erfyl,  er  nad  ydoedd  wedi 
cael  yr  hyfrydwch  o'i  adwaen  yn  bersonol,  eto  oddiwrth  yr  hyn  a 
glywsai  am  dauo  oddiwrth  ei  ddiweddar  feistr,  Mr.  W.  Owen,  ei  fod  yn 
cael  ei  dueddu  i'w  gymhell  i  ddyfod  a  chymeryd  gofal  yr  ysgol  yn 
Llanfyllin,  yr  hon  oedd  wedi  ei  sefydlu  yn  weddol  dda,  ac  ynddi  niíer 
da  0  blant,  yn  gyffredin  o  50  i  60.  Yr  ydoedd  rhieni  y  plant,  a 
Uywodraethwyr  yr  ysgol,  ac  yntau  ei  hnn,  yn  dra  awyddus  am  gael 
athraw  da;  a  deallasai  oddiwrth  Mr.  Owen  ac  eraill  ei  fod  ef  yn  "yery 
capable"  i  ymgymeryd  â'r  fath  waith.  Bu  Mr.  Davies  yn  cymeryd 
gofal  yr  ysgol  hono  am  ychydig  gyda  dwy  âynedd,  hyd  Ebrill,  18â3. 
Ni  wyddom  beth  a  barodd  iddo  y  pryd  hyny  ddychwelyd  i  Fallwyd,  ond 
buynoyncadw  ysgol  hyd  ddiwedd  1833.  Ymddengys  iddo  yn  fuan 
wedi  ei  ddyfod  i  Fallwyd  gael  ei  ddewis  yn  flaenor  eglwysig  ymhlith 
ei  hen  gyfeillion.  Yr  ydoedd  y  pryd  hyny  yn  36  mlwydd  oedd.  Mewn 
llythyr,  dyddiedig  Tachwedd  35,  1833,  oddiwrth  ei  gyfaiU  fiPyddlawn, 
Mr.  John  Jones,  Llanfyllin, — mab  i'r  hwn  sydd  yno  eto  yn  gwisgo 
yn  deilmg  ei  enw  anrhydeddus,  yr  hwn,  gyda  nifer  o  YmneiUduwyr 
parchus  ^aiU  yn  Sir  Drefaldwyn,  mae  yn  dda  genym  ddeall»  a  wnaed 
yn  ddiweddar  yn  UstuB  Heddwch, — ^yr  ydym  yn  dariien,— *'Yr  oedd 


328  MR.   MORRIS   DATIFS. 

yn  dra  djmonol  genyf  glywed  am  y  lle  a*r  cymeriad  yr  ydych  ynddo 
gyda'ch  brodyr  yna.    Gobeithio  y  cewch  fesur  mawr  o  ras  idd  ei 
lenwi  er  gogoniant  Daw.    Mae*r  Ue  gwaelaí  yn  y  Tý,  a'r  gwasanaeth 
iselaí  perthynol  iddo,  yn  wir  fraint.    Yr  oedd  Brenin  Israel  yn  ei 
weled  felly  pan  y  dywedodd,  'Dewiswn  gadw  drws  yn  nhŷ  íj  Nuw,  o 
flaen  trígo  yn  mhebyll  annuwioldeb'    Ac  os  oedd  Brenin  mawr  yn 
gweled  cadw  drws  yn  gyfryw  fraint,  o'i  chymharu  â  lleoedd  goreu  yr 
annuwiol,  beth  ynte  yw  bod  yn  'henuriad?'     A  pha  gymhwysderau  a 
ofynir  yn  y  desgrifiad  a  rydd  Paul  i  Timotheus  yn  y  personau  a 
fyddant  yn  cymeryd  y  swydd  bwysig  hon  arnynt !    Ond  na  ddigalonwch ; 
mae  cyflawnder  o  allu  yn  yr  addawydd  i  addumo  ei  weision  ä'r  holl 
gynneddfau  a'r  cymhwysderau  aDghenrheidiol."      Tua  diwedd  1833, 
deallwyd  fod  eisìeu  athraw  i'r  ysgol  oedd  gan  y  Parch.  E.  Morgan,  yn 
Syston,  ac  yn  nechreu  1834  aetb  yno,  gan  obeìthio  cael  gwell  mantais 
i  ymberffeithio  yn  y  Saesoneg,  &c.     Mae  yn  amlwg  oddiwrth  lythyrau 
Mr.  Morgan  ei  hun  a  chyfeillion  eraiU  o  Syston,  wedi  iddo  ef  ymadael, 
ei  fod  yno  hefyd,  fel  ymhob  man  arall,  wedi  ennill  dirfawr  barch  gan  y 
rhai  yr  ydoedd  yn  byw  yn  eu  plith.     Heblaw  fod  ei  iechyd  wedi  myned 
yn  "  wai^Uyd,"  mae  yn  debyg  fod  a  fynai  ei  hiraeth  am  ei  hen  wlad,  a'i 
breintiau  crefyddol,  <&c.,  â'i  ddychweHad  i  Gymru  yn  mìs  Medi,  1835. 
Ni  fu,  wedi  ei  ddychweliad,  ond  ychydig  yn  cadw  ysgol  yn  Llanfair- 
caereinion;  canys  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  mis  Mawrth,  1836,  yn  ail 
ddechreu  yn  LlanfyUin.     Yr  oedd  yno  ysgol  rad,  yr  hon  ydoedd  dan 
lywodraeth  y  Person.     lonawr  30,  1836,  ysgrifena  cyfaiU  tra  charedig 
i  Mr.  Davies,  Mr.  John  Jones,  Currier,  "foá  requisitiont  wedi  ei  arwydd- 
nodi   gan  brif  breswylwyr  y  dref,  wedì  ei  gyflwyno  i'r  Parch.  Mr. 
Hughes,   yn   ei   argymheU   ef  fel   ua   cymhwys   i   gymeryd  gofal  y 
Llanfyllin  Gharity  School ;  a'i  fod  yntau  wedi  derbyn  eu  cais  cau  belled 
a'i  dderbyn  ef  fel  y mgeisydd ;  ond  fod  eisieu  cyfarfod  o'r  ymddiriedolwyr 
cyn  y  geUid  gwneyd  yr  apwyntiad ;  eithr  mor  beU  ag  yr  oedd  pethau 
yn  ymddangos,  íe  fyddai  iddo  ef  gael  yr  ysgol,  os  cyfarfyddai  â'r  telerau 
gofynol."     Brbyn  Chwef.  3,  fodd  bynag,  yr  oedd  yn  amlwg  fod  Mr. 
Dayies  yn  benderfynol  o  lynu  yn  hoUol  wrth  ei  YmneiUduaeth,  pa  nn 
bynag  a  gai  yr  ysgol  ai  peidio.     Yr  oedd  ei  anhyblygrwydd  wedi  peri  y 
fath  siomedigaeth  i  Mr.  Jones  fel  yr  oedd  My  dear  Friend  llythyr 
lonawr  30,  wedi  fferu  yn  Dear  Sir,  ac  ysgrifenai, — "  I  received  your 
reply  to  my  letter,  and  am  sorry  to  have  to  inform  you  that  with  the 
Umitations  you  mention  in  your  letter,  the  Bev.  Mr.  Hughes  cannot 
possibly  appoint  you  Master  of  the  LlanfyUin  National  School,  it  being 
necessary  that  the  Master  should  be  a  member  of  the   Ohurch*of 
England,  and  conform  to  its  doctriue  and  discìpline.     As  you  mast 
before  have  assumed  that  charactar  in  England,  I  thonght  that  yoa 
would  not  hatre  now  made  such  objections.     I  am  sorry  that  the  affûr 
is  Ukely  to  terminate  so,  after  the  trouble  that  myself  and  the  people 
of  LlanfyUin  have  taken  to  recommend  you.    I  am  sure  that  the 
confinement  here  wiU  be  very  far  less  than  at  Syston,  and  as  to  yoar 
connectìon  with  any  of  your  friends  during  the  week  nights,  or  at  anj 
time  after  the  business  of  the  school  is  ended,  the  Bsy.  Mr.  Haghes 
is  too  mnch  of  a  gentleman  to  trouble  him^elf  about  it."     Ac  me^a 
olysgrif,  wedi  bodUoni    ei    hanau,   dyby^îd,   fod  pinlerfyuiai  Mr. 


ttB.  MOBRTS  DAYIBd.  ÌÚ9 

Dayies  yn  ddi-alw-yn  ol,  ychwanega,  "  As  yòn  bave  stated  în  yonrs  that 

yoa  are  a  conscientious  Dissenter,  it  wiìl  be  nseless  íor  yon  to  wait  on- 

Mr.  Hugbes  abont  it,  as  he  conld  not  tbink  anytbing  more  abont  it."* 

Yr  oedd  Mr.  Jones  yn  gyfaiU  cywir  i  Mr.  Dayies ;  dyma  y  gẃr  y  mynai 

Mr.  Abrabam  Jones  ei  fod  yn  fwy  ei  swn  am  lytbyr  a  gawsai  oddiwrtbo 

0  Syston  nag  ydoedd  am  nn  o  epistolan  Panl !     Diammben  befyd  ei 

fod  yn  edrycb  ymlaen  gyda  byfrydwcb  neillduol  at  ei  gael  dracbefn  yn 

gymydog  iddo.     Ac  fe  allai  nad  ydoedd  efe,  mwy  nag  ysgrifenydd  ei 

lythyr,  yn  galln  gweled  fod  yr  anbawsder  a   orchfygasid   yn  Syston 

yn  hollol  anorcbfygol  yn  Llanfyllin.     Ond  nid  oedd  Metbodìstiaid  yn 

Syston ;  mae  yn  ddiammben  befyd  mai  am  ysbaid  yr  oedd  Mr.  Dayies 

wedi  meddwl  aros  yno,  er  mwyn  manteision  neilldnol  oeddent  o  werth 

yn  ei  olwg  ar  y  pryd  ;  ac  yr  ydoedd  wedi  dyfod  oddiyno,  a  hyny  yn  sicr, 

yn  nn  petb,  am  nad  allasai  gael  yno  y  manteision  creíyddol  a  fuasent 

yn  ei  gyrbaedd  yn  Llanfyllin.     Ond  beth  bynag  am  Mr.  Jobn  Jones  y 

Oürrier,  yr  oedd  llygad  eryraidd  Mr.  Jobn  Jones  y  Shop  yn  gweled 

trwy  y  mater  yma  ar  nnwaitb,  a'i  galon  ddewr  yn  llawenbâu  yn  y 

penderfyniad  y  daetbai  ei  gyíaiU  iddo.     Drannoeth   ar  ol  llytbyr  y 

Currier,  dyma  lytbyr  oddiwrtbo  yntau.     "Dear  Friend, — Your  con- 

ditions  would  not  suit  tbe  Bector;  but  neyer  mind;  you  are  on  the 

right  side  of  the  bedge ;  it  was  you  tbat  yirtually  ref used,  and  yon 

may  depend  upon  it  tbat  your  adherence  to  yonr  principles  wiU  haye 

a  better  effect  tban  if  you  bad  basely  renounced  tbem  for  the  sake  of  a 

comfortable  situation.    Taking  eyery  thing  into  consideration,  I  do 

firmly  belieye  tbat  yon  had  better  establisb  a  school  here  immediately, 

for  depend  upon  it  ýou  will  be  supported.     Besides,  you  can  baye  from 

30  to  40  cbildren  to  begin.     Therefore  come  oyer  as  you  intended  on 

Monday.     Be  snre,  and  don't  delay."    Ymhen  ychydig  ddyddian,  cawn 

y  ffüü  ganlynol  o  Card    yn    cael    ei    anfon    i    Mr.  Jones    am   ei 

gymeradwyaetb : — 

MORRIS   DAYIES. 

Bespectfally  înforms  the  Pablic  that  he  intends 

opening  a  School  at  Llanfyllin,  on  Monday, 

the  6th  of  March,  1826. 

TSBMS. 

8.     D, 

Beadíng,  per  Qaarter     ...  ...  ...  8  0 

Writíng            ...            ...  ...  ...  ö  0 

£n^lish  Grammar           ...  ...  ...  6  0 

Arithmetic  and  Book-keepîng  ••  ...  7  0 

Geometry  and  Mensuration  ...  ...  10  0 

Entrance          ...            ..<  ...  ...  1  0 

%*   The  School  will  be  condacted  npon 
the  old  System,  and  the  most  scmpuloas 
attention  wìll  be  paid  to  the  Instruction 
and  the  Morals  of  the  Children. 

♦  Mae  yn  deg  dyweyd  fod  y  ddau  lytliyr  ncliod  wedi  eu  hysffrifenn  rn  Uawer  mwy 
ysgoleigaidd  nag  y  gsdiai  Mr.  John  Jones  wneyd.  Dyma  eDgraifrt  deg  o'i  arddnU  ef  yn 
ŷ  UythyTau  a  ysgrifenai  ei  honan,  as  mewn  Uawysgrif  dra  anghelfydd,— "  My  Dear  Morris 
beshare  to  wrigtit  me  a  Loag  LEjTrSR  &  how  my  oald  Friend  Mr.  Brees  is  gettine  on," 


t  wngtit  me  a  Loa^  LEjTrSR  &  how  my  ( 
«Mí.    JIUM3  yn  amiwg  y  byddai  amryw  yn  ysgrifenn  dirusbu  «l  ŷ  «  «/uc»u  víj  wu.  ^j  u«,>muw  wm». 
wbU  fyddai  gan  ei  gyfaUl  gael  gair  ya  ei  lawysgrifen  ef  ei  hnn,  er  mor  garbwl  oedd. 


UdO  kB.    M0BB16   DAVIB8» 

Oymeradwyir  y  cjnlliin,  gyda'r  sylw  y  dylasìd  crybwyll  ymhle  yn 
Llanfyllin  yr  oedd  yr  ysgol  i  gael  ei  chadw.  Yn  ngwaelod  yr  un 
llythyr,  ychwanegir, — "The  object  of  your  tender  passion  is  from 
home  since  Satorday,  at  Llanwyddyn.  When  she  retnms,  the  letter 
wiil  be  safely  deiiyered."  Yr  oedd  eisieu  gofal  neiUduol,  y  dyddiaa 
hyny  o  hostage  uchel,  am  beidio  ychwanegu  ond  Ueiaf  ag  a  ellid  y  ffordd 
hono  at  gyllid  y  llywodraeth  !  Yr  ydym  yn  gweled  yn  y  Uythyran  a 
dderbyniai  Mr.  Dayies  mor  dra  goíalus  yr  oedd  ei  gyfeillion  ef,  fel 
pawb  yn  wir,  am  hyn.  Fynychaíf,  danfonid  Uythyr  gyda  rhywnn  a 
íyddai  yn  dygwydd  myned  y  fiPordd  hono,  a  dysgwÿlid  am  amser  maith 
weithiau  i  gael  y  cyfleusdra.  Danfonai  ei  deulu  i  Syston  gyda  rhai  a 
fyddent  yn  gyru  gwartheg  i  Leicester.  Danfonasid  y  llythyr  o  eiddo  Mr. 
Jones  y  cyíeiriasom  ato  "  obliged  by  Mr.  Baxter  ;"  a  diammheu  fod  y 
llythyr  i  ba  un  yr  ydoedd  yn  atebiad,  gyda'r  amganedig  at  wrthddrych 
ei  serch,  wedi  ei  anfon  mewn  modd  cyffelyb.  Enw  yr  nn  a  ennillasai 
galon  Mr.  Dayies  oedd  Mary  Eyans,  merch  i  un  Bobert  Ëyans, 
Henrhyd  fawr,  Llanfyllin.  Yr  oedd  hi  ar  y  pryd  heb  dad  na  mam,  ac 
yn  aros  yn  nheulu  Mr.  Jones.  Yn  fuan  wedi  iddo  ddyfod  i  Lanfyllini 
priodasant,  Ganwyd  iddynt  ddwy  o  ferched,  un  o  bà  rai  a  fu  farw  yn 
ei  mabandod.  ac  y  mae  y  llall  yn  fyw.  Byr  iawn  fu  eu  bywyd 
príodasol;  dim  ond  tair  blynedd.  Bu  Mrs.  Dayies  farw  yn  1839»  yn 
â4  oed,  a  bu  Mr.  Dayies  yn  weddw  o  hyny  hyd  ddiwedd  ei  oes.'i^ 

Arosodd  efe  y  tro  hwn  yn  Llanfyllin  am  ddeng  mlynedd,  hyd  1836. 
Yn  ystod  ei  arosiad  yn  Llanfyllin,  yn  1831,  ymddengys  iddo  am  ryw 
yspaid  deimlo  tuedd  ar  ei  feddwl  i  ymgymeryd  âV  gwaith  o  bregetha. 
Àc  o  herwydd  y  Iledneisrwydd  a  deimlai  wrth  feddwl  am  y  peth,  fe 
amlygodd  ei  deimlad  gyda  golwg  arno  wrth  ei  gyfttill  Mr.  Jones  mewn 
Ilythyr.  Y  mae  ei  Iythyr  yntau  yn  cynnwys  ei  atebiad  ar  gáel.  Ac  y 
mae  yn  un  doeth  a  charedig  iawn.  Gofìdiai  nä  fuasai  wedi  meddwl 
am  ymgynghori  â  rhai  o'i  gyfeillion  oeddent  henurìaid  ac  yn  fwy 
cymhwys  nag  ef  i'w  gyfarwyddo  yn  wyneb  y  fath  amgylchiad  pwysig ; 
ond  gan  iddo  ddewis  crybwyll  y  peth  iddo  ef,  nid  oedd  yn  petmso 
dyweyd  yr  hyn  a  ymgynnygiai  i'w  feddwl.  "Yr  ydych  chwi  eich 
hunan  wedi  crybwyll  eisoes  rai  rhwystrau  yn  y  fifordd  Tr  fath  anturiaeth, 
fel  nad  oes  anghenrheidrwydd  i  mi  son  am  danynt,  a  minnau  heb  fod 
genyf  ddim  i'w  roi  yn  erbyn  eich  buchedd,  ac  yn  Ilwyr  gredu  íod 

byddai  nid  yn  anfpiycli  yn  ychwanegu,  .er  boddloorwydd  ei  ''Dear  Mòrris,"  ac  weithÌAu 
mewn  pencü,  y  cai  gly wed  yn.bnr  fnan  oddiwrtho  ef  ei  hanan.  Ond  y  mae  y  ddan  lythyr 
uchod  wedi  eu  hysgrifenu  yn  Uawer  gwell,  o  ran  cŷfonsoddiad  a  llawysirifen,  ac  yn 
amlwg  gan  ry wun  ag  oedd  ar  delerau  pur  dda  &'r  **  Key.  Mr.  Hoghe»." 

♦  A  ganlyn  ydjrw  Beddargráff  Mrs.  DftYies  a'i  bîíban  yn  mŷnwent  Uanfynin : — 

Sacred  to  the  Memory  of  Mary,  wife  of  Morris  Dayies,  Schoolmastery 
who  died  Jufie  26th,  ld2»:  Aged  24  yeart. 

TÌTÌon,  serchog,  hawddgar  ydoedd, 
Yn  ei  bywyd,  diargyhoedd ; 
«  Tymmor  bvr  a  gafodd  yma» 

Brysiodd,  hedoddÿ  i'w  gorphwyafa. 

AIso^ 
BÍary,  daughter  of  Morris  and  Mary  Davies,  who  died  May  17th,  1880 : 
Aged  11  months,  13  days. 
Y  fecîian,  o'i  hafiechyd, 
AihoUboen,  aeth  i  weU  byd. 


MS    VOBBIS  BATIBS.  SSl 

eich  gwrbodaeth  athrawiaetbol,  &c.,  yn  belaetbacb  na  llawer  ag  sydd 
eisoes  wedi  esgyn  yr  areithía.  Nid  oes  genyf  ond  yn  unig  grybwyll  fy 
nghynghor  bach  mewn  modd  gocheliadol,  sef  yw  hyny, — Na  bo  î  chwi 
yn  y  first  start  fyn'd  dan  yr  enw  pregethwr,  rbag  i'r  rhwystrau  ag  y 
byddo  i  chwi  eu  cyfarfod  chwyddo  yn  fynyddau  rhy  anhygyrch  i  chwi 
eu  dringo;  ond  mewn  cyfarfodydd  gweddi,  a'r  cyffelyb  gyfleusderau, 
c)Tnerwch  y  bennod  yn  yr  hon  y  bydd  y  testun  ag  y  buoch  yn  Uafurio 
yn  rhagbarotöawl  arao,  a  dywedwch  ychydìgyn  eglnrhâd  ar  yr  adnodau 
hyd  nes  d'od  at  y  testun  ;  ac  os  byddwch  yn  cael  rhwyddioeb  ymadrodd 
a  goleu,  ymhelaethwch  ar  y  testun,  yn  ol  eich  bwriad.  Ond  os  afrwydd 
B  thywyll  fydd,  lloffa  ychydìg  dywysenan  hyd  ddiwedd  y  bennod  fydd 
y  modd  doethaf.  Felly  ei  threio  fel  yma  am  ryw  dymmor,  yr  hyn  a'ch 
galluoga  ì  famu  yn  well  pa  un  a  ydyw  yr  Arglwydd  yn  eìch  galw  ai 
peidio  at  y  rhan  yma  o'i  waith.  A  phe  deuai  orfod  amoch  roi  i  fyny, 
ni  fyddai  y  groes  mor  drom  i'w  dwyn,  dybygaf,  ag  a  fyddai  rhoi  i  fyny 
wedi  ei  dechreu  yn  y  pulpud."  Buasai  yn  dda  i  lawer  o  ddynion  tra 
rbagorol  pe  buasai  ganddynt;  dan  gyffelyb  amgylchiadau,  y  fath 
gynghorwr  doeth  i  agor  eu  calon  iddo.  Y  mae  yn  ddiau  na  fu  Mr. 
Dayies  yn  hir  heb  weled  gwerth  ei  gynghor,  ac  yn  cael  allan,  yn  ei 
amddifadrwydd  hoUol  o  bob  rhwyddineb  a  nerth  fel  ymadroddwr,  nad 
ydoedd  **  yr  Arglwydd  yn  ei  alw  at  y  rhan  hono  o'i  waith." 

Erbyn  1886,  yr  ydoedd  wedi  blino  ar  gadw  ysgol,  ac  yr  ydym  yn  ei 
gael  yn  myned  i  swyddfa  Mr.  John  WìUiams,  Cyíreithiwr,  o  Lanfyllin. 
Tmhen  ychydig  yr  ydym  yn  ei  gael  yn  aros  am  dro  yn  Mhwllheli,  ac 
wedi  hyny  yn  Mhorthmadog  fel  ysgrifenydd  i  gyfreithwyr.  Bu  gyda'r 
gorchwyl  yma  hyd  1844;  tuag  wyth  mlynedd,  pan  y  decbreuodd 
drachefn  ar  ei  hen  orchwyl  fel  athraw  yn  Ysgol  Frytanaidd  Pont- 
ynysgalch,  rhwng  Tremadog  a  Phorthmadog.  Fe  adawodd  ar  ei  ol 
goffadwriaeth  hynod  o  ddymunol  yn  MhwIIheli.  Sonir  eto  am  ei 
wasanaeth  neillduol  yno  gyda  y  cânu  cynnulleidfaol,  ac  yn  arbenig  am 
y  fraint  o  gael  bod  yn  aelod  o'i  ddosbarth  yn  yr  Ysgol  Sabbothol.  Yr 
ydoedd  yn  Nhremadog  yr  un  modd  yn  barchus  ac  anwyl  gan  bawb. 
Ysgrifena  hen  gyfaill  iddo  o'r  ardal  hono,  Mr.  Job  Thomas,  fel  y  can- 
Iyn: — ''Gellir  dywedyd  am  dano  tra  yma  ei  fod  yn  un  a  berchid 
gan  bawb.  Yr  ydoedd  yn  hynod  o  lafarus  gyda'r  ieuenctyd,  yn  eu 
hegwyddorif  a'u  dysgu  i  gânu,  &c.  Gyfansoddodd  lawer  o  dônau  a 
phennillion  dirwestol.  Yn  mynwent  Gapel  y  Garth,  Porthmadog,  y 
claddwyd  ei  fam,  ac  yr  wyf  yn  meddwl  yn  sicr  mai  hi  oedd  yr  ail  a 
gladdwyd  yn  y  fynwent,  Ile  y  mae  ei  beddfaen,  ac  englyn  o  waith  Mr. 
Dayies  arno.    A  ganlyn  yw  yr  hyn  sydd  ar  y  gàreg  fedd : — 

'Ooffadwriaeth  am 

Ifary  Morris,  Brongamlan,  Mallwyd, 

gweddw  Richard  Morrìs,  ^nt  o 

Bennant  im,  yn  yr  nn  plwyf. 

Bu  £Arw  yn  y  c&ef  lion  Medi  4ydd,  1847, 

Yn  77  mlwydd  oed. 

Dawiol  oedd,  nn  dawel  iawn,-^  rodiad 
Diw'radwydd  ac  nniawn ; 
CyfTd  yr  lesa  cyfiawn 
Ifii  Ìlwch  i  ddedwyddwch  llawn. 
p3 


â3'^  MB.    MOBUIB   DAYJBS. 

Ba  am  yr  yspaid  y  bu  yn  dyíod  i  Dremadog  yn  ddechreuwr  cânii 
yn  y  capel,  ac  yn  gyfaill  mawr  gan  y  Parch.  John  Jones.  Byddai  raid 
iddo  gymeryd  rhan  bob  amser  yn  ngwaith  y  Soeiety;  gwnai  hyny  yn 
wylaidd  iawn,  ond  bob  amser  i  bwrpas.  Wedi  adeiladu  capel  y  Garth, 
Porthmadog,  symudodd  yno,  ac  yno  y  gwnaed  ef  yn  âaenor,  yn  yr  hon 
swydd  bu  yn  un  defnyddiol  iawn  nes  ymadael  oddiyno  i  Eangor." 
Daeth  i  Fangor  yn  1849.  Bu  yno  am  beth  amser  yn  ysgrifenydd 
masnachol,  ac  wedi  hyny  am  lawer  o  flynyddoedd  yn  swyddía  Mi. 
Lloyd  Jones,  y  Cyfreithiwr. 

Mae  yn  hawdd  genym  ddeall  ei  fod  yn  ysgolfeistr  manwl  a  medms. 
PrÌD  y  gallem  feddwl  ei  íod  yn  rhagorì  mewn  gallu  i  ddal  yr  awenan, 
a  sicrhàu  dysgyblaeth  gref  a  heddychlawn  yn  ei  ysgol.  Yr  oedd 
hyny,  gyda'r  anfantais  oedd  yn  ei  ffordd  yn  ol  yr  "old  style,"  chwedl 
yntau,  i  sicrhâu  dim  arolygiaeth  ar  y  dosbarthiadau  ond  a  ddygid 
ymlaen  yn  uniongyrchol  ganddo  ef  ei  hunan,  yn  gwneyd  fod  cadw 
ysgol  iddo,  o  an^henrheidrwydd,  yn  orchwyl  trafferthus  iawn.  Felly 
y  profasid  ef  o*i  flaen  gan  Dafydd  Ddu  Eryri — 

Gweini  ymysg  eginaa  mân — ^yr  ydwy^ 
Yn  greadnr  egwan ; 
Deg  wyth,  dim  diogi  weithian, 
Dim  eilio,  dim  ceincio  cân. 

I  ddynion  ieuainc,  dy weder,  a  f uasent  yn  awyddus  i  fyned  ymlaen  eu 
hunaÌD,  buasai  cyfarwyddiadau  Mr.  Davies  o  ddirfawr  werth.  Ond 
prin  y  gallwn  feddwl  am  dano  fel  yn  meddu  llawer  o  gymhwysder  i 
addysgu  plant,  yn  enwedig  llawer  o  blant.  Er  ei  fod  y  tirionaf  yn 
fyw,  eto  gan  nad  oedd  yn  meddu  llawer  o  ddawn  er  eu  llywodraetha, 
ni  fuasai  yn  anhawdd  iddo  golli  ei  amynedd,  ac  yna  byddai  pobpeth  yn 
colli.  Ymddangosodd  y  llinellau  canlynol  yn  y  Gamaroon  Heraìd, 
copi  o  ba  rai  a  ddanfonwyd  ato  yntau,  pan  ydoedd  yn  cadw  yr  ysgol 
yn  Mhorthmadog.  Eu  hawdwr  ydoedd  Mr.  David  Williams  Breese, 
o  Borthmadog. 

THE  yiLLAGE  SCHOOLMASTER. 

Saggested  by  hearìng  Mr.  Morris  Da^ies's  bell-ringîng  at  2  o'clock, 
Angnst  9th,   1844. 

The  bell  strikes  two  !  behold  each  nrchin  start, 

And  flying  t'wards  the  school,  desért  his  sport. 

The  scnoolroom  entered,  with  submissÌYe  creep, 

He  at  the  master  darts  a  furtiye  peep  ; 

Then  to  his  de8k  with  noiseless  step  repairs, 

And  soon  lost  in  a  study  deep  appears. 

Now  see  the  master  mount  his  dreaded  throne, 

With  witherinff  frown !  and  in  a  thundering  tone 

To  every  schoolboy  mak6  his  pleasnre  known. 

Hark !  echoing  throngh  the  scnool,  the  dreadful  cane 

Upon  the  desk  re3onnds'(and  ne'er  in  Yain) ; 

For  see  each  nrchin,  with.  convulsÌYe  quake, 

Clap,  with  instinctÌYe  awe,  his  hand  upon  his  back  I 

The  master,  satisfled  with  this  display 

Of  meek  submission  to  his  canish  sway, 

Takes  out  a  book,  a  look  of  terror  wears, 

And  in  the  pa*^  forgets  hìs  g^t  schoUstio  cares. 

Now  see  eacìi  youuker  lose  his  former  dread, 

And  pens  and  io^pots  hurl  at  his  opponeat*s  head 


HB.  liOBBIS  DAYIES.  ^38 

Now  seems  all  qiiiet  in  disorder  lost, 

Each  other  they  in  accents  lond  accost 

When  see  the  angry  yonth  Instrnctor  rise  ! 

Ganes  in  his  looâ  and  birchrods  în  his  eyes ! 

His  awfnl  "very  well!"  sonnds  throngh  the  room, 

And  each  anticipates  his  floggish  doom  ! 

With  looks  askant,  and  wim  a  downcast  mien, 

Fast  scudding  to  the  seats  the  imps  are  seen. 

This  yictory  achieyed,  the  master  gíyes 

The  well-ki]own  sign,  and  each  grim  nrchia  leayes : 

Then  with  a  look  which  might  a  saint  adorn, 

He  leayes  the  schoolhonse  ml  the  following  mom ! 

Mae  yn  sicr  fod  y  dernyn  nchod  yn  fwy  o  ddychan  ar  gymerìad 
cytfredin  ysgolion  elfenol  y  dyddiau  hyny,  nag  ydoedd  o  ddesgrifiad  o*i 
ysgol  ef ;  er  na  fyddai  yn  naturiol  i  ni  ddysgwyl  fod  ei  ysgol  yntau  yn 
gwbl  glir  oddiwrth  yr  aDnhreín  y  cyfeirîr  ato.  Ond  gyda'i  hynawsedd, 
ei  fedrnsrwydd  i  gânu,  y  cydymdeiffllad  a  ddengys  yn  ei  emynau  i 
blant  â'u  natur  a'u  hysbryd,  ynghyda'r  awyddfryd  a  deìmlai  gŵr  mor 
gydwybodol  ag  ef  am  ddwyn  ei  ysgoleigion  ymlaen,  mae  yn  rhaid  íod 
ysgol  Mr.  Morris  Dayies  y  dyddiau  hyny  yn  ysgol  dda.  Ar  yr  un 
pryd,  gan  ei  íod  mor  araf  yn  èi  symudiadaa,  ac  heb  y  fantais  o  gael 
training  priodol  i'r  gwaith,  nid  ydym  yn  synu  fod  un  o'r  Inspectors, 
wftdi  arolygu  yr  Ysgol  Frytanaidd  oedd  dan  ei  ofal,  yn  dyweyd  wrth 
y  diweddar  Mr.  Williams,  Tu  hwnt  i'r  bwlch,  "He  may  be  a  good 
scholar,  but  not  a  good  teacher."*  Fel  Ysgrifenydd,  y  mae  genym  y 
tystiolaethau  uchaí  i'w  fedr  a'i  ffyddlondeb.  Yr  oedd  ei  lawysgrifen 
yn  hynod  o  brydferth ;  byddai  yr  oll  a  wnelai  bob  amser  yn  berfifaith 
gywir;  fe'i  ceid  yn  wastadol  hefyd  wrth  ei  bost;  a  pbob  amser  gellid 
ymddiried  ynddo  fel  corfforiad  o  fipyddlondeb  a  gwirionedd.  Yr  oedd 
yn  ddyeithr  ar  ryw  olwg  fod  gŵr  ag  oedd  yn  meddu  y  íath  gỳmhwys- 
derau  yn  ymfoddloni  ar  gylch  o  laíur  mor  ddiymhongar,  ac  mor 
ddiennill.  Ond  yr  ydoedd  efe  ymhell,  yn  y  golygiad  yna,  oddiwrth 
"osod  ei  feddwl  ar  uchelbethau."  Os  cai  ymborth  a  dillad,  a  modd  i 
gyfrann  ychydig  at  waith  yr  Arglwydd  lesu,  ac   i  bwrcasu  ambell  i 

*  Wedi  ysgrifenn  y  llinellan  nchod,  derbyniasom  lythyr  caredîg  oddiwrth  y  Parch. 
Joseph  Morrw,  Kel8o  Villa,  Cotham  Brow,  Bristol,  yr  hwn  fel  un  o  blant  Uanfyllin,  a 
fnasai,  hyd  yn  nn  ar  ddeg  oed,  yn  ysgol  Mr.  Dayìes.  Fel  y  canlyn  y  desgrifia  yr  argraff 
a  adawoad  ar  ei  feddwl : — 

"I  recollect  well  the  personal  appearance  of  my  old'master— his  trim,  preacherliìee 
appearance.  There  was  also  a  sweet  gravity  abont  him  which  impressed  my  boyish 
heart,  and  I  felt  that  he  eiercised  oyer  us  the  power  of  gennine  goodness.  He  tanght  ns 
the  "three  R*8**  in  the  style  in  which  the  mysteries  of  Elementary  edncation  were 
imparted  in  those  long-past  days.  I  recollect  how  I  nsed  to  be  struck  with  the  style  of 
hÌB  penmanship,  and  his  loye  of  singing.    We  nsed  to  sìng, 

Glory,  hononr,  praise  and  power,  &c., 

at  the  close  of  the  aftemoon  school.  I  don't  recollect  anything  about  his  mode  of 
discipline ;  I  only  remember  him  put  out  much  once  by  a  boy  who  interposed  when  Mr. 
Daries  was  correcting  his  younger  brother.  The  boy  held  out  an  opened  penknife 
towards  the  master,  who  was  very  much  disturbed.  *  «  » 

Ife  "  I  have  long  wished  to  obtain  some  particulars  of  the  life,  labours,  and  death  of  one  who 
left,  though  not  a  very  distinct,  yet  deep  impression  upon  my  early  life,  and  who,  under 
Ood,  was  one  of  the  instruments  who  helped  to  caboli  my  untrained  nature,  and  íLt  me. 
for  some  little  Bervice  for  Christ  40  years  uter." 


931  MB.   MORBIS    DàYIES. 

lyfr,  a  hamdden  i  ddilyn  ei  Uoff  efrjdiau,  p  ydoedd  efe  yn  ddiolcbgar 
iawD,  ac  yn  berffaith  foddlawn  i  bobl  eraiU  gáel  y  gofalon  a*r  antur- 
iaethan,  ynghyd  ag  unrhyw  wobrwyon  a  allent  ennill  trwyddynt. 

Yr  ydoedd  ei  arferion,  fel  y  gallesid  dysgwyl,  yn  gwbl  reolaidd;  ac 
oddieithr  ambell  i  anhwyldeb  bilious,  cafodd  iechyd  rhagorol  ar  hyd  ei 
oes.  Ac  yn  y  misoedd  diweddaf,  nid  oedd  dim  byd  arno,  ond  fod  natar 
yn  methu  dal  yn  hẁy,  ac  yn  graddol  ymoUwng.  Yr  ydoedd  yn  hynod  o 
siriol  a  charuaidd  yn  ei  waeledd  olaf.  Ehoddai  bòb  tro  yr  un  atebiad  i 
ymofyniadau  ei  gyfeillion,— ei  fod  ef  **  yn  bur  dda,  yn  hollol  ddiboen,  yn 
eysgu  yn  rhagorol,  ac  yn  bwyta  yn  dda,  ac  yn  cael  blas  ar  ei  fwyd;" 
gan  ychwanegu — gyda  gwên  ydoedd  ymron  yn  gydnabyddiaeth  fod  yn 
dra  afresymol  iddo  dan  y  fath  amgylchiadau  ystyried  ei  hun  yn  ŵr  claf 
0  gwbl — '*  ond  fy  mod  yn  bur  wan"  Yr  oedd  brenin  y  dychryniadaa 
yn  ei  achos  ef  fel  pe  buasai  wedi  anghofìo  ei  erwindeb  arferol,  ac  yn 
ymwneyd  âg  ef  yn  y  dull  tyneraf  ag  oedd  yn  bosibl  iddo.  Yr  ydoedd 
i'w  "  ryddhâu  oddiwrth  faich  o  gnawd ; "  gan  fod  hyny  yn  anocheladwy, 
yr  oedd  yn  rhaid  ei  wneyd;  ond  mynai  gy âawni  y  gorchwyl  gyda'r  fath 
ledneisrwydd  tyner  fel  mai  prin  yr  ydoedd  marw  iddo  ef  yn  ddim 
amgeii  nag  ymddeffröad  araf  a  gwynfydedig  i  ogoniant  tragywyddol 
fywyd.  O  gryfder  a  gwydnwch  natur,  fe  gyrhaeddodd  yn  agos  i 
bedwar  ugain  mlynedd,  a  hyny  heb  nemawr  anmhariaeth  i*w  weled  ar 
ei  nerth  mewn  na  chorff  na  meddwl;  ond  wedi  cyrhaedd  mor  bell, 
fe  ddechreuodd  wy wo  ac  adfeilio ;  a  pharhâu  a  wnaeth  i  fyned  wanach 
wanach,  nes  o*r  diwedd,  ar  y  lOfed  o  Medi,  1876,  ychydig  ddyddiau 
cyn  cyrhaedd  ei  bedwar  ugeinfed  mlwydd  oed,  yr  hunodd  yn  dawel  yn 
yr  lesu. 

Fan  y  mae  eìn  cyfeillion  yn  fyw  ac  yn  abl  i  ddal  ymlaen  gyda'n 
llafur,  prin  yr  ydym  yn  cymeryd  hamdden  i  ystyried  yn  briodol  y 
gwerth  sydd  ynddynt.  Mae  y  ddiareb,  "  A  fyn  glod  bid  farw,"  yn 
wir  mewn  ystyr  Ilawer  uwch  nag  a  olygir  yn  gyffredin.  Nid  yn  unig  y 
mae  y  chwithdod  o  golli  ein  cyfeillion  yn  peri  i  ni  anghofio  eu  beiaa  a 
mawrhâu  eu  rhagoriaethau,  ond  wedi  eu  colli  yr  ydym  yn  gweled  mor 
wag  ydyw  y  bwlch  a  adawsant  ar  eu  hol,  ac  mor  werthfawr  y  gwasan- 
áeth  a  gyâawnwyd  ganddynt.  Fe  gy  merwyd  hamdden  yn  amgylchiad 
Mr.  Davies,  rhy w  flwyddyn  cyn  ei  farwolaetb,  i  roddi  peth  ystyriaeth  i 
deilyngdod  ei  gymeriad  a  mawr  werth  ei  wasanaeth  i'w  genedl,  trwy 
roi  cyfleusdra  i'w  gyfeiUion  a'i  edmygwyr  i  gyfranu  tuag  at  wneuthnr 
Tysteb  iddo,  yr  hon  a  g^^flwynwyd  yn  Ngbapel  Twrgwyn,  Upper  Ban- 
gor,  Tach.  9,  1876.  Anaml  iawn  y  gwnaed  unrhyw  waith  o'r  fatb  yn 
fwy  parod  ac  ewyllysgar.  Amlygai  nifer  helaeth  o  gyfeiIUon  hyfryd- 
wch  neillduol  mewn  cyfranu,  a  dadganai  pob  un  a  wnai  hyny  mor 
ryfeddol  o  uchel  y  safai  Mr.  Davies  yn  ei  olwg.  Gyrhaeddodd  yn  agos 
i  Ddau  Gant  o  Bunnau.  Yr  ydoedd  ar  gyfrif  ei  gwerth  arianol  yn  ateb 
dyben  rhagorol  mewn  Ueddfu  ei  bryder  ar  derfyn  einioes ;  ond  yr 
ydoedd  gymaint  yn  werthfawrocach  yn  ei  olwg  fel  amlygiad  o  barch  a 
chariad  ei  gyfeillion,  a  hyny  tuag  at  un  nad  ydoedd,  yn  ei  olwg  ei  boD, 
erioed  wedi  haeddn  dim  o'r  fath  beth !  Yr  oedd  yn  foddhäol  fod  y  fath 
gyfleusdra  wedi  ei  gymeryd  i  roddi  ar  ddeall  iddo,  tra  eto  yn  ein  plith, 
mor  garedig  y  teiinlai  ei  gyfeillion  tuag  ato ;  a  theimlai  yntau  yn 


HB.  H0RBI8  DAYIBS.  235 

^diolcbgftr  îflwD  am  y  fath  amlygiad  o'n  tirìondeb.  Ond  pan  alwyd  eí 
ymaith,  fe  d4e&owyd  teimladan  dyfnaoh  íyth  gyda  golwg  amo.  Yn 
wir,  nid  ydyw  yn  ormod  dyweyd  fcd  "yr  hoU  bobl  yn  ei  fawrhâu."  Yr 
oedd  miloedd  o  bobl  fwyaí  golenedig  Cymra  yn  goríod  teimlo  iod  gŵr 
mawr  wedi  myned  i  orphwys;  ond  yn  Mangor  a*i  hamgylchoedd,  yr 
oedd,  nid  yn  nnig  y  rhai  a  wyddent  am  werth  ei  laínr  Úênyddol,  a'r 
rhai  a  gawsent  y  ir^int  dros  gynifer  o  âynyddoedd  o  rodio  gydag  eí  "  i 
dý  Ddaw  ynghyd,"  ond  y  rhai  na  wyddent  ei  fod  yn  llenor  o  gwbl,  a'r 
rhai  a  deimlent  iod  gwahaniaoth  golygiadau  a  eh^'sylltiadau  cymdeith- 
ftsol  wedi  gosod  gi^endor  go  iawr  rhyngddynt  âg  eí,  ì'e  y  rhai  mwyai 
anystyriol  a  rhyiygus  yn  yr  holl  gymydogaeth,  yn  ymsynio  mewn  dwin 
barchedigaeth  à'i  deilyngdod,  ac  yn  teimlo  iod  ei  iarw  yn  golled 
iddynt  oU. 

A  beth  a  barai  hyn  ?  Nid  ydoedd  eie  yn  gyfoethog ;  nid  oedd  mewn 
seiyllia  i  gario  dylanwad  mawr ;  yr  ydoedd  ymheli  o  fod  yn  ddoniol  neu 
ymadroddus;  ac  ni  chymerodd  erioed  ond  ychydig  iawn  o  ran  yu 
achoslon  cyhoeddus  y  ddinas ;  ac  eto  dyma  yr  hoU  bobl  yn  galaru  am 
dano,  ac  yn  rhoddi  iddo  gladdedìgaeth  tywysog.  Nid  ydyw  yn  beth 
anghyffredin  i  ddynion  ddymuno  i'r  byd  deimlo  yn  ddwys  ar  ol  eu 
colli;  ac  nid  ydyw  yn  ormoíd  gan  gyfeillìon  weithiau  fyned  gryn  lawer 
allan  o'n  ffordd  er  mwyn  gosod  tipyn  o  iawredd  ar  ymadawiad  eu 
pertbynasau.  Ond  y  mae  m^wredd  felly,  a  fo  yn  werth  dim,  yn  rhyw- 
beth  a  raid  godi  o  hono  ei  hun,  o  galon  y  bobl,  heb  ei  geisio,  ac  yn  sicr 
heb  ei  brynu.  Dywed  Milton  fod  Shakespeare  mor  anrhydeddus  yn  ei 
iarwolaeth,  iel  y  buasai  breninoedd,  er  mwyn  cael  y  iath  ieddrod,  yn 
dymuno  marw. 

And  80  sepiilchred  in  snch  pomp  dost  lie, 
That  Idngs  for  snch  a  tomb  womd  wìsh  to  dìe. 

Yr  un  modd  buasai  yn  dda  iawn  gan  lawer,  mae  yn  ddiammheu,  pe 
buaaai  claddedigaeth  fel  yr  eiddo  Mr.  Morris  Dayies  yn  rhywbeth  a 
allesid  erchi,  a'i  wneyd  to  order.  Ond  ie  ddaeth  iddo  ef  heb  iddo 
erioed,  yn  sicr,  gymaint  a  dychymygu  y  buasai  neb  yn  meddwl  am  ei 
anrbydedda  yn  y  fath  iodd. 

Ac  nid  oes  ond  un  esboniad  i'w  roddi.  Yr  oedd  y  cymeriad  anrhyd- 
eddus  a  ennillasai,  ac  a  gadwodd  am  iaith  flynyddoedd,  yn  gwneuthur  y 
iath  barch  iddo  yn  anocheladwy.  Mae  yn  ddiau  iod  cryn  lawer  yn  yr 
hyn  a  awgrymai  nn  cyiaiU  eraâ  mewn  ymddyddan  ddydd  ei  angladd,  iel 
rheswm  dros  gyffredinolrwydd  y  parch  a  delid  iddo,r-sei  ei  iod  o'r  iath 
yabryd  tawel  a  thangnefeddus  iel  nad  ydoedd  wedi  tynu  neb  yn  ei  ben. 
Ni  chaiodd  yn  sicr  ei  eni  yn  "  ŵr  ymryson ; "  ac  ni  wnaeth  ond  ychydig 
iawn  erioed  a  allasai  gynhyriu  Demawr  o  wrthwynebiad.  Yn  wir,  fe 
fuasai  yn  dlawd  ar  y  byd  pe  na  fuasai  ynddo  lawer  o  ysbrydoedd  â  mwy 
0  yni  ynddynt  nag  oedd  ynddo  ef,  ^c  yn  ddigon  anturiaethus  i  weith- 
redu,  er  iddynt  trwy  hyçy,  weithiau,  orfod  aflonyddu  ar  ragiarnau  dyn- 
ion,  08  nad  yn  acblysurol  gynhyriu  eu  gelyniaeth.  Fe  wyddai  pawb  ei 
iod  ef  yn  "  fab  tangnefedd,"  ac  ie'i  perchid  am  hyny ;  ond  mae  yn  sicr 
iod  yr  anrhydedd  a  delid  iddo  yn  golygu  ilawer  mwy  yn  ei  gymeriad 
na'r  rfaagoriaeth  nftçäol  o  fod  yn  bywaìth  ac  yn  bawdd  byw  g^dag  ef« 


23G  MB.    MOBBIB    DATIK8. 

Fe  deimlai  pawb,  pa  an  bynag  a  oedd  ea  hadnabjddìaeth  o  hono  y  íaüh 
ag  a'u  gallnogai  i  roi  rbeswm  digonol  am  hyny  ai  peidioi  fod  ynddo  et 
gyínaiad  o  ragoriaethaa  tra  gwertbfawr,  al  fod  mewn  modd  neilldaol 
yn  bawlio  ea  parch.  Yr  oedd  llawer  o  bethaa  da  ynddo  ag  oeddent  ar 
y  wyneb  yn.  amlwg  i  bawb ;  yr  oedd  rhagoriaethaa  eraiU  ag  oeddent 
megys  yn  cael  ea  hawgryma  i'r  rhai  a  ymwnelent  âg  eí,  ac  y  deaent  i 
ymsynied  â'n  bodolaeth  megys  yn  ddiarwybod  iddynt  ea  hanûn ;  ac  íe 
deimlai  y  bobl  yn  gyffredin  edmygiad  dyfnach  íyth  o  hono  wrth  weled 
y  rhai  y  cydnabyddai  pawb  fod  y  fath  bwys  yn  ea  barn,  ac  oeddent  yn 
ei  adwaen  yn  dda,  ac  yn  ilawn  amgyffred  ei  ragoriaethaa,  yn  taln  iddo 
bob  amser  y  fath  ddirfawr  barch. 

Fe  adnabyddid  Mr.  DaTÌes  yn  gyffredin  fel  gwr  doeth.  Yr  ydoedd 
nid  yn  nnig  yn  gwybod  Uawer,  ond  yr  oedd  y  wybodaeth  oedd  ganddo, 
dan  lywodraeth  barn  bwyllog,  wedi  ei  hystyried  mor  dda,  fel  yr  oedd 
ganddo  bob  amser  ymsyniad  clir  a  byw  o'r  hyn  oedd  briodoly  a'r  falh 
lywodraeth  arno  ei  han  fel  na  theimlai  byth  nemawr  o  anhawsder  i 
weithreda  yn  ol  argyhoeddiad  ei  farn.  Fel  Mr.  Charles  o'r  Bala,  yr 
hwn  bob  amser  a  safai  yn  achel  iawn  yn  ei  olwg,  gallai  yntaa  ddiolch 
"  fod  ei  dymher  natariol  yn  fanteisiol  i  ras."  Nid  oedd  perygl  ìddo 
pan  yn  gweled  ac  yn  cymeradwyo  yr  hyn  oedd  iawn,  gael  ei  lasgo  gan 
nnrhyw  nwydan  cryfìon  i  weithredu  yn  wahanol.  Ac  yr  oedd  ei  ffydd- 
londeb  ymarferol  i'r  golenni  oedd  ynddo,  yn  gwnenthar  ei  oleani  yn 
fwy ;  yr  oedd  ei  lygad  yn  dyfod  yn  fwyfwy  par,  a  llewyrchiad  y  gwir- 
ionedd  amo  yn  fwyfwy  llachar.  Yr  ydoedd  yn  radd  o  anfantais  iddo, 
íe  allai,  i  gyrhaedd  synwyr  ymarferol  mawr,  ei  fod  yn  gymaint  llyfr- 
bryf,  ac  yn.  by w  yn  gymaint  yn  nghymdeithas  doethion  y  dyddiaa  gynt, 
ac  eraiU  o  gyfifelyb  feddwl  ymhlith  ei  gydoeswyr,  y  rhai  yr  ydoedd  iddo 
y  fath  roesaw'i  gymdeithasu  à'u  meddyliau  goreu  yn  ea  hysgrìfeniadaa. 
Ac  y  mae  yn  sicr  fod  gweilch  diegwyddor  wedi  cymeryd  mantais  rai 
gweithiau  ar  ei  ddiniweidrwydd  i  wneyd  niwed  iddo  yn  ei  acbosion 
personol,  a  hyny  mewn  fifordd  a  barai  i  lawer  bydolddoethyn  deimlo  yn 
dra  diamynedd  wrth  feddwl  ei  fod  mor  fìol.  Yr  ydoedd  yn  ddiniwed  fel 
y  golomen,  ond  prin  yr  ydoedd  yn  gall  fel  y  sarph.  Ond  os  nad  ydoedd 
yn  gryf  iawn  mewn  callineb,  yr  ydoedd  yn  gadarn  fel  gŵr  doeth;  a 
theimlai  pwy  bynag  a  elai  i  ymgynghori  âg  ef  oddiar  amcan  cywir,  fod 
ei  gyfarwyddyd  yn  dra  gwerthfawr.  Yr  ydoedd  yn  hollol  ddiddichell. 
Os  byddai  dyn  yn  ddigon  o  gnâf  i  gymeryd  mantais  ar  hyny,  fe  allaî 
wneyd ;  ond  fe  eìai  efe  ymlaen  wedi  hyny,  "  yn  ymgais  â  thangnefedd 
ac  yn  ei  dilyn  hi,"  fel  pe  na  fuasai  dim  wedi  dygwydd,  ac  mor  barod  ag 
o'r  blaen  i  wueyd  cymwynas  i  bwy  bynag  a  oíynai  ganddo.  Yr  oedd  yn 
llawer  gwell  ganddo  ddyoddef  cam  nag  ymddigio,  a  cholli  ei  ffydd  yn 
nynolryw.  Ac  fe  allai  pob  ymofynydd  gonest  deimlo  ymddiried  mawr 
yn  ei  synwyr.  Yr  ydoedd  yn  naturiol  bwyllog.  Nid  oedd  perygl  i'w 
dafod  dan  nnrhyw  amgylchiad  redeg  o  âaen  ei  fam.  Yr  ydoedd  ymhell 
o  fod  yn  debyg  i'r  hen  bregethwr  hybarch  ond  ffwdanas  gan  Lewis 
Morrìs,  yr  hwn  a  gwynai  fod  Eobert  Griffîth,  Dolgellaa,  yn  cymeiyd 
cymaint  o  amser  i  feddwl,  a  meddwl,  a  meddwl,  cyn  dyweyd  yr  ud  ?air, 
"  yn  lle  bod  fel  fi,  yn  siarad  yn  gynta'  ac  yn  meddwl  wed'yn !  "  Braidd 
na  theimlai  cyfeillion  Mr.  Davies  y  gallai  fod  y  meddwl  ambell  dro 
mewn  perygl  o  rynu  cyn  cael  ei  wisgo  mewn  geiriaa;  ond  pan  fyddai 


Mfi.   MOBRIS   DAYilLS.  337 

jn  bwysig  eael  y  meddwly  ni  chwynid  yn  dysgwyl  am  dano ;  ao  wedi  ei 
gael,  fe  deimlid  yn  gyffiredin  ei  fod  yn  werth  ei  gadw.  Heblaw  ei  fod 
yn  natnriol  feddylgar  a  phwyllog,  yr  ydoedd  wedi  ei  ddwyn  i  fyny  yn 
nghymdeìthas  duwiolion  syml  oeddynt  yn  barhâns  yn  ymgynghori  â 
Gaìr  yr  Arglwydd,  ac  mewn  canlyniad  yn  cael  ea  '*  hyfforddi  mewn 
barn."  Yr  oedd  hyn  iddo  yn  íantais  o  fawr  werth.  Yr  ydoedd  yn  natur- 
iol  yn  cofio  llawer  o'a  dyfamiadaa,  a'r  geiriaa  doeth  a  lefarent ;  heblaw 
hyny,  yr  oedd  ganddo  ffydd  ddiderfyn  yn  ea  dull  o  weithredo,  sef 
ymgynghori  â'r  Gair,  ac  ymofyn  am  arweiniad  yr  Ysbryd ;  a  mwy  na'r 
cwbl»  íe'i  meddiennid  gan  y  difrifoldeb  a'r  dwfn  barchedigaeth  a  ddangos- 
ent  yn  en  hoU  ymwneyd  â  phethaa  sanctaidd  Daw.  Mor  anfesarol 
wahanol  i  lawer  o*r  dynion  hnnandybas,  ffrom,  cegog,  yn  ein  dyddiau 
ni,  sydd  yn  cynhenu  ynghylch  y  pethaa  mwyaf  gyda  hyídra  sydd  yn 
dangos  ea  bod  mor  bell  oddiwrth  ea  hysbryd  ag  yw  y  dwyrain  oddiwrth 
y  gorllewin,  ac  eto  yn  edrych  i  lawr  gyda  dibrisdod  neiUdaol  ar  y 
crëadoriaid  diniwed  oedd  mor  hawdd  ymhel  â  hwynt  yn  y  dyddian  gynt ! 
Ond  fe  *'  arosodd  "  Mr.  Davies  "  yn  y  pethau  a  ddysgodd,  ac  yr  ymddir- 
iedwyd  iddo  am  danynt."  Yr  oedd  coffadwriaeth  ei  dad  yn  iendigedig 
iddOyi'  ac  y  mae  llythyrau  ei  fam  yn  dangos  fod  ei  gofal  am  achos  yr 
Arglwydd  lesu  yn  llawer  dyfnach  nag  am  ei  hachosion  ei  hunan.  Felly 
yr  eiddo  ei  frawd  Edward.  Pan  ddewiswyd  ef  yn  flaenor  yn  eglwys 
fach  Mallwydy  yr  oedd  ^Mr.  Jones,  Llanfyllin,  yn  edrych  ar  y  peth  ae  yn 
ysgrífenu  ato  yntau  yn  ei  gylch,  fel  yn  golygu  y  fath  gyfrifoldeb  nad 
oedd  gobaith  am  dano  yn  ei  wyneb  o  unlle  ond  o  '*  allu  yr  Addawydd  i 
addurno  ei  weìsion  à'r  holl  gynneddfau  a'r  cymhwysderau  anghenrheid- 
iol ; "  ac  yr  ydym  yn  cael  ei  holl  gyfeillion  y  mae  eu  Uythyrau  wedi 
eu  cadw  ganddo  yn  auadlu  yr  un  ysbryd.  Yr  oedd  ei  efrydiaeth  gyson 
ef  ei  hun  yn  yr  Ysgrythyrau  sanctaidd,  ac  mewn  llyfrau  a'i  cynnorth- 
wyent  i'w  deall  yn  well  ac  i  ymdeimlo  yn  ddyfnach  â'u  hysbryd,  ynghyd 
a'i  gymundeb  parhàus  â  Duw  mewn  gweddi»  yn  ychwanegu  ei  nerüi  yn 
yr  ystyr  yma  yn  wastadol.  Yr  oedd  ei  ymddangosiad  bob  amser  yn 
hynod  o  syml ;  ond  ni  fyddai  yn  anhawdd  i  unrhyw  ddyn  weled  fod 
doethineb  wedi  gosod  argraff  o  urddas  yn  amlwg  ar  ei  hoU  berson.  Ac 
y  mae  Uawer  wedi  huno,  a  Uawer  eto  yn  fy w,  a  gawsant  y  prawf  gwerth- 
fawrocaf  o'i  ragoriaeth  yn  yr  ystyr  yma,  ar  ol  derbyn  ei  addysg  dda,  a 
gwrandaw  ar  ei  gynghor  doeth. 

Yr  oedd  cywirdeh  Mr.  Dayies  hefyd  yn  ddiammheuol.  Nid  dim  a  enniR' 
asai  yn  gymaint  at  ei  ystôr  o  ragoriaethau  ydoedd  hyn ;  ond  yr  ydoedd 
fel  yn  gynhenid  iddo.  Byddai  i'w  weled  nid  yn  unig  mewn  pethaa 
mawríon  ac  amlwg,  ond  hefyd  yn  y  pethau  Ueiaf  a  mwyaf  cuddiedig. 
Yr  oedd  ei  gariad  at  gywirdeb  y  fath  fel  y  golygai  ei  fod  yn  werth 
aberthu  pobpeth  er  ei  fwyn ;  yr  ydoedd  iddo  ef,  yoddo  ei  hunan,  ac  yn 
gwbl  ar  wahàn  i  bob  ystyrìaeth  am  y  manteision  a'i  dilynai,  yn  brydferth 
a  dymunol  iawn.  Mae  argraff  hyn  i'w  weled  yn  dra  amlwg  ar  ei  law- 
ysgrii  goeth  a  destlus.  Ni  ysgriienai  yr  un  lythyren  heb  ei  gorphen  yn 
llawn,  gan  ei  gosod  ger  bron  yn  ei  hoU  brydferthwch.  Ni  fyddai  ond 
ofer  chwilio  am  ddim  byd  tebyg  i  waU  yn  ei  hoU  ysgrifeniadau ;  nid 
allai  yn  wir  oUwng  unrhy w  ysgrifen  o'i  law,  ar  ba  fater  bynag,  na  fyddai. 

*  Gwel  gyfeiriad  arall  ato  ef«  TBASiHonn)!),  1868,  tadal.  8^. 


988  MR.    MOBRIS   DATIFS. 

jn  berffaith  addas  i'w  gpsod  yn  nwykw  yr  argmfiyjdr  Tr  oedd  yr  m 
peth  yn  emlwg  hefyd  yn  ei  barabliad  croew  a  pheraeiiìiol  o  eirkQ  yr 
hen  iaith,  pan  yn  ei  siarad  nen  yn  ei  darllen,  Byddiù  ei  waitb  jn 
cyhoeddi  y  moddion  crefyddol  yn  yr  addoldŷ  y  perthynai  iddo,  yn 
weddna  a  pharchedìg  neiUdaoI.  Fe  allai  y  teimlid  weithiaa,  yn  eowedig 
at  y  diwedd,  íod  ei  arafwch  a  l  awydd  &m  gywirdeb  perffaith,  yn  gwneyd 
ei  gyflawniad  o  hyn  o  wasanaeth  yn  lled  aqnyben ;  ond  byddai  gwr^do 
arno  yn  dyweyd  fod  Mr.  Hwn  a  Hwn  "  i  iod  yn  Nglanadda  am  ddaa,  ac 
yma  yn  yr  hwyr  am  chwech/'  gan  adrodd  yr  nn  modd  drefh  y  cyfarfod- 
ydd  eraill,  a'r  cyfan  mor  gywir  a  cblir  a  chyflawn,  fel  pe  baas^i  perygl 
lieilldaol  i  neb  fod  dan  nnrhyw  gamgymeriad  am  ddim  o'r  trefhiadai},  i 
lawer  yn  hyfì^dwch  neilldaol.  Am  yr  emynan,  byddai  yn  rhyieddoi  o 
eiddigas  rhag  i  neb  wneyd  anrhy w  gam  â  hwynt.  Byddai  yn  ea  tria  ei 
hunan  fel  un  yn  eu  caru  yn  fawr ;  a  byddai  ei  waiih  yn  en  rhoddi  allan 
9c  yn  arwain  y  cànu  amynt,  yn  dangos,  nid  yn  unig  ei  werthfawrogia^ 
p'u  rhagoriaethaa  liênyddol,  ond  hefyd  mor  gydwybodol  ei  awyddfryd 
am  wneyd  moliant  Dnw  yn  ogoneddus  trwyddynt.  Byddai  yr  an  modd 
yp  darllen  y  Bibl  mewn  dull  a  wnelai  yn  dra  dymanol  gwrando  amo, 
Nid  amcauai  at  anrhy w  geliyddyd  gyda  hyny ;  ond  yr  ydoedd  bob  amsef 
yn  ogoneddus  gy  wir,  a  phob  amser  dan  lywodraeth  yr  ymwybyddiaeth 
ei  fod  yn  darllen  geiriau  Duw.  Yr  oedd  ei  gariad  dwûi  at  wirionedd 
gyda  phobpeth  wedi  profí  yn  ddysgyblaeth  o'r  fath  lymaf  i'w  ehwaeth, 
Yr  oedd  tawelwch  a  hunanfeddiant  ei  natur  hefyd  yn  fanteisiol  iaw^ 
i'r  on  peth.  Yr  ydoedd,  yn  sicr«  o  deimladau  tyner  a  dyfnipn,  ond  ni 
fyddai  perygl  iddo  on  amser  gynnea  i  anrhyw  danbeidrwydd  gyda'i 
deimladau;  ac  fe  fyddai  gweled  eraill  yn  gwneyd  hyny,  yn  neiìldaol 
08  mewn  duU  garw  ac  anystywallt,  ac  yn  enwedig  os  byddai  yn  cael  lle 
i  feddwl  nad  oedd  y  cyfan  ond  yn  rhywbeth  gwneyd,  fel  pe  byddid  yn 
benderfynol  o  fỳnn  trwy  gynhwrf  yr  hyn  yn  amlwg  y  gwelai  y  nefoedd 
ar  y  pryd  yn  addas  ei  onimedd,  i'w  chwaeth  bur  a'i  ysbryd  Uednais  ef, 
jn  dra  annyoddefol.  Cof  gan  hen  gyfaiU  iddo  am  bererin  sydd  er  ys 
Uawer  dydd  wedi  myned  i  orphwys,  yn  gweddîo  nu  noswaith  yn  y 
moddion.  Mae  yn  ymddangos  nad  oedd  y  brawd  iinwyl  hwnw  ond  o 
wybodaeth  fechan,  ac  fod  ei  ddoniau  yn  llai  na  hyny,  er  ei  fod  yn  hynod 
0  grefyddol.  Y  noswaith  hono,  snt  bynag,  fe'i  codwyd  lawer  yn  nwch 
nag  ef  ei  hunan,  a  theimlai  pawb,  gan  y  goleuni  neillduol  oedd  ar  ei 
ysbryd,  y  rhaid  ei  fod  yn  ddiammheuol  dan  eneiniad  ''oddiwrth  y 
Sanctaidd  hwpw."    Ac  ebe  ei  gyfaiU  wrth  Mr.   Morris  Danes,  wrth 

ddychwelyd  o'r  cyfarfod,  "Onid  oedd  ■  yn  gweddio  yn 

ardderchog  heno?"  "Oedd  yn  wir,"  ebai  yntau,  **  yn  o  gyson !  **  Yr 
oedd  yr  ateb  yn  taro  y  cyfaill  brwdfrydig  yn  debyg  i  waith  y  dyn  a 
ddywedai  yn  mhresennoldeb  Goleridge,  pan  ydoedd  wedi  Uwyr  ymgoUi 
yn  yr  olwg  ar  y  rhaiadr  ofnadwy,  *'  magnificent !  " — ond  a  ychwan^[ai, 
wedi  i'r  bardd  ddiolch  iddo  am  air  mor  gymhwys  i  osod  aUan  yr 
aLnhraethadwy  oedd  ar  y  pryd  yn  beicbio  ei  ysbryd  ef,  "yes,  very  pr$tty 
indeed"  Ond  mae  yn  debyg  ei  fod  yn  beth  mawr  iawn  cael  y  brawd 
anwyl  hwnw  am  unwaith  yn  weddol  gyson ;  heblaw  fod  cyrhaeddyd 
ychydig  gysondeb  gyda  gwaith  mor  fawr  ac  anhawdd,  yn  ngolwg  Mr. 
Davies,  yn  rhagoriaeth  neiUduoL  Nid  oedd  dim  a  barai  gymaint  poen 
iddo  a  hyider  gyda  pbethaq  sanctaidd.    Yn  wir  yr  yd.oa4d  yn  hynod  a 


HB.   HOBBIS   DAYIE8.  339 

íyw  i'r  hyn  a  deimlai  yn  anweddaidd,  nea  yn  ymjln  ar  anweddeidd-dra» 
gyda'r  cyfryw  bethan.  Teimlai  yn  gryf  ar  y  fath  gwestiwn  â  Ue  y 
chwíorydd  gyda  phethan  cyhoeddus.  Dywedir  fod  un  chwaer  hefyd^ 
sydd  bellach  wedi  huno,  wedi  cael  cyâe  unwaith  i  dalu  y  pwyth  id^p 
mewn  ffordd  hynod  o  ddeheuig.  Yr  oedd  gwraig  arall  oedd  yn  aelod, 
yn  cael  y  gair  o  fod  wedi  meddwi,  a  Mr.  Dayìes  oedd  yn  dygwydd  bod 
yn  arwain  yr  ymdriniaeth  ar  ei  hachos  yn  y  cyfarfod  eglwysig.  Wedi 
iddo  ofyn  golygiad  amry w  o'r  brodyr  ar  y  peth,  fe  anturiodd  un  o  honynt 
ddy weyd,  "  Fe  allai  y  byddai  yn  well  i  chwi  ofyn  i  rai  o'r  chwîorydd 
yma,  Mr.  Davies  ;  y  maent  hwy  yn  ei  hadnabod  yn  Uawer  gwell  na  nî ; 
gofynwch  iddynt  hwy."  **  Na,"  ebai  yntau,  **  felly  y  mae  y  Bibl  yn 
dywedyd,  •  Tawed  y  gwragedd  yn  yr  eglwysi' "  Yr  oedd  yr  adnod,  wrth 
reswm,  yn  setlo  yr  holl  fater,  ac  nid  oedd  dim  i'w  ddyweyd  ymhellach. 
Y  Sabbath  canlynol,  fodd  bynag,  yr  oedd  Mr.  Davies,  fel  Arolygwr  yr 
Ysgol,  mewn  anghen  am  athrawes  i  fyned  i  un  dosbarth.  Aeth  at  ddos- 
barth  o  wragedd  i  ymofyn  am  athrawes,  a  gofÿnai,  gan  gyfeirio  at  ud, 
**  A  ddeuwûh  chwi,  Mrs.  Eoberts  ?  "  "  Na,"  ebai  hono,  "  yr  oeddwn  i  yn 
meddwl  mai  tewi  fyddai  oreu  i'r  gwragedd."  Mor  angharedig  yr  ehedai 
y  saeth  i'w  fynwes, 

Ar  blnen  dynasid  o'l  asgell  ei  hnn  I 

Nid  oedd  dim  yn  aros,  fodd  bynag,  ond  ceisio,  er  gwaethaf  rhesymeg, 
wneyd  y  goreu  o'r  gwaethaf.  Am  gyngherddau  mewn  addoldai,  a  chan- 
iadau  o  gellwair  ynfyd,  "  to  split  the  ears  of  the  groundlings,"  nea 
ymddarostyngiadau  gwarthus  mewn  darlithiau,  <&c.,  yn  y  cyfryw  leoedd, 
yn  unig  er  mwyn  peri  i'r  rhai  ffolaf  yn  y  cynnulliadau  chwerthin,  fe 
fyddai  Mr.  Davies  mewn  perygl  o  fyned  yn  hyawdl  wrth  eu  condemnio. 
Byddai  pawb  a'i  clywai  yn  rhwym  o  deimlo  ei  fod  ef,  o  leiaf,  o  ddifrif 
yn  ffîeiddio  pobpeth  o'r  fath,  ac  yn  gwneyd  hyny  am  ei  fod  yntau  hefyd 
yn  "  dal  eiddigedd  mawr  dros  Jerusalem  a  thros  Síon.*'  Fe  fyddai  ei 
ysbryd  yn  cynneu,  os  jn  bosibl,  yn  fwy  angerddol  fyth  yn  erbyn  pob 
penboethni  hyf,  o'r  fath  ag  sydd  yn  dyfod  i'r  golwg  nid  yn  anfynych  ar 
adegaa  o  adfywiadau  crefyddol.  Fe  gofir  yn  dda  am  un  tro  yn  neill- 
duoT,  pan  oedd  nifer  o  gyfeillion  wedi  dyfod  rai  milldiroedd  o  ffordd  i 
gapel  Twrgwyn  î  "  danio  "  y  lle.  Dyoddefai  Mr.  Davies  am  yspaid, 
mor  amyneddgar  ag  y  gallai,  y  geiriau  breision,  haerllug,  rhyfygus,  a 
fytheirid  ar  weddi  gan  y  cyfeillion  zelog  oeddynt  yn  ymwingo  mor  ofn- 
adwy  o  egnîol  yn  eu  hymdrech  i  gael  y  "diwygiad"  i'r  lle;  ond  o'r  diwedd, 
wedi  llwyr  fethu  ymattal  yn  hẃy,  cododd  ar  ei  draed,  gan  ofyn  i'r 
diweddar  Barch.  Ellis  Foulkes,  oedd  yn  dygwydd  bod  ar  ei  liniau  ger- 
Uaw  iddo,  a'i  lygaid  llariaidd  am  unwaith  yn  fflamio,  "  A  ydych  chwi  yn 
galw  peth  fel  yma  yn  weddîo  ?  "  Ac  nid  ydy w  ond  peth  bychan  iawn  i 
ddyweyd  wrth  bawb  a  wyddai  rywbeth  am  dano  ef,  fod  y  cywirdeb  yna 
oedd  yn  reddf  mor  amlwg  yn  ei  hoU  natur,  ac  wedi  dyfod  yn  gymaint 
coethder  yn  ei  chwaeth,  ac  yn  gymaint  purdeb  yn  ei  ysbryd,  yn  rhedeg 
trwy  ei  holl  gymeriad  yn  onestrwydd  ac  uniondeb  o'r  fath  f wyaf  perffaith. 
Nid  yn  unig  ni  cbeid  ynddo  un  amser  yn  yr  ystyr  yma  ddim  twyll,  ond 
yr  oedd  yn  anínhosibl  cael  camgymeriad  ynddo.  "  Ni  chaed  ynddo  nao 
amryfuaedd  na  bai."    Yr  oedd  pawb  y  bu  mewn  lleoedd  o  ymddiried 


340  MB.  M0BRI8   DAYlfiS. 

danjnt  yn  jmddiried  ynddo  yn  ddideriyn ;  ac  ni  chawsant  eríoed  acbos 
i  ofidio  am  hyny.  Aeth  llawer  iawn  o  arian  crefydd  trwy  ei  ddwylaw 
yn  ei  oeB,  fel  blaenor  eglwysig  a  thrysorydd  gwahanol  gasgliadan ;  ond 
ni  chaíodd  ei  frodyr  eríoed  ddim  trafiferth  gyda'i  gyírifon.  Yr  oeddynt 
bob  amser  yn  berffaith  gy wir,  a  phob  amser  yn  berffaith  glir. 

Ac  yr  oedd  lledneisrwydd  ei  gymeriad  yn  amlwg  i  bawb.  Nid  oedd 
nn  anghen  ei  rybuddio  ef  rhag  y  perygl  o  fod  yn  "  uchel  fryd."  Yn  wir, 
fe  fuasai  yn  dda  pe  buasai  yn  gallu  bod  yn  fwy  cryf  a  gwrol»  gan 
gymeryd,  mewn  llawn  hyder,  y  lle  y  buasai  pawb  yn  dra  boddlawn  iddo 
ei  gael»  'ie  yn  wir  yn  hoffî  ei  weled  yn  ei  lanw.  Yr  oedd  ei  hen  gyfaill, 
Mr.  Evan  Jones  o  Lanfyllin,  mewn  liythyr  a  ysgrifenodd  ato  i  Borth- 
madog  yn  1840,  yn  rhoddi  gwers  ragorol  iddo  ar  y  mater  yma.  "  Yr 
wyf  yn  deall,"  meddai,  "  mai  go  annhrefnas  yw  cânu  mawl  a'r  Ysgol 
Sabbothol  yn  y  wlad  ene  yn  lled  gyffredinol.  Mae  lle  i  feddwl  mai 
diymdrech  yw  y  rhan  fwyaf  o  flaenoriaid  Cymru  am  gael  Diwygiad  yn 
yr  hyn  a  allant,  hefo  y  cânu  a'r  darllen,  Mae  galln  dyn  ar  ol  yn  fawr 
efo  y  ddwy  ddyledswydd  hyn  o'r  bron  ymhob  man  a'r  a  wn  i  am  dano. 
Ychydig  iawn  o  brofleswyr  sydd  yn  medru  darlien  yn  ddeallns,  a  Uai 
fyth  sydd  yn  gantoríon  deallus.  Gobeithiaf  y  gwnaiff  pobl  Porthmadog 
ymostwDg  i  dderbyn  addysg  genych  yn  y  naill  a'r  Uall ;  a  byddai  yn 
buríon  i  chwithau  beidio  coUi  amser  eto  nhwythau,  gan  gofìo  mai  nid 
fel  yr  edrych  dyn  yr  edrych  Duw.  Byddaf  yn  meddwl  mai  dyna  yr 
unig  fai  sydd  yn  perthyn  i  chwi,  sef  bod  yn  rhy  ofalus  i  beidio 
dangos  eich  hun.  Ni  ddaw  y  bobl  byth  i  wybod  na  meddwl  fod 
eich  bath  yn  bod,  na  bod  modd  gwybod  yr  hyn  a  wyddoch  oni 
bydd  i  chwi  ddyweyd  a  dangos  ìddynt  Nac  esgeuluswch  y  dawn  sydd 
ynoch"*  Ond  fel  y  cânai  Mr.  Davies  ei  hunan  yn  meddargraff  ei 
ârawd  Edward — 

Gristion  diwyd,  cyson,  tawel, 
Drwy  ei  oes  â'i  fiyd  yn  isel, 

ydoedd  yntau.  Byddai  bob  amser  yn  barod  i  wneyd  unrhyw  beth  a 
geisid  ganddo,  a  chyda'r  oll  a  osodid  yn  ei  siars  byddai  ei  ofal  yn 
anffaeledig;  ond  anaml,  mewn  cymhariaeth,  y  torai  at  ddim  o  hono  ei 
hun,  ac  ni  fyddai  un  amser  berygl  iddo  ymgymeryd  â'r  cyfriíoldeb  o 
arwain,  a  gosod  eraill  i  weithio.  Yr  oedd  hyn  yn  codi  i  fes^r  oddiar 
ostyngeiddrwydd  dwfn  a  didwyll,  a'r  olwg  wael  a  gymerai  amo  ei 
hunan ;  ond  mae  yn  debyg  hefyd  f od  a  fynai  ei  arafwch,  yoghyda  rhy w 
fath  o  yswildod  oedd  yn  bur  naturiol  iddo  ef,  â  chynnyrchn  yr  nn 
effaith.  Nid  ydoedd  yn  anymwybodol  o'i  ragoriaethau  ei  hunan. 
Fe  gai  ddigon  o  gyfleusderau  i  ymsynio  â'u  bodolaeth  yn  y  diríawr 
ddiffyg  a  ddangosid  mor  fynych  gan  bobl  eraill  yn  y  pethan  yr  oedd  efe 

*  Ni  phetrasai  y  cyfaill  yma  roddi  ei  fam  yn  bnr  ddifloesgni  ar  fateríon  eraill.  Dyma 
ei  olygiad  ar  Gyfarfod  y  Pasc  yn  Llanfyllin,  1847  :— "Bn  Cyfarfod  Annibynol  y  Pasc  eto 
eleni;  ond  rhyw  gléber  gymysgedig,  dwyllodms,  aflonydd,  ymyreth  â'r  llywodraeth 
wladol  a'r  Eglwys  Sefydl«iig,  ac  nid  pregethu  y  Owarèdwr  i  becfuid/uriaid,  yr  oeddent 
yma  eto  eleni.  Yr  oedd  W.  Reea  yn  cyfeüiomi  yn  ddychryrdiyd^'  &c  !  Yr  oedd  brawd 
arall  wedi  ei  foddb&u  yn  ddifesur.  **  Mae  0.  Thomas  yn  un  rhagorol  iawn.  Mae  a  fyno 
ei  bregethau  ef  à'r  gwrandawyr,  ac  y  mae  eíe  yn  pregethu  digon  am  byth,  ôo6  preg€tK  i 
fod  yn  lân  oddiwrth  waed  y  gwrandawyr  oll.  Yr  wyf  o'r  fam  mai  dyma  y  rhodd 
fwyal,  tiiag  at  íod  o  fendith  i'r  rhan  yma  o'r  byd,  er  pan  mae  neb  yn  cofia." 


ìtR    l^OtlRIâ   DÀVIES.  241 

mor  gjâawn  ynddjnt.    Ac  yn  bur  achljsurol,  fe'i  harweinid  i  feddwl 

am  a  wyddai  ac  a  allai  broffesu.     Gwelsom  ymysg  ei  bapyrau  gopi  o 

lythyr  a  ysgrifenasai  mewn  atebiad  i  gais  a  wnelsid  ar  iddo  ddyfod  i 

olyga  y  Protestant.     Ammheuai  efe  yn  fawr  ei  gymhwysderau  at  y  fath 

waith,  ac  yn  y  diwedd  penderfynodd  wrthod  y  cynnyg;  ond  dywedai 

wrth  hen  gyfaiU  caredig  o  offeiriad,  sydd  eto  yn  fyw,  yr  hwn  a  ysgrif- 

enasai  ato  ar  yr  achos: — "  Yr  wyf  yn  ofni  fy  nghyrhaeddiadau  fy  hun, 

ac  na  byddwn  yn  alluog  i  gyâawni  yn  foddhaol  ddyledswyddau  y  sefyllfa, 

yr  hon  nis  gallaf  lai  na'i  golygu  yn  un  o  bwys."     Ond  yòhwanegai,— 

"Mae  genyf  grap  gweddol  ar  ysgrifenu  Cymraeg, — ^mae  genyf  gydnab- 

yddiaeth  gwych  â  goreuon  yr  awduron  Cymreig  am  y  ddwy  ganrif  a 

aeth  heibio, — gallaf  gyfìeithu  gyda  gradd  o  rwyddineb  o'r  Saesoneg  i'r 

Gymraeg, — gwn  rywfaint  am  reolau  barddoniaeth  a  cherddoriaeth ;  ond 

nis  gallaí  ddyweyd  fy  mod  yn  sefydlog  iawn  o  ran  fy  marn  ar  bethau 

gwladtoriaethol,  er  yn  ddiau,  hyd  yr  wyf  yn  deall,  yn  gogwyddo  yn  fwy 

at  Bdiogeliaeth  na  dim  arall/'  <fec.     Gallasai  chwyddo  yn  fawr  restr  ei 

gyrhaeddiadau  hyd  yn  nod  y  pryd  hyny;  ac  ar  hyd  ei  oes  yr  ydoedd  yn 

yr  ystyr  yma  yn  ychwanegu  yn  feunyddiol  at  ei  gyfoeth ;  ac  er's  blyn- 

yddoedd  lawer  cyn  ei  farw,  yr  ydoedd  wedi  cyrhaedd  golygiadau  per- 

ffaith  sefydlog  mewn  "pethau  gwladwriaethol"  hefyd,  ac  yn  deall  mai  y 

"diogeliaeth"  goreu  ar  bethau  fei  y  maent,  ydyw  perffeithio  yn  barhâus 

eu  cyfaddasiad  at  amgylchiadau  y  deiliaid.    Ond  gorchwyl  hynod  o 

eithriadol  iddo  ef  ydoedd  meddwl  dim  am  ei  gyrhaeddiadau  ei  hunan. 

Yn  ei  olwg  ef,  nid  oedd  Morris  Dayies,  druan,  ond  dynsawd  hynod  o 

ddibwys  yn  y  greadigaeth ;  ac  am  hyny  yr  ydoedd  yn  syndod  neiUduol 

iddo  sut  yr  ydoedd  yn  cael  cymaiut  o  ffafr  yn  ngolwg  pobl.     Ao  yr 

oedd  ei  werthfawrogiad  didwyll  o   sylw  caredig  ei  gyfeillion  yn  ei 

wneuthur  yn  fwy  hawddgar  fyth  yn  eu  golwg,  nes  y  byddai  eu  parch 

a'a  hedmygedd  yn  dyfod,  megys  o  anghenrheidrwydd,  yn  gariad  cynhes 

tuag  ato.     Gwelsom  ymhlith  ei  bapyrau  lìaws  o  Iythyrau  oddiwrth 

lenorion  enwog  yn  ymgynghori  âg  ef  ar  wahanol  achosion;  ond  beth 

bynag  a  fyddai  y  drafferth  a  osodai  hyny  yn  ei  ffordd,  fe  ymdrechai  efe  i 

roddi  boddlonrwydd  perffaith  iddynt  gyda  golwg  ar  eu  hymofyniadau; 

ac  fe  wnai  hyny,  nid  yn  unig  gyda  dyhewyd  efrydydd  yn  Ilawenhâu  fod 

y  cyfry w  faterion  yn  cael  chwilio  iddynt,  ac  yn  barod  i  roi  ei  gynnorthwy, 

ond  fe  fyddai  yn  sicr  hefyd  o  beri  i'w  ohebwyr  deimlo  fod  eu  cyn- 

northwyo  yn  byfrydwch  neiUduol  iddo.     Y  caiüyniad  ydoedd  fod  rhai, 

na  welsent  ef  erioed,  wedi  bod  yn  gohebu  yn  gyson  âg  ef  •  am  lawer  o 

flynyddoedd,  a'u  bod  yn  agor  eu  mynwesau  iddo  ar  y  cwestiynau  mwyaí 

Ilednais,  gan  deimlo  ei  fod  iddynt  megys  brawd,  a  brawd  anwyl.    Wrth 

reswm  yr  oedd  ei  gyfrinach  fel  y  bedd.    Y  mae  i  rai  wedi  bod  yn 

ddyeithr  beth  oedd  yn  yr  '^henwr,"  chwedl  yntau,  a  wnelai  ddynion 

goreu,  doethaf,  a  mwyaf  dysgedig  y  genedl,  mor  ryfeddol  o  hoff  o  hono. 

Yr  oeddynt  yn  ddîau  yn  gwerthfawrogi  yn  neillduol  ei  wybodaeth  ëang 

a  manol;  ei  chwaeth  goeth,  a'i  farn  addf ed ;  ond  yn  ychwanegol  at  hyn 

oll,  fe'a  gorfyddid  i  deimlo  fod  rhyw  lewyrch  o  ledneisrwydd  dymunol 

o'i  amgylch,  yr  hwn,  yn  ddiarwybod  iddynt  eu  hunatn,  a  dynerai  yn 

rhyfedd  eu  holl  ymwneyd  âg  ef.    Fe  deimla  dyn  wrth  siarad  âg  ambell 

un  y  rhaid  iddo  yinron  siarad  trwy  tpeahing  trumpet,  ac  ystormio  y 

dymhesü,  cyn  y  gall  òbeìthio  cael  ei  sylw;  ac  nid  rhyfedd  fod  dyuion 


94d  ìtn.   UORBIS   DAYIES. 

doeth  yn  natnrìol  jn  osgoi  blinder  sydd  ar  y  wyneb  mor  annbebyg  0 
fod  yn  wertli  y  drafferlä.  Gyda  Mr.  Dayies^  o'r  oclir  arall,  byddech 
yn  natnriol  yn  myned  i  siarad  yn  bwyllog,  a  gweddaidd,  a  pharcbns ; 
ac  erbyn  fod  ganddo  gymaint  o  ddefnydcliaa  da  i  dynn  amynt,  yr 
ydoedd  yn  natariol  i'r  dynion  goren  fod  yn  hynod  hoff  o'i  gyfeillach. 
Nid  oedd  dim  a  fynai  tlodi  meddwl,  nen  yswildod  lledchwith  a  delffaidd 
anwybodaeth,  neu  ddiffyg  diwylliad,  âg  iselfrydedd  Mr.  Dayies;  ond 
codai  i  fesnr  helaeth  yn  gynhenid  o'i  gyfansoddiad  natnríol ;  fe  dder- 
byniai  faeth  heíyd  yn  yr  olwg  a  gymeraì  yn  barhâas  ar  ei  ddiffygion  ei 
hunan ;  ac  yn  ddiarwybod  iddo  ef,  yr  ydoedd  yn  cael  ei  berffeithio  a'i 
brydferthn  â  dirfawr  swyn,  gan  ei  gymdeithas  wastadol  â'r  hyn  oedd 
bnr  a  hawddgar,  ac  yn  enwedig  gan  gymnndeb  parhâns  ei  eoaid  âg  Us, 
sydd  "yn  rhagorí  ar  ddeng  mil,"  ac  **oll  yn  hawddgar."  Yr  oedd  ei 
ddelw  Ef,  yr  Hwn  a  "  brydfertha  y  rhai  llednais  â  ìachawdwríaeth,'*  yn 
Uewyrchu  yn  dyner  a  hyfryd  iawn  ar  ei  holl  gymeríad.  Ac  nid  rhyfedd 
íod  pawb  a  welent  rywfaint  o  ogoniant  y  gynddelw  Ddwyfol,  yn  falch 
o'u  braint  o  gymdeithasu  àg  nn  oedd  mor  amlwg  yn  cael  ei  adnewyddn 
"yn  ol  delw  yr  Hwn  a'i  creodd." 

Ac  nid  oedd  dim  dadl  yn  meddwl  neb  am  ei  grefyddolier.  Mae  yn 
wir  nad  ydoedd  yn  hynod  am  y  cyffro  teimlad  a  arddangosir  weithian 
gan  bobl  grefyddol,  ac  a  ystyrír  gan  ambell  nn  mor  annattodol 
gysylltiedig  â  chrefyddolder  ysbryd  fel  mai  prin  y  gallant  feddwl  fod 
hyny  yn  bosibl  os  na  fydd  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y  cyfryw  fodd.  Ac 
eríoed  ni  chlybnwyd  ef  yn  adrodd  profìadau  mawrîon,  neu  yn  proffìesn 
rhyw  lawer  o  hyder  cryf  wrth  son  am  y  pethau  pwysig.  Mae  y  pethau 
hyn  mor  amlwg  yn  y  bywyd  crefyddol  fel  mai  amynt  hwy  ar  unwaith 
y  disgyna  dynwaredwyr,  ac  amcan  mawr  y  gelfyddyd  o  ragríthio  ydyw 
ceisio  en  copio  mor  fanwl  ag  y  byddo  modd.  Ond  yr  oedd  teithi 
crefyddolder  Mr.  Dayies  yn  fwy  cuddiedig,  ac  yn  llawer  anhaws  i'r 
bobl  hyny  alla  gwneyd  dim  o  honynt.  Nid  oedd  neb  pellach  oddiwrth 
feddwl  am  farnu  crefydd  pobl  eraill;  yn  wir  fe  fyddai  yn  fynych  yn 
gwynfydu  wrth  gyrhaeddiadau  ei  frodyr,  ac  ni  aflonyddid  ei  ysbryd  o 
gwbl  ond  pan  fyddai  yn  amlwg  iddo  fod  perygl  i  ystranciau  y  cnawd 
fyned  ar  draws  gweddeidd  dra  addoliad  Dnw,  neu  y  byddai  yn  cael 
lle  i  ofhi  fod  dynion  yn  actw  gyda  phethau  sanctaidd.  Yr  oedd 
ei  grefydd  ef,  fel  ef  ei  hunan — yn  wir  ef  ei  hunan  ydoedd, — ac  yr 
ydoedd  yn  dawel  a  neillduedig.  Fe  fuasai  yn  annaturiol  iddo  ef  fod  yn 
gyffrous  gyda  dim ;  ac  yr  ydoedd  yn  hanfodol  iddo  fod  yn  berffiûth 
gywir  gyda  phobpeth;  am  hyny  nid  oedd  yn  bosibl  i'w  grefydd 
ymddangos  yn  wahanol.  Yd  wir  nid  ymddangos  yr  ydoedd ;  ond  bod. 
Yr  ydoedd  mor  ddiymhoniad  fel  na  fuasai  yn  anbawdd  î  lawer  nn 
fethu  ymdeimlo  â'i  bodolaeth ;  ond  erbyn  ystyríed,  f e  ganfyddû  paẁb 
íod  argraff  ddofh  ac  arosol  am  ei  gwerth  wedi  cymeryd  ei  Ue  ymysg  en 
hargyhoeddiadan  mwyaf  diammhenol.  Heblaw  y  rheswm  amlwg  a 
geir  yn  nhawelwóh  cyffredin  ei  natur  gyda  phobpeth,  yr  ydym  yn 
meddwl  y  dylid  ychwanegn,  fel  cyfrif  am  ei  symledd  crefyddol,  ei  fod 
yn  grefyddol  o'î  febyd,  ac  yn  drwyadl  grefyddol  ar  hyd  ei  oes.  Ni 
wyddai  ddim  am  gydredeg  yn  ei  ieuenctyd  gyda  phechaduríaid,  fel  ag  i 
deimlo  íod  tröedigaeth  iddo  fel  by wyd  o  feirw ;  ac  ni  oUyngwyd  ef  ar 
hyd  ei  ddyddiaa  i  gyflawni  pechodau  y  buasai  yr  argyho^diad  o 


^B.   ÌÌOBBIS   DÂTIlSá.  ^43 

honynt  yn  ''drjUio  ei  esgyrn,"  ac  o'r  ochr  arall  y  buasai  cael  golwg  ar 
drefn  i'w  maddeu  yn  peri  iddo  golli  pob  llywodraeth  ärno  ei  hun  mewü 
Uawenydd  a  diolchgarwch.  Eithr  fe  gafodd  ei  ''fagu  yn  ngeii-iau  ffydd." 
Y  Gwaredwr,  ei  air  a'i  deyrnas,  oedd  pethau  mwyaf  Peünant  igi  a 
Brongamlan,  a  hyny  nid  yn  unig  ar  y  Sabbath  ac  ar  adeg  y  ddyledswydd, 
ond  hoU  ddyddiau  yr  wythnos,  a  thrwy  yr  holl  ddyddiaù.  Nid  oedd 
ofnd  un  perygl  mawr  mewn  bod,  pechu  yn  erbyn  Duw ;  ac  nid  oédd  ond 
un  rhagorìaeth  yn  ddigon  gogoneddus  i  lyncu  meddylfryd  dyn,  ac  i'ẅ 
wneyd  yn  amcan  bywyd  i'w  gyrhaeddyd,  adnabod  yr  Arglwydd  lesu,'  Ün 
o'r  pethau  tyneraf  a  brofasom  uu  amser  oedd  gwaith  Mr.  Dayies,  yn  ei 
ddyddiau  olaf,  yn  cyfeirio  gyda'r  fath  ddiolchgarwch  pur,  a  hyny 
drachefn  a  thrachefn,  at  ei  ddirfawr  rwymedigaeth  i'w  fam  am  yr  addysg 
grefyddol  werthfawr  a  gawsai  oddiar  ei  llaw  yn  ei  febyd.  Fe'i  codwyd 
felly,  yn  ofn  yr  Arglwydd,  i*r  fath  "gastell  cadam,"  fel  y  bu  yn 
amddiffyn  diogel  iddo  ar  hyd  ei  oes  rhag  myrddiẁn  o  ddrygau ;  ac  fe 
osodwyd  o*r  dechreuad.y  fath  amcan  sefydlog  i'w  hoU  fywyd  fel  yr 
ydoedd  o  hyny  allan  yn  hanfodi  i  **  ddilyn  adnabod  yr  Arglwydd."  Yr 
oedd  gwyleidd-dra  naturiol  ei  ysbryd,  ynghyd  a'i  olygiadau  ëang  a 
pharchedig  am  fawredd  a  gras  y  Ceidwad,  a'i  ymsyniad  byw  o'r  mawr 
ddrwg  sydd  mewn  pechod,  yn  peri  ei  fod  â'i "  enau  yn  y  llwch "  ger 
bron  yr  Hwn  a  addolai,  a*i  **  eiriau  yn  anaml  "  wrth  geisio  ei  gyfarch. 
Ond  yr  oedd  ei  grefydd  iddo  mor  gyfoethog  o  f wynhâd  fel  mai  hi  a*i 
phethau  oedd  hyfrydwch  penaf  ei  holl  einioes.  Y  mae  yn  fraint  fawr, 
mae  yn  sicr,  i  ddyn  gael  ei  waredu  oddiwrth  ddrygau  mawrion  y  byddo, 
trwy  anghofìo  Duw,  wedi  syrthio  iddynt;  ac  fe  ddylai  fod  ei  gân  o 
foliant  am  y  fath  wafedìgaeth  yn  gynhes  ac  yn  bur ;  ond  braint  fwy  o 
lawer  ydy w  cael  "  aros,"  fel  Mr.  Morris  Davies,  "  yn  ofn  yr  Arglwydd 
yn  hyd  y  dydd,"  ac  felly  gael  ei  gadw  yn  barhâus  "  mewn  taugnefedd 
heddychol."  Byddai  y  rhai  a*i  hadwûeûai  oreu  nid  yn  anfynych  yn 
gorfod  teimlo  wrth  edrych  arno  eì  fod  fel  y  mynydd  uchel,  yn  dyrchu 
ei  ben  uwchlaw  cyrhaedd  yr  ystorm,  ac  yn  ymheulo  fry  yn  ngogoniant 
y  wybren  glir,  tra  y  byddai  pobpeth  a  fyddent  islaw  iddo  yn  cael  eu 
hysgytio  yn  ofnadwy  gan  gynddaredd  y  dymhestl.  Felly  y  bu  fyw,  ac 
lelly  y  bu  farw.  Yr  ydoedd  yn  un  o'r  "  rhai  llariaidd,"  yn  un  o*r  "rhai 
addfwyn,"  yn  un  o  **rai  Uednais  y  tir,"  ac  am  hyny  yr  oedd  dynion  yn 
ei  garu,  a  Duw  yn  ei  fawrhâu, — 

A*i  gjrwir  serch,  fel  tarian  gref, 
lìo'i  drosto  ef  yn  goron. 

Am  ei  afìechyd  olaf  a'i  farwolaeth,  nid  oes  dim  desgrifìad  mwy  cywir 
i'w  roddi  na'i  fod  ynddynt  yn  "myned  i  dangnefedd."  Bu  am  amser 
yn  gobeithio  gwella,  am  ei  fod  yn  teimlo  hyd  y  diwedd  fod  cymaint  o 
waüh  y  carasai  ei  wneyd  heb  ei  gwblhâu.  Ond  fel  y  gwanhâi,  yr  oedd 
ei  feddwl  yn  raddol  ac  yn  dyner  iawn  yn  cael  ei  ddiddyfnu  oddiwrth 
bobpeth  daear,  ac  yntau,  fel  plentyn,  yn  myned  i  orphwys  yn  dawel  yn 
y  OABiAD  yr  ymhyfrydai  gymaÌDt  ynddo  ar  hyd  ei  oes.  Yr  oedd  brenin 
y  dychryniadau  ei  hunan  yn  barchus  iawn  o  hono.  Nid  oedd  dim 
arno,  ond  ei  fod  yn  gwanhâu  o  ddydd  i  ddydd.  Owynai  cyn  hir  ei  iod 
wedi  myned  yn  rhy  ddiymadferth  i  allu  meddwl;  ac  yn  y  sefyllfa  hono 
fe  werthiawrogai  yn  neillduol  ein  hymdreeh  i*w  arwain  at  y  pethau 


344  MR.   ÜOBBtS   DAỲIB8* 

mawrion  y  gwyddem  y  buasaî  yn  hoffi  bod  gjda  bwynt.  Tr  oedd 
ei  enaid  yntan  yn  eu  dwin  íwynhân,  ac  ynddynt  yn  eael  "gorphwys 
mewn  porfeydd  gwelltog,  gerllaw  dyht)edd  tawel."  Yr  oedd  ei  goí 
wedi  palln  yn  rhyíedd.  Ýr  oedd  yn  ysmala  ganddo  glywed  am  lyfr  yn 
y  wasg  o'r  enw  Orìstionogaeth  yng  Nghymm,  gan  Morris  DaFÌes,  a  hyd 
yn  nod  am  Bregethau  a  Chofìant  Daniel  Bowlands,  Llangeitho.  gan 
Morrís  Dayies.  Nid  oedd  efe  yn  gwybod  dim  am  y  fath  lyfran ;  ac  yn 
sicr  fe  ddylasai  Morrís  Dayies  ei  hnnan  wybod  rhywbeth !  Sat  yn  y 
byd  yr  oeîdd  y  bobl  yn  son  am  y  fath  bethaa  mewn  cysylltiad  à'i  enw 
eí?  Ond  pan  ddaeth  copi  prydferth  o  Bregethan  Bowlands  i'w  law, 
cofìai  y  cwbl,  ac  yr  oedd  yn  íalch  iawn  ganddo  ei  weled.  Yr  oedd 
wedi  bod  yn  ddymnniad  cryf  ganddo  am  lawer  o  flynyddoedd  weled 
llyfr  o'r  fath  wedi  ei  gyhoeddi,  ac  yr  ydoedd  ei  barotoi  wedi  bod,  mewn 
modd  arbenig,  yn  Uahir  caríad  iddo.  "  Mi  gwnes  i  o,"  meddai,  **  gystal 
byth  ag  y  medrwn  i;  nid  oedd  yn  bosibl  i  mi  ei  wneyd  yn  well,  onidê 
mi  faaswn  yn  gwneyd,  o  ewyllys  calon."  Y  llyfr  hwnw  gyda'r  Bibl 
oedd  bellach  ar  ei  fwrdd  bychan  hyd  y  diwedd,  ac  ynddynt  hwy  y 
darllenai  am  y  troion  olaf.  Ond  os  oedd  ei  gof  yn  palln  am  bobpeth 
arall,  yr  oedd  y  gwiríonedd  am  yr  Archoffeìríad  Mawr  mor  glir  yn  ei 
feddwl  ag  eríoed,  ac  ymorphwysiad  ei  enaid  yn  dawel  arno.  Llawenhâi 
yn  neilldnol,  yn  wyneb  ei  wendid  mewn  corff  a  meddwl,  wrth  glywed 
mai  fel  plant  bychain  y  mae  yr  lesu  yn  dangos  y  rhaid  i  bawb  fyned  i 
mewn  i  deyrnas  Ddaw.  Yr  ydoedd  yntau  yn  teimlo  erbyn  hyny  nad 
ydoedd  ond  plentyn;  ond  fel  plentyn  yr  ydoedd  yn  ymorwedd  yn 
dawel  yn  y  breichiau  cryfìon,  tyner,  y  teimlai  yn  gwbl  hyderus  ea  bod 
yn  ei  gynnal.  Pan  adroddìd  iddo  ei  bennill  bychan  prydferth  ac  anwyl 
ef  ei  hun — 

Bogail  Israel  flydd  ofidiia 

Am  ei  dyner,  anwyl  ŵyn ; 
lCae  'n  en  galw  jel  groesawus, 

Ac  yn  ea  cofleidio  'n  fwyn, — 

gwenai  yn  hyfryd,  gan  ddyweyd  fod  yn  dda  iawn  iddo  ef  y  diwmod 
hwnw  fod  hyny  yn  berffaith  wir.  Ac  felly,  yn  oen  tyner  yn  mynwes  y 
Bugail  da,  y  coUaaom  ni  ein  golwg  arno,  ac  yr  aeth  ymaith  i'r 
"orphwysfa  sydd  eto  yn  ol  i  bobl  Ddnw."  Mae  ei  le  yn  wag;  ond  y 
mae  ei  goffadwríaeth  yn  fendigedig ! 

Hyderwn  allu  dychwelyd  cyn  bo  hir  at  ei  lafnr  UênyddoL 


RHANIAB    LLAFUR. 

T  MAB  tri  0  bethau  sydd  yn  cynnyrchu  cyfoatb,  sef  tir,  arian  a  llaíur : 
ac  o'r  tri  byn  y  mwyaf  cynnyrchiol  yw  Uafur.  Y  mae  mor  amlwg  íod 
arian  yn  gwneyd  arian,  fel  ag  i  fod  yn  ddiareb.  Ac  y  mae  yr  un  mor 
eglur  fod  y  rhan  íwyaf  os  nad  yr  oll  o  dir  y  ddaear  yn  cynnwys  deínydd- 
iau  cyioeth.  Ond  yr  hyn  sydd  yn  rboddi  gwerth  ar  "  frasder  arwynebol 
a  cbyfoeth  tanddaearol "  tir,  i  ddefnyddio  desgrifìad  a  gly wsom  gan  y 
bardd  parchus  o  Pencoed  o  Sir  Forganwg,  yw  y  Uafur  anghenrheidiol  i 
drin  y  ddaear,  ac  i  gloddio  allan  ei  thrysoraa,  a*a  troi  at  wasanaeth  dyn. 
Nid  yw  dwfr  yn  y  flfynnon,  mewn  ystyr,  yn  werth  dim ;  ond  wedi  ei 
groni  mewn  Ue  pwrpasol,  a'i  gludo  mewn  pibellau  fiUdiroedd  o  fifordd  i'r 
dref  a'i  ddwyn  i'r  tai,  mae  gwerth  masnachol  i'w  roddi  arno,  ac  y  mae 
yn  dwyn  elw  mawr  i'r  rhai  sydd  yn  ei  berchenogi.  Yr  un  modd  arian 
yn  gorwedd  yn  segur  sydd  ddielw  hollol ;  y  mae  mor  gwbl  ddiiudd^  fel 
nad  ydyw  yn  weithredol  yn  gyfoeth,  ac  nis  gall  gynnyrchu  cyfoeth  nes 
y  gosodir  ef  allan  mewn  defnyddiau  ac  i  gySogi  dwylaw  llafur.  Gellir 
edrych  ar  dir  yn  unig  fel  man  i  lafur  osod  ei  droed  i  lawr,  ac  fel 
maes  i  ddwyn  ymlaen  orchwylion  ynddo ;  ac  nid  yw  arian  mewn  gwir* 
ionedd  yn  ddim  mwy  na  chyfrwng  cyfnewidiad  yn  masnach  a  thrafod- 
aethau  llafur.  Mae  yn  wir  y  rhaid  i  lafur  wrth  dir,  ac  y  mae  arian  yn 
gyfleusdra  o'r  mwyaf,  os  nad  yn  anghenrheidiol  iddo ;  ac  felly  gellir 
dy weyd  am  y  tri  hyn  mai  un  ydynt ;  ond  nid  oes  yr  aínmheuaeth  leiaf 
mai  y  mwyaf  o'r  rhai  hyn  yw  Uafur.  Ac  y  mae  hyn  yn  wirionedd 
pwysig  ymhob  cysylltiad.  Canys  yr  un  tri  pheth,  mewn  ystyr,  sydd  yn 
cynnyrchu  pob  math,o  gyfoeth.  Mae  yn  rhaid  wrth  faes  i  lafurio,  lle  a 
chyfleusdra  i  wneuthur  gwaith.  Ac  y  mae  yn  rhaid  wrth  eiddo,  mewn 
iechyd  corfl',  yni  ysbryd,  gallu  meddwl,  ac  mewn  amser,  oedran,  ac 
amgylchiadau,  i  enniU  llwyddiant.  Ond  er  cael  y  manteision  goreu  a 
meddu  y  talentau  dysgleiriaf,  mae  cynnyrchu  cyfoetb,  pa  un  bynag  ai 
mewn  gwybodaeth  ëang,  neu  yn  nadblygiad  cyflawn  y  galluoedd  eneidiol, 
nea  mewn  safle  uchel  o  anrhydedd  cymdeithasol,  yn  gystal  ag  mewn 
meddiannau  o  natur  mwy  amserol  a  materol,  yn  ymddibynu  i  fesur 
mawr  ar  ymroddiad  diflino  mewn  Uafur.  "  Ymhob  llafur  y  mae  elw." 
Nid  yw  pob  math  o  dir,  er  ei  lafurio,  yn  dwyn  cyfoeth  i*w  berchenog. 
Arian,  er  gyda  llafur,  nid  yw  bob  amser  yn  cynnyrchu  cyfoeth.  Eithr 
y  mae  Uafur  yn  ddíeithriad  yn  cyíoethogi  y  diwyd.  Fe  ddichon  nad  y w 
bob  amser  yn  dwyn  yr  elw  o  arian  lawer ;  ac  o  ran  hyny  yr  ydym  yn 
gwybod  nad  yw  yn  gwneyd  hyny,  ac  nas  gall  chwaith  i'r  dwylaw  celyd 
sydd  yn  gweithio  yn  brysur  o  ddydd  i  ddydd.  Ond  tra  y  mae  cyfoeth 
yn  yr  ystyr  yma  yn  cael  ei  feddiannu  mewn  cymhariaeth  gan  ychydig  o 
bersonau,  mae  yn  ddyledus  i  feibion  llafur  gofìo,  fel  yr  ydym  eisoes 
"wedi  awgrymu,  iod  mwy  nag  un  math  o  gyfoeth,  a'i  fod  yn  elw  mawr,  yn 
ennill  anmhrisiadwy,  yn  gyfoeth  gwirioneddol  cael  cartref  cysurus.  Ýn 
iRTÌr,  yn  yr  amseroedd  drudion  hyn,  mae  yn  beth  mawr  iawn  i  deulu  gael 
tŷ  cyfleas  a  gwala  o'r  bara  beunyddiol,  gydag  anghenrheidiau  eraill 
bywyd,  a  moddion  i  ddwyn  cyfran  o  feichiau  cyffredinol  cymdeithas. 

Q 


S4Ô  BHANIAD   LLàFUB« 

Dywed  yr  awdurdod  nchaf  fod  y  gweithiwr  yn  deilwng  o'i  fwyd.  Ac  y 
mae  hyn  yn  sicrhân  na  chaiff  meibion  Uafar  fod  byth  mewn  eisieu, 
oddieithr  iddynt,  trwy  wastraff  ac  oferedd,  golledn  eu  hunain  o'r  ennill- 
ion  sydd  yn  elw  priodól  ^c  ,y^  Êŷhnyrch  sìcr  eu  diwydrwydd.  Carem 
argraffu  ar  feddyliau  ein  cydwladwyr  o'r  dosbarth  gweithiol,  ei  fod  yn 
rhagorach  fiíortun  na  phentwr  o  aur,  neu  dai  a  thiroedd,  i  allu  dwyn 
deupen  ^y  liinyn  ynghyd  yn  gysurus^  a  chynnal  tealn  yn  barchuiB,  a 
chyfaríol  yn  onest  â  galwadau  rhesymol  y  Befyllfa  y  maent  wedi  en 
gosod  ynddi.  Ac  ymae  llafur  yn  ddíeithriad,  yn  cynnyrchu  y  cyfoeth 
gwerthfawr  hwn.  lë,  gall  meibion  llafur  hefyd  feddwl  am  feddiannan 
ëang  cyfoethogìon  y  tir,  gan  gofio  eu  bod  yn  ddyledus  am  daaynt  yn 
benaí  i  lafur.     Llafur  ydyw  prif  gynnyrchydd  cyfoeth. 

Nid  y  w  pob  llafur  yn  gynnỳrchiol  i'r  un  graddau,  ac  y  mae  ap^osion 
i'w  hystyried  sydd  yn  mwyhâu  gwerth  Uaíur  yn  yr  ystyr  yma.  Y  maent 
0  ddau  fath,  materol  a  moesol.  Perthyna  i'r  dosbarth  blaenaf  raniad 
llaf ur,  cydweithrediad,  a  defnyddiad  peiriannau  ac  offerynau ;  bc  i'r  ôla^ 
medr,  dealltwriaeth,  moesoldeb  a  ffyddloudeb  y  gweithiwr.  Yr  olaf 
ydynt  lawn  mor  anghenrheidiol  a  phwysig  â'r  cyntaf.  Y  mae  y  Uafurwr 
y  gellir  ymddiried  ynddo  yn  gweithio  oddiar  egwyddor  o  fewn,  ac  yn 
dal  ymlaen  i  gyflawni  ei  orchwylion  yn  onest  ac  yn  annibynol  ar 
gymhellíon  o'r  tu  allan.  Gwaith  yn  cael  ei  gyâawni  yn  ngrym  yr 
egwyddor  ymà,  yn  enwedig  os  bydd  medr  yn  y  gweithiwr,  sydd  yn  sicr 
o  fod  yn  dda,  ac  am  hyny  yn  dra  phrisiadwy.  Ac  y  mae  y  medruB  a'r 
moesol  yn  gallu  cyâawnì  llawer  o  waith,  ac  yn  amcanu  gwneudiur  pob 
peth  yn  brydlawn  ac  effeithiol.  Y  mae  moesoldeb  yn  cynnyrchu  ysbryd 
gwaitb,  ac  yn  magu  nerth  at  lafur.  Gwyddom  trwy  brofiad  chwerw  yn 
y  wlad  hon  am  effeithiau  niweidiol  anfoesoldeb  ar  fasnach,  à'r  colledion 
sydd  yn  dilyn,  nid  yn  unig  i  deuìuoedd,  ond  i  gymdeitbas  yn  gyffredinol. 
Y  meddwoû,  er  esiampl,  ydynt  yn  coUi  rhan  íawr  o'u  hamser,  trwy 
esgeuluso  gweithio  ac  anghymhwyso  eu  hunain  i  waith ;  ar  ol  diota  nos 
Sadwrn,  a  halogi  y  Sabbath  trwy  ymyfed,  nid  ydynt  yn  dychwelyd  at  ea 
gorchwyiion  nes  ydy  w  ymhell  ymlaen  yn  yr  wythnos.  Achosir  yn  aml 
trwy  hyn  anhwylusdod  mawr  i  fasnach,  ac  y  mae  y  cyflogwr  yn  gjrstal 
â'r  gweithiwr  méwn  colled.  Mae  yn  amlwg  gan  hyny  fod  gwaith  llafor 
yn  cynnyrchu  cyfoeth,  yn  dibynu  i  raddau  mawr  ar  yr  ac}iosion  moesol 
a  nodwyd.  Mae  medr  yn  achosi  deheurwydd  a  chyflymder  yn  nghyf- 
lawniaä  llafur.  Y  mae  addysg  yn  amaethu  y  gallu  naturiol  i  weithiot 
ac  yn  helaethu  syniadau  y  gweithiwr.  Moesoldeb  sydd  yn  gochel  y 
rhwystrau  i  laíur,  a  thrwy  ei  ffyddlondeb  y  mae  y  gweithiwr  yn  dyfal- 
barhâu  ŷn  ei  alwedigaeth.  Fel  effaith  i'r  achosion  hyn,  gwneir  y  gwaith 
yn  ddeheuig  a  deallus,  ac  mewn  gweddeidd-dra.  Cyûawnir  gwell  gwaith 
a  mwy  o  hono,  ac  o  ganlyniad  mae  Uafur  yn  myned  yn  íwy  cynnyrchiol. 

Gyda  golwg  ar  yr  achosion  materbl  a  enwyd  o  elw  Uafnr»  y  peth 
cyntaf  i'w  nodi  yw  rhaniad  gwaith.  Nid  da  bod  neb  mewn  anrhyw 
gylch  yn  gwneyd  y  cwbl ;  mwy  manteisiol  ydyw  rhanu  y  gwaith.  Eitìir 
pan  y  mae  Uawer  yn  y  gwaith,  mae  yn  anghenrheidiol  eu  bod  yn  cyd- 
weithredu.  Byddai  Uafur  un  yn  unig  mewn  Uawer  o  beth'an,  megys 
codi  iyngor  llong,  yn  gwbl  ddieffaith ;  ond  ymafled  amry w  o  ddwyhiw  yn 
y  baich,  ,mae  y  gwaith  yn  cael  ei  orphen  yn  Uwyddiannns»  Fel  -yma  yr 
ỳdym  yn  cael  meibion  Uafur  ŷn  cynnorthwyo  eu  gilydd  gyda'r  on 
gorchwyUon,  a  hefyd  trẃy  ddilyn  gwahanol  aiwedigaethau.    Mae  yìi 


BHANIAD  LLAFÜB.  347 

eglar  befyd  íod  peirìannan  ac  offerynau  o  bob  math  yn  gymhorth  i'r 
dwylaw  dynol  yn  nghyâawniad  llawer  math  o  galedwaith.  Oyda 
chynnerthwy  peiriant  y  mae  un  dyn  yn  aml  yn  galln  gwneyd  gwaith 
hanner  •dwsîn  neu  ychwaneg  o  lafurwyr. 

Ond  yr  achos  cyntaf  sydd  yn  gwneuthur  Uafur  yn  gynnyrchiol  yw  ei 
raniad.     Ac  yn  awr  ni  a  edrychwn  yn  fyr  ar  y  mater  hwn,  Bhaniad  Llafur. 

Yn  ol  Mr.  Mill,  y  gwasanaeth  penodol  y  mae  llafur  yn  ei  gyf- 
lawni  mewn  cynnyrchu  cyfoeth  yw  ''  gosod  pethau  mewn  lleoedd 
cymhwys,"  neu  *'  symud  y  naiU  beth  oddiwrth  neu  at  beth  arall."  Ac 
felly  y  dywedir  ymhellach,  fod  llafur  yn  cael  ei  ddefnyddio  bob  amser 
ac  yn  nnìg  i  osod  pethau  i  symud,  gosod  gwrtbddrychau  mewn  ysgog- 
iad;  y  mae  priodoleddau  mater  a  deddfau  natur  yn  gwneuthur  y 
gweddill.  Ymhellach,  mai  yr  unig  foddion  sydd  gan  ddyn  i  weithredu 
ar  fater  ydyw  ei  symud.  Meddylier  am  unrhyw  alwedigaeth  neu 
oroiiwyl,  íe  welir  ar  unwaith  gywirdeb  y  wireb  hon.  Pa  un  bynag  ai 
tori  glo,  neu  gloddio  Uechi,  neu  adeiladu  tŷ,  neu  gyfansoddi  tiiaethawd 
fyddo'r  gwaith,  mae'r  Uafur  yn  cynnwys  symud  a  chyfleu  llawer  o  beth- 
au  oddiwrth  ac  at  eü  gilydd  ;  ac  i  lafurio  yn  llwyddiannus  ac  efiE^eithiol, 
y  mae  yn  rhaid  gosod  pob  peth  yn  ei  le  priodol.  I  gael  cèryg  i  furiau 
yr  adeiìad,  rhaid  yn  gyntaf  eu  tori  aUan  o'r  graig ;  ac  yna  eu  cludo  at 
yr  adeilad ;  ac  wedi  hyny  eu  codi  i  fyny  a'u  dodi  y  naill  ar  y  llall  yn 
drefnus  a  chymhwys.  Ẅrth  ysgrifenu,  wedi  hel  y  pin  a'r  inc  a'r  papyr, 
gosodir  y  cyntaf  yn  yr  ail,  a  dygir  y  ddau  at  y  trydydd,  a  rhaid  gwylio  i 
wneuthur  symudiadau  gofalus  fel  ag  i  sicrhâu  ysgrifen  gywir  a  darllen- 
adwy.  Ac  nid  y w  hyn  ond  cysgod  o'r  Uafur  meddyliol  i  gasglu  a  threfnu 
materion  y  cyfansoddiad.  Dywedir  am  Arglwydd  Macaulay  yr  elai  gan' 
milldir  i  gyfansoddi  un  linell ;  ac  y  mae  yn  amlwg  oddiwrth  yr  adrodd- 
iadau  yn  ei  Gofîant  gan  ei  nai,  mai  ei  lafur  penaf  yn-mharotöad  ei 
**  Hanes  Lloegr  "  ydoedd  cyâead  y  defnyddiau  dibendraw  oedd  ganddo 
wrth  law.  Yr  ydoedd  yn  beth  hawdd  iddo  ddarllen  llyfr  a  chofio  yr 
hyn  a  ddarllenai ;  ond  yr  oedd  gosod  y  defnyddiau  mewn  trefn,  pob 
syniad  a  ffaith  yn  eu  lle  priodol,  fel  ag  i  gyfansoddi  hanes  a  fyddai  yn 
parhâu,  ac  mor  ddarllenadwy  ymhen  mil  o  âynyddoedd  ag  ydyw  yn  awr, 
yn  drafferth  boenus  ac  yn  waith  llafurfawr.  Ac  y  mae  yn  rhaid  wrth  y 
cyfryw  lafur  i  gynnyrchu  unrhyw  íath  o  waith  trwyadl  a  pharhâus. 

Y  mae  dwy  wedd  ar  raniad  llafur,  y  naiU  yn  gyfîredinol  a*r  llall  yn 
fwy  neillduol  a  phenodol.  Gyda  golwg  ar  y  wedd  flaenaf  ar  y  pwnc,  y 
mae  i'w  sylwi  fod  rhaniad  llafur  yn  codi  o  anghenrheidrwydd  oddiar 
natur  pethau.  Yn  un  peth,  y  mae  pawb  i  weithio.  Y  sawl  na  weithio, 
na  fwytäed  chwaith.  Peth  arall,  nid  yr  un  gallu  naturiol  a  thueddiad 
sydd  gan  bawb.  Mae  ambell  blentyn  â'i  drwyn  yn  ddibaid  mewn  Uyfr. 
HoU  gri  un  arall,  fel  eiddo  yr  afonig  ar  ei  thaith  y w,  "  Môr,  môr  i  mi." 
Mae  holl  ddifyrwch  llawer  o  blant  gyda'r  gyllell  a'r  morthwyl,  ac  y 
maent  o'u  mebyd  yn  seiri  neu  ofaint.  lë,  nìd  yn  anfynych  gwelir  tad  y 
milwr,  y  pregethwr,  y  meddyg,  yn  y  plentyn.  Heblaw  hyny,  y  mae 
cynifer  o  orchwylion  yn  bod  sydd  yn  anghenrheidiol  i*w  dwýn  ymlaen, 
yn  cynnwys  amrywiaeth  diderfyn, — o  eiddo'r  cynllunydd  medrus  i  lawr 
at  y  torwr  ceed  a'r  cludwr  dwfr;  o  lywodraetiiiad  teyrnas  i  lawr  at  y 
gwasanaeth  iselaf  mewn  cegin  neu  ystabl,  ac  o  eiddo  y  dysgawdwr 
gallaog  ac  ysgdleigaidd  i  lawr  at  y  porthor ;  o  esgob  yr  eglwys  at  yr 

Q  8 


S48  BHANIAD   LLAFüIt. 

hwn  sydd  yn  cadw  drws  tŷ  yr  Arglwydd.  Ac  y  mae  y  rhan  amlaf,  os 
nad  yr  oll,  o'r  galwedigaethan  amrywiol  hyn  yn  gofyn  hoU  amser  y  rhai 
sydd  yn  ymroddedig  iddynt.  Y  canlyniad  naturiol  ac  anhehgorol  ydyw 
y  rhaniad  cyffredinol  ar  ddynion  i'r  gwahanol  alwedigaethaa,  yn 
weinidocfion  crefydd,  meddygon,  cyfreithwyr,  ac  athrawon,  yn  fasnach- 
wyr,  creÁFtwyr,  a  llafurwyr  cyíTredin  o  wahanol  ddosbarthiadau,  a  hefyd 
yn  forwyr.  Ond  y  mae  eto  wedd  fwy  neiUdnol  a  phenodol  i'w  chymeryd 
ar  raniad  llafur.  Dis^yner  er  esiampl  i'r  pwU  glo.  Draw  ymheU  dan 
y  ddaear,  wrth  ei  dalcen,  ceir  y  glöwr  yn  cael  ei  gynnorthwyo  gan  ei 
fachgen  sydd  newydd  basio  o  ran  oedran  y  tu  hwnt  i  derfynaa  awdordod 
Bwrdd  Ysgol  y  plwyf.  Yn  fuan  daw'r  gyrwr  a'i  gèffyl  gyda  thramway,  a 
chymer  ymaith  y  tram  sydd  wedi  ei  Uanw  gan  y  glöwr  a'i  fachgen.  Mewn 
rhan  araU  o'r  gwaith  mae  y  tânwr  sydd  yn  goíaln  am  y  pwU  awyr. 
Wrth  waelod  a  genau  y  pwU  y  mae  y  pyUwyr.  Yn  y  swyddfa  fechan 
gerUaw  genau  y  pwU,  y  mae  y  pwyswr  yn  croniclo  yn  ofalns  bwysau 
pob  tram  sydd  yn  dyfod  i'r  làn.  Yna  cymerir  y  tram  gan  y  gyrydd  at  y 
tipwyr.  A  heblaw  y  rhai  hyn,  y  mae  hefyd  ofaint  a  seiri  a  pheiriannwyr, 
arolygwyr  ac  ysgrìfenyddion,  yn  perthyn  i'r  gwaith.  Ac  y  mae  pob  nn 
yn  ymgadw  at  ei  alwedigaeth  ei  hi^n.  Eithr  y  mae  yr  egwyddor  yma  o 
ranu  Ilafur  yn  cael  ei  chario  ì  gylchoedd  llawer  mwy  cyf^mg  a  sefydliad* 
au  Ilawer  llai  na  glofa.  Meddylier  er  engraifft  am  faelfa  nen  siop,  Ile 
y  cyflogîr  hanner  dwsin  neu  fwy  o  ddwylaw.  ün  yw  y  brethynwr,  nn 
arall  sydd  yn  gofalu  am  yr  hetian  a'r  menyg,  un  arall  yn  yr  ystaíell 
ddangos  ac  yn  gweini  ar  foneddigesan,  ac  arall  gyda'r  cyfrifon,  ac  arall 
yn  derbyn  yr  arian  ac  yn  rhoddi  newid ;  ac  y  mae  pob  nn  i  ofaln  yn 
arbenig  am  ei  adran  ei  hnn.  Ceir  dosraniad  cyffelyb  o  waith  mewn 
araaethyddiaeth ;  yn  y  tŷ,  dan  ofal  y  wraig  sydd  yn  goruwchly wodraethn, 
mae  y  Ilaethwraig  a'r  gogyddes  a'r  ferch  leiaf  sydd  yn  helpu  gyda  hyn 
a'r  Uall ;  a  thu  allan  i'r  tŷ  ar  y  fferm,  dan  arweiniad  y  meistr,  mae'r 
aradrwr,  y  dyrnwr,  y  bugail,  y  carthwr,  ac  fe  ddichon  amry w  o  swyddog- 
ion  eraiU.  Yr  oeddym  yn  teithio  gyda  chyfaiU  o  amaethwr  cyfrifol  trwy 
nn  0  randiroedd  Seisonig  Cymru  un  Sabbath.  Yr  oeddym  wedi  cael 
gwahoddiad  i  giniaw  i  dŷ  nn  o  ffermwyr  mwyaf  y  wlad.  Ac  fel  yr 
oeddym  yn  dynesu  at  y  Ile,  daeth  gŵr  y  tŷ  yn  garedig  iawn  i  gwrdd  â 
ni ;  ac  er  mai  dydd  yr,  Arglwydd  ydoedd,  dyna'r  ddan  amaethwr  ar 
nnwaith  dros  eu  pen  a'n  clustiau  mewn  siarad  am  y  fferm.  Nid 
anghofiwn  byth  un  gair  o  eiddo'r  gŵr  da  oedd  wedi  •  ein  gwahodd  i 
giniaw — gair  hynod  darawiadol  a  chymhwys  mewn  mwy  nag  nn  ystyr, 
**  I  am  the  pigman"  Ac  y  mae  yn  debyg  ìawn  ei  fod  yn  Ilawn  eiddigedd 
yn  ei  ofal  dros  y  moch,  na  ehaffai  neb  ran  na  chyfran  yn  y  gwaith  ond 
ei  hunan:  yn  gyffelyb  i'r  offeiriad  hwnw  a  ddaeth  yn  ddiweddar  i 
gladdedigaeth,  a  phan  y  daeth  oedd  yn  hy trach  yn  anghymhwys  i  arwain 
y  gwasanaeth,  a  chymerWyd  ei  le  gan  arall,  yr  hwn  pan  ddechrenodd 
ddarllen  **  Myü  yw  yr  adgyfodiad  a'r  bywyd,"  a  atebwyd  gan  y  person, 
"  Nage,  myfi  ydyw."  Pa  nn  ai  gwir  ai  peidio  yw  y  chwedl  hon,  mae  yn 
ffaith  y  teimlir  Uawer  o  eiddigedd  gan  bersonan  mewn  gwahanol 
aiwedigaethau,  ac  yr  ystyrir  ef  nid  yn  antynych  yn  fater  o  anrhydedd  î 
bob  un  ymgadw  gyda'i  grefft  neu  ei  orchwyl  ei  hun.  Mae  yn  wir  y 
rhaìd  i'r  siopwyr  mewn  pentrefì  bychain  gadw  tipyn  o  bob  peth ;  ac  y 
mae'r  tyddynwyr  bychain  ar  ochrau'r  mynyddoedd  yn'gorfod  gwneyd  y 
cwbl  eu  hunain, — aredig,  hau,  llyfnu,  medi,  dyrnu,  trin  y  dâ  a  bageilio'r 


SHÁNIAD  LLAFUB.  d49 

defaid:  a'n  gwragedd  yr  an  modd,  rhaîd  iddynt  wneyd  pob  math  o 
waith,  godro,  corddi»  glanhân'r  tŷ,  a  pharotoi  bwyd  i'r  teuln.  Ond  hyd 
y  gellir,  hyd  yn  nod  yn  y  cylchoedd  cyfyngaf,  yr  ydys  yn  gweithreda 
ar  yr  egwyddor  o  raniad  Uafar,  gan  ddosrana  y  gwaith  a  rhoddi  ei 
gyfran  i  bob  an.  Mewn  cyfood  blaenorol  yn  hanes  un  o  Brìfysgolion 
yr  Alban,  yr  oedd  pob  dysgawdwr  yn  cymeryd  ei  ddosbarth  trwy  bob 
cangen  o  wybodaeth ;  eithr  erbyn  hyn  ymhob  prifysgol,  a  hyd  y  gellir 
yn  mân  golegaa  yr  enwadaa,  y  mae  pob  athraw  yn  cyfyngu  ei  hun  i  un 
gangen.  Y  mae  eto  rai  dynion  sydd  yn  ho£Gi  gwneuthur  pob  peth  eu 
hunain  mewn  eglwysi.  Ond  credwn  fod  eu  nifer  yn  Ueìhâu,  a  bod  yr 
hyn  sydd  yn  un  o  egwyddorion  cyntaf  Trefnidedd  Gwladol  yn  dyfod  yn 
elfen  bwysig  mewn  Ify wodraeth  eglwysig  a  dygiad  ymiaen  achos  teyrnas 
nefoedd  ar  y  ddaear.  Amcanwyd  iddi  fod  felly  o'r  dechreu;  canys 
galwyd  rhai  yn  apostolion,  rhai  yn  brophwydi,  rhai  yn  fugeiliaid,  a  rhai 
yn  efengylwyr.  Yr  oedd  ]?aul  yn  planu,  ac  Apolos  yn  dyfrhâu.  Neiil- 
duwyd  seithwyr  da  eu  gair  i  fod  yn  ddiaconiaid,  fel  y  galluogid  yr 
apostolion  i  ymroddi  yn  Dwyr  i  wasanaethu  yr  églwys  gyntefig  yn  yr 
athrawiaeth  ac  mewn  gweddi. 

Manteision  rhaniad  llafur  yw  y  rhai  canfynol : — T  mae  deheurwydd 
y  gweithiwr  yn  cynnyddu.  Yr  ydys  yn  coili  amser  trwy  i'r  llafurwr 
symud  o'r  naill  orchwyl  at  y  llall,  yr  hyn,  trwy  raniad  Uafur,  a  arbedir. 
Y  mae  peiriannau  cymhwys  yn  fwy  tebyg  o  gael  eu  dyfeisio,  os  bydd 
meddwl  y  gweithiwr  yn  ymroddedig  i*r  un  gwaith.  A  gellir  cyflogi  pob 
gweithiwr  at  y  gorchwyl  y  gall  ei  gyflawni  oreu.  Enwyd  y  tair  mantais 
cyntaf  gan  Adam  Smith,  a'r  olaf  gan  Mr.  Babbage. 

1.  Deheurwydd  cynnyddol  y  gweithiwr.  Mae'r  gwirebau  fod  profiad 
yn  dysgu  ac  ymarferiad  yn  gwneutbur  yn  feistr,  ar  unwaith  yn  cadarn- 
hâu  gwirionedd  y  fantais  hon  sydd  yn  deillio  oddiwrth  raniad  liafur. 
Ac  y  mae  yn  hawdd  cael  esiamplau  i'w  hegluro  gyda  phob  math  o 
alwedigaethau,  megys  mewn  gwneuthur  pinau  bach,  a  llestri  gwych  o 
amry wiol  ffurfìau.  Deheurwydd  sydd  fantais  fawr  yn  nghyflawniad  pob 
gwaith,  ond  y  mae  yn  hanfodol  mewn  Uawer  math  o  lafur.  £r  engraifft, 
i  chwareu  ar  y  delyn  neu'r  organ,  mae  yn  anghenrheidiol  nid  yn  unig 
wrth  ddeall  a  gwybodaeth,  eithr  yn  llawn  cymaint  wrth  graffder  a 
chyflymder  Ifygad,  ynghyd  âg  ystwythder  llaw.  Ac  y  mae  yn  rhaid 
dechreu  yn  fore  i  ymarfer,  a  dal  ymlaen  dros  yr  oes  mewn  ymarferiad. 
îr  unrhyw  ddeheurwydd  sydd  anhebgorol  hefÿd  i'r  arlunydd,  yr  byn 
nis  gellir  ei  gyrhaedd  ond  trwy  ymroddiad  dyfalbarhâus.  Eithr  gallwn 
yn  hawdd  ddisgyn  at  faterion  îs  na  cherddoriaeth  ac  arluniaeth,  er 
e{?luro  y  fantais  dan  sylw.  Yr  ydym  eisoes  wedi  cyfeirio  at  wneuthur 
pinau  a  llestri  gwydr.  Hhoddir  enghraifft  arall  gan  Mrs.  Fawcett,  sef 
gwneuthuriad  ysgrif binau,  a  gorchwyl  yr  hwn  sydd  yn  eu  tynu  allan  o'r 
peiriant  yn  yr  hwn  y  maent  yn  cael  eu  gwneuthur  â'i  law,  yr  hwn  sydd 
yn  cyflawni  ei  waith  gyda'r  fath  gyffymder  fel  mai  braidd  y  gall  y 
Ifygad  ei  ddifyn.  Byddai  hyn  yn  dra  anhaw'dd,  os  nad  yn  gwbl 
annichonadwy,  oni  bae  ei  fod  yn  cyfyngu  ei  lafur  yn  hoUol  i'r  gwaith 
hwnw. 

Gosoder  gôf  cyffredin  i  wneuthur  hoelion,  ni  wnelai  ond  tua  thri 
chant  mewn  diwmod,  a'r  rhai  hyny  heb  fod  o'r  radd  oreu.  Ymosoded 
gôf  arall  ar  y  gorchwyl  sydd  yn  gwneuthur  hoelion  yn  achlysurol,  gallai 
wneathar  taag  wyth  cant.    Ond  gwelodd  Adam  Smith  fecbgyn  oedd 


360  RHAMAP    I.LaFLB. 

wedi  cymeryd  hyn  yn  grefft,  gydag  ychydig  ymdrechy  yn  gwnenthur 
rhwng  dwy  a  thair  mil  o  hoelion  mewn  diwrnod.  Ac  os  cymer  y 
darllenydd  y  drafferth  i  fyned  i  weithdŷ'r  saer,  neu  faelfa  y  brethynwFi 
nen  ystafell  wnio  y  gwniedyddion,  neu'r  gwaith  glo,  haiarn,  nen  alcan, 
caiff  esiamplau  Hì'osog  ac  amry wiol  yn  dangos  y  íantais  ddirfawr  y  mae 
gweithwyr  o  bob  dosbarth  yn  ennill  mewn  dehenrwydd  cynnyddol  yn 
nghyflawniad  en  gwahanol  orchwylion,  trwy  fod  y  gwaith  yn  cael  ei 
ranu,  a  phob  un  yn  ymgadw  yn  ddyfal  at  ei  alwedigaeth  ei  hun. 

Yr  ydym  yn  ei  deimlo  yn  ormod  o  brofedigaeth  i  beidio  gwneathur 
cymhwysiad  pellach  o'r  egwyddor  yma  cyn  symud  ymlaen  i  sylwi  ar  sdl 
fantais  rhaniad  Us^ur.  Yr  ydym  wedi  clywed  rhai  yn  dadgan  ea 
syndod  pa  fodd  y  mae  rhai  gweinidogion  yn  gallu  cyfansoddi  dwy  a 
thaìr  pregeth  bob  wythnos.  Weithiau  hefyd  yr  ydys  yn  beimiada  yn 
Uym  ar  y  cyfryw  bregethau  fel  yn  fychain,  brysiog,  ac  anorphenedig. 
Y  gwirionedd,  modd  bynag,  ydyw  fod  llawer  p'r  pregethau  gorea  a 
draddodir  bob  Sabbath  yn  cael  eu  traddodi  gan  weinidogion  sefydlog; 
ac  nid  y  w  y  rhai  sydd  yn  hoff  o  newid  bob  amser  yn  sicr  y  cânt  wledd 
íawr  o'r  pulpud.  Âc  y  mae  y  cyfrif  am  hyn  yn  hawdd  a  syml.  Mae 
yr  hwn  sydd  yn  Uwyr  ymroddedig  i'w  waith  mawr  yn  ennill  mewn 
deheurwydd  yn  ei  gyâawniad,  fel  ag  y  mae  yn  alluog  i  ddwyn  cyn- 
nyrchion  buddiol  a  gwerthf awr  bob  amser  ger  bron  y  rhai  y  mae  yn  ea 
gwasanaethu.  Eithr  os  yw  yn  rhanu  ei  amser  rhwng  Uawer  o  bethaa, 
ac  felly  yn  gwasgaru  ei  nerth,  nid  rhyfedd  os  gwelir  òl  eiddilwch  ar  ei 
gyâawniadau.  Y  mae  awgrym  yn  ddigon  i'r  doeth ;  ac  am  hyny  nis 
ymhelaethwn  yn  y  cyfeiriad  hwn» 

2»  Arbed  amser — sef  yr  amser  a  gymerir  i  fyned  oddiwrth  y  naill 
orchwyl  at  un  gwahanol.  Addefai  Arglwydd  Macaulay  yr  anhawsder  a 
'  deimlai,  a'r  drafferth  ydoedd  iddo  i  symnd  oddiwrth  nn  pwnc  y  byddai 
yn  ysgrifenu  arno  at  destun  aralh  Ond  y  mae  yn  ddiammheu  fod 
awdwr  y  "  Oyfoeth  Gwledydd  "  wedi  gorddyweyd  yr  hyn  sydd  yn  cael 
ei  golli  mewn  symudiadau  oddiwrth  y  naill  orchwyl  at  un  arall.  Fel 
hyn  y  dywed  efe:  "Mae  dyn  yn  gyffredin  yn  segura  rhyw  gymaint 
wrth  newid  eì  law  oddiwrth  un  gwaith  at  orchwyl  arall.  Pan  yn  dechrea 
ar  ei  waith  newydd,  nid  y w  yn  iynych  yn  awchus  a  chalonog  iawn ;  nid 
yw  ei  feddwl,  fel  y  dy wedir,  yn  myned  ato,  ac  am  beth  amser  y  mae  yn 
lled  ddifater,  ac  nid  y w  yn  ymegnîo  i  bwrpas.  Mae  yr  arfer  o  esmwyth- 
rodio  ac  o  ymroddiad  didaro  a  fabwysiedir  yn  naturiol,  os  nad  o  anghen- 
rheidrwydd,  gan  y  gweithiwr  gwledig,  yr  hwn  y  rhaid  iddo  newid  ei 
orchwyl  a'i  offerynau  bob  hanner  awr,  a  throi  ei  law  at  ugain  o  bethaa 
yn  yr  tm  diwmod,  a  phob  dydd  o'i  fywyd,  yn  ei  wneuthur  ymron  bob 
amser  yn  fusgrell  a  diog,  ac  yn  ei  anghymhwyso  ì  ymroddi  yn  egníol 
hyd  yn  nod  ar  achlysuron  o  bwys.''  Mae  yr  iaith  hon  yn  ddiau  yn 
eithafol.  Addefwn  nad  yw  y  llafurwr  gwledig  un  amser  yn  ymddangos 
mor  fywiog  a'r  gweithwyr  trelol.  Ond  y  mae  hyn  yn  codi  oddiar  natar 
wahanol  en  gorchwylion.  Gweithrediadau  amaethyddol  ydynt  o 
anghenrheìdrwydd  yn  araf.  Gellir  pwyso  te  a  siwgr,  a  mesur  defnydd 
pâr  o  ddillad,  ar  garlam;  ond  y  mae  yn  anmhosibl  aredig  na  Uadd 
gwair  dan  redeg.  Mae  arian  y  masnachwr  yn  aml  yn  dychwelyd  yn  ol 
gyda  buandra  anghyffredin ;  eithr  rhaid  i'r  tyddynwr  aros  wrth  y 
tymmoraa  am  ei  gynauaf.  Yn  anffodus  i'w  cymeriad  a'u  henw  da,  mae 
pobl  y  wlad  yn  cario  arafwch  ea  gweithrediadau  amaethyddol  i  gylch* 


BBABTAD   LLAFDB.  25 1 

oedd  eraill,  Ile  mae  eisiea  mwy  o  f»ys  a  bywiogrwydd.  Gwîr  mai 
prydferth  o  weddos  yw  tawelwch  yn  nhŷ  gweddi,  ac  arafwch  wrth  íyned 
i  mewn  i'r  cysegr;  ond  y  mae  galwad  am^  ymroddiad  egp'ìol  a  difefl  yn 
y  winllan  ysbrydol»  ac  am  ystwythder  bywiog  i  symnd  ymlaen  gyda 
gwaith  yr  Arglwydd.  Ar  yr  nn  pryd,  ni  charem  ar  un  cyírif  fod 
«ra^wch  yn  cael  ei  osod  i  lawr  fel  musgrellni  a  diogi.  Dyma  yn  amlwg 
ydoedd  yr  amryfusedd  y  syrthiodd  Adam  Smith  iddo  ar  y  mater  hwn. 
ác  yr  ydym  yn  rhwydd  gydnabod  fod  y  Ilafurwyr  gwle^ig»  fel  dosbartb, 
mor  ddiddiogi  a'r  rhan  amlaf  o'r  dwylaw  yn  y  gwaithfeydd  a'r  masuach- 
dai  trefol.  Maent  yn  codi  yn  fore,  a  daliant  wrthi  drwy'r  dydd,  trwy'r 
teg  ^'r  garw,  gifres  ac  oerfel,  haf  a  gauaf ;  weithian  yn  trin  yr  anìfeiliaid, 
bryd  arall  yn  cloddio,  wedi  hyny  yn  dyrnn'r  yd,  a  thracbefn  yn  nithio, 
ac  felly  yn  y  blaen  yn  ddidor;  a  gwir  a  ddywedant  nad  oes  derfyn  byth 
^  en  gwaith.  A  mantais  i'r  dosbarth  hwn  o  lafurwyr  ydyw  eu  bod  yn 
cael  ychydig  o  newid  g.waith.  Nid  yn  unig  y  mae  yn  gystal  a  gorphwys 
iddyot»  Ẅl  ÿ  dywed  y  ddiareb,  ond  tuedda  i  fagu  mwy  o  yni  a  bywiog- 
rwydd  meddyliol  ynddýnt.  Diau  y  byddai  y  dyrnwr  yn  gryfach  a 
gwell  dyrnwr  wrth  ymgadw  yn  ddibaid  gyda'i  fifust;  ond  gwell  i'w  gorff 
a'i  yabryd  fyddai  iddp  ?;?eithiaa  ddilyn  yr  aradr  neu  gau  y  perthi. 
Ëitbr  y  mae  yn  aros  yn  wir  fo4  rhyw  gymaint  o  amser  yn  cael  ei  goUi 
wrth  ^ymud  oddiwrth  y  naill  orchwyl  at  y  llall ;  ac  y  mae  i'w  gofìo  fod 
yr  egwyddor  dan  sylw  ì'w  chymbwyso  yn  beoaí  at  wahanol  alwedig- 
aethaa,  ac  nid  at  amrywiol  ranau  yr  un  alwedigaeth.  Yr  engraìfft 
a  nodir  i  egluro  y  fant^ís  a  grybwyllwyd  o  seíyll  amser  sydd  gynnefìn  i 
bawb  a  deithiant  gyda'r  rheilffoidd.  Yn  mbrif  safleoedd  y  gwabanol 
linellau,  ac  yn  enwedig  yn  y  terfynau,  gwelir  yn  aml,  yn  ystod  misoedd 
y  gauaf,  dd$u  o'r  cludwyr  yn  gosod  lampan  yn  y  cerbyd&u;  mae  un  ar 
y  llawr  yn  en  hestyn  i  fyny,  a'r  Ilall  i  fyny  ar  ben  y  cerbydau  yn  eu 
derbyn  o'i  law,  ao  yn  en  gosod  yn  y  tyllau,  fel  ag  i  roi  goleu  i'r 
teîthwyr.  Yn  awr,  pe  rhpddid  dim  ond  un  i  wneyd  y  gwaith  hwn, 
byddai  yn  rhaid  iddo  íynçd  i  lawr  ac  i  fyny  i  gyrchu  a  gosod  pob  lamp 
yn  ei  Ile ;  a  chymerai  hanner  awr  iddo  i  wneuthur  yr  byn  a  ellid  ei 
gyûawni  mewn  pum'  mynyd  gan  ddau  yn  cynnorthwyo  eu  gilydd  yn  y 
duU  a  nodwyd.  Nid  ydym  heb  feddwl,  modd  bynag,  fod  bon  yn  esiampl 
0  fanteision  cydweithrediad,  yn  Dawn  cymaint  ag  ydyw  o  r^niad  llafur. 
Eithr  tra  yn  cytpno  â  Mr  MiII  fod  Dr.  Smith  wedi  rhoi  pwys  gormodol 
ar  y  fantais  hon,  eto  y  mae  yn  eglur  a  diammheuol  fod  amser  yn  cael 
ei  gynnilo  trwy  waith  pob  dosbarth  o  lafurwyr  yn  dal  ymlaen  gyda'u 
gorchwylion  penodol  eu  hunain ;  a  thrwy  eu  deheurwydd  cynnyddoi  yn 
eu  hamrywiol  alwedigaethau,  y  maeiiit  befyd  yn  dysgu  cynnUo  ar  y 
defnyddiau  sydd  yn  myned  trwy  eu  dwy.laj^,  a  defnyddio  eu  bofferynau 
mewn  ffordd  a'u  ceidw  yn  fwy  parhâus. 

3.  Y  drydedd  fantais  sydd  yn  deillio  oddi\^rtb  raniad  Uaíur  ydyw, 
.darganfyddiad  peirjannau  sydd  yn  byrhâu  gwaith,  ac  yn  galluogi  un  dy^i 
i  wneuthur  gwaith  llawer.  Wrth  íod  y  Uáfu^wr  yn  treçilio  pi  holl  amser 
gydag  nn  gorchwyl,  mae  ei  holl  feddwl  arno;  cyiner  jmìryY/  ffyrdd  i'w 
gyflawni,  fel  ag  i  wneyd  ei  w.aith,  .ps  yn  ddichoDadwy,  yn  f wy  esmwyth 
iddo  ei  huD,  a'i  gyflawni  y^  fwy  perffaith,  ac  i  wneyd  mwy  o  hono  Jfel 
ftg  ^  gyuDyddu  ei  ennillion.  Y  canlyniad  ydyw  fod  amryw  o  beirian- 
pan  wçdi  e^  dyfejsio  gan  weithwyr.  Yn  ngweithiad  yr  agerddbeiÂf^njb 
cyntiíf  cyflogid  bacbgen  i  agor  a  cha^  d^^i  (valvej;  ood  dyieisiodd  y 


5153  BHAIIIAD   LLAFUü. 

llanc  foddion  i'r  clawr  agor  a  chaa  o  hono  ei  hon  pan  y  byddai  angheD, 
fel  y  gallai  jntau  íyned  ymlaen  yn  ddirwystr  gyda'i  chwaren.  Mae'r 
spinning  jenny  a*r  mule  hefyd  yn  engreifftiaa  o  ddyfeisiadan  gweithwyr. 
Ond  ni  raid  i  ni  gyfyngu  ein  hunain  at  y  gweithwyr  i  egloro'r  fantaig 
hon;  y  mae  y  rhai  a  gyflogir  i  narhyw  waith  i*w  hystyried  fel  yn 
ymroddedig  i'r  gwaith  hwnw  ac  yn  gyíriíol  am  dano,  ac  y  mae  yn  perthyn 
yn  arbenig  iddynt  i  ddyfeisio  pob  moddion  i  ddwyn  ymlaen  en  gor- 
chwylion  yn  y  modd  mwyaf  trefnns  ac  ennillfawr.  Y  mae  heíyd 
beiriannwyr  wrth  en  swydd;  ac  y  mae  nn  awdurdod  nchel  wedi  dyweyd 
nad  oes  dim  yn  annichonadwy  i  beiriannyddiaeth. 

4.  T  íantais  olaf  sydd  genym  i'w  henwi,  ydyw  fod  pob  nn  yn  galla 
ymroddi  i'r  gwaith  y  mae  yn  meddn  y  cymhwyBder  mwyaf  i'w  gyflawni. 
Y  mae  Uawn  cymaint  o  amrywiaeth  yn  nhneddiadan  a  thalentan  natiir« 
iol  dynion  ag  sydd  yn  ngwahanol  orchwylion  Uafnr.  Gofyna  on  gwaith 
lygad  craff  a  chyffyrddiad  ilednais.  Nerth  bnûch  a  chy wirdeb  ergyd 
sydd  yn  eisien  yh  benaf  ar  y  tarâwr  yn  efail  y  gôf.  Gall  bechgyn  tair 
ar  ddeg  oed  gyflawni  rhai  gorchwylion  yn  Uawn  cystal  â  dynion  mewn 
oed.  Gwastraff  fyddai  rhoddi  cyflog  o  ngain  swUt  yr  wythnos  am  wûth 
y  geUid  ei  gael  wedi  ei  gyflawni  am  wyth  swUt;  a  gwastraff  mwy  fyth 
fyddai  i  laforwr  weithio  am  chwengain,  pan  y  dylai  fod  yn  enniU  pont 
nea  ddeg  swUt  ar  hngain.  Ond  trwy  fod  Uafdr  yn  cael  ei  rann,  am  y 
mwyafrif  mawr  y  mae  pob  nn  yn  syrtiiio  i'w  le  ei  han,  ac  yn  gwneyd  y 
gwaith  sydd  yn  f wyaf  cydnaws  á'i  archwaeth  ac  yn  fwyaf  cymhwys  i'w 
aUaoedd,  a  hefyd  yn  fwyaf  priodol  i'w  oedran  a!i  amgylchiadan. 

Y  mae  Adam  Smith  yn  defnyddio  nn  esiampl  sydd  yn  eglnro  yr  holl 
bwnc,  a'r  hon  sydd  wedi  gwneathar  y  rhan  yma  o  drefhidedd  gwladol 
yn  destnn  poblogaidd ;  sef  gwneathoriad  pinaa  bach.  Mae  hon  yn 
fasnach  ar  ei  phen  eì  han.  Er  mor  fychan  o  beth  yw  ei  chynnyrch, 
mae  y  lkfar  perthynol  iddi  yn  rhanedig  i  amry  wiol  gangenaoy  a  Uîaws 
0  honynt  Mae  nn  yn  tyna  aUan  y  wire;  an  araU  yn  ei  hanioni;  y 
trydydd  yn  ei  thori ;  y  nesaf  yn  ei  phwyntio ;  an  arall  yn  ei  mala  toag 
at  osod  y  pen ;  y  mae  gwneathariad  y  pen  yn  cynnwys  daa  nea  dri  o 
orchwyUon;  gosod  y  pen  ar  y  bin  sydd  waith  arbenig;  ei  gwỳna  sydd 
orchwyl  araU ;  ac  y  mae  gosod  y  pinaa  mewn  papyr  yn  Uaf ar  gwahanoL 
Mewn  gair,  y  mae  taa  deanaw  o  weithwyr  yn  dilyn  galwedigaethaa 
gwahanol  yn  cael  ea  cyflogi  i  wneyd  pin  bach.  Pe  byddai  i'r  un 
gweithiwr  fyned  trwy  yr  holl  orchwyîion  ei  banan,  ni  wnelai  fẁy  nag 
ngain  pin  y  dydd.  Ond  trwy  ddosraniad  y  Uafar  a  chydweithrediad, 
gall  deg  o  ddynion  wneathar  hanner  can'  mil  o  binaa  bach  mewn 
diwrnod,  tra  na  wnelai  yr  nn  nifer,  er  cydweithio,  heb  rann'r  gwaith, 
íwy  na  daa  cant  y  dydd.  FeUy  y  mae  effeithioLrwydd  cydweithrediad 
yn  ymddibyna  ar  raniad  Uafor. 

Enw  arall  ar  fasnach  rydd  yw  rhaniad  Uafor.  Y  mae  y  fasnach 
mewn  Uafnr  felfy  yn  rhydd,  pob  an  at  ei  ddewis  ac  i  ddüyn  yr  alwedig- 
aeth  a  hoffa.  Ac  y  mae  yr  hyn  sydd  wir  am  lafurwyr  yn  anigol,  yn 
briodol  hefyd  i  genedloedd.  Cyíoeth  naturiol  y  greadigaeth  sydd  wedi 
ei  wasgara  dros  y  gwled}dd;  ac  o'r  amrywiaeth  adnoddaa  y  mae 
gwahaniaethaa  masnach  yn  ymgodi.  Nid  yr  an  gan  hyny  yw  Uafar  yn 
India  ag  ydy w  yn  Lloegr ;  ac  yn  wir,  heb  fyned  oddicartef,  nid  yr  nn  yw 
pni  orchwyUon  rhanaa  gweithfáol  Gogledd  Gymra  ag  eiddo  y  Dehea£r. 
Ond  trwy  íod  gweithwyr  y  naiU  dalaeth  yn  glynn  wrth  gloddio  Uechi, 


HODIADAU   LLENTDDOL.  363 

ac  eiddo  y  dalaeth  arall  yn  ymroi  i  dori  glo,  mae  tai  y  Daill  yn  cael  ea 
cyDhesa  yn  dda,  a  thai  y  lleill  yn  cael  en  toi  yn  ddiogel.  Nis  gall  yr 
an  dalaeth  na  gwlad,  pa  mor  ëang  hynag  ei  thiroedd,  a  pha  mor 
gyfoethog  bynag  ei  hadnoddau,  ddibynu  yn  gwbl  a  hollol  ar  ei  thrysor- 
au  ei  hun.  Ond  trwy  ei  gwaith  yn  amaethu  yn  dda  ei  hadnoddaa 
naturiol,  mae  yn  gallu  cyflenwi  dififygion  gwledydd  eraill,  ac  yn  derbyn 
yn  gyfnewid  yr  hyn  sydd  yn  eisieu  arni.  A  thrwy  y  drafodaeth  mewn 
cyfnewid  nwyddau,  dygir  masnach  ymlaen  sydd  yn  rhoddi  gwaith  i 
lafurwyr,  ac  yn  dwyn  elw  i  gyflogwyr  llafur ;  ac  y  mae  rhwymau  undeb 
yn  myned  yn  dynach  o  oes  i  oes  rhwng  gwahanol  wledydd  y  byd.  Y 
mae  masnach,  trwy  y  gwasanaeth  hwn,  yn  gwneuthur  Uawer  tuag  at 
ddwyn  oddiamgylch  ddyben  mawr  yr  efengyL  ei  han, — "  ar  y  ddaear 
tan^efedd,  ac  i  ddynion  ewyllys  da.'* 


NODIADAU    LLENYDDOL. 

lAfê  in  Christ:  a  8tvdy  of  the  Scripture  Doctrine  on  the  Natwe  of  Man,  thê 
Object  of  the  Dimne  Incamatiorí,  and  ihe  Cond/Uions  of  Hunum  Immortality, 
By  Edward  White.    Second  Edition.    London :  Ellìot  Stock. 

Report  of  a  Conference  on  Cond/Uional  Immortality,  Includimg  Papers  hy  the 
Bev8.  Sahuel  Mimton,  Db.  Lease,  amd  Edwabd  White.  Êeld  at  the 
Cannon  St,  Hotel,  London,  May  6th,  1876.    London :  EUiot  Stock. 

Mae  y  llyCr  cyntaf  yn  ail  argraffiad  o'r  gwaith  mawr  y  crybwyllasom  am  dano 
yn  ein  hail  etthygl  ai  yr  Ath/ranmaeth  o  Dragyioyddol  Gosb  (Tbaethodydd,  1876, 
ta  daL  347),  oedd  yn  cael  ei  baiotoi  gan  Mr.  White,  er  goBod  allan  yn  fwy 
cyflawn  ei  olygiadau  ai  Ddifodiad  y  dryeionus  yn  y  byd  aiall.  A  phamphled 
ydyw  yr  ail  yn  cynnwys  hanes  (ÿnnadledd  a  gynnaliwyd  yn  Llondainy  fia 
Mai  diweddai,  gan  rai  jn  dal  yr  un  golygiadau  ar  y  mater  pwysig  hwn. 
TmgynnuUeut  ynghyd,  ''yn  gyntaf,  er  dwyn  tystiolaeth  benodol  a  cnyhoeddus 
i'r  hyn  a  gredir  tel  gwirionäd  o'r  Ysgrythyr  Sanctaidd  sydd  wedi  ei  ddad- 
guddio  yn  glir  ac  sydd  o  annhraethol  werth;  301  ail,  er  rnoddi  cyfleusdra  i 
frodyr  Cristìonogol  301  dal  yr  athrawiaeth  hon  i  ymfrawdoli  ft'u  gilydd ;  ac  yn 
olaf,  er  rhoddi  calondid  moesol  a  chefnogaeth  i'i  cyir^w  ag  sydd,  o  herwydd 

JJ_«        äX.  J'   1.-J    J  xl  •L2_J  1  Ji  JJ      -     1       J  ^^ 


Ufiiwydd  i'r  atbrawiaetli  y  maent  üwy  yn  cael  ei  bod  wedi  ei  "  dadguddio  mor 
glir,''  ac  sydd  o'r  fath  ''  annhraethol  werth/'  y  maent  wedi  danfon  y  pamphled 
i  bob  Gweinidog  yn  y  deymas,  ac  i  bob  Cenadwr  Seìsonig  trwy  y  byd. 

Nid  ydym  ni  wedi  gallu  gweled  unrhy w  beth  yn  y  llyfrau  hyn  sydd  wedi 
gwanhâu  dim  ar  y  golygìadau  a  gyhoeddasom  ddwy  flynedd  301  ol  yn  yr 
erthyglau  a  ymddangosasant  yn  y  Tbaethodydd.  Wrth  reswm,  nid  ydym 
vn  ein  dal  ein  hunain  yn  cyfrifol  am  yr  anferthlun  a'  dynir  gan  yr  ysgrifenwyr 
hyn  0  athrawiaeth  gyffredm  yr  eglwys  ar  draffywyddol  gosb.  Ac  y  mae  yn 
ddiammheu  fod  y  gwirionedd  ar  hyn  wedi  cael  llawer  o  gam,  weithiau  trwy 
erwindeb  materol  a  chnawdol  yn  y  rhai  a'i  dysgent,  ac  weitliiau  trwy  lymder  a 
chubii  ihyw  olygiadau  a  gamelwid  yn  Gal&aidd,  ond  oeddynt  yn  gwbl 
ddyeithr  1  dduwmvddiaetJi  ëang  a  chyfoethoe  yr  athrawon  o  Hippo  a  Gteneya. 
Ys  dywed  Mr.  Wnite  ei  hunan  ar  fater  ariol,  '^ln  this,  howeyer,  as  in  other 
instancea,  the  belieyers  haye  had  a  shaie  in  pioducing  unbeUeL"  Ond  y  mae 
yn  gyfleÚB  fr  ysgol  newydd  yma  oaod  yn  bìais  yx  athiawiaeth  ei  hnnan  y 


854  I^ODIADAÜ  LLBSYBDOIi. 

einlynMan  niwei^ipl  »  gffoàsffẁ  pddiar  y  dpü  funmli^ifhiäi  jmi^  jmfim 
«ml  i  waith  wedi  bod  yn  cael  e{  dysgiu  7n  ▼  dull  ymsi  pa  wirîonodd  n^ 
nad  ellid,  gyda  y  rhwyddineb  mwyaf,  wneyd  caricaturê  o  honol  Yi  yoym 
hefyd  yn  gwrthdystio  yn  erbyn  yr  arbenigírwydd  a  roddant  ar  fywyd  yn 
Nghiìfit  fef  gwirionedd  swahaniaethol  yn  eu  golygiad  hwy.  T  maent  yn 
trin  hyn  mewn  ffordd  sydd  yn  tueddu  at  osod  argraff  ar  feddwl  y  darllenjdd 
mai  ganddynt  hwy  y  mae  efengyl  iachawdwriaeih^  tra  y  mfie  y  gweddill  di 
byd  Crifltionogol  yn  ymbalfalu  yn  y  tywyllwch.  7  mae  bywyd  yn  l^glmst, 
9C  yn  Nghirist  yn  unig,  yn  wirionedd  mor  sicr  gan  eu  hpU  &oayz  Cristiono^oi 
^g  y  niae  yn  bosibl  ei  fod  ganddynt  hwy thf^u.  Mewà  gwirioneda  nid  oes 
^ddynt  ddim  yn  wahaniaeäol  i'w  osod  ar  eu  bançr  ond  t)ifodiá4.  'Dym 
yr  hoÛ  efengyl,  "  wedi  ei  dadguddio  mor  glir  yn  yr  Ỳsgry thyrau  Sanctaid^' 
ac  ò'r  fath  "  annhraethol  werth/^  sydd  ar  unwaith  i  roddi  y  fath  fywyd  newydd 
a'r  fath  orfoledd  dyrchafedi^  i  brofiadau  y  saint,  ac  i  hyiwyddb  i*x  fath  r&ddaii 
digyffelyb  ein  gweithrediadau  cenadbl  fel  y  bydd  nid  yn  unig  cenedl,  oDd 
cenedloedd,  jn  cael  eu  geni  mewn  un  dydd,— dyma  y  cwbl,  yn  y  diwedd,  sydd 
i  ddwyn  hyn  oU  oddiamgylch, — ^mae  y  cyfeiUion  hyn  wedi  darganfod  mai  cad 
ei  ddifodi,  ac  nid  "  dyoddef  cosbedigaeth  dragYwyddol,"  y  bydd  yr  annnwiol 
yn  y  byd  a  ddaw.  Y  maent  hwy  yn  anfodafawn  i  hyn  gael  ei  gymeryd  fel 
neillduolrwydd  eu  duwinyddiaeth.    Ond  beth  yn  ychwaneg  sydd  ganddy 


^ -^ ^-  ^ o    ^—  ganddpt 

nad  ydrw  genym  oUî  Yr  ydym  yn  cytuno  fod  dyn  wedi  sjrrthio  dan  fara 
marwo1:ieth,  ac  nad  ydo<sdd  ei  aibeaiad  yn  bpsibl  pnd  trwy  wyith  o  Ddwyfol 
garìad.  Ac  yn  NghrÌBt  yn  unig,  fel  yr  hwn  sydd  wedi  marw  yn  ein  Ue,  y  mae 
bywyd  tragywyddol,  neu  anfarwoldeb  mewn  gogoniant,  yn  bosibl  i  nL  Allan 
0'  hono  £f  nid  oes  ond  marwolaeth.  Ond  nid  aUw^  fod  yn  sìer,  er  hyny,  ni4 
allai  dyn  syithio  dan  y  fam  ofnadwy  yma,  heb  g^el  ei  ddMòdi.  PeU  yd^m  o 
feddwl  iod  jn  bosibl  ei  fod  ef  yn  anfarwol  fel  y  mae  y  Ooruchaf  feUy;  ondfe^ 
gwnaed  ef  ar  ^áéíw  Duw,  ac  mae  yn  amlwg  nad  ydyw  y  ddelw  honp  wedi  «i 
Uwyr  ddileu  yn  methiant  ei  pheiffeithrwydd  moesol;  aov  nid  ydyw  yn 
anmhosibl  nad  ydyw  anfarwoldeb,  fel  ihan  atbenig  o  honi,  yn  parhâu  i  fod  P 
peithyn  i  ddyn,  hyd  yn  nod  dan  y  cwymp.  Hyn  sydd  amlwg^  fod  dynolryw 
trwy  yr  oesoedd  wedi  bod  yn  cyfrif  ar  anmrwoldeb ;  nid  ydy w  yr  eitbriad  neu 
ddwy  a  giybwyllir  gan  Mr.  White,  o  bobl  heb  ymddangoe  yn  meddu  y  fath 
gyniady  ond  yn  profi  y  rheoL  A  pha  beth  bynag  a  wneir  o  rai  o  4dadlenon  7 
dysgedigion  o  blaid  hyny^  y  mae  argyhoeddiad  cyffredinol  yr  hiIiogae& 
yn  mhlud  y  fath  olygiad,  yn  myned  ymhell  i  biofì  y  gallai  {od  ihyw  aail  idda 
Ac  y  mae  yn  deilwng  o  sylw  fod  y  golygiad  yma  yn  cael  Ue  neiUduol  yn  ffydd 
IsràeL  Ac  nid  oes  cymaint  a  gair  yn  cael  ei  yngan  yn  holl  cenadwri  Daw 
atynt  yn  dangos  eu  bod  yn  camgymeryd  yn  hyn.  Gyda  fhethau  eraiD, 
fe  gymerir  gofal  neiUduoI  i  gywiro  eu  camgymerìadau.  Ac  feUy  p 
y  mater  yma,  pan  oedd  dynion  drygionus  yn  tynu  y  c^Bgliad  sydd  natiuiol 
i'r  cyfryw  oddiwrth  y  golygiad  a  faentumir  yn  y  Uyfiau  hyn,  ac  yn 
dywedyd;  "Bwytâwn  ac  yfwn,  canys  yfory  maiw  yi  yáym"  y  noiae  y  Dad- 
guddiad  Dwyfol  yn  eu  ihybuddio  gyda  mawr  ddifiifwch,  ac  yn  dywedyd, 
'^Na  thwyUer  chwi;  y  mae  ymddyddanion  drwg  yn  Uyffru  moesaa  dik" 
A  thrwy  yr  holl  Ddadguddiad  y  mae  sefyllfa  ddyfodol  a  Dain  yn  cael  eu 
cymeiyd  fel  yn  aios  pob  dyn.  Ac  y  mae  canlyniadau  y  farn  yn  cael  ea 
gosod  allan,  gyda  golwg  ar  y  dryjB;ionus  fel  y  cyfìawn,  fel  yn  paiJbâu  bytb, 
neu  yn  diagywyddol.  Mae  yn  wir  fod  ihai  geiriau  tra  chiyfion  yn  cael  0B 
defnyddio,  y  ihai  a  allent  drosglwyddo  y  syniad  o  ddinysti  yn  yr  yatyi  o 
ddifodiad,  fel  yn  aros  yr  annuwìol  yn  y  byd  a  ddaw.  Ac  y  mae  Mr.  White  al 
gyfeiUion  yn  synu  yn  ddifesur  at  em  dylni  yn  peidio  .eu  cymeryd  ar  nnwaith 
yn  y  golygiaa  hwnw.  Dyfynir  gyda  chymeradwyaeth  eiiiau  o  eiddo  Dr. 
Weymouth  o  MiII  HiU  :  "  Nìd  aU  fy  meddwl  synied  am  gamddeongliad  mwy 
gwithun  ar  iaith  na  pban  y  mae  y  pump  neu  chwech  o'r  geirìau  cry/af  a  feda 
yr  iaith  Koeg,  yn  arwyddo  'dinystrio,'  neu  *ddinystr/  yn  cael  eu  heBbonio  l 
arwyddo  bodolaeth  dragywyddol  ond  diuenus.''  Hynod  mor  hyderuB  y  t^mla 
y  cyfeiUion  hynlod  pob  anhawsdei  ^n  ihwyia  o  ddifianii^^^c  yj^dif^uoiUeii 
«u.damcaiiia«t]i,  a  hyny  ar  fater  y  tjsimla  y  meddylwyj  mifjfi  àìífíllẃ  ^  ÍO^ 


KODIA|>AU  LLBKfI>BCIi.  96S 

mor  àiytjA  ae  laor  ofiiadwf •  Oiid  y  mae  yna  ddaa  befch  yn  ms  et  liyny,  «0 
ni  allwn  ni  weled  eu  bod,  er  ea  holl  fedr  a'a  zely  yn  galla  oyfiFwrdd  ft  nwyi^t : 
1.  7r  ydym  yn  cael  Uiaws  o  enghreifftiau  yn  yr  Yflgrythyraa  lle  y  defnyddiy 
y  geifiau  crYfíon,  dinyBtr,  dinystrio,  colU,  &c.,  tra  y  mae  hanfodiad  y  pethaa  y 
cymhwysir  hwynt  atfnt  yn  aroe.  2.  Ac  y  mae  yr  ymadroddion  cr^a/  a  afi 
arwyddocftu  parhâd  diddaifod  yn  cael  eu  cymhwyso  at  gosbediffaeth  y  dryg:- 
ionus  yn  y  byd  aralL  Oddiwrth  hyn  nid  ydym  ni  yn  gweled  fod  yn  bosib} 
deall  y  geiriau  cryfion  hyny  gyda  golwg  ar  dynged  y  drygionus,  ond  yn  gyffelyb 
i'r  hyn  a  wnawn  mewn  amgylchiadau  sydd  yn  amlwg  yn  golygu  fod  pethau 
yn  parhâu^  er  wedi  eu  handwyo ;  ac  y  mae  yn  gwbl  amÌwg  nad  oes  yn  y  Bibl 
ond  yr  un  geiriau,  a'r  rhai  hyny  yn  cael  eu  defnyddio  yn  yr  un  duü,  i  daang<i9 
tragywyddol  ddedwyddwch  y  rnai  cyfiawn,  iíe  tragywydîoldeb  y  Duwdod  cd 
hanan,  ag  a  ddefnyddir  i  ddangos  tragywyddol  barhâa  cosbedigaeth  y  dryg- 
ionns.  Ac  felly  y  maent  wedi  cael  eu  deall  yn  holi  hanes  yr  eglwys ;  v  mae 
nifer  fechan  yr  eithriadau  y  cyfeirir  atjmt  o  blith  y  Tadau  cyn  Gynghor  Nicea, 


,  dym 

bwys,  yn^enwèäig  fel  prawf  GTwiriónedd  athrâwiaeth,  i'w  roddi  ar  y  dull  y  ^all 
effeitMt)  ar  iy w  mth  o  feddyiiau.  O  ran  hyny,  beth  yn  y  gwìrionedd  elanetaidd 
nad  ydyw  wedi  bod  yn  anhawsder,  a  pheri  tramgwydd  neillduol  i  rai  1  7 
mae  llawer  wedi  cael  fod  boddiad  y  byd  â  dwfr  y  diluw,  llosgiad  dinasoedd  y 
gwastadedd,  dinystr  y  Canaaneaid,  cosb  o  gwbl,  îe  dyfodiad  pechod  i'r  byd.  yn 
anhawsderau  mor  fawrion  fel  ag  i  beri  iddynt  wrthod  yr  holl  Ddadguddìad,  os 
nad  hefyd  wadu  bodolaeth  Duw.  A  pha  faint  mwy  waíth  Duw  anfeidrol 
gariad  jn  peidio  arbed  ei  briod  Fab,  ond  jn  ei  ladd  ar  Galfaria  !  Hònir  fod 
yr  athrawiaeth  o  dragywyddol  gosb  vn  gwneyd  dynion  yn  anffyddwyr,  ac  yn 
gosod  craig  o  iwystr  yn  ffordd  llwyddiant  yr  efengyl ;  tra  y  mae  y  golygiad 
am  ddinyetr  yn  cynnyrchu  effeithiau  cwbl  wahanoL  Nid  ydym  ni  yn  sicr  fod 
gwahaniaeth  mawr  rhwng  ofnadwyaeth  y  gosb  fel  y  cymerir  hi  gan  ein  oyfeiII« 
ion  hyn  ragor  yn  ol  y  goiTgiad  cyffredin  ;  y  mae  yn  ammheus  genym,  yn  ol 
geirìau  Deon  Mansel,  a  ydy w  "  hoil  ddirgelwch  yr  anwiredd  yn  gynnwysedig 
yn  y  gair  lyth."  Y  mae  y  ffaitb,  fodd  bynag,  yn  aros,  fod  yr  atlurawiaeth  am 
gosbedigaeth  dragywyddol  wedi  cael  ei  benaithio  filiynau  o  weithiau  i  beri  i 
ddynion  ddychrynu,  ac  yn  eu  dychryn  i  ffoi  i'r  diogelwch  yn  Nghrist  *'  7 
mae  heiyd  yn  fater  o  ffaith  a  phrofiad,"  meddai  Foster,  yn  ei  Iythyr  enwo^  at 
Mr.  White,  '^mai  fynychaf  o  lawer  trwy  argraffîadau  ar  ofn  y  mae  dynion, 
mewn  gwirionedd,  yn  cael  eu  deffro  i '  ffoi  rhag  y  Ilid  a  fydd.'  Galwed  unrhyw 
on  i  gof  yr  hyn  a  wybu  am  y  fath  ddeffiöadau.  T  mae  Dr.  Watts,  oU  yn  dyner 
a  hawddgar  fel  yr  ydoedd,  ac  yn  ymhyfrydu  mewn  aros  ar  y  materion  cydnaws, 
yn  dyweyd  jn  bwyllog,  o'r  hoU  bersonau  i  ba  rai  y  bu  ei  weinidogaetn  ef  yn 
effeithiol,  nad  oeda  ond  un  wedi  derbyn  yr  argraffîadau  effeithiol  cyntaf  oddi- 
wrth  yr  arweddion  tyner,  deniadol  ar  grefydd ;  y  lleiU  oU  oddiwrth  y  rhai 
ofiaadwy  a  biawychus — yr  apeliadau  at  ofn.  A  dyna  ymron  yn  ddíeitbrìad 
ddnll  yr  oruchwyliaeth  Ddwyfol  o  diöedigaeth."  Hònir  fod  y  wedd  a  rydd  y 
cyfeillion  hyn  ar  yr  athiawiaeth  yn  dra  effeithiol  pan  osodir  hi  ^er  bron  gydîa 
tbeimlad.  Digôn  tebyg.  Y  mae  dain  o  wirionedd,  gyda  ihywfamt  o'i  ysbryd, 
yn  llawer  mwy  nerthoì  na'r  uniongrededd  pei  ffeìthiaf  gy da  maiwolaeth.  Gyda 
theimlad  yn  sicr,  a  theimlad  tebyg^  i  eiddo  y  Gwaiedwr  pan  yr  wylai  uwchben 
Jerufalem,  y  dyÜd  piegethu  y  gwiiionedd  am  y  Uid  a  fydd.  Ond  pa  bryd  y 
piofodd  athrawiaeth  yr  eglwys,  pan  yn  cael  ei  chyhoeddi  feUy,  yn  aneffeitniol  f 
Mae  yu  amlwg,  sut  byna^,  fod  y  golygiad  a  amddiffynir  gyda'r  fath  allu  a 
brwd&ydedd  gan  Mr.  White  a'i  gyfeiUion  yn  cael  ei  weitbfawiogi  yn  aibenig 
fel  dinas  noddfa  ihag  brawychdod  y  drychfeddwl  am  j  '*  tân  annifíoddadwy, 
ac  fel  peth  a  allai  wneyd  yr  efengyl  yn  fwy  d^byniol  i  r.eBwm.  Ond  mae  yn 
anmhoBÌbl  meddwl  fcd  eisieu  Ueddfu  dím  ar  fiawychdod  peth  na  fu  yn  oimod 
gan  Dduw  loddi  ei  Fab,  ac  na  fu  yn  oimod  gan  y  Mab  loddi  ei  fywyd,  er 
mwya  ein  gwaiedu  ihagddo !  Ac  yn  aìcr  y  peth  olaf  y  bnasai  yz  jfl»ife»wyx 
jBanitaidd  yn  meddwl  am  dano  liMú  daioatwsg  safcn  y  Dadgndaiaa  Dwyíol 


fl56  HODIADAU  LLEHTDDOL. 

•r  tmrhjw  Cater  er  mwyn  ei  wneyd  rn  gymendwy  gan  y  ^dyn  ani«noL*  A 
pha  mor  ddiogel  bynag  y  gallai  y  golygiad  yma  fod  yn  nwylaw  dynion  dilrifol, 
eto  mae  yn  hawdd  gweled  ei  fod  yn  arwain  yn  natoiìol  i  oery^l  ofiiadwy.  .Y 
mae  Mr.  White  yn  gwneyd  Uawer  o  rai  brawddegan  Ueicion  gan  JnBtìn 
Ferthyr ;  ond  y  mae  y  Cristion  addfed,  oedranos,  yn  Nialog  Jostin  yn  dywed- 
ydy — '^Fodd  bynag,  ni  ddywedaf  y  bydd  pob  enaid  farw,  canys  byddai  hyny 


yn  newydd  da  i'r  drygionus.'*  Ac  yr  ydym  wedi  gweled  yr  effaith  a  gynnyrch- 
ai  y  fath  syniad  yn  nyddiau  Paol.  Galíwn  wneyd  f el  y  mynom,  canys  yf ory 
marw  yr  ydym ! 

A  Hütory  of  Ìhe  CcUholic  Chmch  of  Jesus  Chriity  from  the  death  of  ScẃrU  John  to 
the  middíe  of  the  Second  Century:  ŵicluding  cm  Account  of  the  Ôriginal  Orgain- 
issation  of  the  Chrieticm  Minietry  cmd  the  Crowth  of  Episcopcu^y.  By  Thoxab 
WiMBEBLEY  MosBiCAN,  B.A.y  BectoT  of  TorringUm,  London:  Longmaiifly 
Green,  &  Ca 

The  ApostoUc  Fa/thers:  a  CrUical  Account  of  iheiw  Oenuine  Wrüinge  and  of 
their  Doctrines.    By  James  Donaldson,  lLd.    Ldndon :  Macmlllan  &  Oa 

Mab  yn  gwbl  amlwg  fod  Uawer  gormod  o  warogaeth  mewn  rhai  cylchjoedd 
wedi  ei  dalu  i  Dadau  y  canrifoedd  cyntal  Gten  en  bod  mor  agos  i'r  Apoetolìon, 
ac  fod  yr  eglwys  ar  y  pnrd,  fel  y  tybir,  mor  agos  at  Dduw,  fe  gymerir  ea  geb- 
ian  gan  i  ai  fel  301  ysbrydoledie ;  a  cháa  eraill  fe  ddarostyngir  y  llyfran  canon- 
aiddy  am  yr  nn  rheswm,  i  lefd  ea  hysgrifeniadaa.  Ond  lel  y  dywedai  Dewi 
Wyn  am  an  ymeais  neüldaol  i  aralleirio  y  Sahnaa,  ei  fod  301  rhagorol  iawiiy  a 
phan  ofynid  beth  a  feddyliai,  a  atebai,  "  ei  fod  yn  sicr  yn  dra  rhagorol,  pe  na 
bae  ond  am  y  fantais  a  loddai  i  weled  mor  anfeidrol  dda  oedd  Sabnau  Edmwnd 
Prys.'' — ^yr  an  modd,  fe  fyddai  astadìo  ye^feniadaa  y  Tadaa  yn  fantais  neilldnol 
i  weíed  gymaint  yn  awch  na'r  meddyliaa  achaf  oedd  o'a  hamgylch  ac  yn  en 
dilyn  oedd  ysgrifenwyi  y  Testament  iNeWydd.  Ar  yr  an  pryd^  pan  ddarllenir 
hwynt,  nid  er  mw^m  ea  hopiniynaay  y  rhai  nid  jn  anfynych  ydynt  ffol  a 
phlentynaidd^  ond  er  mwyn  ea  hanesyddiaeth  a'a  crefyddolder  a  chyfoeth  en 
ffansi«  y  maent  yn  sìcr  o  dala  yn  dda  am  ea  hefryda.  T  mae  y  ddau  lyfr 
nohod  yn  enghreifftiaa  gwerthfawr  o  dduU  sydd,  jsy waeth,  jn  Ued  newydd  o'u 
hastadio ;  yn  Ue  dilyn  yr  hen  ffásiwn  barchas  o  fyned  â  nifer  0  ragfamau  at  y 
Tadaa  i  ymofyn  ea  cadanihâa^  y  mae  ▼  ddaa  awdwr  yn  ymfoddloni  ar  wrando 
yn  nnie  ar  yr  hyn  sydd  gan  y  Tadaa  iV  ddywedyd^  gan  ea  hesbonìo  a'a 
beimiaaa  fel  y  gwnelent  âg  anrhyw  hen  awdwyr  eraìlL  Yr  oedd  Mr.  Mott- 
man  wedi  bod  yn  ea  hastacuo  am  flynyddoedd  yn  ngolenni  neilldaol  ei  sefyllfa 
fel  offeiriad  yn  Eglwys  Loegr ;  ond  wedi  cael  ei  fod  yn  camgymeryd,  fe  ym. 
roddodd  gyda  mwy  o  egni^  a  llawer  mwy  o  hyfrydwch,  i'w  hastndio  yn 
annibynoL  A  mwyaf  y  gwnelai  hyny,  dyfnaf  yr  argyhoeddid  ef  fod  Crifition- 
ogaeth  yn  ëangach  o  lawer  na'i  holí  sectan,  ac  wedi  y  cwbl  mai  y  gwir  eirenicon, 
ar  ba  an  y  geffir  gobeitliio  gweled  tenla  Daw  wedi  cydgyfarfod,  ydyw  y  grwir- 
ionedd  cyntefig,  wedi  ei  ddihatra  o'r  holl  ragfaraaa  y  rhai,  yn  nhraigl  oeaoedd, 
sydd  weoi  ymgaa  am  daao.  Yn  yr  ysbryd  yma  yr  jrsgrifenodd  y  lly£r  liwn. 
Nid  yw  ond  peth  bychan  i  dd^eyd  y  talai  yn  rhagoiol  am  ei  ddarllen. 
Mae  cyfrol  Mr.  Donaldson  yn  Uai,  wedi  ei  chvflwyno  i  Troffeswr  Blachie^  ac 
yn  llon'd  ei  phroffes  fel  arweiniad  i  ysgrifeniaaíaa  y  Tadaa  Apostolaidd.  - 

Commentary  on  the  Gospel  of  St.  John,  With  a  Critical  Introduction.  2Vafi^ 
latedfrom  the  Second  French  Edüion  ofF.  Godet,  D.D.,  Profeesor  of  Theology^ 
Neuchatd,  hy  Fbamcis  Cbombie  and  M.  D.  Cüsin.  Yol.  L—À'e.  John's 
Goepel  descrìbed  cmd  explavned  according  to  its  Peculiar  Character.  By 
Chbistoph  Ebnst  Luthabbt,  Professor  of  Theology  at  Leijmg.  Tranelated 
hy  Caspab  Ebmb  Obegobt,  Doctor  of  Phiíosophy,  Leipsíig.  Y  ol  L — Foreìgn 
Theological  Library. 

Dtka  y  ddwy  olaf  o'r  cyfrolan  am  1876.  Gallai  daro  braidd  yn  ddyeitbr  fod 
dau  waith  ar  yr  an  Efengyl  yn  cael  eu  cyhoeddi  ar  nnwaiüi  ^n  y  Oifinê  yayu 


nodtadàü  llbntddol.  âSÿ 

Ond  fe  fydd  yn  falch  gan  efrydwjrT  yn  j  wlad  hon  eu  cael ;  mae  pob  nn  o'r 
ddan  ar  y  Cyfandir  wedi  enniíl  er  ys  Ilawer  dydd  y  cymei^dwyaeth  nchaf ;  ac 
y  mae  ea  teston,  '<gem  yr  eglwys,"  chwedi  Oodet,  '^  lú  yr  oedd  ei  awdwr  yn 
em  yr  apoetoliaethi'^ — yn  di^od,  yn  ymofyniadau  ein  hamseroedd,  yn  fwyfwy 
dfddoroL  Mae  jr  ymdrechfá  yooedd  flynyddoedd  301  ol  yn  cymeryd  i  fyny 
yr  Eglwys,  ar  faes  y  tair  Efengyl  a'r  ÂCtau,  jxl  awr  yn  ymgrynhoi  íwyfwy  0 
amgylch  Person  y  Gwaredwr,  a'r  amlygiadau  uchaf  o'i  fawredd  a'i  ogoniant 
ýn  Efengyl  loan.  Ac  y  mae  y  gweithiau  hyn,  jn  eu  gwedd  eglurhäol,  yn 
eystal  ag  jn  eu  ^wedd  ddiffynol,  yn  sicr  0  dalu  yn  dda  i  bwy  bynag  a  gymero 
BÂmdden  i'w  meistrolL  Fe  gydnabydda  pawb  am  Dr.  Gk)det  ei  fod  yn  trìn  yr 
hjm  a  adnabyddir  bellach  fel  y  cumtiwn  locmmdd,  fel  y  dywed  Proffeswr 
Mangoldj  gyda  Uawn  adnabyddiaeth  o  hono ;  ac  y  mae  y  parch  a  delir  i'w 
olygiadau  gan  y  fath  awdurdod  uchel  a  Meyer,  ynghyda'r  dy^niadau  tlydon  a 
wna  mor  fynych  0  hono,  yn  sicrhftu  y  darllenir  y  gwaith  hwn  o'i  eiddo  gyda 
llawer  0  awch.  Galwasom  sylw  yn  ddiweddar  at  gyfrol  Dr.  Luthardt  ar 
SL  John  the  Author  of  the  Fourth  Gospelj  yr  hon  sydd  yn  cynnwys  ymdriniaeth 
ddyhysbfddol  ar  lenyddiaeth  ji  EfengyL  Mae  yr  esboniad  wedi  bod  ger  bron 
j  cyhoedd  am  dros  ugain  mlynedd,  ac  wedi  cael  y  derbyniad  mwyaf  parchus ; 
ond  y  mae  y  cy weiriad  amo  yn  yr  argraffiad  o  ba  un  y  cymer¥^d  y  cyfìeithiad 
hwn  3m  ei  wneyd  ymron  yn  waìth  newydd,  ac  yn  waith  ymha  un  y  mae  ymad- 
ferthoedd  ysblenydd  eu  hawdwr  wedi  eu  gosod  ar  eu  heithaf  iV  berffeithio. 

Ärrom  from  a  Tem^ance  Ouŵer.    By  the  Bev.  Josbfh  Eyans,  Oarma/rtheTi, 
London :  Kempeter  &  Co.    Carmarthen :  W.  E.  Jones. 

7  HAE  anghymedroldeb  ein  gwlad  wedi  dyfod  i  wiseo  gwedd  sydd  i  bob  dyn 
ystyriol  jm  hynod  0  frawychns.  Ni  fu  erioed  gynirer  o  oruchwyliaethau  ar 
lawu  weithrediad  y  gellid  yn  rhesymol  ddysgwyl  iddynt  wrthweithio  yr  ym- 
arferiad  â*r  diodyda  meddwoL  Mae  yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu  ymhob 
man,  ac  nid  oes  nemawr  ardal  nad  ydyw  yii  cael  ei  bendithio  âg  addysg  werth- 
f&wr  yr  Ysgol  Sabbothol ;  mae  yr  ysgolion  dyddiol  erbyn  hyn  yn  llanw  y 
deymas,  ac  y  mae  ymdrechion  mawrion  yn  cael  eu  gwneyd  er  dwjrn  holl  blant 
j  boblogaeth  0  dan  eu  hymgeledd  ;  y  mae  y  wasg  rad  yn  bwrw  ei  chynnyrch- 
lon  mewn  dirfawr  helaethrwydd,  er  goleuo,  a  difyru,  a  diwyllio  y  werin ;  y  mae 
ein  llwyddiant  cenedlaethol  mawr,  ynghyd  a  holl  adnoddau  ein  masnach,  yn 
gwasanaethu  tuag  at  lanw  cartrefì  ein  pobl  â  phob  anghenrheidiau  a  phob 
cysnron ;  mae  ein  deddfau  wedi  bod  yn  cael  eu  gwneuthur  o  flwydd^m  i 
flwyddyn  yn  fwyfwy  caeth  yn  erbyn  meddwdod,  ac  y  mae  Uawer  iawn  o'n 
liTnadon  yn  fanwl  lawn  wrth  weinyddu  y  deddfau  hyny ;  ac  y  mae  IlîawB 
mawr  o  roneddigìon  a  boneddigesau  dyngarol  yn  gwneyd  ymdrechion  na 
feddyliwyd  erioed  o'r  blaen  am  eu  cyffelyb,  mewn  darpar  difyrion,  ac  addysg^  a 
thai  cyhoeddus  heb  ddiodydd  meddwol,  er  ceisio  diddyfnu  y  bobl  oddiwrth  ÿ 
cwpan  sydd  yn  eu  dinystrio  ;  ac  yn  ychwanegol  at  hyn  oll,  y  mae  ymdrechion 
dirfawr  yn  cael  eu  gwneyd  gan  weinidogion  yr  efengyl  a  swrddogion  eglwysig, 
gan  y  bamwyr  mwyaf  hybarch  yn  y  brawdl^soedd,  íe  erbyn  hyn  gan  y  meddyg- 
on  enwocaf  a  fedd  y  deymas,  heblaw  a  wneir  yn  uniongyrchol  gan  y  gwahanol 
gymdeithasau  dirwestol,  tuag  at  sael  y  drwg  andwyol  yma  o'r  tir.  Yn  wyneb 
fijm  oUy  ni  a  allasem  yn  rhesymol  ddysgwyl  y  buasai  anghymedroldeb  Prydain, 
bellach,  ob  nad  wedi  darfod  am  dano,  eto  wedi  dirfawr  leihâu.  Ond  beth  a 
ddywedwn  pan  welwn  ei  f od  0  flwyddyn  i  flwydd^  3m  Ile  daifod  neu  leihftu 
yn  iawr,  yn  dẁrfamt  aynnyddu  ?  Ý  mae  cyhoeddiad  j  Trade  and  Namgation 
Betwms  am  fìs  Chwefror  yn  ein  galluogi  i  weled  yr  anan  a  wariwyd  am  ddiod- 
ydd  meddwol  am  y  flwyddyn  1876,  ac  y  mae  yn  cyrhaeddyd  y  cyfanswm 
o&iadwy  0  ^£147,288,759,  dros  chwarter  miliwn  uwchlaw  cant  a  saith  a  deugain 
0  filiynau  0  bnnnau !  Nid  oedd  poblogaeth  y  deymas  am  1876  ond  33,089,237 ; 
gan  nyny  fe  maìwjá  am  ddiodydd  meddwol  swm  a  wnelai  bedair  punt  a  naw 
ewUt  ar  gyfer  pob  enaid  yn  yr  hoU  boblogaeth.  Oallai  pawb  feddwl  fod 
nwyddaa  ootwmy  o  ba  rai  y  gwneir  y  íatíli  gyíartaledd  helaeth  o  wísgoedd  y 


1í5S  NODÌADÁU   LLBNfDDOL. 

Wblŵgaeth,  yn  llawer  iawn  mẅy  ânhebgorol  na  diodydd  meddwol ;  ae  cto  tia 
y  maepedair  pont  a naw  swllt  y  pen  wedi  eu gwario  am  ddiodydd meddwol, 
ni  wanwyd  genym  am  nwyddan  cotwm  o  bob  math  ood  aaith  swUt  a  phnm* 
oeiniog.  Ac  fe  gyMfir  fod  y  golled  annniongyrchol  a  achoiir  tewy  wano 
eymaint  o  arìan  am  ddiodydd  meddwol  yn  llawn  cymáint  a'r  swm  a  weiìr  yn 
nniongyrchoL  Ond  a  chymeryd  ymaith  o*r  cyfánswm  amtìiroly  er  miryn 
bod  yn  sicr  o  fewn  terfynan,  Í54>577,520,  fe  adewid  wedi  hyny  y  swm  o 
j£ä40,000,000,  yr  hyn  fel  y  dengys  Kr.  Hoyle,  a  wna  ein  tranl  unionç^rchol  ac 
annniongyrch9l  ar  ddiodydd  mädwol  am  1876,  yn  fwy  o  dros  ddengain  miliwn 
0  bonnan  na  gwerth  yr  holl  nwyddan  a  allforiwyd  o'r  deymas  yn  ystod  j 
flwyddyn.  Ac  yr  ydym  yn  synn  wedi'r  cwbl  fod  masnach  mor  araf  yn  eûi 
teymas !  Dyma  ein  tranl  ar  ddiodydd  meddwol  yn  ystod  y  saith  mly«eâd 
áiweddaf : — 


1870 jeil8,836,284 

1871 118,906,066 

1872 131,603,402 

1873 140,014,712 


1874 £141,342,997 

1875 142,876,669 

1876 147,28^759 


£940,866,889 


Ac  erbyn  cymeryd  y  golled  anuniongyrchol,  fe  ddaw,  yn  y  saith  mlTnedd,  dros 
j£l,800,000,000 ;  nen  fwy  ddwy  a  hanner  o  weithian  na'n  holl  ddyled  wladol ! 
Ac  am  hyn  oll,  beth  a  allwn  ddangos  yn  gyfhewid,  heblaio  a^erth  dlodi,  a 
throseddao,  a  gwallgofrwydd,  a  dinystr  ? 

Fel  arferol^  y  mae  eìn  seneddwyr  eleni  eto  yn  fywiog  iawn  yn  dadgan  en 
hargyhoeddiad  fod  jn  rhaid,  as  'íod  yn  rhyhwyr,  gwneyd  rhywbeth.  Y  mae 
crjm  wyth  neu  naw  o  wahanol  fesurau  wedi  eu  dwyn  ger  bron  Tŷ  y  Cyffredin, 
pob  un  0  ba  rai  a  iwriedir  er  Ueihâu  aDghymedroIdeb ;  ac  y  mae  pob  nn  o*r 
gwŷr  anrhydeddus  sydd  yn  eu  dwyn  ymlaen  yn  garedig  yn  ein  hysbysu  fod  ei 
f eddyginiaetíi  ef^  yn  sicr,  yn  anffaeledig.  Yr  ydym,  o  ran  h^my,  weiü  gweled 
cynifer  o  f eddyginiaethau  anffaeledig  jn  yr  achos  yma  fel  y  mae  ein  ffydd^  hyd 
yn  nod  mewn  anffaeledigrwydd,  yn  gwaniiâu.  Un  o'r  ymgeisiadau  sydd  wedi 
tynu  f wyaf  o  sylw  ydyw  cynnygiad  Mr.  Chamberlain  o  Birmlngham,  ar  fod  i 
gynghorau  trefol  g^I  awdurdod  i  brynu  i  fyny  y  trwyddedau  a  chario  y  famach 
ymlaen  eu  hunain,  yn  debyg  fel  y  gwneir  yn  Cothenburg,  yn  Sweden. 
EuniIIodd  Mr.  Chamberlain  iddo  ei  hun  saff e  ragorol  jnyTf  trwy  ei  araeth  ar 
y  mater  yma,  er  na  phleidleìsiwyd  drosto  ond  gan  51  yn  erbyn  103.  Yr  oedd 
dadl  y  tafamwyr  yn  erbyn  ei  benderfyniad  yn  dra  adeiladol, — ^y  tueddai  at 
leihâu  y  darbwylliad  moesol  sydd  yn  gymaint  amddiffyn  i  ddirwest!  Nid 
nemawr  gwell  yn  ei  olwg  ef  ydyw  yr  athrawiaeth  y  mae  rhai  damcanwyr  yn 
dra  hoff  o  honi,  mai  addysg  sydd  i  sobri  y  wlad.  Nid  oes  eisieu  dy  weyd  fod  gan 
lywydd  pwyllgor  jrEducatim  Ltagm^  a  chadeirydd  Bwrdd  Ysgol  Birmingham, 
ffydd  fawr  mewn  addysg.  Ond  gwelai  fod  Sweden,  oedd  y  wlcä  fwyaf  addyig- 
edig  yn  Ewrop,  cyn  gosod  cynllun  Gothenburg  ar  waith,  hefyd  y  feddwaf ;  ac 
am  y  deymas  hon,  yr  oedd  yn  cael  fod  nifer  y  plant  mewn  ysgolion  wedi  codi 
o  733,000  bymtheng  mlynedd  yn  ol,  i  1,863,000  yn  bresenno^  y  cynnydd  yn 
240  y  cant ;  ond  jm  yr  amser  yna  fod  achosion  o  gymeryd  i  fyny  am  f€»Ìdwdod 
wedi  codi  o  82,000  i  203,000,  neu  gynnydd  o  247  y  cant ;  a  marwolaethaa  ^o 
yfed  i  ormodedd"  wedi  codi  o  199  yn  1861  i  516  yn  1875,  cynnydd  o  260  y 
oant ;  er  nad  oedd  cynnydd  y  boblogaeth  ond  20  y  cant.  Am  effeithiolnrydd 
y  treûiiadau  sydd  ar  waith  yn*  bresennol,  yr  oedd  yn  ddigon  cyfeirio  at  y 
meddwdod  sydd  mor  amlwg  i  bawb  yn  ffynu  ymhob  man.  Nid  oedd  hûach 
ncR),  heblaw  eyfeiliiony  Llywodraeth — j  rhai  yn  ^edneiarwydd  eu  cydwybod- 
olrwydd  a  deimlent  wrthwynebiad  mawr  i  wneyd  dim  a  dneddai  i  fdesta 
ymhellaoh  y  fasnach  ddiniwed  y  mae  pawb  y  dyddiau  h^m  am  wneyd  y  fath 
gam  ft  hi  !'^-a  betrosai  am  f^yd  na  fustai  cynllnn  o^r  iath  a  gyimygiai  Mr. 
Oliambeiélain,  yr  hwn  «  dré&iai  na  fyddai  ennillion  y  rhai  a  wertnent  ddiodyid 
meíddwol  ym  dllÿìHi  ar  y  swm  a  werthent,  yn  anfesurol  well  iia'r  diefii  faraieii- 
nd.  Ar'yr  un'p?yd'y  mae  yn  amlwg  fod  sefyllfa  Gothenburg  ei  honan  yn  yr 
yttyr  yma  yml^Uotod  ynleddhäol;  feddimlai  Hiwer  hefyd  wrthwyoebiad 


NUBlADAU    LLENTDDOL.  05$ 

mawr  át  v  imddwl  ám  osod  y  trethdálwyr  M  y  eÿfryw  i  htyìm  i  fyny  ac  ì 

giaio  3rmkeii  y  £ath  £àMiach  ft  hon ;  heUaw  ei  fod  yn  tálro  paiwb  fel  ya  dra 

a&e8ynn>l  i  neb  Ÿmgymeiÿd  ftg  tmrhyw  f«6nB0&  ar  yr  egwyddor  o  betdio 

gwemu  otíá  càn  Ûeiâ  a  elud  o*r  nwydaau.    Ac  y  mae  ymron  yn  sicr  y  goBodid 

imrhyw  gorfforìaeth  a  ymgymerai  ft  chynllan  o'r  fáth  ar  lithrigfa  Wjiglaa 

Pan  ymgymerodd  coi^oriaeth  Stockholm  ft'r  cynllan  yma  gyntaf,  yn  1865, 

Ueihäẁyd  nifer  y  tafaimwyr  i'r  hanner,  a  syrthiodd  yr  achoGÌon  o  feddwdod  o 

2070  i  1424.    Ond  ÿn  1871  yr  oeddynt  wedi  codi  i  1531 ;  yn  1872  i  1581 ; 

yn  1873  i  1827  ;  ac  yn  1874  i  2234.     Yt  oedd  y  boMogaeth  wedi  cynnyddn ; 

ónd  yn  1865  nid  oedd  cyfairtaledd  yr  achoBÌon  o  íeddwdod  ond  1  am  bob  33  o'r 

boblogaeth,  tra  yn  1874  yr  ydoedd  yn  1  am  bob  26.    Ac  y  mae  yr  ennillion  yn 

cynnyddn.    7n  1866  talai  Cwmni  y  Ddiod  i*r  dref,  yn  ol  pamphled  Mr. 

Balfour,  j£2100 ;  ond  yn  1873,  talai  j£l4,350 ;  ac  yn  1875,  yn  ol  adroddiad 

Stockholm,  yr  oedd  yr  ennillion  yn  £36,400.    7  mae  rhoddi  ei  rhwyag  i  f asnach 

enniUgar  yn  demtasiwn  i  eorfforiaethau,  fel  i  bersonaa  onigol ;  ond  ^m  ea 

hamgylchiad  'hwy  nid  allai  nyny,  yn  y  fath  achos  a  hwn,  lai  na  bod  yn  dra 

dirywiol.    Wedi  y  cwbl  nid  ydyw  yn  ddrwe  genym  fod  yr  amcan  yma  wedi 

troi  yn  fethiant,  oblegid  er  y  baasai  trefn  o  r  fath  yn  well  na'r  nn  sydd  jn 

awr,  eto  mae  yn  amlwg  nad  allasai  fod  yn  foddhäoL    Tr  oedd  Mr.  Ohamber* 

lain,  fel  pawb  eraill  y  dyddiaa  hyn,  ac  yn  enwedìg  fel  Llywodraeth  ei  Mawr* 

hycÚ,  yn  trefiía  ei  fesor  ar  yr  egwyddor  ganiatäol,  nea  permis8Ìvê,    Ac  Os 

caniatfta  o  gwbl,  y  peth  mwyaf  Thesymol,  mae  yn  ddiammhen,  ydyw  oadw 

gyda'r  ynídreeh  i  gaei  caniátfti  i'r  bobl  ea  hunaíìn  bender^nn  pa  ùn  a  oes 

arnjrnt  eisiea  y  tafamaa  ai  peidio.    Byddai  hyny  yn  fyrdd  gwell  na  gofyn 

camatâd  i'r  holl  boblogaeth  ymffarfìo  yn  un  firm  fawr  i  gadw  tafamau.    Ond 

tra  yn  edrych  ymlaen  at  hyn  fel  vr  onig  derfyniad  y  gall  cyfeilüoa  sobrwydd 

orphwys  amo»  yr  ydym  yn  ddiolchgar  am  bob  mesur  j  galler  meddwl  am  díano 

a  dueddo  i  leihâa  rhy wf aint  ar  felldith  diota.    Yn  neiUduol,  dylid  mynu  oau  j 

tafarnau  ar  y  Sabbath.    Os  nad  ydyw  Lloegr  yn  addfed  i  hyny,  dylid  mynu  ei 

gael  i  Gymra.    Mae  Scotland  wedi  ei  fỳnu  er  ys  Uawer  o  flynyddoedd.    lë,  y& 

awr  dyma  Iwerddon  yn  ei  fỳnu.    Byddai  yn  chwith  genym  i  neb  feddwl  fod 

Iwerddon  î'w  chymhara  â  Onymra  mewn  gwybodaeth,  a  rhinwedd,  a  phaich  i 

ddydd  yr  Arglwydd ;  ac  eto  dyma  hi  wedi  dyfod  allan  mor  bend^ynol  ar  y 

mater  yma  fel  nad  allai  hyd  yn  nod  y  Lly  wodraeth  a  grëwyd  gan  y  fasnach 

feddwol  mo'i  gommedd  yn  hŵy.    Y  ^ae  argyhoeddiad  Oymra  ar  y  mater,  mae 

yn  ddiammheu  genym,  lawer  yn  fwy  dwfn.    Bydded  i  ni  alw  ynte  fel  un  gŵr 

am  i  dafamau  Oymra  gael  eu  can  ar  y  Sábbath.    Yn  y  modd  yma  y  rhoddwn 

ni  y  gefnogaeth  gryfaf  i'r  ymdrech  1  gael  cau  holl  dafarnau  y  deymas  ar  ddydd 

Daw.    Nid  y w  ond  ofer  dy weyd  na  cheir  deddfwriaeth  i  Oymru  ar  wahftn ;  na 

cheir,  wrtii  reswm,  heb  ei  geisio ;  ond  sut  bynag,  gadewch  i  ni  yn  Nghymiti 

ddangos  ein  bod  3m  benderfynol  o  gael  hyn.    Oa  mewn  undeb  ft  Lloegr, 

purion ;  ond  pa  un  bynag  ai  felly  ai  peidio,  fod  yn  rhaid  i  ni  ei  gaeL    Ni 

ddylid  dìgaloni  os  aflwyddo  a  wnawn  eleni,  neu  gyda  y  Senedd  bresennol; 

goreu  po  gyntaf  i  ni  ddechreu  gẃeithio,  pe  na  bae  ond  er  mwyn  ein  dysgyblu 

ein  hunain  i  drefn  gweithio ;  ac  fe  fyddai  cael  peth  mor  fawr  yn  werth 

ymdrech  Iláwer  o  flynyddoedd.    Dylem  hefyd  ymhob  modd  fod  jn  naenliaw  i 

lỳnu  gweled  fod  y  aeddfau  presennol  er  cyíyngu  ar  anghymedroldeb  yn  cael 

eu  goM>d  mewn  grym.    Mae  yn  Ilawen  genym  weled  fod  Qmnadledd  bwysig  i 

ystyried  y  materion  h^m  yn  debyg  o  gael  ei  cfaynnal  yn  fuan  yn  Nolgellao. 

Dymunwn  iddi  o  galon  fawr  Iwyddiant 

Ond  tra  yn  aros  am  fesurau  gwladwriaethol,  nac  esgeuluswny  Rallu  mawr 
sydd  yn  ein  Ilaw  mewn  dysgu  a  chynghori  ein  cydwladwyr.  l£ie  yn  dda 
genym  weled  cynifer  o  wŷr  enwocaf  yr  Eglwys  Sefydledig  yn  Lloegr  yn  dyfod 
alian  mor  rymus  ar  y  mater  hwn.*  Byddai  yn  ddîa  iawn  pe  byddu  llawer  o'u 
brodyr  yn  Nghymra  yn  dilyn  eu  hesiampL    lë,  y  mae  llawer  sydd  wedi 


*  Y  Sabbath  o'r  blaeu  traddodwyd  pregeth  ddirweatol  dra  gwerthfáwr  gan  Ganon  Farraf 
o  flaen  Mtyigol  Caergrawnt. 


360  nodtadau  llentddol. 

^'ennill  iddynt  eu  hunain  radd  dda"  ymyBg  TmneilldnwyT  ein  gwlad,  ac 
a  faont  nnwaith  yn  Uefam  i  bwipaa  ar  j  mator  yma,  erbvn  hyn  wedf  tewi  ei^B 
llawer  blwyddyn,  ae  íel  pe  byddent  yn  ei  yBtyried  braidd  ifllaw  en  hniddas  i 
yngan  nemawr  air  yn  ei  gylch,  ahyny  pan  j  mae  gwŷr  fel  Srr  Heniy 
ThomBon  a  Dr.  Benjamin  Bicnardson  yn  cyhoeddi  me^  wrth  sain  udgom  mor 
iyfeddol  o  wag  ydy w  y  dychymye  f od  y  diodydd  meddwol  yn  gwneyd  nnrhyw 
les  i  boblj  yn  ùcrhâa  yn  y  modd  mwyaf  diamwys  mai  Uwrrymwrthod  â  hwy 
ydyw  y  gorea  o  ddigon,  'ie  yn  cyf^esa  gyda  chywilydd  ea  camgymeiiad 
yn  sefyll  draw  pan  oedd  cyfeUlion  mwy  cyffre<ün  trwy  y  blynyddoedd  yn 
dangos  y  foth  flfyddlondeb  jm  j  rhyfel  b^pysig.  Ond  yr  ydym  yn  gweled 
arwyddion  dyddiau  gweU  am  ein  hanwyl  wlaỳd ;  yn  neiUduoI  felly  jn  ym- 
ddeffröad  eglwys  Dduw  i  ymdeimlo  â'i  chyfrifoldeb  yn  hyn  o  beth,  ac  yn 
ngwaith  cryn  mfer  o'n  dymon  goreu,  y  rhai  trwy  drugaredd  oeddent  trwy  y 
blynyddoedd  uwchlaw  ammheuaeth  o  ran  ea  hymarferiadau  personol,  yn  dyfcd 
i  deimlo  y  rhwymedieaeth  sydd  arnynt  i  geisio  diogelu  eu  cydwladwyr  ihag 
y  perygl  y  maent  ynado  wrth  ymwneyd  â'r  diodydd  meddwoL  *Fr  ydym  yn 
ddioIcJ^ar  iawn  i  Mr.  Eyans  am  y  Uyfr  rhagorol  hwn  ar  y  mater.  Hyderwn 
j  caiff  ddarUeniad  helaeth;  ac  os  feUy,  y  mae  jn  rhwym  o  wneyd  Uawei 
lawn  0  les. 

Gathlau  Henaint:  yn  cynnwys  Gân  oV  Gwdy  aV  Gonglf  neu  Au>dl  Foliant  y 
Ba/râd  yn  ei  Gystudd;  ynghydaH  Goýaon  HiraetìUawn  am  eî  âdiwMait 
Fra/wd,  y  Pareh.  Henry  ÉeeSf  Liverpoolf  (yr  olaf  yn  Saesoneg,)  a  GhamiadcM 
eraiU.    Gan  Gwilym  Hibabthog.    Dolgellau :  W.  Hughea. 

Dabllbnabom  y  gjrfrol  ddestlus  hon  gyda  Uawer  o  fwynhâd.  Y  mae  cryfdei 
Hiraethog  ynddi.rw  weled  yn  heìnyf ;  ei  feddwl  yn  glír  a  gafaelgar,  ei  ysbiyd 
^n  hynod  o  iraidd,  a'i  awen  mor  chwareus  a  phe  na  fuasai,  yn  nwyfiant 
leuenctyd,  ond  newydd  brofi  nerth  ei  hadenydd.  Mae  yn  ammlieus  genym 
eto,  er  y  diffynìad  medrus  yn  yr  '*  HysbyBÌa<]^''  ai  y  pedwar  mesur  ar  hogain 
oedd  y  mwyaf  cyfaddas  i'r  bardd  ganu  ei  **  Awdl  Foliant."  Yr  ydym  yn  credn 
y  Uwyddasai  yn  Uawer  gwell  i  beri  iddi  Iynu  yn  nghalon  ei  genedl  pe  bnasai 
yn  ei  chftnu  ar  fesurau  Uai  cy wrain ;  ond  o  gâuu  yn  y  mesurau  caethìon,  mie 
yn  anhawdd  meddwl  am  ddim  ju  íwj  naturiol,  neu  yn  fwy  prydferth.  Mae 
y  Ganiad  Seisonig  hefyd,  fel  y  gaUesid  dysgwyl^  yn  dda  iawn ;  ac  feUy  p 
arbenig  y  Uinellau  ar  ol  Mrs.  £liza  Jones.  Ac  yr  ydym  ni,  gyda  rhai  ysbiyi- 
oedd  tyner  o'n  hamgylch  ae  y  mae  greddf  anian  yn  gwneyd  iddynt  yn  lle 
cynneddf  feimiadoly  yn  neiUduoI  o  hoff  o'r  ''  Hen  Benmaen  mawr." 

Phonographia  neu  Lano  Fer  yn  ol  trejh  Mr,  Isaac  Pitman.  Wedi  ei  chyfaâdouu 
ÿr  íaiíh  GyrMraeg,  gcm  R.  H.  MosaÂN,  M.  A.,  Ahermofíjo.  Wrexham :  Hughefl 
alFab. 

A  OBS  rhy wun  sydd  wedi  bod  yn  ymwneyd  i  ryw  raddau  ft  Uaf or  Uenyddol 
nad  ydyw  laweroüedd  o  weithiau  wedi  bod  yn  teimlo  yn  dra  anfoddlawn  i'r  coU 
aoiser  mawr  sydd  ynglŷn  ftV  gwaith  o  ysgrifenu  ?  Ond  dyma  Law  Fer  bellaeh 
^n  yr  iaith  Gymraeg.  Diammheu  genym  y  bydd  Ilawer  iawn  o'n  pobl 
leuainc  yn  myna  ei  gwneyd  yn  eiddo  iddynt  eu  hunain ;  ac  wedi  cymeiyd  y 
draffertl^  mae  yn  sicr  y  tftl  idd^mt  yn  ystod  eu  hoes  yn  Uawer  mwy  nag  ai  y 
ganfed. 


TKKFFYNN0N:  P,    M.    KV.ì1îS,   ABaBA.PFTDD. 


Y    TRAETHODYDD. 


BTVra>    AO    AlILLYaBEa)I(JAETH. 

EBTHTGL  L 

Mae  yn  debyg  yr  addefa  pawb  o'n  darllenwyr  íod  y  geiriau  "bywyd  ac 
anllygredigaeth "  naill  ai  yn  cynnwys  yn  aniongyrchol,  neu  ynte  yn 
arwain  o  angbenrheidrwydd  at,  nifer  o'r  pethau  mwyaf  pwysig  ag  y  mae 
yn  bosibl  i  feddwl  dyn  synio  arnynt  ac  ymofyn  yn  eu  cylch.  Dygant  i 
íewn  yn  y  cyffredin  gyfres  o  syniadau  o'r  iath  a  ganlyn : — Y  mae  y  bobl 
a  lu  gynt,  a  llawer  o*m  rhai  anwyl,  wedi  marw ;  y  mae  fy  nghyd-ddyn- 
ioa  o  nn  i  nn  yn  ty  ngadael ;  cyn  hir  mae  yn  sicr  y  byddaf  finnaa  wedi 
eu  canlyn;  pa  beth,  tybed,  ydyw  marw?  A  ydynt  hwy,  ac  a  fyddaf 
finnau,  yn  bodoH  mewn  rhyw  ddoU  ar  ol  marw,  ynte  a  ydyw  angen  yn 
rhoddi  terfyn  Ilwyr  a  hollol  ar  ddyn  ?  Os  nad  ydy  w,  beth  fydd  sefyllfa, 
neu  wahanol  sefyllfäoedd,  dynion  y  tu  draw  i  angeu  ?  A  oes  adgyfodiad 
i'r  corfif?  Os  oes,  beth  fydd  sefyllfa  yr  enaid  hyd  adgyfodiad  y  corfiP? 
Pa  fath  fydd  y  corfifa  adgyfodir  ?  Ymha  ddall,  ac  ymha  le  y  byddwn  yn 
bodoli  ar  ol  yr  adgyfodiad,?  Pa  beth  fydd  ein  gwaith  ?  ac  felly  ymlaen. — 
Ond  er  mor  bwysig  ydyw  yr  ymofynion  hyn,  ac  er  mor  agos  ydyw  ea 
cysylltiad  â  ni,  y  mae  yn  rhyfedd  mor  ychydig  o  sylw  a  delir  iddynt  gan 
y  cyffredinolrwydd  o  blant  dynion.  Ymfoddlonir  ar  ychydig  o  addef- 
ìadaa  cyffredinol  o  berthynas  i  angea,  adgyfodiad,  barn,  a  byd  arall. 
Ymesgasodir  gyda  dyweyd  fod  y  dyfodol  yn  dywyll,  gwarafanir  pob 
tuedd  i  ymchwilio  yn  ei  gylch  hyd  y  gellir,  fel  y  caffo  y  meddwl 
hamdden  i  ymdafla  yn  f wy  Ilwyr  a  dirwystr  i'r  presennol  a'i  helyntion. 
Geir  esgenlnsdra  cyffelyb  ar  ran  y  Ilîaws  ynghylch  holl  wirioneddaa 
mawrion  crefydd,  a  hyny  oblegid  yr  an  rheswm.  Y  maent  yn  perthyn 
i'r  dyfodol,  ac  i  raddau  mwy  nea  lai  i'r  anweledig ;  ac  y  mae  y  presen- 
nol  a'r  gweledig  yn  Ilanw  meddyiiau  dynion,  yn  cymeryd  eu  hamser  a'u 
sylw  mor  Ilwyr,  ac  yn  eu  gwthio  ymlaen  mor  ddiorphwys,  fel  nad  ydynt 
'yn  cymeryd  hamdden  i  feddwl  ond  ychydig,  neu  ddim  i  bwrpas,  am  y 
pethau  mawrion  sydd  i  gymeryd  Ile  ar  ol  hyn.  Achos  arall  o'r  esgeulus- 
dra  hwn  ydyw,  fod  dynion,  o  herwydd  y  gwahanol  a'r  croes  farnan, 
syniadaa,  a  dychymygion  a  goleddir  ac  a  ddys^ir  gan  feirdd,  athronwyr, 
1877..— 3.  & 


2^2  BYWiD   AO   AMJ.îaUl&Di>Al£TÜ.      , 

a  beirniaid,  yn  myned  i  dybied  nad  oes  nnrhy  w  wybodaetb  eglar,  sicr. 
i*w  chael  ar  y  pethaa  hyn — ea  bod  yüaysg  y  "  dirgeledigaethaa  "  sydd 
yn  "  eiddo  yr  Arglwydd ;  "  ac  mai  doethineb  a  phrawf  o  synwyrdaydyw 
eu  gadael  o*r  neillda,  ac  ymgadw  gyda'r  *'  pethau  amlwg  a  roddwyd  i 
ni."  Y  mae  gradd  o  wirionedd  yn  y  syniad  hwn.  Y  mae  yn  wir  fod 
yma  ddirgeledigaethan — dirgeledigaethaa  ag  y  mae  yn  anmhosibl  cael 
gweledigaeth  eglur  a  chyílawn  yn  eu  cylch  tra  yn  ein  hystád  bresennol ; 
oes,  y  mae  yma  ddirgeledigaethau  a  fyddant  yn  ieasydd  ymchwiliad  am 
dragywyddoldeb.  Ond,  ai  nid  felly  y  mae  gyda  golwg  ar  hoH  wirioa- 
eddau  creiydd?  lë,  yu  ẅir,  y  mae  dirgeledigaethau  yn  cyíaríod  yr 
ymofynydd  ymha  gyfeiriad  bynag  y  mae  yn  troi.  Nid  oes  gan  y 
gwyddonydd  ond  maes  anian,  yn  ei  gwahanol  ddosbarthiadaa,  a  nodi, 
cofrestru,  a  dosbarthu  y  ífeithiaa  neu  yr  ymddaagosiadau  fphenomena) 
a  ganfyddir  yno.  Adgofir  iddo  yn  barhàus  mai  hon  ydyw  ei  diriogaeth; 
oblegid  yn  y  fan  y  cychwyna  allan  i  chwilio  am  y  Pa  iodd,  ac  i  geisio 
olrbain  cysylltiadau  achos  ac  efifaith,  y  mae  yn  cael  eì  lusern  yn  diffoddi. 
Yr  un  modd  y  mae  sfyda'r  Biblefrydydd.  Ceir  yma  ffeithiau  mawrion 
a  gogoneddus  yn  cael  eu  dwyn  i'r  golwg ;  ond  y  mae  cwestiynau  dyfn- 
ion  y  Pa  fodd,  a  chadwynau  mawrion  achos  ac  effaith,  yn  gorwedd  y  ta 
hwnt  i'w  amgyffred.  Dyma  y  ffaith  fawr  o  fodolaeth  Duw  yn  ddi^on 
eglur ;  ond  beth  yw  ei  natur  a  pha  íodd  y  mae  yn  bodoli,  sydd  yn  ddir- 
gelwch.  Y  mae  ffeithiau  mawrion  a  rhyfedd  yr  Ymgnawdoliad  a'r  lawn 
ger  ein  bron,  a  gallwn  gotrestru  a  gwneyd  rhyw  íath  o  ddosbarthiad  ar 
liaws  o  ffeithiau  eraiil  sydd  yn  dal  cysylltiad  â  hwynt;  ond  y  mae  achos 
a  modd  eu  bodolaeth  yn  hoUol  ddirgelwch  i  ni.  Yn  gyffelyb  y  mae 
gyda  golwg  ar  wirioneddau  mawrion  testun  ein  hysgrif  bresennol.  Nid 
ydyw  y  dadguddiad  dwyfol  yn  amly^a  dim  gyda'r  amcan  o  foddio 
cy wreinrwydd  na  phorthi  ysbryd  ymchwyddedig ;  ond  y  mae  yn  cynnwys 
pob  ffaith  ag  sydd  yn  anghenrheidiol  i  ni  ei  gwybod  mewn  trefn  i  ddad- 
biygu  ein  galluoedd,  i  ddysgyblu  ein  natur,  i  adeiladu  ein  cymeriad,  ac 
i  gyflawni  yr  hyn  sydd  yn  ol  ewyllys  Duw,  ac  yn  dwyn  y  gogoniant 
mwyaf  iddo  ef  yn  gystal  â'r  daioni  penaf  i  ninnau.  Y  mae  y  fÌFeithiaa 
hyny  i'w  cael  ymhob  rhan  o'r  maes ;  ao  nid  ydyw  tiriogaeth  y  •*  dyfodol" 
yn  eithriad.  Os  boddio  cywreinrwydd  ydyw  amcan  yr  ymchwilydd,  y 
mae  yn  sicr  o  iy ned  i'r  niwl ;  ond  os  ei  nod  ydyw  casglu  nerth  a  doeth- 
ineb  i  fy w  yn  well  yn  y  presennol,  a  thrwy  hyny  ymddarparu  yn  briodo! 
ar  gyfer  yr  amgylchiadau  sydd  ymlaen,  efe  a  gaiff  yn  ngair  Duw 
gyfoeth  o  ffeithiau  gyda  golwg  ar  y  dyfodol  a  fyddant  o'r  fantais  íwyaf 
ìddo  gyrhaeddyd  ei  amcan.  A'r  hyn  a  geisiwn  ei  wneyd  yn  y  tu  dalenau 
canlynol  fydd  cynnorthwyo  y  darUeaydd  ieaanc,  yn  benaf,  i  chwiHo 
allan  ac  i  gofrestru  y  ffeithiau  hyny. 

Un  o'r  ffeithiau  cyntaf  a'n  cyferfydd  ar  ein  cychwynîad  allan  i'r 
ymchwiliad  hwn  ydyw  y  ffaith  fawr,  fod  dyn — pob  dyn,  cyfoethog  a 
thlawd,  gwreng  a  boneddig, — i  farw,  "Gosodwyd  i  ddynion  farw 
unwaith."  Gan  nas  gwyddom  beth  ydyw  bywyd,  nid  ydyw  ond  oferedd 
i  ni  hòni  y  gallwn  ddyweyd  beth  ydyw  marwolaeth.  Hyd  yn  hyn  y 
mae  ûatur  bywyd — einioes,  anima,  psuche—yn  ddirgelwch.  Haera 
matt^rolwyr,  gyda  mwy  o  feiddgarwch  nag  sydd  yn  gyfaddas  i  wír  ysbryd 
gwyddoniaeth,  nad  oes  y  fath  beth  ag  ysbryd  nac  enaid  mewn  bod — nad 
ydyw  yr  enaid  yn  sylwedd  o  gwbl,  ac  nad  ydyw  bywyd  yn  ddim  ond 


eyttnjm^  lâÉtèr  d«a  amtnodflA.  aem  mawii  satf jllf  iDjidé  ndilUhMt.  Nid 
fìjm  dftdgoddifld  wBäii  •ei  IẁrMda  á  ààjsffÊ  «nÎAiieg,  m  'ineddyleg,  mc 
íUL  wjááúnìae/Sà  àraU ;  ae  y  mae  711  sîcr  íed  ei  gyfeiHîiDiì,  ya  «mrjrhNi, 
wedi  cÿsnnyg  giraeyd  cam  dirfesRr  ág  ef  trwy  dic^yna  ei  jrniadroâdSim  i 
geigie  profi  nea  eglaro  dim  ag  sydd  ym,  pertfajìa  jgn  ar'beaig  i  gylch 
gvyddoniaeih.  Camgymeriad  dirfawr  oedd  gosod  ei  adnodaa,  jn  erbyn 
addysg  sai^ddiaetli»  i  iMrofì  fod  y  ddaear  yn  aeiydlog,  a  bod  yr  hanl  aV 
f er  ysí  tvoi  o'i  hamgiylch.  Llaain  mor  gamfiyniol  dmoheâi  oedd  y  caia 
i  osod  7  ^mood  gystaí  o  Oeneeîa,  yii  «ibyn  gwerai  amlwg  daeareg,  i 
brofi  ar  y  cyataf  mai  yn  en  €arf  b»aennol  y  dygwyd  **  y  ddaear  aV 
nefoedd  "  i  lodolaath^  a  iiyay  0  iewn  liai  j»a  chwie*  nüi  0  fìynTddoedd  yn 
ol;  ae  wodi'iotyaif  ì  oaed  **dyddiaa"  ytr  :i|dcoddiiad  y&dairydoiadig  yti 
gyfoeiirog  à  *'  ohffnodaa  **  daeareg.  T  inae  eyíatobiaeth  yn  ein  ÌMrwmn 
i  gredn  y  gjmelir  jn  y  man  mai  liawn  mor  gamsyaiol  a'i:  nsÁìì  a'r  Uall 
ydyw  tyhiéd  fod  ay«iadaa  naüliaol  a  gofaBddir  y  dyddiaa  hyn  gyda 
goiwg  sff  ddnll  «ac  amser  creadigaeth  dyn  yn  saitìedig  ar  adnodaa 
peaodol  o'r  Bibi.  Âm  j  ddaaar  a'r  aeá>add,  pa  fodd  bysiag»  yn  gystal 
ag  aoi  iddyn  a'i  denla,  yn  ea  eysylltíad  á  Daw,  y  maa  dyegeidiaeth  y 
gy6x>i  jw^brydeladig  yn  egio»,  a'i  hawdaiulod  yn  ilwyr  a  hoèloi.  Pa  èryd 
3C  ymha  fodd  bynag  y  daethaiit  i  fodoiaeti^  dyaga  y  Bibl  yn  ddìfìoeagin 
mai  gwaith  Daw  ydynt.  Paa  j  mae  y  madáylwyr  dyánaf  ymhliith 
mateoDlwjr  ya  gor|od  oydaaliod  bodolaath  rAyw  alìncycbwynol»  doẃren- 
ol»  ag  na  foârant  liwy  trwy  ddoethiiwb  gwyddoniaeth  mo'i  chwtlio  allan^ 
daw  dadgaddiad  ^íaen  a  uynega  íod  y  gaila  hwnw  yn  bodeli  yn  Naw. 
Ac  ymha  ádfliâl  bynag  y  mae  j.  nelbedd  a'r  ddaear  yil  parhàa  i  íbdoli  a 
gweithradt^  dyaga  y  BM  ya  ddiamwya  mai  Dmw  aydd  jn  eu  cynnal  ac 
yn  ea  ^llywadraathn,  la  hyny  yn  ol  «ynglior  ei  ewylLys  ei  han.  Ymha 
fodd—- hyny  y w  mewn  dnll  gwyddonol  o  tiarad — a  pbui  hryd  yn  hoilol,  y 
daeth.dyn  i  iodolaetii,  nid  ydym  ya  meddwl  fod  y  3ibl  yn  cyunyg  dar- 
lanio.  Y«  hyn  a  aayd  aliaa  yn  hytraoh,  yn  anol  â'i  amcan  mawr  o'd 
ddeoiirea  i'w  ddiwedd,  ydyw  cysylltiad  dyo,  yn  ei  greadigaeth  éel  ymhob 
maa  arfl^»  â  Daw.  ¥<BÌia  dreâi  byoag  y  dygwyd  el  i  íadolaeth,  yr  oedd 
y  bwrtad,  y  cynUaii,  y  gallo,  y  deínyddtan»  a'r  ofiTeryiìatiy  i  gyd  ya  eiddo 
Daw.  Nid  ydyw  ynudiroddioa  y  fiibl  ya  ein  goaod  dan  anghendieid* 
Twydd  i  farna  ddariod  i  Ddaw  lanio  coüff  y  dym  cymtaf  ya  ádigyírwng 
ac  yn  aniongyicliol  o  "  biidd  y  ddaear/'  O  ran  dun  a  ddywedir  yn  yr 
adroddiad,  gallaaai  wneyd  hyay  trwy  «eithoedtad  ,yr  hyn  a  elwir  elíenan 
a  deddfaa  natar.,  Os  ieMj  f  dygw^  VÌ  £adolaetli^ac  nid  ydym  ya 
gweled  fiod  dim  yn  caei  eì  ^Mì  trwy  addei  lod  hyny  o  leiaf  yn  ddichon*' 
adwy,  as  Aad  yn  debygol,  nac  yn  aael  aîaanîU  trwjr  wrthod  y  dybîaeth-** 
sid  aedd  yr  elfanaa  a'r  deddíìm  oad  «'gweiaioaíi  jm  gwnaatiuirei  aìr 
£í."  Ac  y  mae  tair  ffaith  arbenig  yn  cael  en  goaod.ger  eia  bson  yn  y 
Bîid  jm.  y  eyayiltiad  hwn  :'-«-Mai  yr  Aj^glwjjiidd  Ddow  a  iffarfiodd  y  dyn ; 
*-mai  o  Iweh  y  ddaear  y  gwoaad  «i^gorff  ;*— *a  íbad  ai  einìoaB,  ai  enaid» 
yn  rhy wbeth  carfad  waionol  i  bridd  y  ddaear»  .a  rood  yaddo  trwy  weitb- 
radiad  gwabaAol  a  eiddp  Duw.  Yma»  yn  neehrMad  liaaee  y  tenla 
dynai,  yr  ydym  jfB.  eael  cyâaaadi»  acbeaig  i  ayiwi/ar  y  jieiithynas  sydd 
liiwng  gwyddoniatth  a  dadgaddiad.  Gyda  golwg  «r  y  matarol,  y 
daaarai,  y  mae  dadgaddiad  ya  ymíoddioi^á  i  i^am  fa  'oi  yr  aríer 
ggrffred^rHMtfff  dyn  jin  aaal  eiJnaiio  o  heidd  y  ddaear ;  yr  thyn  y  maa 


3A4  ^tWTíD  ÁO  JJiLLTGBBDlOABtB. 

gwyddoniaeüi  jn  dyfod  i  gyffyrddiad  ftg  ef,  ond  yn  cael  ei  hnn  yn  hollol 
anallnog  i'w  esbonio,  y  mae  dadgnddiad  yn  dyfod  ymlaen  ac  yn  ei 
eglnro— -Dnw  a  lanîodd  y  dyn :  a'r  hyn  sydd  yn  gwbl  oU  y  tn  hwnt  ac 
uwchlaw  cylch  gwelediad  gwyddoniaeth,  y  mae  dadgnddiad  yn  symad  y 
gorchadd  oddiarno,  ac  yn  gosod  y  ffeithiaa  yn  eglar  ger  ein  bron — "y 
mae  ysbryd  mewn  dyn  " — *'anadl  yr  Hollallaog  a'm  bywiocâodd.*'  Tn 
y  Ue  hwn  y  mae  efrydydd  y  Bibl  yn  gorfod  anghytano  â  rhai  o  brii 
athrawon  gwyddoniaeth.  Tra  yr  addefa  efe,  ar  y  naiU  law,  nad  ydy w  y 
Bibl  yn  ymgymeryd  ä  dysgn  gwyddoniaeth,  y  mae  yn  dysgwyl  i  efrydwyr 
gwyddoniaeth,  ar  y  llaw  arall,  addef  fod  y  Bibl  yn  dysgn  yr  hyn  na  ŵyr 
gwyddoniaeth  ddim  oddiwrtho.  Ond  nid  ydynt  yn  barod  i  wneyd  hyny; 
ac  yn  hyn,  yn  ddian,  yr  ydym  yn  dyweyd  yn  ddibetnfs  en  bod  yn 
cyteiliorni.  Yn  hyn  hefyd,  yn  wir,  y  maent  yn  anghyson  âg  egwyddor- 
ion  sylfaenol  ea  dysgeidiaeth  eu  hnnain.  Un  o'r  egwyddorion  hyny 
ydyw,  fod  pob  gosodiad  mewn  gwyddoniaeth  i  fod  yn  sylfaenedig  ar 
ffeithiaa — nad  oes  dim  i  gael  ei  greda  na'i  wada  ond  mor  bell  ag  y  mae 
ffeithiaa  profedig  yn  galw  am  hyny.  Unwaith  y  gadawo  yr  efrydydd  yr 
egwyddor  syml  hon,  y  mae  yn  troi  i  fod  yn  rhywbeth  heblaw  gwyddonwr. 
Ond  yr  hyn  sydd  yn  rhyfedd  yn  y  cysylltiad  hwn  ydy w  clywed  gwyddm' 
wyr  yn  gwada  ac  yn  sicrhâa  anmhosiblrwydd  y  naiU  beth  a'r  Uall, 
pryd  nad  oes  ganddynt  nn  ffaith  o  gwbl  yn  cyffwrdd  à'r  pethan  hyny. 
Y  gwirionedd  ydyw,  y  mae  gan  wyddoniaeth  ei  maes,  ei  byd  ei  hon ;  ac 
y  mae  gan  ddadgaddiad  ei  fyd  yntao.  Nid  ydyw  dadgnddiad  yn  ym- 
ostwng  i  ddysga  dim  ag  sydd  o  fewn  byd  gwyddoniaeth,  ond  y  mae  yn 
cymeryd  ei  holl  ffeithian  yn  ganiatäol ;  ac  nis  gall  gwyddoniaeth  ym- 
ymddyrchafa  ac  ymgymeryd  â  dysga  dim  ag  sydd  yn  perthyn  i  fyd 
dadgoddiad.  Pa  mor  bell  bynag  yr  ydym  yn  anghytnno  â  rhai  o  olyg- 
iadaa  y  Proffeswyr  Stewart  a  Tait,  yn  ea  gwaith  gallaog  a  dyddorol, 
The  ünseen  ünẁerse,  yr  ydym  yn  creda  en  bod  wedi  gwneyd  gwasanaeth 
pwysig  a  gwerthfawr  yn  y  dall  y  maent  wedi  galw  sylw  efrydwyr  y  byd 
gwyddonol  at  y  byd  '*  anweledig ; "  ac  nid  llai  gwerthfawr,  yn  y  cyfeir- 
iad  hwn,  yn  ei  ffordd  neilldaol  ei  han,  ydyw  gwaith  WilHam  Home  ar 
Beason  and  Bevelation,  Nid  ydym  yn  meddwl  y  dylai  ein  bod  yn  llwyr 
anghymeradwyo  syniadaa  yr  olaf  ar  rai  o  brif  ffeithiaa  trefìi  yr  efengyl 
ein  rhwystro  i  ddwyn  ein  tystiolaeth  i  werth  ei  wasanaeth  yn  y  pwnc 
neilldaol  sydd  genym  dan  sylw.  Diffyg  rhoddi  ei  le  priodol  i'r  mater 
hwn  ydyw  nn  achos  paham  y  mae  yr  efrydydd  difrifol  yn  teimlo  mor 
siomedig  wrth  ddarllen  Ths  Warfare  of  Scienee  gan  White,  a  The  Conjüet 
of  Science  and  Religion  gan  Draper.  A  hyd  nes  y  dysgir  rhoddi  gwydd- 
oniaeth  yn  ei  Ue  ac  at  ei  gwaith  ei  hnn,  a  dadgnddiad  yn  ei  le  ac  at  ei 
waith  yntaa,  bydd  mesar  helaeth  o  nerth  y  naiU  blaid  a'r  llall  yn  rh?rym 
o  gael  ei  dreulio  yn  ofer. 

Fel  y  mae  gan  wyddoniaeth  a  dadgaddiad  ry wbeth  i'w  ddyweyd  gyda 
golwg  ar  hanes  dyfodiad  dyn  i  fodolaeth,  y  mae  gan  y  naìll  a'r  Uall 
lawer  i'w  ddyweyd  wrtho  ac  yn  ei  gylch  yn  ystod  parhád  ei  yrfa  ar  y 
ddaear.  Ond  y  mae  adeg  ymlaen  yn  ei  hanes,  yn  yr  hon  nid  oes  gan 
wyddoniaeth  ond  ychydig  ìawn,  os  dim»  i'w  ddyweyd  am  dano. 
Dadleaa  rhai,  mae  yn  wir,  fod  astudio  deddfau  natar  yn  dwyn  yr  efryd- 
ydd  i  olwg  "  byd  ar  ol  hwn/' — fod  anianeg  yn  dysga  "  sefyllfa  ddyfodol," 
— fod  meddyleg  yn  dangos  **  anfarwoldeb  yr  enaid."    Ond  rhaid  i  ni 


BTWTD  AO  ANLLTOBBDiaÀETB.  â65 

gael  caniatâd  i  ammhen  a  ydjw  j  naiU  na'r  llall  yn  gwneyd  dim  o'r  íath 
beth.  Y  mae  gwyddoniaeth,  íel  y  dywedasom  gyda  golwg  ar  Ddaw,  yn 
dwyn  y  meddwl  cryf  a  gonest  i  ymdeimlo  â  hodolaeth  rhy w  alln  ag  sydd 
tu  draw  i  derfyn  eithaf  ei  ffeithiaa  hi ;  ond  nid  ydy w  ei  goleani  yn  ei 
alluogi  i  ffurfío  an  math  o  syniad  eglar  a  theilwng  am  dano.  Yn 
gyffelyb,  gallem  íeddwl,  y  mae  yn  gwneyd  gyda  golwg  ar  sefyllfa 
ddyfodol.  Bhed  y  meddwl  ymlaen,  gan  chwilio  gwahanol  gysylltiadaa 
a  pherthynasan  dyn  a*r  byd  y  mae  yn  by w  ynddo,  nes  o*r  diwedd  y  mae 
yn  dyfod  hyd  at  y  terfyn.  Yma,  o  ran  diäi  goleani  ag  sydd  gan 
wyddoniaeth  i'w  roddi,  y  mae  yr  holl  gysylltiadaa  a*r  perthynasau  hyny 
yn  darfod.  0  ran  anrhyw  fifaith  ag  sydd  ar  helw  gwyddoniaeth  yn  profì 
i'r  gwrthwyneb,  y  mae  marw  yn  derfyniad  llwyr  a  hollol  ar  ddyn  a'i 
holl  weithrediadan.  Ond  nid  ydy w  dyn,  pan  wedi  dyfod  yn  ddifrifol  ato 
ei  han,  yn  foddlawn  i'r  terfyniad  hwn.  Y  mae  yn  metha  gweled  pethaa 
yn  dyfod  i  ddiweddiad  priodol  yn  angea ;  ac  y  mae  yn  cael  ynddo  ei 
hun — yn  nyfnderoedd  ei  ymwybyddiaeth,  swn  rhyw  anghydsain  wreidd- 
iol  ag  nas  gellir  ei  hadferyd  ond  yn  ol  deddf  adnabyddus  mewn  cerddor- 
iaeth,  trwy  ddisgyn  i  gydsain  gref  sydd  yn  canlyn.  Pa  beth  sydd  yn 
canlyn, — ^ymha  le,  ymha  ddnll,  dan  ba  fath  ammodaa,  y  mae  bodolaeth 
ar  ol  marw;  dyma  gwestiynaa  ag  nad  oes  ganddo  ond  dychymyga, 
dyfala,  ammhea,  dymano,  gobeithio,  ofni,  ac  ymdroi  mewn  niwl  a 
cbaddag  o  ran  nnrhyw  ddysgeidiaeth  a  all  natar  ei  fforddio  iddo. 
Dyna  oedd  sefyllfa  hen  feddylwyr  mawrion  y  byd  paganaidd  yn  y  cyn- 
oesoedd ;  a  dyma  ydyw  sefyllfa  y  meddylwyr.gorea  ar  y  ddaear  ar  wahân 
oddiwrth  oleani  dadguddiad.  Mae  yn  wir  fod  Dick  yn  galw  ei  lyfr  yn 
Philasophy  of  Future  State,  ac  Isaac  Taylor  ei  waith  gorchestol  yntaa 
yn  Phyncal  Theory  of  Ânother  Life ;  ond  nid  ydyw  y  naill  na'r  Uall,  i 
fesur  helaetb,  ond  yn  cymeryd  athroniaeth  ac  anianeg  i  fynÿ  i  rodfeydd 
dadgaddiad,  a  gadael  iddynt  lefaru  am  yr  hyn  a  welant  yno  yn  ea  tafod- 
iaith  ea  han.  Tywyll  a  thra  annosbarthas  ydoedd  syniadan  yr  hen 
atbronwyr  cenedlig  am  "  anfarwoldeb  yr  enaid ; "  ac  am  fodolaeth  y 
corff  ar  ol  marw,  mae  yn  amlwg  nad  oedd  syniadan  y  goreuon  ò  honynt 
ond  eiliw  gwanaidd  ac  anelwîg  o'r  gwirionedd,  pryd  yr  oedd  y  rhan  fwyaf 
yn  ystyried  y  corff  yn  garçhar  ymha  an  yr  oedd  yr  enaid  yn  cael  ei 
boeni  a'i  gaethiwo,  ac  mai  elfen  bwysig  yn  nedwyddwch  y  sefyllfa 
ddyfodol  fyddai  caei  cwbl  ymwared  o'r  carchar  anfanteisiol  hwn. 

Y  mae  cymaint  o  wîr  oleani  ág  sydd  i'w  gael  ar  bob  ymofyniad  gyda 
golwg  ar  aefyllfa  ddyfodol  wedi  dyfod  yn  hollol  ac  yn  aniongyrchol  trwy 
ddadgnddiad.  Ac  er  na  chaniatëir  i  ni  wybod  ond  ychydig  iawn  o'r 
manylion,  na  dim  gyda'r  amcan  o  foddio  cy wreinrwydd,  eto,  y  mae 
dadguddiad  wedi  codi  y  llen  oddiar  lawer  o  ffeithiau  tra  phwysig  a 
difrifol.  O  ran  sylwedd  ac  egwyddorion,  yn  wir,  dichon  fod  y  cwbl  o'r 
''pethaa  sydd  i  fod  ar  ol  hyn  "  wedî  ea  hamlyga  trwý  ddadgaddiad,  a'r 
cyntaf  o'r  rhai  hyn,  fel  y  sylwyd  eisoes,  ydyw  marwolaeth. 

Er  nas  gwyddom  pa  beth  ydyw  marwolaeth  o  ran  ei  natar,  yr  ydym 
yn  canfod  rhai  ffeithiaa  pwysig  sydd  yn  cymeryd  Ue^  yn  yr  amgylchiad. 
Öwelwn  fod  marwolaeth  yn  cynnwys  ysgariad  o  ryŵ  fath,  i  ryw  fesnr, 
rhwDg  y  corff  a'r  enaid.  Mor  bell  ag  y  gallwn  ni  welec(»  y  mae  yr 
ysgariad  yn  hoUol;  ond  nis  gallwn  ddyweyd  yn  benderfynol  eî  fod  felly, 
0  herwydd  fod  natur  yr  ysgariaeth  yn  guddiedig  oddiwrtbym.    Yn  y 


Srt6  BIWTDr  AO  ÀXUMt9WlikàMaB^ 

gwalm*DÌdt  hwn  j  miM  g'MltlMdîlld  hoU  b«iriaawaitti  y  c^rff  fû  peidios 
j  mtm  holl  laluüwaüh  dj»  dte  faMl  y^  dy&d  i'r  isrfjnoi,  y  ma»  ei 
^Bylltiadáa  â  phaw1>  a  phdl  felflftar  y  ddMar  ya  daríad«  y  mae  haai  ei 
ddydd  yn  machlndo»  ao  yntaa  fel  cyagod  yn  dUlanii.  Ybm  y  maa  y 
Bibl  yji  dyiod  ymlaeû»  ad  yn  mynegn  i  ni  ffaitJli  ar all  sydd  yn  eymeryd 
liè  yn  nnîengyrehol  gyayâiìedig  &  hyn  :-<-'*  Yna  y  dychwel  y  pridd  i'r 
ddaear  fel  ag  y  ba,  ac  y  djjrahwel  yr  yabryd  at  Ddaw  yr  hwn  a'i  rhoes 
efl"  Yr  hyn  sydd  yn  aroa  y  eorff  yn  y  ddaear  ydyw  hoUol  ddadgyfim- 
aoddiad-— ei  falorio,  ei  chwaln,  ymgymyegu  â'r  llwch^  a  chymeryd  ei  le» 
íel  o*r  blaen,  yn  nghyleh  a  gwaaanaieth  y  prìdd.  Owyddom  iod  y  cylẃ 
a'r  gwasanaeth  hwnw  yn  cyaawya  trawaflfarfiad  graddoi  a  chyeoa,  i 
aylweddaa  llyBÌaa,  ffrwythydd^  a  choed;  o  hyny  dracheín  i  sylwedd 
pryfed,  ymlaagiaid^  anifeiMaid^  adar  a  phyagod ;  o  hjmj  draidMta»  ryw 
gymaint  o  hono  yn  ol  i'r  prídd».a  rfaan  acall  gyda!r  dyfroedd  i  ymwaddodi 
yn  y  gwaelodion  ae  i  ymffurfio  y»  greigiaa;  ao  iàlìj  ynJaeA  mewn 
cylch  o  drawaffurfittd  a  aymudiad  parhálm.  Nid  oea  dim  gwafaAniaeth 
ymha  ddali  naa  ffnrf  yr  ä  y  oorS  ì  gyffyrddiad  &'r  prídd— pia  lui  ai  trwy 
giaddedigaBih  harcluia  me^wn  arch  ûaa  ẃdẁ  o'r  defnyddiau  mwyi^ 
pairhlolÿ  ynte  mewn  pentwr  o  ludw  a  nwÿsont  trwy  wMthrediad  y  iâni 
neu  ynie  trwy  offerynbliAeth  bwyslâlod  y  ddaear  neu  bysgod  y  môr;  ft 
xm  méwn  effaith  fydd  ei  haneft,  pan  ddelo,  yn  hwyf  neu  yü  bkwyraob»  i 
ymgymysgu  â'r  ddaear^ 

O  beptbynaa  i  aefyllía  yr  enAÌd  o  ^dd  marwoliieth  l^  ddydd  yr 
a^yiodiad^  y  mae  cryn  lawer  o  wahaniaeth  golygiadau.  Y  diweddant 
o'r  goly^dab  hyn,  hyd  ag  y  gwalaom*  ydy w  hwn ; — Fed  yr  emiid  ya 
marw^  aen  yn  hano,.  yn  aagett ;  ei  íod  yjn  caál  ei  ddwyn  i  HadeOi  aeft  k 
j  meirw ;  ae  ar  ei  fynediad  yuo,  ei  fod  ya  ûael  ai  adiy  whén,  Beu  ei  ddi- 
hunoi  a't  wiflgŵ  mewn  oorff,  yinha  un  y  bydd  i  aros  byth  mwy.  Kid 
ydyw  y  golygiad  hw»,  mwy  img  on  o'r  Ueill^  ya  cymeryd  Sheol  aea 
Hadea  ya  gyfyatyr  ag  uffeni^  Beu  le  yr  ansiuwiolioa  mewn  tmeni ;  ae 
anffawá  ydy w  ML  y  gair  ya  y  BiU  Gymraeg  yn  eael  ei  gyfieithn  yn 
"  ufftBra"  neu  y  '*biâd."  Yr  hya  a  feddyiir  wrth  y  gair.  yn  hytrach» 
jàjn  lle  y  meiìrw— y  Ue  i  ba  aa  y  dyg ir  y  me^w  ar  eu  l^iaadawiad  â'r 
byd  hwa  yn  angeu.  Gyda  golwg  ar  y  lle  hwn«  y  mae  pleidwyr  y 
gwahaaol  olygiadau  yn  cytnno  mewa  aaaryw  o  beäiau*  Gydolygantfod 
pawb  o'r  meirw-— y  da  iel  y  drwg,  yn  myned  yao ;  msA  y  iaya#diad  i'r 
Ûe  hwnw  a  olygir  ya  yr  Hen  Deslament  yn  yr  ymadroddioA»  *'  eaaglu  at 
ei  dadau,"  a  ''hfloa  gyda'i  dadaa,"  ao  mal  taiiyxiad  o'r  un  ymadrodd 
ydyw  ''httiio"  yn  y  Testameat  Newydd;  mai  i*r  llobwnw»  fel  yr  hoU 
hil  ddynol  psn  yn  marw»  yr  aeth  lesu  órist»  ac  mai  at  ei  ddygiad  ef 
addìyno  y  cyieirir  ya  yr  ymadrodd,  <'ai  adewi  fy  eaaid  ya  ufferaL;*'  aiai 
dygiad  alkin  o'r  lle  h.w.B/iK  a  feddylir  ya  yr  ymaÁroddioa,  "  o  iaw  y  bedd 
yr  achoimf  hwynt»"  "üddiwrtb  angeu  y  gwaredai  hwynt/'  êsc.;  ioáj  Ue 
hwn  yn  cael  ei  ystyried  yn  îs  na  wyaeb  y  ddaear-*-yn  oael  ei  gyanrych« 
ioli  gan  y  bedd,  ae  aàai  '*  disgyo/'  "syrtbio,"  "  myned  i  lawr,"  a  arferîr 
am  y  mynediad  yao ;  fod  y  diriogaeth  yn  ddwy  raa— y  rhfta  ncfaaf  ya 
cynnwys  lie  y  saint,  '*  Paradwys,"  nea  "  iynwes  Abrafaam,"  ya  oyiateb  i 
Elyiium  j  Groegiiaidi  a'r  isaii  <*Oehenna,"  <^aSem  obry»"  "dyiadei 
uffem»"  ya  oynawya  L4e  yr  aDnawmt  m  ya  <^&tdb  i  3?artetM  y  Groeg- 
iaid  \  fod  *'  ^a^eUdor  ui^^t "  wedi  ^i  biorb&u  rhwn^  y  ddwy  Taìi«  Sẅ  fiti 


BYWYP  ÁO  ANLLTaBEOIGABTH.  267 

oes  tramwy  o'r  naiU  i*r  Uall.    Ond  yr  hyn  sydd  yn  arbenìg  yn  y  golyg- 
iad  dan  sylw  ydyw — fod  yr  enaid»  neu  yn  hytrach  y  person,  yn  marw; 
ond  ar  ei  fynediad  i  EJades  ei  fod  yn  oael  ei  fy whâu,  eì  ddadebru,  a*i 
wisgo  á  chorff  arall,  yn  yr  hwn  y  mae  i  fodoli  byth  mwy.     Nid  y  ( orff, 
yn  ol  y  dybiaeth  hon,  sydd  yn  marw,  ond  y  dyn — y  person ;  ac  nid  y 
corff,  ond  y  person  sydd  yn  cael  ei  fywhâu  a'i  adg)  fodi.     Dadleua  James 
Cross,*  prifathraw  y  golygiad  hwn,  nad  ydyw  '*  ad}^yfodiad  y  corff "  yn 
jmadrodd  ysgrythyrol ;  ac  o'i  ddeongli  yn  briodol,  nad  ydyw  y  Bibl  yn 
rhoddi  un  sail  i'r  dybiaeth  y  bjdd  y  corff  yn  cael  ei  adgjfodi ;  a  bod 
dawinyddion  wedi  camgymeryd  ar  hyd  yr  oesau,  o'r  Tadau  i  lawr,  yn  eu 
gwaith  yn  priodoli  i'r  corff  yr  hyn  sydd  yn  perthyn  i'r  person,  ac  nid  i*r 
corff  o  gwbl.     Mae  yn  amlwg,  medd  efe,  trwy  yr  Hen  Destament,  fod 
yr  ymadroddion  "huno  gyda'i  dadau,"  **ca8glu  at  ei  dadau,"  &c.,  yn 
golygu  rhywbeth  gwahanol  i  farw  ar  y  naill  law,  ac  i  gladdedigaeth  y 
corff  ar  y  Uaw  arall.     Dy wedir  am  Jehoiachim  iddo  *'  huno  gyda'i  dad- 
aa,''  ond  ni  sonir  dim  am  ei  gladdedigaeth ;  yn  wir,  dywed  Jeremíah, 
"  ei  gelain  ef  a  fwrir  allan  i  wres  y  dydd  ac  i  rew  y  nos  "  (Jer.  xxxvi. 
30).     Mae  yn  eglur  gan  hyny  nas  gall  "  huno  gyda*i  dadau  "  gael  ei 
gymhwyso  mewn  un  modd  at  ei  gorff.     Ceir  gwahaniaeth  cyffelyb  yn 
cael  ei  wneyd  trwy  yr  Hen  Destament  yn  gystal  a*r  New^^dd.     Yn  awr, 
gan  mai  y  person  yn  Hades  sydd  yn  huno,  mae  y  dihuno  neu  yr 
adfywhâu  i  fod  hefyd  ar  y  person,  yn  yr  un  Ue,  ac  nid  ar  y  corff  yn  y 
bedd.     Hyn,  meddant  hwy,  ydyw  dysgeidiaeth  y  Testament  Newydd. 
"  Huno  **  ydy w  y  gair  mwyaf  arferedig  am  y  person  yn  marw  yn  Hades, 
a*r  gair  a  ddefnyddir  am  y  gweithrediad  sydd  yn  cymeryd  Ue  arno  yn 
ganlynol  ydyw  "  deffro ;  "  a  haerir  fod  y  cyfieithwyr  Saesoneg  (a'r  rhai 
Cymraeg  yr  un  modd)  trwy  ddylanwad  eu  camsyniad  gyda  golwg  ar 
adgyfodiad  y  corff,  wedi  cyfieithu  y  gair  ageiro  yn  anghywir  :  ei  ail  ystyr 
ydyw  codif  ei  ystyr  gyntaf  ydyw  deffro,     Ceir  engraifft,  meddant,  o*r 
tri  gair  a  arferir  mewn  cysylltiad  àg  adferiad  y  meirw  yn  hanes  Fetr  yn 
cael  eî  waredu  o*r  carchar  gan  yr  angel  (Act.  xii.  6 — 8).     I  ddechreu,  y 
mae  Petr  yn  *'  cysgu  '*  (hoimomenos) ;  y  mae  yr  angel  yn  ei  "  ddeffro  " 
(egeiren) — nid  "  a'i  cyfododd,**  yn  ol  y  Saesoneg  a'r  Gymraeg,  mae  yn 
amlwg,  ond  "  a'i  deffrodd,"  oblegid  y  mae  y  codi  yn  dyfod  ar  ol  hyn, 
pan  ddywed  yr  angel  wrtho,  ** Änesta"  (cyfod,  neu  saf  i  fyny),     Yr  un 
modd  y  dywedir  am  y  meirw,  y  maent  yn  "cysgu,"  hyny  yw,  yn  marw; 
y  maent  yn  cael  eu  deffroi  yn  Hades,  ac  yn  aros  yno  yn  effro  yn  y  byd 
anweledig  hyd  ddydd  y  *'  safiad  i  fyny,"  sef  yr  hyn  a  elwir  yn  gyffredin 
yn  *'  adgyfodiad."     Mae  y  saint,  meddant,  wedi  eu  deffro,  wedi  eu  bad- 
fywhâu  gyda  Christ ;  a  phan  ddêl  ele  ar  y  cymylau,  byddant  hwythau  yn 
sefyll  i  fyny,  ac  yn  ymddangos  gydag  ef  mewn  gogoniant.     Lle  a  ballai 
i  olrhain  y  duU  y  maent  yn  esbonio  y  cyfeiriadau  a  geir  yn  ngeiriau  yr 
Arglwydd  lesu  Grist,  yn  Epistolau  Paul,  ac  yn  y  Dadguddiad  at  vr  hyn 
a  elwir  adgyfodiad;  ond  yr  hyn  a  ddadleuant  hwy,  fel  y  nodwyd,  ydyw, 
mai  personau  yn  sefyll  i  fyny  (''  upstanding  *')  o'r  byd  anweledig  ydy w 
yr  ystyr,  ac  nid  cyrff  yn  cael  eu  hadgyfodi. 

Èr  mor  gryf  a  hollol  benderfynol  y  dadleuir  dros  y  golygiad  hwn,  ac 
y  rhoddir  deffroad  personau  o'r  meirw  yn  Hades  yn  lle  bywhâd  cyrff  yn 

♦  Besurrection :  WAat  is  ití   By  James  Cross. 


d68  BTWTD   AO  ÀSLLTaBEDIGAETH. 

7  bedd,  a  safíad  i  fjnj  bersonaa  o'r  byd  anweledig  yn  Ue  adgyfodiad  y 
corff ;  eto,  ymddengys  i  ni  fod  ei  sylíaen  yn  gyíeiliomaa  a'i  holl  adeil- 
adaeth  yn  angbytuno  â  dysgeidiaeth  yr  Ysgrytíiyr.  Y  mae  yn  cymeryd 
an  o'i  brif  seiliaa  yn  ganiatäol,  pryd  y  dylasai  ei  brofi,  sef  fod  yr  ysbryd 
yn  marw.  Addefwn  yn  rhwydd  fod  mwy  yn  yr  ymadrodd  *'hano  gyda'i 
dadaa "  na  marw»  ac  nad  ydy w  yn  golyga  rhoddi  y  corfif  yn  y  bedd  o 
gwbl ;  ond  y  mae  íod  yr  ysbryd  yn  marw  yn  syniad  ag  na  fedrwn  weled 
ei  fod  yn  cael  ei  ddysga  yn  ngair  Daw.  Dy wedir  yn  y  Bibl,  ac  ar  lafar 
gwlad  yr  an  modd,  fod  dyn,  hyny  y w,  person  dynol,  yn  marw.  Dy wedir 
yr  an  modd  fod  dyn  yn  glaf,  yn  bwyta,  yn  cerdded,  yn  cysga.  Mae  yr 
andeb  sydd  rbwng  y  corff  a'r  ysbryd,  ac  egwyddorion  personoliaeth  dyn, 
y  fath  fel  y  mae  pob  gweithred  o  eiddo  y  corff  yn  gystal  a'r  ysbryd  yn 
weithred  y  dyn.  Yn  angea  y  mae  dyn  yn  marw ;  îe,  yn  wir,  y  mae  y 
dyn  yn  cael  ei  gladda ;  ac  os  dadleuir  nad  oes  dim  ystyr  mewn  dyweyd 
fod  dyn  yn  marw  os  nad  ydy w  yr  oU  o  hono  yn  marw,  dywedwn  ninnaa 
yr  un  modd  nad  oes  dim  ystyr  mewn  dyweyd  fod  dyn  yn  cael  ei  gladda 
os  nad  yw  yr  oll  o  hono — yr  enaid  a*r  corff,  yn  cael  ea  rhoddi  yn  y  bedd. 
Ond  yn  rhinwedd  yr  andeb  a  nodwyd,  y  mae  yn  hoUol  briodol  dyweyd 
fod  dyn  yn  ymborthi,  dyn  yn  cael  ei  grogi,  dyn  yn  boddi,  dyn  yn  cael 
ei  losgi,  dyn  yn  marw,  dyn  yn  cael  ei  gladda,  a  dyn  yn  adgyfodi,  er  y 
gwyddys  nad  ydyw  yh  ddichonadwy  i  ysbryd  gael  ei  losgi,  ei  ladd,  ei 
gladdn,  na'i  godi  o'r  bedd.  O  berthynas  i  Hades,  a'r  enaid  yn  cael  ei 
wisgo  yno  â  chorff,  nid  ydyw  y  golygiad  hwn  yn  amrywio  llawer  oddi 
wrth  olygiadau  eraill,  ar  y  rhai  y  cawn  sylwi  eto,  oddigerth  mai  yn  y 
corff  a  roddir  iddo  yn  Hades,  heb  anrhyw  gyfnewidiad  nac  ychwanegiad, 
y  bydd  yn  bodoli  byth  mwyach. 

Golygiad  arall  ydyw,  fod  yr  enaid  yn  angeu,  pan  yn  gadael  y  corff, 
yn  myned  i  sefyllfa  o  drymgwsg,  anweithgarwch  digyffro,  a  holloi 
annheimladrwydd  ac  anymwybyddiaeth,  ymha  nn  y  mae  yn  gorwedd  yn 
Hades  hyd  ddydd  yr  adgyfodiad.  Y  prif  ysgrifenydd  ar  y  golygiad 
hwn,  er  nad  ydyw  yn  ei  fabwysiada  yn  benderfynol  fel  ei  olygiad  ei  han, 
ydyw  Árchesgob  Whately.*  Nid  ydyw  yn  cydsynio  â'r  athronwyr  a'r 
ysgrifenwyr  Oristionogol  hyny  a  haerant  nas  gall  yr  enaid  fodoli  mewn 
sefyllfa  o  ymwybyddiaeth  a  gweithgarwch  heb  nnrhyw  fath  o  gorff. 
Addefa  y  gall  hyny  fod  yn  bosibl,  er  ei  fod  yn  hollol  wahanol  oddiwrth 
bob  peth  ag  sydd  o  fewn  ein  profìad  ni  yn  bresennol ;  ond  golyga  osna 
ellir  dyweyd  yn  benderfynol  nas  gaU  yr  enaid  fodoli  felly  heb  gorfi?  naa 
gellir  penderfyna  ychwaith  y  hydd  iddo  fodoli  felly  ar  wahân  oddiwrth 
dystiolaeth  eglor  dadguddiad ;  ac  awgryma  yn  ddigon  eglar  nad  ydyw 
y  dystiolaeth  hono  i'w  chael.  Addef wn  ninnaa  yr  an  peth  mewn  rhan. 
Addefwn  gydag  ef  hefyd  (yn  erbyn  Whitby)  y  gaìl  yr  enaid  fodoli  mewn 
sefyllfa  o  ddideìmladrwydd,  ac  nad  ydyw  dyweyd  ei  fod  yn  bodoli  felly 
yr  un  peth  a  dyweyd  ei  fod  wedi  marw ;  ar  yr  un  pryd,  a  defhyddio  ei 
eiriau  yntau,  nid  ydym  yn  meddwl  y  gellir  dyweyd  yn  benderfynol  ei 
/od  yn  bodoli  felly  yn  annibynol  ar  dystiolaeth  yr  Ysgrythyr.  Ac  yr 
ydym  yn  creda  (yn  groes  i'r  Archesgob)  fod  yr  Ysgrythyr  yn  dysga  fod 
yr  enaid  yn  yr  adeg  dan  sylw  yn  bodoli  mewn  sefyllfa  o  ymwybyddiaeth. 

*A  View  ofihe  Seripture  RewlaHons  eoneetnmg  a  Fuiure  State,    By  a  Coantry  Pfestor. 
[ECÌQha,rd  Whatelyi  D.D.,  ArchbÌBhop  of  Dablin.] 


BTWYD  ÀO   ANLLYOBEDIOÀETH.  SCd 

Mewn  dammeg,  mae  yn  wir,  y  mae  yr  Arglwydd  lesa  yn  son  am  y  gŵr 
goladog  a  Lazanis ;  ac  y  mae  yr  Archesgob,  yn  ol  ei  graffder  a'i  eglar- 
der  arferol,  yn  ein  rhybaddio  i  beidio  ei  chymeryd  i  gyd  yn  Uythyrenol, 
onidê  y  byddwn  dan  anghenrheidrwydd  i  greda  fod  y  corff  yn  gystal  â'r 
enaid  yn  y  byd  ysbrydol,  oblegid  dywedir  fod  Lazaras  yn  mynms 
Abraham,  ac  y  mae  y  gŵr  goludog  yn  dymuno  am  ddwfr  i  oeri  ei  dafod. 
Addefîr  yn  gyffredin  mai  golygfa  ddychymygol  nea  dybiedig  a  geir  yma, 
gydagwisgiad  daearol;  ond  y  mae  wedi  ei  hamcana  i  osod  allan  gyda 
nerth  ac  eglardeb  raì  gwirioneddaa  mawrion  a  phwysig  gyda  golwg  ar 
y  byd  arall.  Heb  ymdroi  yn  bresennol  gyda  gwersi  moesol  y  ddammeg, 
mae  yn  anhawdd  peidio  gweled  ei  bod  yn  dysga  o  anghenrheidrwydd — 
fod  pob  dyn,  pan  yn  marw»  yn  myned  i  sefyllfa  o  boen  nea  o  ddedwydd- 
wch  mewn  byd  arall,  a*i  fod  yn  myned  felly,  y  naill  i  wynfyd  a*r  llall  i 
drueni,  yn  nniongyrchol  ar  ol  marw.  Mae  y  naill  yn  "mynwes 
Abraham/'  a*r  Ilall  yn  "uffern"  yn  ddioedi,  ac  mewn  sefyllfa  o  ym- 
wybyddiaeth,  a  hyuy  tra  y  mae  gan  y  gŵr  goladog  frodyr  yn  byw  yn 
annuwiol  ar  y  ddaear. 

Dadleua  Whately  yr  un  modd  nas  gellir  dwyn  geiriaa  yr  Arglwydd 
lesu  wrth  y  lleidr  ar  y  groes  i  brofì  ymwybyddiaeth  yr  enaid  yn  y 
sefyllfa  dan  sylw,  o  herwydd  fod  yr  achos  hwnw  yn  un  ag  sydd  yn 
sefyll  yn  hollol  ar  ei  ben  ei  hun,  a'r  amgylchiad  yn  an  ag  na  ddygwydd- 
odd  y  fath  erioed  o*i  flaen  ac  na  all  ddygwydd  byth  eto.  Ni  a  ganiatäwn 
fod  yr  achos  a'r  amgylchiadau  felly ;  ar  yr  un  pryd,  ymddengys  i  ni  y 
rbaid  fod  yr  egwyddorion  a  ddysgir  yma  o  gymhwysiad  cyffredinol.  Y 
mae  yma  bechadur  o'r  dosbarth  mwyaf  ysgeler  yn  dyoddef  marwolaeth 
yn  y  dull  mwyaf  poenus  a  gwarthus  yn  ymyl  y  Gwaredwr,  yr  hwn,  o 
ran  ei  gorff,  sydd  yn  dyoddef  yr  un  modd.  Yn  ymyl  angeu,  ar  fin 
trueni  tragywyddol,  y  mae  yn  cael  golwg  trwy  ffydd  ar  yr  Hwn  sydd 
dan  hoelion  gerllaw  iddo  fel  y  Messiah  ;  y  mae  yn  creda  ynddo,  yn  ei 
addef  yn  Frenin  pan  y  mae  ei  holl  ddysgyblion  wjsdi  ei  adael,  ac  y  mae 
yn  gwedd'io  arno.  Mae  yr  lesa  yn  derbyn  ei  addefíad,  yn  gwrando  ei 
weddî,  a'i  atebiad  ydyw — "Heddyw  y  byddi  gyda  mi  yn  Mharadwys." 
Nis  gallwn  ni  lai  na  gweled  yma — fod  y  lleidr,  ar  ol  marw,  yn  myned  i'r 
un  Ile  a'r  lesu — *'  byddi  gyda  mi ; "  fod  y  Ue  hwnw  yn  lle  o  ddedwydd- 
wch  digymysg — **  Paradwys ;  "  a'a  bod  yn  myned  yno  yn  uniongyrchol 
— "  heddyw."  Ymddengys  i  ni  fod  Whately  yn  gywir  pan  yn  ammhea 
fod  ymddangosiad  Moses  ac  Elias  ar  fynydd  y  gweddnewidiad,  nac  ym- 
adrodd  Pedr,  "  drwy  yr  hwn  yr  aeth  efe  hefyd  ac  a  bregethodd  i*r  ysbryd- 
ion  yn  ngharchar  "  (1  Pedr  iii.  9),  yn  cynnwys  un  prawf  ar  y  pwnc.  Yr 
oedd  ymadawiad  Moses  ac  Elias  yn  eithriadau  hollol  i'r  rbeol  gyffredin 
gyda  golwg  ar  blant  dynion ;  ac  ymddengys  mai  mympwyol  ac 
anysgrythyrol  iawn  fel  esboniad  ar  eiriaa  Pedr  ydyw  y  dybiaeth  ddarfod 
î*r  lesu,  o  ran  ei  ysbryd,  ar  ol  marw,  fyned  i  Hades,  ac  aros  yno  hyd 
forea  y  trydydd  dydd,  i  bregetha  i  ysbrydion  y  rhai  a  foddasent  yn  y 
diluw  yn  amser  Noah.  I  ni  y  mae  ya  Uawer  tebycach  mai  yr  ystyr 
ydyw,  fod  ysbryd  Orist,  yn  nyddiau  Noah,  trwy  y  "pregethwr  cyfiawn- 
der  "  hwnw,  yn  pregethn  i  annuwiolion  yr  oes,  y  rhai  trwy  anufudd-dod 
ac  anghrediniaeth,  sydd  yn  "  ysbrydion  yn  ngharchar."  Oad  y  mae  y 
crybwyliion  a  geir  yn  ngweledigaethan  loan,  er  fod  y  rhai  hyn  hefyd  yn 
cael  eu  gosod  allan  mewn  ffugyrau  daearol,  yn  dysga  i  ni  wirioneddaa 
Bylweddol  ar  y  pwnc  dan  sylw,  fel  «r  bynciau  eraiÙ. 


270  BTWTD  AO  ANLLTOBBDiaASTB. 

Un  o'r  prif  resjmau  a  ddjgir  dros  y  golygiad  hwn  ydy w  mai  y  gair  a 
aríerir  íynychaf  am  y  sefyllfa  hon  yn  y  Testament  Newydd  ydyw 
"cysgu*'  neu  "huno."  Ond  eredwn  fod  yr  hyn  a  ddywedasom  yn 
harod  yn  ddigonol  i  ddymchwelyd  y  ddadl  hon,  er  y  dywed  Whately  nas 
gellir  meddwl,  na  siarad  gydag  un  priodoldeb,  am  y  corff  yn  cysgu  yn  y 
ddaear.  Dadl  arall  ydyw  niai  at  ddydd  yr  ad^yfodiad  a'r  farn  y  mae  yr 
apostolion  yn  cyfeirio  y  saint  yn  Thessalonica  a  Ueoedd  eraiU,  am 
ddyddanwch  yn  ngwyneb  colli  eu  rhai  anwyl,  ac  am  gysur  a  nerth  i 
ddal  eu  fifordd  yn  eu  proíedigaethau ;  ac  mai  at  y  dydd  hwnw  y  cyieir- 
iant  er  rhybuddio  y  gelynion.  Pe  buasent  yn  credu  fod  eneidiau  y 
saint  ymadawedig  mewn  dedwyddwch  ar  y  pryd,  a  bod  yr  enaid  yn 
myned  i  dangnefedd  neu  i  wae  yn  angeu,  dywedir  mai  yn  yr  ystyriaeth 
hono  y  buasent  yn  dysgu  eu  perthynasau  a'u  cyfeillion,  ar  y  naìll  law,  i 
ymgysuro,  a'u  gelynion,  ar  y  Ilaw  arall,  i  oíni.  I  ni,  pa  fodd  bynag, 
ymddengys  yn  íwy  naturiol  fod  yr  ysgrifenydd  yn  dadguddio  a  dysga 
pa  gysuron  a  nerth  sydd  i'w  cael  yn  y  cyfeirìad  y  mae  meddyliau  ei 
ddarllenwyr  arno,  yn  hytrach  na  newid  y  cyíeiriad  a  throi  at  ystyriaeth- 
au  eraill.  Codir  dadl  arall  iel  hyn : — Os  y w  yr  euaid  yn  ymwybyddus, 
mewn  sefyllia  o  boen  neu  o  ddedwyddwch,  rhaid  ei  fod  yn  y  sefyllfa 
hono  trwy  weinyddiad  barn  bersonol  yn  ei  achos ;  ond  y  mae  gweinydd- 
iad  barn  bersonol  yn  achos  pob  un  ar  ei  íynediad  i  fyd  arall  yn 
anghytunol  â'r  syniad  o  ddydd  barn  gyfifredinol  yn  niwedd  y  byd,  ac  â'r 
dull  y  sonir  am  y  dydd  hwnw  yn  yr  Ysgrythyrau.  Byddai  y  syniad  fod 
Duw  yn  galw  eneidiau  i  ail  farn,  ar  ol  bod  am  oesoedd  yn  dyoddei  ea 
dedfryd,  yn  un  annheilwng,  a  haerir  nad  ydyw  y  Bibl  yn  cynnwys  dim 
a  all  fod  yn  sail  iddo.  Ymddengys  i  ninnau,  o'r  ochr  arall,  fod  y  Bibl 
yn  cynnwys  y  seiliau  cryfai  i'r  syniad  o  farn  bersonol.  Y  mae  dammeg 
y  talentau,  dammeg  y  winllan,  dammeg  y  briodas,  yn  gystal  a  llawer  o 
ymadroddion  eraill  a  geir  yn  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  yn  dysgu 
hyn.  Ac  nid  ydyw  yn  anhawdd  gweled  yn  y  desgrifìadau  a  roddir  o 
ddydd  y  farn — dydd'dadguddiad  cyfìawn  íarn  Duw — dydd  dadguddiad 
meibion  Duw — fod  rbesymau  digonol  drosto,  ac  amcanion  mawrion  i 
gael  eu  cwblhâu  trwyddo,  er  fod  pob  un  o*r  meirw  wedi  ei  dragywyddol 
sefydlu  yn  ei  le  cyn  hyny.  I  gylarlod  êJr  syniad  iod  yr  enaid  yn  aros 
ac  yn  dysgwyl  am  oesoedd  maith  yn  y  sefyllía  hono,  dadleua  Whately 
nad  ydyw  yn  dysgwyl  o  gwbl,  yn  gymaint  a'i  iod  yn  hollol  anymwybydd- 
ol;  nad  ydyw  myrddiynau  o  oesoedd  yn  yr  ystád  hono  yn  ddim  mwy 
nag  un  eiliad,  a  bod  dydd  yr  adgyfodiad  a*r  iarn  yn  cymeryd  lle,  mor 
bell  ag  y  mae  a  íyno  ei  ymwybyddiaeth  ef,  yn  uniongyrchol  ar  ol  marw, 
er  y  gallai  iod  ymhen  miloedd  o  flynyddoedd,  yn  ol  cyirii  y  ddaear. 
Ganiatäwn  hyny ;  ond  nis  gallwn  weled  paham,  nac  ar  ba  sail  y  gallwa 
dybied,  y  cedwid  eneidiau  y  saint  ymadawedig  rhag  cyfranogi  o'r  dys- 
gwyliad  cryi  sydd  yn  y  nef,  ac  ar  y  ddaear,  ìe,  trwy  yr  hoU  greadigaeth, 
am  ddydd  yr  Arglwydd — *'  dydd  dadguddiad  meibion  Duw." 

Golygiad  Swedenborg  ydyw  fod  dyn  yn  feddiannol  ar  ddau  gorff ;  mai 
yr  allanol  yn  unig  sydd  yn  marw,  fod  y  tuíewnol  yn  aros,  ac  mai  yn 
hwnw  y  mae  yr  enaid  i  fodoli  byth.  Nid  gwiw  yma  fyddai  ail  adrodd 
golygiadau  a  desgrifìadau  yr  athrylith  beiddgar  ond  camsyniol  hwnw. 

Ý  mae  dosbarth  arall,  a*i  niier  yn  H'iosog,  yn  golygu  fod  yr  enaid  p 
bodoli  yn  y  byd  ysbrydol  o  awr  angeu  hyd  ddydd  yr  adgyíodiad  yn  holI< 


BYWTD  àO  ANLLiaBBDIGABTB.  271 

ol  noeth,  heb  un  math  o  gorff,  ac  eto  yn  ymwybyddns  a  gweithgar ;  ond 
jmrana  y  dosbartb  yn  ddwy  ran  gyda  golwg  ar  natur  a  belaetbrwydd  yr 
ymwybyddîaeth  a*r  gweitbgarwcb.  Y  mae  un  ran  íecban  o  rif,  ond  yn 
cynnwys  rhai  meddylwyr  gallaog,  yn  barnu  nad  yw  yr  ymwybyddiaeth 
yn  cynnwys  dim  na  neb  ond  eíe  ei  bun  a  Duw.  Seiliant  eu  golygiad 
yn  benaf  ar  atbroniaeth ;  ond  cyíeiriant  beíyd  at  ymadroddion  ysgryth- 
yrol  ag  ydynt,  yn  eu  tyb  bwy,  yn  attegu  yr  un  syniad.  Dy wedant  y 
gall  enaid  dyn  íodoli,  a  bodoli  yn  ymwybyddas  a  gweitbgar  ynddo  eì 
bon»  heb  gorfif,  ond  nas  gall  amlygu  ei  weitbgarwcb  na  dal  cymundeb 
âg  un  creadur  arall  ond  trwy  gyfrwng  corâ.  Yn  gymaint,  pa  fodd 
bynag,  a'i  fod  yn  bodoli  yn  Nuw,  y  mae  efe  a'r  Anfeidrol  yn  alluog  i 
ymwoeyd  â'u  gilydd  heb  gynnorthwy  organau  corfiforol.  I'r  duwiol, 
gorphwysiad  mewn  hunanymcbwiliad,  mewn  cymundeb  o'r  fath  agosaf 
a  mwyaf  digyfrwng  â  Duw — ac  mewn  meithriniaetb  o  ysbryd  parchus  ac 
addolgar  tuag  ato — '^  amseroedd  i  orphwys  yn  ngolwg  yr  Arglwydd," 
ydy w  y  sefyllfa  hon ;  i'r  annuwiol,  adíyfyrdod  truenus  ynddo  ei  hun,  a 
meithriniaeth  o  deimlad  caled,  anmharcbus  a  gelynol  tuag  at  Dduw 
ydyw.  ün  o  brif  atbrawon  y  syniad  bwn  ydyw  Isaac  Taylor.  Yn  y 
sefyUfa  ddattodedig  hono,  medd  eíe,  ni  bydd  dim  yn  aros  ond  yr  egwydd- 
orion  mwyaí  elienol,  neu  elfenau  bodoJaetb;  a  bydd  pob  galluoedd 
gweitbredol  yn  gystal  ag  angbenrbeidiau  wedi  eu  rhoddi  beibio, 
Bgwyddorion  dyíoaf  a  mwyaf  terfynol  ein  natur  ydy  w  y  sercbiadau  a'r 
teimladau  moesol.  Ansawdd  y  rbai  hyny  a'r  aríerion  sydd  yn  gysyllt* 
iedig  â  bwynt  sydd  yn  penderíynu  y  cymeriad ;  a'r  un  peth  íydd  yn 
penderfynu  tynged  pob  un,  er  gwell  neu  er  gwaetb,  yn  yr  eiliad  bono 
jmha  un  y  bydd  yr  ysbryd  yn  myned  i  diriogaetb  lle  nid  oes  gwrtb- 
ddrychau  ond  y  cyfry w  ag  y  mae  a  íynont  â  galluoedd  moesol.  Mae  yr 
ysbryd  yn  fyw  drwyddo  gan  deimlad  o  dda  neu  o  ddrwg,  yn  cael  ei 
amgylcbynu  ar  bob  Uaw  gan  Wbthodbyoh  Mawb  y  cyíryw  deimbidao. 
Marw  ydyw  myned  yn  noeth  i  ddysgleirdeb  y  Goleuni  Digreedig,  i  fod 
yn  deimladwy  o'i  belydrau,  ae  o  ddim  arall.  Ac  y  mae  yno,  naill  ai  yn 
ymuno  mewn  addoliad  gwastadol,  neu  ynte  i  edrycb  ar  Dad  yr  ysbrydoedd 
fel  nn  dyeitbr,  ac  ar  yr  Hollalluog  fel  gelyn.*  Tybia  eraiU,  a'r  niier 
Iiosocaí  o*r  dosbarth  dan  sylw,  iod  gweìtbgarwch  ac  ymwybyddiaeth  yr 
enaid  yn  y  sefyllfa  hon  yn  llawer  mwy  amry wiol, — yn  cynnwys  ymarier- 
ìaà,  yn  wir,  o  bob  gallu  sy dd  yn  perthyn  ì'r  enaid,  íe  galluoedd,  o  her- 
wydd  anghyfaddasder  y  corff,  y  rbai  nis  gallasai  ymarferyd  yn  y  byd 
hwn.  Ac  i  brofì  fod  hyny  yn  bosibl  i'r  enaid,  ar  wabàn  oddiwrth  y 
corfi^  y  maent  yn  cyfeirio  at  weitbgarwch  yr  angelion,  a  rhai  at  fodol- 
aeth  a  gweitbgarwch  Duw. 

Y  mae  dosbartb  Uì'osog  arall  yn  barnu  nad  ydyw  yr  enaid  heb  gorff 
yn  y  sefyllfa  hono.  Yn  angeu,  barnant  iod  yr  enaid  yn  cael  ei  wisgo  â 
cborff  arall — matb  o  gorff  ysbrydol  cyfatebol  i'w  gymeriad.  Ond  nid 
ydyw  coldddwyr  y  íarn  bon  yn  cydolygu  gyda  golwg  ar  y  corff  hwi  w  ar 
ol  yr  adgyfodiad  ;  rhai  a  farnant  y  bydd  yn  cael  ei  roddi  heibio,  eraill  y 
bydd  corff  yr  adgyfodiad  }n  cael  ei  arwisgo  arno.  Ystyrir  iod  ymdrin- 
iaeth  yr  apostol  Paul  yn  2  Cor.  v.  1 — 9,  mewn  modd  neiUduol  yn  ffafrio 
y  golygiad  hwn ;  mai  y  "  daearol  dŷ  "  ydy  w  y  corff  presennol,  ac  mai  y 

♦  SoUurday  EveninQ.    Chap.  xxlü  «ŵ.  ^ 


97d  BTWTD  AO  AKLLTaB1tDiaAETH. 

•«tŷ  sydd  o'r  nef'*  ydjw  y  corff  ysbrydol  ymha  un,  ar  nnwûtli  ar  ei 
fynedìad  o'r  corff  daearol  hwn,  y  bydd  yr  enaid  yn  cael  ei  wisgo.  Mae« 
yn  sicr  fod  yma  ddau  gorff ;  ond  y  mae  yn  baeddu  ystyriaeth  nad  oes 
yma  ond  dau ;  ac  ar  ol  ei  ymadawiad  o'r  naill,  y  mae  yr  enaid  yn  cael  ei 
wisgo  â'r  llall.  Dy wed  yr  apostol  iod  y  gwirionedd  hwn  yn  adnabyddns 
iddo  eí  a'r  Cristionogion  yn  Gorinth.  Nid  oedd  eto  ond  ychydig  fisoedd 
er  pan  ysgrifenasai  atynt  yn  ei  lythyr  cyntaf  y  bennod  fawr  ar  yr 
adgyíodiad  a'r  ddan  gorff.  Ac,  medd  efe,  mor  sicr  a  diammhenol  ydyw 
ein  hathrawiaeth,  fel  "  pe  byddai  i'n  trallodan  a'n  ty wydd  garw  gyn- 
nyddn  eto  mor  drwm  fel  ag  i  ladd  y  corff,  ni  a  wyddom  fod  i  ni  gorff 
arall,  mwy  parhâol  a  gogoneddas,  wedi  ei  ordeinio  gan  Dduw  yn  y 
neíbedd.  Mewn  pabell-d^igía  symadol  yr  ydym  ar  hyn  o  bryd,  ond 
bydd  hwnw  yn  adeilad  nid  i  gael  ei  symud  na'i  dynu  i  lawr  byth.  Yn 
perthyn  i'r  ddaear  (yn  ol  fy  ymdriniaeth  yn  fy  llythyr  cyntaf)  y  mae  ein 
pabell-drigfa  bresennol,  ond  bydd  ein  tŷ  dyfodol  o'r  neí  ac  i  barhâu  yn 
dragywyddol.  Ac  yn  gwybod  hyn,  yr  ydym  yn  ocheneidio  ac  yn  hlir- 
aethu  am  gael  y  tŷ  hwnw,  nid  trwy  ddattod  a  rhoddi  heibio  y  babell 
hon,  ond  cael  ein  tỳ  hwnw  dros  hon — ^nid  cael  ein  diosg,  nid  ydym  yn 
chwennych  hyny»  ond  cael  ein  harwisgo  â'n  tỳ  sydd  o'r  neí."  Dysga 
yma,  fel  yn  1  Gor.  zy.  a  1  Thes.  iy.,  na  ddichon  corff  anianol,  y  "  cig  a 
gwaed  "  hwn,  íyned  i'r  nefoedd ;  fod  yn  anghenrheîdiol  ei  newid,  a  bod 
y  newidiad  i  gymeryd  lle  ar  y  rhai  fydd  yn  fy  w  ar  y  pryd,  yn  gystal  a'r 
rhai  fyddant  wedi  marw,  yn  nyíodiad  yr  Arglwydd.  Nid  ydyw  yn 
anghenrheidiol  i  ni  feddwl  fod  yr  apostol  yn  tybied  fod  y  dyfodiad  hwnw 
mor  agos  fel  y  gallai  y  Gorinthiaid  ac  yntau  fyw  heb  brofì  marwolaeth 
hyd  hyny.  Ond  pa  bryd  bynag  y  deuai,  mae  yr  apostol,  yn  y  Ue  hwn 
íel  mewn  lleoedd  eraill,  yn  dadgan  y  gwrthnawsedd  oedd  ynddo  ef,  íel 
dynolryw  yn  gyffredin,  yn  erbyn  cael  ei  ddihatru,  a'i  awyddfryd  cryf  na 
byddai  iddo  gael  eì  ddiosg,  ond  ei  arwisgo^rhoddi  y  tŷ  nefol,  ysbrydol, 
dros  y  babell  ddaearol,  fel  y  Ilyncer  yr  hyn  sydd  farwol  gan  íywyd. 
Nid  ydyw  yn  chwennych  bod  yn  noeth,  hyny  yw,  heb  gorff ;  ac  arwydda 
i  ni  ei  fod  yn  synied  íod  hyny  yn  bosibl,  os  nad  yn  ffaith  yn  achos  y 
rhai  sydd  yn  marw.  Rhaid  i  bawb  addef  fod  yn  yr  ymdriniaeth  hon 
'*  ryw  bethau  anhawdd  eu  deall,"  ac  nid  ydym  yn  meddwl  y  gellir  pen- 
derfynu  yn  hollol  fod  yn  yr  ymdriniaeth  hon  unrhyw  gyfeiriad  at  sefyllfa 
yr  enaid  rhwng  marwolaeth  a'r  adgyfodìad ;  ond  ymddengys  i  ni  fod  yr 
apostol  yn  hollol  gau  allan  rai  syniadau  a  grybwyllwyd  genym  yn  flaen- 
orol.  Un  o'r  rhai  hyny  ydyw  sefyllfa  o  gysgadrwydd  ac  anymwybydd- 
iaeth.  Nid  oes  yma  ond  dwy  sefyllfa,  sef  aros  yn  y  corff  a  chartrefu 
gyda'r  Arglwydd ;  a  dywedir  fod  yr  olaf  yn  "  Ilawer  iawn  gwell,"  yr  hyn 
nid  ydyw  mor  hawdd  ei  benderfynu  am  sefyllta  o  anymwybyddiaeth  a 
dideimladrwydd.  Syniad  arall  a  ddymchwelir  yma  ydyw,  fod  yr  enaid 
yn  angeu  yn  cael  ei  wisgo  â  chorff  ag  sydd  i*w  roddi  heibio  drachefn  am 
gorff  yr  adgyfodiad.  Nid  oes  yma,  fel  y  sylwyd  eisoes,  ond  dau  gorff-^ 
dwy  wisg;  ni  sonir  yma  am  un  canol  o  gwbl;  ac  ymddengys  i  ni  mai 
dysgeidiaeth  yr  apostol  ydy w  mai  yn  nydd  yr  Arglwydd  y  bydd  yr  enaid 
yn  cael  ei  wisgo  ä'i  dŷ  sydd  o'r  nef.  Dy wed  Galyin : — *<  Mwy  dewisol 
genyf  fi  ydyw  cymeryd  mai  dechreuad  yr  adeilad  nefol  hwn  ydyw 
sefyllfa  ddedwydd  yr  enaid  ar  ol  marw,  ac  mai  ei  orpheniad  ydyw 
gogoniant  yr  adgyfodiad," 


BIẀTD  AO  ÂHLLÝaBSDlàAATfi.  â7à 

Tnglŷn  à'r  geiriau  hjn  y  mae  yn  dyíod  yn  ein  £Fordd  i  sylwi  ar  ddaa 
nen  drì  o  olygiadan  eraill,  y  rhai  y  gellir  edrycb  amynt,  yn  rhinwedd 
nn  egwyddor  ag  sydd  yn  rhedeg  trwyddynt,  fel  yn  perthyn  i  nn  dosbarth. 
Yr  egwyddor  hono  ydy w,  iod  yr  enaid  mewn  math  o  gorff  yn  barod,  neu 
yn  cael  ei  wisgo  yn  nniongyrchol  ar  ei  ymadawiad  o'r  corff  daearol  hwn ; 
a  bod  y  corfif  hwnw  yn  myned  ar  gynnydd  hyd,  ac  i'w  berfifeithio  yn  yr 
adgyíodiad.  Y  mae  nn  o'r  cyfry w  olygiadau  yn  rhedeg  fel  hyn : — Y 
mae  dynolryw  yn  dal  cysylltiad  â  dau  ben— dan  Adda,  y  cyntaí  a*r 
diweddaf.  Yn  y  cyntaf.y  mae  pawb  yn  marw,  yn  yr  ail  y  mae  pawb  yn 
cael  eu  bywhâu.  Ffynnonell  marwolaeth  y w  y  cyntaf,  fiTynnonelI  bywyd 
yw  yr  ail.  Mewn  cyaylltiad  â*r  cyntaf  y  mae  marwolaeth  anianol 
(physicíU)  yn  cymeryd  Ile  ar  bob  dyn,  er  fod  y  saint,  trwy  undeb  fifydd 
â  Ghríst,  yn  cael  eu  symnd  o  farwolaeth  ysbrydol  i  fy wyd.  Ar  y  Ilaw 
arall,  mewn  cysylltiad  â'r  ail  Adda  y  mae  hyd  yn  nod  yr  annnwiol  yn 
cael  ei  osod  mewn  meddiant  o  fywyd  anianol  ag  sydd  i  barhân  bytb,  er 
ei  íod,  trwy  anghrediniaeth,  yn  parhâu  yn  meddiant  marwolaeth  ysbryd- 
ol.  Y  mae  marwolaeth  naturioì  trwy  Âdda  a  by wyd  naturiol  trwy  Grist 
yn  myned  rhagddynt  hyd  berfifeitbiad,  y  naill  yn  angeu  a'r  Ilall  yn  yr 
adgyfodiad.  Un  arall  ydy w  íod  pob  by wyd  yn  ffurûo  ei  gorff  ei  hun,  ac 
yn  achosi  cynnydd  a  cbyfluniad  y  corff  hwnw.  Gyfeirir  am  engreifftiau 
at  y  by wyd  Ilysieuaidd  ac  anifeilaidd.  Ehodder  y  fesen  yn  y  ddaear,  ac 
y  mae  y  gallu  bywydol  sydd  yn  perthyn  iddi  yn  ffurflo  corff  ardderchog 
yn  y  dderwen.  Bhodder  yr  hedyn  yn  y  pridd,  ac  yn  fuan  gwelir  ef 
wedi  ymwisgo  yn  yr  eginyn ;  ac  íel  y  mae  yn  myned  rhagddo,  y  mae  yn 
ymddadblygu  i'r  dywysen  lawn  neu  y  pren  fi&ẃythlawn.  Oanfyddir  y 
bywyd  anifeilaidd  yr  un  modd,  yn  ol  ei  natur  a'i  rywogaeth,  yn  galw  i 
fod  gyrff  anifeilaidd  o  bob  math  a  ffurf .  Dywedir  nad  ydy w  y  bywyd 
dynol  yn  eithriad.  Yn  y  byd  presennol  canfyddir  ef  yn  rhoddi  bodol- 
aeth,  ffurf,  a  dadblygiad  i  gorff  ag  sydd  yn  gyfatebol  i'r  byd,  y  wlad,  a'r 
BefyÙfa  y  mae  yn  by  w  ynddynt.  Pan  y  mae  y  corff  daearol  yn  marw — 
yn  myned  yn  anghyfaddas  i'r  enaid  i  drigo  ynddo  a  gweithredu  trwyddo 
mwyachy  mae  yr  enaid  yn  cael  ei  ddwyn  drosodd  i  fyd  yr  ysbrydoedd,  ac 
yno  yn  rhoddi  bodolaeth  i  gorff  ag  sydd  yn  gyfatebol  i'w  sefyllfa  newydd. 
Un  0  brif  ddadleuwyr  y  golygiád  hwn  ydyw  Lange.  Myn  efe  fod  yn 
perthyn  i'r  enaid  allu  i  ymgorffori  yn  ol  y  sefyllfa  y  bydd  ynddi.  Os  ar 
y  ddaear,  efe  a  ffurûa  ei  gorff  o  ddeínyddiau  hon ;  os  mewn  sefyllfa 
ddyfodol,  efe  a  ffurfìa  ei  gorff  o  sylweddau  y  cylch  hwnw ;  ac  yn  niwedd 
y  byd,  bydd  eneidiau  dynion,  yn  ol  eu  natur,  yn  Ilunio  cyrff  iddynt  eu 
hunain  allan  o  elfenau  toddedig  y  ddaear.  Ymwisga  y  rhai  cyfìawn 
mewn  cyrff  o  elfenau  tecaf  y  ddaear  adnewyddedig,  a  dysgleiriant  fel  yr 
hanl;  a  gwisgir  y  drygionus  yn  ysgarthion  y  ddaear,  a  deffroant  1  warth 
a  dirmyg  tragywyddol.*  I'r  un  ystyr,  ond  nid  wedi  eu  gwisgo  yn  yr  un 
iaith  farddonol,  y  mae  syniadau  Samuel  Gox,  er  nad  ydy w  yn  eu  gweith- 
io  allan  ond  mewn  cysyUtiad  â'r  adgyfodiad  yn  unig.f  Yn  y  golygiadau 
diweddaí  hyn,  canfyddir  math  o  gymysgedd  o  wyddoniaeth  a  .barddon- 
ÎAeth,  gyda  Uiwiad  ysgrythyrol  gwanaidd.  Ehoddir  pwysigrwydd  mawr 
gan  wyddonwyr  ar  yr  egwyddor  o  barhâd  (continuityj,    Gwelir  fod  yma 

*  BeUräge  zu  der  Lẁrò  Leteten  Dingen,  Ton  Dr.  I.  P.  Lange. 
t  Tke  lUmreeUon,    By  Samoèl  Oos,    Uhap.  yüì.  iz,  x» 


074  ÌSTWSD   JLO   ▲SLLTäBEOiaASM. 

ymgais  at  weithio  ftlkn  yr  egwyddor  lioiio»  nen  fn  hjiaracfa  at  idangoB 
ei  bodolaeth  a'i  dylanwad.  Nid  jáym  yn  myned  i  chwilio  yai  ỳ  Ue  hwû 
ì  ba  raddau  y  mae  yt  ymgais  yn  llwyddiannns ;  rbaid  i  Di  adael  j 
cweatìwn  yn  ngoíal  atbrawon  gwyddoniaeth.  Ond  mao  yn  debyg  na 
íedrant  hwytlian  ychwaîth  ei  bemderíynn  hyd  nee  y  byddo  y  àadl 
ynghyloh  perthynas  mater  a  by wyd  wedâ  ei  dwyn  i  derfya.  Diàion  fod 
galiu  neillduol  yn  perthyn  i  fywyd,  trwy  yr  hwn  y  mae  yn  cymeryá 
gwahanol  elfenan  y  deínyddiaa  sydd  o'i  a.mgylch  ae  ya  eu  troi  yn  gorff 
cyâeus  at  eì-wasanaeth  ei  hun.  Dichon  nad  oes.  Dichon  mai  mewn 
rhyw  drefn  arall  y  >mae  pethan  yn  sefyll  yn  en  cysylltiad  à'a  f^lydd. 
Mae  y  pwnc  heb  ei  benderfyna.  Dengys  y  fTeithian  sydd  ger  •eìn  brea 
fod  pob  bywyd  ag  y  gwyddom  ni  am  dano  ar  y  ddaear  yn  leddianbol  tr 
gorfi  ag  sydd  yn  ymddangos  i  ni  yn  hynod  o  gyfaddas  a  gwaaanaethgar 
iddo.  Yr  ydym  yn  gweled  mai  trwy  gyrff  y  mae  bywydan  yn  amlyga 
en  presennoldeb  a'u  nodweddion  ì  ni ;  ond  nis  gallwn  ddyweyd  nad  oes 
hywydau  lawer  yn  bodoli  o'n  hamgylch,  y  rhai  nid  oes  ganddjat  gyrS, 
ac  nasgwyddom  nì  ddim  am  danynt-  Dichon  fod  *'grym  bywydol" 
(vUal/orce)  yn  perthyn  i'r  enaid  dynol  ag  sydd  yn  casglu  ac  yn  llunio 
defDyddiau  corff  iddo  o'r  mater  sydd  o'i  amgylch ;  dichon  mai  ^  enstd, 
yn  rhinwedd  y  grym  bywydol  hwnw,  sydd  yn  «adw  hmnaniaeth  (iàmtüy) 
y  eortiP,  ar  bob  adeg  ac  ymhob  sefyllfa.  Ond  dichofi  mai  mewü  rhyw 
ddull  arall  y  mae  y  pethau  hyn  yn  sefyll  yn  eu  perthynaa  à'n  giiydd. 
Yn  yr  hanes  ysbrydoledig  am  greadigaeth  dyn,  soair  yn  gyotei  am  y 
corff  yn  cael  ei  lunio,  a'r  bywyd  yn  cael  ei  roddi  ynddo  drachefa. 
Dichon  (ac  y  mae  teby^rwydd  cryf  mai  felly  y  mae)  nid  yn  nnîg  íod 
parfaâd  (continuityj,  ond  rhagfudiant  (progrsss)  o'r  îs  ì'r  nwch  yn 
cymeryd  lle,  hyny  y w,  yn  y  cyfanswm.  Y  mae  wedi  ei  ddadguddio  naá 
felly  y  mae  gyda  golwg  ar  ddynolryw.  Mae  yr  on  peth  yn  wárionedd 
sm  bob  un  o'r  saint ;  y  mae  i  fyned  yn  ei  flaen  a  tbuag  i  iy^y  yn  bary 
hâus  hyd  angeu.  Ac  ymha  ddull  bynag  y  mae  i  fodoli  ar  ol  angen,  j 
mae  y  Bibl  yn  dysgu  yn  eglur  ei  fod  i  fyned  rhagddo.  "  Uwybr  y 
cyâawn  sydd  fel  y  goleuni,  yn  myned  rhagddo  hyd  ganol  dydd."  Ond 
nid  ydyw  yn  canlyn  o  anghenrheidrwydd  nad  ydyw  yn  alluog  i  fyned 
rhagddo  heb  fod  yn  feddiannol  ar  gorff.  Nid  ydym  yn  gwybod  pa  betfa 
ydyw  galluoedd  ysbryd  dyn  yn  annibynol  ar  gorff;  nae  ym  gwybod 
yohwaith  beth  yw  natur  yr  ymarferiad  sydd  iddo,  na'r  ddysgyblaetìi  y 
mae  i  gael  ei  ddwyn  trwyddi,  hyd  yr  adgyfodiad.  Dichon  fod  yn 
anghenrheidioi  ei  ddwyn  i  gyffyrddiad  a  chymundeb  ä  gwirionaddaa  fel 
y  maent,  ac  nid  fel  yr  ymddangosant  trwy  synwyrau  corfforol;  mai 
buddiol  a  chyfaddas  yn  ngolwg  Duw  ydyw  fod  yr  eoaid  yn  y  t^immor 
hwn  yn  cael  ei  ddwyn  i  ymwneyd  â  gwrthddrychau  anweledig  y  ta  fem 
i'r  llen. 

Y  mae  gwahaniaeth  pwysig  yn  bod  eto  gyda  golwg  ar  gylnewidicUab 
neu  anghyfnewidioideb  cyflwr  yr  enaid  yn  y  sefyUfa  ei  hun.  UAdos- 
barth  mawr,  yn  cynnwys  corff  y  Protestaniaid  o  bob  einwaá  hyd 
yn  ddiweddar,  a  olyga  fod  yr  ensid,  o  ddydd  marwolaeth  ymiaen, 
o  ran  ei  gyffwr  yn  anghyfnewidiol.  Hyd  jn  ddiweddar  ejdaab- 
yddai  pob  dosbarth  o  honynt  fod  y  saint  i  fyned  ar  gynnydd,  mewn 
nerth,  gwybod|ieth,  a  mwynhád»  a'r  annuwiol  mewn  traeni,  yn 
ddiddivvedd.     Ecbyn  hyn,  pa  fodd  bynág,  y  màe  aüer  lled  íawr» 


fiîWYD   âO   ANLLYGBEÛiaAETU.  276 

yn  perthyn  i  Bglwys  Loegr,  ac  ymysg  y  gwahanol  enwadau  Ym- 
neiilduol,  yn  Lloegr,  yn  dadleu  nad  ydyw  y  rhai  sydd  yn  marw  yn 
annuwiol  i  gael  eu  gadael  byth  mewn  trueni.  Ond  gan  fod  y  pwnc  hwn 
wedi  cael  ei  drin  mor  helaeth  yn  y  Thaethodtdd,*  afreidiol  ar  hyn  o 
bryd  ydyw  ychwanegu  dim  arno. 

Y  mae  gan  Eglwys  Rhufain,  er  ys  dros  bedwar  can'  mlynedd  bellach, 
eì  golygiadau  arbenig  eî  hun  ar  y  mater  hwn.  Yn  ol  ei  hathrawìaèth 
hi,  y  mae  yn  y  byd  anwtìledig  lawer  o  wahanol  leoedd.  Yno  y  mae  tir- 
iogaeth  y  Patríarchiaid  (Limbus  Patrum),  lle  yr  oedd  eneidiau  y  cyfiawn- 
ion  yn  gorwedd,  yn  dysgwyl  am  ddyfodiad  Orist.  Pan  orphenodd  efe  ei 
waith  trwy  farw,  efe  a  ddisgynodd  yno,  a  ryddhäodd  y  patri'archiaid,  ac 
ft'û  dyg  gydag  ef  yn  ogoneddus  i'r  nefoedd.  Darn  o  frethyn  newydd  o 
weadwaith  Pabyddol  wedi  ei  roddi  at  ddam  o  hen  frethyn  y  Eabbiniaid 
luddewig  ydyw  hwn.  Lle  arall  ydyw  tiriogaeth  y  Babanod  (Límhm 
Infantum),  Yno  y  mae,  ac  y  bydd  heb  waredigaeth  byth,  eneidiau'  y 
babanod  na  chawsant  eu  bedyddio.  Daliant  hwy  fod  y  sacrament  o 
fedydd  yn  hanfodol  er  iachawdwriaeth.  Teg  ydyw  dyweyd,  pa  fodd 
bynag,  fod  rhai  o  ddysgawdwyr  yr  Ëglwys  yn  ddiweddar  yn  dadgan  nad 
ydyw  sefylifa  y  babanod  hyn,  druain,  yn  cynnwys  poen,  am  nad  ydyẃ 
eflFaith  y  pechod  gwreiddiol,  ar  íabanod  na  neb  arall,  yn  cyunwys  dim 
poenedigaeth,  ond  yn  unig  ymddifadrwydd  o  ddedwyddwch.  Lle  arall 
ydy w  Uffern.  Yno  y  ;mae,  ac  y  bydd  byth,  yr  angelion  syrthiedig,  pawb 
sydd  yn  marw  y  tu  allan  i  gylch  yr  Eglwys  Babaidd,  a'r  rhai  sydd  yn 
marw  mewn  pechod  marwol,  hyny  yw,  pechod  nas  gall  yr  offeiriaid  ei 
faddeu.  Lle  arall  ydyw  y  Nefoedd.  Yno  y  mae  Duw,  a  Ghrist,  a'r 
angelion  sanctaidd,  ac  "  ysbrydoedd  y  cyfiawn  y  rhai  a  berffeithiwyd." 
•  Lle  arall  ydy w  y  Purdan.  Yqo  y  mae  eneidiau  y  rhai  a  fu  farw  yn 
nghymundeb  yr  Eglwys,  ond  nad  oeddynt  wedi  eu  perffeithio.  Y  maent 
yno  mewn  poen,  fel  yr  arwydda  enw  y  lle;  ac  y  mae  i*w  dyoddefíadau 
amcan  deabiyg,  sef  gwneyd  iawn  am  y  pechodau  a  gyfiawnasant  ar  ol  eu 
bedyddio,  a  phuro  eu  heneidiau.  Y  mae  angerddolrwydd  a  pharhâd  eH 
dyoddefiadau  yn  ol  y  gwaith  iawnol  a  phuredigol  sydd  iV  wneyd  gan  ac 
ar  bob  un.  Poen  ysgafn  dros  ychydig  amser  sydd  yn  anghenrheidiol  i 
rai,  pryd  y  rhaid  i  eraiU  fod  yno  am  fìloedd  o  fìynyddoedd.  Gellir 
lliniaru  eu  poen  a  byrhâu  ei  barhâd  trwy  weddìau  y  saint  ac  offrymiad 
yr  offeren  ar  eu  rhan ;  ac  y  mae  gan  awdurdodau  yr  Eglwys  allu  i  îeihâu 
eu  poen  a'u  llwyr  waredu  o  hono  trwy  faddeu  eu  pechodau.  Ar  un 
oìwg,  gellid  meddwl  fod  athrawiaeth  y  purdan — ^y  syniadau  andwyol 
hyn  ynghylch  rhinwedd  iawnol  a  phuredigol  poenydiau,  ac  elusenau, 
gallu  rhyddhäol  gwedd'iau  y  saìnt,  yr  offeren  a'r  offeiriaid,  a'r  modd  y 
dirmygir  Grist  ac  effeithiolrwydd  hollddigonol  ei  aberth,  yn  sefyll  yn 
hunan-gondemniedig  yn  ngolwg  pob  un  sydd  yn  darllen  y  Bibl  yn 
feddylgar  a  chrediniol;  ac  eto,  y  mae  miiiynau  lawer  yn  byw  ac  yn 
marw  dan  ddylanwad  y  gred  lygredig  hon ;  ac  y  mae  yn  amlwg  fod  ei 
phleidwyr  yn  myned  ar  gynnydd  yn  y  blynyddoedd  hyn,  nid  yn  unig 
nac  yn  benaf  o  fewn  cymundefo  Eglwys  Éhufain  ei  hun,  ond  ymysg  y 
rhai  a  alwaat  eu  hunain  yn  aelodau  o  Eglwys  Loegr. 

Ar  o\  ymdroi  yn  y  modd  hwn  i  edrych  ar  wahanol  olygiadau,  yr  ydym 

♦  Tbaeehodtod,  1876,  tu  dal.  133,  330. 


S76  BtWÝD  AÖ  ANLLTGBEDiaABTHfc 

yn  caa  i  tynj  ein  sylwadau  gwasgarog  ar  j  mater,  yn  fyr,  íel  hyn:^ 
Nid  ydyw  gwyddoniaeth  yn  dysgu  dim  ar  bwnc  ein  hysgrif  o  gwbl 
Nis  gall  rheswm,  yn  annibynol  ar  ddadguddiad,  roddi  dim  eglorhâd 
arno.  Nid  ydy w  Duw  yn  ei  air  wedi  gweled  yn  anghenrheidiol  nac  yn 
briodol  i  roddi  ond  ychydig  o  oleuni  ar  dduU  bodolaeth  na  gwaith  dyn- 
ion  ar  ol  marw.  Y  mae  yn  eglur,  pa  fodd  bynag,  fod  oes  dyn  y  tn  draw 
i  farw  yn  cael  ei  rhanu  i  ddau  dymmor,  y  cyntaf  o  ddjdd  marwolaeth 
hyd  ddydd  yr  adgyíodiad  a'r  farn,  a'r  llall  oddiyno  allan.  Nid  ydym  yn 
gweled  fod  sail  deg  i  íamn  ei  bod  yn  cael  ei  rhann  i  íwy  na  dwy  ran, 
neu  fod  y  tymmor  a  elwir  "  y  mìl  blynyddoedd  "  yn  dal  unrhy w  berth- 
ynas  â  neb  o'r  meirw,  ond  mai  desgriâad  ffugyrol  ydyw  yn  gosod  alhin 
Iwyddiant  mawr  a  gogoneddus  ar  deyrnas  ein  Harglwydd  lesu  Grist  ar 
y  ddaear.  Bydd  dylanwad  crefydd  yn  y  tymmor  hwnw  y  fath  fel  pe 
byddai  holl  nerth  saint  Duw  trwy  yr  oesoedd  wedi  ei  ddwyn  dracheín 
i  weithrediad,  a  llywodraeth  ysbrydol  Mab  Duw  mor  ddysglaer  ac 
anwrthwynebadwy  fel  pe  byddai  efe  yn  bersonol  a  gweledig  yn  gweith- 
redu.  Mae  yn  eglur  hefyd,  gallem  dybied,  fod  pob  dyn  ar  ei  fynediad 
i  fyd  arall,  yn  cael  ei  sefydlu  yn  y  sefyllfa  ymha  un  y  bydd  mwy  am 
dragywyddoldeb.  Nid  ydyw  sefyllia  dyn  rhwng  marw  a'r  adgyfodiad 
yn  sefyllfa  prawf.  Yn  y  byd  hwn  yn  nnig  y  mae  efe  yn  y  sefyliía  hono. 
Wedi  myned  yno,  y  mae  newid  cyflwr  yn  annichonadwy.  Os  yn  aflan 
yn  myned  yno,  nid  oes  dim  nerth  yn  nhân  uffern  i  sahcteiddio  yr  enaid. 
Tn  ofer  ac  am  ddim  y  mae  hoU  offrymau  a  gweddiau  y  Pabyddion ;  nid 
oes  na  sant  nac  ofl'eiriad  a  all  eiriol  ar  eu  rhan ;  os  na  wrandawsant  ar 
Moses  a*r  prophwydi,  ni  chredent  chwaith  pe  yr  eíengylid  iddynt  yn 
ngwlad  y  meirw ;  ac  nid  ydyw  wedi  eì  ddadguddio  íod  gan  Dduw  drefn 
i  waredu  neb  oddiyno.  Mae  y  sylw  diweddaí,  seí  fod  pawb  yno  wedi  ei 
sicrhâu  0  ran  cyflwr,  yn  cynnwys  fod  yr  enaid  yn  hoUol  ymwybyddns  a 
theimladwy ; — íod  yr  annuwiol  mewn  trueni  ac  yn  ei  deimlo,  a'r  saint 
yr  un  modd  mewn  dedwyddwch  ac  yn  ei  fwynhâu.  Nid  ydyw  yn  eglnr 
pa  un  a  ydyw  yr  enaid  yn  y  seíyllfa  hono  wedi  ei  wisgo  â  rhyw  íath  o 
gorff,  ai  nad  ydyw.  Tra  y  mae  rhai  dynion  galluog,  iel  y  gwelsom,  yn 
barnu  oddîwrth  rai  o  ymadroddion  yr  apostol  Paul  fod  yr  enaid  yn  cael 
ei  wisgo  â  math  o  gorff  cyfatebol  i'w  sefyllfa,  yn  a  thrwy  yr  hwn  y  bydd 
yn  gweithredu  hyd  ddydd  yr  adgyfodiad,  ac  y  bydd  coríf  yi  adgyfodiad, 
naiil  ai  yn  arwisgiad  ar  hwnw  neu  ynte  yn  cymeryd  ei  le ;  y  mae  eraill 
llawn  mor  alluog  drachefn  yn  barnu  nad  oes  i  ddyn  ond  un  corff  mewn 
gwirionedd,  fel  nad  oes  ganddo  ond  un  enaid,  o'r  hwn  y  mae  yr  enaid 
yn  ymadael  yn  angeu,  ac  i'r  hwn  drachefn  y  mae  yn  dychwelyd  yn  yr 
adgyfodiad.  Nid  ydyw  yn  eglur,  ychwaith,  pa  íodd,  ymha  bethau,  nac 
ymha  raddau,  y  mae  yr  enaid  yn  myned  ar  gynnydd  tra  yn  y  sefylifa 
hon ;  ond  y  mae  yn  eglur  fod  cynnydd  o  ry  w  fath  yn  cymeryd  lle,  a  bod 
y  sefyllía  hon  yn  anhebgorol  mewn  trefn  i  ddwyn  y  cynnydd  hwnw 
oddiamgylch.  Nid  ydyw  wedi  ei  ddadguddio  fod  y  saint  yn  myned  ar 
gynnydd  ar  ol  marw  mewn  sancteiddrwydd  a  daioni.  Haera  rhai,* 
mae  yn  wir,  oddiwrth  y  ifaith  mai  gwaith  graddol  ydyw  sancteiddio  yr 
enaid,  a  bod  y  saint  yn  dra  anmherfiGaith  tra  ar  y  ddaear  hyd  ddydd  ea 

*  SoriptureJ^e^aaiìonsofiheLifeofMancift^  by  tbeHon.  andReT.  W.  H. 

Ljttleton. 


'BUäa  AXn>T80ZADAU   OPDIWBTH  HANBaiAETB  BGLW78IG.  277 

marwolaeth,  fod  y  sefyllía  dan  sjlw  jn  anghenrhoidiol  er  en  perflFeithio 
mewn  sancteiddrwydd.  Ond  j  mae  jstyriaeth  o  natar  sancteiddrwydd 
«  threin  Duw  i  sancteiddio  yn  ein  harwain  i  gredn  na  íydd  gorachwyl- 
ìaethaa  sancteiddiol,  mwy  na  chadwedigol,  yn  cael  eu  dwyn  ymlaen  yn 
j  byd  arall.  Nid  sefyllfa  o  gosbedigaeth  na  phuredigaeth  ydy w  i'r  saint, 
«c  eto  y  mae  yn  nn  o  drefniad  Duw  iV  perffeithio.  Yr  nn  modd  gyda 
goiwg  ar  yr  annuwiol ;  nis  gallwn  ddyweyd  pa  un  a  fydd  efe  yn  fwy 
«nnuwiol  a  drygionus;  ond  y  mae  yn  amlwg  y  bydd  yn  myned  ar 
gynnydd  inewn  dyoddefaint  a.thruenL  Yn  nydd  yr  adgyfodiad,  pa  fodd 
bynag,  mae  yn  eglur  y  bydd  cyfnewidiad  a  pherffeithiad  dirfawr  yn 
cyiperyd  Ue  yn  sefyllfa  y  naill  a'r  llall.  Er  y  bydd  yr  annuwiol  mor 
draenus  ag  y  bydd  yn  bosibl  iddo  fod  dan  yr  amgylchiadau  cyn  hyny, 
eto,  bydd  ail-oniad  y  corff  yn  foddion  i  ychwanegu  elfenau  newyddion 
lawer  yn  ei  boen.  Yr  un  modd  am  y  saint ;  byddant  mor  ddedwydd  o 
ddydd  eu  marwolaeth  hyd  yr  adgyfodiad.  ag  y  gallant  fod ;  ond  yn  *'y 
dydd  hwnw  "  y  bydd  "  coron  y  bywyd,"  yr  hon  sydd  yn  nghadw  gan  "  y 
Barnwr  cyfiawn,"  yn  cael  ei  gosod  ar  eu  penaa.  Gawn  sylwi  ar  yr 
Adgyfodiad  a'r  Fam  mewn'erthygl  ddyfodol. 


EHAI   ADBYSaiABAU   ODDIWRTH  HANESIAETH 

EGLWYSIG. 

Dtwbd  un  oV  beirddf  *'The  proper  stu3y  of  mankind  is  man:" 
*•  Priodol  efryd  dynobryw  yw  dyn."  Nid  ei  feddwl  yw,  y  mae  yn  ddiau, 
na  ddylai  dynolry w  astudio  dim  arall  heblaw  dyn ;  yn  hytrach,  fel  mai 
y  lle  goreu  i  elusengarwch  ddechreu  yw  gartref,  felly  hefyd  y  maes 
cyntaf  a  mwyaf  gwahoddawl  i  ddynion  ei  astudio  yw  dyn  ei  hunan— 
cyfansoddiad  ei  gorff  a*i  feddwl,  ei  hanes,  ei  rwymêdigaethan,  al 
ragolygon. 

Heb  fìlwrio  dim  yn  erbyn  y  syniad  yna,  ond  yn  hytrach  ei  gadarnhâu, 
dywedwn  ninnau  mai  priodol  efrydiaeth  Cristion  yw  Orist,  Cristion- 
ogaeth,  a'r  Eglwys  Gristionogol.  Yn  wir,  nis  gall  un  fod  yn  Gristion 
heb  astudio  Crist;  ac  megys  nas  gall  nn  fod  yn  Gristion  heb  astudio 
Orìsty  nid  ydyw  yn  debygol  y  gallai  neb  barhâa  yn  Gristion  heb 
ymhyfrydu  mewn  astudio  pob  petíì  a  bertbyn  i  Grirt,— ei  berson,  ei 
air,  ei  deyrnas,  parhâd  ei  gysylîtiad  à'r  ddaear  o'r  pryd  y  gwelwyd  ef 
yn  esgyn  oddiar  ben  Mynydd  yr  Olewydd  hyd  nes  yr  ymddengys  yr  ail 
waith  ar  gymyiau  y  nef  **  ì  famu  y  by w  a'r  meirw."  Ac  nis  gall  neb 
astadio  Criat  yn  gyûawn  heb  dalu  sylw  i  hanes  yr  Eglwys  Gristionogol. 
Rhaii  o  Grist  yw  yr  eglwys — **  Yr  hon  yw  ei  gorff  ef,  ei  gyflawnder  eí^ 


^78  AUAl   AUi>îäOlADAU   OOJ^iWJU'H   UANK8iAlfiru   EuLWIdlO. 

yn  cyflawni  oU  yn  oll."  Yn  a  thrwy  ei  eglwys  y  mae  wedi  egliiro  ei 
hnn  er  pan  y  gadawodd  y  ddaear.  £r  mantais  cynnydd  ei  gorff  y  mae 
y  byd  hwn  yn  cael  ei  gynnal  yn  ei  le.  Wedi  iV  gorff,  nen  ei  eglwya, 
gyrhaedd  ei  chyflawn  íaintìoH,  ni  bydd  y  ddaear  o  werth  mwyaeh  ond 
i'w  dinystriOy  nea  ynte  i'w  phnro,  i  íod  yn  gartref  dedwydd  iddi  íel  y 
''  briodaaferch,  gwraig  yr  Oen." 

Y  mae  íair  ystyrîaeth,  o'r  hyn  lleiaf,  oddiar  ba  rai  y  mae  yn  briodol 
astudio  Hanesiaeth  Eglwysig.  Un  ydyw,  y  gall  nn  dala  sylw  iddo  íel 
pwnc  o  henafiaeth  yn  onig.  Pan  y  mae  daearyddwr  yn  gweled  ẁa 
fawr  yn  ymarllwys  i'r  môr,  nea  yn  myned  heibio  iddo  ar  ei  gyría — afon 
ag  y  mae  y  cyflawnder  o  ddyfroedd  ynddi  yn  dangos  yn  eglar  ddarM 
iddi  gael  gyrfa  faiihi  nen  afon  debyg  i'r  Nile>  yr  hon  y  mae  yn  cael  iddi 
íod  yn  ffynnonell  firwythlondeb  gwlad  ëang  am  ganrifoedd  lawer,  nea 
afon  debyg  i'r  Ganges  neu  y  Mississippi,  ag  sydd  yn  gyfrwng  trafhid- 
iaeth  helaeth,  fel  y  mae  yn  canfod  oddiwrth  y  nifer  o  longaa  sydd  yn 
tramwy  ar  hyd-ddi,  a'r  prysnrdeb  masnachol  ar  ei  glànan,— tiatorîol  yw 
iddo  deimlo  awydd  i'w  holrhain  i'w  tharddiad,  a  gweled  drwy  ba 
wledydd  y  mae  wedi  tramwy,  pa  wasanaeth  a  gyflawnodd«  a  pha  le  yw 
y  Uecyn  penodol  y  cychwynodd  ar  ei  gyrfa  faith.  Wel,  afon  yw  yr 
Eglwys  Gristionogol — "  afon  bnr  o  ddwfr  y  by wyd."  Nid  oes  dirgelwch 
am  fan  ei  tharddiad,  tebyg  i'r  Nile ;  hysbys  yw  o  ba  le  y  cychwynodd, 
ond  fod  y  Ue  hwnw  tn  hwnt  i  amgyffiredion  dyn ;  y  mae  **  yn  ddysglaer 
fel  y  grisial  yn  dyfod  allan  o  orseddfainc  Dnw  a'r  Oen."  Fel  pwnc  o 
henafìaeth  yn  nnig,  y  mae  yn  fater  o  ddyddordeb  mawr  i  olrhain  ei 
rhediad  ar  hyd  pedair  canrif  ar  bymtheg  ei  gyrfa,  sylwi  ar  y  gwahanol 
wledydd  a  chenedlaethan  a  fendithiwyd  gaoddi,  y  modd  y  mae  yn 
casgla  nerth  yn  ei  mynediad  ymlaen,  a'r  amcanion  nchel  sydd  ganddi 
eto  i'w  sicrhâu  cyn  ymarllwys  i  gefhfor  tragywyddoldeb  o'r  Ue  y 
cychwynodd. 

Ystyrìaeth  arall  ag  sydd  yn  cymhell  aml  an  i  astndio  Hanesîaeth 
Eglw^rsig  ydyw,  y  fendith  y  mae  efe  ei  hnn  wedi  ei  chael  drwyddi. 
Olywsom  am  forwr  yr  hwn  yr  achubwyd  ei  fywyd  ar  ddrylliad  ei  long 
gan  y  cwch  bach  a  berthynai  iddi,  ydoedd  yn  teimlo  anwyldeb  mawr  at 
y  cwch  byth  wed'yn.  Dygodd  ef  gydag  ef  i*w  long  newydd,  ac  ni 
oddefai  nnrhyw  anmharch  nac  esgealusdra  tuag  ato  byth  mwyach. 
Tra  thebygol  hefyd  fod  yr  arch  yn  meddn  rhyw  gysegredigrwydd 
neillduol  i  Noah  am  lawer  blwyddyn  wedi  iddi  orphwys  ar  ben  nea 
wrth  droed  mynydd  yr  Ararat.  Mynych  yr  ymwelai  â  hi.  OidìdaB 
iddo  oedd  gweled  amser  yn  achosi  ei  dadfeiliad;  a  Ilawer  ymgaia» 
y  mae'n  debyg,  a  wnaeih  i  attal  ei  hymollyngiad  Ilwyr.  *'Ynot  tî»" 
meddai,  **y  dygwyd  fi  a'm  tylwyth  yn  ddìogel  droa  dònan  y 
diluw.  Dy  do  a'n  cadwodd  yn  ddiddos  rhag  ymarllwyaiad  ffenestri  y 
nefoedd;  dy  waelod  a  gadwodd  fwrlymiad  ffynnonau'r  dyfrider  mawr 
rhag  gwlychu  hyd  yn  nod  wadnan  ein  traed ;  dy  oohran  a  gynn?78ii 
yr  ymbortl)  a'n  cadwodd  yn  iyw  yn  ystod  y  fordaith  faith.  Mèwn  gair. 
ti  f u  ein  bywyd."  Teimlad  tebyg  i  hwnyna  sydd  yn  cydio  pob  credadjfn 
wrth  yr  Eglwys  a'i  hanes.  Iddi  hi  yr  ymddiriedwyd  am  ymadroddion 
Duw»  sydd  wedi  dwyn  by wyd  ac  anllygredigaeth  o  fewa  ei  gyrhaedd  eL 
Hi  f a*n  cynnal  gair  y  by wyd  trwy  yr  oeaoedd  a'r  cenedlaethaa  hyd  « 
amser  ef.    Drwy  ei  hofferynoUaeth  hi  y  dygwyd  ef  i  afael  á'r  Oeidwad, 


mw  àjmBaimm  oifípmjm*  ^Afimjma.  wmvfi*       979 

90  jRdyw  hefy^  we4i  ei  adsiabod;  itc  fel  aplod^  o  hoiû  Im  yn  tmg  X  S*^U 
ddysgwyl  cael  el  gyoẅwyso  i  gael  rhm  o  etüeddiaelji  y  saiot  jn  J 
goleani.  Nid  priodol  meddwl»  gan  hyny^  y  gfJJL  fod  yn  ddUajter  am 
hanea  sefydliad  mor  bwysig* 

Yr  yBtyriaeth  ddiweddaí  a  gyybwyllwft  aydd  yn  cymhell  erajill  i 
aaindio  Hanesiaeth  Sglwysig  ydy w,  er  mwyn  iwóddiffyn  hawlian  nchel 
Gristíonogaeth  yn  erbyn  yr  ymosodiadau  parhâofl  sydd  yn  cael  ea 
g:wneyd  ar  brofion  ei  Dwyfoldeb.  Y  mae  yr  ymosodiadaa  hyn  fel  pe  yn 
sayned  yn  fwy  beiddgar  y  naiU  ganrif  ar  ol  y  llall.  Ac  nid  yw  yr 
ymosodwyr  yn  foddlawn  yn  y  dyddian  diwedd$úí  hyn,  íel  yn  yr  amser 
aethheibio,  i  gyfyngn  ea  Uânyddiaeth  i'r  dysgedigion  a'r  athronwyr; 
y  maent  hefyd  yn  ymdreeha  lefeinio  meddylian  y  werin  â'n  hampiheaon 
a'o  cableddan*  Myn  Stranss  yn  Qermany»  a  ^nan  yn  Ffrainc — ac  y 
mae  oyimwys  en  Ilyfran  yn  cael  ei  ledaena  yn  Lloegr  a  Ghymra  heiyd 
**^afla  ammhenaetìbi  ar  ddidwylledd  y  Ilyfr^A  dwyiolŷ  ao  ar  graffder  a 
gonestrwydd  Iledaenwyr  cyntaf  y  grefydcC  *  hyd  yn  nod  ei  Sjliaenydd 
bendigedig  ei^hnnan.  Haera  Stranss  nad  ydyw  y  gwyrthian  ond 
dychymygion,  ac  mai  hanes  ffagiol,  nen  ffugcbwedl,  y w  yr  oll  o'r  pedaür 
eiengyl,  wedi  ei  seiliob  mae'n  wir,  ar  hedyn  meddwl  oedd  eisoes  yn  y 
byd,  drwy  ddarlonian  Measiaoaidd  yr  Hen  Destament.  Eènan  a 
ä  ymhellach  etp,  gan  ddyweyd  mewn  ìalth  iarddonol  ac  arddull  dra 
■wynol,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  y  Ilyfir  yn  fwy  peryglus,  mai  peoboeth- 
iaid  oedd  y  dysgyblioni  a.'r  lesu  hefyd;  ea  bod  wedi  gosod  i  fyny 
gynllan  perffaith  o  ddynoUaetb»  ond  cynllon  y  gwyddai  y  neb  y 
priodplid  ef  iddo,  a'r  rhai  oedd  yn  ei  briodoli  heiyd,  nad  ydoedd  erioed 
yn  ei  feddn.  Y  gwrthgyffyr  goren  i  haeriadi^a  iel  hyn  ydyw  hyddysg- 
rwydd  mewn  Hanesiaeth  Eglwysig,  yn  enwedig  yn  y  blynyddoedd 
boreaol.  Yma  cawn  mai  ffeiâiiaa  a  goíhodir  gan  yr  Eiengylwyr,  am  en 
bod,  lawer  o  honynt,  yn  cael  eu  cadambâu  gan  ysgriienwyr  cydoesol 
anghrediniol,  megys  Josephas»  Tacitns*  Pliny»  &c.  Y  mae  cynifòr 
ft  hanner  ciMit  o  ysgrifenwyr  Gristionogol  y  pedair  canrif  cyntef  yn 
cadamhán  Uawer  o'r  ffeitbian  a  grybwyllir  ganddynt  Y  mae  pob 
ffaith  hanesyddol,  a  phob  cyfeiríad  daearyddol»  yn  bollol  gywir  gan- 
ddynt;  ac  y  mae  hyny  yn  myned  ymbell  i  ^arnhân  y  gweddill 
o'n.gosodiadan.  Dengys  pardeb  en  hathrawiaeth  ea  bod  yn  ddynion 
goneet.  Ni  iaasai  dynion  drwg  byth  yn  dysga  y  iath  gasgliad  o  ioes-. 
wiersi ;  ni  inasai  dynion  da  byth  yn  twyllo  yn  wirfoddoL  Gadamhasant 
eu  dyageidiaeth  á'u  gwaed  hefyd,  yr  b^^n  a  ddengys  eu  bod  yn  credu  eu 
hnnain  yr  hyn  a  ddysgent  i  eraill.  Ac  am  fod  yn  benboethiaid,  y  mae 
•n  gwyleidd'-dra  a  cbyniesaredd  eu  geirian  ft'a  gweithredoedd  mor 
Amlwg,  o'r  hyn  Ueiaf,  a'u  zeL  Am,iodolaeth  y  Owaredwr  ei  han,  yn  hollol 
iél  yr  hdna  efe  am  dano  ei  hun,  ac  fel  y  desgrifir  ef  gan  ei  ddysgyblion, 
dy wed  un  y  buasai  dychyn^ygu  y  fath  gymmad  a'r  desgriûad  o  hono,  ac 
yntau  heb  fodoli»  yn  fwy  o  wyrüi  na*r  bodolaeth  ei  hunan.  Os  bu  efe 
telly  ar  y  ddaear»  y  mae  yn  rhaid  ei  iod  y  Person  Dwyiol  yr  honai  ei  fod. 
Nis  gallai  dwyllo  ei  hun,  gan  ei  iod,  yn  ol  addefìad  y  gelynipUi  yn  wyrth 
0  ddealltwrìaethf  Nis  gallai  dwyUa  eraiU,  gan  ei  fod»  yn  ol  yr  nn 
addcfiad*  yn  wyrth  o  berffeithrwydd  moesoL  Hyn  oll,  ynghyda  Ilawer 
o  bŵtban  eriáll  na  pherthyn  i  ni  en  henwi,  ond  yn  neUlduoI,  fel  o  fewn 
ein  eyleb  preaennol»  Ilwyddiant  Griationogaetbo.dsin  yfath  amgylch- 

8  d 


âdO  BHAI    AUiJysaiADAU   ODDIWBTH   HANKälAETU   iüGLWYSIO. 

ìadau  gwrthwynebas  am  j  tair  canrif  cyntaf,  a  brofant  y  fath  seîlian 
cedyrn  sydd  i'n  crefydd.  Ar  graig  yr  adeiladwyd  yr  eglwys,  a  phyrth 
nffem  nis  gorchfygant  hi. 

Heb  ymhelaetha  yn  y  wedd  hon,  nyni  a  hyderwn  fod  ein  darllenwyr 
yn  argyhoeddedìg  o'r  dymanoldeb  a'r  priodoldeb  o  fod  yn  hyddysg 
mewn  Hanesiaeth  Eglwysig.  Y  mae  y  rhan  fwyaf,  ond  odid,  yn 
gwybod  am  lawer  o  ffeìthìan  gwasgaredig  yn  y  maes  hwn ;  ond  bnasem 
yn  annog,  ar  bob  cyfrif,  astndiaeth  o  hono  mewn  cyfandrefn  gyson. 
Gwych  yw  bod  yn  hyddysg  mewn  hanesiaeth  gyffredinol.  Nis  gfdl  neb 
fod  yn  wladwr  da  heb  hyny.  Ac  nis  gall  neb  fod  yn  Gristion  da  a 
defnyddiol  heb  fod  yn  hyddysg  mewn  Hanesiaeth  Eglwysig.  T  mae  yn 
ìechyd  i  ysbryd  dyn  yn  aml  i  gael  newid  ta  dálenaa  y  gyffredinol  am 
yr  eglwysig,  er  nad  ydym  yn  meddwl  na  cheir  llawer  o  bethaa  i'n  blino 
a'n  cynhyrfa  yn  hon  hefyd.  Maes  Hanesiaeth  Gyffredinol  yw  cynghoran 
tywysogion,  dadleuon  nen  benderfyniadaa  cynnadleddaa  cyhoeddns, 
ymddygiad  llywodraethaa  taag  at  ea  deiliaid,  nea  wladwriaethaa  a 
phenaduriaid  y  naill  at  y  llall.  Y  mae  tn  dalenaa  hanesiaeth  gyffred- 
inol  yn  cael  en  britho  gan  mwyaf  â  gorchestion  y  gorchfygwr  yn  arwain 
eì  luoedd  baddagoliaethns,  nen  bleidiaa  yn  ymgynghreirio  am  alla 
gartref  yn  erbyn  ea  gilydd.  Gorchfygiadaa,  cynllwynion,  dichell,  brad, 
gorthrwm  y  cryf  ar  y  gwan,  molawd  y  cyfoethog  a*r  dylanwadol,— dyna 
gan  mwyaf  yw  cynnwys  hanesiaeth  fydol  nea  gyffredin.  I  Hanesiaeth 
Églwysig,  o'r  ochr  arall,  nid  yw  baddîannan  y  H'iaws,  arferion,  gweith- 
redoedd,  a  dyoddeíiadaa  yr  anllythyrenog  a'r  tlawd,  wedi  bod  yn 
llai  gwerthfawr  na'r  cofnodion  am  freninoedd  a  phreladiaid.  Safon 
mawredd  o  fewn  ei  thiriogaeth  hi  yw  y  moesol,  ac  nid  yr  arianol  a'r 
deallol.  Y  mae  hi  yn  sylwi  ar  dadaa  a  mamaa  yn  en  tealaoedd, 
gweision  a  morwynion  wrth  en  gorchwylion,  y  masnachydd  trefnus,  y 
pentreíwr  tawel,  y  Ilaw-weithydd  wrth  ei  fainc,  a*r  Ilafurwr  yn  y  maes, 
y  rhai  sydd  yn  gwneyd  rhywbeth  gwerth  ei  gofnodi  o  fewn  ei  therfynan. 
Gweithred  debyg  i'r  wraig  weddw  dlawd  yn  bwrw  dwy  hatling  i'r 
drysorfa,  nea  Mair  yn  eneinio  traed  yr  lesn  erbyn  ei  gladdedigaeih ; 
rhyw  gaethes  yn  selio  ei  thystiolaeth  â*i  gwaed,  rhyw  ddiwygiwr  yn 
ymosod  ar  Iygredigaethaa  ei  oes,  rhyw  ysgolaig  yn  ymboeni  i  gyfieitha 
Gair  yr  Arglwydd  i  iaith  y  werin,  a'i  ledaenu  yn  ea  mysg, — hyn 
a'r  cyffelyb  yw  gwrthddrychaa  Hanesiaeth  Eglwysig»  gydag  amcan 
penodol  o  esgealuso  pob  peth  y  mae  y  byd  yn  ei  alw  yn  fawr.  Nid 
ydym  ni  yn  amcana  rhoddi  hyd  yn  nod  amlinelliad  o'r  maes  hwn  jn 
ein  sylwadau  presennol.  Nis  gallem  mewn  h^my  o  ofod  a  roddir 
ì  ysgrif  gyffredin  wneyd  cyfiawnder  âg  an  cyfnod  byr,  trwy  adrodd  ei 
helyntion  yn  fanwl,  Ilawer  Ilai  rhoddi  crynodeb  o  hanes  yr  eglwys  o 
derfyniad  yr  oes  apostolaidd  hyd  yn  awr.  Yr  hyn  yr  amcanwn  ni  ato 
fydd  sylwi  ar  rai  o'r  addysgiadaa  mwyaf  amlwg  yn  y  cyfnod  yna.  Yr 
addysg  gyntaf : — 

I.  Mai  yn  wyneb  erlidigaethaa  gwaedlyd  a  dyoddefaint  mawr  y 
llwyddodd  Oristionogaeth  yn  ystod  y  tair  canrif  cyntaf  o'i  hanes. 

Dy wedodd  Tertnllian,  athraw  enwog  yn  Carthage  taa  diwedd  yr  ail 
ganrif,  mai  "gwaed  y  Cristionogion  ydoedd  had  yr  eglwys."  Gwiriwyd 
y  dywediad  ymhob  cyfnod  o  hanes  yr  eglwys,  ond  erioed  mor  eglar  ag 
yn  ystod  y  tair  canrif  cyntaf  o'i  hanes.    Yn  y  cytnod  yna»  sef  o 


BHAI  ADDTSOIADAU  ODDIWBTH   BANBSIABTH  BGLWYBia.  381 

ddjddian  Nero,  a.d.  68,  hyd  ddyddìau  Gystenyn  Fawr,  a.d.  312,  rhyw 
ddaa  cant  a  hanner  o  âynyddoedd,  nì  hu  dim  Uai  na  46  o  ymherawdwyr 
olynol  ar  orseddfainc  Ehufain, — rhyw  bum'  mlynedd  ar  gyíartaledd  bob 
nn.  Dengys  hyn  mai  cythryblus  iawn  oedd  yr  amseroedd  mewn  ystyr 
wladol;  ond  yn  nghanol  pob  amcanion  personol,  caíodd  Uawer  o'r 
penaduriaìd  hyn  hamdden  i  erlid  yr  eglwys  yn  greulawn.  Yn  yr 
un  cyinod  ni  bu  llai  na  deg  erlidìgaeth  ar  y  Oristionogion,  drwy 
awdurdod  ymherodrol,  yn  parhâu  weithiau  un,  dwy,  hyd  naw  a  deng 
mlynedd  yr  un,  a  phob  un,  fel-pläau  yr  Aipht,  yn  ymddangos  iel 
yn  cynnyddu  mewn  creulondeb  a  chynddaredd.  Nis  gallai  y  diafol  ei 
hun,  gallem  feddwl,  ddyfeisio  peiriannau  mwy  arteithiol  i  flino'r 
duwioliou  na'r  rhai  oedd  ganddo  y  pryd  hwnw. 

Yr  oedd  pob  dylanwad  fel  wedi  cydgyfarfod  i  wrthwynebu  llwyddiant 
yr  eglwys.  Gallesid  meddwl  ar,  yr  olwg  gyntaf  y  buasai  yr  luddewon, 
oeddynt  o'r  un  genedl  a  chyhoeddwyr  cyntaf  yr  efengyl,  yn  barod  i 
bleidio  eu  cydgenedl  pan  yn  sefyll  i  fyny,  megys  ag  yr  oeddynt,  yn 
nghanol  estroniaid.  Yn  lle  hyny,  hwy  fyddent  y  gelynion  penaf,  yn 
gystal  a'r  rhai  cyntaf.  Safent  i  fyny  yn  dŷn  dros  gyfraith  Moses  a 
thraddodiadäu  y  tadau ;  a  phan  nas  gailent  ddarostwng  y  Cristionogion 
drwy  eu  hymresymiad,  llwyddent  i'w  drwgliwio  ger  bron  y  swyddogion 
gwladol,  a  chael  ganddynt  gyfodi  y  cleddyf  yn  eu  herbyn.  Heblaw  nad 
oedd  yr  luddewon  yn  un  cynnorthwy  iddynt,  fel  eu  brodyr  yn  ol  y 
cnawd,  i  ledaenu  eu  hegwyddorion,  yr  oedd  y  fifaith  mai  luddewon 
oeddynt  hwy,  ynddi  ei  hun,  yn  anfantais  iddynt  ger  bron  y  genedl 
Hafeinig.  Èdrychid  amynt  gan  y  Rhufeiniaid  fel  luddewon,  heb 
gymeryd  amser  ì  ystyried  eu  bod  yn  gwbl  wahanol  i  gorff  y  genedl,  a 
chymerid  achlysur  oddiwrth  hyny  Tw  herlid,  fel  llwyth  aâonydd  a 
gwrthryfelgar  yn  erbyn  eu  hawdurdod.  Hyd  yn  nod  yn  nyddiau  Paul, 
^ygid  y  cyhuddiad  o  aflonyddwyr  gwladol  yn  erbyn  canlynwyr  yr 
addfwyn  a'r  gostyngedig  lesa ;  a'r  hyn  a  ddechreuwyd  y  pryd  hwnw,  a 
ailadroddwyd  lawer  gwaith  gyda  chanlyniadau  mwy  dinystriol  ar  ol 
hyny. 

Gyda  golwg  ar  yr  hyn  a  gymhellai  y  Bhufeiniaid  i  erlid,  gallesid 
dysgwyl  ar  ryw  olwg  na  buasent  yn  ymyraeth  o  gwbl  â  daliadau  lesu  o 
Nazareth.  Óblegid  y  mae  yn  ffaith  nad  ydoedd  y  Bhufeiniaid  yn 
anoddefol  tuag  at  grefyddau  nad  oeddynt  hwy  eu  hunain  yn  eu  proflesu. 
Yr  oedd  eu  gwaith  hwy  y  pryd  hwn  yn  addoli  y  gau  dduwiau  wedi 
dyfod  yn  bur  gyffredinol  yn  fater  o  flurf,  yn  neillduol  gyda'r  penaethiaid 
a'r  dosbarth  mwyaf  dysgedig;  ac  am  hyny  o  gredo  oedd  ganddynt, 
rhoddent  ef  i  athroniaeth  yn  hytrach  nag  i  grefydd.  Am  hyn,  nid 
oeddynt  yn  gyâ*redin  yn  anfoddlawn  i'r  cenedloedd  a  orchfygent  gadw 
eu  credöau  a'u  harferion  crefyddol,  cyhyd  ag  na  byddent  yn  ymyraeth 
â'r  awdurdod  Bufeinig.  Ond  gyda  chrefydd  Crist  yr  oedd  gwahaniaeth 
pwysig  a  hanfodol.  Nis  gellid  ei  chyfyngu  hi  i  un  wlad;  nis  gallai 
ymfoddloni  ar  gael  ei  goddef;  nis  mynai  restru  ei  hun  ymysg  y 
gwahanol  flurfìau  o  gau-grtìdiniaeth  baganaidd.  Na,  houai  hi  fod  yr 
unig  wir  greíydd,  unig  ffòrdd  iachawdwriaeth ;  ac  o'i  blaen  yr  oedd  yn 
rhaid  i  ofergoeledd  yr  anwybodus,  yn  gystal  a  philosophi  y  dysgedig,  y 
nailliel  y  llall,  gilio  o'r  neilldu.  Yr  oedd  ei  nôd,  fel  ag  y  profwyd  yn  ol 
Uftw,  i  gyrhaedd  hyd  yn  nod  ''  at  y  rhai  oedd  o  deulu  Oesar  hefyd." 


S8d  BfiAZ  iMTS0ZADâV  OÜDIWBTB  HABBnàBIS  BOCima. 

lilAwer  ydoedd  7  ffiuŵftà  ft  fymetM  0  dfo  i  dro  i  Imfi  a  ^idddyBi  jn 
Orîstìonogîon.  WeHhiau  gofynid  iddjr&t  iíbeTtim  i'r  é»wiaa;  drô  uáU 
Uosgi  BTOgldarth  iddynt  Weithian  ceisid  ganddynt  yn  nnig  foddi 
i  fyny  lyfran  en  deiodwtì;  dro  arall  cydnabod  yr  ynäierawdwr  fel  Dnw» 
yn  ol  arfer  y  paganiaid;  ae  am  nas  gìdlenit  yn  gydwybodol  wneyd  hyny, 
prìodolid  iddynt  anffyddiondei)  i'r  awdnrdod  wladol»  ac  yr  oedd  hyny^ 
yn  ddigon  0  esgnsawd  dros  «n  rhoddi  i  larwolaeth.  Gyíododd  yr' 
erlidigaeth  yn  nyddian  Nero  oddiwrth  y  cyhnddiad  inaleiaaB  ddarfod 
iddynt  roddi  Bihnfain  ar  4ân,  tra  nad  oes  nn  ammhenaath  nad  ẃ  ei 
hnn,  yn  ei  ddrygioni  anaele,  a  wnaetìiai  hyny.  Ac  yn  nyddian  Domt- 
tìan»  ymdrechwyd  rhoddi  terfyn  amÿnt,  am  fod  rhai  o*i  deoln  eí  wedi 
en  dychwelyd  i'r  fÿdd, — F1«vìqs  Olemens,  ei  geâider»  ydoedd  nn 
o*r  merthyron  cyntaf  yn  yr  erlidigaeth  hon. 

Prìn  y  gellifr  cael  geirian  digon  cryfion  i  ddesgrìfio  yr  «eAan  a 
ddyoddefodd  y  Crìstíonogion  cyntaf.  Heblaw  en  bod  yn  en  bywyd  yn 
gorfod  aros  dan  yr  amgylèhiadan  mwyaf  aníanteiBiol-^addoU  yn  mnaa* 
oedd  7  meirw— yn  y  Gataeùmbs  yn  Bfanfain — ^'«crwydro  mewn  erwyn 
defáid  a  chrwyn  geifr,  yn  ddiddym,  yn  gystnddiol,  yn  ddrwg  on  eyftmr" 
«-nid  oedd  marwolaelh  yn  ddigon  o  gosb  amynt  gan  en  gwrthwyaeb- 
wyr  heb  ei  ragflaenn  a'i  ddiiyn  gan  yr  amgylchiadbn  mwyaf  poenmi  a 
dirdynol.  Nid  ydoedd  malais  y  gelynien  yn  arbed  nac  <ied  na  ihyw, 
sefyllía  na  chymerìad ;  yr  oedd  yr  hen  ŵr  a'r  plentyn  tyner,  y  boneddwr 
a'r  caethwas,  yr  esgob  a'i  ddeadeli,  yn  gorfodt  a  than  yr  amgylchiadan, 
yn  wir,  yn  d^ms  tywült  en  gwaed  Aros  yr  Hwn  a  fnasaí  farw  droatynt» 
yn  hytrach  na  meddwl  am  wadn  en  Harglwydd.  Yn  erlid^[aetìi  Nero 
gorclmddid  rhai  â  chrwyn  creadnrìaid  gwylltion,  a  rhwygid  liwy 
yn  ddaman  gan  y  cŵn;  croeshoelid  rhai ;  ac  eraiU,  wedi  en  gorchnddio 
drostynt  â  phỳg  a  syiweddan  hylosg,  a  osodwyd  i  fyny  lei  golenadan  yn 
y  nos,  ac  felly  a  losgid  i  farwolaeth.  Yn  ddiweddarach,  gosodwyd  rhai 
ar  yr  arteithglwyd,  a  dirdynid  en  hoU  gjrmmalan  oddii^th  en  gilydd. 
Trywenid.  cyríf  rhai  âg  archollion  dy&ion,  ac  wedi  hyny  Bgórìà  y 
dolnrìan  í'w  serìo  â  haiam  poeth,  nen  i'w  Uenwi  â  halen  Uosgadigi 
Gymaint  fyddai  en  dyoddefiaint  yn  aml,  fel  y  byddai  rbai  o'r  Paganiaid 
en  hnnain  yn  tostarìo  wrthynt. 

Y  mae  Uawer  o  enwan  nodedig  ymhUth  gwrthddryehan  dialedd  y  deg 
erlidigaeth  hyn.  He/blaw  Panl  a  Phedr  yn  erlidigaeth  Nero,  yn  ddiw- 
eddarach  ni  a  gawn  Ignatìns,  esgob  Ántíoch,  yn  cael  ei  ddîfa  gu 
fwystfilod  rheibns  yn  Bhnfain,  a.d.  106.  Drìngaia  mlynedd  yn  ddiw- 
eddarach  y  mae  «fnstin  Ferthyr  yn  cael  torì  ei  ben  yn  Blinfain. 
Polycarp,  esgob  Smyma,  oddeutn  yr  nn  aonser,  yn  hen  ŵr  86  'mlwydá 
oed,  a  drywanwyd  â  phiceU  yn  ei  galon,  ac  a  losgwyd  yr  nn  pryd.  Yn 
Lyons  a  Yienna,  y  mae  nn  baohgen,  15  oed,  yn  selio  ei  dystiolaeth  yn 
wrol  â'i  waed,  a  chaethes  dlawd,  o'r  enw  Blandiaa,  a  ddirdynid  bob 
dydd  cyn  ei  marwolaeth ;  ond  ei  hnnig  ateb  oedd,  '<  Yr  wyf  yn  Grìstìon, 
ac  nid  oes  dim  o'i  le  yn  cael  ei  wnenthur  genym."  Perpetna  a  FeUôtas 
yH  Carthage  hefyd  oeddynt  ddwy  hynod  ymysg  yr  hoU  ferthyron.  Un 
yn  wraig  ieuanc  0  denlu  uchel,  yn  meddn  un  mab,  a'r  UaU  wedi  bod  yn 
gaethes;  taûwyd  y  ddwy  i  rwyd  i  gael  ymosod  amynt  gaa  fnwch,  gîm 
yr  hon  y  comiwyd  hwynt  ac  y  brìwyd  hwy  yndost,  offli  li«d  i  iarwol* 
aeth;  ac  yn  y  diwedd  Uaddwyd  hwynt  gan  y  milwyt  à  chleddjti 


BaAI  ABDTSOIADAU  ODDIWBTH  HAVB8UBTB  BGLWlSia.  983 

Amser  %  hàüẃ  i  enwi  eraiU;  digon  yw  i  ni  ddyweyd  y  diboblogid 
lleoedd  mawrion  weithiaa  gan  yr  erlidigaeth;  a  chim  ea  bod  yn  parhâa 
mor  hhr,  a'r  gelynìon  mor  grealawn,  nid  anmhriodol  yw  y  desgrìfìadaa» 
'*ardderchog  la  y  merthyrì/'  "cwmwl  mawr  o  dystion,"  "tyrfa  nas 
dichon  neb  ea  rhifo,"  o'r  rhai  y  torwyd  ea  penaa  *'  am  air  Daw  a 
Üiystiolaeth  lesa  Grist." 

Ond  hyn  sydd  yn  hynod,  cynnydda  yr  oedd  yr  eglwys  drwy  yr  holl 
gyfnod  helyntog  hwn  i  gyd,  a  chynnydda  gyda  chyflymdra  nad  oes 
genym  ni,  yn  yr  amseroedd  hyn,  ond  dychymyg  gwan  am  dano.  Dyna 
Paol  cyn  ei  farwolaeth,  o  Jerasalem  hyd  Illyricam,  wedi  llenwi  yr  holl 
wledydd  âg  efengyl.  Tchydig  o  flyüyddoedd  ar  ol  hyn  y  mae  Pliny,  yn 
ei  lythyr  at  Trajan,  yn  dyweyd  fod  y  temlaa  yn  Pontas  a  Bithynia  bron 
wedi  ea  gadael  yn  anghyfannedd.  Ddeng  mlynedd  ar  hagain  ar  ol 
Pliny,  y  mae  Jastin  Ferthyr  yn  dy weyd  nad  oedd  nn  genedl  ymhlith  y 
Oroegiaid  a'r  barbariaid  heb  arfer  enw  yr  lesa  croeshoeliedig;  a 
hanner  can'  mlynedd  ymhellach,  y  mae  TertoUian  yn  dyweyd,  '*  Nid 
ydym  ond  er  doe,  ac  yr  ydym  wedi  llenwi  dinasoedd,  ynysoedd,  trefi,  a 
bwrdeisdrefi,  ÿ  gwersyll,  y  senedd,  a'r  farchnadfa."  Enwa  ymhellach, 
fel  yn  perthyn  i  Grist,  y  Mooriaid  a  GaBtaliaid  ^m  Afi&ica,  terfynaa 
Yspaen,  amryw  genedloedd  yn  Ffrainc»  rhanan  o  Brydain  heb  fod  yn 
gyrhaeddadwy  i'r  Bhofeiniaid,  Samariaid,  Daciaid,  Germaniaid,  a 
ScythÌBÌd."  Taa  diwedd  yr  aU  ganrif  yr  ysgrifenai  efe.  Dìgon  i  brofi 
y  pwnc  hwn  yw  galw  sylw  at  y  ffaith  fod  Oystenyn  Fawr,  yn  a.d.  813, 
yn  cyhoeddi  ei  hnn  yn  Gristion — yr  ymherawdwr  cyntaf  a  ddaeth  yn 
dadmaeth  i'r  efengyl.  Nid  oedd  y  Gristionogion  mwyach  i  ymgaddio 
oddiwrth  oleani  yr  haal  fel  pethaa  annhymig,  ond  cydnabyddwyd  hwy 
íel  dineswyr  rhydd.  Gawsant  "  godi  ea  penaa  a  Uawenhâa ; "  a  baan  y 
ciUodd  Paganiaeth  o'r  golwg  yn  Uwyr.  Tröwyd  y  temlaa  yn  addoldai 
i'r  Daw  Gorachaf,  a  thaflwyd  yr  hoU  eilanod  i'r  wadd  a'r  ystlomod. 

Wel,  pa  gyfrìf  sydd  i'w  roddi  am  y  Uwyddiant  anghymharol  hwn? 
Natnriol  oedd  i  elynion  Cristionogaeth  geisio  ymosod  ar  yr  amddiffynfa 
gadarn  hon  dros  ddwyfoldeb  ei  tharddii^  A'r  penaf  o  honynt  oU,  mae 
yn  ddiaa,  yw  Gibbon  yr  hanesydd.  Y  mae  ef  wedi  dwyn  pamp  o 
achosion,  pa  rai  a  eilw  efe  yn  naturiol,  dros  y  Uwyddiant  mawr  hwn. 
Nid  annyddorol  fyddai  i  ni  ea  henwi,  er  mwyn  i  ni  weled  mor  weiniaid 
ydynt  Y  mae  yn  rhyfedd  i  ddyn  mawr,  gaUaog,  feddwl  ea  dwyn 
ymlaen  heb  weled  ea  geadeb,  ac  ar  ryw  olwg,  ea  plentynrwydd.  Y 
pnmp  achos  a  gynnygia  efe  ydynt,  (1.)  Zel  y  Cristionogion  boreaol; 
(d.)  Athrawiaeth  y  sefyUfa  ddyfodol;  (S.)  Y  gallaoedd  gwyrthiol  a 
briodoUd  i'r  eglwys  gyntefìg;  (4.)  Moesaa  par  a  manwl  y  Orìstion- 
ogion  cyntaf ;  (5.)  Undeb  a  dysgyblaeth  y  weriniaeth  GristionogoL 
Dyaa'r  pamp.  Ond  pwy  sydd  heb  weled,  wedi  meddwl  ychydig,  fod  yr 
hoU  beûiaa  yna,  heblaw  bod  yn  aehos  Uwyddiant  Gristioaogaeth,  yn 
effeithiaa  rhywbeth  ea  hanain?  Beth  a  gynnyrchodd  y  peüiaa  yna,  nid 
y w  Gibbon  yn  cynnyg  ateb ;  oblegid  cynnyrcha  y  ffeithiaa  yna  sydd  yn 
dangos  fod  y  cwbí  o  Ddaw.  Dyna'r  cyntaf— zel  y  Crìstionogion. 
Beth  a'n  gwnaeth  yn  ze]og?  Paham  y  maent  hwy  yn  zelog  tra  y  mae 
pawb  eraiU  yn  farwaidd  a  chysglyd  am  Iwyddiant  ea  crefydd  hwy? 
Osid  wedi  cael  cyffwrdd  ea  gwefasaa  á  thán  oddiar  yr  allor,  a  charuul 
at  yr  Hwn  ía  farw  drostynt,  yr  oeddynt  hwy  ?    Dyna'r  ail  eto — athraw- 


984  BHAl  ADDTSOTADAÜ  ODDIWBTH  HAKEBIiBTH  BOLWTSia. 

iaeth  sefyllfa  ddyfodol.  Onid  oedd  hon  yn  cael  ei  dysga  gan  Soerate» 
a  Plato  eyn  dyddiaa  yr  Apostolion  ?  Pa  effaith  gynnyrchodd  hi  o'i» 
genaa  hwynt?  A  wnaed  rhywnn  yn  well  o'i  ehyhoeddiad  ganddynt?' 
Paham,  gan  hyny,  y  credwyd  hi  o  enaa  yr  Apostolion,  ae  y  daeth  yn 
gysnr  i  filoedd  mewn  trallod,  gan  roddi  modd  iddynt  **  orfoledda  dan 
obaith  gogoniant  Dnw?"  A  oes  rhyw  ateb  i'w  roddi  heblaw  fod  Daw 
yn  wir  gyda'r  dynion  hyn?  Y  trydydd  eto — gwyrthiaa  yr  eglwys.  Oa 
oeddynt  yn  wyrthian  gwirioneddol,  nià  cyíríf  naturiol  ydy w  hwnyna  am 
Iwyddiant  Grístionogaetb,  fel  yr  amcana  Gibbon  gael,  ond  gornweh- 
natnríol.  Os  gau  wyrthian  oeddynt,  sat  y  mae  rhoddi  cyfrif  am  yr  effaith 
moeaol  mwyaf  a  welodd  y  byd  eríoed,  yr  hyn  a  gydnebydd  Gibbon,  drwy 
foddion  twyllodrns,  a'r  mwyaf  beiddgar  a  allwn  ddychymyga  ?  Y  mae 
hyn  yn  fwy  anhawdd  ei  ateb  o  lawer,  ni  a  dybygem,  na  derbyn  ftthraw- 
iaeth  fawr  y  Bibl,  ''  Dnw  wedi  iddo  lefara  lawer  gwaith  a  llawer  modd 
• — ^yn  y  dyddiau  diweddaf  a  lefarodd  wrth  y  byd  yn  ei  Fab."  Yr  on 
modd  am  holl  gyfrif  Gibbon  am  Iwyddiant  Gristionogaeth ;  j  mae 
eisien  eglaro  achos  yr  achosion,  ac  nis  gall  ef  na  neb  arall  wneyd  hyn 
ond  gyda'r  an'  achos  mawr  digonol,  sef  fod  yr  eglwys  wedi  bnddagol- 
iaetha  drwy  rym  ei  bywyd  mewnol  a  dwyfol.  Yr  nnig  reswm  a  rydd* 
gyfríf  boddhâol  a  thrwyadl  am  sefydliad  y  fath  grefydd  a  Ghristion- 
ogaeth  yn  y  byd,  a'r  fath  gyfandrefh  a'r  eglwys,  ydyw  y  gwirionedd 
fod  lesa  Grist  yn  fwy  na  dyn,  a'i  fod  yr  hyn  a  gredai  dynion  ei  fod,  yn 
"  Ddaw  bendigedig  yn  oes  oesoedd."  Hyn  yn  anig  rydd  gyírif  am  ei 
bodolaeth  barhâns  drwy  yr  hoU  ganrifoedd,  a'i  bod  ymhob  oes  o'r 
dechrenad,  <<yn  blodeno  fel  y  lili,  ac  yn  lledn  ei  gwraidd  megys  Libanos." 

II.  Araf  iawn,  er  hyny,  y  daeth  hoU  aelodan  hyd  yn  nod  yr  eglwys 
Grístionogol  ei  hnnan  i  weithredn  yn  ol  egwyddor  perffaith  ryddid 
crefyddol. 

Gallesid  dysgwyl,  ar  ol  yr  holl  gamdríniaethan  y  baasai  Grístion- 
ogion  danynt  o  herwydd  gorthrwm  yr  Ymherodraeth  Baganaidd,  mai 
araf  iawn  y  bnasent  hwy  yn  gweithredn  yn  gyffelyb  tnag  at  neb  arall 
pwy  bynag.  Ac  yn  wir  yr  ydym  yn  cael  fod  yr  egwyddor  o  ryddid 
crefyddol  wedi  cael  ei  d&aU  yn  drwyadl  gan  ysgrífenwyr  Gristionogol  yn 
foren  iawn.  Dyna  Tertnllian,  oddenta  dOO  ml.  ar  ol  Gríst,  yn  dyweyd, 
''  Y  mae  yn  hawl  nataríol  pob  dyn  i  gael  addoli  yr  hyn  a  f amo  efe  yn 
gyfiawn,  ac  nid  yw  nn  dyn  yn  well  nac  yn  waeth  o  herwydd  crefydd  nn 
arall.  Nid  yw  yn  nn  rhan  o  grefydd  i  ddirgymhell  crefydd,  yr  hon  a 
ddylai  gael  ei  mabwysiadn  yn  wirfoddol  ac  nid  yn  orfodol.  *  ♦ 
Ni  ddymanai  anrhyw  nn  fod  yn  wrthddrych  addoliad  anfaddlaim,  hyd 
yn  nod  dyn  marwol."  Lactantias,  rhyw  ganrif  yn  ddiweddarach,  a 
ddy wed,  **  Nid  oes  nn  anghen  am  orthrech  nen  niwed,  drwy  yr  hyn  mi 
geUÌT  gorfodi  crefydd.  Trwy  eirian,  nid  trwy  glwyfan,  y  rhaid  i  ehwi 
ddadlea  eich  achos,  os  mynech  enniU  yr  ewyllys.  *  *  Nid  oes 
nnrhyw  beth  mor  rhydd  a  chrefydd,  fel  os  nad  yw  ewyllys  yr  addelydd 
yn  bresennol  ynddi,  ar  unwaith  y  mae  wedi  myned  ymaith, — ar 
nnwaith  nid  yw  ond  dim."  Yn  y  brawddegau  yna  yr  ydym.  yn  cael 
atlironiaeth  ddyfnaf  rhyddid  crefyddol,  sef  hoMl  pob  dyn  i  addoli  yn  ol 
y  dull  a  ddysgir  iddo  gan  ei  gydwybod  ei  hun. 

Pan  ddaeth  Gystenyn  i  feddiant  cyflawn  o'r  ymherodraeth  Bofeinig, 
trefhodd  ef  fesaraa  rhag  blaen  yn  ymlwybro  at  yr  egwyddor  berflaiài 


BHAI  ADPTSaTADAÜ   ODDIWBTH   HANBglAETH  EaLWYSIO.  S85 

yna;  ond  eto  ymhell  o'i  chjrhaedd.  Nis  gallodd  ef  íyned  ymhellach 
na  goddeftad  crefyddol,  yr  hyn  oedd  jm  heth  mawr  i'r  Cristionogion  y 
pryd  hwnw,  ac  na'r  hyn  nid  oes  nemawr  o  wladwriaethau  wedi  myned 
ymhellach  erhyn  y  hedwaredd  ganrif  ar  hymtheg.  Y  mae  Cyhoeddiad 
Cystenyn  o  Milan,  yn  lonawr  a.d.  313,  yn  gorchymyn  goddefiad  i  hob 
plaid,  Cristionogion  a  Phaganiaid,  i  addoli  íel  y  mynont  heb  neb  i'w 
haâonydda ;  ond  nid  yw  yn  myned  mor  bell  a  chyinahod  hawl  pawb  i 
hyny;  goddefiad  yn  nnig,  íel  mater  o  gyfleusdra  gwladol,  a  gyhoeddid, 
gan  iod  Paganiaid  yn  gystal  a  Christionogion  yn  perthyn  i'r  ymherodr- 
aeth.  "  Oblegid/'  meddai,  <*  y  mae  yn  taeddu  at  dawelwch  yr  amser* 
oedd  hyn  o'r  eiddom,  iddi  fod  yn  rhydd  i  bob  un  ddewis  a  chadw  pa 
drefn  bynag  o  addoli  y  duwdod  a  ddymuno  efe."  Mor  íuan  y  dechreu- 
odd  hyd  yn  nod  CristioDOgion  eu  hunain  droseddu  y  ddeddí  eglur  a 
rhesymol  yna.  Yn  hytrach  na'i  chadw,  dewisodd  Ehufain  Babaidd 
eíelychu  gweithredoedd  Ehufain  Baganaidd,  ac  nid  yw  hyd  yn  nod  rhai 
a  alwant  eu  hunain  yn  Brotestaniaid,  eto  yn  deall  yr  egwyddor  yn  yr  un 
goleuni  â  Tertullian  a  Lactantins.  Ehy  brin  y  daríu  Cystenyn  ei  hun 
jbarchu  ysbryd  y  gyíraith,  beth  bynag  am  ei  Uythyren ;  ac  am  ei  ieibion, 
iHd  oeddjnt  hwy  yn  meddwl  nemawr  am  ei  chysegredigrwydd,  er  galw  eu 
hunain  yn  Gristionogion.  Yn  a.d.  34S  y  mae  Constantine  yn  oyhoeddi 
cyfraith  yn  gorchymyn  i  bob  teml  Baganaidd  gael  ei  chau,  ac  yn 
gwneuthnr  pob  fifurf  o  addoliad  Paganaidd.  yn  drosedd  cosbadwy,  ac  felly 
yn  deinyddio  ei  awdurdod  ymherodrol  ì  orfodi  dynion  i  ddyfod  yn 
Grìstionogion. 

Yn  nyddiau  Awstin  o  Hippo,  a.d.  383 — 430,  y  cawn  yr  esiampl 
gyntaf  o  frodyr  yn  cael  eu  herlid  am  wahaniaeth  bam ;  ac  y  mae  yn 
syndod  fod  y  íath  ddyn  enwog  a  duwiol  ag  ydoedd  Awstin  wedi  rhoddi 
braich  i'r  awdurdod  wladol  i  ddarostwng  y  Donatiaid,  yn  Ue  dibynu  ar 
ymarferiad  gallu  ysbrydol  y  gwirionedd  yn  unig.  Ond  felly  y  dewisai 
efe  gan  ddy weyd,  "  fod  yn  well  i  ychydig  ddyoddef  drwy  dân  y  swyddog- 
ion  gwladol,  nag  i'r  hoU  Donatiaid  losgi  yn  nhânau  tragywyddol  uffern." 
Dyma  ddechreuad  y  cyühenau  mewnol  yn  yr  eglwys  a  ddinystriodd 
fwy  0  fy wydau  na'r  hoU  erlidigaethau  Paganaidd  wedi  eu  dodi  ynghyd. 
Dywedir  mai  yr  anghydfifurâwr  cyntaf  a  roddwyd  i  farwolaeth  ydoedd 
Priscellian,  esgob  Yspaenaidd,  yn  y  â.  385,  am  gyfranogi  o  heresi  y 
Manichëaid.  A  gelwid  byth  wed'yn  bawb  a  wahaniaethent  rhyw 
gymaint  oddiwrth  y  cynghorau  cyfifredinol  yn  hereticiaid.  Yr  un  ysbryd 
a  barodd  i  ddeuddeg  cant  o  fynachod  diarfog  a  diniwed  Bangor4s-ycoed 
gael  eu  Ilofruddio  mewn  gwaed  oer  drwy  Ethelfred  y  Sacson,  am  na 
fynai  yr  hen  Eglwys  Frydeinig  ymostwng  i  awdurdod  Awstin  Fynach, 
yr  hwn  a  anfonasid  gan  y  Pab  Gregori  i  efengyleiddio  y  Sacsoniaid 
Paganaidd  yn  yr  ynys  hon.  Dyma  hefyd  yr  ysbryd  a  reolai  fwyaf  yn  y 
Oroesgadau,  pa  rai  a  barhasant  o'r  flwyddyn  1096  hyd  1291,  gyda  mwy 
neu  lai  o  gyfyngau,  ac  yn  y  rhai  y  coUodd  mwy  na  chwe'  miliwn  o 
ddynion  eu  bywydau.  Amcan  yr  holl  ymgyrchoedd  hyn  ydoedd  dar- 
ostwng  7  Mahometaniaid  drwy  orthrech,  yn  Ue  eu  goleuo  drwy  ym- 
resymiad ;  ac  y  mae  y  creulonderau  a  gyflawnwyd  gan  y  Croesgadwyr 
wedi  peri  i'r  Mahometaniaid  deimlo  yn  bellach  oddiwrth  Gristionogaeth 
byd  7  dydd  heddyw. 
Ond  7  peiriant  mwyaf  ufifemol  o'r  cyfan  i  gyd  ydoedd  y  Chwil-l^s, 


386  BHAI  ADDT80IADAÜ  ODDIWBTH  aANBSIAETH  EGhWma. 

mewn  gwahanol  wledydd  yn  Ewrop,  ae  jn  enwedig  yn  Tspaen.  T  mae 
Dominic,  j  mynach  Tspaenaidd  a  ddjrfeisiodd  y  gyíandrefn  hoHy  wedi 
cael  ei  ddesgrifio  yn  eithaí  priodol  gan  Macaulay  fel  plentyn  hynaf  y 
diaíoL  Parhâodd  yr  ellyllon  hyn  i  ymlid  a  dirdynn  a  lloíraddio  mewn 
duUian  mwy  ofnadwy,  os  posibl,  na'r  erlidwyr  o  dan  Bnfaîn  Baganaidd, 
•o^  drydedd  ganrif  ar  ddeg  hyd  y  Diwygiad  Protestanaidd  yn  yr  nníeá 
ganrií  ar  bymtheg,  bawb  a  feiddient  yngan  gair  yn  erbyn  awdnidod  y 
Babaeth,  er  cymaint  ei  llygredigaeUi  a'i  hannnwioldeb.  Cyfnerthid 
hwy  o  anghenrheidrwydd  gan  y  Pabau  drwy  yr  holl  flynyddoedd,  a 
gorchymynent  i'r  awdurdodan  gwladol  ymhob  man  fod  yn  gynnorthwy 
parod  i'r  Dominiciaid,  y  ChwiMyswyr,  i  ddarostwng  yr  hereticiaid. 
Hwy  hi  yn  erlid  y  Waldensiaid  a'r  Albîgensiaid  yn  Switaerland,  yi 
Hnguenotiaid  yn  Fírainc,  y  Cristionogion  yn  Yspaen;  yn  cynnea  tânaa 
Smithfield  a  manaa  eraill  yn  Lloegr ;  ac  yn  gorfoledda,  gyda  chrechwenaa 
dieflig,  wrth  weled  eu  hysglyfaeth  drwy  holl  Germani,  pa  nn  bynag  ai 
tynerwch  ieuenctyd,  gwyleidd-dra  menywaidd,  ai  parchedigaeth  henaint 
a  fyddai  yn  gorfod  ymostwng  i'w  dialedd.  Y  dosbarth  hwn  ía  yn  erlid 
y  Lolardiaid  a  Wicklifl^e,  seren  ddydd  y  Diwygiad ;  ac  er  y  methaBsnt 
ag  arllwys  en  dialedd  ar  Wicklifle  yn  ei  íywyd,  eto  Uwyddasant»  drwy 

S^ynghor  Constance,  i  gael  gorchymyn  ar  fod  i'w  gorf  gael  ei  godì  o'i 
M(&od  tawel,  ei  losgi,  a'i  Indw  i  gael  ei  glado  ymhell  oddiwrtb  bob 
mangre  claddedigaeth.  Ymhen  tair  blynedd  ar  ddeg,  yn  1438,  rhodd- 
wyd  y  ddedfryd  mewn  grym.  Codwyd  ei  weddiUion  a  Uosgwyd  hwynt, 
a  thi^wyd  y  Iludw  i'r  flrwd  sydd  yn  rhedeg  i'r  Ayon  ;  ac  fel  y  dywed 
Faller,  "  cladodd  yr  ÁTon  hwy  i'r  Hafìren,  a'r  Hafren  i  Sianel  Bryste, 
ao  oddiyno  i'r  cefhíor  mawr.  i  fod  yn  arwyddlan  o'i  athrawiaethan  y 
rhai  ydynt  yn  awr  wedi  en  lledaenn  dros  y  byd." 

Ond  hyn  sydd  yn  rhyíedd,  y  mae  yr  hen  Faller,  yr  hwn  a  ddywedai 
íel  yna  am  Wickliffe  yn  ei  Hanesiaeth  Eglwysig,  yn  dadleu  yn  ddi- 
floesgni  yn  nyddian  Siarl  I.  íod  yn  ddyiedswydd  ar  y  swyddogion 
gwladol  i  orfodi  dynion  i  addoli  Daw  gyda  chosbedigaethaa  allanol.  Yr 
nn  ysbryd  oedd  yn  cynhyría  erlidigaeth  y  Paritaniaid  yn  nyddiaa 
EIizabetb,  a  chan  Laad  a  Strafford  yn  nyddian  Fnller.  Dyma'r  ysbryd 
a  ía  yn  erlid  yr  laddewon  drnain,  ymhob  canrìí  ac  ymhob  gwlad«  am 
addoU  Duw  yn  ol  argyhoeddiad  ea  cydwybod.  Dyma  a  basiodd  ae  a 
weinyddodd  ddìrwyadan  Ddeddfau  Uwchafiaeth  ac  Unflnrfiaeth,  a 
dyma  yr  achos  mai  iel  goddefiad  y  mae  rhyddid  pob  nn  i  addoli  heddyw 
yn  ein  gwlad  ni,  yn  ol  ei  íarn  al  gydwybod,  ac  nid  fel  húwìfraûU 
enedigol  pob  nn  fel  deiliad  cyfriíol  yn  Uywodraeth  Duw.  Nid  yw  ein 
llywodraeth  wladol  ni  heddyw,  ar  ol  cymaìnt  o  amser,  wedi  cyrhaedd 
ddim  yellach  na  geirian  Cystenyn;  nid  ydynt  wedi  dyfod  i  fyny  at 
TertnÛian  a  Lactantins ;  a'r  fath  gyâiod  maith  o  drais,  gorthtymder. 
'  tân  a  gwaed,  sydd  wedi  myned  heibio  cyn  cydnabod  hyd  yn  nod  yr 
egwyddor  nacäol  yma  gan  wledydd  Cred.  Egwyddor  yr  eíengyl  o'i 
chychwyniad  cyntaf  ydoedd,  *'  Dod  dy  gleddyf  yn  ei  wain."  "  Nid  trwy 
In  ac  nid  drwy  nerth,"  ond  drwy  arddel  yr  gmadrodd  am  y  groes,  y  mae 
Ysbryd  yr  Arglwydd  yn  gweithio :  "  o'i  wir  ewyllys  yr  ennillodd  efe 
nyni  drwy  air  y  gwiríonedd." 

ni.  Mai  graddol  y  cynnyddodd  Ilygredigaethan  yr  eglwys»  ae  fod 
rhai  o'i  sefydliadaa  mwyaf  niweidiol  wedi  taiddn  yn  fwy  o  gamgpiieriad 
mewn  bam,  nag  o  ddry^^oni  mewn  amcan. 


BRiI  ▲MTSOIADAÜ  ODDIWBTH  BAHBSIÀBTH  BaLWTSIOU  987 

Oelür  dosbarthn  llygredigaethau  yr  eglwya  i  dri  math,  o  ran  ea 
natar,  ae  ámgylchiadan  eu  tarddiad.  Y  math  cyBtaf  ydyw  ▼  rhai  a 
godattUìt  o'i  hamgylchiadau,  ac  o  gamfarn  ynghyloh  yr  hyn  nad  ydoedd 
niweidiol  ynddo  ei  hnn.  Y  math  arall  ydoedd  y  rhai  a  godent  oddiwrtb 
anwybodaeth,  ofergoeliaeth,  a  mympwy  personan  unigol  heb  nnrhyw 
amoan  i  wnenthnr  drwg.  A'r  math  olaf  ydoedd  y  llygredigaethan  oedd 
yn  eanlyn  oddiwrth  nohelgais,  bydolrwydd,  chwant  am  awdnrdod»  aa 
eeiamplan  drygionns  swyddogion  nchelaf  yr  eglwys. 

1.  Dyna'r  math  cyntaf  o  ddirywiad— Fr  hyn  a  gadai  oddiwrth  amgylch^ 
iadau  yr  egUoys,  a  ehamddefnydd  oV  hyn  nŵd  ydoedd  niweidioi  ynddo  ei 
hm,  Ya  y  dosbarth  hwn  y  rhaid  i  ni  osod  y  dirywiad  a  ddilynodd  oea 
Cystenyn.  Y  mae  ^m  wir  nad  oedd  Oystenyn  wedi  gwaddoli  yr  eglwya» 
nac  wedi  gwneuthnr  nnrhyw  ddeddfan  yn  cysylltn  yr  eglwys  â'r  wlad- 
wriaeth.  Ond,  fel  ymherawdwr,  eíe  ar  ryw  olwg  ydoedd  y  wladwriaeth ; 
a  chan  ei  íod  yn  noddi  Crìstionogaeth,  daeth  i  ly wodraethn,  nid  drwy 
ha»l  y  mae'n  wir,  ond  me$2fys  o  anghenrheidrwydd,  yn  holl  gynghorau  a 
threfniadau  yr  eglwys.  Fel  hyn  daeth  yn  alluog  nid  yn  unig  i  apwynt- 
io  esgobion,  a'u  rheoli,  ond  hefyd  1  benderfynu  beth  oedd  daliadau  yr 
eglwys  i  f od  0  ran  ei  hathrawiaeth,  yn  y  eynghorau,  yn  neiUduol  ieUj 
yn  y  ddadl  áiwr  rhwng  Arius  ac  Athanasius  am  Berson  Grist.  Gwir 
yw  iddo  hefyd  roddi  aorhegion  mawrion  i'r  eglwys,  a  threfnu  fod  ei 
meddiaiinaB  yn  ddiogel  iddi,  er  nad  oes  un  prawf  iddo  wneyd  un  ddeddf 
toag  at  gynnaliaeth  ei  swyddogion,  nac  adeiladu  ei  haddoldai.  Ond 
amseroedd  o  brofedigaeth  ydoedd  y  rhai  hyn  iddi.  Daeth  pobl  gymysg 
i  mewn,  ^m  fwy  oddiar  awydd  am  enniU  ffafr  yr  ymherawdwr  nag  oddiar 
deimlad  crefyddol.  Daeth  arferìon  y  byd  Paganaidd  yn  dramgwydd  i'r 
Oristionogion.  Ffynai  ysbryd  y  byd  yn  rhy  amlwg  yn  ei  haddoliad  al 
chynghorau;  a  diurfu  i  ymherawdwyr  dilynol  ddechreu  ymyryd  yn 
nhreíniadau  ysbrydol  yr  eglwys,  fel  mater  o  hawl,  yr  hyn  yr  oedd 
GyBteByn  wedi  ei  gael  yn  unig  fel  pwnc  o  oddefiant ;  a  buan  y  cawn  y 
dysgawdwyr  mwyaf  ysbrydol  yn  codi  eu  llais  yn  groch  yn  erbyn  yr  hoU 
ddirywiadau  hyn.  Yn  ddiweddarach  drachefn,  ni  a  gawn  fod  y  gallu 
gwlaÌDl  a  roddwyd  i'r  Pab  wedi  bod  yn  faen  tramgwydd  byth  wedi  hyny 
i  wir  grefydd.  Pepin,  tad  Charlemagne,  meddir,  a  roddodd  yr  awdur- 
dod  wladol  gyntaf  i'r  Babaeth,  yn  y  flwyddyn  754,  drwy  wneuthur  Pab 
yr  amser  hwnw,  Zachary,  yn  dywysog  ar  Bayenna,  wedi  hyny  y  taleithiau 
Pabaidd  yn  Itali.  Ychwanegodd  Oharlemagne  at  yr  anrheg,  a  chyn  bo 
hir  ni  a  gawn  mai  uchelgais  mawr  y  Pabau  fu,  ychwanegu  eu  meddian- 
nau  gwladol  a'u  gallu,  yn  hytrach  na'u  dylanwad  ysbrydol;  ac  ymgeis- 
ient  yn  aml  yru  tywysogion  benben  â'u  gilydd,  er  mwyn  iddynt  hwy 
fedi  y  fantais  iddynt  eu  hunain.  Erbyn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg, 
eyfrífíd  fod  hanner  y  tir  goreu  yn  Ewrop  yn  meddiant  yr  eglwys ;  ac 
o'r  unfed  ganrif  ar  ddeg,  dyddiau  Gregori  YII.,  am  lawer  canrif,  yr  oedd 
holl  benaduríaid  Ewrop  yn  goríod  crymu  wrth  air  y  Pab,  ac  ymostwng 
yn  aml  yn  y  dull  mwyaf  gwasaidd  i  hyrwyddo  ei  gynlluniau  a'i  awdardod 
efymlaen. 

Yn  y  dosbarth  hwn  eto  y  rhaid  i  ni  restru  y  Ilysoedd  eglwysig  a 
sefydlwyd  gyntaf  drwy  orchymyn  Oharlemagne.  Drwy  y  ddarpariaeth 
hon  ihyddhëid  clerígwr  oddiwrth  reolaeth  y  Uys  gwladol,  ac  am  unrhyw 
drosedd  nis  gellid  pro^  derigwr  ond  gaa  Esgob  neu  ârodyr  clerigol  y 


d88  BHAI  ADBTSaiAOAü  ODDIWBTH   HAMB8IABTH  BGLWYSia. 

dalaeth.  Ymhellach  hefyd,  os  dewisai  anrhyw  wladwr  gael  profi  ei 
achos  yn  j  llys  eglwysig  yn  hytrach  na'r  gwladol,  yr  oedd  iddo  ber&ith 
hawl.  Diammheu  fod  y  ddarpariaeth  hon  yn  dda  ar  y  pryd,  er  mwyn 
gwneyd  cyrff  creíyddol  yn  anaibynol  ar  y  Barwniaid  aawybodas;  ae 
hefyd  gan  fod  y  clerigwyr  yn  gyffredin  yn  fwy  dysgedig  na'r  awdardodau 
gwladol,  JT  oeddynt  yn  fwy  priodol  famwyr  rhwng  gẁr  a  gwr  mewn 
pethaa  cyffredin.  Ond  yn  faan  camarferwyd  y  breintìaa  hyn  yn 
ddychrynllyd.  Ymhyf häodd  y  clerigwyr,  lawer  o  honynt,  i  gyflawni  y 
troseddaa  mwyaf  anfad,  a  herient  bob  awdardod  wladol,  gan  dderbyn 
yn  unig  rhyw  gerydd  tyner  oddiwrth  yr  Ësgob.  Hyn  oedd  asgwm  y 
gynhen  rhwng  Thomas  à  Becket  a  Harri  II.  yn  Lloegr,  a  mynodd  yr 
olaf  ei  ffordd  resymol  o  ddwyn  pob  troseddwr  clerigol  nen  leygol  i 
gyffelyb  gosb  am  gyffelyb  drosedd.  Hyn  yw  syniad  y  Parch.  Arthnr 
Tooth,  Ficer  Hateham,  am  ryddid  yr  eglwys  oddiwrth  ymyraeth  y 
llysoedd  gwladol.  Yn  y  drydedd  ganrif  ar  ddeg  hefyd,  ar  gyíandir 
Ewrop,  hawliai  y  clerigwyr  y  rhagorfraint  i  brofi  pob  trosedd  yr  oedd 
rhyw  naws  grefyddol  yn  perthyn  iddo — anadoniaeth,  amlwreicaeth, 
cabledd,  asariaeth,  &c.,  a  hyny  yn  onig  er  mwyn  ychwanegu  ea  eyfoeth 
nea  herio  yr  awdnrdod  wladol. 

Yr  olaf  ond  nid  y  lleiaf  o  dan  y  pen  hwn  o  lygredigaethaa  a  enwn, 
ydyw  Mynachaeth,  Diaa  mai  oddiar  deimlad  da  y  deçhreaodd  hyn  ar 
y  cyntaf.  Yr  achlysnr  cyntaf  o  hono  ydoedd  erlidigaeth  y  Oristionog- 
ion.  Dewisodd  llawer,  yn  hytrach  na  bod  yn  agored  i  sylw  yr  erlidwyr 
yn  y  trefydd,  ymneilldao  i  fywyd  o  anigedd  a  chaledi  yn  yr  anialwch. 
Wedi  ei  ddechrea  yn  aml  o  anghenrheidrwydd,  parheid  ef  o  dde^isiad, 
ft  daeth  meadwyaid  a  chellwyr  anigol  yr  oesoedd  cyntaf  yn  rhagredeg* 
wyr  cyfandebaa  rheolaidd  o  ddynion  a  merched,  mynachod  a  Ueianod, 
yn  y  canol-oesaa.  Ond  eglur  ddigon  yw  mai  camgymeriad^  hollol  ydyw 
dwyn  meibion  neu  ferched  ynghyd  o  dan  y  cyfryw  amgylchiadaa.  Nid 
oes  neb  o  ganlynwyr  y  gŵr  duwiol  a  da,  Hywei  Harris,  yn  ei  gyfiawn- 
hâa  ef  yn  ei  fympwy  o  gasglu  yr  holl  dduwiolion  o  dan  yr  un  gronglwyd, 
er  mwyn  osgoi  temtasiynau  y  byd  a  chael  hamdden  i  ddefosiwn  ac 
elusenau,  fel  teula  Trefecca.  Ond  oeìr  uchel-eglwyswyr  Eglwys  Loegr 
yn  cyfiawnhâu  sefydliadaa  mynachaidd  y  canol-oesau,  ac  yn  dadlea  dros 
eu  buddioldeb  hyd  yn  nod  yn  awr  o  dan  amgylchiadaa  neilldaoi. 
Dadleuant  ddarfod  i'r  mynachod  wneuthur  Ilawer  o  ddaioni  yn  y  cylch 
y  perthynent  iddo,  fel  addysgwyr,  athronwyr,  adeiladwyr,  meddygon,  ac 
anig  lenorion  yr  oesau ;  ac  mai  camdystiolaeth  yw  y  mynegiadaa  am 
lygredigaeth  cyffredinol  trigianwyr  y  mynachdai.  Nid  ydym  yn  gwada 
i  rai  o  honynt  wneuthur  daioni.  Ond  beth  yw  tystiolaeth  hanesiaeth 
am  eu  cymeriad  cyffredin,  yw  y  ffordd  oreu  i  benderfynn  am  werth  y 
Befydliadau.  A  pha  beth  yn  wir  yw  y  temtasiynau  y  gosodir  hwy 
ynddynt  yn  ol  natur  pethau  ?  Nid  ar  wahàn  oddiwrth  y  byd  y  gall  dyn 
wneyd  fwyaf  o  ddaìoni  iddo,  ond  drwy  ymgymysgu  âg  ef.  Oûid  y  ffaith 
yw  am  lawer  o*r  sefydliadau  hyn  a  ddechreuasant  yn  addawol,  wedi  eael 
cyfoeth  mawr  o  diroedd  neu  arian  at  eu  cynnal,  eu  bod  yn  dirywio  yn 
fuan,  a'r  mynachod  yn  dyfod  yn  bla  ar  y  gymydogaeth  o  herwydd  ea 
diogi,  eu  trachwant,  a'u  hanfoes  ?  Onid  tystiolaeth  haneswyr  cywir  a 
diduedd,  am  y  mynachdai  a  ddinystriwyd  yn  y  wlad  hon  gan  Harh  YiIL» 
yw  ea  bod,  y  rhan  íwyaf  o  honynt»  yn  nythleoedd  annuwialdeb?    Ac 


fiÜAI   ADbYSOIADAÙ   ODDIWBTU    HAHEBlAETH.^ÒLWYSId.  980 

am  7  mynachdai  a'r  lleiandai  sydd  yn  awr  yn  y  gwledydd  Pabaidd,  onì 
cheir  yn  awr  ac  yn  y  man  engreifftiaa  o  orthrwm  a  llygredd  fel  crochan 
yn  berwi  dros  yr  ymyl,  yn  dangos  y  grychias  o  annhrefn  sydd  yn 
myned  ymlaen  am  âynyddan  heb  byth  gael  eu  dwyn  i  oleani  dydd.  Na, 
goleaadaa  yn  y  byd  y w  y  Oristionogion  i  fod,  halen  y  ddaear,  i  "  dynu 
yr  adflas  oddiar  y  byd,"  nid  drwy  gael  ea  cymeryd  allan  o  hono,  ond 
drwy  ymgymysga  âg  ef,  ac  ymdrecha  ei  droi  i'w  naws  ea  hanain. 

d.  Ond  y  math  arall  o  Iygredigaethaa  yn  yr  eglwys  ydyw  y  rhai  a 

godent  oddiwrth  anwybodaeth  ac  ofergoeledd  personau  unigol,  heb  fod  unrhyw 

ddrwg  yn  ca^l  ei  amcanu,     Y  mae  yn  hynod  meddwl  gymaint  o  ofergoel- 

edd  sydd  wedi  bod  yn  yr  eglwys  ymhob  oes.     Y  mae  esiamplaa  o'r 

dynion  enwocaf  yn  arddangos  y  gwendid  hwn.     Fe  allai  mai  an  rheswm 

paham  y  mae  oíergoeledd  wedi  cael  cymaint  o  le,  ydyw  y  ffaith  fod  y 

gwyrthiol  yn  perthyn  mor  arbenig  ì  sylfaeniad  Oristionogaeth,  a  llawer 

yn  barod  i  gymeryd  i  fyny  unrhyw  arddangosiad  o*i  barhâd,  heb  gofio 

fod  yr  achos  am  gyíryngiad  gwyrthiol  wedi  darfod  gyda'r  oes  apostol- 

aidd.     Ond  parhâu  wnaeth  drwy  yr  oesau  a'r  cenedlaethau,  ac  y  mae 

miloedd  wedi  cael  eu  Ilygad-dynu  gan  haeriadau  o'r  gwyrthiol,  nid  yn 

unig  ymhlith  y  Pabyddion,  ond  o  lawer  dosbarth  anwybodus  arall, — 

wedi  myned  ar  ol  rhyw  Fari  y  Fantell  wèn,  rhyw  Seintiau  y  dyddian 

diweddaf,  a  rhyw  Ysbrydegwyr  a  Bwrddgurwyr,  hyd  y  dyddiaa  hyn. 

Yr  oedd  yn  rhaid  i  Gystenyn,  fe  dybiai,  roddi  grym  i'w  goncwest  ef  ar 

ei  elynion  drwy  hòni  y  gwyrthiol.     Haerai  ei  iddo,  pan  yn  arwain  ei 

fyddinoedd  yn  erbyn  y  Paganiaid,  weled  croes  ddysglaer  awchben  yr 

haal  pan  yn  machlud,  a'r  geiriau  Groeg  uwch  eî  phen,  cv  Twrti  yuca ;  '^  trwy 

hyn  gorchfyga ; "  a'r  noson  ganlynol  dywed  iddo  gael  gweledigaeth  o'r 

Gwaredwr  ei  hun  yn  gorchymyn  iddo  wneuthur  lluman,  yr  hon  a  alwai 

yn  labarum,  a'i  harwain  o  flaen  ei  luoedd,  ac  yna  na  safai  yr  un  o'i 

elynion  o4  flaen.     Os  byddai  rhyw  feudwy  neu  fynach   wedi  gallu 

gwneyd  rhy w  orchest  o  hunanymwadiad  mwy  nag  eraill,  y  mae  yn  hynod 

fel  y  byddai  dynion  call  yn  myned  ato  i'w  gell,  i  ymgynghori  âg  ef, 

megys  âg  angel  Duw,  megys  â  phrophwyd  y  Goruchaí.     Dacw  rhyw 

rai  yn  gweled  gymaint  o  awdurdod  a  pharch  ddilynai  y  íath  orchestion, 

yn  myned  i'w  haríer  er  mwyn  amcanion  cnawdol.     Rhy w  Simon  y 

pilerwr  yn  y  bedwaredd  ganrif,  yn  dechreu  ei  yrfa  o  benboethni  drwy 

íy w  ar  ben  colofn  naw  troedfedd  o  uchder ;  ond  yn  raddol  yn  Uwyddo 

i'w  chodi  yn  uwch  uwch,  nes  o'r  diwedd  y  mae  yn  cyrhaedd  yr  enwog- 

rwydd  ammhens  o  allu  byw  ar  ben  coloín  o  driugain  troedfedd.     Yma 

y  ba  heb  symud  am  30  mlynedd,  yn  by  w  ar  un  pryd  y  dydd,  ac  heb  ond 

gwisg  o  groen  am  dano,  yn  dwyn  gwres  yr  haf  ac  oerni  y  gauaf ;  ac  o'r 

diwedd  ar  ben  ei  golofn  y  bu  farw.     Ehyfedd  fel  y  gwrandawai  y  bobl 

ofergoelus   arno  oddiar  ben  ei  goloín;  a  dywedir  i'r  Ymherawdwyr 

Theudosius  II.  a  Leo,  ofyn  ei  gynghor  ar  f wy  nag  un  achlysur.     Oododd 

plaid  o  ganlynwyr  iddo»  ar  ol  ei  íarw;  hwythau  hefyd  yn  byw  ar  ben  col- 

ofnaa,  ond  ni  chyrhaeddodd  yr  un  o  honynt  mor  uchel  i'r  awyr,  nac  o 

ganljniad  mor  uchel  mewn  enwogrwydd   â'r  pilerwr  cyntaf,  Simon. 

Tebyg  i'r  rhai  hyn  oedd  y  fflangellwyr  a  deithient  o'r  naill  ddinas  i'r 

llall,  wedi  fflangellu  eu  hunain  nes  y  byddai  y  gwaed  yn  IIiío  ar  eu  cefn 

noeth,  ac  wedi  hyny  yn  gwerthu  cyfìawnder  i'r  werin  bechadurus,  oddi- 

wrth  eu  gorhaeddiant  eu  hanain  a  ennillwyd  drwy'r  fflangell.    Y  íath 


S90  ^HAI  ADDYSOIABAÜ  ODDIWBTH  BAHBSÌABW  BéLWTUá. 

draenl  a  ffolineb  y  gall  y  ddjnoliaeth  ddÌTywio  iddjmt,  mor  ebrwydll 
Ond  heb  fanyln  jmhellach,  yr  olaf  a'r  mwyfîi  o  fTynnondlaa  Uygredig- 
aeth  a  dinystr  y  cenedloedd  drwy  yr  hoU  oesau  ydy w  yr  hya  a  earwjd 
eisoes,  yn  drydydd,  sef 

i.  Yr  hyn  a  ddüynodd  fieheîgíds,  bydolntydd,  ehwant  am  awdurdod,  ac 
enampl  eithafol  o  ddrygioni,  oddiwrth  myddogion  uchelaf  yr  eglufys  ei  km, 
O'r  bnmmed  ganrif  hyd  y  Diwygiad  Protestanaidd,  y  mae  tri  mater 
Aeilldaol  wedi  bod  yn  nod  ac  ymgais  Pabaa  Efaaiain  yn  ea  cymeriâd 
awyddog^,  ag  sydd  yn  dangos  mor  beU  yr  oeddynt  wedi  gadael  ayid- 
rwydd  ea  rhagflaenor  boaeddig,  Pedr»  ac  wedi  ea  Uyaoa  i  fyiiy  gao  ya« 
gats  at  fiawredd  ac  ymchwydd.    Y  cyntaf  y w  y  ddadl  fawr  rhwng  Pabaa 
Rhofain  ac  Esgob  Oaercystenyn  pwy  a  iyddai  fwyaf,  i  ba  an  y  rhodéid 
y  âaenoriaeth.    Ffyrnig  y  parhâodd  yr  ymgyrch,  heb  oíala  nfimawr  pa 
mor  gnawdol  fyddai  y  moddion  i  sicrhâa  yr  achafiaeth,  o'jr  bommâd 
ganrif  hyd  ganol  yr  lleg  (1054) ;  a'r  diwedd  fa,  ymwdianiad  yr  Eglwys 
Ddwyreiniol  oddiwrth  yr  an  OrUewinol,  y  naiU  yn  esgymano  y  UaU,  gyda 
phob  anathema  ddyladwy,  fel  yn  annheUwng  mwyach  "  i  fod  yn  aäod 
0  Grist,  nac  yn  etifedd  teyrnas  nefoedd."     Y  nod  o  achelgais  bydol 
amlwg  araU  yn  y  Pabaa,  ydoedd  ea  hawydd  am  feddianBaatymmorolia 
gaUa  i  lywodraetha  brenìnoedd  y  ddaear,  a'a  medr  i  gadw  yr  awdardod 
yn  ea  Uaw  wedi*ei  meddianna.    Dechreaodd  yr  yría  yma»  IbI  yr 
awgrymwyd  eiaoes,  o'r  pryd  y  gwnaed  Pepin  y  Pab  cyntaf  jn  dywyflog 
daearol,  a.d.  764,  hyd  nes  y  cyrhaeddodd  y  seren  hon  ei  man  oohaí  yn 
mherson  Gregori  YII.  yn  1074 ;  ac  er  mai  brwydr  wedi  ei  choUi  ia  jt 
ymladdia  o'r  pryd  hwnw,  nid  yw  y  nod  heb  fod  o  flaen  Uygad  y  Pábaa 
hyd  y  dyddiaa  hyn  hefyd.     Oblegid  archoU  fawr  i  falchder  y  Pab,  a 
choUed  fawr  i'w  drysorfa,  ydy w  peidio  cael  gwarogaeth  a  gwaddol  hmr 
înoedd  y  cenedloedd.     Y  gwiâthnod  araU  a  welwyd  yn  nghymeriad 
swyddogol  y  Pabaa,  ydoedd  y  ddadl  fawr  gan  bwy  yr  oedd  hawl  i  ben- 
odi  y  Pabaa, — pa  an  ai  gaa  gardìnaUaid  ItaU  ai  ynte  gan  yr  Eglwyi 
GaUicaidd  neu  Firengig.    Parhâodd  y  ffrwgwd  warthas  h(m  o  ddechrea 
y  bedwaredd  ganrif  ar  ddeg  am  dros  gan'  mlynedd.     Am  70  mlynedd 
mynodd  yr  Eglwys  GaUicaidd  ei  ffordd,  a  symadodd  y  Paban  o  Bafain 
i  fyw  i  Ayìgnon  ar  y  Bhone,  yn  Firainc ;  a  chyn  i  gaidinaUaid  Bhafain 
adenniU  ea  hawdordod  yn  Uwyr,  gwelwyd  cynifer  a  thri  Phab  yn  ceiaio 
gweithreda  yn  y  swydd  ar  unwaiüi»  er  dyryswch  mawr,  mae  yn  amlwg, 
fr  olyniaeth  apostoíaidd.    A  thra  yr  oedd  olynwyr  yr  apostoUon  a'n 
pleidwyr  yn  bratha  ac  yn  dinystrio  ea  gilydd,  heb  son  am  y  bywydaa  a'r 
meddiannaa  a  goUwyd  yn  y  rhyfeloedd  hyny,  darfyddodd  creíydd  bnr 
bron  o'r  tir,  a  daeth  y  derigwyr  yn  natariol  mor  ddirywiedig  â'r  pab- 
fleiddiaa  hyn  a  ymrysonent  am  yr  orachafiaeth.    Y  eyùjir  y<k>edd  rfaai 
o  ffyrdd  y  Pabaa  i  lygra  y  bofoloedd.     Ond  y  mae  genym  i  yehwanfgn 
at  ddüwch  y  darlan ;  a'r  peth  nesaf  a  grybwyUwn  yw  yr  athrawiaethia 
meUdigedig  a  gyhoeddai  y  Pabau,  er  mwyn  ychwanega  ea  oyfoetfa  a'n 
hawdurdod.    Y  mae  yr  athrawiaethau  hyny  yn  rhagori  y  naiU  ar  y  Uali 
inewn  cabledd  a  drygioni.    Y  gyntaf  a  gyhoeddwyd  ydoedd  athrawiaetìi 
y  pardan,  yn  nyddiaa  Gregori,  a.d.  590,  a  hyny  yn  nnig  er  mwyn  caal 
ariaa  i'r  offeiriaìd  am  weddio  yr  eneidiau  allan  o  hono.     Yna  ni  a  gawa 
«aintMÌdyddiaa  yn  Uíosogi  yn  yr  eglwys,  er  mwyn  g^eyd  Orìstioa- 
x)g&eth  mor  debyg  ag  oedl  boaibl  i'r  hen  grefydd  Baganaidd  ya  ^  gẃyl- 


JEttlAl   ADDYäülADAU   ODDIWÛTH   UANK&IAETH   EGLWYSIO.  291 

iau  a'i  gwleddoedd.  Yn  íaan  wed'yn  y  mae  addoliad  delwau  a  chroesan 
yn  dyíod  yn  betb  awdnrdodedig  yn  yr  Eglwys  Orllewinol  (seitbfed 
ganrä),  a  byny  er  mwyn  cyfarfod  y  cnnwd,  a  dysgid  yn  hyf  y  gellid 
prynn  y  nefoedd  trwy  waddoli  yr  eglwys  gyda  rhoddion  o  diroedd  nen 
eîddo  i  gynnal  yr  offeiriaid.  Yn  y  nawíed  ganrif,  dysgid  fod  eisiea 
gwedd'io  ar  y  seîntian,  a*r  Forwyn  Fair ;  ond  gan  yr  offeirìaid,  bid  sicr, 
yr  oedd  y  dylanwad  mwyaf  arnynt,  a'r  cwbl  i*w  gael  am  y  geiniog. 
Gawn  athrawiaetb  y  Traws-sylweddiad  yn  dyíod  i  fyny  nesaí,  ì  fawrhàa 
dylanwad  yr  offeiríaid,  fel  rbai  yn  galla  gorchymyn  megys  ar  air  i'r 
Gwaredwr  ei  han  ymddangos  yn  y  bara  a'r  gwin  ger  en  bron.  Wedi 
hyny,  mewn  dilyniad  prysar,  ceir  addoliad  yr  elfenan,  y  beichiogiad 
dihalog  er  mwyn  anrhydedda  Mair,  cymondeb  mewn  un  math,  a  gor- 
ymdeithiaa  y  Jabili,  nea  bererindodaa  penodol  i  Bnfain,  ahyny  er 
mwyn  llenwi  coffran  y  Pab.  Ac  yn  goron  ar  y  cyfan,  ni  a  gawn  atbraw* 
iaetiì  ofhadwy  y  Maddenebaa,  yr  byn  a  ddechrenodd  yn  ystod  y  Oroes- 
gadan,  pan  y  cyhoeddwyd  hawl  pob  nn  a  gwympai  yn  yr  ymgyrchoedd 
byny  i  gael  derbyniad  nniongyrchol  i'r  nefoedd,  heb  gael  ei  flino  gan 
fflaman  y  pardan.  Oyn  hir  cafodd  y  Pabaa  allan  fod  hon  yn  ffordd 
effeithiol  iawn  i  lenwi  y  eoffraa.  Ac  y  mae  Leo  X.,  yn  yr  uníed  ganrif 
ar  bymtheg,  wedi  gwneyd  rbestr  o  werth  prynedig  pob  pechod,  am  yr 
hwn  8wm  yn  wir  y  gellid  ei  fadden  hyd  yn  nod  cyn  ei  gyflawni.  Oellid 
rhyddbân  deon  am  lofraddiaeth  er  again  coron;  am  drí  chan'  pant 
gallai  esgob  nen  abad  gyflawni  llofìraddiaeth,  pryd  bynag  yr  ewyllysiai ; 
ac  am  gan'  pant  gallai  anrhy w  glerigwr  ddianc  byth  rhag  cosb,  er  cyí- 
Uwni  yr  aaweddeidd-dra  mwyaf  erchyll.  Ehan  o'r  darlan  da  yw  hyn 
eto.  Gwyddai  y  Pabaa,  cyn  y  gallent  ddwyn  y  bobl  i  greda  yr 
athrawiaethau,  er  mor  gydnaws  oe£lynt  â  natar  lygredig,  fod  yn  rhaìd 
caa  i  fyny  ddoraa  gwybodaeth.  Ar  hyn  y  deehrenasant  yn  íore  ac  o 
ddiíríí.  Nid  yn  nnig  dywedent,  "Anwybodaeth  yw  mammaeth  deíos* 
iwn,"  ond  gweithredent  heiyd  ar  yr  nn  egwyddor.  Ar  ddyfodiad  y  Pab 
Gregorí  Fawr  i  gadair  Pedr  yn  690,  cyhoeddodd  fod  pob  gwybodaeth 
fydol  neu  gyffredin  i  gael  ei  hanghefnogi,  a  bnan  mewn  canlyniad  y 
dechrenodd  yr  hyn  a  elwid  yn  oesoedd  tywyll^  Nis  gallai  personaa 
o'r  safleoedd  nchaí,  hyd  yn  nod  breninoedd,  ddarllen  nac  ysgrífenn. 
Nis  gallai  llawer  o'r  clerigwyr  ddeall  y  Llyfr  Gweddi,  yr  hwn  yr  oedd 
ganddynt  i'w  adrodd  bob  dydd ;  a  phrin  y  gallai  rhai  ei  ddarllen.  Er 
na  Iwyddodd  cyhoeddiad  Gregori  i  attal  aetadiaeth  fydol  yn  Ilwyri 
eto  anghefnogol  fa  y  Pabaa  ar  y  cyían  i  bob  cynnydd  deallol,  ac  yn 
y  flwyddyn  ISdO  darfa  i  Gynghor  Tonloase  wahardd  defnyddiad 
o'r  Ysgrytbyran  yn  y  dafodiaith  gyffredin,  am  fod  ea  gwybod  yn 
cjnnyreha,  fel  y  dywedent,  gynifer  o  "  hereticiaid."  Cadamhäwyd  y 
dyfamiad  hwn,  i  bob  dybenion,  gan  Gynghor  Trent,  ar  ol  y  Diwygiad 
Ârotestanaidd,  yr  hyn  sydd  yu  dangos  yn  eglnr  beth  yw  anianawd 
y  grefydd  Babaidd.  Nid  rhyfedd,  o  dan  y  fath  amgylchiadan,  ea  bod 
yn  galla  perswadio  y  bobl  i  fawrhâa  y  creiriaa,  ac  i  dala  am  weled 
gwyrthiaa  yn  cael  ea  cyflawni  o  herwydd  cyffyrddiad  âg  asgwm  rhyw 
sant  nen  gîlydd.  Cyn  hir  daeth  gwahanol  eglwysi  yn  hynod  fel  yn 
medda  rhyw  grair  (relic)  neilldaol,  am  weled  yr  hyn  y  telid  swm 
penodol.  Yn  Madrid  yr  oedd  ''plnen  o  aden  yr  angel  Gabríel; "  yn 
TreTes»  ''paia  ddiwnîad  yr  lesa;"  mewn  lle  araU,  ^'crya  y  Forwyn 


äÌÍ2  BHÂI  ADDYSGUDAU  Ol>DtWBTâ  HANESIAETH  BaLWTSlO. 

fendîgaid;"  '*gw!alen  Moses;"  '*chwe'  fifunen  logell  yr  Arglwydd;**  am 
bob  an  o  ba  rai  yr  haerid  mai  hono  oedd  yr  un  ddeéiyddiwyd  ar  ddydd 
y  croeshoeliad :  ac  mewn  lle  arall  dangosid  tywyllwch  yr  Aipht,  yn 
cael  ei  gadw  mewn  llestr  clöedig  o  dan  léni  annhreiddiol.    Dmain 
o  Lonynt!    nid  oedd  anghen    iddynt  fyned  i'r   drafferth  o  dduigos 
tywyllwch  yr  Aipht;  yr  oedd  mwy  tywyllwch,  a  gwaeth  hefyd,  wedi 
ei  gynnyrchu  ganddynt  hwy  eu  hunain — tywyllwch  moesol — yr  hwn 
oedd  yn  ddigon  eglur  i  bawb  a  íynai  weled.     Dywedir  fod  Italiaid  y 
dyddiau  hyn  yn  ceisio  nwyddau  wedi  eu  gwneuthur  ar  gynllun  henafol 
o  Birmingham,  ac  yna  yn  eu  claddu  yn  y  ddaear,  er  mwyn  i  deithwyr 
Seisonig  ac  Americanaidd  gael  y  pleser  o'u  darganfod  fel  henafiaethaa 
gwirioneddol,  a  thalu  yu  wirfoddol  ond  yn  ddrud  am  danynt ;  ielly  hefyd 
y  twyllid  y  pererinion  y  pryd  hwnw   gan   awdurdodau  y  gwahanol 
eglwysi  mewn  perthynas  i'r  creiriau.     Hynod  fel  yr  oedd  "  tywyllwch 
wedi  gorchuddio  y  bobloedd,  a'r  fagddu  y  cenedloedd."     Ymddengys 
fel  pe  byddai  rhyw  amryfusedd  cadarn  i  gredu  celwydd  wedi  gorddiwes 
pawb.     Hawdd  bellach  i  ni  gredu  y  cyhuddiad  gwaethaf  am  y  bobl  yn 
erbyn  y  Pabau,  a  phob  urdd  oddiyno  hyd  i  waered.    Os  oedd  dynion 
yn  gallu  gwreiddio  y  fath  athrawiaethau  ag  a  grybwyllwyd,  ac  yn 
meddu  y  fath  drachwant  am  fawredd  ac  awdurdod,  hawdd  creda  hefyd 
na  buasent  yn  ol  am  roddi  yr  esiamplau  mwyaf  eithafol  mewn  annaw- 
ioldeb  0  flaen  y  bobl.     Wedi  dechreu  y  dirywiad,  nid  oes  nemawr 
esiampl  o  rinwedd  a  daioni  ymysg  y  cannoedd  Pabau  a  gynnrjchiolent 
Pedr,  druan,  hyd  yr  olaf  o  honynt.    Y  mae  Uawer  yn  barod  i  feddwlfod 
gelyniaeth  y  Protestaniaid  wedi  lliwio  y  darluniau  am  yr  hoU  gyfnod 
yn  rhy  ddu ;  ond  er  chwilio  am  rinweddau  gyda'r  un  dyfalwch  ag  yr 
oedd  Diogenes  gyda'r  lamp  yn  chwilio  am  ddyn  gonest,  ychydig  iawn 
sydd  i'w  cael.    Nid  ydym  yn  gwadu  nad  oedd  rhai  yn  rhagori  yn  eu 
plith;    ond  am  y  mwyafrif  mawr,  anghenfilod  mewn   annnwioldeb 
oeddynt.     Yn  y  nawfed  ganrif,  o'r  un  Pab  ar  bymtheg  a  reolai»  nid  oedd 
ond  ychydig,  os  un,  yn  rhydd  oddiwrth  ddrygau  cyhoeddus,  a'r  rhan 
fwyaf  yn  hynod  am  eu  chwant  am  allu  a'u  traha.     Yn  y  ddegfed  ganrii, 
o'r  deg  ar  hugain  Pabau  a  f u  yn  rheoli,  y  mae  hanes  y  rhan  fwyaf  yn 
ddigon  o  ddychryn,  gan  mor  isel  yr  oeddynt  wedi  suddo  mewn  pleseran, 
moethau,  anudoniaeth,  a  maswedd.     Ac  yn  nhymmor  ffrwgwd  y  Paban 
a'r  gwrthbabau,  ni  anurddwyd  wyneb  y  byd  Oristionogol  erioed  â'r  âtth 
arddangosiadau  o  genfigen,  dygasedd,  malaîs,  a  phob  anghariadoldeb. 
Os  oedd  y  pen  oU  fel  hyn  yn  glwyf us,  beth  am  yr  holl  gidon  ?    Yr  on 
yw  hanes  yr  esgobion,  yr  offeiriaid,  y  mynachod»  a'r  lleîanody  am 
gyfnodau  meithion ;  a  chan  mai  **  yr  un  fath  bobl  ag  ofieiriaid,"  y  mae 
yn  rhaid,  mor  bell  ag  yr  oedd  a  fynai  Rhufain,  mai  ychydig  iawn  o  wir 
greíydd,  nac  o  wir  dduwiolion,  oedd  yn  y  gwledydd  yn  ystod  yr  holl 
oesoedd  tywyll  i  gyd.     Rhyfedd  na  buasai  Daw  wedi  ysgubo  yr  holl 
gyfundrefn  oddiar  wyneb  ei  ddaear,  fel  ag  y  defnyddiodd  y  Gothiaid  .a'r 
Yandaliaid  i  ddinystrio  yr  Ymherodraeth  Baganaidd.     Ond  megys  ag  y 
gwanychwyd  grym  y  Babaeth  gan  ddiwygiad  mawr  o'r  blaen,,  yr  ydym 
yn  gobeithio  fod  peth  cyffelyb  yn  aros  eto,  fel  ag  i  waredu  y  byd  yn 
Uwyr  oddiwrth  ei  gorthrwm  a*i  hannuwioldeb.    Y  mae  yn   hyíryd 
genym  droi  oddiwrth  y  penawd  hwn  at  y  nesaf,  sef, 
IY.  Fod  y  wìr  eglwys  wadi  parhâu  drwy  yr  boll  gyfnod  maith  yna 


BHAI  ADDISaiAOAU   ODDIWBTH  HÀNESIAEIfl  EGLWISia.  ^93 

i  gyá,  ac  wedi  enniU  cryfder  mawr  ar  ei  ddiwedd  trwy  y  Diwjgiad 
Protestanaidd. 

Nid  o  fewn  7  gyfundrefh  Babaidd,  na'n  Eglwys  Ddwjreiniol,  fel  y 
cyfryw,  y  caed  y  wir  eglwys,  er  nad  ydym  yn  meddwl  nad  oedd  llawer 
0  bersonau  dawiol  i'w  cael  o  bosibl  0  íewn  pob  un  o'r  ffurfiau  allanol 
hyn  mewn  gwahanol  wledydd  a  chenedlaethau.  Na,  yn  rhy  aml  yr 
oedd  mwy  o*r  wir  eglwys  i*w  chael  ymhlith  y  bobl  a  erlidid  fwyaf  gan 
y  gy fundrefn  Babaidd  a'i  swyddogion.  Yn  rhy  aml,  lle  yr  oedd  mwyaf 
o*r  wir  eglwys,  yr  oedd  dygasedd  Rhufain  yn  cael  ei  brofi  chwerwaf. 
Fel  mai  lle  byddo'r  gelain,  yno  yr  ymgasgl  yr  eryrod,  felly  gwaed  y  saint 
a  chyrff  tystion  yr  lesu  ydoedd  yr  hyn  yr  ymhoffai  y  Babylon  wancus 
hon  ymfeddwi  ac  ymlythu  arno.  A  dyma'r  olyniaeth  a  gydnabyddir  yn 
y  nefoedd ; — ^nid  Pabau  llygredig  ac  uchelgeisiol  yn  disodli  eu  gilydd, 
ac  yn  gwenwyno  neu  yn  llarpio  pawb  o'u  cwmpas ;  ond  pobl  druain 
dlodion,  heb  dynu  fawr  0  sylw  y  byd  atynt,  yn  credu  ac  yn  byw  yr 
egwyddorion  a  ddysgid  iddynt  yn  ngair  Duw.  Oblegid  er  holl  elyn- 
iaeth  yr  awdurdodau  yn  erbyn  gwybodaeth  o  r  efengyl,  cawn  ei  bod  er 
yn  foreu  yn  cael  ei  dysgu  a'i  chymhell  ar  y  bobl.  Mor  foreu  â'r 
bedwaredd  ganrif,  y  mae  Ulphilas,  Esgob  Cristionogol  ymysg  y  Goth- 
iaid  anwaraidd,  yn  cyfieithu  y  Bibl  i'w  hiaith.  Nid  oes  un  ammheu- 
aeth  nad  oedd  yr  Hen  Eglwys  Brydeinig,  am  ei  bod  yn  un  peth  mor 
bell  oddiwrth  y  canolbwnc  Pabaidd,  wedi  dianc  oddiwrth  lawer  o'i 
llygredigaethau ;  ac  hyd  yn  nod  wedi  ei  hûno  â'r  olyniaeth  Babaidd  yn 
amser  y  Sacsoniaid,  yr  ydym  yn  cael  fod  rhanau  o*r  Ysgrythyrau  wedi 
eu  cyfíeithu  at  ei  gwasanaeth  er  yn  dra  boreu.  Tua  diwedd  y  bedwar- 
edd  ganrif  ceid  dynion  da  hyd  yn  nod  p  fewn  Eglwys  Ehufain,  ac  yn 
agos  i'r  brifddinas,  yn  codi  eu  llef  yn  erbyn  ei  chyfeiliornadau.  Dy wed- 
ai  un  JoYÌnian,  mynach  yn  Rhufain  a  Milan,  fod  gan  bawb  a  arweinient 
fuchedd  dduwiol,  gan  gredu  yr  addunedau  i  Grist  yn  eu  bedydd,  hawl 
gyfartal  ì'r  nefoedd,  ac  0  ganlyniad  nad  yw  y  neb  sydd  yn  byw  mewn 
gwyryfdod,  neu  yn  llindagu  eu  cyrff  drwy  ymprydiau,  yn  fwy  cymeradwy 
gyda  Duw  na'r  rhai  sydd  yn  byw  mewn  priodas  ac  yn  maethu  eu  cyrff 
mewn  cymedroldeb  a  sobrwydd.  Yr  un  modd,  a  thua'r  un  adeg,  dysgai 
Yigilantius,  henadur  yn  Yspaen,  nad  ydoedd  beddau  ac  esgyrn  merth- 
yron  yn  deilwng  0  un  math  0  addoliad,  a  bod  pererindodau  i'r  cyfryw 
leoedd  yn  ofer.  Gwawdiai  y  gwyrtbiau  yr  hònid  eu  bod  yn  cael  eu 
cyflawni  wrth  feddau  y  merthyron ;  cyhoeddai  mai  diwerth  ydoedd  y 
gwedd'íau  a  gyfeirid  at  saint  ymadawedig ;  ymddygai  gyda  dirmyg  at 
ymprydiau,  gwyryfdod,  a  bywyd  mynachaîdd;  a  gwadai  fod  y  rhai  a 
roddent  eu  meddiannau  at  ddybenion  crefyddol  yn  medi  unrhy w  fantais, 
os  oeddynt  yn  eu  cynnyg  fel  iawn  am  eu  pechodau.  Dyna  esiamplau  o 
Ddiwygwyr  boreu  iawn  cyn  y  Diwygiad;  ac  y  mae'r  cyweirnod  a  darawyd 
gan  y  ddau  hyn  yn  cael  ei  barhâu  yn  y  gwahanol  wledydd  a'r  cenedl- 
aethaa  mewn  gwahanol  weddau  hyd  amser  y  Diwygiad  mawr.  Cyn  hir 
iawn,  y  mae  y  gwrthdystiadau  unigol  hyna  i  gyfeiliornadau  Rhufain  yn 
cymeryd  gwedd  pleidiau  a  chyfundehau,  er  weithiaü  heb  fod  yn  hollol 
rydd  oddiwrth  gamgymeriadau  eu  hunain.  Yn  yr  unfed  ganrif  ar  ddeg, 
y  mae  Berengar  yn  gwadu  y  traws-sylweddiad,  a  phlaid  y  Pauliciaid  yn 
dyiod  ymlaen  0  Bulgaria  i  Orllewin  Ewrop,  ac  yn  gwrthwynebu  llygredd 
y  Babaeth.     Yu  y  ddeaddegfed  gaurif  y  mae  yr  Henriciaid  yn  Ffrainc 


^94  BUAI   AOD¥SaiADAD    ODDIWBIH    HANfiSiAffiTa   EGLWTSIO. 

yn  myned  yr  un  ffordd ;  ac  oddenta  yr  nn  ainser  y  cododd  plaid  enwog 
a  ffyddlawa  y  Waldensiaid  yn  neheabarth  Ffrainc  a  gogledd  Itali,  j 
rhai  a  ddaliasant  hoU  ymosodiad  y  Ghwil-lyswyr  a  chreulondeb  y  Pabaa 
a*r  cardinaliaid  hyd  y  dydd  hwn,  heb  en  difodi.  Yn  y  ganrif  nesaí  ceir 
y  Mysticiaid  a'r  Oathariaid  fPuritans),  y  rhai  sydd  yn  ymnno  â*r 
Waldensiaid,  a'r  cyfan  yn  meddn  yr  nn  amcan  o  gondemnio  addysg  y 
Babaeth.  Yn  Lloegr  a  rhanaa  o'r  Cytandir  cawn  ddylanwad  daionos 
y  Gelliaid  nen'r  Lolardiàid  yn  ennill  tir,  er  mor  ymdrechgar  fn'r  gel- 
ynion  i'w  difodi. 

Y  mae  yn  hyfryd  gweled  mai  i'r  un  graddau  ag  yr  ydoedd  Rhnfain  yn 
diry wio  ac  yn  ymhyfhàu  yn  ei  thraha  a'i  hannuwioldeb,  felly  hefyd  fod 
y  diwygwyr  yn  ymgynhyrfu  mewn  zel  sanctaidd  i'w  gwrthwynebu.  Yn 
Lloegr  dacw  John  Wiokliffe,  fel  seren  foreu,  yn  goleuo  tywyllwch 
dudew  y  cyfeiliorDaJau  Pabaidd,  ac  yn  addaw  fod  y  dydd  yn  nesâu  at 
wawrio.  Gyfìeithodd  ef  y  Bibl  ì  iaith  y  werin,  ac  ymdrechodd  yn 
ddyfal  i'w  ledaenu  ymysg  ei  gydwladwyr.  Gyn  hir  y  mae  ei  addysg  ef 
yn  cyrhaedd  John  Huss  yn  Bohemia,  drwy  fel  y  credir,  weision  Anne 
o  Bohemia,  brenines  Richard  II.,  ar  eu  dychweliad  o'r  wlad  hon,  ac  yn 
goleuo  ei  ddeall  ac  yn  ennyn  ei  zel  yn  erbyn  llygredigaethau  y  Babaeth. 
Dilynwyd  eí  gan  Jerome  o  Prague,  er  i'r  ddau  orfod  selio  eu  gwrth- 
dystiad  â'u  gwaed.  Yr  un  modd  y  bn  Sayonarola  yn  Itali  yn  cael  ei 
ennyn  gan  zel  tŷ  Arglwydd  y  lluoedd,  ac  yn  syrthio  yn  aberth  i  ddichell 
y  gelynion.  Ond  prin  yr  oedd  y  ser  boreuol  yna  yn  machlud»  nad  oedd 
yr  haul  mawr  ei  hun  megys  yn  goreuro  y  terfyngylch.  Pan  yr  oedd  y 
Babaeth  wedi  cyrhaedd  pwynt  eithaf  ei  digywilydd-dra  yn  ngwerthiant 
gwarthus  y  maddeuebau  findulgences),  drwy  Tetzel  yn  Germaoy,  fel 
y  cynhyrfwyd  Samson  rhwng  Zorah  ac  Estaol  yn  erbyn  y  Philistiaid, 
felly  hefyd  cododd  yr  Arglwydd  amddiffynwr  i'r  ffydd  yn  mherson 
Martin  Luther.  Drwy  ei  offerynoliaeth  ef  a  Melancthon  yn  Germany, 
Zuinglius  yn  Switzerland,  Galvin  yn  Efrainc  a  öeneva,  Knox  yn 
Scotland,  a  llu  eraiU  llai  enwog,  rhoddwyd  y  fath  glwyf  i  awdardod  a 
gau  addysg  y  Pab  fel  nad  ymuniona  yn  ddiau  byth  oddiwrtho.  Y  mae 
yn  wir  y  gall  y  Babaeth  ddangos  ynì  mawr  eto,  a  chael  ei  meddianna 
gan  awydd  i  ddwyn  y  cenedloedd  i'w  rhwyd  megys  yn  nyddiau  Gregori 
VII.,  yn  yr  oesoedd  tywyll ;  ond  gyda  chynnydd  gwybodaeth  drwy 
ryddid  y  wasg,  ac  ymdrech  gan  yr  oes  breseunol  teilwng  o  lafur  a  phen- 
derfyniad  y  diwygwyr,  y  mae  lle  i  obeithio  mai  dirdyniadau  trancedig- 
aeth  ydyw  yni  mawr  a  llwyddiant  ymddangosiadol  y  Babaeth  yn  y 
dyddiau  hyn.  Y  mae  yn  hynod  ofidus  fod  ganddynt  bleidwyr  maleisus 
a  diegwyddor  yn  ein  gwlad  ni,  hyd  yn  nod  o  fewn  gwersyll  y  Protestan- 
iaid  eu  hunain.  Y  mae  yr  hyfdra  hwn  yn  deilwng  o  ddichell  a  z6l  y 
Jesuitiaid  yn  nyddiau  enwocaf  eu  hanes.  Ond  ni  a  obeithiwn  bethaa 
gwell  eto  am  y  wir  ffydd,  ac  y  troir  pob  cyoghor  Ahitophel  yn  ei 
herbyn  yn  ffolineb.  Y  mae  yn  ddigrifol,  ar  ryw  gyfrif,  oni  b'ai  ei  fod 
mor  faleisus,  fel  y  mae  y  dynionach  hyn  yn  ceisio  dilorni  prif  ffyddlon- 
iaid,  y  diwygwyr  cyn  y  Diwygiad,  a  phe  gallent  gewri  penaf  y  Diwygiad 
ei  hun  hefyd.  Rai  o*r  dyddiau  diweddaf  galwai  nn  o'r  doethwyr  hyn 
yr  Albigensiaid  a'r  Waldensìaid  yn  bobl  "  annedwydd  a  thwylledig." 
Desgrifia  addysg  John  Huss  a  Jerome  o  Pragae  fel  •yû  gyfeiliomas 
ac  eithaioL"    <*  Gweithredoedd  afreolaidd  *'  gan  hwn  ydoedd  yr  eiddo 


BHAI  ik]>DT8Q£A01ü  ODDIWfiTH  HANE8IÁSTH  EaLWTSia.  296 

Wicklifife  a'r  Lolardiaid,  a  maentnmia  maí  'Myn  annoetli  a  difarn" 
ydoedd  WicMiffe.  Myn  ef  nad  oedd  gan  addysg  Wickliffe  yn  7  bedwar- 
edd  ganrif  ar  ddeg  ond  ychydig  nen  ddim  iV  wneyd  â'r  Diwygiad  ddau 
can'  mlynedd  wed'yn ;  ond  am  bobpeth  ammhens  ynghylch  y  Diwygiad, 
myn  mai  damcaniaethau  poiiticaidd  peryglus  Wickliffe  oedd  yr  achos  o 
honynt.  Y  mae  rhai  o*r  un  frawdoiiaeth  yn  myned  ymhellach,  ac  yn 
condemnio  Luther  a'i  gyd-ddiwygwyr  íel  ymyrwyr,  penboethiaid,  a 
dynioD  uchelgeisiol.  Attoiwg,  beth  yw  eu  trosedd  ?  l)im  ond  eu  bod 
wedi  meiddio  gwneyd  daioni  i'r  byd  tu  allan  i  ddylanwad  y  Cynghorau, 
ac  heb  dderbyn  canìatàd  y  Pab.  Ni  ddichon  dim  da  ddytod  allan  o 
Nazareth,  yn  ol  tyb  y  rhai  hyn  ;  0  Jerusalem  y  Cynghor  mawr,  neu  o 
enau  anffaeledig  olynydd  Pedr,  y  rhaid  i*r  cyfan  dd'od,  cyn  derbyn  sêl  eu 
cymeradwyaeth  hwy.  Mynant  fod  dynion  da  yn  Uafurio  drwy'r 
cynghorau  am  ddiwygio  yr  eglwys,  a  bod  yr  hyn  yr  oedd  anghen  am 
dano  bron  a  chael  ei  wneyd  ganddynt  hwy.  Ond  pa  le  y  mae  y  prawf  ? 
Onid  cael  ei  fygu  yn  ei  enedigaeth .  yr  oedd  pob  maban  gobeithiol  0 
ddiwygiwr  gan  y  Cynghorau  ?  Ac  onid  y  ffordd  ddiogelaf  i'r  Pab  am  ei 
gadair,  oedd  rhoddi  y  diffoddyr  ar  bob  ymgais  i  oleuo  y  cenedloedd  ? 
Fe  ddywedir  y  buasai  arch  Noah  heb  ei  hadeiladu  eto  pe  dibynasid  ar 
bwyügor  i  hyrwyddo  y  gwaith ;  felly  yn  ddiau  •  buasai  y  Diwygiad 
Protestanaidd  yn  aros  byth  yn  nghroth  diddymdra  pe  dysgwyliasid 
am  dano  oddiwrth  y  Cynghorau.  Am  gymwadwyaeth  y  teulu  hwn, 
gallwn  ymgysuro  yn  ngeiriau  Milton : 

V  Of  whom  to  be  dispraîsed  were  no  small  prabe." 

Onid  codi  ei  ddiwygwyr  y  byddai  y  Goruchaf,  megys  y  gwnaeth  âg 
Elias  y  Prophwyd  ac  loan  Fedyddiwr,  mewn  ffordd  annysgwyliadwy  i'r 
llys  a'r  offeiriaid,  ac  o  anghenrheidrwydd  i  gondemnio  eu  drygioni? 
Bu  gorfod  i  Whitefield  a  Wesley  fyned  y  tu  allan  i  gylch  gweledig  yr 
Eglwys  i  ddwyn  eu  hegwyddorion  i  gyrhaedd  y  bobl.  Ni  oddefid  i 
Bowlands  o  Langeitho  a  Howel  Harris  gan  gynghorau  Eglwys  Apos- 
tolig  eu  dyddiau  hwy  i  waredu  y  bobloedd  0  lyffetheiriau  anwybodaeth 
ac  ofergoeledd,  yn  yr  unig  ffordd  yr  oedd  yn  bosibl  iddynt  Iwyddo ;  ac 
am  hyny  dewisasant  fod  yn  aelodaa  o'r  eglwys  fawr  anweledig,  ar  draul 
cael  eu  cyfrif  yn  sismaticiaid  yn  ol  bam  awdurdodau  yr  eglwys  weledig. 
Yr  un  modd  eto,  yr  ydym  yn  ddigon  boddlawn  i'r  dynion  hyn  ddewis, 
od  mynant,  olyniaeth  lygredig  Pabau  y  canol-oesau ;  ninnau  a  ddewiswn 
yr  olyniaeth  ysbrydol ;  a  goreu  po  gyntaf  i  bawb,  ni  dybygem,  ymrestru 
0  dan  ei  faner  eì  hun :  eiddo  y  Pab  i'r  Pab,  eiddo  Duw  i  Dduw.  Aent 
hwy  at  ea  traddodiadau.  a'u  ffarfìau,  a'u  cynghorau,  gan  maì  hyn  a 
fynant;  rhodder  i  ninnau  gyfundrefn  eglwysig,  yn  cymeryd  gair  Duw 
yn  rheoly  yn  plygu  ei  hun  at  amgylchiadau  yr  oes,  ac  yn  barod  i  fyned 
ar  draws  pob  hen  arferion  a  thraddodiadau  os  ar  ffordd  y  gwirionedd 
fel  y  mae  yn  yr  lesu. 

Ni  byddai  ein  hadolygiad  brysiog  hwn  agos  yn  gyflawn  heb  i  ni 
gyfeirio  yn  fyr  at  un  mater  eto,  cyn  terfynu,  ag  sydd  yn  cael  Ue  mawr 
mewn  Hanesiaeth  Eglwysig.  Y  mater  hwnw  yw  y  dadleuon  athraw- 
iaethol  y  cymerodd  yr  eglwys  ran  ynddynt  o  oes  i  oes.  Y  casgliad 
cyíEredinol  ydym  yn  idtu  wneyd  y  w  hwn, — 


d96  BHÀI  ADDTSaUDÂÜ  ODDIWBTH  HAMESÌABTH  BOLWISia. 

V.  Mai  prLf  íater  dadleaon  athrawiaethol  yr  eglwys  yn  y  gwahanol 
oesau  íu  yr  athrawiaeth  fawr  am  Berson  yr  Arglwydd  lesu  Grist. 

Owir  yw  i  bynciau  eraill  gael  sylw  eilraddol,  megys  Pelagiaeth  nea 
Forganiaeth,  Manichëaeth  yn  nyddiau  Awstin,  Trawssylweddiad,  Gyt- 
iawnhâd  drwy  ffydd  yn  nyddiaa  Lnther,  ac  yn  ddiweddarach  y  ddadl  ar 
y  Pam'  Pwnc  rhwng  Galfiniaid  ac  Arminiaid ;  ond  y  brií  ddadl  ag  sydd 
wedi  dilyn  yr  eglwys  drwy  yr  oesoedd  ydyw  yr  nn  am  Berson  Crist. 
A  hon  hefyd  y w  y  bwysîoaí ;  oblegid  y  mae  pob  dadl  arall  yn  medda 
perthyn&s  aniongyrchol  â  hon,  ac  y  mae  cyieiliornad  ar  y  pwnc  achel 
hwn  yn  naturiol  yn  arwain  i  gamfarn  am  yr  holl  byncian  eraill  mewn 
dawinyddiaeth.  Dechrenwyd  yn  bar  forea  a  gwyro  oddiwrth  y  wir 
athrawiaeth  ynghylch  Person  Grist  Mor  foren  a  dyddiaa  loan  yr 
Efengyl)dd,  ni  a  gawn  blaid  y  Gnosticiaid,  i  ba  nn  y  perthynai  Simon 
Magas,  yn  feiddgar  yn  lledaenn  egwyddorion  niweidiol.  Dyna  nn  o 
honynt,  Gerinthns,  yn  dysgn  nad  oedd  Crist  ond  dyn  yn  nnig,  wedi  ei 
eni  fel  dynion  eraiU,  er  wedi  ei  uno  â  dwyfoldeb  o'i  íedydd  hyd  ei 
groeshoeliad ;  a  dosbarth  arail  o  honynt,  y  Docetiaid,  yn  haeru  mai 
ymddangodad  o  gorff  yn  nnig  oedd  gan  yr  Arglwydd,  yn  debyg  fel  y  ba 
yr  ange]ion  yn  rhodio  y  ddaear  mewn  ffurfìaa  corfforol.  Y  mae  yn 
amlwg  fod  cyfeiriad  aniongyrchol  Efengyl  ac  Epistolaa  loan  yn  erbyn 
yr  heresian  hyn.  '*A'r  Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd/'  meddai  yr 
Efengyl,  yn  dangos  ei  fod  yn  bod  er  tragywyddoldeb  gyda  Daw  cyn 
trigo  nen  dabernaclu  yn  ein  plith  ni.  **  Yr  hyn  oedd  o'r  dechreaad,  yr 
hyn  a  glywsom,  yr  hyn  a  welsom  â'n  llygaid,  yr  hyn  a  edrychasom 
arno,  ac  a  deimlodd  ein  dwylaw  am  Air  y  bywyd,"  meddai  yr  Epistol, 
yn  gwbl  groes  i  gorff  ymddangosiadol  y  Docetiaid.  At  y  Gnosticiaid 
(hyny  yw,  gwybodaethwyr)  hyn  hefyd  y  tybir  fod  Panl  yn  cyíeirio  wrth 
Timothëus,  '*gan  droi  oddiwrth  halogedig  ofersain,  a  gwrthwyneb 
gwybodaeth,  a  gamenwir  felly."  Ac  megys  y  cynhyrfodd  Pedr  wrth 
Bimon  y  swynwr  am  iddo  dybio  fod  dawn  yr  Ysbryd  Glân  i'w  phryna 
âg  arian,  gan  ddy weyd»  "  Bydded  dy  arian  gyda  thi  i  ddystryw/'  felly 
hefyd  y  mae  traddodiad  am  loan  pan  welodd  Cerinthns  yn  y  baddon 
cyhoeddns  yn  Ephesus,  ei  fod  wedi  prysaro  o'r  tŷ,  gan  waeddi,  "  Gad- 
ewch  i  ni  redeg  ymaith  rhag  hyd  yn  nod  i'r  baddon  syrthio  yn  ddamaa 
tra  byddo  gelyn  y  gwirionedd  oddifewn  iddo." 

Ni  ddarfyddpdd  yr  heresiaa  hyn,  y  mae  lle  i  feddwl,  yn  faan,  er 
cymaint  y  gwrthwynebiad  a  ddangoswyd  iddynt ;  canys  cyn  diwedd  y 
drydedd  ganrif  ni  a  gawn  Sabellins,  henadar  o  Lydia,  a  Paal  o  Samos- 
ata,  esgob  Antiochia,  yn  dysgn  yr  hyn  a  alwyd  ar  ol  hyny  yn  Sabeliaeiht 
— yn  gwadn  personoliaeth  neiUdaòl  y  Mab  a'r  Ysbryd,  gan  haern  mai 
enwaa  ydynt  ar  wahanol  dduUiaa  yr  an  Dnwdod  o  weithreda.  Y  mae 
llawer  yn  ceìsio  cyfìawnhäib'y  ddaa  ddawinydd  hyn,  ac  yn  dyweyd  nad 
oeddynt  yn  gymaint  yn  bwriada  cyfeiliorni,  ond  mai  en  hamcan  ydoedd 
myned  yn  erbyn  ffarf  arall  ar  gyfeiliornad  a  dybient  hwy  yn  waeth,  sef 
Tridduwiaeth,  neu  grediniaeth  mewn  tri  Duw  gwahanol,  i'r  hyn  yr 
ofnent  fod  athrawiaeth  y  Drindod  yn  arwain.  Ond  ychydig  a  feddyl- 
iant  hwythau,  y  mae  lle  i  ofni,  mai  canlyniad  aniongyrchol  addysg  Paol 
o  Samosata  ydoedd  dinystrio  y  posiblrwydd  o  iatm,  a  rhoddi  Ue  i'r  blaid 
hono  gyfodi  a  elwid  Patripassiaid,  nen  y  rhai  a  ddalient  ''fod  y  Tad  a'r 
Ysbryd  yn  dyoddef  yn  gystal  â'r  Mab  ar  Galfaria.    Bychan,  er  byny, 


BHAl  ADDYSâlADAU  ODDIWBTH  HANESUBTB  EGLWTSia.  Sd7 

oedd  7  niwed  neu  y  cynhwrf  a  gynnyrchodd  yr  heresiaa  hyn,  mewn 
cymhariaeth  i'r  hyn  a  achlysnrwyd  gan  heresi  fawr  yr  Ariaid  yn  y 
bedwaredd  ganrif.     Prif  arwr  yr  heresi  hon  ydoedd  Arius,  presbyter  o 
Alesandria,  a  dysgai  mai  creadur  yn  unig  ydyw  y  Mab — ^y  cyntaí,  mae'n 
wir,  yn  nghreadigaeth  Duw,  ond  er  hyny  creadur ;  a'r  Ysbryd  Glân  yn 
ail  greadur»  neu  greadur  y  creadur.     Prif  wrthwynebwr  Arius  oedd 
Athanasius,  presbyter  o'r  un  Ue,  ond  yr  hwn  ar  ol  hyny  a  wnaed  yn 
esgob,  ac  am  chwe'  blynedd  a  deugain  a  wrthwynebodd  y  cyfeiliornad 
hyd  at  rwymau  a  charchar.     Oymerodd  Oystenyn  ran  helaeth  a  phwysig 
yn  y  ddadl,  ac  ar  ei  gais  ef  y  galwyd  ynghyd  Gyughor  cyffredinol  cyntaf 
yr  eglwys  yn  Nicea,  lle  yr  oedd  ynghyd  318  o  esgobion.     Terfynodd  y 
ddadl  yn  erbyn  Arius,  er  y  bu  ymladd  mawr  ynghylch  dau  air  Groég  yn 
y  credo,  yr  homoousion  a'r  homoiouẃm,    Daliai  yr  Ariaid  mai  homoi- 
ousion,  neu  gyffelyh  sylwedd  a'r  Tad  ydoedd  y  Mab,  er  mwyn  gwneyd 
allan  ei  isafìaeth ;  ond  safai  y  dosbarth  ûniongred  yn  dŷn  dros  yr  homo- 
ousion,  sef  fod  y  Mab  yr  un  sylwedd  a'r  Tad,  ac  felly  yn  gyd-dragy wyddol 
a  gogyfawch  âg  ef.     Ý  diwedd  fu  i'r  holl  esgobion  ymgynnulledig,  ond 
dan,  arwyddnodi  credo  Nicea  fel  y  ceir  ef  heddyw,  a  thybir  fod  y  ddau 
hyny  yn  gyíeillion  personol  i  Arius.     Ond  ni  lethwyd  yr  heresi  gan 
bleidlais  yr  esgobion ;  na,  parhaodd  am  âynyddoedd,  os  nad  canrifoedd, 
i  enniU  tir,  a  daeth  rhai  o'r  ymherawdwyr  dilynol  i  bleidio  Ariaeth ;  ac 
weithiau  byddai  yr  Ariaid  mewn  gallu,  a  thro  arall  plaid  Athanasius, 
neu  y  rhai  uniongred.    Ynglŷn  â'r  ddadl  yn  erbyn  yr  Ariaid  yr  ydym 
yn  gweled  y-  niwed  a  dderbyniai  y  gwirionedd  oddiwrth  ymyriad  y 
gallu  gwladol  â  chrefydd.    Y  mae  yn  wir  y  gwrthodai  Gystenyn  gymeryd 
ei  eisteddle  yn  y  llys  eglwysig  nes  cael  ei  wahodd  gan  yr  aelodaa 
esgobol,  a  hyny  gyda  gwyleidd-dra  ymddangosiadol  gweddus  ddigon ; 
ond  gwnai  hyny  er  mwyn  cario  dylanwad  mwy  gwirioneddol,  er  yn 
guddiedig,  mewn  ffurfìo  ei  benderfyniadau,  a  geìrio  ei  ganonau.    Y  mae 
bellach  ymherawdwyr  a  hyd  yn  nod  ymherodresau  hanner-Oristionogol 
neu  hanner-Ariaidd  yn  gweithio  yn  ddyfal  tu  ol  i'r  Ueni  er  Uwyddo 
i  gael  eu  barn  hwy  yn  ddedfryd  y  cynghor,  a  phenderfynu  felly  pwy  a 
erlidid  a  phwy  a  anwesîd.     O  herwydd  hyn  gwelwyd  cynghorau  sanct» 
aidd  yn  ymgyfarfod,  yn  ymbwyllo,  yn  rhoddi  barn  yn  enw  Orist  ac  o 
dan  arweiniad  honedig  yr  Ysbryd  Glân,  ond  ar  yr  un  pryd  eunuchiaid 
y  palas,  a  boneddigesau  gwych  y  Uys,  oeddynt  yn  tynu  yn  y  gwifrau  ac 
yn  rheoli  y  cyfan  yn  anweledig  i'r  llíaws.     Da  fuasai  i'r  eglwys  pe  gyda 
dadl  Ariaeth  y  terfynasid  yr  arfer  hon.     Olywsom  am  famwr  yn  ein 
gwlad  yn  condemnio  y  rheithwyr  yn  y  Uys  am  y  duU  diofal  yr  ymddyg- 
ent  yn  ystod  dygiad  ymlaen  y  prawf  ar  y  carcharor.    Atebodd  y  blaenor 
nad  oedd  un  anghen  iddynt  dalu  sylw,  am  eu  bod,  gan  y  gwyddent  mai 
hwy  fyddai  y  rheithwyr,  wedi  penderfynu  ar  ddieuogrwydd  y  carcharor 
uwchben  eu  cwpanau  yn  y  Bull  Mawr  y  noswaith  cynt.    Pa  mor  aml  y 
bu,  ac  y  mae  peth  cyfifelyb  yn  myned  ymlaen  yn  y  Uysoedd  eglwysig  ? 
Y  deon  a'r  glwysgor  yn  gofyn  am  arweiniad  yr  Ysbryd  i  ddewis  esgob 
i'r  rhandir  hono  o'r  wÌDlIan,  a  hw}  thau  yn  gwybod  fod  y  person  wedi  ei 
nodi  gan  y  Prifweinidog  a'r  Penadur  er  ys  dyddiau  cyn  hyny.    Dacw  y 
pwyllgor  neu  y  gynnadledd  yn  darllen  pennod  o'r  Actau,  ac  yn  cymharu 
eu  hunain  â'r  amgylchiad  wrth  ddewis  y  seithwyr  da  eu  gair  yn  yr 
eglwys  foreuol,  beb  wybod  pa  ŵr  oedd  fwyaf  cymhwys  i  leuwi  swydd 


S96  BHA1  ADDTS9IADAU  ODBIWBTH  HAKE9IáJ!!FH  BGLWYfiia. 

benodol,  ac  wrth  gwrs  yn  goíyn  am  arweiniad  anffaeledig  oddinchod, 
tra  yr  oedd  y  person  wedi  canfasio  am  dano  er  ys  wythnosau — ^brawd, 
nen  fab,  nen  ffrynd  i  ryw  ŵr  o  ddylanwad  a  chyfoeth  yn  y  cyngbor,  ac 
yn  ddîeitbriad  y  swydd  wedi  ei  bwríadu  ì  ddyrchafu  y  person,  ac  má  j 
persoD,  druan,  i  anrhydedda  nemawr  ar  y  swydd.  Bhy  aml  mewn  llys- 
oedd  a  alwent  eu  hunain  yn  grefyddol  y  gwiriwyd  geîriau  y  Pregethwr, 
"  Ac  heíyd  mi  a  welais  dan  yr  haul  le  barn,  yno  yr  oedd  anauwioldeb, 
a  lle  cyfìawnder  (a  fwriadwyd  i  farn  a  chyfîawnder),  yno  yr  oedd 
anwiredd." 

Ond  i  ddychwelyd.  Ymhen  rhai  blynyddoedd  yr  ydym  yn  cael  barnan 
eraiU  am  Berson  Crist  yn  blino  yr  oglwys,  heblaw  y  daliadau  Aríaidd. 
Y  fifurf  nesaf  ar  Ariaeth  yw  Apolinariaeth,  yr  hon  a  ddysgai  nad  oédd 
i'r  lesu  ysbryd  dynol,  ond  fod  y  Gair  (Logos)  yn  llenwi  lle  yr  enaid  yn 
nynoliaeth  y  Ceidwad,  ac  felly  nad  ydoedd  yn  ddyn  cyfîawn  a  gwir- 
ioneddol.  Oddeutu  yr  un  pryd  y  cododd  yr  heresi  Nestoraidd,  yr  bon 
na  chydnabyddai  ond  undeb  allanol  yn  unig  rhwng  y  dwyfol  a'r  dynol 
yn  Mherson  yr  Arglwydd,  ac  yn  gwneyd  felly  ymwybyddiaeth  ddwbl 
ynddo,  y  ddynol  a'r  ddwyfol,  ochr  yn  ochr  â'u  gilydd.  A  chawn  mewn 
lle  arall  Ëutychus  yn  dysgu  mai  un  natur  mewn  gwirionedd  oedd  i'r 
lesu,  sef  y  ddwyfol,  yn  yr  hon  yr  oedd  y  ddynol  o  anghenrheidrwjdd 
yn  cael  ei  choUi.  Wedi  i*r  gwirionedd  gael  goruchafìaeth  ar  yr  holl 
fifurfîau  hyn,  y  wedd  olaf  y  mae  Ariaeth  yn  dangos  ei  hun  yn  y  cyfnod 
cyntaf  hwn,  ymhen  tair  canrif  ar  ol  dyddiau  Arius,  ydyw  yn  mblaid  y 
Monotheliaid,  neu  yr  Un  Ewyllys,  yn  dysgu  mai  un  ewyllys  oedd  i'r 
lesu,  ac  felly  yn  tynu  oddiwrth  gyfîawnder  ei  ddynoliaeth.  Hon  heíyd 
a  orfüwyd,  ond  nid  cyn  gwneyd  niwed  mawr  yn  yr  eglwys,  oblegid  ym- 
ledodd  Ariaeth  a  Nestoriaeth  i'r  dwyrain  ac  i  blith  y  Gothiaid,  a  cby- 
maint  oedd  eu  gelyniaeth  at  y  brodyr  uniongred  íel  yr  ymunasant  â'r 
Mahometaniaid,  a  buont  yn  gynnorthwy  mawr  i'r  Tyrciaid  oresgyn 
gorllewin  Asia  yn  y  seithfed  ganrif,  ac  Ëwrop  yn  yr  wythfed. 

Y  mae  yn  hynod  i  ni  weled,  ymhen  mwy  na  denddeg  canrii  ar  ol  i 
Arius  fod  yn  cyhoeddi  ei  ddaliadau,  y  ddau  Socinus  yn  adgyfodi  ei 
ddaliadau  mewn  gwedd  arall  yn  Zurích  a  Poland.  Dalient  hwythau 
hefyd  nad  oedd  lesu  Gríst  ond  dyn  yn  unig,  er  yn  brophwyd  ysbrydol- 
edig,  ac  yn  cael  ei  alw  yn  Fab  Duw  o  herwydd  ei  genedliad  goruwch- 
naturiol  yn  mru  y  Wyryf.  Ar  eu  hol  hwy  y  cododd  yr  hyn  a  elwir  yn 
dduwinyddiaeth  ddiweddar  neu  nacaol  ar  y  Cyfandir ;  yr  hon,  fel  y  dy- 
wedwyd  yn  y  dechreu,  sydd  yn  bygwth  bod  yn  fwy  andwyol  na'r  cyfan, 
am  ei  bod  yn  gwisgo  math  o  swyn  hudolus  a  roddir  ami  gan  y  rhai  a'i 
pleidiant.  Y  mae  hon  yn  dyosg  yr  Arglwydd  lesu  o  bob  peth  gwyrthiol 
oedd  ynglŷn  âg  ef.  Er  profìesu  y  parch  dyínaf  iddo,  ac  ysgrifenu  cyfîrolau 
i  ganmawl  ei  burdeb,  ei  graffder,  a'i  athrylith,  eto  nid  ydyw  yn  gweled 
yn  lesn  Grist  ddim  mwy  na  mab  Msdr,  dyn  dibechod,  a  dim  ond  undeb 
rnoesol  yiA  unig  rhyngddo  a'r  Tad.  Fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  deil 
Strauss,  b^aencr  penaf  yr  ysgol  hon,  am  bob  peth  gwyrthiol  yn  hanes 
yr  lesu,  Lad  yd"6iid  ond  rhyw  adlewyrchiad  twyllodrus  oddîallan  o  ryw 
arp^rajff  gyt»i?JÌol  \doedd  yr  íesu  yn  allu  gynnyrchirar  feddyliau  y  dysg- 
ybiiou  aoi  ei  fawrfdd,  Ac  y  niae  Eènan,  aeiod  diweddarach  o'r  nn 
ysgol  yn  Ffrainc,  yn  myned  ymhellach,  ac  yn  dyweyd  mai  eistedd  i 
lawr  a  ddarfu  yr  Efengylwyr»  ar  ol  marwolaeth  yr  Iesu«  i  ysgrìfenu 


BHAI  ADDTMUDAU  ODDIWBTH  HANBSIAETH  EGIMYBStìt.  MQ 

hanefl  ei  fy wyd ;  yn  yr  hwn  ji  amcaaent,  oddîar  rhyw  ychydig  seìliaa 
yn  ei  hanes,  mae'n  wir,  ddesgrifio  rhy w  arwr  dychymygol  (mythical) ; 
ac  nad  oedd  y  ffaith  mai  pysgodwyr  tlodion  a  threthgasglwyr  oeddynt 
ond  mantaÌB  iddynt  gael  eu  harwain  ymaith  gan  en  teimladan  cy- 
nhyrfiedig. 

Hyfryd  yw  meddwl  na  adawyd  y  doeihorion  hyn  heb  eu  galw  i  gyfrií, 
a  dangos  pwy  bynag  sydd  yn  camarwain,  mai  twyllodras  hollol  ydyw  y 
seiliau  ar  ba  rai  y  maent  hwy  yn  cynnyg  codi  eu  cyfandraethau.  Llawer 
dall  o  dro  i  dro  a  gymerwyd  i  wrthwynebu  yr  heresi  Ariaidd.  Nid  yw 
adnoddaa  yr  eglwys  eto  wedi  ea  hysbyddu,  a  hawdd  yw  creda  hyn  pan 
y  clywn  **y  rhyngodd  bodd  i'r  Tad  drigo  o  bob  cyfiawnder"  yn  Mhen 
mawr  yr  eglwys.  Nid  dall  aneffeithìol  a  gymerodd  hen  esgob  o'r  wlad 
i  ddarbwyllo  yr  ymherawdwr  Theodosias  o  ynfydrwydd  yr  athrawiaeth. 
Dywedir  fod  yr  hen  ŵr  yn  an  o  ddirprwyaeth  a  alwodd  gyda'r  ymher- 
awdwr  i'w  ddarbwyllo  am  effeithiau  niweidiol  ea  haddysg.  Wedi  cyf- 
arch  yr  ymherawdwr  trodd  yr  hen  ŵr  at  ei  fab,  y  tywysog  Arcadius,  ac 
a  dynodd  ei  law  ar  hyd  ei  ben,  fel  pe  baasai  yn  ymwneyd  â'r  bachgen 
mwyaf  cyffredin.  Cyffrôdd  yr  ymherawdwr  yn  arathr  wrth  weled  yr 
anmharch  hwn  yn  cael  ei  ddangos  at  ei  fab,  a  gorchymynodd  i'r 
gweision  ei  droi  ef  allan.  Ar  hyn  cyfarchodd  yr  hen  esgob  yr  ymher- 
awdwr,  gan  ddywedyd,  "  Os  ydych  chwi  yn  ddigofus  am  fod  anmharch 
wedi  ei  ddangos  at  eich  mab  chwi,  felly  hefyd  y  bydd  y  Tad  nefol  yn 
ddigllawn  wrth  y  rbai  hyny  sydd  yn  gwrthod  rhoddi  i'w  Fab  yr  anrhyd- 
edd  y  maent  yn  ei  ddangos  tuag  ato  Ef.^'  Wedi  ei  daro  gan  yr  ymad- 
rodd,  dywedir  i  Theodosias  byth  wed'yn  gadw  yr  Ariaid  oddiwrtho,  a 
rhoddi  i  lawr  yr  heresi.  "  Nis  goddeíaf,"  meddai,  **  drwy  fy  holl  dir- 
iogaeth  yr  un  grefydd  arall  ond  yr  hon  sydd  yn  ein  rhwymo  i  addoli 
Mab  Dnw  mewn  undeb  hanfod  gyda'r  Tad  a'r  Ysbryd  Glân  yn  y 
Drindod  fendigedig."  Yr  un  modd  eto,  er  nad  gyda'r  un  offerynau,  y 
mae  duwinyddion  yr  eglwys  yn  cyfarfod  â'r  gau  athrawiaethaa.  Wrth 
y  Sosiniaid,,y  rhai  a  gydnabyddant  ei  fod  yn  ddyn  perffaith,  dywedant, 
nas  gallai  fod  felly  os  ydyw  yn  hòni  ei  fod  yn  fwy  na  dyn,  ac  yntau  heb 
fod ;  ae  am  genedliad  goruwchnaturiol  i  gychwyn  by wyd  perffaith,  pa 
ddyben  rhoddi  prawf  ar  neb  dynol  arall  i  fod  yn  esiampl  berffaith,  a'r 
Adda  cyntaf  wedi  methu  cadw  ei  ddechreuad  sanctaidd  o  dan  amgylch- 
iadau  llawer  mwy  ffafriol  nag  yr  oedd  y  dyn  Crist  lesu  yn  byw  dauynt? 
Ac  am  addysg  Strauss  a  Rèoan,  dywedant  yn  dra  chywir,  nad  oes  gan 
neb  hawl  i  dderbyn  un  ran  o'r  Ëfeagylau  a  gwrthod  rhan  arall,  oblegid 
yr  un  profion  yn  hoUol  sydd  yn  cadarnhâu  dilysrwydd  y  naili  a'r  llall. 
Wel,  yn  awr  derbyniant  hwy  yr  hanes  am  enedigaeth  lesu  Grist,  yn  ol 
eu  hesboniad  hwy  am  dano ;  ond  yr  un  Ëfengylau  sydd  yn  tystio  ei  fod 
ef  yn  hòni  ei  fod  yn  Fab  Duw.  A  rhaid  felly  ei  fod  wedi  ei  genedlu 
mewn  dnll  gorowchnatariol  gan  yr  Ysbryd  Glân,  neu  ynle  fod  yr 
Ëfengylau  yn  anghywir,  rhan  o  ba  rai  a  dderbyniant  hwy.  Ond  nid 
oes  ganddynt  nn  hawl  ì  dderbyn  yr  hyn  sydd  yn  cyfateb  i'w  mympwy, 
a  gwrthod  yr  hyn  nad  yw,  onidê,  felly,  gellid  gwneyd  i'r  Bibl  attegu 
unrhyw  gyfundrefn,  pa  mor  wyllt  a  chableddus  bynag.  O'r  ochr  arall, 
os  nad  ydoedd  wedi  ei  genedlu  yn  orawchnaturiol,  ac  yn  wahanol  i  blant 
Adda  yn  gyffredin,  sut  y  dygwyddodd  mai  Ëfe  yn  nnig  o  genedliad 
naturiol  a  drodd  allan  yn  ei  fywyd  dilynol  yn  bur  a  dilwgr?    Ni  a 


300  .BHAI  ADPTgOfADAü  ODBIWBTH  HANB8IAETH   EOLWYSia. 

welwn  fod  y  duwinyddion  yn  teimlo  pwys  diríawr  mewn  cyíarfod  â*r 
gelynion  ar  y  trothwy  fel  hyn,  a'u  gorchfygu.  Oblegid  wedi  cael  bodd- 
lonrwydd  am  yr  ymgnawdoliad  gwyrthiol,  nid  oes  dim  yn  anhygoel 
ymhob  gwyrth  arall  yn  ei  hanes.  Yn  wir,  rhyfeddod  ftiasai  ì'r  rhei'nj 
beidio  dilyn»  gan  nad  ydoedd  ond  dwyn  ei  aríer  i'r  byd  gweledig  hwn  o'r 
byd  anweledig,  yn  yr  hwn  hefyd  yr  oedd  Eíe  yn  byw  yn  ystod  hoU  gyf- 
nod  eì  ddarostyngiad. 

Na,  y  gwir  yw,  y  mae  Oredo  Nicea  am  ddwyfoldeb  Person  yr 
Arglwydd  lesn  yn  cael  ei  dderbyn  heddyw,  yn  ol  pob  tebyg,  gan  fwj  o 
nifer  nag  y  bn  erioed.  Fel  y  dywedai  Napoleon  y  Cyntaf  ychydig  cyn 
ei  farwolaeth  yn  St.  Helena — ac  y  mae  y  gwirionedd  am  y  dywediad,  er 
ei  ammhen  unwaith,  wedi  cael  ei  brofì  yn  foddhaol,  —  ''Darfù  i 
Alexander,  Oesar,  Charlemagne,  a  minnau  sefydlu  ymherodraethaa 
mawrion ;  ond  ar  ba  beth  yr  oedd  y  creadigaethau  hyny  o'n  hathrylith 
yn  dìbynu  ?  Ar  allu.  Yr  lesu  yn  unig  a  sefydlodd  ei  ymherodraeth 
ar  gariad,  a  hyd  y  dydd  heddy w  y  mae  miliynau  yn  barod  i  íarw  drosto. 
Gallaswn  i  gynnyrchu  brwdfrydedd  mewn  lluoedd  a'u  gallnogai  i  farw 
drosòf ;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  ì  mi  fod  yn  hresennol  weledig,  gyda 
dylanwad  trydanol  fy  edrychiad,  fy  ngeiriau,  fy  llais.  Ond  am  yr  lesn, 
y  mae  yn  gallu  cynnyrchu  hyn  héb  ei  weled.  Dros  gagendor  o  ddea- 
naw  cant  o  flynyddoedd  y  mae  yn  gallu  cael  dynion  i  gredu  ynddo  a'i 
garu,  ac  felly  y  mae  yn  barhâus  yn  ennìU  enaid  dyn,  ei  alluoedd  a'i 
gynneddfau,  fel  rhan  o'i  ymherodraeth.  Y  mae  amser,  y  dystrywiwr 
mawr,  yn  hollol  analluog  i  ddinystrio  y  fflnm  sanctaidd  hon ;  ac  fellj 
nis  gall  amser  hysbyddu  ei  nerth,  na  rhoddi  terfyn  ar  ei  ddylanwad. 
Dyma'r  peth  sydd  yn  fy  nharaw  fwyaf.  Hyn  sydd  yn  profi  i  mi  ta 
hwnt  ì  bob  dadl  ddwyfoldeb  Person  yr  Arglwydd  Tesu  Grist." 

Wel,  y  mae  hyn  yn  ein  harwain,  wrth  derfynu,  i  wneyd  y  sylw 
cyffredinol  diweddaf : 

VI.  Fod  rhagolygon  dysglaer  i'r  eglwys,  er  cymaint  o  dywyllwch  yn 
aml  sydd  ynghylch  ei  Uwyddiant : 

Y  mae  y  Cristionogion  goreu  o  dan  brofedigaeth  fawr  i  ddiffygîo  yn 
eu  ffydd  wrth  weled  maì  araf  iawn,  er  ys  llawer  blwyddyn  bellach, 
ydyw  cynnydd  gwir  grefydd  wedi  bod  yn  y  byd.  Er  fod  yr  efengyl  yn 
awr  wedi  cael  ei  phregethu  er  ys  dros  ddeunaw  cant  o  flynyddoedd,  y 
mae  mwy  o  lawer  o  boblogaeth  y  byd  adnabyddus  heddyw  heb  glywed 
am  Waredwr  nag  sydd  wedi  clywed ;  a  hyd  yn  nod  yn  y  manaa 
sydd  wedi  eu  bendithio  â  gweinidogaeth  y  gair,  y  mae  annuwioldeb,  yn 
y  rhan  fwyaf  o  honynt,  yn  amlycach,  i'r  golwg  o'r  hyn  lleiaf,  na 
chrefydd.  Bydd  adfywìad  o  ryw  dair  blynedd  yn  cael  ei  ddilyn  yn 
aml  gan  ugain  mlynedd  o  farweidd-dra,  a  llawer  o'r  rhai  a  ddechrea- 
asant  yn  obeithiol  yn  ymchwel  drachefìi  at  eu  pechodau,  a  diwedd  y 
cyfryw  yn  waeth  na'u  dechreuad.  Ond  yn  wyneb  llawer  o  achosion  fel 
yna  o  ddigalondid,  y  mae  mwy  o  ystyriaethau  cysurus  ag  sydd  yn 
rhoddi  nerth  i  garedigion  crefydd  gânu  hyd  yn  nod  yn  y  nos. 

ün  o'r  cyfryw  ydyw,  mai  maith  yn  nghyfrif  y  byd  fu  cyflawniad 
addewidion  Duw  ymhob  cyfnod  o'i  hanes.  Fe  oddefwyd  y  byd  am 
dros  ddwy  fil  o  flynyddoedd,  yn  ol  y  cyfrif  cyffredin,  ar  ol  y  cwymp 
çyn  dwyn  diluw  amo  ;  ac  yn  nyddiau  Noah,  wedi  iddo  yn  ei  annuwiol- 
deb  gyrhaedd  y  pwynt  eìthaf,  gohiriwyd  y  fam  ymhellach  am  chwech 


BHAT  ADDTSaiADAÜ  ODDIWBTH   HANESIABTH  BGLWYSta.  301 

ngain  mlynedd,  tra  y  bu  efe  yn  darparn  arch  i  achub  ei  dŷ.  Drachefni 
bn'r  addewid  ì  Abraham,  y  cai  ei  had  etifeddn  gwlad  Oanaan,  am  dros 
bedwar  cant  o  âynyddoedd  cyn  ei  dwyn  i  ben.  A  bu'r  Messì'ah  am 
dros  bedair  mìl  o  âynyddoedd  heb  ei  eni  yn  Bethlehem  Ephratah,  ar  ol 
i*r  addewìd  hono  fel  Had  y  Wraig  gael  ei  rhoddi  i'n  rhieni  cyntaí.  Yn 
gyffelyb  eto,  dyma  dros  ddeunaw  cant  o  âynyddoedd  wedi  myned 
heibio,  ar  ol  ei  enedigaeth,  cyn  myned  o'i  efengyl  **  hyd  at  bob  Uwyth 
ac  iaith." 

Yn  wyneb  hyn,  ni  a  welwn  nad  ydoedd  meithder  y  cyfnodau  yna  yn 
ddiamcan.  "  Y  mae  fy  Nhad  yn  gweithio  hyd  yn  hyn,''  meddai'r  lesu, 
"  ac  yr  ydwyf  finnau  yn  gweithio."  Nid  yn  unig  yr  oedd  y  Tad  yn 
gweithîo  fel  Creawdwr,  yn  cynnal  ac  yn  llywodraethu  y  byd,  ond  yr 
oedd  y  Mab  hefyd  yn  gweithio  yn  arbenig  mewn  cysylltiad  â  gwaith 
mawr  y  prynedigaeth.  Os  goddefwyd  y  byd  o*r  cread  hyd  y  diluw  i 
ymlygru  yn  ei  ddrygioni,  yr  oedd  hyny  yn  gwasanaethu  i  adlewyrchu 
yn  hyfryd  ar  amynedd  Daw,  yn  dangos  nad  ymhoffai  yn  marwolaeth  yr 
annuwiolion  hyny,  ond  mai  yn  ol  ei  drefn  ef  yn  unìg  y  gallent  gael  eu 
cadw,  a  bod  arch  ragorach  nag  hyd  yn  nod  yr  eiddo  Nöe,  yn  anghen- 
rheidiol  i  gadw  i  fywyd  tragywyddol.  Os  bu  had  Âbraham  am  bedwar 
cant  o  flynyddoedd  heb  dderbyn  yr  addewid  am  Ganaan,  ni  threulias- 
ant  yr  amser  yn  ddiamcan.  Buont  mewn  ysgol  dda  yn  nghaethiwed  yr 
Aipht  a  theithìau  yr  anialwch,  iV  parotoi  i  werthfawrogi  rhyddid  a  bras- 
der  y  wlad  oedd  yn  ''Uifeirio  o  laeth  a  mêl,'Vheblaw  nad  oedd  gyfìawn 
gan  yr  Arglwydd  eu  dwyn  yno,  nes  cyflawni  o'r  Aiphtiaid  a'r  Canaan- 
ëaid  fesur  eu  hanwiredd.  Os  bu  y  genedl  etholedig  am  bymtheg  cant 
0  flynyddoedd  ar  ol  derbyn  y  ddeddf  ar  Sinai^  a  gwneuthuriad  y  cyf- 
ammod  gwladol  â  hi,  cyn  derbyn  y  Blaenor,  y  Messì'ah,  ar  eì  bronau, 
nid  ofer  fu  y  cyfnod  maith  yna  yn  ngoruchwyliaethau  Duw.  Bhoed 
ynddo  arddangosiad  eglur  i'r  byd  nad  oedd  modd  ei  wella  drwy  y 
ddeddí.  Yr  oedd  y  cenedloedd  Paganaidd,  er  hoU  athroniaeth  eu 
dysgedigion  a  dyfais  eu  deddfwneuthurwyr,  wedi  syrthio  yn  is  na'r 
anifeìliaìd  direswm  mewn  arferion  pechadurus.  Ac  am  yr  luddewon, 
er  cael  Duw  yn  frenin  arnynt,  er  cael  cyhoeddiad  o'r  ddeddf  mewn 
dnll  mawreddus  ar  Sinai,  ac  er  cael  addaw  iddynt  wobrwyon  daearol 
agos  atynt  am  ei  chadw,  eto  i  gyd,  nid  oedd  yr  luddew  nemawr  gwell 
na'r  Cenedl-dd^m  yn  ei  íoes  na'i  grefydd.  "  Gwyrasant  oll,  aethant  i 
gyd  yn  anfuddiol ;  nid  oes  un  yn  gwneuthur  daioni,  nac  oes  un."  Drwy 
hyn  yr  oedd  Duw  yn  dysgu  i'r  byd,  pe  mynasai  weled,  fod  anghen  am 
rhy w  gyfiawnder  heblaw  yr  un  o'r  ddeddí  i  godi  dyn  o'i  drueni.  A'r 
pryd  yna,  yn  nghyflawnder  yr  amser,  yr  aufonwyd  y  Messiah,  "  1 
ddybenu  camwedd  ac  i  ddwyn  cyfiawnder  tragywyddol  i  mewn," — sef  y 
cyfìawnder  sydd  o  Dduw  drwy  ffydd.  Felly  eto,  er  y  cyfnod  maith 
sydd  wedi  myned  heibio  er  pan  dy walltwyd  gwaed  y  groes,  cyn  i'r  byd  i 
gyd  gael  clywed  am  y  bendithion  mawr  deilliedig  trwy  hyny,  gallwn 
weled  fod  dybenion  uchel  yn  cael  eu  hateb.  Y  mae  hyn  yn  foddion 
uniongyrchol  i  berffeithio  yr  eglwys  mewn  amynedd,  ac  i'w  pharotoi, 
ni  a  obeithiwn,  ar  ol  ei  holl  weddíau  a'i  helusenau,  i  weled  a  mwynhâu 
y  llwyddiant  mawr. 

Gyda  Duw,  yr  ydym  yn  cael,  y  mae  yr  amserau  a'r  prydiau  yn 
nghadw  ì'r  darganfyddiadau  pwysig  mewn  celfyddyd  a  gwyddoniaeth 


S03  BBAI  AADTBOUBAÜ  ODDIWBTH  HAITBSIABTB  MAhmma. 

gael  611  gwn^d»  y  rhai  ajdd  wedl  bod  o  gymaîiìt  beDdith  i'r  byd,  ae  yn 
aml  hefyd  yn  is-wasanaethgar  i  greíydd.  Wedi  darganfod  y  gelfyddyd 
o  argrafifu,  achos  yr  Arglwydd  gafodd  y  fantais  gyntaf  os  nad  y  íwjaf 
oddiwrth  hon.  A  siarad  yn  ddynol,  y  mae  yn  ammhens  a  fuasai  j 
Diwygiad  Protestanaidd  yn  bosibl  heb  y  gelfyddyd  o  argrafifa.  Uyfr  y 
Psalmau  ydoedd  y  llyfr  cyntaf  a  argrafifwyd  erioed.  Drwy  ledaeniad 
copiau  o'r  Bibl,  a  thraethodau  Lutfaer,.y  goieuwyd  y  werin  am  dárygan 
y  Babaeth,  ac  felly  yr  ennynid  eu  zel  yn  ei  herbyn.  Nid  oes  im 
llyfr  erbyn  heddy w  wedi  ei  liosogi  gymaint  drwy  hyn  ag  ydyw  y  gyfrol 
Ddwyfol.  Pan  ddaeth  y  morwyr,  drachefo,  o  herwydd  cynnydd  gwyb- 
odaeth,  yn  ddigon  medrus  i  allu  hwylio  eu  llongau  allan  o  olwg  y  tir, 
ac  i  ddarganfod  gwledydd  anhysbys  o'r  blaen,  ni  a  gawn  fod,  yn  bnr 
füan  ar  ol  i  Gadben.  Oook  wneyd  ei  fordeithiau  o  gylch  y  byd,  Joha 
Williams,  y  cenadwr,  yn  dilyn  ei  Iwybr,  hyd  Ynysoedd  Môr  y  De,  i 
bregethu  yr  efengyl  am  y  deyrnas,  ac  i  wneyd  yr  ynysoedd  hyny,  oedd- 
ynt  eÌBoes  yn  brydferth  gan  waith  natur,  yn  brydferthach  o  herwydd 
gwaith  gras  ar  y  trigolion.  Wedi  darganfod  y  gelfyddyd  i  yru  cenadwr- 
iaethau  gyda  chyflymder  y  fellten,  ûloedd  o  ^Udiroedd,  hyd  yn  nod 
drwy  ganol  y  dyfnder  mawr,  pa  wasanaeth  byuag  a  all  hyny  fod  i'r 
efengyl  yn  ol  llaw,  ni  a  welwn  o'r  hyn  Ileiaf  rhy  w  flaenbrawf  pa  fodd  j 
bydd  pob  peth  wedi  eu  sancteiddio  i'r  Arglwydd»  yn  y  fifaith  mai  cea- 
adwri  gyntaf  pellebyr  tanforawl  y  Werydd,  ydoedd  yr  adnod  orachel 
hono,  "  Gogoniant  yn  y  goruchaf  i  Dduw,  ar  y  ddaear  tangnefedd,  i 
ddynion  ewyllys  da."  Nid  ydym  yn  maentumio  y  rhaid  i'r  Arglwydd 
wrth  ofiferynau  fel  hyn  tuag  at  ddwyn  ei  waith  ymlaen.  Ond  hyn  sydd 
eglur,  os  yw  y  darganfyddiadan  hyn  yn  gwneyd  y  fath  gyfnewidiadaa 
ar  wyneb  y  ddaear  mewn  ystyr  gymdeithasol,  mewn  amser  mor  fyi»  pa 
efifeithiau  a  ellir  gynnyrchu  mewn  byr  amser  drwy  gyfryngiad  nnion- 
gyrchol  yr  Ysbryd  eto  mewn  duU  cyfiPredinol  ?  "  Nid  trwy  lu,  ac  nid 
trwy  nerth,  ond  trwy  fy  Ysbryd  i,  medd  Arglwydd  y  lluoedd." 

Y  mae  hyn  yn  ein  harwain  at  brif  ystyriaeth  gysurlawn  y  Gristioin 
am  Iwyddiant  y  deymas;  a  hyny  yw,  mai  arfer  Duw  ar  ddiwedd  pob 
cyfnod  maith  o  ohiriad,  y w  gwneyd  byr  waith,  i  arddango^ei  gymeriad, 
pa  un  bynag  ai  mewn  barn  ai  ynte  trugaredd.  Wedi  goddef  y  cyn- 
ddiluwiaid  i  fyned  ymlaen  yn  eu  rhwysg  annuwiol,  ychydig  ddyddiaa 
a'u  gorchuddiodd  hwynt  oll  â  dinystr,  ac  a  roddodd  daw  bythoì  ar  en 
rhyfyg  a'u  cabledd.  Pan  ddaeth  drachefn  i  "ddwyn  Israel  allan  o'r  Aipht, 
tŷ  Jacob  oddiwrth  bobl  anghyfiaith,"  er  mor  dywyll  fu  ar  eu  hachos, 
••  y  môr  a  welodd  hyn  ac  a  giliodd,  a'r  lorddonen  a  drodd  yn  oK"  "  Fe 
glywodd  y  bobl  ac  a  ofnasaDt,  dolur  a  ddaliodd  breswylwyr  Palestina  ; 
fe  synodd  ar  dduciaid  Ëdom ;  a  holl  breswylwyr  Oanaan  a  doddasant 
ymaith."  Yr  nn  modd  wedi  dyfodiad  y  Mess'íah,  rhoes  Duw  brawf 
amlwg  yn  yr  oes  Apostolaidd,  a'r  canrifoedd  dilynol,  fod  yr  efengyl  jn 
allu  Duw,  a  gallu  yn  cydfyned  â'i  chyhoeddiad  i  ddwyn  luddewon  a 
Groegwyr  i'w  chredu.  Megys  y  desgrifiwyd  eisoes,  ni  wnaed  erioed 
chwyldroad  mor  fawr  mewn  crefydd  mewn  can  lleied  o  amser. 
Desgrifid  yr  Apostolion  fel  rhai  yn  troi  y  byd  â'i  wyneb  i  waered,  newid- 
iwyd  crefydd  yr  holi  fyd  t.hufeinig,  a  daeth  y  b^bl  oeddynt  ddyfnaf 
mewn  anwybodaeth  ac  aníoesoldeb  mewn  llawer  gwiad,  i*w  dillad  a*a 
hiawn  bwyll,  wrth  draed  yr  lesu.    Y  mae  hyn  ynddo  ei  haa  yn 


JtSaOB  BJ&BKELBT.  803 

ddîgon  0  ragbrawí  fod  "  dyddiaa  braf  gerllaw/'  er  oysnr  a  dyddaBWcli 
jr  eglwys.  Ond  mwy  na  hyn ;  y  mae  genym  air  sicrach  yr  addewid- 
ìoB,  y  rhaid  i'r  pethau  hyn  gael  eu  cyflawni.  Y  mae  y  "  ddaear  i  dyfu 
mewn  un  dydd,  a  chenedl  i  gael  ei  geni  ar  unwaith.'*  Y  mae  yr 
efengyl  hon  am  y  deyrnas  i'w  pliregethu  yn  yr  holl  fyd,  ac  y  mae  yr 
angel  i  udganu  cyn  diwedd  yr  pruchwyliaeth,  **  Aeth  teyrnasoedd  y  byd 
yn  eiddo  ein  Harglwydd  ni  a'i  Grist  ef."  **  Eithr  yr  un  peth  hwn,  na 
iydded  ddiarwybod  i  chwi,  anwylyd,"  medd  Pedr,  *•  fod  un  dydd  gyda'r 
Arglwydd  megys  mil  o  flyn>ddoedd,"  y  gall  yr  Arglwydd  wneyd  gwaith 
mìl  o  âynyddoedd  cyffredin  mewn  un  dydd  pan  y  dêl  allan  i  weithio; 
**  a  mil  0  flynyddoedd  megys  un  dydd,"  y  gall  oddef  yr  annuwiol  am 
amser  maith  yn  ei  rwysg,  hyd  yn  nod  am  fil  o  flynyddoedd,  nad  ydyw 
y  cwbl  ond  megys  **un  dydd"  iddo  ef,  am  fod  y  tragywyddoldeb 
ganddo  ar  ei  hyd  wed'yn  i  íýnu  hawliau  cyfìawnder  allan. 

Ein  dyledswydd  a'n  braint  ni  oU,  ydyw,  "  cydymdrech  o  blaid  ffydd 
yr  efengyl,"  fel  os  daw  y  llwyddiant  mawr  yn  ein  dyddiau  ni,  y  byddwn 
yn  barod  i  fyned  i  mewn  i'r  cyfnod,  megys  ar  frig  tôn  gyntaf  y  llanw ; 
neu  08  na  chawn  weled  y  llwyddiant  ar  y  ddaear,  fel  na  byddom  ar 
ein  coUed,  ond  wedi  ein  symud  i'r  reserved  seats,  i'r  eisteddleoedd 
*•  sydd  yn  nghadw  "  i'r  saint  yn  y  nefoedd, — yno  mewn  Ue  mwy  man- 
teisiol  i'w  weled,  ac  i  ddirnad  yn  fwy  cywir,  yr  achos  o  bob  gohiriad,  ac 
i  waeddi  mewn  addoliad,  "  O  ddyfnder  golud  doethineb  a  gwybodaeth 
Duw !  mor  anohwiliadwy  yw  ei  farnau  ef,  a'i  flyrdd  mor  anolrheinadwy 
ydynt!" 


ESGOB  BEREELEY- 

The  Worhs  o/Qkorqb  Bbrrelby,  D.D.,  /ornwríy  Bishop  of  öloyne:  including 
mawy  of  hís  writings  hitherto  unpuhlished,  with  Prefaces,  ÄnnotationSf  his  Life 
and  Letters,  and  (m  Account  of  his  Philosophy.  By  Alexaííiŵr  Campbell 
Fraseb,  M.A.,  Professor  of  Logic  and  Metaphysics  in  the  ünÁversity  of  Edirir 
burgh,    In  Foor  Yolumes.    Oxford :  at  the  Clarendon  Prees.     1871. 

II.     * 

Er  i  gynllun  gwreiddiol  Berkeley  fyned  yn  ofer  gyda  golwg  ar  addysg 
grefyddol  y  Gorllewin,  ni  ddarfu  iddo  er  hyny  golli  ei  ddyddordeb  yn 
amcan  y  cynllun.  Fel  prawf  o  byn,  cawn  ef  tua  chanol  y  flwyddyn 
1735  yn  cyflwyno  ei  dyddyn  o  un  ar  bymtho^T:  a  phedwar  ugflin  o  erwau 
yn  Whitehall,  i  gefnogi  gwybodaeth  o'r  Groeg  a'r  Lladin  yn  Ngholeg 
Yale,  Newhaven,  Lloegr  Newydd,    Rhanwyd  ardreth  y  tyddyn  yn  dair 


804  SSaOB  BBBinLlT. 

ysgoloriaetb,  a  buhyn  yn  symbylîad  mawr  i  ledaeniad  gwybodaeth 
glasnrol  yn  yr  America.  Tn  ycbwanegol  at  byn,  casglodd  oddeatn  mil 
o  lyíran,  gwertb  oddeatn  pam'  cant  o  bannaa,  ac  aníonodd  bwynt 
i  Lyfrgell  Coleg  Yale  yn  Mai,  1733.  Yr  oedd  hwn,  yn  ol  tystiolaeth 
yr  Arlywydd  Clap,  y  casgliad  goreu  o  lyíran  a  aníonwyd  eríoed  i'r 
America. 

Tra  yr  oedd  Berkeley  yn  ceisio  sylweddoli  rbyw  ran  facb  o'i  ddrych- 
feddwl  gyda  golwg  ar  addysgîad  America,  yr  ydoedd  ar  yr  an  pryd  jn 
cyfiwyno  ffrwytb  ei  íyíyrdodan  tra  yn  America.  Ni  ddarfu  iddo  mewn 
unrbyw  gyínod  o'i  íy wyd  gyíoetbogi  llenyddiaetb  ei  wlad  yo  gymaìnt  âg 
yn  y  ddwy  âynedd  gyntfd  ar  ol  ei  ddycbweliad  o  Ynys  Rbode.  Gy- 
boeddodd  yr  Alciphron  yn  Mawrtb,  1783.  Hwn  ydyw  y  mwyaf  o*i 
weitbiau,  a  daetb  yn  faan  yn  fwy  poblogaidd  na'r  un  o*i  gyfansoddiadan 
eraill.  Bu  raid  iddo  gyboeddi  ail  argrsffiad  o  bono  yn  y  flwyddjn 
ddilynol.  Yr  oedd  yn  flrwytb  myfyrdod  blynyddoedd  yngbylch  am- 
mbeagarwcb  moesol  a  cbrefyddol  y  cyínod  yr  ydoedd  ef  yn  byw  ynddo. 
Amcanai  ynddo  gyfl wyno  ger  bron  meddwl  y  darllenydd,  mewn  cyíires 
o  gydymddyddanîoD,  y  gwabanol  íatbau  o'r  dosbartb  bwnw  a  elwir  jn 
Bhyddfeddylwyr.  Yr  oedd  wedi  bod  yn  ymosod  ar  y  dosbartb  yma  o'r 
blaen  yn  y  Guardian,  oddeutu  .ugain  mlynedd  yn  ol.  Yr  oedd  y 
Bhyddfeddylwyr  wedi  Hì'osogi  ac  ycbwanegu  nertb  er  byny,  ond  nid 
oedd  byny  wedi  cymeryd  lle  ond  ar  draul  gwanbâu  bywyd  a  nerth 
ysbrydol  y  genedlaetb  oedd  yn  codi;  a  dyna  oedd  yr  Älciphnmr- 
dadganiad  newydd  o  athroniaetb  ysbrydol  Berkeley,  yn  y  dull  mwyaf 
effeitbiol  y  gailasai  ef  feddwl  am  dano,  er  adfera  ffydd  mewn  Meddwl 
Bhagluniaetbol  Gorucbaf  (Supreme  Providential  MindJ,  mewn  Trefo 
Foesol,  ac  yn  y  Dirgeledigaetbau  Cristionogol. 

Cysylltwyd  y  Traeihawd  ar  Ddamcaniaeth  Newydd  Owdediad  à'r 
Alcrphron,  a  bu  y  ddau  gyfansoddiad  yn  wrtbddrycbau  beimiadaeth 
lem  ac  ymosodiadau  bryntion.  Cynbyrfwyd  yr  ben  atbronydd  gan  yr 
ymosodiadau  byn,  a  chyboeddodd  Ddamcaniaeih  Owelediad  yn  cad  Á 
hamddiffyn  a'i  hegluro  yn  lonawr  1733.  Y  mae  bwn  yn  draetbawd 
galluog,  ac  yn  cynnwjs  ailfynegiad  o'r  atbrawiaetb  am  bertbynas  y 
golwg  â'r  cyffyrddiad,  yr  bon  atbrawiaetb  oedd  wedi  ei  cbyboeddi 
o'r  blaen  ganddo  oddeutu  cbwarter  canrif  yn  ol,  ond  nid  gyda'r  fath 
eglurdeb  ag  yn  y  gwaitb  bwn.  Cynnwysa  y  traetbawd  yma  y  dadganiad 
diweddaf  ac  egluraf  o'r  seiliau  ar  ba  rai  yr  oedd  Berkeley  yn  sylfaenn 
ei  grediniaetb  yn  natur  y  byd  materol,  yn  y  Meddwl  Oorucbaf  fel  ei 
sylwedd  eitbaf,  ac  yn  yr  Ewyllys  Orucbaf  fel  yr  acbos  eitbaf  o'i 
gyfnewidiadau. 

Yn  Mawrtb,  1734,  cyboeddwyd  yr  Analyst.  Yr  byn  fu  yn  acblysor 
cyboeddiad  y  traetbawd  bwn  ydoedd  rbyw  fatb  o  ammbeuaetb  oedd  yn 
ffynu  ymysg  atbronwyr  a  gwyddonwyr  y  dyddian  byny,  seiliedig  ar  y 
ffaith  fod  pethau  anamgyffredadwy  yn  pertbyn  i  grefydd;  ac  y  mae 
Berkeley  yn  dangos  yn  y  cyfansoddiad  bwn  fod  pethau  felly  mewn 
gwyddoniaeth ;  ac  os  oeddynt  yn  credu  mewn  gwyddoniaetb,  er  pob 
dirgelwcb  ac  anghysondeb  ymddangosiadol  allasai  fod  ynddi,  pabam  nt 
wnaent  yr  un  petb  gyda.  golwg  ar  grefydd?  Y  mae  y  llwybr  mae 
Berkeley  yn  gerdded  yn  y  traethawd  bwn  yn  ein  hadgofio  am  ym- 
resymiadau  cedyrn  Butler  yn  ei  Oyfatebiaeth. 


SSOOB  BBBEELET.  305 

Tr  oedd  Berlceley  yn  Llundain  jr  holl  amser  hyn  er  pan  ddychwelodd 
0  Ynys  Bhode;  a  thaa  dechreu  mis  Mai,  1734,  gadawodd  Loegr  am  yr 
Iwerddon,  gan  ei  fod  wedi  ei  benodi  yn  Esgob  Cloyne.  Ar  y  Sabbath, 
y  pedwerydd  dydd  ar  bymtheg  o'r  mis,  ordeiniwyd  eí  i'w  swydd  newydd 
yn  Ëglwys  St.  Paul,  Dublin,  gan  Dr.  Theophilus  Bolton,  Archesgob 
Cashel,  yn  cael  ei  gynnorthwyo  gan  Dr.  Nicholas  Forster,  £sgob 
Baphoe,  a  Dr.  Charles  Garr,  Ësgob  EiUaloe.  Yn  awr,  dyma  Berkeley 
unwaith  yn  rhagor  yn  ei  wlad  írodorol,  ac  wedi  ei  osod  mewn  amgylch- 
iadau  manteisiol  i  grynhoi  ynghyd  ei  alluoedd  meddyliol  a'i  deimladau 
gwladgarol  i  ddyrchafu  ei  gydgenedl.  Wedi  cael  ei  ordeinio  yn 
Dublin,  prysurodd  i  ymsefydlu  yn  ei  gartref  newydd  yn  Cloyne ;  a 
chyn  diwedd  yr  haf  cawn  ei  fod  wedi  cael  trefn  led  dda  ar  bethau  yno, 
ac  yn  dechreu  ymaflyd  yn  ei  efrydiau  gyda  dyfalwch  ac  egni  anghy- 
ffredin,  gan  gymhwyso  ei  íeddwl  bywiog  a  gwreiddiol  i  gyflawni  ei 
amry wiol  ddyledswyddau.  Arferai  godi  yn  foreu  yn  ei  gartref  newydd, 
a  byddai  yn  treulio  y  boreu  i  astudio  Plato  a  Hooker.  Yr  oedd  ei 
fywyd  yn  awr  yn  un  hynod  dawel  a  Uonydd.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  ei 
achosi  mewn  rhan  gan  yr  arferion  oedd  wedi  flurfio  iddo  ei  hun  yn 
Ynys  Bhode,  ac  mewn  rhan  hefyd  gan  y  fláith  fod  ei  iechyd  yn  dechreu 
adfeilio.  Yr  oedd  wedi  astudio  yn  rhy  galed,  a  hyny  mewn  cyfnod 
hynod  o  bryderus  ar  ei  fywyd.  Yr  oedd  erbyn  hyn  yn  dechreu  teimlo 
oddiwrth  hyny,  ac  yn  edrych  gyda  phleser  ar  fywyd  tawel  yn  ei  esgob- 
aeth  Wyddelig.  Yr  oedd  cymydogaeth  Cloyne  yn  cyfateb  yn  hoUol  i*w 
awydd  cynnyddol  am  unigedd  a  Ilonyddwch.  Yr  oedd  yn  lle  tawel  a 
dystaw,  yn  nghanol  y  wlad,  ac  wedì  ei  gau  allan  oddiwrth  y  prif 
drefydd.  Yr  ydoedd  bron  mor  neiUduedig  yn  y  fan  hyn  ag  ydoedd  yn 
ei  dyddyn  yn  Ynys  Bhode.  £i  gymydog  esgobol  agosaf  ydoedd  Dr. 
Peter  Browne,  yr  hwn  oedd  yn  ddiweddar  wedi  ymosod  ar  yr  Alciphron; 
ond  ychydig  o  ymwneyd  fu  rhyDgddynt  â*u  gilydd  yr  adeg  yma,  gan  i 
Browne  farw  ymhen  deuddeng  mis  wedi  i  Berkeley  ymsefydlu  yn  Cloyne. 

Bhoddodd  yr  Analyst  fôd  i  ddadl  sydd  wedi  gwneyd  ei  hol  ar  hanes 
gwyddoniaeth,  os  nad  ar  hanes  duwinyddiaeth  hefyd.  Dr.  Jurin,  yn  ei 
Geometry  no  Friend  to  Injidelity,  oedd  y  cyntaf  i  geisio  dadwneyd  ym- 
resymiad  Berkeley  yn  yr  Analyat.  Atebwyd  ef  gan  Berkeley  yn  y 
Befence  of  Freeihinhing  in  Mathematics,  yr  hwn  a  ymddangosodd  yn 
gynnar  yn  1735,  ac  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  wedi  ei  gyfansoddi  yn  ystod 
y  gauaf  cyntaf  o'i  arosiad  yn  Cloyne.  Daeth  Dr.  Jurin  allan  drachefn, 
trwy  gyhoeddi  Free  Thinher  no  Jmt  Thinher.  Tra  yr  oedd  Berkeley  yn 
dadleu  fel  hyn  gyda  Dr.  Jurin,  yr  oedd  ganddo  i  amddiflyn  ei  hun  yn 
wyneb  ymosodiadau  Proffeswr  Walton,  Dublin,  yr  hyn  a  wnaeth  mewn 
attodiad  i'w  "  Âmddiffyniad  *'  yn  erbyn  Jurin,  ac  wedi  hyny  yn  ei 
Beasons  for  not  replying  to  Mr.  Walton^s  Full  Answers.  Dygwyd  y  ddadl 
yma  ymlaen  ymysg  y  mesuronwyr  ar  gwyddonwyr  am  flynyddau  lawer; 
ond  ni  chymerodd  Berkeley  ran  ynddi  ar  ol  ei  ail  flwyddyn  yn  Cloyne. 
Daeth  Pemberton  a  Benjamin  Bobins,  yn  gystal  a  Jurin,  i  gymeryd 
rhan  flaenllaw  ynddi.  Bu  y  ddadl  yma  yn  foddion  i  ddwyn  allan  un  o 
gynnyrchion  goreu  Colin  McLaurin,  un  o  Broffeswyr  Prifyggol 
Edinburgh,  a  bu  yn  foddion  i  ddwyn  alían  oddentu  ugain  o  bamphledau 
dadleagar  eraill. 

Ni  ba  Berkele7  yn  hir  yn  Cloyne  heb  i'w  sylw  gael  ei  dynu  at  sefyllfa 


806  E800B  B£beelb;. 

gymdeithasol  yr  Iwerddon,  yn  enwedig  sefyllfa  yr  hen  drìgoUon.  Yr 
oedd  jno  boblogaeth  Wyddelig  liosog,  ac  ychydig  ymfudwyr  Seisonig 
yn  eu  plith.  Ychydig  o  gydymdeimlad  oedd  yn  bod  rhwng  y  ddaa 
ddosbarth  yma  o'r  boblogaeth ;  ac  yr  oedd  yr  hen  drigolion  wrth  gael 
eu  llywodraethu  gan  yr  ymfadwyr  wedi  myned  yn  analluog  i  ly wodraethu 
en  hunain.  Yr  oedd  y  diw^^drwydd  a'r  hunanymddibyniad  yr  oedd 
Berkeley  wedi  bod  yn  gyhoeddi  fel  '*  moddion  i  rwystro  dinystr  Prydain 
Fawr,"  yn  Uawer  mwy  anghenrheidiol  yn  yr  Iwerddon  nag  yn  MhrydaÌBi 
oblegid  nid  oedd  y  Gwyddelod  yn  deall  naç  yn  aríer  elfenan  cyntaf 
trefnidedd  deuluaidd  a  chymdeithasol.  Yr  oedd  sefyllfa  cymdeithas  yn 
gyfryw  íel  ag  i  dynu  sylw  ac  ennill  cydymdeimlad  rhai  Uai  ymroddedig 
i  gysuron  y  ddynoliaeth  nag  Ësgob  Gloyne,  arwyddair  yr  hwn  ydoedd 
non  siòi  sed  toti — nid  iddo  ei  hun  ond  i'r  cyfan.  Nid  oedd  esgobion 
Protestanaidd  yr  Iwerddon  yr  adeg  yma  wedi  dyíod  i'r  golwg  fel 
arweinwyr  i  geisio  dwyn  oddiamgylch  íesurau  a  chynlluniau  i  welli 
sefyilfa  gymdeithasol  yr  holl  genedl  Wyddelig.  Ond  yr  oedd  Berkeley 
mor  annibynol  ei  feddwl  fel  na  chai  dim  byd  felly  sefyll  ar  ei  fifordd  ef 
i  weithio  allan  argyhoeddiadau  ei  feddwl  ac  i  gyâawni  yr  hyn  oedd  ef 
yn  ystyried  oedd  yn  ddyledswydd  amo. 

Bu  sefyllfa  gymdeithasol  ei  wlad  yn  foddion  i  ddwyn  allan  yr  hyn  a 
ystyiia  rhai  y  mwyaí  fifrwythlawn  o  hoU  gyfansoddiadan  Berkeley.  0 
dan  ddylanwad  y  gwahanol  agweddau  oedd  ar  gymdeithas  o4  amgylch, 
arllwysodd  gynnwysiad  ei  feddwl  bywiog  a  gweithgar  mewn  cyfres  o 
ofyniadau.  Galwyd  y  gwaith  hwn  o'i  eiddo  yn  Querist,  a  daeth  y  rhan 
gyntaí  allan  yn  1736.  Cyhoeddwyd  ef  yn  ddienw,  dan  olygiaeth  ei  hen 
gyfaill  Dr.  Madden,  Dublin.  Yr  oedd  Madden,  gyda  Thomas  Prior, 
wedi  bod  yn  foddion  i  sefydlu  Gymdeithas  Dublin  er  ys  ychydig  flyn- 
yddau  yn  ol,  amcan  yr  hon  ydoedd  lledaenu  y  celfyddydau  a'r  gwyddon- 
au  yn  yr  Iwerddon ;  ac  y  mae  y  wlad  hono  yn  bur  ddyledus  hyd  y  dydd 
heddyw  i'r  Gymdeithas  ddaionns  hon.  Yr  oedd  y  Çuerist  wedi  ei 
fwriadu  i  gynnorthwyo  eu  hymdrechion,  a  chafwyd  allan  wedi  hyny  ei 
fod  wedi  gwneyd  gwasanaeth  mawr.  Yr  oedd  gwelliant  pwysig  wedi 
eymeryd  lle  yn  amgylchiadau  yr  Iwerddon  erbyn  tua  chanol  y  ganrìf 
ddiweddaf,  yr  hyn  a  ellir  ei  olrhain  mewn  rhan  i  ddylanwad  Gymdeithas 
Dublin  a'r  Çuerist,  ac  mewn  rhan  hefyd  i  wladgarwch  Deon  Swift. 
Gyhoeddwyd  yr  Ail  Ran  o'r  Querist  yn  Mehefin  1736.  Yn  ystod  y 
flwyddyn  yma  hefyd  y  cyhoeddwyd  pregeth  gan  Berkeley,  yn  dwyn  yr 
enw,  Pregeth  yn  cael  ei  chyfeirio  at  Ynadon  a  Dynion  mewn  Äwdurdod, 
wedi  cael  ei  hachon  gan  Benrhyddid  ac  Annuwiaeth  yr  Amseroedd.  Y  mae 
y  cyfansoddiad  hwn  yn  dwyn  nodwedd  ddadleugar,  yn  debyg  i'w  ysgrü- 
eniadau  yn  erbyn  y  Ehyddfeddylwyr  yn  y  Guardian  a'r  Alciphron,  ond 
gyda  chyfeiriad  uniongyrchol  at  weithrediadan  y  cwmni  dirmygus  a 
alwent  eu  hunain  yn  Blasters,  y  rhai  oeddynt  yn  tynu  cryn  lawer  o  sylw 
yr  adeg  yma.  Gwnaeth  y  Drydedd  Ban  o'r  Querist  eì  hymddangosiad 
yn  Mawrth  1737,  a  dyma  y  rhan  olaf  a  gyhoeddwyd. 

Yn  mis  Tachwedd,  1737,  cawn  Berkeley  yn  cael  ei  dderbyn  yn  aelod 
0  Dŷ  yr  Arglwyddi  yn  Dublin.  Y  mae  ei  fod  am  dros  dair  blynedd 
wedi  ei  neiUduo  yn  Ësgob  heb  gymeryd  ei  le  yn  y  Senedd  yn  brawf 
ychwanegol  o'i  duedd  gynnyddol  at  lonyddwch  ac  unigrwydd.  Nìd  oes 
genym  hanes  ei  fod  wedi  siarad  ddim  ond  onwaith  yn  y  Tý,  a  hyny  yn 


BSGOB   BEBEBIiElT.  dO^ 

erbyn  Cymdeìthas  y  Blasters  yn  Dublìn.  Gaíodd  ei  araeth  dderbyniad 
brwdfrydig.  Yr  oedd  teulu  Berkeley  gydag  ef  yn  Dublin  y  pryd  yma, 
ond  dycbwelodd  ef  a  hwythau  yn  ol  i  fwynhâu  tawelwch  pentref  Cloyne 
yn  gynnar  yn  hai  1738  ;  ac  nid  oes  genym  hanes  ei  iod  wedi  myned  tu 
allan  i  derfynau  ei  esgobaeth  byth  wedi  hyn.  Cysegrodd  ei  hun  i'w 
gymydogaeth  a'i  fyíyrgell  yn  fwy  nag  erioed. 

Yn  1741—42  ymwelwyd  â  Swydd  Cork  gyda  newyn  ac  afìechyd 
mawr,  ac  yr  oedd  calon  Esgob  Cloyne  yn  rhy  dyner  i  allu  peidio  teimlo 
oddiwrth  seiyllía  y  dyoddefwyr  o'i  ddeutu.  Bu  yr  ymaríeriad  a'r 
profíad  gaiodd  yn  America  yn  foddion  i  arwain  ei  feddwl  at  rìnweddau 
meddyginiaethol  dẃr  tar,  Arferai  ddarllen  a  myfyrio  ynghylch  dẁr  tar 
yn  ei  lyirgell  a'i  rodfeydd  oddeutu  Cloyne,  a  thrwy  hyn  dyínhäwyd 
argraffiadau  athronyddol  ei  flynyddoedd  cyntaf.  Cynnyrchwyd  cyfres 
0  ieddyliau  trwy  hyn,  y  rhai  oeddynt  y  rhai  mwyaf  cywrain  yn  hanes 
meddyliol  hyd  yn  nod  Berkeley  ei  hunan.  Yr  oedd  ei  ieddwl  yn 
ymhyfrydu  yn  y  cywrain,  a  darllenai  lawer  yn  y  cyfeiriad  yma.  Yr 
oedd  ei  gasgliadau  oddiwrth  egwyddorion  pethau  yn  llawer  mwy 
ëang  a  dwfn  nag  yr  oeddynt  yn  ei  flynyddoedd  cyntai,  a  hwyrach  nad 
oeddynt  mor  eglur  a  hyny  yn  dilyn  ei  ymwneyd  â  dysgawdwyr  Groeg- 
aidd  a  Dwyreiniol. 

Yn  1744  daeth  Berkeley  yn  iwy  i*r  golwg  nag  yr  oedd  wedi  bod  o 
gwbl  er  pan  ydoedd  wedi  ymsefydlu  yn  Cloyne.  Bu  i'w  ymdrechion 
h\  meddyg  yn  Imokilly  benderiynu  cyfeiriad  ei  ddarllen  a'i  astudiaeth 
mewn  ffordd  bur  nodweddiadol  o  hono  ei.  Yr  oedd  yn  ymroddedig  i 
ddŵr  tar  er  ys  rhai  blynyddau.  Yr  oedd  wedi  clywed  am  ei  rinweddau 
iachâol  er  pan  iuasai  yn  ngwlad  yr  Indiaid  yn  Ngogledd  America,  ae 
yn  awr  meddyliodd  am  dano  iel  meddygìniaeth  ar  gyier  yr  anhwylderau 
ag  oedd  yn  dilyn  y  newyn  yn  nghymydogaeth  Cloyne.  Bu  i'w  Iwydd- 
iant  ymddangosiadol  gyda  rhai  mathau  o  afìechyd  ei  arwain  i  wneuthur 
prawf  arno  gyda  rhai  eraiU,  ac  yr  oedd  ei  effeithiolrwydd  yn  llawn 
cymaint  gyda'r  rhai  hyny.  Arweiniodd  hyn  ef  i  chwilio  i  mewn 
i'r  achosion  o'i  effeithiolrwydd.  Cafodd  foddlonrwydd  i'w  ieddwl,  fel  y 
tybiai  ef  fod  tar  yn  cynnwys  rhan  iawr  o'r  elfen  fywydol  yn  y  greadig- 
aeth,  ac  mai  dwir  ydoedd  y  toddydd  (menstruum)  trwy  ba  un  y  gellid 
tynu  yr  elfen  yma  allaa  o  hono,  a'i  drosglwyddo  i  lysiau  a  chyrff 
aniieiliaid  a  dynion.  Daeth  i  gredu  iod  dẁr  tar  yn  feddygîniaeth 
gyffredinol  ar  gyier  pob  afíechyd  ag  yr  oedd  y  rhan  iywydol  o'r  gread- 
igaeth  yn  ddarostyngedig  iddo.  Yr  oedd  yn  llawenhâu  yn  yr  olwg  ar 
ddarganfyddiad  trwy  ba  un,  iel  y  tybiai  efe,  y  gellid  lliniaHi,  os  nad 
llwyr  wella,  holl  anhwylderau  y  by  wyd  marwol,  a  darganiyddiad  ag  oedd 
i  daflu  i'r  cysgod  bob  darganiyddiad  arall  ddaethai  i'r  golwg  erioed,  ac 
oedd  hefyd  i  agor  byd  newydd  o  ddedwyddwch  o  flaen  dynolryw. 

Nid  oedd  dim  brwdfrydedd  yn  iwy  tebyg  o  gymeryd  meddiant  o 
galon  ddyngarol  fel  yr  eìddo  Berkeley  na  brwdfiydedd  gyda  mater  fel 
hwn.  Y  mae  corff  a  meddwl  ŵedi  eu  cysylltu  yn  y  fath  fodd  fel  y  mae 
yr  hyn  sydd  yn  tueddu  i  gryfhâu  iechyd  y  cyntaf  yn  rhoddi  mantais  i 
weithgarwch  deallol  a  chynnydd  ysbrydol  yr  olaf.  Yr  oedd  efe  ei 
hunan  wedi  bod  yn  dyoddei  er  ys  blynyddau  oddiwrth  gyfuniad  o 
amryw  anhwylderau,  yr  hyn  oedd  wedi  ileihäu  llawer  ar  yr  yni  a'r  by w- 
iogrwydd  oedd  yn  nodweddu  ei  flynyddoedd  cyniai.    Yn  awr  yr  oedd 


808  SSaOB  BKBKALB7. 

yn  creda  y  gallasai  efe  ei  han  gael  adferiad.  O'r  braidd  na  chreodd  hyn 
gymaint  o  frwdfirydedd  yn  ei  íeddwl  o  blaid  dŵr  tor  ag  a  greasai  y  cyn- 
Uan  o  gael  coleg  yn  Bermada  again  mlynedd  cyn  hyn.  Dwc  tar  oedd 
ei  ddrychíeddwl  mawr  ef  am  y  deaddeng  mlynedd  diweddaí  o'i  oes. 
GoBodwyd  i  fyny  offerynau  i'w  wneyd  yn  un  o  ystafelloedd  ei  dý. 
Dyma'r  feddyginiaeth  a  arferai  yn  ei  deula,  ac  ymdrechai  i  gael  gan  ei 
gymydogion,  ac  yn  wir  gan  bawb,  ei  mabwysiada. 

Ond  yr  effaith  íwyat  parhâus  a  gynnyrchwyd  gan  zel  a  brwdfrydedd 
Berkeley  gyda  dŵr  tar  ydoedd  y  gwaith  a  gyhoeddwyd  ganddo  yn  dwjn 
yr  enw,  A  Ghain  of  Fhilosophical  Reflexion8  and  Enguiries  conceming 
the  Virtues  of  Tar-Water,  and  divers  other  subjects  connected  togeíher 
and  arising  from  one  another,  Dywedai  fod  y  gwaith  hwn  o'i  eiddo 
wedi  costio  mwy  o  feddwl  ac  ymchwiliad  iddo  na  dim  arall  a  gyhoedd- 
wyd  ganddo  erioed;  ac  erbyn  chwilio  i'w  gynnwysiad,  nid  ydym  jn 
synn  at  y  fath  ddywediad.  Y  mae  y  Uyír  yn  llawn  fifrwyth  wedi  ei 
gasglu  yn  Uwybrau  dyeithr  gwyddoniaeth  ac  athroniaeth.  Y  mae  ei 
duedd  gynnyddol  tuag  at  Blatoniaeth  a'i  ymlyniad  wrth  Athroniaeth 
Eoegaidd,  y  rhai  sydd  yn  dyfod  i*r  golwg  mewn  rhan  yn  yr  Alciphron, 
i'w  gweled  yn  amlwg  iawn  yn  y  *'  Myfyrdodau  Athronyddol "  hyn. 

Cynnyrchodd  effeithiolrwydd  tybiedig  dŵr  tar  fel  meddyginiaeth 
gyffredinol,  ddamcaniaeth  yn  ei  feddwl — sylfaenedig  ar  hanes  athron- 
iaeth  yr  hen  oesoedd,  a  chanlyniadau  tybiedig  ymchwiliadau  meddjgol 
hen  a  diweddar, — yr  hon,  trwy  ry  w  draws-symudiadaa  rhyfedd  a  esgjn- 
odd  oddiwrth  ysbryd  bywydol  llysiau  ac  anifeiliaid  at  ysbryd  bywydol  y 
greadigaeth,  ac  yna  at  ddibyniad  by wyd  yn  ei  holl  ffurfìau  ar  Feddwl. 
Fel  hyn  arweiniwyd  Be|:keley  yn  ei  hen  ddyddiau  i  dreìddio  yn  ddjín- 
ach  i  berthynasan  anghenrheidiol  meddwl  a  phethau  gweledig,  y  rhai 
oedd  wedi  cael  Uawer  o'i  sylw  yn  nwyíìant  ei  flynyddoedd  cyntaí.  Y 
canlyniad  o  hyn  fu  cael  cyíres  o  *'aids  to  reflection"  ar  Natur,  ar 
Amser  a  Lle,  Bhyddid  yr  Ëwyllys  ac  Anghenrheidrwydd,  Mater  a 
Ffurf,  Enaid  Pethau,  a  Dirgeledigaethau  anesboniadwy  y  Duwdod«  j 
rhai  oedd  yn  rhedeg  y  naill  i'r  llall  yn  y  duU  mwyaf  annysgwyliadwj, 
a'r  rhai  oedd  yn  gorwedd  yn  guddiedig  yn  athroniaeth  yr  hen  oesoedd. 

Ni  ddarfu  yr  un  o  weithiau  Berkeley  dyna  sylw  mor  gyflym  a'r 
gwaith  hwn.  Achoswyd  hyny,  nid  yn  gymaint  gan  yr  athroniaeth  oedd 
yn  gynnwysedig  ynddo,  ond  gan  yr  hyn  ydoedd  yn  addaw  mewn  ystjr 
íeddyginiaethol.  Gyhoeddwyd  ail  argraffîad  o  hono  ymhen  jchjdig 
wythnosau  ar  ol  i'r  argraffiad  cyntaf  ddyfod  allan,  a  galwyd  ef  wrth  jr 
enw  Siris,  Ymhen  oddeutu  mis  siaredid  mwy  am  ddŵr  tar  nag  am 
bob  meddyginiaeth  arall  gyda'u  gilydd,  trwy  Loegr  yn  gystal  a'r 
Iwerddon.  Sefydlwyd  gweithfaoedd  i  barotoi  dŵr  tar  yn  Llandain, 
Dnblin,  a  Ueoedd  eraiU,  yn  ystod  yr  haf  cyntaf  ar  ol  cyhoeddiad  j 
Siris.  Teimlodd  y  meddygon  proffesedig  gryn  eiddigedd  at  yr  esgob 
galluog  oedd  wedi  bod  mor  feiddgar  a  sangu  eu  daear  waharddedig  hwj. 
Ysgriíenwyd  traethodau  yn  erbyn  y  feddyginiaeth  newydd,  y  rhai  fa 
yn  achlysur  i  eraill  gael  eu  hysgrifenu  o'i  phlaid.  Ymdaenodd  y  son 
am  rinweddaa  dŵr  tar  ymhell  ac  yn  agos.  Cyfìeithwyd  y  Siris  jn 
faan,  yn  gyfan  neu  mewn  rhan,  i'r  Ffrancaeg,  Ellmynaeg,  Isellmynaeg, 
àc;  dadleuid  ei  athrawiaethau»  a  sefydlwyd  gweithfaoedd  i  barotoi 
dŵr  tar  mewn  gwahanol  ranaa  o  £wrop   ac  Amerìca.      Yr   oedd 


ESâOB  BJBBKBIJBt.  809 

Berlceley  ei  han  wedî  ymgolli  yn  ei  hoffder  at  a'i  ymddiried  mewn  dŵr 
tar,  ac  y  mae  yn  ymddangos  ei  fod  wedi  Uwyddo  i  dynu  sylw  rhan 
helaeth  o'r  byd  ato. 

Dengys  y  Uinellaa  canlynol,  y  rhai  a  anfonwyd  mewn  llythyr  gan 
Berkeley  at  ei  hen  gyíaiU  Prior,  fel  yr  oedd  ei  feddwl  wedi  ei  lynca 
i  fyny  gan  ei  bwnc : — 

"  To  drmk  or  not  to  drìnk )    That  is  the  donbt, 
yfitìì  pro  and  eon  the  leam'd  wonld  niake  it  ont. 
BritonSf  drinlc  onl  the  jolly  preUte  criea  : 
What  the  prelate  persnades  the  doctor  denies. 
Bnt  why  need  the  parties  so  leamedly  fight, 
Or  choleric  Jnrin  so  fiercely  indite  ? 
Snre  onr  senses  can  tell  if  the  liqnor  be  right. 
What  agrees  with  his  stomach,  and  what  with  his  head, 
The  drinker  may  feel,  thongh  he  can't  write  or  read. 
Then  anthority  's  notìiing :  the  doctors  are  men : 
And  who  dririìcs  tar'toater  mll  drmk  U  again," 

Ond  er  hoU  írwdfrydedd  Berfceley  gyda  dẃr  tar,  yr  oedd  hefyd  yn 
teimlo  dyddordeb  ac  yn  cymeryd  rhan  mewn  symudiadaa  cym- 
deithasol  eraül.  Daría  i  symadiad  y  Tywysog  Charles  Edward,  yn 
1745,  fod  yn  achlysar  iddo  ysgrifena  Llythyr  at  Babyddion  Gloyne,  yr 
hwn  oedd  yn  llawn  o  ysbryd  dyogarol  a  rhyddfrydig.  Cafodd  y  Uythyr 
hwn  ledaeniad  helaeth  yn  y  Dublin  Journal  a  chyhoeddiadaa  eraill,  a 
ba  yn  íoddion  i  attal  llawer  o'r  Gwyddelod  Pabaidd  rhag  ymano  â'r 
marchog  ieoanc. 

Ba  gwladgarwch  digymhar  Berkeley  yn  foddion  i'w  ddwyn  i  sylw 
larll  Chesterfìeld,  yr  hwn  a  wnaed  yn  Arglwydd-Baglaw  yr  Iwerddon 
yn  Awst  1745.  Yn  ystod  ei  weinyddiaeth  fer,  mwynhaodd  yr  Iwerddon 
heddwch  a  llwyddiant  anaríerol.  Yr  oedd  yr  Arglwydd-Eaglaw  newydd 
yn  medda  adnabyddiaeth  lled  drwyadl  o  werth  cymeriad  Esgob  Cloyney 
ac  yr  oedd  yn  awyddas  i'w  osod  mewn  esgobaeth  íwy  enniUíawr.  Fel 
hyn  y  djwed  bywgraffydd  Chesterâeld:  <*Yn  faan  wedi  i  Arglwydd 
Chesterfield  ddychwelyd,  wedi  iddo  am  y  tro  cyntaf  fod  yn  Uysgenadwr 
yn  Holland,  anrhegwyd  ef  gan  Dr.  Berkeley  â'r  Minute  Philosopher,  yr 
hwn  oedd  newydd  ei  gyhoeddi,  ac  oedd  yn  derbyn  cymeradwyaeth 
anghyffredin.  Yr  oedd  ei  Arglwyddiaeth  yn  prìsio  yr  awdwr  yn  fwy  na'r 
llyfr,  a  phan  y  daeth  i  Dablin,  yn  y  meddiant  o'r  galla  a'r  awydd  i 
wobrwyo  teilyngdod,  defnyddiodd  y  cyfleasdra  cyntaí  i  ddangos  ei  barch 
at  y  íaÓi  gymeriad  gwerthfawr  a  Berkelcy,  a  chynnygiodd  ei  ddyrchafa  i 
esgobaeth  Clogher,  yr  hon  oedd  yn  llawer  mwy  o  werth  nag  un  Cloyne. 
Ond  ni  chaiodd  y  iath  gynnygiad  effaith  yn  y  byd  ar  athronydd  nad 
oedd  dim  bychander  yn  perthyn  iddo.  Nid  allasai  ddyoddef  y  drwg- 
dybiaeth  o  fod  wedi  cael  ei  Iwgrwobrwyo  i  ysgrifenn  yn  mhlaid  y  lly w- 
odraeth,  ac  íelly  gwrthododd  gymeryd  ei  ddyrchafa."  Y  mae  yn 
ymddangoB  ei  fod  wedi  dyweyd  wrth  ei  wraig,  yn  faan  wedi  iddynt 
ymsefydla  yn  Cloyne,  *'  mai  eî  benderíyniad  ydoedd  peidio  byth  newid 
ei  esgobaeth;  oblegid  fel  y  cyfaddeiodd  wedi  hyny  wrth  Archesgob 
Toam  a'r  diweddar  larll  Shannon,  ei  iod  ef  yn  gynnar  mewn  bywyd 
wedi  cael  y  byd  o  dan  ei  draed»  a'i  íod  yn  gobeitíiio  cael  sathra  amo 
hyd  ei  íjnydaa  olaf." 


310 '  RSySOB  BBBfiEIJBT. 

Yíi  174d  cyhoeddodd  Berkále]r  Wiyfd'  ta  the  Wífe^  T  maer  ym  y 
cjfoiiaoddiad  ymao'iíeiddo  yntcrynhoi  yslHryd  y  Querist  ntenn  fííai  o 
apêl  at  offeiriaid  Pabaîdd  yr  Iwerddon,  am  iddynt  bregethir  efángyl 
gweithredoedd:  a  hnnanymddibyDÌad  i'w  praidd.  Y  mae  rhai  ayniadia 
ynddo  tebygi'r  rhai  gjhoeddasid  ganddo  ddeng.nìlynedd  ar  hagaán.yn^ 
ol  yn  ei  "Anerchiad  i  Bobl  Prydain  Fawr."  Yr  oedd  yffáith.fodTr 
apêl  esgobyddol  yma  yn  cael  ei  gwneyd  at  y  rhai  ag  yr  oedd  mwyafrií  y 
boblogaeth  yn  yr  Iwèrddon  yn^eacydáabod  fel  en  harwein'wyr  moesol 
ac  ysbrydol,  yn  gydweddol  hoUol  ä  syniadan  rhyddfrÿdig  a  chalon  ëang 
esgob  Berkeley.  Oafodd  yr  engraifflì  yma  o  hynawsedd  a  rhyddfrydig- 
rwydd  ddylanwad  daioii,ns  iawn  ar  íeddyliau  yr  offeiriaid  Pabaidd.  Yr 
oeddynt  yn  dadgan  pob  parodrwydd  i  gydweitàîo  â'a  brodyr  Protestan- 
aidd.  Dychwelasant-  en  diolchgarwch  diffúant  Vt  awdm.teilwng  yn  y 
Dublin  Journàl,  gan  aiçrhâa  iddo  ea  bod  yn  bendérfynol  o  gydsynio  hyd 
eithaf  ea  gallu  â  .phob  maaylioa  oedd  yneael  eu  cymantdwyo  yn-yr 
"Anerchiad." 

Yn  1750  cyhoeddodd  draethodyn  bychan  o'r  enw  Maxms  of  Fatntít- 
ism,  Y  mae  yn  arddángos  yr  un  ysbryd  a'r  Querist  a'r  Word  to  the 
Wise.  Yn  y  flwyddyn  ddilynol  amgylehynid  eisteddfa  esgobol  Gloyae 
â  chymylaa  a  thywyllẁch.  Yr  oedd  yr  hen  athronydd  yn  cael  ei  flina 
gan  gydgyfarfyddiad  o  amryw  anhwylderau,  ac  ymwelodd  brenis  y 
dyohrynîadan  â'i  denlu.  Bu  farw  WiUiam,  ei  hoflns  fab,  yr  hwn,  fel  y 
dywedir,  oedd  yn  fachgen  prydẃeddol  a  gallnog.  '*Tybid/'  meddiú 
Stock,  "  fod  y  golled  wedi  taro  yn  rhy  agos  at  galon  y  tad."  Dyma  y 
rhwygiad  mawr  cyntaf  yn  y  tenlu.  Y  mae  y  dyfyniad  o'r  llythjT' 
teimladwy  sydd  yn  canlyn,  yr  hwn  a  anfonwyd  gan  Berke]ey  at  Esgob 
Benson,  neu  Arglwydd  Egmont,  yn  cyfeirio  at  y  brofedigaeth  hon. 
Gaiff  y  darllenydd  y  fantaia  o  adnabod  teimlad  Berkeley  yn  yr  am- 
gylchiadj  trwy  gael  y  dyfyüiad  hwn  o'i  lythyr  yn  ei  eiriau  ef  ei  hon. 
Fel  hyn  y  dywed: — "I  was  a  man  retired  from  the  amaseme&t  of 
politics,  Tisits,  and  what  tbe  world  calls  pleasure.  I  had  a  ììtúé  finend, 
educated  always  under  my  own  eye,  whose  painting  delighted  -me, 
whose  musio  ravished  me,  and  whose  liyely,  gay  spirit  was  a  continaal 
feast.  It  has  plëased  God  to  take  him  hence.  God,  I  say  in  merey, 
hath  deprived  me  of  this  pretty,  gay  plaything.  Hie  parts  and  personi 
his  innocenee  and  piety,  his  particularly  uncommon  affection<  for  me, 
had  gained  too  much  npon  me.  Not  content  to  befond  of  him»  I  was 
vain  of  him.  I  had  set  my  heart  too  mnch  upon  him— more  perhaps 
than  I  ought  to  haye  done  upon  anything  in  this  world." 

Dylid  dy  weyd  yn  y  fan  hon  mai  un  o'r  prif  bethau  oedd  yn  gwefaiyddit 
hyfrydwch  i'w  feddwl  yr  adeg  yma  ydoedd  addysgiad  ei  blant, — trí  mab 
ae  un  ferch.  Yr  oedd  y  palas  esgobol  yn  Gloyne  yn  cael  ei  droi  yn  fath 
o  goleg  i  hiliogaeth  y  preswylydd  dysgedig ;  ac  yn  yr  addysg  -a  gyf- 
renid  iddynt,  amcenid  eu  cadw  *'yn  ddifrycheulyd  oddiwrüi  y  byd.*' 
Addysgodd  Berkeley  hwynt  ei  hunan  tra  y  gallodd,  a  phan  aetìi  yn  hen 
ac  yn  wael,  dywedîr  mai  an  o'i  brif  ofalon  ydoedd  addysg  ei  blantto 

Yn  faim<  wedi  hjn,  teimlai  awydd  ì  adael  Gloyne  a  myned  i  fywi 
Bydyehain ;  ae  yr  oedd  yn  anhawdd  iddo  f eddwl  am  le  mwy  cydiliiff« 
ä'i  daeddifldaiir  Yr  oedd  yr  addÿsg^  ag  oedd  el  fab  ^Geotge  wecK 
dderbyn  adref  wedi  bod  yn  foddion  parotöad  iddo  i  fyiied>i  btíifdgol,  aa 


ESaOfi  BBBKELBT.  811 

jr  oedd  ei  dàd  yn  benderfynol  o'i  anfon  1  Bydyebain  yn  hytradli  nag  i 
Dablin:  Dywed  Stock  **fod  Berkeíey  yn  benderíynol  o  dreulio 
gweddill  ei  ddyddiau  yn  Bhydychain,  gyda'r  amcan  o  foddhâu  ei  awydd 
am  fod  mewn  unigedd  dysgedig  yn  ystod  ei  hen  ddyddiau.  Yr  oedd  yr 
awydd  yma  yn  Uon'd  ei  feddwl  bob  amser,  a  dyma  oedd  un  o'r  cymhell- 
ion  a'i  harweiniodd  i  ffurfio  et  gynllun  gyda  golwg  ar  Bermuda.''  Fel  as^ 
yr  oedd  arno  eisieu  rhoddi  i  fyny  ei  ddeoniaeth  yn  17â4,  felly  yr  oedd 
amo  yn  awr,  yn  1753,  eisieu  rhoddi  ì  íyny  ei  esgobaeth.  Oynnygiodd 
newid  ei  esgobaeth  yn  Cioyne  am  ganoniaeth  yn  Bhydychain.  Gan  na 
íu  yn  Uwyddiannus  yn  hyn,  anfonodd  at  Ysgriíenydd  y  Llywodraeth, 
a  chynnygiodd  roddi  ei  esgobaeth  i  fyny  yn  hollol.  Daríu  i'r  fath 
gynnygiad  gynhyríu  chwilfrydedd  Sior  II.,  a  phan  ddeallodd  pwy  oedd 
wedi  gwneyd  y  cynnygiad,  dywedodd  y  caí  Berkeley  farw  yn  esgob  er 
ei  waethaf  ef  ei  hun,  ac  y  cai  fy w  yn  y  man  y  mynai. 

Yn  Awst,  1753,  gadawodd  Berkeley  Gloyne,  ac  ni  ddychwelodd  yno 
mwy.  Tnisefydlodd  ef  a'i  deulu  yn  Bhydychain  mewn  tŷ  yn  Holy well 
Street,  yn  agos  i  erddi  y  Goleg  Newydd.  Y  mae  yn  sicr  braidd  fod 
Berkeley  wedi  bod  yn  Bhydychain  cyn  hyn,  ac  yr  oedd  amryw  yno  yn 
awr  ag  yr  oedd  ef  yn  gydnabyddus  â  hwy.  Yr  oedd  ei  gyfaiU  Dr. 
Oonybeare  yn  Ddeon  Eglwys  Orist,  ac  i'w  ofal  ef  yr  ymddiriedodd  ei 
fab.  Markham,  yr  hwu  »  ddaeth  wedi  hyn  yn  Archesgob  Efrog, 
ydoedd  athraw  ei  fab,  ac  yr  oedd  ef  a  Berkeley  yn  gyfeillion  mawr. 
Byddaí  George  Home,  awdwr  yr  Esboniad  ar  y  Psalmau,  yr  hwn  oedd 
y  pryd  hwn  yn  Gymrawd  o  Goleg  Magdalen,  yn  ymweled  â  Berkeley 
yn  bûr  fynych.  Yr  oedd  Secker  hefyd  wedi  bod  yn  dal  esgobaeth 
Bhydychain  am  âynyddoedd  lawer,  ac  yn  1750,  pan  symudwyd  Butler 
i  Durham,  ychwanegwyd  Deoniaeth  St.  Paul  iddo.  Oddiwrth  y  ffeith- 
iau  hyn,  fe  ganfyddwn  fod  Berkeley  ymysg  amryw  oedd  ef  yn  adnabod. 

Tra  yr  oedd  Berkeley  yn  symud  o*r  Iwerddon  i  Loegr,  yr  oedd 
angea  yn  brysur  yn  symud  ei  hen  gyfeillion  o  fyd  o  amser  i'r  byd 
tragywyddol.  Ychydig  amser  cyn  iddo  adael  Gloyne,  bu  farw  Esgob 
Butler  yn  Bath,  Ue  yr  oedd  Bensou,  ar  gais  Secker,  yn  ei  wylied  yn  ei 
oriaa  olaf.  Tynodd  awdwr  enwog  y  Gyfatebiaeth  ei  anadl  olaf  Meheûn 
16,  1769,  a  dẁr  taTf  yn  ol  tystiolaeth  Benson,  oedd  y  feddyginiaeth 
ddîweddaf  a  arferwyd  yn  ystod  ei  aâechyd.  Bu  Benson  ei  hun  farw  yn 
fuan  wedi  hyn.  Yr  oedd  y  blinder  a'r  pryder  yn  ormod  iddo,  a  chy- 
merwyd  yntau  ymaith  Awst  80.  Nid  oes  genym  brofion  fod  Berkeley 
a  Buäer  wedi  bod  yn  rhyw  gyfeillion  mawr,  ond  yr  oedd  Berkeley 
a  Benson  wedi  bod  yn  cyfeillachu  a  gohebu  â'u  gilydd  am  ddeng 
nüynedd  ar  hugain.  O'r  braidd  yr  oedd  Berkeley  wedi  ymsefydlu  yn 
eì  gartref  newydd  pan  y  daeth  y  brofedìgaeth  hon  i'w  gyfarfod. 

Gresyn  fod  hanes  Berkeley  yn  Bhydychain  mor  guddiedig  oddi- 
wrthym.  Ni  ddarfu  iddo  wneyd  argraffîadau  Ilëol  dyfnion  yn  unman 
lle  y  bu,  ac  yn  awr  yr  oedd  yn  f wy  meudwyaidd  ei  fywyd  nag  arferol,  a 
hyny  oblegid  afiechyd  a  henaint.  Y  mae  dyn  yn  teimlo  yn  ofidus  nad 
aUai  gydfyw  âg  ef  am  ychydig  mewn  Ile  fel  hwn,  er  fod  hyd  yn  nod 
Bhydyehain  yr  adeg  yma  yn  byw  i  raddau  mawr  ar  ogoniant  y  gor- 
phenoly  ac  yr  oedd  y  chwyldroadaa  meddyliol  a  chrefyddol  gymerodd  le 
ynddi  wedi  hyn  yn  awr  yn  guddiedig  yn  nhywyllwch  y  dyfodol.  Yr 
oedd  yn  drai  ar  ddyageidiaelä'  yr  yàgoHon,-  ac  ychydig  o  feddytgarwch 


dld  BSaOB   BEB^BLBt. 

athronyddol  oedd  yno,  ac  yn  wir  yn  nn  man  arall  yn  Lloegr.  Nid 
oedd  marweidd-dra  y  genedlaeth  hono  ddim  ond  megys  yn  dechreu 
cael  ei  gynhyrfu  gan  zel  grefyddol  Wesley,  pregethau  yr  hwn,  ychydig 
o  âynyddoedd  yn  âaenorol,  oeddynt  yn  dynoethi  by wyd  ysgafn,  diamcan 
y  prifysgolion,  gyda  hyfdra  fel  yr  eiddo  prophwyd.  Pa  fodd  bynag,  yr 
oedd  Adam  Smith,  awdv«rr  y  Wealth  oý  Nations,  wedi  myned  yno  i 
astudio  ychydig  âynyddoedd  yn  gynt,  ac  yn  Ëbrill  y  âwyddyn  hon 
(1753),  cawn  fod  Edward  Gibbon,  yr  hwn  wedi  hyny  a  ysgrifenodd 
Hanes  Ymberodraeth  Bhufain,  wedi  myned  i  mewn  i  Goleg  Magdalen 
i  dreulio  pedwar  mis  ar  ddeg,  y  rhai,  yn  ol  ei  dystiolaeth  ef  ei  hun, 
"  oeddynt  y  rhai  mwyaf  diwaith  a  difudd  yn  ystod  ei  hoU  fy wyd." 

Ychydig  0  amser  fu  Berkeley  yn  Bhydychain,  oblegid  lonawr  14, 
1753,  cawn  fod  ei  enaid  mawr  wedi  ehedeg  i'r  byd  ysbrydol.  Ar  y 
diwrnod  crybwylledig,  ac  yr  oedd  hwnw  yn  Sabbath,  yr  oedd  Berkeley 
yn  gorphwys  ar  y  sofa  yn  ei  dŷ  yn  Holywell  Street,  a4  deuln  yn  ei  am- 
gylchynu.  Yr  oedd  y  wraig  wedi  bod  yn  darllen  yn  uchel  i'r  teulu  ran 
o'r  bymthegfed  bennod  o'r  epistol  cyntaf  at  y  Oorinthiaid,  ac  yr  oedd 
yntau  wedi  bod  yn  gwneyd  sylwadau  ar  yr  adran  a  ddarllenid.  Aeth 
ei  ferch  yn  fuan  wedi  hyn  i  gynnyg  te  iddo.  Tybiodd  yr  eneth  ei  fod 
yn  cysgu,  ac  amcanodd  ei  ddeffro;  ond  nid  allodd,  am  ei  fod  wedi 
syrthio  i  afael  cwsg  nad  oes  deffro  o  hono  hyd  ganiad  yr  udgom 
diweddaf.     lonawr  yr  âOfed  claddwyd  ef  yn  nghapel  Eglwys  Orist. 

Yr  oedd  Berkeley  yn  meddu  ymddaDgosiad  prydferth  o  ran  eì  ber- 
son ;  yr  oedd  o  daldra  cyffredin,  gyda  gwyneb  llawn  a  braidd  yn  grwn, 
pryd  goleu,  gyda  llygaid  duon  treiddgar,  aeliau  mawrion,  gyda  chyf- 
lawnder  o  wallt,  a  hwnw  braidd  yn  oleu.  Yr  oedd  meddylgarwch  a 
symlrwydd  yn  argraffedig  ar  ei  wynebpryd,  ac  yr  oedd  yn  naturíol  yn 
gryf  a  by wiog ;  ond  yr  oedd  ei  gorff  cadarn  wedi  ei  dynu  i  lawr  yn  fawr 
yn  ddiweddar  gan  efrydiau,  aâechyd,  a  siomedigaethau.  Y  mae  hanes 
ei  fywyd,  ei  lythyrau,  a  hyd  yn  nod  ei  ddarluniau,  yn  dangos  y  gwa- 
haniaeth  rhwng  yr  hyn  ydoedd  cyn  a'r  hyn  ydoedd  ar  ol  yr  ymgyrch  i 
Bermuda.  Oyfnewidiwyd  bywiogrwydd  aflonydd  y  cyfnod  cyn  ei  aros- 
iad  yn  Ynys  Bhode  gyda'r  amrywiaeth  cymdeithas  a  fwynhëid  ganddo 
yn  Lloegr  ac  ar  y  Oyfandir,  am  unigrwydd  cymhariaethol,  yn  cael  ei 
ddilyn  gan  aflechyd  a  llonyddwch  bywyd  teuluaidd  yn  ystod  y  deunaw 
mlynedd  y  bu  301  Gloyne.  Yr  oedd  yn  ymddangos  yn  fwy  difrifol  a 
myfyrgar  ar  ol  ei  ddychweliad  o'r  America,  ac  yr  oedd  **pethau 
daearol "  yn  coUi  eu  dylanwad  ar  ei  feddwl,  gan  ei  fod  yn  cymdeithasu 
cymaint  yn  fwy  gyda  **  phethau  nefol." 

Y  mae  yn  rhaid  i  ni  gasglu  pa  fath  ydoedd  dullwedd  ei  feddwl  oddi- 
wrth  ei  ysgrifeniadau,  a'r  hanes  anmherffaith  sydd  genym  am  ei  fywyd. 
Tystiolaeth  unfrydol  y  rhai  gafodd  ei  gwmni  ydoedd  fod  ei  ymddyddan- 
ion  a'i  ddull  mewn  cymdeithas  yn  gyfryw  fel  nad  ellid  rhagorí  amynt 
Y  mae  y  rhan  fwyaf  o'i  lythyrau  y  rhai  sydd  ar  gael  yn  dangos  mwy  0 
ansoddau  meddyliau  ei  ohebwyr  nag  o  adnoddau  ei  feddwl  ei  hun.  Nid 
oedd  ei  gyfaill  Thomas  Príor,  at  yr  hwn  yr  ysgrifenodd  gymaint  o 
lythyrau,  yn  gyfryw  fel  ag  i  dynu  allan  ei  alluoedd  ymresymiadol  a 
dychymygol.  Y  mae  dau  o'i  lythyrau  at  Johnson  yn  dangos  beth  ínasai 
ei  ohebiaeth  â  dynion  o  feddyliau  01arke  neu  Butler,  ac  y  mae  yr 
ychydig  sydd  ar  gael  o'i  lythyrau  at  Pope  yn  peri  i  ni  wynfyda  na  foaMÌ 


EtOOB  BEfiKBLBY.  813 

rhagor  ar  gael.  7  mae  ei  lythjran  at  Ddeon  Genrais,  yn  jstod  blyn- 
yddoedd  o  ddyoddef  yn  Cloyne,  yn  pelydrn  gan  arabedd  a  phiydferthwch. 

Tr  oedd  ymhell  o  fod  yn  goegddysgedig.  Yr  oedd  ynddo  gyfuniad 
hapns  o  ddysgeidiaeth  yr  ysgolaig,  athrylith  y  meddwl*  galluog,  a 
gostyngeiddrwydd  y  Oristion.  Tr  oedd  yn  íwy  perffeithlawn  (aceom' 
plühedj  fel  ysgolaig  nag  ydoedd  o  ddwfn.  Gallai  ysgrifena  a  siarad 
Ffrancaeg  yn  rhwydd,  ac  yr  oedd  yn  llawn  mor  gartrefol  yn  yr  Italaeg. 
Yr  oedd  ei  arddulî  Ladinaidd  yn  glir,  esmwyth,  a  chywir.  Yr  oedd  ei 
hoffder  at  ieithoedd  a  Uenyddiaeth  yr  hen  fyd  yn  cael  ei  arddangos  yn 
ei  roddion  a'i  gymunroddion  i  Goleg  Yale  a  Gholeg  y  Drindod,  Dnblin ; 
ac  y  mae  ei  ddyddlyfr  Italaidd,  Aldphron,  .B!r  Sirist  yn  arddangos  ei 
wybodaeth  glasurol  a'i  allu  athronyddol.  Pe  baem  yn  myned  i  farnu  ei 
gydnabyddiaeth  â'r  Uyfrau  Seisonig  goreu  oddiwrth  ei  arddull  ei  hun, 
byddem  dan  orfodaeth  i  ddy weyd  ei  bod  yn  ëang  a  manwl  iawn,  oblegid 
yr  ydym  yn  tybied  na  fethem  pe  dywedem  nad  oes  neb  a  ysgrifenodd 
ryddiaith  o'i  âaen  wedi  rhagori  arno  mewn  purdeb  a  phrydferthwch 
iaith.  Tra  nad  ydyw  yn  dyfod  i  fyny  â  bywiogrwydd  Hobbes  a 
chademid  Swift  yn  y  gangen  hon  o  lenyddiaeih  Seisonig  sydd  yn 
cynnwys  athroniaeth  arddansoddol^  y  mae  yn  tra  rhagori  ar  bawb,  yn 
enwedig  yn  y  gallu  i  gymhwyso  ymadroddion  iaith  gyâredin  er  gosod 
allan  yr  ystyron  athronyddoi  mwyaf  gwych  a'choeth. 

Nid  oes  yr  un  meddyliwr  dansoddawl  (abstract)  yn  yr  ynysoedd  yma 
wedi  dwyn  allan  weithiau  mor  gyfaddas  i  gynnyrchu  adfyfyrdod 
arddansoddol,  ac  ar  yr  un  pryd  i  goethi  y  chwaeth,  goleuo  y  deall,  a 
phuro  y  galon.  Y  mae  ei  athroniaeth  yn  cymeryd  ffurf  gwaith  mewn 
celfyddyd;  ac  os  ydym  yn  cael  ein  siomi  ar  brydiau  oblegid  ei 
amddifadrwydd  o  gadernid  mawr,  yr  ydym  bob  amser  yn  cael  ein  synu 
gan  fawredd  y  cywreinrwydd  sydd  yn  dyfod  i'r  golwg.  Y  mae  yr  hyn 
ddywedodd  Cicero  am  ysgrifeniadau  Plato  ar  anfarwoldeb  yr  enaid,  yn 
bur  gymhwysiadol  at  ysgrifeniadau  Berkeley  ar  bynciau  tebyg:  "Pe 
b'ai  holl  athronwyr  cyffredÌD  y  byd  yn  uno  eu  galluoedd  ynghyd,  nid 
allent  amgyffred  cywreinrwydd  yr  ymresymiad."  Ond  y  mae  yn  rhaid 
dyweyd  nad  ydoedd  yn  wastad  yn  gweled  o  amgylch  yr  anhawsderau  a 
broffesai  symud  ymaith,  a'i  fod  weithiau  gyda  gradd  o  anfoneddigeidd* 
rwydd  yn  osgoi  y  pwnc. 

T  mae  adolygiad  ar  ei  fywyd  yn  ein  hargyhoeddi  fod  rhywbeth  mwy 
sylweddol  yn  ei  nodweddu  nag  idealism  ddychymygol.  Yr  oedd  yma 
ryw  wyth'íen  ymarferol  yn  rhedeg  trwy  ac  o  dan  ei  ddamcaniaethau  a'i 
weithredoedd.  Yr  oedd  hyn  yn  nodweddu  yr  oes  yr  oedd  efe  yn  byw 
ynddi.  A'i  duedd  amlwg  yntau  ydoedd  dwyn  pob  peth — duwinyddiaeth 
B  sefydliadau  cymdeithasol — i  fod  o  ryw  ddefnydd  ymarferol.  Nid  oes 
dim  ammheuaeth  chwaith  gyda  golwg  ar  ddaioni  a  phurdeb  ei  amcan- 
ìon.  Yr  oedd  yr  amcanion  goreu  mewn  golwg  ganddo  yn  yr  hyn  y  bu 
yn  aflwyddiannus  i*w  gyflawni,  yn  gystal  ag  yn  yr  hyn  y  Uwyddodd  i'w 
gyflawni.  Yr  oedd  ganddo  galon  fawr  a  chydymdeimlad  ëang  â'r  ddyn- 
oliaeth.  Y  mae  ei  ysbryd  i'w  ganfod  yn  ei  grefydd.  Yr  ydoedd  yn 
dyfod  i'r  golwg  yn  fwy  yn  y  cy Sawniad  beunyddiol  o'i  ddyledswyddau 
nag  mewn  geiriau  trystfawr ;  oblegid  nid  yn  fynych  y  byddai  yn  siarad 
am  6i  grefydd.  Bu,y  duwiol,  yr  addfwyn,  a'r  athrylithgar  Berkeley 
iyw  a  marw  yn  heddwch  Duw  a  dynion,. 


SUDDIAD   Y   NORTHHJSET. 

Anniwaix  fôr !  er  oael  aberihau  fyrdd» 
Tr  UD  o  hyd  y w  rhaib  dy  eigion  gwyrdd ! 
Yr  un  o  hỳd  ddialgar  ra  dy  lanw, 
Er  trwm  ysbeilio  'r  byw  a  chadw  'r  marw ! 
Tr  nn  dy  wên  o  lyfhder  wedi  brad — 
Dy  grechwen  lawen  megys  o  foddhâd, 
A'th  wên  hudolas  pan  y  swyni  Inoedd 
I  gychwyn  taith  beryglns  hyd  dy  ddyíroedd ! 
Ni  wnaethnm  i  anwiredd,  meddi  di, 
'B  ol  agor  bedd  i  gannoedd  yn  dy  li' ! 
Anniwall  iôr !  er  rhoddi  lyd  i'th  eigion, 
Ni  dd'wedaist  dithan  nnwaith  eto  **  Digon." 

Angora  'r  llong  î  ddysgwyl  tywydd  gwell, 
I  gychwyn  ar  ei  thaith  i  borüiladd  pell ; 
Ac  er  ganafol  hin  o  wlaw  a  gwynt, 
Dysgwyliai  jpawb  Iwyddiannns,  ddifyr  hynt. 

Y  llestr  gref  addawaî  wneyd  ei  rhan, 
I  ddwyn  ei  thrysor  Iwyth  o  làn  i  làn ; 
A  brwydro  yn  orchfygol  eigion  maith, 

A'r  gwyntoedd  oU,  nes  cyrhaedd  pen  y  daith. 
Hi  wnaethai  felly  lawer  tro  o'r  blaen, 
Gan  gadw  ei  chymeriad  heb  ystaen ; 
A  gwir  deilyngu  yr  anrhydedd  Uawn 
A  roddid  ynddi  hi  gan  lawer  iawn. 

Y  cadben  hefyd  oedd  brofedig  ŵr, 

A  dawn  ei  ysbryd  hyf  i  bawb  yn  dŵr 

0  ddiogelwch  rhag  ammheuon  blin, 
Am  fôr  a  thir,  a  holl  ystrywîau  'r  hîn. 

"  Gawn  fordaith  hafaidd,  hyíryd,  ar  ol  hyn, 
Wythnosau  lawer  o  ddifyrwch  gwỳn," 
Dywedai  un  o'r  teithwyr  wrth  y  llall, 

1  bob  trychineb  blin  yn  hollol  ddall. 

"  Cawn  ddyddiau  lawer  o  f  wynhâu  y  môr, 
A  gweled  rhyfeddodau  ei  ystôr ; 
A  llawer  nos  a  ddwg  i  ni  i  lawr 
Nef  newydd  o  siriolaf  decaf  wawr ; 
Ac  wedi  hir  anghofîo  bod  yn  glaf, 
Gyrhaeddyd  draw  yn  ngwlad  yr  aur  a'r  haiL 


Hyd  yiDft'  gwrtbwyiielmft  !íb  'ein  bynt, 
Ond  i»uni  yfory,  hwyrscih,  liin  a  gwy&t ; 
Cawn  lawen  gydiwyn  gyda  hwyliau  Uawn, 
A  Tpfaasia  Ynys  Wyth  cyn  hwyr  Irydnawn." 

Mae  ar  y  bwrdd  yn  deahren  'r  fordaitli  hon, 

Oan  herio  digiter  yr  anaiol  dòn, 

Bai  cannoedd  q  ymfndwyr  gwrol  fl^d 

Tn  troi  i  geîsio  gwlad  y  llafnr  dmd ; 

Tn  gadael  Pdrydain  Fawr  am  wlad  Bydd,hell, 

A  gwlad  dybygant  hwy  a  fydd  yn  well. 

Edrychant  draw  dros  dànau  gwyrdd  a  gwýn» 

A  thybiant  wel'd  yn  glir,  yn  nghyagod  bryn» 

Mewn  gwlad  doreìthiogi  ryw  sefyllfa  hardd, 

0  fwthyn  clyd  a  thlws,  a  ffrwythlawn  ardd ; 
Y  naiU  yn  tyín  bron  o  honi  ei  hun, 

A'r  Uall  yn  gyflawn  yn  ei  liw  al  lon, 
Heb  eiaiea  byth  i  yohwanega  ato, 
Nac  eisiea  >eaftgln  ond  yẃj^ig  iddo ; 
Tr  holl  ddai^arìaeth  ar  eu  cyfór  hwy, 
I'w  cadw  'a  ddiogel  rhag  ^salBdi  mwy. 

T  gŵr  a'i  briod  yma  ynt  ynghyd, 
Tn  cychwyn  ar  eu  taith  i  newydd  fyd ; 
A  thrwy  eu  gobaith  gwelant  ef  yn  Uawn 
Esmwythyd  a  melusder  hyfryd  iawn. 
Daw  'r  aur  i  mewn  fel  pres  y  dyddiau  gynt, 
A'r  arian  fel  y  cèryg,  gwych  yr  hynt, 
Fan  guì'o  cyfoeth  ielly  wrth  y  ddôr, 
A  phan  gynnyddo  golud  yn  ystôr  I 

T  barshgen  ieuanc  heinyf  yma  sydd, 

A'i  lygad  yntau  ar  gael  myn'd  yn  rhydd — 

Ar  ddianc  ar  dylodi  'r  ynys  hon, 

A  goddiweddyd  draw  esmwythfyd  Uôn — 

Ar  riío  arian  hyd  y  byddo  'n  methu^ 

Ac  yíed  pleser  hyd  ei  ddisychedu ; 

Ao  hwyrach,  wedi  hyny  ar  ddychwelydi 

Tn  llawn  o  aur  a  hoU  elfenau.gwynfyd. 

T  fam  a'r  plant,  y  baban  ar  e'i  braich, 
A  gychwynasant  oll  i  newid  baich : 

1  geisio  am  y  byehan,  hawdd  ei  ddwyn, 
Tn  Ile  y  trwm,  y  garw  a'r  di-gŵyn. 
Gan  ddysgwyl  etiíeddu  hedd  a  bri, 

A  chefìiu  byth  ar  bob  sarhàd  a  chri  1 

Pawb  a  edrychant  dros  y  môr  ymlaen, 

Gan  ddysgwyl  gwel'd  yr  hwyliau  eto  ar  daen. 

T  morwyrdeiwnon  ni  roddasant  fryd, 
Ar  allu  draNB'dÜargmifod'gwyaiieb  byd; 


816  0ÜDDIA9  T  NOBffHFLBBT. 

Ni  welant  hwy  o*a  blaen  i  ben  y  daith, 
Bob  dydd  a  nos,  ond  môr  o  hyd  a  gwaith — 
Ond  codi  hwyliau  pan  ío  lon  yr  helynt, 
A'u  gostwng  hwy  pan  ymfiyrnìgo  'r  corwynt 
Dyehwelyd  ydy w  nod  eu  gobaith  hwy, 
Yn  ddiogel  a  diangol  ar  bob  dwy', 
I  dderbyn  am  eu  Uafar  gyâog  mawr, 
A  bwysa  'r  llogell  gref  ymron  i'r  llawr ; 
Ac  yna  trenlio  llu  o  ddyddîau  llawen 
I'w  wario  oU,  pob  nn  yn  ol  ei  elfen ; 
I  nofio  mewn  pleseran  hyd  y  min, 
Bai  yn  eu  cartref,  eraill  yn  eu  gwin. 
At  hyn,  dros  olwyn  llawer  lleuad  lawn, 
Edrycha  'r  morwyr  yn  hyderus  iawn. 


T  làn  Brydeinig  a  derfyna  'r  lli', 

Tua  machlud  haul,  â'i  phesennoldeb  hi. 

Fel  eiddo  'r  lloer  i'r  môr  a  gyiyd  dòn 

0  gŵyn  a  hiraeth  prudd  mewn  llawer  bron. 

Y  gŵr  yn  glaf  ei  galon  wêi  ei  wraig 
Yn  sefyll  yn  hiraethus  ar  y  graig ; 
Yn  chwyfio  iddo  gyda  'i  napcyn  wèn 
Fendithion  filoedd  i  goroni  ei  ben, 
A  dymuniadau  da  a  serch  heb  fesnr 

Yn  wres  i'w  galon  ac  yn  llwydd  i'w  lafur. 
Ei  ysbryd  a  ymdawdd,  ac  ar  ei  oreu 
I'w  gau  i  gyd  i  fewn  â  chryfion  ddorau, 
Bwrlyma  deigryn  yn  ei  lygad  prudd, 
Ac  egyr  Iwybr  llydan  hyd  ei  rudd. 
"  O !  nad  allaswn,"  meddai,  *'  gael  fy  mun, 
Bob  awr  o'm  bywyd  ar  fy  mhwys  fy  hun, 

1  ddwyn  oddiar  ei  hysgwydd  hi  bob  croes, 
A  gwledda  ar  ei  chwmni  drwy  fy  oes : 

O !  nad  allaswn  hedeg  dros  y  dòn 
A  gweled  unwaith  eto  'i  gwyneb  llon ; 
Ei  sicrhâu  o  serch  fy  nghalon  gynheSy 
Ac  agor  iddi  hi  yn  fwy  fy  mynwes." 
Ei  gariad  eyntaf  yw,  heb  oeri  dim, 
Yn  Uawn  eiddigedd  ac  yn  llawn  o  rym: 
Tri  mis  yn  brin  y  sydd  er  pan  y  daeth 
Ei  bur  golomen  iddo  ef  yn  gaeth — 
Pan,  ar  ol  gwylio  'n  hir,  y  rhodd  ei  law 
Yn  esmwytii  arni  ar  y  gangen  draw ; 

Y  dygodd  hi  i  mewn  oddiar  y  coed, 

A  bitbau  'n  dlysach,  decach  nag  erioed. 

Ac  O  ddiwmod  nad  anghofia  byth, 

Pan  ddaeth  i'w  fynwes  gref  i  wneyd  ei  nyth ! 

Gadawodd  hi  à'i  dagrau  fel  y  gwlaw, 

Ei  chalon  yn  ymwylltio  gan  ei  braw'; 


SüDBIAD  Y  yOBTHTLEET.  817 

Oadawodd  hi  jn  cwyno  'n  ddir  am  dano, 
Ac  yntan  !n  rby  anghelfydd  i'w  chysuro. 
Anrheithio  'i  hedd  wna  'r  olwg  ar  y  làn, 
Tywylla  ei  lygaid^  lladd  ei  ysbryd  gwan ; 
Ped  ymgilìasai  'n  hollol  i'r  tu  ceíni 
Gallasai,  hwyrach,  gael  ei  iryd  i  drefn ; 
Anghofîo  'r  gawod  ddagrau  o'r  tu  ol, 
A  gwylio  amo  *i  hun  rhag  bod  yn  fifòl ; 
Ymgodi  'n  gryf  i*w  gynnefihol  nerth, 
I  ddringo  'n  wrol  anhawsderau  serth, 
A  Uwyddo  i  symud  gwrthddrych  ei  serchiadaUy 
I'w  rhoi  o'ìflam  tu  hwnt  i  fôr  a  thònau ; 
Tn  un  i'w  gweled  draw  ar  ben  y  daith, 
(Nad  yw  yn  debyg  fydd  yn  hynod  faith,) 
A'i  gwel'd  yn  melus  wylo  dagrau  hedd, 
Yn  iach  ei  bron,  a  gobaith  yn  ei  gwedd ! 

Y  bachgen  yntau  dybia  wel'd  ei  fam, 
Yn  Uwyd  ei  gruddiau,  ac  yn  fyr  ei  cham, 
Yn  dilyn  ar  ei  ol  hyd  làn  y  traeth, 

Ac  yn  ei  mynwes  hi  boenydiol  saeth. 
Ei  mab,  ei  hunig  fab,  a  aeth  i  ffwrdd, 
Mae  heddyw  'n  ün  o'r  cannoedd  ar  y  bwrdd ; 
Fe  roes  ei  fryd  ar  deithio  'r  môr  ymliell, 
I  geisio  gwaith,  a  cheisio  cyflog  gwell ; 
A  chan  fod  ami  hi  yn  hwyr  brydnawn, 
Ni  fedr  gwres  ei  chariad  cryf  na  'i  dawn 
I  fagu  gobaith,  un  blaguryn  UoUy 
Ei  weled  eto  ar  y  ddaear  hon. 
Hi  fyn  ei  ganlyn  hyd  yr  olaf  awr, 
A'i  wel'dyn  suddo  i'r  gorllewin  mawr, 
Ac  yna  try  yn  ol  i  farw  'n  brudd, 
A  deigryn  olaf  hiraeth  ar  ei  grudd  ! 

Ei  fatn  yw  hi,  a  theimla  'r  bachgen  hyf, 
Ei  ysbryd  yn  ymoUwng  gyda  llif 
O  brudd  adgofion  am  y  dyddiau  gynt, 
Chwareugar  a  dyddanus  iawn  eu  hynt. 
Ei  /am  fu  iddo  ef  yn  nerth  wrth  raid — 
Fu  rhag  pob  ymosodiad  iddo  'n  blaid  : 

Y  hi  a'i  dygodd  ef  o  gam  i  gam, 
Drwy  biwer  helbul  heb  gael  fawr  o  nam, 
Ymlaen  i  borthladd  hyfryd  "bod  yn  ddyn/* 
A'i  chalon  gynhes  wrtho  fyth  ynglŷn. 
Mae  bellach  yn  gogwyddo  tua  'r  bedd» 

Ac  amser  wedi  aml  rychu  ei  gwedd ; 
Ac  wele  yntau,  unig  dŵr  ei  gobaith, 
Yn  troi  i'w  gadael  yn  yr  anial  dififaith. 
Ei  galon  ymlesgâ  pan  gofía  hyn, 
Ac  a'i  cyhudda ;  deigryn  mawr  a  fyn 


:8il8  SODDIâD  T  NOSirHFiaT. 

Ei  rjüMí  cTflawn  o'i  däioÊgẃítt  ÿmdd, 
A'i  hanoaJyHn  gyhoedda  ar  ei  radd ! 

Mae  'n  gwel'd  jn  fyw  gyfyagdra  'i  hyshryd  tü» 
Pan  ymbil  fmo  wnai  drwy  ddagran  'n  lli' ; 
I'w  hebrwng  bellach  hyd  «t  làn  ei  bedd, 
A  bpd  ì*w  iheBaint  hi  yn  nerth  a  hedd. 
Tmadael  wnaeth,  a  hyn  sydd  iddo  'n  awr 
Tn  d'wyllweh  dn  o'i  âaen»  yn  yabryd  mwr, 
Ac  megys  cleddyí  taiályd  yn  ei  law» 
.I'w  gadw  ef,  fioador  enog  draw ! 
"  Ni  fyddi  di  gadwedig,"  medd  eáe» 
*<  Doí  i'th  gyfarfod  âg  ystorom  gre'; 
Gorchfygaf  di,  a  gwnaf  yn  un  o'r  myrdd 
Aberth^u  dmd  i  fôr  yr  eigion  gwyrdd  ! 
Neu  diEMBoatyngaf  di  drwy  ddiriawr  glefyd, 
A  gwaelod  môr  gaiff  fod  i  ti  yn  weryd ! " 

Ac  eto  ceîaíai  'r  baebgen  ymwroli, 
I  íyned  yn  ei  fiaen,  gan  brìodoli 
Ei  ymadawiad  i  Bag^niaetìi  Nef, 
Sy  'n  llywio  pobpeth  â'i  ddeheolaw  gref ; 
A  chan  ddiírífol  addaw  cofio  'i  fam, 
A'i  gwylio  hi  rhag  cyni  a  phob  cam. 
Ond  O  l  na  chiliai  glàn  ei  wlad  yn  ol 
Mae  yn  ei  wneyd  moi  glaf !  mor  ffoi ! 

Mae  yn  hwyrbân,  y  nef  yn  ymdywylla, 
Tn  gwÌBgo  manteli  heb  un  seren  ami; 
Mae  cawod  ar  ol  cawod  jirom  yn  ewo, 
'    Ac  eto  ceÌBÌai  'r  cannoedd  ymgyBoro : 

Mae  'r  Ilong  wrth  angor  gref  yn  nghyegod  tìr, 
A'r  cwbl  yn  addaw  diogelwoh  gwir. 
'B  ol  nofio  allan  yma  'r  noswaith  hon, 
Fe  gyíyd  gwawr  y  dydd  yfory  'n  Uon ; 
Oeir  codi  'r  angor  mawr  a  throi  i  ffwrdd, 
Aphawb  yn  iaeh  a  difyr  ar  y  bwrdd. 

T  teithwyr  drenlient  oriaa  cynta  'r  hwyr, 
Mewn  ymgom  rai,  ac  mewn  difyrwcb  Uwyr, 
Tn  ceisio  ymlid  fiFwrdd  adgofion  pradd» 
A  chadw  'r  dag^aa  'n  ol  oddiar  y  rndd : 
ErfcUI  o  eiddil  íryd  a  ymollyngent, 
I  wylo  'n  chwerw  hidl  am  a  garent — 
I  ddwŷa  ddoleíain  am  en  ceraint  cu, 
Na  welant  mwy,  ac  am  bleserau  la: 
Ac  yma  a  thraw  ie  waiid  ambell  on 
Fel  wedi  ymsaddo  'n  ddwih  iddo  ei  han ; 
Tn  chwilio  'i  gof  yn  fanwl  am  ddelweddMi 
£hy w  freaddwyd  hyU  a  gafôdd  yn  y  boraa ; 


líinppUD.T  NpBTETLSBT.  ,810 

Ac  yn  yr  àlwg  amo  'a  ymddadblygn, 
Tn  cìlio  yn  ei  ol,  ac  ymddychryna  1 

Mae  'r  nos  iel  trai,  y  dydd  fel  Uanw  llawn, 
Ei  dònau  hyfion  weithiau  *n  achel  iawn. 
T  trai  a  ddengys  ini  waelod  môry 
T  Uanw  dwin  a'i  caddia  â'i  ystor. 
Un  wedd  y  nos  ddadgaddia  feddwl  dyn, 
Â'r  amgylchiadaa  ynt  âg  ef  ynglỳn. 
Breaddwyd  a  geir,  y  gwaelod  ydyw  eí, 
Tn  d'wedyd,  *'  Wele  fi  "  wrth  ddae'r  a  nef. 
OAd  pan  y  deflfry  'r  borea,  deffry  'r  byd, 
A'i  lanw  mawr  a'i  cnddîa  ef  i  gyd. 
Ni  welir  bellach  grib  ei  achaf  fryn, 
Na  'i  f ynydd  ban,  mae  'r  cwbl  oU  yn  Uyn — 
T  cwbl  yn  fìôr,  a'i  dônaa  hyf  ea  dawn 
Tn  chwarea  byd-ddo  forea  a  pbrydn^wn ; 
Ond  pan  y  cilia  ymaîtb  gyda'r  dydd, 
T  gwaelod  eto  yn  ymddangos  sydd : 
T  breaddwyd  fel  y  graig  yn  d'od  i  fyny, 
A  dyn  ar  draeth  ei  fryd  ei  han  yn  syna  ! 

"  Bhyfeddol  freaddwyd  oedd  a  gefais  neithiwr» 

Ryw  adeg  flin  o'r  boreu,"  meddai  'r  teithiwr, 

Wrth  hen  gydnabod  iddo  ar  ei  bwys, 

Oedd  yntaa  hefyd  mewn  myfyrdod  dwys. 

"  Ni  welwn  fawr  o  hono  drwy  y  borea 

Na  thrwy  'r  prydnawn ;  oad  bellach,  er  fy  ngorça, 

Er  hwyr  y  dydd,  mae  beanydd  o  fy  mlaen, 

A'i  erchyUderaa  dyeitbr  fel  ar  daen!  " 

"  Tn  wir  ?"  atebai  'r  UaU ;  "  wel,  yrwyf  fii^^a 

Tn  anion  fel  ar  fin  ystorm  daranaa, 

Tn  teinilo  agos  fel  pe  byddai  planed 

Tn  gorphwys  arnaf,  ac  nid  oes  ymwared. 

Beth  yw  yr  achos  tywyU  ?    Nid  oes  yma 

Tn  ngbysgod  tir,  ac  yn  y  fath  angorfa 

Un  perygl  ini  am  y  noswaith  hon ; 

Ond  0  ba  le  y  prndd-der  hwn  i'm  bron  ? 

Paham  nad  aUwn  oU  fod  yn  byderas  ? 

Ah !  'ie  'tb  frenddwyd  di,  a  oedd  helbulas  ?  " 

"  DycbrynUyd  iawn !     Mi  welwn  ddynion  lawer, 

Ar  fwrdd  rhyw  long,  yn  rhywle  ar  y  dyfnder; 

Nos  ydoedd  hi;  a  tbywyU  fel  y  fagddu, 

Tr  wybren  firy,  a'r  môr  i  lawr  yn  gwgu ; 

Ac  eto  mawr  y  cânn  yno  a'r  difyrwch, 

Bai  'n  Uawn  o  win,  a  pbawb  yn  Uawn  o  heddwch ; 

Ond  cyn  bo  hir,  ac  yn  ddisymwtb  hoUol, 

Tmruthrodd  aUan  megys  o'r  ysbrydol 

Ddrychiolaeth  dda,  yn  dduach  fyth  na'r  nos, 

Heb  ffarf  o  g«;bVarno«  ac  meiddaia '  I>os» 


BUDDIAD  T  HOBTBBI.BET. 

Cyfod  dy  apgor  drom  a'th  hwyliau  i  gyd, 
Bhaid  iti  gychwyn  i'r  tragywyddol  fyd  ! 
Bydd  angeu  yma  *n  mhell  cyn  toriad  dydd, 
Ymharotôa,  rho  dy  ly w  yn  rhydd  I ' 
Ei  daran  lais  gyrhaeddodd  hoh  cysgadnr, 
Ac  O  î  y  braw,  y  dychrynfeydd  a'r  dolur, 
Â  ganlynasant !  Och !  gwallgof dŷ  mawr, 
A'i  gaethion  oU  yn  rhydd  oe  'r  bwrdd  yn  awr! 
Mae  'r  cof  am  dano  yn  dychrynu  *m  bryd, 
A  bron  a  gwneyd  i'm  gliniau  guro  'nghyd ! 
Cyn  pen  yr  hanner  awr  (alaethus  yw), 
DaeÜi  allan  o'r  ty wyllwch  wrthddrych  byw ; 
Llewygai  'r  cryfsä  un  ger  bron  ei  wedd, 
Oan  mor  oíhadwy  oedd  a  llym  ei  gledd. 
Fe  safodd  ar  y  bwrdd  ac  wrth  y  Uyw, 
Dywedai  ei  ddyfod  dros  y  farn  a  Duw, 
A'i  f od  yn  gyru  'r  llong  heb  oedì  mynyd, 
Yn  sy th  ymlaen  i  gefnfor  tragywyddolfyd ! 
I  lawr  yr  aeth  !    Ac  O  !  y  waedd  a'r  weddi ! 
O'r  bron  na  wnai  i  waed  fy  nghalon  rewi." 

"  Och  û !  mae'n  gwneyd  i  minnau  deimlo'n  waeth; 

Fendîgaid  Forwyn  !  aym  oll  yn  gaeth 

I  ryw  drychineb  buan  ?    Mae  fy  nghlustiau 

Fel  pe  yn  cly wed  cnul  mil  o  angladdau ! 

Ond  na,  dychymyg  ydyw,  swn  y  gwynt 

A  glywaf  fi  yn  chwiban  ar  ei  hynt 

A  Bwn  y  môr  yn  aflonyddu  wrtho, 

Am  na  ch'ai  dawel  orphwys  enyd  ganddo. 

Yr  oedd  yn  erchyll  iawn,  dy  freuddwyd  di, 

Gŷr  iasau  oerion  drwy  fý  natur  i ; 

Ac  eto  breuddwyd  oedd,  dychymyg  blin, 

Yn  crwydro'n  mhell  ar  gefn  llanw  'r  gwin — 

Yn  colli  r  ffordd,  ac  yna  yn  ymwylltio, 

Gan  dybied  ellyll  greigiau  'n  gylch  am  dano. 

Nid  oedd  ond  hreuddwyd,  pam  y  llwfrhawn  ? 

'B  ym  heno  'n  ddiau  yn  ddiogel  iawn." 

Y  cadben  gwrol  yn  ei  gaban  clyd, 
Oedd  âin  ei  helynt  gan  aflonydd  fryd ; 
Ai  yn  ei  âaen,  ac  yn  ei  ol  dracheíh, 
Heb  ar  ei  symudiadau  unrhyw  drefn ; 
Agorai  'n  sydyn,  cauai  yn  ei  ol, 
Heb  roi  na  cbael,  ymron  fel  gwnai  un  ffol. 
Dechreuai  dd'weyd,  attaliai  yn  ddisymwth, 
Fel  pe  y  gwelai  ysbryd  yn  ei  fygwth. 
Eisteddai  i  lawr,  cyfodai  mewn  amrantiad, 
Fel  pe  yn  fwy  na  llawn  o  newydd  fwriad ; 
A  brysio  wnelai  megys  i'w  gyflawni, 
Ond  ymbalfalai  fel  un  heb  oleuni. 


SüDDIAD  T  NOBTHFtBET.  3^1 

Eisteddai  yn  ei  gabao  wrth  ei  fwrdd, 

Yn  arnthr.syn  nad  allai  yru  ffwrdd 

Bob  anesmwythder,  yntan  'n  hoUol  ddiogel, 

Rhag  brad  y  graig,  a  llid  y  môr  a'r  awel ; 

Ond  och !  nid  allai  I    Codi  eto  wnai, 

Tstyried  eto  oriau  Uanw  a  thrai ; 

Dyfalu  eto  megys  ar  ei  oreu 

Pa  beth  a  allai  ddygwydd  cyn  y  borea. 

Edrychai  ar  ei  briod  ieuanc  hawddgar, 

Oedd  hithau  hefyd  hytrach  yn  fyíyrgar, 

Fel  pe  na  feiddiai  wneyd,  yn  wyllt  a  Uym ; 

Ac  er  yn  edrych,  eto  *n  gweled  dim : 

Fel  un  â'i  fryd  ar  rywbeth  nad  yw  eiddo, 

A'i  lygad  ar  yr  hyn  waharddwyd  iddo  ; 

Nea  nn  a  welai  berygl  erch  gerllaw, 

Ac  yntau  'n  fud  i  waeddi  gan  ei  fraw ; 

Neu  un  mewn  ymdrech  dygn  i  gadw  i  lawr, 

Derfysglyd  ymchwydd  rhyw  ddaeargryn  mawr  I 

Tn  canfod  ei  ddyryswch,  meddai  hi, 

"  A  oes  rhyw  dramgwydd  yn  eich  llwybr  chwi, 

F*  anwylyd  hoff ?    A  oes  rhyw  flin  orthrymder 

Yn  bygwth  ein  cyfarfod  ar  y  dyfnder  ?  " 

"  Nac  oes,  fy  nghariad,"  meddai  yntau  'n  gryf, 

Gan  geisio  ymddadebru  i  fod  yn  hyf ; 

A  chweisio  gwenu,  megjrs  drwy  gy mylau, 

I  gadw  nef  ei  meddwl  hi  yn  olau. 

**  Nac  oes,  fy  nghariad,  ar  a  welaf  fi, 

Un  perygl  yma  yn  ein  bygwth  ni. 

Mae  'r  awei  dros  y  tir,  a  chref  ein  hangor, 

Ein  cadwyn  hefyd,  beth  a  geisiwn  ragor? 

Mae  drwy  y  nos  yn  amlwg  ein  goleuni,* 

A  gwyliadwriaeth  gyflawn  yn  gofalu ; 

A  chenym  chwech  o  fadau  at  ein  galwad, 

Pe  goddiweddid  ni  â  gwrthdarawiad : 

Ond  deuwch,  fy  anwylyd,  d'wedwch  imi 

Pa  beth  a  wnaeth  i'ch  calon  dÿner  ofni  ? 

Fy  wyneb  i  ?    Ai  'ch  teîmlad  chwi  eich  hun  ? 

A  syrthiodd  ar  eich  ysbryd  gysgod  blin, 

Fel  eiddo  cwmwl  dudew  cyn  ei  ddyfod, 

Un  fyddai  orlawn  o  elfenau  trallod  ?  " 

"  lë,  fy  mhriod,  gwyll  eich  gwyneb  chwi 

A  daflodd  gysgod  ar  fy  hyder  i ; 

Ac  ofnais  rhag  y  gwelech  ryw  arwyddion 

Yn  ymgrynhôi,  o  angeu  i'm  gobeithion." 

"  Na  welaf  fi,  fy  mechan  gu,  ac  eto 

Mae  rhy  w  anhunedd  ar  fy  ysbryd  heno ; 

Bhaid  ì  mi  dd'weyd,  na  fedraf  er  fy  ngorea 

Ei  ddeall  ef,  a  gweled  drwyddo  i'r  borea. 

*  Bldisg  Ught» 


Sdâ  suDDiÁD  Y  vomBttm*í. 

Mae  fel  pe  byddàî  gjmyì  tywyll,  pradd, 

Yn  disgyn  rhwng  fy  ysbryd  i  a'r  dydd ; 

A  gwyll  eu  cysgod  yn  fy  llwyr  amgan, 

Na  welaí  awr  o'r  byn  sydd  yn  nesàn — 

Yn  wir,  f  anwylyd,  prin  y  gwelat  fi, 

Diwy  'rcaddug,  lewyrch  gwỳn  eich  gwynebchẁi. 

0  b'  le  y  daw  y  tew  gymylaa  hyû  ? 

Beth  yw  braddhâ  íy  ysbryd  ?    Mae  yn  syn : 
A  068  rhyw  ddinystr  gawod  yn  cyfodi, 
A  wna  ymdywallt  arnom  gydag  egni? 

A  oes  > ?    Na,  na,  pahiÉim  yr  ymollyngaf ; 

*B  ym  yma  yn  y  diogelwch  mwyaf — 
Ni  ymgysurwn,  fy  anwylyd  gu, 

Y  gwlaw  gauafol  a'r  tywyllwch  du 

:         Y  sydd  yn  rhwystro  edyn  ein  meddyliau, 
Ac  yn  ein  cadw  'n  gaethion  dan  gymylau. 
Ni  gawn  yfory,  hwyrach,  dywydd  gwell ; 
Rhyfedd(á  I    Beth  yw  'r  swn  a  ddaẁ  o  bell 
Fel  hyn  i'm  clustiau  ?    Swn  nid  eiddo  taran', 
Na  swn  y  môr,  na  swn  y  gwynt  yn  chwiban, 
Ond  swn  dyeithrol,  fel  pe  byddai  dorau 
Tragwyddol  fyd  yn  rhuthro  'n  ol  eu  goreu, 

1  dderbyn  toif  i  fewn,  ac  oU  ynghyd ! 
Och  fi !  pa  beth  y w  ystyr  hyn  i  gyd ! 

Mae  'n  d'od  yn  nês,  yn  nês,  y  mae  'n  arswydol ! 
A  wyf  yn  effro  ?    Tybed  nad  dych'mygol 

Y  cwbl  hyn  ?    A  gly wch  chwi,  fy  anwylyd, 
Byw  dwrf,  neu  daran,  neu  ryw  swn  anhyfryd?" 

'*  Na  chlywaf  fi,  yn  wîr,  ond  màwr  fy  mraw ! 
Beth  ellir  wneyd  i  gadw  drygau  draw  ?  " 

*'  Mae  pobpeth  wedi  ei  wneyd,  ac  o  ran  hyny 
Nid  yw  ond  gwendid  i  ni  yma  ofiii. 
Eich  gwendid  chwi  yn  wir  sydd  esguagodol, 
Trft'mae  fy  eiddo  i  'n  ddirgelwch  h(41ol. 
'B  wyf  er'ys  oriau  ^I  un  yn  breuddwydio, 
Bhwng  byd  a  byd,  a  rhwng  yn  nghwag  ac  eSro. 
Neu  fel  un'ar  y  traeth,  y  byd  yn  canlyn» 
Ac  o  fy  mlaen  i  lanw  mawr  diderfyn ; 
A  rhu  ei  dònau  mawrion  gwylltion  ef, 
Yn  boddi  ymron  bob  swn  o  dan  y  nef ! 
Dychymyg  yw,  yn  ddiau,  effaith  ympryd, 
Ond  nerthol  ei  ddylanwad  ar  fy  ysbryd. 
Och !  dyna  etò  'r  swn  o  wae  a  thrallod: 
A  yw  y  wyliadwriaeth  wedi  ei  gosod? 
A  yw  ein  riding  Ught  yn  cynneu  'n  gUr  ? 
Aywjn  amlwg  iawn  oleuni  'r  tir  ?  " 


"  Mae  fóbŷëÚJí^pteìle,  aö  yn  ddîogŵh^ 

"  Ust!  pa  ryw-Bẅn?    Ai  gwaedd  rhyẁ  un  tiea>aẁel  ? 
Ust !  nst !  gwrandeweh»   Och t  dynaryw ysgytiad * 
Dychrynüyd!     Owt  i  fyny/mewn  amrantiad; 
Y  grealawbnofteegoròdd  ar  fradwrìaeth; 
Mae'r  llong  al  Uẁyth  ynnghenlUf  colledigaetfa  I " 

Âr  hyn  y  cadben  gwrol  a  ymddeffry, 

A'i  frenddwyd  hir  fel  niwl  wna  ýmwasgara.  • 

T  mae  cyfyngder  bellach  wedi  dyfod, 

Ac  yntaa  ymwregysa  i'w  gyíarfod. 

I  lawr  yr  ä  â*i  ganwyll  yn  ei  law, 

I  weled  hŷd,  a  Ued,  a  phwys  y  braw ; 

A  gwel  y  Uanw  cryf  i  mewn  yn  rhnthro, 

Heb  fod  yn  bosibl  codi  gwrthglawdd  iddo : 

A'r  Uestr  gref,  odidog,  al  hystôr, 

Tn  cychwyn  ar  «i  thaità  i  waelod  mer.  . 

A  y w  y  Uòng  yn  suddo  ?    T  mae !  y  mae  ! 
Och !  och  l  y  waedd,  y  dychrynfeyddý  a'r  gwae ! 
Fe  'i  brathwyd  hi  gan  ryw  eUyUìg  ysbryd, 
Ac  wele  hi  'n  ymoUwng  tua  'r  gweryd ! 

Potth  y  tragwyddol !  mor  ofnadwy  yw  ! 
Lle  mae  y  farn  yn  eistedd,  Ue  mae  Dnw 
Tn  gofyn  enaid  caeth  nea  rydd  pob  an, 
I'w  droi  i'w  le  ac  at  ei  waith  ei  han ! 
Mae  ufiem  ddn  a'r  nefoedd  wèn  ta  draw, 
T  naiU  yn  Uawn  o  hedd,  y  UaU  o  fraw ; 
T  naiU  yn  caei  ei  heiddo  hi  o'r  byd, 
A'r  Uaíl  ei  heiddo  hylosg  hithaa  i  gyd ; 
A  thragwyddoldeb  fythoedd  yn  ymestyn,- 
I  wney4  y  gwae  a'r  gwynfyd  yn  ddiderfyn. 
Amthrol  borth !  mae  swn  ei  fàran  ef 
Tn  myn'd  yn  ol,  yn-crynm  ^r  ddaear  greí ! 

Mae  'r  Uong  yn  saddo^  ow !  pa  betfa  a  wnawn  ? 
Medd  canaoedd  âg  an  floedd  wallgofas  ddawn.< 

T  cadben  dewr  a  safai  ar  y  bwrdd, 

Fel  cadam  graig  i  wrthwynebn  'r  twrdd ; 

Ond  er  ei  wedd,  ei  lais,  ac  er  ei  lymder, 

Tn  awch  y  rhaai  Uanw  'r  bHn  gyíyngder ; 

A'r  bobl  ar  waUgofi  gan  ei  ra, 

Tmrathreiitt  allAn  i'r  ty  wyilwch  dn, 

Gan  ddyrchŵ  gwaedd'^ofnadwy  waedd  o  gynì» 

A  wnai,  o'r  broo;  i'r  gWynt  i  wrando  arni. 

O'a  hûn  yn  wyUt  y  rhnthra  Uawer  allan» 
O  ganol  breiiUẁydiMhyU  m  gyfláfän ; 


Ìül  SDDDIAJ)  T  HOBTHFLBET. 

A  llawer  mam  anghofia  'i  phlentyn  mad« 
Wrth  ymddyr jsa  'n  chwilio  am  ei  dad : 
Hi  gofia  'n  íaan,  rhnthra  yn  eì  hol, 
A  chipia  'r  bychan  anwyl  yn  ei  choi ; 
Ond  yn  ei  dychryn,  metha'r  ffordd  i  fyny, 
Ac  mewn  anobaith,  wele  hi  'n  Uewyga! 
Disymwth  iawn,  o  ganol  rhyw  ddiíyrwch, 

Y  gelwir  eraiU  allan  i'r  difrifwch : 

Yn  chwarea  'r  oe'nt,  gan  arfer  cellwair  eiriaa 
Yn  ol  ea  bryd,  i  ysgafnhâa  yr  oriau ; 
Pan,  wele  dwrf,  echryslawn  dwrf,  a  gwaeddi, 
A'r  chwarea  llon  yn  troi  yn  rhathr  a  gweddi. 

Mae  'r  sagnedyddion  oll  yn  gwneyd  ea  gorea 
I  frwydro  angea  allan  hyd  y  boreu, 
Nen,  ynte,  hyd  nes  delo  gwaredigaeth 

0  rasol  HoUallaog  law  Bhaglaniaeth. 

Ond  och  I  yr  ing,  mae  'r  Uanw  yn  gorchfyga, 
Ac  angea  ar  y  cannoedd  yn  hylldrema ! 

Pa  le  mae  gẁn,  yr  arwydd  o  gyfyngder  ?  * 
Bhoer  iddo  lais  i  dwrf  gyhoeddi  'r  blinder : 
Mae  llongaa  la  gerllaw ;  ond  och !  y  cyni — 

Y  siomedigaeth  ddoín!  mae  'r  gẁn  yn  methu ! 

Goleani  glas  f  anfonir  yn  gafodydd 

Drwy 'r  t' wyll  wch  mawr  i  geisio  d'weyd  y  newydd» 

A  gaLw  sylw  llygad  y  ddynoliaeth 

At  dorí  y  sydd  ymron  yn  mhorth  marwolaeth, 

A  gweddi  ar  ol  gwaedd  a  ä  i  fyny, 

1  ymbil  ar  y  Nefòedd  am  gyírynga. 

Ond  ow !  mae  'r  Uong  yn  saddo  'n  ddiymwared, 
Mor  gyfyng  y w !  ni  íyn  y  Neí  ea  harbed  I 

ün  wae  oddeithiol  bellach  yw  y  bwrdd, 
Pob  gobaith,  agos,  wedi  ei  ddwyn  i  ffwrdd; 

Y  g^ynt  a'r  môr  yn  rhao  pradd  alarnad, 
A'r  nef  heb  seren»  nn,  o  gydymdeimlad. 

Y  byd,  yn  fôr  a  thir,  yn  prysur  gau, 
A'r  tragwyddoldeb  dwín  yn  ymledhâu. 
Trueiniaid  ymwailgofant  gan  eu  braw, 
Ymruthrant  yma  'n  wyllt,  ac  yna  draw ; 
Ymbiliant,  gwaeddant,  ar  bob  dyn  a  Duw, 
Am  faddeu  iddynt  hwy,  a'u  cadw  'n  fyw ! 
Gan  faint  y  dychryn,  sathra  'r  naill  y  llall, 

Y  tad  ei  blentyn !  gymaint  y  w  y  gwall ! 
Ac  ambell  un,  i  ddianc  ar  ei  alaeth, 

A  neidia  dros  y  bwrdd  i  safn  marwolaeth : 


BUtoríAD   Y  NOBTHFLEBT.  3Ö5 

Y  gŵr  a  ymafaela  yn  ei  wraig, 
A'i  aíael  olaí,  megys  am  y  graîg ; 
Tra  'r  dòn  ddialgar  yn  ei  ymlid  ef, 
Gan  rno  gwatwar  i'w  hìraethus  lef. 

Y  íam  orphwyllog  yn  eì  pblentyn  mad, 
Â'r  bachgen  dychrynedig  yn  ei  dad/ 
A  yms^faelant,  fel  nad  all  ond  fyddo 

Yn  gweled  *'  brenin  braw  "  yn  rhuthro  amo. 

Y  bachgen  ddiystyrodd  lais  ei  íam', 
O  waedd  i  weddi,  ac  o  lam  i  lam, 
Yn  ol  a  blaen  a  welir  yn  ymwylltio, 

Heb  wybod  beth  i  wneyd,  na  pheth  i  beidio. 
Mae  dychrynfeydd  iel  fforchog  fellt  yn  disgyn, 
Galonaa  brìw  â  gwallgoí  drem  yn  canlyn. 
Ac  ow  !  y  cri !  ni  fêdd  y  ddaear  eiriau 
I'w  nofio,  gan  mor  drwm,  i  làn  ein  clustiaa ! 

Y  morwyr  dewrion  brysur  ufaddhaent 
I'r  gair  o  rybudd  à  gorchymyn  gaent 
Oddiwrth  ea  cadben ;  yntau  'n  enwog  hyf, 
Ar  amgylchiadan  ddaliodd  íwa  cryf. 

Y  rhuthr  i'r  cychod  sydd  ddychrynliyd  iawn : 
Mae  un  i  lawr,  ac  eisoes  bron  yn  Uawn 

0  bobl  hyfion,  drwy  ragoriaeth  cryfder, 
A  ymwthiasant  iddo  drwy  'r  cyfyngder. 
"  Nid  dyna  'r  drefn,"  meddai  'r  cadben  hyf, 
Ei  lid  yn  ymgyffroi,  ei  lais  yn  gryf ; 
**^  Y  gwragedd  oll,  y  plant,  a'r  bobl  wanaf, 
Gwrandewch  íy  ngair,  a  ddiogelir  gyntaf. 
Sefwch  yn  ol,  a  byddwch  wrol  fryd, 
Tra  elo  y  rhai  hyn  i  ffwrdd  i  gyd ; 
Sefwch  yn  ol,  a  byddwch  wrol  ddynion, 
Ac  onidê,  gollyngaf  waed  eich  calon  1 " 

Ei  wraig  ei  hun  yn  awr  gymerai  ef, 
Yn  friw  ei  chalon,  ac  yn  brudd  ei  llef ; 
Ei  fendith  ddwysaf  roddai  ar  ei  phen, 
A'i  gussn  olaf  ar  ei  gwefus  wèn. 
Ac  yn  y  bad  i  ddianc,  os  y  mynai 

Y  rasol  Nef  ei  ganiatâu,  fe  'i  rhoddai. 
Ffarwel,  fy  mhriod !  Duw  fo  i  chwi  'n  blaid ! 
A  bydded  ini  oU  yn  nerth  wrth  raid ! 

Ond  ow !  mae  angea  yn  eu  hymlid  eto, 
Mae  'r  bywyd  fad  yn  goUwng  dwfr  iddo ! 
Mae  'n  llifo  i  fewn,  a'r  t'wyllwch  yn  amgau ; 

Y  Tad  tragarog,  brysia  i  drugarhâa ! 

Bad  arall  roir  i  ^awr,  ac  er  bygythion, 
Ac  ymosodiad  gwrol,  rhathra  'r  dynion 


dSÓ  dUDDÌAD   T  NOBtHFLEUBt. 

't  íewn  yn  fwy  na  gwallgoí  gan  en  braw» 
Tn  gweled  angen  yma,  angeu  diaw ; 
Ac  yn  y  terfysg  gorwyllt,  rhuthra  llaww 
Yn  syth  i  iewn  i  tynwes  ddofn  y  dyfnder. 
Mae  hwn  yn  **  gollwng  "  hefyd :  och !  y  cyni, 
Ni  fyn  y  Nef  waredu  on  rhag  soddi. 
Mae  pob  awdurdod  ymfi  fel  yn  llaw 
Ddialgar,  annhrugarog,  "  brenin  brAw." 
Os  nad  oes  angel  ar  ei  fifordd  yn  awr, 
Bydd  hwn  yn  fuan  yn  y.dyfnder  mawr ! 

Mae  'r  dori  yn  ol,  yn  tynu  gwallt  en  penan, 
Yn  nyfnder  ing,  islaw  ffynnonell  dagrau ! 
f n  rhuthro  'n  mlaen  mewn  gweddi  at  ea  Bamwr, 
Heb  ganddynt  ffydd,  nac  aberth,  na  Chyiryngwr. 

Mae  eto  bedwar  cwch,  gostynger  hwy ; 

Ond  ow  !  annichonadwj  tori  drwy 

Y  teriysg  mawr,  a  thrwy  y  waedd  a'r  weddi ; 

Ah!  'r  grasol  Ddnw!  mae  'r  llong yn  pryaar  soddi! 

Ar  hyn  ageríad  ddaeth  fel  angel  prudd, 
A  dagrau  gofìd  m^ys  ar  ei  rudd. 
Mae  'n  rhy  ddiweddar !  O  !  galedi  mawr, 
Mae  'r  llong  yn  suddo,  maa  yn  suddo  'n  awr ! 
Yr  olaf  waedd  ar  Dduw»  yr  olaf  weddi, 
A  wpai  o'r  bron  i'r  marmor  ^wỳn  ymdoddi ! 
Ai  ni  chyrhaeddodd  borth  y  drydedd  nef ! 
Ai  ni  chyflfrôdd  ei  galon  rasol  £f ! 

Mae  'r  môr  yn  oau,  a  dorau  tragwyddolfyd, 

Ag  echrys  dwrf,  yn  ëang  ymagoryd. 

Mae  'r  mor  yn  cau,  a'i  dònau  dig  yn  rhuo, 

Yn  llawn  o  raib  i  ysglyfaethu  eto : 

Mae  'r  llong  ardderchog  gref  a'i  holl  ystôr 

Yn  awr  yn  rhwym,  yn  ngharchar  dwin  y  môr  • 

Yn  rhy  ddiweddar,  bellach  wele  lawer 
O  freichiau  cryfion  allan  i'r  cyfyngder ; 
Ond,  casglu  'nghyd  y  gweddiU  prin  y  w  'r  gorea, 
A  iedr  y  byd  ei  wneyd  o  hyA  i'r  boreu. 
Dos  yn  dy  flaen,  agerfad,  i  waredu, 
Mae  lluoedd  truain  yn  y  dòn  yn  methu  ; 
Goleua  'r  nos,  «c  ymladd  angeu  allan, 
YsbeiUa  ysbaiL  fawr  o'r  fiin  gyûaian. 

Na,  cymaint  ydyw  sugn  porth  marwolaeth, 
Mae  *n  herio  o'r  bron  bob  cyirwng  gwaredigaeth; 
Mae  angeu  erah  yn  frmin  wedi  ei  osod, 
I'r  trobwll  aruthr  hwn  i  lawr  i'r  gwaelod 


BüDDÎAD   t  NORTHFLEEt.  82Y 

Àm  adeg  fer,  a  gwae  tra  pery  hono, 
I'r  neb  a  feìd4ìa  dd'od  yn  agos  iddo ! 
Ei  lid  sydd  íawr,  a  nerihol  ei  awdurdod, 
Tra  ar  ei  orsedd  dda  yii  gwasgar  trallod. 

Ond  wele  gwch !  y  mae  ymron  a  suddo  I 

0  !  taâer,  tafler,  cadwyn  by wyd  iddo ! 
Mae  angeu  yn  ei  ddygn  ymlid  ef, 

A  bron  ei  daraw  â'i  ddeheulaw  gref. 

Y  boBl  ynddo  *n  d*weyd  eu  gweddi  olat ; 

Ond  wele  *r  Nef  yn  gwenu !    Am  y  cyntaf, 

1  estyn  iddynt  fywyd  drud  a  hedd, 

A'u  dwyn  yn  ol  o  erchyll  borth  y  bedd  ! 

Maent  oll  i  iewn,  drugárog  Nef, 
Gwrandewaist  ar  eu  dychryn  lef : 
Boed  iti  fawl,  ein  Duw,  ein  Tor, 
Tra  haul  a  Uoer^  a  thir  a  môr ! 

Pan  doddai  eu  henaid  ynddynt  hwy,    / 

Y  pallai  ffydd  a  gobaith  mwy,  ^ 

Pan  welent  erchyll  byrth  y  bedd, 

Yn  agor  iddynt  hwy  a'u  hedd, 

Tosturiaìst, — O I  ein  Brenin  mawr, 
Nad  äi  dy  foliant  dros  y  llawr  I 
Nad  ysgriíenid  ymhob  iáith, 
Ar  frys  dy  ryfeddodau  maith ! 

Bad  arall  welir,  yntau  'n  mron  a  soddi, 

Yn  Uawn  o  ddychryn,  ac  yn  Uawn  o  weddi ; 

Marwolaeth  iddo  *n  prysur,  brysur  lifo, 

A'r  tònau  dig  yn  bygwth  gwledda  amo. 

Achuber  ef,  0 !  brysier  i'w  ymwared, 

Rho,  ddynol  fraich,  dy  hŷd  a'th  iierth  i'w  arbed; 

Gwareder  ef,  cyfoder  o'r  gorddyfnder, 

A  chân  o  fawl  a  esgyn  i'r  uchelder ! 

Maent  oU  i  iewn;  drugárog  Dad, 
Mor  werthfawr  dy  faddeuant  rhad ! 
Mor  fawr  dy  ras,  mor  fawr  dy  hedd, 
Yn  cadw  'n  fyw  a  haeddent  fedd. 

Hwyrfrydîg  ydwyt  ti  i  lid, 
Er  gwaedd  ein  beiau  hyf  i  gyd ; 
A  pharod  iawn  i  drugarhâu, 
A  pheri  gras  i  amlhâu. 

O  na  foliannai  pawb  Dydi, 
Ein  grasol  ogoneddus  Bi  I 
Ac  0  !  na  ddoi  ar  frys  yr  awr, 
Yr  ofnai  'r  byd  dy  enw  mawr  1 
X  fl 


8dS  SUDOIAD  T  NOBTHFLBBt. 

A  oes  ychwaneg  i  ddyngarwch  loffa, 

Hyd  erchyll  f aes  y  gwae  gynaaaí  yma  ? 

A  rydd  y  môr  i  fyny  rai  o'i  feirw, 

Drwy  ddyíroedd  angen  cryf  ac  oer  ei  lanw  ? 

Fe  wna,  fe  wnaeth ;  estyner  Uaw  Trogaredd, 

Mae  llu  yn  gmddfan  am  ei  gwiw  ymgeledd. 

0  fywyd  dmd !  i'th  ddiogeln  di, 

Tn  rhwydd  gyfhewid,  heth  na  roddwn  ni ! 
I'th  gadw,  heth  na  wnawn  ?    Ymrwyga  nator, 
Pan  fetha  wneyd,  gan  faint  ei  braw  a'i  dolnr. 
0,  angen  erchyll !  dithau,  i'th  osgoi, 
Ac  o'th  afaelion  marwol,  crenlawn,  ffoi, 
Pa  heth  na  wnawn !  ymddryllia,  metha  'r  galon, 
Pan  orfydd  wel'd  y  draul  yn  llai  na  digon. 
Echryslswn  yw  y  porth  rhwng  byd  a  bedd, 
Oínadwy  eang,  ac  ofnadwy  wedd ! 
Ac  O !  ofnadwy  ydyw  nerth  y  sugyn, 

1  fro  tywyllwch  y  tragwyddol  ddyfyn : 

Mae  'n  tynu  'r  byd.     Pwy  ddêl  yn  agos  iddo, 
A  fedr  er  ei  oren  ddianc  rhagddo  ? 
Ein  Duw,  ein  Tad,  golena,  nertha  ni, 
A  banlwen  glaer  dy  Ddwyfol  gariad  Di ; 
Ac  yna  'n  esmwyth,  pan  y  dêl  yr  awr, 
Ni  a  ymollyngwni'r  tragwyddol  mawr. 

Mae  'r  dòn  yn  llawn  o  gri :  mae  llawer  by  wyd 
Yn  ymddyrysu  ar  derfynau  denfyd ; 

Y  byd  y  sydd,  yn  ol,  ymron  diâaDU, 
A'r  byd  a  ddaw  ymlaen,  yn  ymgyfodi. 
Brig  hwylbren  ydyw  'r  cwbl  sydd  yn  aros 
I  frwydro  allan  ddychrynfeydd  y  ddunos  ? 

Y  cwbl  ?     Ah !  pe  b'ai  raid  ei  brynu  ef, 
O'r  bron  na  roid  am  dano  'r  byd  a'r  nef ! 
Mae  'n  tperth  y  byd  i  lawer  enaid  euog, 
Yn  werth  ychwaneg  o  bydd  Duw  drugarog. 
Nid  yw  ond  rhaff,  ac  eto  wele  hi 

Yn  cynnal  ysbryd  drylliog  uwch  y  lli'— 

Yn  dal  i  hongian  wrthi  fywyd  drud 

Sydd  fyrdd  o  weithiau  'n  f wy  ei  werth  na  'r  byd. 

Fendigaid  raff !  os  Duw  a  faddeu  fai, 

Fe  'th  gofìr  di  yn  hŵy  na  llanw  a  thrai ! 

Mae  nn  ar  ol  y  llall  yn  cael  ei  gîpio, 
Tra  safn  y  bedd  ymron  a  chau  am  dano, 
A'i  ddwyn  a'i  osod  ar  gyfandir  bywyd, 
All  weini  iddo  eto  hedd  a  hawddfyd ; 
Tra  llawer  truan  un,  i'w  ddygn  alaeth, 
Yn  syrthio  'n  ol  i  ddwylaw  ail  farwolaeth, 
Ac  megys  o  ddebenlaw  gwaredigaeth. 


8UDDIAD   Y  NOBTHFLB£T.  339 

¥y  Nuw !  fy  Nuw !  'r  wy  'n  suddo,  meddai  llef ; 

0!  achub!  achub!  â'th  ddeheulaw  gref ! 

Ond  wele  'r  enaîd  yn  y  llif  yn  soddi, 

A'r  frochus  dòn  yn  golchi  dros  ei  weddi ! 

O  !  rasol  nef !  medd  arall ;  gwrando  û, 

'R  wy  'n  soddi  byth !  0 !  gwrando ;  clyw  fy  nghri : 

Maddeu  fy  mai !     Ar  hyn  tòn  ymhyf hâ, 

A'i  Iwyr  orchfygu  yn  dragywyddwna ! 

Gorchfygwyd  llawer,  a  gwaredwyd  rhai : 

A  ydoedd  eu  hanwiredd  hwy  yn  llai? 

Eu  gweddi  'n  daerach?    Na,  trugaredd  Duw, 

Nid  mesur  haeddiant  na  theilyngdod  yw. 

Cymerir  un  o  raib  j  dymhestl  gref, 

Gadewir  arall  er  ei  hiraeth  lef. 

Mae  wrth  y  neb  y  myno  'n  trugarhâu, 

Ac  wrth  a  fyn  mewn  gras  yn  amlhâu. 

Ond  pwy  a  ofyn  gyfrií  gan  ei  Dduw, 

Yn  unig  fedr  ladd  a  chadw  'n  fy w  ? 

Ac  eto  unwedd  y  w  y  naiU  a'r  llall ; 

Yr  un  dygwyddiad  sydyn  fydd  i'r  call 

Ag  fydd  i'r  ffol ;  'd  oes  neb  a  ẃyr  wrth  hyn 

Na  chas  na  chariad,  gwaelod  pant  na  bryn. 

Jos'iah  syrth  ar  ddydd  y  rhy(el  flin, 

Tra  meib  y  fall  yn  gwledda  yn  eu  gwin  ; 

Y  cyfìawn  dderbyn  gerydd  bron  bob  boreu, 
Tra  'r  annuw  ddyn  yn  llawn  o'r  iechyd  goreu ; 

Y  da  yn  aml  gyll  ei  fri  a'i  fywyd, 

Tra  'r  drwg  yn  fyw,  a  llawn  o  hedd  a  hawddfyd. 

*  *  * 

Mae  'r  boreu  unwaith  eto  'n  d'od  i'w  daith, 
Ac  yn  prysuro  hyd  y  ddaear  faith ; 
Yr  haul  yn  d'od,  a'r  euog  nos  yn  cilio, 
O'r  bron  fel  pe  b'ai  yn  ymgy wilyddio ; 

Y  garw  fôr,  er  dinystr  a  chyflaían, 
Yn  hollol  heddyw  eto  fel  ei  hunan. 

Och  !  euog  wyt  yn  wir,  ddialgar  Nos ! 

Mae  'r  Northfleet  gref  a'i  channoedd  teithwyr  ?    Dos, 

A  chrwydra  byth,  heb  artref  ac  heb  heddwch, 

Hyd  anialdiroedd  diffaeth,  gwag  tywyllwch. 
Llef  gwaedd  trueiniaid  fyddo  yn  dy  erlyn 
Fel  llais  y  farn  am  oesoedd  yn  ddiderfyn, 
Na  chaffot  orphwys  byth  am  ud  mynydyn ! 

Dy  d'wyllwch  di  a  daenodd  f agl  y  brad ; 

Dy  fagddu  fawr  a  ddygodd  y  sarhâd. 

Anwyîaf  Haul !  arswydol  iu  y  cri 

Yn  oriau  prudd  dy  absennoldeb  di : 

Daeth  allan  o'r  tywyllwch  ellyll  Uym, 

Tarawodd  fel  yn  Uawn  o  lid  a  grym ; 


BUDOIAD   Y   NOBTHFLEBT. 

Ac  ar  ei  ddìeâìg  arch,  o^  !|wele  'r  dyfhder, 
Ag  arthns  raib,  yn  llyncu  canhoedd  lawer. 
Fe  buasit  ti  yn  agos,  Deyrn  y  dydd, 
Ni  chawsai  'r  bradwr  du  ei  draed  ýn  rhydd ; 
Ni  ddadweinìasai  gledd,  nid  aìTsai  daro, 
A*th  lygad  tanbaid  di  yn  sylwi  arno : 

0  !  na  fuasit  yma,  Huan  gwîw, 

^n  fab  dyddanŵch  dros  y  net  aiDuw ; 
Ac  à  phelydrau  hael  dy  wyneb  llon, 

1  arbed  ini  'r  golled  ddirfawr  hon ! 

Owaredwyd  rhai,  ac  wele  hwy  yn  dyfod, 
Tn  llawn  o  newydd  gân,  a  newydd  drallod, 
I  íewn  i'r  porthladd — cân  am  waredìgaeth, 
A  thrallod  blin  am  yspail  drom  marwolaeth. 

Y  wraig  yn  d'od  â'i  dagrau  fel  y  gwlaw, 
Ei  chalon  yn  llesmeirio  gan  ei  braw, 
Wrth  gofio  'r  erchyll  nos,  a*i  phriod  llon 
Yn  methu  yn  dragywydd  yn  y  dôn ! 
Melus  yn  ddiau  ydyw  'r  bywyd  drud, 
Bob  cam  ymlaen  o  gychwyn  pell  y  cryd; 

Ac  eto  bron  na  thybia  'r  wraig  yn  awr, 
Y  buasai  ganddi  'n  well  ei  roi  i  lawr, 
Ar  bwys  ei  phriod  yn  y  t'wyllwch  mawr : 

Y  carai  'n  íwy  fod  wedi  suddo  hefyd, 
Er  gorwedd  wrth  ei  ochr  yn  y  gweryd. 

Y  plentyn  ddaw,  ac  ow  !  heb  dad  na  niam, 
Heb  írawd  na  chwaer,  i  dderbyn  cwyn  ei  gam : 
Soddasant  hwy,  ond  Duw  a'i  dygodd  eí, 

I  ddangos  gallu  ei  ddeheulaw  gref. 
Fel  dalen  fechan  ydyw  ar  y  Ui', 

Y  corwynt  creulawn  yn  ei  hymlid  hî ; 
T  chwyrn  liíeiriant  wedi  Uwyr  ysgubo 

Y  cadam  frigog  bren  y  tyfai  amo. 
Nid  oes  yn  aros  heddyw  ond  ei  hunan, 
Ac  heb  un  cysgod,  0 !  estyner  allan 
Ryw  dyner  law  dyngarwch  i'w  waredu — 
Byw  frawdol  fryd  i'w  dirion  ymgeleddu*! 

Y  gẁr  a  ddaw,  ond  drwy  ei  gawod  ddagrau 
Am  briod  hoff  a  guddiwyd  yn  y  tònau ; 

A  maban  cu,  ni  wêl  drwy  'r  eang  fyd, 
Ond  briw  a  hiraeth  iddo  ef  o  byd. 
Mae  'n'd'od  i  fewn,  ond  0  î  ei  galon'jòf, 
A  grwydra  'n  ol  o  hyd,  a  gyfyd  lef  * ,' 
Drist,  anobeithiol,  uwch  y  greulawn  dòn 
A  ddiystyrodd  weddi  ei  briod  Uou. 


8UDDIAD  T  irOBTHFLEET.  381 

Yno  y  mae,  á'i  gluâtSàti  'n  llawn  o  grì ; 

Tno  yn  edrych  yn  eî  gwyneb  hi ; 

Tno  yn  ceisio  estyn  iddi  law, 

A'r  erchyll  fedd  o'ì  flaen  yn  gwasgar  braw ; 

Yno  yn  gwrando  ar  ei  holaí  weddi,     . 

Yn  methu  gweini  un  yníwared  iddi, 

Ac  yn  ei  gweled^yn  y^dôn  yn  soddi  I 

*•  Bhaìd  eto  fyw,  ond  ow  !  mae  'r  byd  yn  ddu, 
Heb  lewyrch  gwedd  fy  ngwraìg  a'm  maban  cu/' 

Y  bachgen  ddaw  *n  adfydus  iawn  ei  wedd, 
Mae  dyfroedd  Marah  chwerw  yn  ei  hedd. 
Ei  frawd  nid  yw,  oedd  lawn  o  rin  a  doniau, 
A'i  gyfaill  gwell  na  brawd,  nid  ydyw  yntau. 
Gorchfygodd  angeu  dig  eu  holl  ymdreehion, 
A  soddi  wnaethant  yn  y  dyfroedd  dyfnion  ! 
Fe  'u^gwelodd  yn  yr  olaf,  ddygnaf  gyni, 

Yn  ceisio  am  yr  hwylbren  ac  yn  methu — 

Fe  'u  gwelodd,  och  !  ac  nid  all  hyd  ei  f arw 

Anghofio  gwae  y  drych  ofnadwy  hwnw ! 

Fe  'u  gwelodd  hwy,  a  gwnaeth  i'w  galon  ruo, 

Am  nad  oedd  ganddo  fraich  i'w  Cynnorthwyo : 
Fe  'u  gwelodd  yn  y  dyfnder  dig  yn  soddi, 
A  bâr  y  don  yn  gwatwar  gwaedd  eu  gweddi  ! 
Fe  'u  gwelodd,  O  !  mae  'n  gwneyd  iV  galon  doddi ! 

Nid  ydynt  mwy  !  rhaid  iddo  deithio  'r  byd, 

Yn  unig  bellach ;  unig  iawn  o  hyd. 

Ddyngarwch  pur !   mor  barod  y  w  dy  law, 
Mor  gelfydd  hefyd  i  liniaru  braw ; 
Mor  gynhes  yw  dy  gaìon  at  y  gwan, 
Gan  fôr  gorthrymder  deflir  ar  y  làn ; 
Ac  O  I  mor  anghymharol  ydyw  rhin, 
Dy  gydymdeimlad  di,  buredig  win, 
I  loni  ei  ysbryd,  ac  i  ladd  ei  gur, 
A  gweini  iddo  hoen  a  heddwch  pur. 
Ni  raid  udganu  udgorn  uwch  y  wlad, 
I  alw  am  dy  sylw  di  a'th  rad  ; 
Nao  anfon  brysredegwyr  yma  a  thraw 
I  fanwl  adrodd  belynt  flin  y  braW  : 
Na,  parod  ydwyt  ti  fel  porlh  y  nef, 
I  roddi  olust  i  bob  cwyníanus  lef ; 
A'th  lygad  yn  agored  ddydd  a  nos, 
Ar  bob  anialwch  gwag,  a  chraig,  a  ffos. 
Pwy  bynag  ddaw  yn  wael  ei  wedd  a*i  fryd, 
Ga  genyt  fara  ac  ymgeledd  glyd ; 
Ca  gartref  siriol  yn  dy  lettŷ  llawn, 
A  rhwymo  'i  friwiau  yn  ofalus  iawn  ; 

Y  cwyn  cuddiedìg  hefyd  chwili  di, 
I  ddyfnder  eithaf  ei  adfydus  gri  •, 


832  MB.   BPUBGlfiOM. 

A'th  feddyginîaeth  roddi  iddo  'n  hael, 
I  nerthu  'r  gwan  ac  i  ddyrchafu  'r  gwael ; 
I  mewn  yr  äi  i  nos  y  weddw  hrudd, 
A  chan  dy  lewyrch  try  yn  olen  ddydd. 
Dy  seren  gyfyd  ar  yr  hen  a'r  tlawd, 
A  theimla  hi  yn  gyfaill  gwell  na  hrawd : 
Ei  galon  lesg  a  gwy  w  ymlawenhâ, 
Ac  hyd  yr  olaf  riw  yn  llawen  à. 

Ddyngarweh  pnr !  pwy  na  'th  íendithia  di- 
Na  orfoledda  yn  dy  hedd  a'th  fri ; 
Dy  ddwfr  hywiol  ddisycheda  'r  hyd, 
A  esmwythâ  ei  boen  a'i  friw  i  gyd : 
Ac  O  !  pa  ddyn  na  ddwfn  addola  Ddnw 
Yn  nnig  fedr  ladd  a  chadw  'n  fy w ! 


MR.    SPURGEON. 


n. 


Wbdi  galw  sylw  darllenwyr  y  Tb/lethodtdd  yn  eîn  hysgrif  flaenorol  at 
gamran  esgynol  Mr.  Spnrgeon  fel  pregethwr,  ymdrechwn  yn  yr  ysgrif 
hon  osod  o'u  blaen  ry w  fraslnn  o'i  hanôs  yn  ei  gysylltiad  â'i  wahanol 
sefydliadan  a*r  wasg,  ynghyda  rhyw  olwg  ar  y  llwyddiant  anghymharol 
sydd  wedi  ac  yn  dilyn  ei  holl  lafnr. 

Y  mae  y  sefydliadau  a'r  cymdeithasau  a  gawsant  eu  bodolaeth  ac  a 
gyùnelir  ganddo  yn  llíosog  ac  amry wiol.  Y  cyntaf  o  ran  trefn  amser  a 
phwysigrwydd  yn  ddian  ydyw  ei  Goleg,  yr  hwn  a  elwir  "  Thê  Pastor's 
College."  Hwn  ydyw  ei  gyntafanedig  mewn  flbrdd  o  sefydliad.  Sef- 
ydlwyd  ef  yn  y  flwyddyn  1866,  felly  y  mae  erbyn  hyn  yn  un  mlwydd  ar 
hngain  oed.  Ei  amcan  ar  y  dechreu  oedd,  rhoddi  ychydig  o  addysg  i 
wŷr  ieuainc  perthynol  i  eglwys  y  Tabemacl,  er  eu  cymhwyso  i  fod  yn 
fath  0  genadwyr  trefol, — i  bregethu  yr  efengyl  i*r  tlodion  hyny  sydâ  yn 
ein  trefydd  mawrion,  ac  yn  Llundain  yn  neilldaol,  yn  marw  o  eisiea 
gwybodaeth.  Ehoddid  pwys  mawr  ar  yr  athrawiaeth  Galfinaidd  yn  y  sef- 
ydliad  hwn  ar  ei  gychwyniad,  a  phenderfynid  na  fyddai  iddo  ymyryd 
mewn  un  wedd  â  gwaith  colegau  eraiU  yr  enwad — megys  Colegau 
Regent's  Park,  Bristol,  Rawdon,  Chilwell,  Pontypool,  ac  eraiU.  Wedi 
Bicrhâu  gwasanaeth  Mr.  George  Bogers,  gŵr  dysgedig  a  duwiol  perthynol 
i'r  Annibynwyr,  fel  athraw,  cychwynwyd  y  sefydliad  yn  ei  dý  ef  gydag  nn 


MB.   SPÜROEOM.  333 

myfyrîwr.    Dechreuad  bychan,  onidê  ?    Ond  nid  oedd  i  fod  yn  fychan 
yn  hir.     Lriosogodd  nifer  y  myfyrwyr  yn  fuan ;  ac  yn  gymaint  a  bod 
pregethau  Mr.  Spurgeon  y  pryd  hwn  yn  cael  lledaeniad  anghyfifredin 
yn  America,  yr  oedd  yn  alluog  i  wario  rhyw  J6800  yn  y  flwyddyn  ar  y 
sefydliad.     Cyn  hir,  modd  bynag,  y  mae  ei  "aíon  Oerith"  yn  Âmerica 
yn  sychu  i  fyny,  mewn  canlynìad  i'w  waith  yn  pregethu  yn  erbyn  caeth- 
wasiaeth.     Er  hyny  nid  yw  yn  digaloni,  eithr  ä  ymlaen  mewn  flydd, 
gan  dalu  yr  holl  dreuliau  o*i  logell  ei  hun,  a  chwbl  gredu,  os  elai  ei 
antariaeth  yn  fethiant,  na  fyddai  o'r  Arglwydd.    Wedi  gweled  o  hono 
amserau  Ued  gyfyng,  y  mae  yn  gwneyd  ei  feddwl  i  fyny  i  hysbysu  pobl 
ei  ofal  sut  yr  oedd  pethau  yn  sefyll,  yr  hyn  fu  yn  foddion  iddynt  dde- 
chreu  ei  gy nnorthwyo  drwy  roddion  wythnosol.     Ocd  nid  oedd  y  cyn- 
northwy  hwn  eto  yn  agos  ddigon  i  gynnal  y  sefydliad  yn  gysurus.     Un 
diwrnod,  modd  bynag,  wedi  talu  o  hono  y  bunt  ddiweddaf  oedd  ganddo 
tuag  ato,  y  mae  y  wawr  yn  tori  ar  ei  feddwl  ac  ar  yr  achos  oedd  mor 
ddwfn  yn  ei  galon,  ar  ei  waith  yn  derbyn  llythyr  oddiwrth  fancer  yn  y 
ddinas  yn  ei  hysbysu  fod  boneddiges  anadnabyddus  iddo  wedi  gweled 
yn  dda  roddi  £800  at  y  Pastor*s  Colîege,    Dywed  ef  ei  hun  iV  enaid 
lamu  gan  lawenydd  ar  dderbyniad  y  Uythyr  hwn,  a'i  fod  yn  sicrwydd  i'w 
ffydd  fod  y  coleg  o  Dduw,  a  bod  yr  Arglwydd  am  iddo  Iwyddo.     Daeth 
can'  punt  arall  i  law  yn  fuan  dracheín.     Yna  daeth  i  feddwl  un  o'i  ddia- 
coniaid,  Mr.  Phillyps,  Qaarry  Farm,  gŵr  cyfoethog  a  duwiol,  roddi 
swper  blynyddol  i  gyfeillion  Mr.  Spurgeon  a'r  coleg,  a  chasglu  ar  ei 
ddiwedd  tuag  at  y  sefydìiad.     Troes  y  meddylddrych  hwn  o  eiddo  Mr. 
PhiUyps  allan  yn  Ilwyddiant  hollol.     Daeth  Ilawer  iawn  o  ewyllyswyr 
da  Mr.  Spargeon  i'r  swper  cyntaf,  a  throes  y  casgliad  allan  ymhell 
uwchlaw  eu  dysgwyliad.    Erbyn  hyn  y  mae  swper  blynyddol  Mr. 
Phillyps  i'r  Pastor*8  College  yn  un  o  swperau  pwysicaf  y  deyrnas. 
Sicrheir  bob  blwyddyn  ryw  foneddwr  o  bwys  a  dylanwad  mewn  ystyf 
arianol  a  chrefyddol  yn  Ilywydd — megys  larll  Shaftesbury,  Syr  Morton 
Peto,  Mr.  Saìnuel  Morley,  Mr.  McArlíiur,  &c.,  a  chesglir  yn  gyffredin 
ar  y  diwedd  o  JÊISOO  i  ^2000  tuag  at  y  coleg.     Yn  fuan  wedi  i  Mr. 
PhiIIyps  roddi  y  swper  cyntaf,  rhoddwyd  ciniaw  i'r  un  perwyl  gan 
gyhoeddwyr  anturiaethus    Mr.   Spurgeon,    y    Meistri    Passmore    ac 
Alabaster,  mewn  cof  am  gyhoeddiad  ei  bum'  canfed  pregeth.     Cafwyd 
oddiwrth  y  ciniaw  eto  tua  phum'  cant  o  bunnau  tuag  at  y  drysorfa. 
Wedi    hyn  aeth    y   sefydliad    ymlaen   yn   gysurus    a   Ilwyddiannus. 
Ychwanegodd  nifer  y  myfyrwyr   i  ddeugain,  a  daeth  Ilawer  iawn  o 
gyfeillion  adnabyddus   ac  anadnabyddus  i'w  gynnorthwyo  trwy  dan- 
ysgrifìadau.     A  thrwy  bob  petb,  ac  yn  neillduol  ymdrech  Mr.  Murrell, 
diacon  arall  yn  eglwys  y  Tabernacl,  i  wneyd   casgliad  wythnosol  yr 
eglwys  yn  deilwng  o'r  sefydliad,  y  mae  ei  gyllid  blynyddol  erbyn  hyn 
yn  cyrhaedd  y  swm  anrhydeddus  o  bum'  mil  o  bunnau. 

Ychydig  amser  yn  ol,  anturiodd  Mr.  Spurgeon  adeiladu  Colegdŷëang' 
a  hardd,  gwerth  £15,000,  at  wasanaeth  y  sefydliad;  a  Ilwyddodd  i'w 
agoryd  wedi  llwyr  dalu  am  dano.  Y  mae  yn  awr  yn  y  Pastors  College 
saîth  0  athrawon,  heblaw  y  llywydd  a'r  îs-lywydd,  sef  Mr.  Spurgeon  a'i 
frawd,  y  Parch.  J.  A.  Spurgeon,  a  thri  chant  o  fyfyrwyr, — cant  o  fyfyr- 
wyr  dyddiol,  a  dau  cant  o  rai  hwyrol.  Dwy  flynedd  yw  tymmor  yr 
efrydiaeth ;  ond  gan  fod  bron  yr  oll  o'r  myfyrwyr  yn  dilyn  y  dosbarth- 


334  MB.   BPÜBGEON. 

îadan  hwyrol  aoi  oddentn  dwy  flynedd  cyn  y  derbynir  hwy  yn  fyfyrẃyr 
dyddìol,  y  maent  ymhellach  ymlaen  nag  y  mae  Uawer  yú  dneddol  i 
famn. 

O  barthed  i  gymhwysder  y  brodyr  ienainc  hyn  i  bregethu  yr  efengyl, 
nis  gallwn  lai  na  rhoddi  pwys  ar  y  dystiolaeth  ganlynol  o  eiddo  larll 
Shaítesbnry  iddynt.  Yn  ei  anerchiad  yn  nghapel  Finsbnry,  EbriU  4, 
1870,  dywedai, 

Nld  yw  ond  ffolineb  hollol  tybied  j  dygîr  pobl  Prydain  byth  i  deimlad  o  drefii  t 
dysgyblaeth  trwy  adrodd  ffarfiau  gwasanaeth  trnenns,  trwy  ddar^an  o  ganwyUaa 
cŵyr,  trwy  garpian  o  Babyddiaeth,  a  thrwy  ystumiau  yn  y  ganghell ;  nid  oes  dim  yn 
gyfaddas  i  gyfarfod  aDgheníon  y  bobl  ond  cenadwri  yr  efengyl  wedi  ei  dwyn  adref  i'w 
calonan  ;  ac  ni  adwaen  i  neb  sydd  wedi  gwneyd  gwell  gwasanaeth  yn  y  gwaith  hwn  o 
efen^leîddiad  na'r  rhai  sydd  wedi  en  haddysgn  yn  Ngholeg  Mr.  Sporgeon.  Mas 
ganddynt  ddawn  neilldnol  i  gyfarch  y  werin,  ac  i  fyned  at  galon  y  bobL 

Y  mae  erbyn  hyn  dros  300  o  hen  fyfyrwyr  Mr.  Spurgeon  yn  gweinid- 
ogaethu  gyda*r  Bedyddwyr.  O'r  rhai  hyn  y  mae  dan  yn  Indìa  ;  nn  yn 
Ghina ;  dáu  yn  Yspaen ;  un  yn  Neheudir  Affrica ;  chwech  yn  Australia; 
deg  yn  Canada ;  ac  un  ar  hugain  yn  yr  ünol  Daleîthiau.  Oddiwrth 
ystadegaeth  yr  enwad,  caníyddwn  íod  y  brodyr  hyn  wedi  bedyddio  ar 
broffes  o'n  ffydd  yn  Mab  Duw  S0,676  yn  nghorff  y  deng  mlynedd 
diweddaf ;  fod  cyfanrif  cynnydd  eu  heglwysi  yn  30,677,  a*n  cynnydd 
clir  yn  19,498. 

Siaredir  ác  ysgrîfenir  weithian  bethan  lled  annheilwng  am  danynt,  a 
hyny  gan  bersonau  ag  y  buasîd  yn  dysgwyl  pethau  amgènach  òddiwrth- 
ynt ;  dywedir  mai  edlychiaid  eiddilaidd  ydynt,  yn  efelychu  neilldnolion 
y  gŵr  mawr  yr  eisteddent  wrth  ei  draed,  a'u  bod  yn  sicr,  bid  siwr,  o 
ymfifurfio  yn  fuan  yn  sect  ar  wahân;  eu  bod  yn  barhâns  yn  myned 
ymhellach  beílach  oddiwrth  y  byd  cristionogol,  a  hyd  yn  nod  y  Bedydd- 
wyr  eu  hnnaìn !  Fel  y  canlyn  yr  ysgrifenai  rhýw  Mr.  M.  Coit  Tyler 
yn  y  New  York  Independent  dro  yn  ol  ar  y  mater :— 

•  Un  gair  ynghylch  Spnrgeoniaeth  yn  gyffredinoL  Yn  ddystaw,  ond  yn  ẁfijm.  o 
fewn  terfyDan  corff  mawr  Bedyddwyr  Lloegr,  ac  yn  gorchnddio  yr  holl  oir  gyda 
rhwydwaith  o  alln  moesol,  y  mae  yn  cael  ei  ffarfio  eorff  gwahaniaethol  o  brpgethwrr 
Spnrgeonaidd, — dynìon  ienainc  yn  llawn  ynì  wem  en  naddysgn  yn  Ngholeg  Hr. 
Spurgeon,  yfed  o  ysbryd  tanllyd  Mr.  Spnrgeon,  yn  efelychn  gyda  flyddlondeb 
anymwybodol  ond  digrifol  hyd  yn  nod  fanylion  arddnll  Spnrgeon  o  lefam,  yn  falch 
o*u  cysylltiad  â'i  enw,  ac  mewn  c^rmnndeb  gwastadol  â'r  "Prif  ganolbwynt"  yn 
Unndain.     Y  mae  Spnrgeon  yn  ymwahann  yn  fwyfwy  oddiwrth  drefniant  cyffredinol 

Îr  byd  crefyddol,  a  hyd  yn  nod  oddiwrth  enwad  y  Bedyddwyr,  ac  yn  canolbwyntio  ei 
afur  ar  ei  eglwys  anferth,  ei  Goleg,  a*r  eglwysi  drwy  y  deymas  sydd  wedi  cymeiyd 
ei  ddysgyblìon  yn  fugeiliaid  amynt.  Os  ä  hyn  ymlaen  am  ngain  mlynedd  eto,  bTdd 
Spurgeoniaeth  yn  goŵmawr,  trefnns,  a  llawn  bywyd  ;  a  phe  gwarantai  amgylchiad«i, 
gallai  y  corff  hwn,  fel  y  bama  Uawer  o  weinidogion  deallgar  y  Bedyddwyr  yn  debygol, 
gymeryd  amo  enw  ei  sylfaenydd,  a  Spnrgeon  ddilyn  esiampl  Wesley,  drwy  gychfmi 
sect  newydd.  Y  mae  yn  ddiau  yn  dangos  llawer  iawn  o  allu  gweithredol  a  threfiiiadol 
Wesley. 

"  Y  mae  y  paragraph  nchod,"  medd  Mr.  Spurgoon  ei  hiöian,  "yn 
dangos  mor  ychydig  a  ẃyr  y  Mr.  Tyler  hwn,  a*r  gweinidogion  Bedydd- 
iedig  y  cyfeiria  atynt,  am  danom.  Nid  oes  air  mor  gas  gan  ein  calon  a 
Spurgeonìaeth,  ac  nid  oes  meddwl  pellach  oddiwrth  ein  henaid  na'r 
meddwl  o  ffurfio  sect  newydd.'*    Nis  gallasem  lai  na  synn  wrth  weled 


MB.  SFÜfiaEON.  336 

un'o'D  cydẅladwyr,  mewn  misolyn  Cymreîg  yn  ddîwèddär,  yn  ymhyfrydu 
yn  yr  un  bropbẁydoliaeth  wrach'iaidd  âg  eiddo  Mr.  Tyler,  a  hÿny  ar  ol 
tystiolaeth  bendant  Mr.  Spurgeon  ei  hun  i*r  gwrthwyneb,  ac  yn  neillduol 
ar^ol  ei  sylwadau  cymeradwyol  ar  anerchiad  Dr.  Landels  o'  gadair 
lywyddol  Undeb  y  Bedyddwyr.  Gwir  fod  myfyrwyr  y  Fastor's  College 
yn  agored  i  syrthio  ì'r  amryíusedd  o  efelychu  neillduolion  eu  prif  athraw, 
fel  yr  efelychá  dyògyblion  neillduolion  eu  hathrawon  yn  gyffredin ;  ac 
eithaf  gwir  y w  y  gall  y  coleg  hwn  "  droi  allan  i*r  byd*  nif er  o  Spurgeon- 
iaid  bychain,  eiddil,  dirym, — cysgodion  edlychaidd  o*r  gẁr  mawr  yr' 
eisteddant  wrth  ei  draed,"  fel  y  try  pob  coleg,  ysywaeth,  nifer  rhy 
hosog  o  "  gysgodion  edlychaidd  "  o*r  rhai  yr  eisteddant  wrth  eu  traed. 
Ond  y  mae  yn  wirionedd  hefyd  fod  y  Pastor's  CoUege  wedi  troi  allaù 
lawer  o  ddynion  o  alluoedd  a  dylanwad  anghyffredin,  ac  fod  bechgyn  y 
coleg  hwn  wedi  bod  yn  fwy  llwyddiannus  na  braidd  neb  arall  yn  nghorff 
y  deng  mlynedd  diweddaf  i  enniU  dosbärth  gweithiol  ein  gwlad  i  ffydd 
yr  efengyl. 

Sefydliad  pwysig  arall  o  eiddo  Mr.  Spurgeon  yw  ei  Amddifattŷ  (Thê 
Stochwell  Orphanage),  Yn  y  Sword  and  Trowel  am  Hydref  1866,  y 
cafwyd  yr  awgrymiad  cyntaf  o*i  fwriad  o  sefydlu  yr  Amddifattŷ,  a  hyny 
mewn  canlyniad  i  waith  Mrs.  Hilyard,  boneddiges  haelfrydig  a  duwiòl, 
yn  rhoddi  iddo  d620,000  tuag  at  yr  anturiaeth.  Nis  gallwn  ar  hyn  o 
bryd  roddi  hanes  manwl  am  y  modd  y  casglwyd  cronfa  ddigònol  i 
sefydlu  y  StochweU  Orphanage,  na*r  pryder  meddwl  a*r  llafur  caled  yr 
aeüi  Mr.  Spurgeon  drwyddynt  wrth  gasglu,  er  fod  yr  hanes  hyd  yn  nod 
yn  ei  fanylion  yn  Uawn  o  ddyddordeb.  Saif  yt  Ämddifattŷ  ar  ddwy 
erw  a  hanner  o  dir  yn  Stockwell,  ger  Clapham  Road,  Gostiodd  yr 
adeilad,  heb  son  am  y  tir,  ysbyttŷ  ëang  a  chyfleus,  ynghyd  a  dau  o 
adeiladau  pwysig  eraill,  JglO,SOO.  Oynnelir  y  sefydliad  i  fesür  helaeth 
drwy  roddion  gwirfoddol,  gan  nad  y  w  y  gẅaddol  perthynol  iddo  eto  ond 
£30,000,  a  bod  y  treulion  blynyddol  yn  £5,000, — rywbeth  yn  debyg  i 
dreulion  blynyddol  y  coleg.  Y  mae  yn  awr  250  o  blant  amddifaid  i  fewn, 
y  rhai,  yn  ychwanegol  at  eu  cynnaliaeth,  a  gânt  addysg  fydol  a  chref- 
yddol  ragorol.  Prin  y  gallwn  f eddwl  am  yr  Amddifattŷ  hwn  heb  fod  ein 
meddwl  yn  rhedeg  at  Amddifattŷ  mawr  Mr.  Müller  yn  Bristol,  hanés 
yr  hwn  a  gawsom  mor  gywir  a  chyflawn  yn  ddiweddar  yn  y  TaAETHoo- 
îDD.  Y  mae  eiddo  Mr.  Spurgeon,  o  ran  ei  ddéchreuad  a*i  egwyddor, 
yn  dra  thebyg  i  eiddo  Mr.  MüUer,  ac  felly  yn  llawn  o  ddyddordeb  i 
ddyngarwyr  Oristionogol.  Dywedir  fod  yti  ei  fẃriäd  sefydlu  yn  fuan 
eto  Amddifattŷ  i  lodesi  amddifaid.  Mor  drylwyr  y  caria  allan  arwydd- 
air  yr  enwog  Ddr.  Oarey,  "  Anturiwn  bethau  mawrion  dros  Dduw,  a 
dysgwyliwn  bethau  mawrion  oddiwrth  Dduw ! " 

Sefydliad  arall  cymharol  bwysig  o'i  eiddo  yw  ei  Elusendai,  Er  nad 
efe  a  roddodd  fodolaeth  i'r  sefydliad  hwn,  eithr  Dr.  Hippon,  un  o'i  rag- 
flaenyddion  yn  New  Park  Street,  ac  olynydd  yr  enwog  Ddr.  Gill,  eto  efe 
sydd  wedi  ei  wneyd  y  peth  ydyw  yn  bresennol.  Y  mae  hanes  cychwyn- 
iad  y  S3fydliad  hwn,  yn  y  flwyddyn  1803,  yn  lled  ddyddorol.  Ymddengys 
fod  Dr.  Bippon  wedi  rhoddi  ei  fryd  ar  gael  ysgolion  ac  elusendai  at 
wasànaeth  eglẃys  New  Park  Street,  ond  fod  y  diaconiaid  rywfodd  yn 
methu  gweled  ôù  ffòrdd  yn  glir  i'w  cael.  "  Bydd  y  gwaith  yn  fawr," 
meddent,  *<  a  chodi  trysorfa  yn  beth  anmhosibl.''    Llawer  dadl  frwd  a 


836  HB.   gPUBGËON. 

gymerodd  le  o  bryd  i  bryd  rhjngddynt  ar  y  mater.  O'r  diwedd,  modd 
bynag,  penderfynodd  y  Dr.  na  chawsai  y  dìaconiaid  ei  attal  i  fyned 
ymlaen ;  ac  nn  nos  Sabbath  hyabysodd  ei  fwriad  o  íyned  oddiamgylch 
yr  aelodau  drannoeth  i  gasglu  toag  at  y  mudiad,  ac  os  na  Iwyddai  i 
gasglu  J6500  cyn  yr  hwyr,  y  rhoddai  efe  yr  anturiaeth  i  fyny.  Derbyn- 
iwyd  ei  gynnyg  ar  unwaith  gan  y  diaconiaid,  gan  dybied  nad  allasai 
byth  Iwyddo.  Yn  ^ynnar  nos  Lun  yr  oeddynt  oll  yn  ve8try  y  capel  yn 
dysgwyl  y  Dr.  o'i  daith  gasglyddol,  ac  i  roddi  terfyn  bythol,  yn  ol  eu 
tyb  hwy,  ar  yr  anghydwelediad  oedd  rhyngddynt  o  barthed  i'r  mudiad. 
Nid  hir  y  buont  yn  dysgwyl  cyn  dyfod  o*r  Dr.  i  fewn,  a  chydag  ysbryd 
llawen  y  mae  yn  eu  cyfarch  gan  ddy wedyd,  **  Frodyr,  dyma  fi  wedi  dyfod 
gyda  £300  yn  iy  llogell  tuag  at  yr  ysgolion  a'r  elusendai ;  ac  onid  yw 
hyn  yn  dra  chefnogol  i  ni  fyned  ymlaen  ?  "  "  lë"  ebe'r  diaconiaid  am  y 
cyntaf,  '<  ond  addawsoch  chwi,  Dr.,  roddi  yr  anturiaeth  i  fyny  os  na 
chasglech  heddyw  £500,  ac  yr  ydym  ni  yn  penderfynu  eich  cadw  at  eich 
gair."  "  Debyg  iawn,"  ebe  yntau,  "  ac  yr  wyf  fi nnau  yn  meddwl  cadw 
,fy  ngair  hefyd,  oblegid  dyma  £800  a  roddodd  y  cyfeiUion  i  mi  bron  heb 
en  gofyn,  ac  y  mae  y  gweddill  sydd  yn  eisieu  wedi  eu  haddaw  bron  i 
gyd."  Gyda  hyn  tarawyd  y  diaconiaid  doeth  a  gochelgar  â  mudandod ; 
a  phan  ddaethant  atynt  eu  hunain  dechreuasant  longyfarch  y  Dr.  ar  ei 
Iwyddiant,  ac  addaw  ei  gyfarfod  y  pryd  y  m^mai  er  gwneyd  y  darparìadau 
anghenrheidìol  i  fyned  ymlaen  gyda'r  gwaith.  I  hyn  y  mae  yntau  yn 
ateb,  *'  Beth !  y  chwi  yn  barod  i'm  cynnorthwyo !  Yr  ydych  wedi 
rhoddi  eìch  holl  ddylanwad  yn  fy  erbyn  o'r  dechreu  hyd  yn  hyn ;  ac  a 
ydych  yn  meddwl,  ar  ol  i  mi  fyned  i  lafur  i  gasglu  yr  arian,  y  cewch 
chwi  y  pleser  i'w  gwario,  a'm  rhwystro  yn  fy  ngwaith  eto  ?  Na,  nid 
oes  amaf  eisieu  eich  cymhorth,  frodyr ;  gellwch  feddwl  am  ryw  orchwyl 
arall ;  ni  chewch  chwi,  na'r  un  diacon  arall,  byth  rwystro  y  gweinidog 
gyda'r  sefydliad  hwn."  Wedi  hyn  aeth  y  Dr.  ymlaen  gyda'r  gwaith  ei 
hunan ;  ac  yn  Trmtdeed  y  sefydliad  gosododd  yr  adran ganlynol :  " The 
pastor  shall  elect  the  pensìoners,  no  deacon  interfering,**  Llwyddodd 
Mr.  Spurgeon  yn  ddìweddar  i  ddylanwadu  ar  y  Charity  Commissianêrs  i 
groesi  allan  yr  adran  hon  o'r  Trust-deed,  ac  felly  i  estyn  yr  etholfraint 
i'w  ddiaconiaid.     Bynyna  am  sefydlìad  yr  Elusendai. 

Yn  fuan  wedi  symud  o  Mr.  Spurgeon  a'i  eglwys  o  New  Park  StreU 
i'r  Tabemacl,  gwerthasant  yr  hen  gapel,  yr  ysgolion,  a'r  hen  elusendai, 
a  phrynwyd  tir  i  adeiladu  elusendai  newyddion  yn  agos  i  orsaf  cledr- 
ffordd  yr  Elephant  and  Castle.  Gosodwyd  y  gareg  sylfaen  gan  Thomas 
Olney,  Ysw.,  un  o  ddiaconiaid  y  Tabernacl,  Mai  6,  1887.  Gostiodd  y 
tir  a'r  adeilad,  yn  ychwanegol  at  yr  hyn  a  dderbyniwyd  am  yr  hen 
adeiiadau,  i  Mr.  Spurgeon,  £1,750.  Y  mae  y  tai  yn  rhai  ëang  pryd- 
ferth,  a  hynod  o  gyfleus.  Neillduir  tair  o  ystafelloedd  ëang  ynddynt  i 
gadw  ysgol  ddyddiol,  yn  yr  hon  y  mae  oddeutu  400  o  blant  yn  derbyn 
addysg.  Gedwir  ynddynt  hefyd  Ysgol  Sabbothol,  ynghyda  chyrddau 
.  crefyddol  eraill.  Chwiorydd  oedranus  ac  anghenus  perthynol  i  eglwys 
Mr.  Spurgeon  a  dderbynir  i'r  sefydliad  hwn.  Y  mae  yn  awr  ddwy  ar 
bymtheg  ar  y  funds;  ac  ymdrechir  casglu  £5»000  at  y  £4,000  sydd 
mewn  llaw  yn  barod  er  gosod  y  sefydliad  ar  sylfeini  cedyrn  a  dio^el. 
Bhoddir  ato  yn  bresennol  swm  lled  iawr  o  drysorfa  gy£Predinol  tlodioii 
yr  eglwys,  sef  o  arian  y  cymundeb. 


Mft.   8PÜRÔE0K,  ä37 

Gair  nen  ddaa  eto  ar  Gyradeithasau  Mr.  Spurgeon.  Y  mae  y  rhai 
hyn  mor  ríosog  fel  nad  allwn  ond  ènwi  rhai  o  honynt  yn  unig.  Y 
gyntaf  a  nodwn  yw  The  Colportage  Association,  Y  mae  yn  perthyn  i*r 
gymdeithas  hon  45  o  hersonau,  gwaith  y  rhai  yw  gwerthu  llyfrau  creí- 
yddol  ar  hŷd  a  Ued  y  wlad,  dosbarthu  traethbdau,  fifurfio  eglwysi  new- 
yddion,  ynghyda  chymdeithasau  blodau  yr  oes,  &c.  Gwerthodd  y  rhai 
hyn  yn  nprhorff  y  flwyddyn  1874  werth  £3,000  o  lyfrau  crefyddol,  ac  y 
mae  cyllid  y  gymdeithas  erbyn  hyn  yn  ÍQ,500  yn  y  flwyddyn.  Er  íod 
pob  Colporteur  yn  cael  £80  yn  y  flwyddyn  o  gyflog,  eto  gall  unrhyw 
eglwys  berthynol  i  unrhyw  enwad  sicrhâu  gwasanaeth  nn  o  honynt  am 
£40  yn  y  flwyddyn,  gan  y  gofala  -Mr.  Spurgeon  ei  hun  am  y  £40  arall. 
Duw  yn  nnig  a  ŵyr  pa  faint  o  les  a  wneir  drwy  y  gymdeithas  hon, 
pan  y  mae  cymaint  o  ymdrech  yn  cael  ei  wneyd  gan  elynion 
creíydd  i  leíeinio  ein  gwlád  â  llênyddiaeth  lygredig  ac  anflyddol. 
Cymdeithás  arall  o'i  eiddo  yw  yr  un  Lyfryddol,  drwy  yr  hon  y  cyírana 
Mrs.  Spurgeon  lyfrau  buddiol  a  gwerthfawr  i  weinidogion  tlodion.  Yr 
oedd  cyllid  y  gymdeithas  hon  y  flwyddyn  ddiweddat  yn  £926.  Y  mae 
ganddo  heíyd  gymdeithas  adeiladu,  i  gynnorthwyo  eglwysi  gweiniaid 
yr  enwad  i  godi  capeli  newyddion  ac  i  adgy  weirio  rhai  hen ;  Cymdeithas 
Geuadol  Germany,  yr  hon  sydd  yn  cynnal  dau  o  genadon  ;  Oenadaeth 
yr  luddewon ;  Oenadaeth  Mr.  Orsman  yn  Golden  Lane ;  Oenadaeth 
Bichmond  Street,  Walworth,  drwy  yr  hon  y  cyfrenir  addysg  i  650  o 
blant  yn  ddyddiol,  ac  y  cynnelir  Ysgol  Sabbothol  a  dosbarth  Biblaidd 
efiPeithiol  er  dysgu  y  rhai  sydd  wedi  tyíu  i  fyny  yn  fifordd  iachawdwr- 
iaeth  ;  ynghyda  rhyw  ugain  o  gymdeìthasau  eraill  llai  eu  pwysigrwydd. 

Âc  nid  fel  pregethwr  a  dyngarwr  yn  unig  y  mae  efe  yn  rhagori,  ond 
hefyd  fel  awdwr.  Nid  yw  y  pregethwr  a*r  awdwr  yn  cydgyfarfod  bob 
amser  yn  yr  un  person;  eithr  i'r  gwrthwyneb,  ceir  weithiau  un  yn 
bregethwr  rhagorol  ond  yn  awdwr  tlodaìdd,  a  phryd  arall  un  yn  awdwr 
gwych  ond  yn  bregethwr  anmhoblogaidd.  Ÿr  oedd  John  Elias  yn 
engraifiE't  o'r  cyntaf,  a  John  Foster  o'r  olaf.  Pwy  ddychymygai  wrth 
ddarllen  pregethau  Elias  fod  eu  hawdwr  yn  un  o  brif  areithwyr  y 
byd  cristionogol  ?  A  phwy  na  synai  wrth  ddarllen  cyfansoddiadau 
meddylgar  John  Foster,  nad  ydoedd  yn  alluog  i  gadw  tipyn  o  gynnull- 
eidfa  ynghyd  fel  pregethwr  ?  Ond  y  mae  Mr.  Spurgeon  yn  fawr  fel 
pregethwr  ac  awdwr,  ie,  ar  ei  ben  ei  hun  yn  y  naill  gymeriad  yn  ogystal 
â'r  llall.  Dechreuodd  ei  yrfa  awdurol  fel  ei  yrfa  bregethwrol  yn  dra 
ieuanc  ;  ac  erbyn  hyn  y  mae  wedi  cyhoeddi  un  gyfrol  ar  hugain  o  breg- 
ethan,  a  phob  cyfrol  yn  cynnwys  triugain  pregeth — y  cwbl  yn  1,260  : 
heblaw  pregethau  eraiU  a  draddodwyd  ganddo  ar  nosweithiau  gwaith, 
ac  a  gyhoeddwyd  yn  ddwy  gyfrol  hardd  dan  yr  enwau  "  Types  and 
Emblems,"  a  "  Trumpet  Call  to  Christian  Energy'*  Y  mae  wyth  gyfrol 
oV  pregethau  hyn  wedi  eu  cyhoeddi  yn  yr  Unol  Daleithiau;  ac 
amryw  gyfrolau  wedi  eu  cyfleithu  i'r  Isallmaenaeg,  AUmaenaeg, 
Ffrancaeg,  Swedenaeg^  ynghydag  i  rai  o  dafodieithoedd  India.  Oyf- 
ieithiwyd  un  gyfrol  o  honynt  hefyd  i'r  Danaeg,  yr  Italaeg,  y 
Bwssiaeg,  a'r  Gymraeg. 

Llawer  o  íeimiadu  sydd  wedi  bod  o  bryd  i  bryd  ar  bregethau  Mr. 
Spurgeon ;  ond  y  mae  y  fiTaith  eu  bod  yn  cael  y  cylchrediad  mwyaf  a 
galodd  pregethau  erioed»  a  hyny  am  gyniíer  o  flynyddoedd,  yn  ddigon  i 


388  MB    SPÜBOEON. 

roddi  taw  bythol  ar  y  rhai  hyny  a  geisìant  eu  hiseln.  Pe  gofynid  ymha 
la  y  gorwedda  eu  rhagorìaetiì»  dywedem  ei  fod  yn  gorwedd  mewn 
amry w  o  bethaa,  megys  yn  symlrwydd  en  bardduU,  purdeb  eu  hathraw- 
iaethy  en  nerth,  a'u  ffraethineb.  Qwir  iod  rhai  o  hoi^nt  yn  rhagorì  ar 
y  UeiU,  ond  bychan  mewn  cymhariaeth  yw  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng 
y  naill  bregeth  â'r  Uall — 11  ai,  íe  ddicbon,  nag  sydd  yn  nodwedd  pregethau 
dynion  mawrion  yn  gyffredin.  Nid  yw  Mr.  Spurgeon  byth,  fel  y 
byddai  yr  enwog  Ddr.  Çinney,  weithiau  yn  oralluog  a  gafaelgar,  a 
phryd  araíl  yn  orisel  a  diafael;  ond  bob  amser  fel  efe  ei  hunan.  Y  mae 
rhyw  *' average  amount  of  power,''  ys  dywed  Paxton  Hood,  jn  nod- 
weddu  ei  holl  bregethaa.  Oydnabyddwyd  hwyut  gan  y  Parch.  Cipon 
Byle,  Â.O.,  yn  ei  araeth  ar  '<  gyfansoddiad  pregethaa  "  yn  Trophy-room 
Eglwys  Gadeiriol  St.  Panl,  ar  y  7fed  o  Fawrth,  1876,  yn  "  models  of 
abilüyy  clsamess,  and  perspicuity ; "  a  chyda  dy wedyd  fod  pob  pregeth 
a  argraffodd  Mr.  Spurgeon  nid  yn  unig  yn  ei  feddiant,  ond  heíyd  wedi  eu 
darllen  ganddo,  annogai  y  canon  dysgedig  ei  írodyr  yjL  j  weinidogaeth 
i'w  hastudio  yn  fanwl. 

Heblaw  ei  bregetbau,  y  mae  wedi  cyhoeddi  y  llyfrau  canlynol:— 
'•  Spurgeon's  Oems ;"  " Gleaning among  the  Sheaves;"  "  The  Interpreter**-^ 
Uyír  defosiynol  gwerth  dau  gini  mewn  morocco,  pum'  swlltar  hugain  piewn 
llian ;  **  Flashes  of  Thoughts ; "  **  Morning  by  Morning ; "  "  Evening  by 
Evening;  "  "  Our  own  Hymn-Book;  "  *'  Feathers  and  Arrows;  *'  "  John 
Floughman's  Talk  " — ei  lyír  mwyaf  poblogaidd,  dau  can'  mil  a  hanner  o 
gopiau  o'r  hwn  sydd  wedi  eu  gwerthu  yn  barod ;  •*  The  Treasury  of 
Dauid  " — esboniad  gwreiddiol  a  llafuríawr  ar  y  Psalmau,  yr  hwn  sydd 
i  fod  yn  chwe'  chyfrol  wyth  swUt  yr  un,  pedair  o'r  rhai  sydd  wedi  ea 
cyhoeddi  yn  barod;  *'Lectures  to  my  Students;"  **  Commenting  and  Com- 
mentaries; "  "  The  Metropolitan  Tabernacle; "    '*  History  and  Work" 

O'r  holl  gyfansoddiadau  hyn,  "  The  Treasury  ofDavvd"  yn  ddiau  yw 
y  pwysicaf.  Cymeradwyir  hwn  yn  y  modd  mwyaf  calonog  gan  brif 
feirniaid  Biblaidd  ein  gwlad.  Dywed  y  Parch.  Samuel  Cox,  golygydd 
galluog  a  dysgedig  yr  *'  Expositor,"  tra  yn  cydnabod  rhagoriaeth  Esbon- 
iad  Canon  Perowne,  B.D.,  ar  y  Psalmau,  ar  gyfrif  ei  ddysgeidiaeth.ddoâi 
a'i  feirniadaeth  fanol,  fod  eiddo  Mr.  Spurgeon  yn  cynnwys  y  rhan 
fwyaf  o*r  pethau  goreu  a  ddywedwyd  ar  y  Psalmau  am  ddeunaw  cant 
0  áynyddoedd.  Ac  fel  y  canlyn  y  llefara  y  Congregational  Magazine  am 
dano: — 

Mae  eisiea  yr  hen  ysbryd  Paritanaidd  i  gymhwyso  anrhyw  an  i  esbonio  llyfir  y 
Psalmaa,  ac  y  mae  Mr.  Sporgeon  yn  ei  fedda  i  raddau  neilldaol.  Tnd4o  ef  y  mae 
y  Tadaa  Paritanaidd  yn  by w  drachefn,  fel  y  ba  ond  ychydig  o  honynt  fyw  o'r  blaen. 
Mae  ganddo  ef  nefoleiddrwydd  Sibbes,  galla  dadansoddol  Goòdwin,  diírifoldeb 
Smith  dafod-arian,  blasusrwydd  ac  arddall  ddoetheiriol  Adams,  ymarferolrwydd 
Swinnock ;  ond  y  gẃr  i'r  hwn  y  mae,  uwchlaw  y  cwbl,  yn  tebygoli  ydyw  Stephen 
Chamo3k.  Fel  efe,  nid  yw  o  ddim  gwahaniaeth  ymha  ran  o'r  Ysçrytnyr  y  medi,  y 
mae  yn  sicr  o'ch  anrhegn  ^  ysgubau.  Fel  efe,  hefyd,  y  mae  ganddo  adnabyddiaeth 
Iwyr  o'r  galon.  0  herwydd  hyn  y  mae  yn  neiUduoi  gymhwys  i  ddeongli  bywyd 
crefyddol  Dafydd.  Ymddengys  yn  abl  i  fyned  i  mewn  i  enaid  y  Psalmy&,  a  deall 
ei  ondiau  a'i  lawenydd,  ac  yna  gwna  i  nianau  eu  deall,  a  hefyd  deall  yr  eiddom  ein 
hnnain,  trwy  ddangos  i  ni  eu  cyffelyb  yn  hanes  Dafydd.  Dyma  sydd  yn  gwneyd  y 
llyfr  yn  Esboniad  mor  werthfawr  i  Oristion.  Mae  yn  debyg  fod  y  Paumaa  yn 
desgrifio  pob  amrywiaeth  sydd  yn  bosibl  o  brofiad  orefyddol,  ac  y  mae  nerth  lír. 
Sparg^n  yn  gynnwysedìg  mewn  dangos  pa  fodd  y  gallai  j  ,£ath  broûad*  ddwyn 


MB.    SPUÛGBON.  839 

heddychol  ffirwyth  c^rfiawDder.  Mae  y  llyír  yn  gyfuniad  rhyfeddol  p  e^bp^iy^  & 
sylwadaeth.  Beimiadaeth  graff  ydyw  saU  yr  holl  sylwadau.  Ni  wneir  .byth 
gymhwysiad  o  unrhyw  destun  na  ddwg  yn  gyfreithlawn. 

Yn  awr,  wele  ni  wedi  olrhain  eamran  ein  gwrthddrych  o  foreuddydd 
hyd  ganolddydd  ei  fywyd  gweinidogaethol,  a  sylwi  ar  ei  wahanol  sefydl' 
iadau,  ynghyda'i  weithìau  awdurol ;  a  chan  y  gwelir  yn  eglur  oddiwrth 
yr  hyn  a  ysgrifenwyd  ei  iod  yn  gymeriad  gwir  hynod — iod  Duẅ  wedi  ei 
fendithio  â  Uwyddiant  anghymharol — wedi  ei  ddefnyddio  iel  offeryn, 
nid  yn  nnig  i  roddi  saâe  newydd  i  YmneìUduaeth  yn  Mhryd^in  Fawr, 
ac  i  grea  cyfnod  newydd  yn  hanes  yr  areithfa  Seisonig,  ond  hefyd  i 
enniU  mwy  o  bechaduriaid  n^  neb  arall  yn  ei  ddydd  at  Fugail  ac  Esgob 
eu  heneidiau, — gan  fod  y  pethau  hyn  yn  wirioneddau  anwadadwy,  y 
mae  cwestiwn  yn  ymgynnyg  i'n  meddwl  yn  natnriol,  sei  ymha  le  y 
mae  "  cuddiad  ei  gryfder  ?  " 

Gallwn  ateb  y  cwestiwn  hwn  yn  gyntaf  yn  nacâol,  drwy  ddywedyd  nad 
yw  "  cuddiad  ei  gryfder  "  yn  gorwedd  mewn  rhy w  un  neu  ychwaneg  o 
gynneddfau  ei  feddwl.  Y  mae  athrylith  weithiau  yn  gynnwysedig  yn 
hyn.  Dyma  yr  hyn  a  olygir  yn  gyffredin  wrth  athrylith,— dyn  yn 
meddu  ar  ryw  un  neu  ddwy  o  gynneddfau  cryâon,  gorgyfoethog,  tra  y 
mae  ei  gynneddfau  «raiU  yn  ẁeiniaid  a  thlodion, — natur  wedi  rhoddi  ei 
hoU  gynnysgaeth  megys  i  un  gynneddf,  yn  debyg  fel  yr  ymddyga  hen 
ioneddwyr  ein  gwlad  tuag  at  eu  meibion  hynaf.  Dyma,  i  iesur,  oedd 
nodwedd  Ghristmas  EFans ;  a  dyma,  fe  allai,  nodwedd  y  rhan  iwyaf  o 
blant  athrylith,;  a  hyn,  y  mae  yn  debyg,  a  barodd  i  ryw  un  ddywedyd 
fod  athrylith  yn  ymylu  ar  wallgoirwydd.  Ond  y  mae  rhai,  ac  yn  eu 
plith  Mr.  Spurgeon,  mewn  modd  neillduol  yn  cael  eu  nodweddu  gan 
gyfuniad  o  ragoriaethau,  ac  heb  ieddu  ar  yr  un  gynneddi  neu  allu 
israddol;  ac  y  mae  y  cyfunìad  sydd  yn  nodweddu  ein  gwrtbddrych, 
dybygem,  yn  cael  ei  wneyd  i  iyny  o'r  pethau  canlynol: — 

1.  Duwioldeb  diffuanL  Dyma  elfen  gyntai  a  phwysicai  ei  Iwyddiant. 
Y  mae  ei  holl  hanes  yn  dangos  yn  eglur  ei  iod  yn  ŵr  mawr  gyda  Daw 
— ei  fod  yn  dal  cymundeb  agos  iawn  à'r  "Tad  yr  hwn  sydd  yn  y 
dirgel."  Os  yw  dywediad  yr  hanesydd  D'Aubigné  yn  wir  am  y 
Diwygiad  Protestanaidd,  sef  fod  ei  ddirgelwch  i*w  gael  yn  ystaieîl 
ddirgel  Luther,  credwn  fod  yr  un  peth  yn  wirionedd  gyda  golwg  ar 
Iwyddiant  Mr.  Spurgeon.  Y  mae  ei  hoU  ymddyddanion,  ei  gyiansodd- 
ìadau,  ac  yn  neillduol  ei  weddíau,  yn  ein  hargyhoeddi  o  hyn.  Mor 
hynod  o  afaelgar  a  thaer  ydyw  bob  amser  o  âaen  gorsedd  gras! 
Dynesa  at  ei  Dduw,  nid  iel  un  yn  ammheu  ei  fodolaeth,  neu  yn  credu 
ei  iod  ymhell  oddiwrtho,  ond  fei  un  yn  credu  yn  ddiysgog  ei  fod,  a'i  iod 
yn  ei  ymyl, — ^yn  nês  ato  na  neb  arall.  Y  mae  bob  amser  fel  pe  byddai 
yn  gweled  Duw,  yn  sylweddoli  ei  bresennoldeb.  Pan  yn  gwrando 
amo  yn  ymegn'io  ger  bron  Duw  mewn  gweddi,  y  mae  y  gynnulleidfa 
fawr  sydd  yn  ei  wrando,  nid  yn  ammheu  dylanwad  gweddì,  ond  yn 
teimlo  rhyw  sugn  ysbrydoi  yn  ei  weddi — rhyw  hyder  ag  sydd  yn 
cenedla  hyder  ynddynt  hwythau,  nes  cydymdrechu  âg  ef  o'u  bodd  yn  ei 
ddymuniadau.  Dywedir  fod  ei  weddi  yn  nghwrdd  Undeb  y  Bedydd* 
wyr  yn  Plymouth,  Bhagfyr  1875,  pan  y  cafodd  weirhysbysiad  oddiwrth 
ei  feddyg  yn  dy  wedyd  íod  ei  anwyl  briod,  yn  oi  pob  tebygohrwydd,  yn 
rhydiau'r  afon»  ond  ei  bod  ya  dymano  ar  i  hyny  beidio  ymyryd  dim  âl 


840  UR.   SPUBOEON. 

gyflawniadan  crefyddol  ef  yn  y  cyfarfod,  jn  rhywbeih  ag  oedd  yn 
ymddangos  i  lawer  fel  yn  ornwchnatnriol.  Pwy  allasai  ei  wrando  heb 
deimlo  mai  ei  arwyddair  oedd,  **  Minnan  a  aríeraf  weddi ! " 

9.  Peth  arall  sydd  yn  rhoddi  cyírií  am  ei  boblogrwydd  a'i  Iwyddiant 
y w  ei  laÌ8  hyglyw  a  pheraidd,  Arferai  yr  enwog  Williams  o'r  Wem  ddy- 
wedyd  nad  oedd  pregethwyr  da  yn  gyffredin  wedi  eu  breinto  à'r  lleisiaa 
goreu ;  a  dichon  fod  llawer  o  sail  i'w  ddy wediad.  Ond  y  mae  eithriad 
i'r  rheol  hon  iel  i  bron  bob  rheol  arall.  Gwyddom  ni  am'  rai  pregethwyr 
da,  ì'e  am  rai  o'r  pregethwyr  goreu,  wedi  eu  cynnysgaethu  gan  natur 
â  lleisian  rhagorol,  megys  John  Jones,  Talysam,  H.  W.  Jones,  Caer- 
íyrddÌD,  ac  eraiU.     Ac  y  mae  yr  un  peth  yn  wirionedd  am  Mr.  Spurgeon. 

Y  mae  yntau  wedi  ei  fendithio  â  Uais  rhagorol,  yr  hyn  sydd  yn  elíen 
bwysig,  er  nad  y  bwysicaf,  yn  ei  boblogrwydd  a'i  Iwyddiänt.  Glywsom 
leisiau  mwy  treiddiol,  ystwyth,  toddedig,  a  pheraidd  ;  ond  ni  chlywsom 
erioed  lais  â  chymaint  o  gylch  ynddo, — llais  yn  ymdoni  gyda'r  fath 
rwyddineb  ac  eglnrder  clochaidd  dros  gyDnulleidía  mor  fawr.  Gwir 
nad  oes  llawer  o  wahanol  nodau  ynddo ;  ond  y  mae  fel  y  pregethwr  ei 
hun  yn  llawn  a  chryf, — bob  amser  yn  hyglyw  i  bawb,  a  phob  amser  yn 
yr  iawn  gywair.  Pan  yn  pregethu  yn  yr  Agricultural  Hall,  Islington,  i 
bnm'  mil  ar  hngain  o  bobl,  dywedir  fod  pawb  yn  y  dorf  fawr  yn  ei 
glywed  gyda  rhwyddineb  perffaith.  A  diau  nad  yw  rhai  o  ddarllenwyr 
y  Tbaetuodidd  wedi  anghofio  eto  ei  floeddiadau  yn  Llandndno,  ychydig 
flynyddoedd  yn  ol,  pan  yn  dangos  yr  Ysbryd  a'r  briodasferch  yn 
gwahodd  pechaduriaid  sychedig  i  ddrachtio  o  ddwfr  y  by wyd  yn  rhad. 

Y  mae  ei  lais,  fel  pob  peth  arall,  wedi  ei  gymhwyso  gan  Dduw  mewn 
modd  neillduol  i  bregethu  yr  efengyl. 

S.  Peth  arall  sydd  yn  rhoddi  cyfríf  am  Iwyddiant  anghymharol  eîn 
gwrthddrych  yw  gwreiddioldeb  ei  feddwL  £r  nas  gallwn  ei  restiu 
ymhlith  y  meddylwyr  mwyaf  gwreiddiol  a  dwfndreiddiol,  megys 
Jonathan  Edwards,  Howe,  Butler,  a  Foster,  eto  y  mae  yn  rhaid  i  ni 
gydnabod  ei  fod  yn  meddu  ar  feddwl  hynod  o  wreiddiol.  Y  mae  ei 
wreiddioldeb  yn  amlwg  yn  ei  destunan,  a'r  defnydd  a  wna  o'i  destnnan. 

Y  mae  y  geiríau  hyny  o'r  gyfrol  ysbrydoledig  a  ymddangosant  i  eraill 
fel  creigiau  briglwm,  iddo  ef  yn  gyfoethog  o'r  trysoran  gwerthfawrocâi 
Cenfydd  berlau  mewn  lleoedd  ag  y  mae  eraiU  wedi  eu  pasio  ganwaith 
heb  weled  dim.  Ymdreiddia  i  diríogaethau  newyddion,  a  chaägl 
ynddynt  emau  ag  yr  ydym  yn  synn,  ac  yn  wir  yn  gofìdio  weithiao,  na 
fuasem  wedi  dyfod  i  afael  arnyDt  ein  hnnain.  Y  mae  ei  bregethan,  ei 
aieithiau,  a'i  holl  gynnyrchiou  meddylioi,  yn  dan^os  yn  eglnr  iod  6Ì 
feddwl  fel  gwely  dwín  a  Uydan  y  môr,  yn  ddigon  ëang  i  dderbyn  iddo 
ei  huDan  hoU  gynnwysiad  y  flynnonan,  y  ffi'ydiau,  a'r  afonydd,  ac  yn 
meddu  ar  ryw  allu  i  gludo  ei  gynnwysiad  yn  ol  drachefn,  wedi  ei 
drwytho  â  rhyw  ddylanwad  adnewyddola  rhinweddol,  er  dyfrhâa  a 
phrydterthu  anialwch  moesol  y  byd  â  phlanigion  tyner  yr  Arglwydd. 

4.  Heblaw  gwreiddioldeb  meddwl,  y  mae  yn  meddu  hefyd  ar  gyfoeth 
0  hyawdledd.  Nid  pob  un  a  fêdd  lais  effeithiol  sydd  yn  medda  ar 
feddwl  gwreiddiol ;  ac  nid  pob  un  sydd  yn  meddn  ar  lais  rhagorol 
a  meddwl  gwreiddiol  aydd  yn  siaradwr  da — sydd  yn  hyawdl  yn  ystyr 
briodol  y  gair.  Ond  y  mae  Mr.  Spurgeon  yn  meddn  ar  rym  llaiSi 
gwreiddioldeb  meddwl,  a  hyawdledd  neillduol.     Pwy  fedr  ddarllen  ei 


ÌCB.  SlRDBaBOH.  841 

br^ethaa  a'i  Ijrfiraa  hẅ  gael  ei  daraw  â  syndod  wrth  weled  cyfoeth 
aimheriy&ol,  bron,  ei  ddoniaa  fel  Ueíarwr !  Y  mae  ei  íeddwl  yn  lleda 
el  wraidd  fel  Libanas  i  bob  cyfeiriad»  gan  ymglyma  yn  dŷn  am  bob 
peth  sydd  yn  fanteisiol  iddo,  fel  ag  y  mae  hen  wirebaa,  chwedlaa, 
traddodiadaa,  a  deíodau  gwahanol  genedloedd,  barddoniaeth  o  bob 
desgrifiady  egwyddorion  a  €eithiaa  hanesiaeth,  gwleidyddiaeth,  athron- 
iaeth,  ac  yn  neilldaol  dawinyddiaeth,  yn  hoUol  at  ei  wasauaeth; 
a'i  daíod,  íel  pin  ysgrifenydd  bnan,  yn  barod  bob  amser  i'w  cyhoeddi,  a 
hyny  yn  y  modd  mwyai  effeithiol  er  enniU  sylw  a  chalon  ei  wrandäwyr. 
Dywedir  y  gallai  Goleridge  siarad  bryd  y  mynai,  am  yr  hýd  y  mynai, 
ar  egwyddorion  athroniaeth,  ac  yr  arierai  arllwys  mewn  íTrydlif  o 
hyawdledd  y  meddyliaa  mwyaf  gwreiddiol,  tarawiadol,  a  dysglaer,  i'w 
gyfeillion,  mewn  modd  hoUol  ddiiyfyr.  Gallwn  ninnaa  ddyweyd  yr  nn 
peth  am  Mr.  Spargeon ;  gall  siarad  nen  bregetha  bron  pan  y  myno,  ac 
am  yr  hŷd  y  myno,  a  phob  amser  yn  deilwng  o  hono  ei  hnnan ;  ac  y 
mae  y  galla  rhyfeddol  hwn  yn  elfen  bwysig  o  anghenrheidrwydd  yn  ei 
boblogrwydd  a'i  Iwyddiant. 

5.  Peth  arall  sydd  yn  ychwanega  ei  nerth  a*i  ddylanwád  yw  eglurder 
a  sy/nlrwydd  ei  arddiiU.  Y  mae  rhai  dynion  mawr  yn  rhy  hoff  o  ymgodi 
nwchlaw  en  gwrandäwyr^  ac  ymddiiyrn  yn  y  niwl.  Arferai  Edward 
Irying  ddyweyd  mai  hyirydwch  iddo  ei  oedd  gweled  meddylddrych 
draw  draw  yn  y  niwl ;  a  gallwn  feddwl  y  teimlai  yr  enwog  Bobertson,  o 
Brighton,  ry wbeth  yn  gyffelyb ;  ac  y  mae  lle  i  ofni  fod  yr  an  teimlad  yn 
mynwesaa  llawer,  ysywaeth.  Ond  y  mae  Mr.  Spargeon  yn  lân  oddi- 
wrtho.  Nid  yw  ef  yn  haws  i'w  glywed  nag  y  mae  i'w  ddeall.  Y  mae 
bob  amser  yn  olea,  eglar,  a  syml.  Bhodia  yn  y  goleani  dysglaer  ei 
han,  ac  annoga  ei  hoU  wrandäwyr  i'w  ddilyn  i'r  nn  dirìogaeth.  Dywed 
on  mai  j  rheswm  am  fod  SheUey  yn  arier  edrych  ar  bob  peth  iel 
trybUih  annhreinas  oedd,  fod  ei  ieddwl  ef  ei  han  felly ;  yn  debyg  i'w 
iyfyrgeU,  pobpeth  ynddi,  a  phobpeth  ar  draws  ea  gilydd  ymhob  dall  a 
modd.  Os  oes  gwirionedd  yn  y  dybiaeth  hon,  rhaid  fod  Mr.  Spargeon 
yn  ddyn  o  feddwl  tra  golea,  a'i  iod  yn  gweled  pethaa  yn  gUr,  o  herwydd 
y  mae  yn  Uwyddo  i  wneyd  pob  petìi  yn  glir  i  eraill.  Ni  chlywyd  neb 
eríoed  yn  cwyno  ar  ol  ei  wrando  ei  iod  yn  pregethn  yn  rhy  ddwfa  ac  yn 
rhy  athronyddol  iddo  ef  aUa  ei  ddeaU,  iel  y  cwyûa  rhai  yn  rhy  iynych 
ar  ol  gwrando  rhai  o  fyfyrwyr  ein  colegaa.  Nid  oes  ammheuaeth  o 
barthed  i  ystyr  ei  eiriaa,  nac  eisiea  clywed  nea  ddarUen  ei  irawddegau 
ddwy waith  er  mwyn  eu  deaU.  Y  mae  ei  eiriau,  gan  mwyai,  yn  Saxon- 
aidd,  ac  felly  yn  ddealladwy  hyd  yn  nod  i'r  anUythyrenog.  Gyduna  yn 
hoUol  â  chynghor  OicerOf  drwy  leiara  yn  iaith  ''  ieanyddiol  y  bobl "— 
in  quotidiano  usu;  ac  ni  ddeihyddia  ychwaith  frawddegaa  hirion  a  chy- 
mhlethedig  íel  Dr.  Ohahners  ac  eraiU,  eithr  ceidw  yn  baphâas  at  reol 
Horaca» — 

Ert  breritate  opiUy  nt  ciirrat  sententia,  nen  se 

Impediat  yerbis  lauaa  onerantibai  anrea.* 

Ac  am  yr  arddaU  flodeaog,  megys  eiddo  Dr.  Gathrie  ac  eraiU,  y  ma^ 
yn  ymwrthod  á  hi  yn  gyiangwbl.     Dywedir  fod  rhai  o  flodau  pryd- 

*  lCae  elaien  byrder:  fel  j  rhede  j  frawddag,  ae  na  lefteirio  ei  hnnan  trwy  eiriau  fo  yn 
Uwjriho  doatiaa  ÌlndMig. 

1 


t49  kB.  spüBaBoH. 

íerthaf  Ihdis  yn  arogli  mor  gryf  fel  na  ddilsgyn  y  ẁe&Tnen  byäi 
amynt;  ac  ofnwn  íod  Uawer  o  bregethan  a  bregethir  ao  «  gykoeddtr  ya 
Lloegr  y  dyddian  hyn  yn  arogli  mor  gryf  o  flodaa  areithyddlitotíì,  ae 
mor  ychydig  o  efengyl,  i  beclHidariaid  gael  tynn  ea  sylw  atynt  a  chael 
llei  yabrydol  oddiwrthynt.  Ond  nid  felly  eiddo  Mr.  Spnrgeon.  Preg* 
etha  efe  wirioneddau  pwysicaf  a  gogonedáns&f  yr  efengyl  yn  yr  îaith 
fwvaf  seml  a*r  dnll  mwyaf  dirodres.  Y  íath  gameyniad  yw  tybied  naa 
gellir  gosod  allan  feddyliau  mawrion  drwy  iaiüi  seml  I  Onid  yn  y  syml 
yr  ydym  yn  cael  y  meddyliau  mwyaí  a  godidooaf  yn  wastad  ?  **  Yr  oîedd 
grym  eu  hÉreithyddiaeth/'  ebe  Emerson,  pan  yn  son  am  gawri  areith* 
yddol  yr  oesoedd  gynt,  ''yn  ea  bod  yn  cael  eu  deall  yn  berffaith  gaa 
baWb  o'u  gwrandäwyr ;  a  chredaí  ei  fod  yn  wirionedd,  pan  yr  ymgyfyd 
unrhyw  areithiwr  wrth  y  har  neu  yn  y  senedd  yn  ei  feddylian,  ei  fod 
yn  dyfod  i  lawr  yn  ei  iaith — ^hyny  yw,  pan  yr  ymgyfyd  mewn  meddwl 
neu  deimlad,  y  mae  yn  dyfod  i  lawr  i  iaith  gynnefin  i  glust  pawb  sydd 
yn  ei  wrando."  Y  mae  ei  eglurebau  ef  hefyd  yn  dwyn  yr  un  nodwedd 
— ^yn  hynod  o  amlwg  a  dealladwy.  Er  ei  fod  fel  y  gyrr  a  antonodd 
Hiram  at  Solomon,  yn  medru  gweithio  mewn  aur,  ac  mewn  arian,  pres^ 
haiam,  ceryg,  coed,  porphor,  Uì'ain  main,  ac  ysgarlad»— yü  medra 
chwareu  ar  dànau  teiyn  aaian,  a  pheri  iddi  roddi  iddo  bob  sain  anghen* 
rheidiol, — eto  nid  yw  byth  yn  blino  ei  wrandäwyr  âg  eglurebau,  nac  yn 
eu  dyrysu  drwy  ddefhyddîo  rhai  gwyddonol  a  dyeithr,  fel  y  gwna  y 
Parch.  H.  W.  Beecher  ac  eraiU ;  ond  y  mae  bob  amser  yn  gymedrol  yn 
y  defnydd  a  wna  o  honynt,  ac  yn  ddoeth  yn  eu  detholiad.  Pethaa 
adnabyddus  ac  amgylchiadau  cyffredin  bywyd  a  ddefnyddir  ganddo  eí  i 
egluro  ei  faterion.  Ac  megys  ag  y  mae  prydierthwch  ffenestr  liwiedig 
yn  cael  ei  wneyd  i  fyny,  nid  gan  y  lliwiau  prydferth  yn  unig,  osd  kefyd 
gan  yr  haiam  a'r  plwm  sydd  yn  dal  y  gwydr  a'r  gwahanol  liwiau  wrih 
eu  gilyddi  felly  y  mae  yr  eglurebau  mwyaf  cyffredin  yn  ychwanegu  at 
brydferthwch  ac  effeithiolrwydd  pregethau  Mr«  Spurgeon. 

Ac  fel  rheswm  am  symhrwydd  m  arddull,  y  mae  cyfeiriad  ei  weinidog- 
aeth  at  y  werin ;  y  mae  yn  bregethwr  y  bobl.  Pan  y  mae  y  dosbarth 
ysgoleigaidd  a  mwyaf  meddylgar  yn  Llundain  yn  cyrchu  i  wraüido 
Ganon  Liddon,  Deon  Stanley,  Dr.  Landels,  a  Dr.  Dykes,  a  hoffwyr- 
areìthyddiaeth  yn  ymgasglu  oddiamgylch  Dr.  Punshon,  y  mae  y  werin, 
y  dyrfa,  yn  cyrchu  tua'r  Tabemacl.  Nid  ydym  yn  awgrymu  wrth 
ddywedyd  hyn  nad  oes  cannoedd  o  ysgoleigion  a  myfyrwyr  meddylgar 
yn  gwrando  amo  ef  bob  Sahbath ;  ond  dywedwn  mai  un  o'i  brif  nod- 
weddion  yw  gallu  tynu  y  werin  ar  ei  ol.  A  beth  ali  fod  yn  fwy  pwysig 
na  hyn?  Geisia  rhai  pregethwyr  ddarpara  ar  gyfer  y  coéthelig  a'r 
meddylgar  yn  unig  yn  eu  cynnulleidfaoedd ;  ac  os  ca  yr  anwybodus 
rywfaint  ganddynt,  briwsion  yn  unig  a  fydd,  wedi  syrthio  oddiar  fwrdd 
yr  arglwyddi  a  nodwyd.  Ond  ymdebyga  Mr.  Spurgeon  yn  et  breg- 
ethan,  fel  ymhob  peth  érall,  i'r  Hwn  ag  yr  oedd  y  bobl  gyffiredin,  y 
tlodion,  yn  ei  wrando  yn  llawen.  Y  mae  Mr.  Rustin,  yn  un  o'i  areith- 
iau,  yn  gwawdio  yr  arlunwyr  y  mae  eu  darfelydd  yn  rhedeg  ar  unwaiih 
at  yr  eglwysi  cadeiriol  a'r  palasau,  ac  yn  eu  hannog  i  sylwi  yn  gyntaf  ar 
beüiau  isel  a  chyffredìn  bywyd,  gan  àdywedyd, — "  Mae  Duw  yn  cyf- 
anneddu  mewn  bythynod  yn  gystal  ag  mewn  eglwyaydd,  a  dylçd  gael  ei 
dderbyn  yn  barchus  ynddyhtliefyd.    Declireuwch  gyda^r  Üoriaa  coedr 


lCä.  ÉPUBÓBONé  â48 

fd  oiilii  y  rliftí  britbweitlûog  am  danynt  ea  hoittin;  «lechroawch  gyda 
tiioi  tai,  a  chemh'ddiwodda  gyda  ea  pontio^yn  ysplenydd;  dechreawch 
'trẁy  gymesyd 'goial  na 'bo  nnrhywlygoid  oedranas  yn  pallaawchben 
ea  Biblaa,  na  rhai  ieaainc  ^nwehben  en.nodwyddaa»  o  eisiea  golea 
canwyll  fmyn,  ac  yna  gellweh^gael  n&rhyw  wir  ddaioni  sydd  gyrhaedd- 
adwy  oddiwrth  iwydr  lliwiedig  nen .  ganwyllan  cŵyr."  T  mae  yn  y 
geirÌAa  hyn  wers.i  bregethwyr  yn  ogystal  ag  i  arlanwyr,  ac  y  niAe  Mr. 
Spargeon  wedi  ei  deall  ac  yn  ei  chario  allan.  Y  mae  efe  yn  efengyl- 
eiddioy  werin,.gangymeryd  yn  ganiataol  y  gofala  y  bendefigaeth  am 
dani  ei  han.  Nid  o'r  an  cyíeiriad  y  mae  efengyi  a  dysgeidiaeth  yn 
dylanwada  ar  y  byd ;  y  mae  cwrs  y  naill  i  fyny,  a  chwrs  y  llall  i  lawr. 
'I  lawr^y  mae  cyfeiriad 'dysgeîdìaeth— •-dýf od  oddiwrtii  yr  anîgolion  at  y 
itawery  at  y  werin ;  ond  myned  i  fyny  y  mae  âydd  oddiwrtà  y  werin  at 
lonigolion.  Enniliwyd  amryw  o  bendòfígìon  Spaen  i'r  fiydd  Brotestan- 
taîdd  yn  amser  y  Diwygiad,  a.merthyrwyd  amryw  o  honynt  yn  achos  ea 
tflÿdd ;  ond  ni  Iwyddodd  Protestaniaeth  yn  Spaen  er  hyny^  am  y  rheswm 
ìnad  ydoedd  wedi  enniU  calon  y  werin.  T  mae  y  Ueoedd  y  leíeiniwyd  y 
werìn  âg  egwyddorion  Protestaniaeth  yn  Brotestanaidd  eto.  Fel  hyç, 
;y  maey  werin  nen  gorff  y  bobl  yn  annhraethol  bwysig  mewn  ystyr 
'grefyddol;  ac  y  mae  y  prií  ddiwygwyr  yn  deall  hyn  ymhob  oes.  Tr 
werÌD,  sef  glowyr,  potwyr,  mwnwyr,  *c.,  y  pregethai  Whitefield  a 
'Wesley;  ac  y  mae  llygaid  Mr.  Sporgeon  ar  yr  nn  dosbarth  yn  ei 
rbregethaa,  yn  ei  goleg,  ei  lyíraa,  a  phob  peth  arall  o'i  eiddo.  Trwy 
•ddUyn  esiampl  Whitefield  a  Wesley,  a  lefeinio  y  bobl  âg  egwyddorion 
7  gwirionedd,  y  mae  yn  gweithio  ei  fiordd  yn  effeithiol  at  y  pendefigion 
«'r  penan  coronog  ea  hanain. 

6.  Hefyd,  y  mae  ei  ffyid  ddijfsgog^  yn  yr  éfêngyl  a  hregMir  ganddo^  yn 
elíen  bwysig  iawn  yn<ei  Iwyddiant.  Nis  gáll  dim  fod  jn  íwy  niweid- 
iol  i'  bregethwr  ná'i  waith  yn  rhoddi  lle  i'w  wrandäwyr  gredn  mai  rhag- 
lìthiwr  ydyw,-^nád  yw  yn  creda  yr  athrawiaeth  a  bregetíiir  ganddo,  nac 
yn  teìmlo  yn  áobos  eu  heneidiaa.  Ac  nis  gall  dim  íod  yn  íwy  effeithiol, 
o^rochr  arall;  er  sicrhâa  llwyddiant  pregelhwri  na'i  waith  yn  argyhoeddi 
ei  wrandäwyr  ei  föd  èf  ei  han  yn  creda  y  genadwri  a  g^hoedda,  a  bod 
achos  en  heneidian  yn  cael  lle  dwfn  yn  ei  galon.  Hyn,  dybygem,  yw  nn 
0  brìf  ^enaa  llwyddiant  Mr.  Sporgeon.  *'  Oredais,  ac  am  hyny  Ueíer- 
'ais,"  ydyw  ei  arwyddair  ef.  Pwy  all  ei  wrando  am  ychydig  o  íynydan 
heb  greda  ei  fod  yn  teîmlo  yn  ddwys  bwys  gair  yr  Arglwydd,  a  âieimlo 
fod  y  tán  dwyfol  yn  llosgi  yn  ei  esgym  ?  Yn  nghanol  ammheaaeth  yr 
oes,  a'r  ansefydlogrwydd  athrawfaethol  sydd  yn  nodwedda  llawer  hyd 
yn  nod  o  Ymneilldawyr  ein  gwlad,  heb  son  am  athrawiaethaa  dyeithr  a 
heresiaa  dinystríol  clerìgwyr  yr  Eglwys  Seíydledig,  y  mae  efe  yn  seíyll 
yn  ddigtyn  ar  gadairn  aail  Dnw,  sefathrawiaeth  fawr  gras^athrawiaeth 
yr  .Apostolion,  Awstin,  Anselm  a  Ohalyin,  Gill  ac  Owen,  Jonathan 
Edwards  a  Ohalmers,  Parìtaniaîd  Lloegr  a  Ohyfammodwyr  Scotland, 
yr  athsawiaéth.hono  sydd  yn  rhoddi  y  üe  blaenaí  i'r  Dwyfol  yn  iach- 
awdwrìaelh  dyn,  yn  dangos  íod  pob  peth  ''  o  Ddaw,"  ac  nud  '*  o  hono 
-ef,  a  thrwyddo  ef,  ac  ìddo  eí,  y  mae  pob  peth,"  a  bod  *'  Daw  oU  yn  oli " 
yn  yr  éfengyl.  Nid  yw  efe  byth  yn  symad  o'r  tir  hwn.  Ni  welwyd  ef 
erìôed  yn  rhodio  yn  nghymydogaeth  y  terfynaa,  ac  fel  rhai,  yn  mynéd 
'"drofl^t  yn  awr  ao  eUwaitb,  gan  greda  íod  hyny  yn  braẁí  o  íeddwl  er^í 

T  d 


844  MB.  SPüftaBOM. 

a  diwylliedîg.  Edrycha  gyda  dirmyg  ar  y  rhai  hyny  a  alwant  eu  himain 
yn  rhyddíeddylwyr,  ac  a  siaradant  yn  fostfawr  byth  a  hefyd  am  "  liberal 
views"  **  modem  thouyht"  "penons  of  enlarged  minds  and  of  cukivated 
intêüects,**  *'  bonds  ofdogmatism  and  the  $lavery  of  creede,  êfc"  Y  mae  ei 
ysgrií  ar  y  bodau  hyn  yn  y  Sumd  and  Trawd,  1871,  tn  dal.  406,  yn  on 
o'r  pethaa  goren  a  ddarllenasom  eiioed.  Ond  tra  y  fflangella  y  rhydd- 
feddylwyr  yn  awr  ac  eilwaith  yn  ddidmgaredd  drwy  y  wasg,  y  mae  yn 
deilwng  o  sylw  nad  y w  nemawr  byth  yn  ymostwng  i'w  cydnabod  yn  yr 
areithfa.  Teimla  fod  yr  areithía  yn  lle  rhy  gysegredig  i  gyfiawni  j 
íath  orchwyl : — 

Maa  ein  dawinyddllon  yn  y  dyddiaa  hyn  (maddAÌ)  yn  trenlio  lUwer  iawn  o'a 
hamsor  i  geisio jprofì  Gristionogaeth  yn  erbyn  y  rhJai  sydd  yn  ei  hanghredo.  IG 
faaawn  1  yn  hom  gweled  Paul  yn  treio  hynyna.  Gwrthwynehwyd  ef  gan  Elymas  ▼ 
Bwynwr ;  pa  fodd  y  darfn  i'r  apostol  Panl  ei  draíod  ef  ?  Efe  a  ddywedodd,  "  O  gyf- 
lawn  o  bob  twyU  a  phob  ysgelerder,  lydi  mab  diafol,  a  gelyn  pob  cyfiawnder,  oni 
pheidi  di  a  g^yro  nniawn  ffyráá  yr  Árslwydd  f "  Bhyw  foesgarwch  fel  yna  a  ddylid 
gymhwyso  at  y  rhai  a  ^mlant  wirionedd  Dnw.  Yr  ydym  yn  cychwyn  gyda'r  dyb- 
iaeth  hon  :  profwn  fod  y  Bibl  yn  aîr  Dnw,  ond  nid  ydym  yn  myned  i  Droli  gair  Duw. 
Os  nad  ydych  yn  dewis  ei  gredn,  ni  a  ysgydwn  ddwylaw,  a  chanwn  yn  iacn  i  chwi ; 
ni  ddadìenwn  à  chwi.  Tchydig  a  enniUodd  yr  efengyí  drwy  ddadL  T  demyn 
penaf  o  ffolineb  ar  ▼  ddaear  yw  uifon  dyn  ar  hŷd  a  lled  y  wlad  ar  ol  nn  aiall  a  íii  yn 
areithio  ar  anffyddìaeth,  er  mwyn  gwneyd  ei  hnnan  yn  hynod.  Oadewch  iddynt 
areithio  ymlaen ;  ▼  mae  hon  yn  wLad  rydd.  Paham  y  dylem  ni  en  dilyn  oddi« 
amgylch  f  fe  ennilla  y  gwirionedd  y  dydd. 

Y  mae  MuUois,  yn  ei  lyfr  gwerthfawr  ar  y  "  Olerigwyr  a'r  Pnlpnd." 
yn  dyweyd  rhywbeth  yn  debyg» — 

T  mae  yr  efenorl  yn  y  dyddian  hyn  (meddai)  yn  cael  ei  he^pnlaao  bion  i  gyd. 
T  mae  cymaint  o  oethan  enull  yn  cael  sylw.  T  mae  yn  rhaid  i  ni  ddadlea,  ac  ym- 
resymn,  a  thrafod  pob  math  o  gwestiynan  athronyddol  a  dynol.  O  herwydd  hyn  y 
mae  rhan  fawr  o'n  hamser  yn  cael  ei  gymeryd  i  fyny  i  siarad  athroniaeth  wrth  w^  a 
ewragedd  diniwaid ;  ac  ymha  ddnll  ?  T  mae  y  pnlpnd  yn  adsain  gyda  geirian  fél 
nyn :  rhesymoliaeth,  athroniaeth,  Protestaniaeth,  materoliaeth,  ollddawiaeth, 
Bocialaeth,  a  byddys  yn  ffodns  os  na  chymysgir  yr  hoU  bethan  hyn  yn  y  diwedd  â 
ffetishyddiaeth,  anthropomorphisyddiaeth,  Yishnwyddiaeth,  Bnddishyddiaeth,  Eant- 
yddiaeth,  Hegelyddiaeth,  &c.  Tr  wyf  yn  ail  ddywedyd,  fod  yn  eithaf  i  ychydig  o 
ddynion  enwog  drafod  y  cwestiynan  hyn  i  gynnmleidráoedd  detholedig,  ond  y  mae 

fob  nn  yn  awr  yn  gogwyddo  i  siarad  atìironiaeth,  nen  i  athronyddn  ar  oob  peth.    Ao 
beth  y  mae  hyn  oil  yn  arwain  ?    I  brofí  y  gallai  Dnw  gymeryd  safle  bwysig  yml  *"* 


meddylwyr  y  dyddian  hyn,  yr  hyn  a  fyddai  yn  broû  ond  ychydig  iawn  yjíîmSr  Dwir. 

Dadleua  Mr.  Maclaran  hefyd  dros  yr  un  peth  yn  ei  anerchiad 
rhagorol  o  gadair  Undeb  Bedyddwyr  Lloegr  a'r  Iwerddon  am  1875 ;  a 
ganlyn  ydynt  ei  eirian : — 

Tn  awr  y  mae  dwy  ffordd  i  gyfarfod  taeddiadan  preeennol  meddwl,  aef  drwy  gjf- 
addasiad  a  dadlenaeth,  a  thrwy  gyhoeddi  yn  synu  y  gwirionedd.  Nid  oes  yr  on 
rheswm  paham  na  ddylai  y  rhai  hyn  barbän.  Nid  oes  yr  nn  rheswm  paham  na 
ddylai  nn  dyn  fabwysiadn  y  naill,  a  dyn  arall  y  Uall,  nen  paham  na  ddylai  yr  nn  dyn 
^ymysgn  y  ddaa  ddall,  mewn  cyfartalwch  amrywiol.  Ond  tra  yn  gaätel  Ue  helaeth 
1  ddoethineb  personan  nnigol  ac  amgylchiadan,  meiddiaf  ddadgan  fy  argyhoeddiad 
dwfb,  y  rhaid i'n prif  ymddibyniad  fodar  gyhoeddiad  Tierthol cui  annadlevMo ^engyl 
Orist,  ac  oHfarwoUuth,  Dichon  fy  mod  yn  siarad  o  dan  ddylanwad  tymher  beraon- 
ol,  ac  yn  cyffredinoU  yn  nnig  oddiâr  fy  anehymhwysder  fy  hon  a'm  gwrthdneddiad, 
pan  y  meiddiaf  ddadffíui  anunhenaeth  ddinifol  a  ydyw  pregetha  dadleaol  byth  yn 
gwneyd  Uawer  o  ddaioni.    0  herwydd  nn  petb,  ychydig  iawn  y  mae  dosbarth  o'a 


XB.  spüsaBON.  345 

ffwniidÄwyr  jn  ei  deimlo  oddiwrtli  y^gogiadaii  opiniwn  allent  fod  yn  ddyddorol  i 

feddylìan  a  diwylliad  uwch O  herwyci^i  poth  arall,  v  mae  cyfeiriad  parhâus 

at  ^eiliomadaa  yn  rhoddi  pwysigrwydd  iddynt ;  ac  yn  llwytho  dychymygion  y 
gwiandawyr,  tra  y  mae  yn  cren  cydymdeimlad  â'r  rhai  jr  ymosodir  yn  barhâna 
amynt.  Drache&i,  nid  oes  yr  on  cysylltiad  hanfodol  rhwng  i  ddyn  gael  ei  orfodi 
drwy  rym  ymresymiad  i  dderbyn  y  wir  athrawiaeth  am  groes  Grist,  a  ohael  ei  arwain, 
fel  pechaaar,  i  roddi  ei  ymddiried  ynddo  fel  Owaredwr.  O  frodyr !  yr  ydym  ytl 
fynych  mor  brysnr  yn  profi  yr  efengyl,  fel  yr  ydym  yn  anghofío  ei  phregethu.  Ŷr 
wyf  yn  credn  y  gellid  ymddiried  croes  Grist  i  sefyU  yn  gadam  heb  ein  hattegion  ni ; 
a  chredaf  pe  yr  ymdrechem  yn  fwy  anfynych  i'w  hattegn  âg  ymresymiad,  a  chyfeirio 
ati  yn  amlach  syda  Uef  y  Rhagredegwr,  **  Wele  Oen  Dnw,  yr  hwn  sydd  yn  tynn 
ymaith  bechoaan  y  byd,"  y  gwelem  d(íynion  yn  amlach  yn  cael  en  tynn  ati. 
Meddyliwch,  yr  wyf  yn  deisyf  amoch,  frodyr  a  thadan,  fwy  nag  a  ddarfn  i  ni  erioed 
am  gorff  mawr  y  bobl  o'n  hamgylch,  fel  môr  heb  làn  iddo,  gyda'i  dònan  dnon  yn 
ymrolio  allan  i'r  gorwel  pelL  má  oes  ffanddynt  hwy  ran  yn  ammhenon  yr  ammhea« 
wp  nao  yn  ein  credoau  ninnan.  Ni  ohlywsant  erioed  am  yr  ymosodiad  ardderchog 
diweddaf  ar  Gristionogaeth ;  ac,  er  en  bod  yn  byw  o  fewn  clyw  caniadan  ein  capelaa, 
prin  y  clywsant  am  Oristionoffaeth  ychwaith.  7  maent  o  ran  nifer  yn  fil  am  bob  un 
o'r  ammheawyr;  y  mae  ganddynt  eneidiau  i'w  cadw;  ac  y  maent  yn  gofalu  mor 
ychydig  am  ein  ffydd  a  pbe  y  byddem  yn  byw  mewn  planedaa  gwahanol ;  ac  y 
maent  yn  meirw  mewn  anifeiliaeth  a  difaterwch  hollol.  Bn  Grist  farw  drostynt  hwy. 
Gadewch  i  ni  adael  heibio  ymladd  âg  anghredinwyr  am  ychydìg,  a  rhoddwn  le  priodol 
i  waith  yr  eglwys  yn  efengyleiddiad  corff  y  bobl. 

Dyma  drefn  Mr.  Spurgeon  o  bregethn  o'r  dechren, — dim  ond 
mynega  tystiolaeth  Duw.  Dywed  o'i  galon  gyda  Phaul,  "Ganys  ni 
fernais  i  mi  wybod  dim  yn  eich  plith,  ond  lesa  Grist  a  hwnw  wedi  ei 
groeshoelio."  Drwg  haeddiant  pechodi  cyfiawnder  a  chyfoeth  tmgaredd 
fel  y  dadgnddir  hwy  yn  y  groes,  cyfiawnhâd  drwy  ffydd,  sancteiddiad 
drwy  yr  Ysbryd  a  Gair  y  gwirionedd,  dedwyddwch  tragywyddol  y  saint, 
a  chosbedigaeth  dragywyddol  yr  annuwiol,  yw  y  pynciau  mawrion  sydd 
yn  cael  lle  yn  ei  weinidogaeth  ef.  lë,  yn  nghysegr  sancteiddiolaf  y 
gwirioneddau  hyn  y  mae  efe  yn  caru  by  w,  ac  i  bresennoldeb  gogoniant 
y  gwirioneddau  hyn  y  mae  efe  yn  arwain  ei  wrandäwyr.  Nid  yw  yn 
cyhiewid  yn  ei  farn  yn  y  mesur  Ueiaí  am  egwyddorion  sylfaenol  Crist- 
ionogaeth.  Y  mae  rhai  dynion  mawr  felly.  Syrtbiai  Goleridge,  er  ei 
holl  athrylith,  i  gariad  yn  barhâus  â  gwahanol  gyfundraethau  athron- 
yddol ;  ac  y  mae  Uawer  duwinydd  enwog,  o'r  hyn  lleiaf  Uawer  pregeth- 
wr  poblogaidd  a  galluog,  yn  cael  eu  nodweddu  á'r  un  gwendid.  Mor 
gyflym  y  mae  rhai  o  brif  bregethwyr  yr  Eglwys  Sefydledig,  naill  ai  yn 
gogwyddo  at  resymoliaeth  neu  at  Babyddiaeth !  Ac  mor  bell  y  mae 
Dr.  Parker  ac  eraìll  wedi  myned  ar  ol  syniadau  gwylltion  yr  athrylith- 
gar  H.  W.  Beecher  I  Ond  y  mae  Mr.  Spurgeon  yn  aros  yr  un— yn 
gymaint  Calyìn  heddyw  ag  erioed,  ac  yn  pregethu  yr  efengyî  gyda'r  un 
symlrwydd  efengylaidd,  a'r  un  eiddigedd  sanctaidd  dros  ogoniant  ei 
Dduw ;  ac  o  herwydd  hyn  y  mae  pechaduriaid  yn  ei  chredu  drwyddo 
wrth  yr  ugeiniau.  Gwir  ei  fod  yn  cael  ei  feío  am  hyn,  ac  nid  yw  hyny 
yn  rhyfeddod ;  oblegid  nid  dymunol  gan  y  bobl  fawr,  athronyddol,  gael 
pasio  heibio  iddynt  mor  ddiseremoni  gan  bregethwr  mwyaf  yr  oes. 
Cyhuddant  ef,  fel  y  cyhuddid  yr  hen  Chrysostom  o'i  flaen,  o  chwareu 
yn  barhâus  ar  hen  delyn  un  tant ;  heb  ystyried  fod  yn  yr  un  tant  hwnw 
gyfoeth  o  beroriaeth  na  chlywodd  clast  dynoliaeth  eto  y  filfed  ran  o 
hono.  Yr  oedd  gwaith  y  diweddar  J.  S.  Mill  yn  prophwydo  am  ddy- 
hysbyddiad  pob  cydgordiad  cerddorol  o  fyd  y  gân.  mor  blentynaidd  nes 


846  MB.  SFUBoaowi' 

peri  i  lawèr  cerdibi^  cli'weiihia  an^ei'beD^onâ'  7'mao>'g^ 

yn  çrò^phwyâŵ '  íoS  adnòddátf  f  gtòeẁ  ar  gael  en*  ^hysli^ddft'yB' 
annhfâethbl  fwy  o  jÀíýdrẃÿjSd.  Y  máe  ftWëîMdògAetU  MK  S^urg^on 
eihnn,  ni  dýbygwn,  líeb'  son  am  eiddo  canaoedá  eraill,  y^,ábgqia  ì 
roddì  taw  oesol  ar  y  ffîloreg  höi»4 

7.  Yni  ychwanegol  'at  yr  hyn '  a  ddy wedwyd,  tyfnwn '  fòd  rhyddfryétíg' 
rwydd  ei  ysbryd  yn  elfen  bwysig  yn  ei  Iwyddiant,  Er  ei  fòàooh  amser 
yn  seiyll  mor  dŷn  â  neb  dros  ei  olygiadan  Dersonolei  hnn,  eto.  y  mae 
bob  amser  yn  hynod  ryddfrydig  a  haelíryaig  tnag  atieraiUífr  wi^ia»' 
iaethant  oddiwrtho.  Nid  yw  yn  debýg  fod  yr  nn  yn  Mhrydaiîn^  jn^^ 
diysgog  a  zelog  nag  ef  íel  Ymneilldùwr,  Gálfiniad;  a  Bòdỳddiwr;  etoi 
nid  y  w  íel  Pabydd  sectyddol  nen  Bnseyad  rhagíarnllydy  yn  edryclì  ar 
bawb  sydd  yn  anghytono  âg  eí  fel  hereticiaid  annuwiol^yn  gymeriadan 
i'w  gwylio  a'u  gochelyd,  i'w  condemnio  a'n  lladd;  eîthr  i'r  gwrtfawyueb^ 
y  mae  bob  amser  yn  cofleidio  hoU  gftredigion  yr  lesu  fePei  frodyr  yn*  y 
ffydd,  ac  yn  dangos  y  caredigrwydd  mwyaí  tuag  atynt.  Mor  Barod'  yw 
bob  amser,  os  byáá  yn  ei  allu,  i  roddi  pregeth  neu  rywbeth  er  cja* 
northwyo  unrhyw  enwad  nen  eglwys  a  fyddo  mewn  rhy=w  galedi!  Y 
mae  fel  y  gwlaw  sydd  yn  disgyn  o'r  nefoedä,  yn  baròd  i  wneyd  yr  *  hyn 
.a  allo  i  bawb ;  ac  ^  mae  drwy  hyny  yn  enniU  cydymdeimlad  a  senh 
ei  gydgrìstionogion  yn  gyffredinol. 

Y  pethau  hyn,  dybygem,  gyda  Uafîir  caled,  a  gwytMeo  gnrfo ^bnmoMr, 
dirwy  yr  hwn  y  mae  yn  gallu  chwareu  bryd  y  myno  â  meddylian  a 
tiíieimladau  ei  wrandäwyr,  a'r  hwn  aydd  yn  rfaedeg  drwy  ei  faoll'  gyf^ 
ansoddiadau  fe)  y  rhed  drwy  gyfansoddiodaiu  phist  atbrylith  yn 
gyffredin,  ynghyd  a  gallu  anarferol  i  gynUunio  a  oharìo  aUan  ei  gyiK 
Uuniau,  sydd  wedi  gwneyd  Mr,  Spurgeon'  yr  hyn  ydgrw^— wedi  ei 
ddyrchafu  i  safle  uwch  f el  pregethwr  na  neb  yn  ei  oes.  A'r  pethau  hyn 
hefyd  sydd  yn  ei  aUuogi  i  sefyU  yn  ddigryn  yn  ei  safle  ddyiehafedig» 
Dichon  fod  Uawn  cymaint  o  allu  yn  eisieu  i  ddyn  fedru  sefyU  ar  ol 
myned  i  fyny,  ag  i  íyned  i  fyny  ar  y  dechreu.  Y  fath  In  erioeé  a 
ehwogion  sydd  wedi  methu  yn  hyn !  Er  holl  athrylith  Edward  IrrÎDg» 
nis  gallasai  ddal  cymeradwyaeth  y  cyhoedd  heb  ymchwyddo  a  ehoUi 
amo  ei  hunan.  Dywed  ef  ei  hun  iddo  yfed  gwenwyn  poblogrwyM 
gyda  blas,  ac  nad  oedd  ganddo  ddigon  o  '*  iediyd  noturic^  "  i'w  dafiu  i 
fyny  pryd  y  carasai  wneyd  hyny.  Dinystriwyd  Buma  drwy  oi 
âdyrchaflad  yn  Edinburghy  ac  aeth  Bousseau,  a  Uìawb  gydag  el,  yn 
ynfyd  o  dan  yr  un  dylanwad  swyngyfareddoU  Oes,  y  mae  lkwer  on 
yn  medru  Uwyddo  i  fyned  i  fyny,  íel  Phaeton  yH  ol  desgrifiad  Orid» 
ond  yn  colli  eu  halance  ofpcwer^  ac  yn  pendroni  fel  yntau  yn  fiiaa  ar  ol 
myned  i'r  làn,  ac  yn  syrthio  bendramwnwgl  i'r  gwaeiod;  a  gellir 
dy wedyd  am  danynt,  "  a'u  cwymp  a  fu  fawr."  Ond  y  mae  eìa  gwrih- 
ddrycfa  yn  medm  sefyU  heb  siglo  ar  ol  myned  i  fyny,  yr  fayn  sydd  jn 
brawf  ei  fod  wedi  ei  arfaethu  gan  Dduw  i'r  byd  i  edrych  i  fyny  ato. 

Nis  gallwn  hki  na  sylwi  wrth  derfynu,  mai  yr  un  yw  trefioi  Dnw  i 
ddwyn  ei  waith  ymlaen  ymfaob  oes, — drwy  offerynau  gweiniaid  a  diatidL 
Trwy  biseri  pridd  a  lampau  Gideon  y  gyrai  efe  y  Midianiaid  gynt  î 
gilio;  trwy  <farwst  traed  y  pedwar  gwabangleifion  y  dycfaiynai  efe  y 
Syiiaid  i  ffoi  ar  fiGrwst;  trwy  fachgenyn  â'i  íugeilffon  y  rfaoddodd  Á 
heriwr  byddinoodd  Israel  yn  fwyd  i  adar  y  nefoedd;  trwy  bysgotwjr 


MB.  8PUBOE0N.  847 

Môr  Galilea  y  trodd  efe  j  byd  â'i  wyneb  yn  isaí ;  trwy  fynach  tiawd  o 
fonachlog  Erfort  yr  ysgydwodd  efe  Babyddiaeih  i'w  sylfeini  ar  gyfandir 
Ewrop ;  a  thrwy  y  bachgenyn  ieaanc  o  Waterbeach,  Gharles  Haddon 
Spurgeon,  y  caria  efe  y  dylanwad  cryfaf  ar  y  byd  crefyddol  yn  y  bed- 
waredd  ganrif  ar  bymtheg.  Megys  ag  yr  aeth  Daw  mewn  cnawd  heibio 
i  Babbiaid  a  doethion  laddewig,  ac  athronwyr  Groeg»  at  y  pethau  ffol  a 
distadl ;  megys  ag  yr  aeth  yn  ei  raglaniaeth  heibio  i  ddoethineb  Fred* 
erick,  gwyddoniaeth  Beachlin,  a  thalent  Erasmas,  at  fachgen  y  mwnwr ; 
ae  megys  ag  yr  aeth  hóibio  i  ysweinisid,  barwniaid,  arglwyddia  a  iarllod 
ein  gwlad  ni  drwy  yr  oesau  at  fainc  y  saer,  cyrn  yr  aradr,  bwrdd  y 
diUedyddy  corfan  y  gwehydd,  ac  eistaddle  y  crydd,  i  godi  dynion  i 
ysgwyd  cynnalleidfäoedd,  planu  eglwysi,  a  rhoddi  yr  holl  wlad  megys 
ar  dân« — felly  hefyd  y  gwnaeth  efe  ychydig  gydag  ugain  mlynedd  yn 
ol ;  pasiodd  brif  bendefígion  y  deyrnas,  ac  ysgoleigion  penaf  ein  prif 
athrofeydd^  a  galwodd  a  danfonodd  Spurgeon  i  fod  yn  brif  ysgogydd  y 
byd  Gristionogol  yn  ein  dyddiaa  nì.  A  chan  i  Ddaw  ei  alw,  ei  ddonio, 
a'i  ddanfon,  y  mae  wedi  ac  yn  ei  arddel  i  wneyd  daioni  annesgrifiadwy — 
i  enniU  miloedd  ar  filoedd  i'r  fifydd,  ac  i  beri  cylchau  o  oleani  dysglaer 
ymleda  dros  holl  wybren  y  byd  Gristionogol,  nes  ymlid  Uawer  o 
dy wyllwch  ymaith,  a  deol  llaoedd  o  adar  y  nos  i'w  ceabreni,  a  bwyst- 
filod  rheibua  i'w  ffaaaUf  fel  ag  y  mae  y  brophwydoliaeth  yn  cael  ei 
chyflawni  yn  eu  hanes,  "Ac  ni  ddrygant  ac  ni  ddyfethant  yn  holl 
fynydd  fy  sancteiddrwydd."  Y  mae  efe  eisoes  wedi  cerdded  mor  drwm 
ar  draethell  amser,  wedi  cerfio  ei  enw  mor  ddwfn  ar  fariaa  teml 
rhmwedd.  fel  y  bydd  yn  cael  ei  ddarllen  ymhen  oesaa  i  dd'od.  Ni 
bydd  anghen  amo  ef  am  fywgraffîad,  na  chofgolofn  o  farmor  na  dim 
arall  ar  ei  fedd;  oblegid  gall  yn  rhwydd  ddywedyd  yn  ngeiriau  y  bardd 
Bhaf  einig :— 

£zegi  monnmentam  ere  perenniiu, 

Begaliqae  sita  pyramidam  altîas ; 

Qaod  non  imber  edaz,  non  Aqailo  impotena 

Poeait  diraere»  aut  innamerabilis 

Annonun  aeries,  et  faga  temponun. 

Kon  omnis  moriar ;  maltaqae  pars  mei 

Yitabit  libitinam.* 

Pan  y  bydd  enwau  gwroniaid  dydd  y  gâd,  a  ysgrifenwyd  á  gwaed  dynol 
ar  du  dalenau  hanesyddiaeth  yr  oesau  barbaraidd,  wedi  eu  llwyr  ddileu 
gan  dreigliadau  yr  oesau,  fe  fydd  enw  Spurgeon  yn  blodeuo  ac  yn 
perarogli  drwy  hoU  wledydd  Gred.  "  A'i  gofihdwriaeth  fydd  fel  gwin 
Libanus." 

*  CyíodaÌB  gofjeolofii  fwy  pariLâas  na'r  pres,  mwy  dyrchafedig  nag  nohder  brenhinol  y 
Pyramidiaa  ;  yr  hon  nad  all  gwlaw  dif  äol{  na  go^ddwynt  ymosodoli  nac  olyniad  aneirìf 
0  flynyddoedd^  a  fioedigaeth  tymmoraa,  ei  dinysmo.  Ni  byddaf  oll  farw ;  ond  rhan  fawr 
0  honof  a  ddianga  rhag  ebatgoflant 


TREPN  OYPIAWNHAD  A  THREFN  CONDEMNIAD. 

Bhüfeiniaid  y.  13 — dl. 

Tmbána  y  bnmmed  bennod  o'r  Eplstol  at  y  Bhafeiniaid  yn  ddwy  ran 
lled  gyfartal ;  nn  yn  cyrhaedd  o  ddechreu  y  bennod  hyd  yr  nníed  adnod 
ar  ddeg,  a'r  Uall  o'r  ddeuddegfed  adnod  i'r  diwedd.  Ý  mae  y  rhan  olaf 
yn  cael  ei  hystyried  yn  gyffredin  yn  nn  o'r  rhanaa  mwyaf  anhawdd  i'w 
deall  yn  y  Testament  Newydd,  ac  eto  y  mae  yn  on  o'r  rhanaa  ag  sydd 
yn  rhoddi  mwyaf  o  oleani  ar  drefn  Dnw  i  gadw  pechadar  trwy  lesa 
Grist.  Bwriadwn  geisio  gosod  ger  bron  ein  darUenwyr^  mewn  ffordd 
gryno,  ystyr  ac  amcan  y  rhan  bwysig  hon  o'r  dadgnddiad  dwyfol,  fel  y 
mae  yn  cael  ei  deaU  gan  rai  o'r  Esbonwyr  diweddaraf  gorea.  Tr  on 
ydyw  mater  mawr  y  ddwy  ran — sef,  yr  hyn  sydd  yn  cael  ei  osod  aUan 
yn  y  frawddeg  olaf  o'r  bennod, — "  gras  yn  teyrnasa  trwy  gyfiawnder  i 
fywyd  tragywyddol,  trwy  lesa  Grist  ein  Harglwydd."  T  mae  yr  hoU 
bennod  wedi  ei  bwriada  i  eglaro  nodweddaa  gwahanol»  ond  cysyUtiedig» 
treín  cyfiawnhâd  pechadnr  trwy  ffydd. 

Tn  y  rhan  gyntaí  o'r  bennod,  nodir  aUan  rai  o  brif  fendithîon  y 
drefh ;  a  gwneir  hyny  fel  ag  i  osod  aUan  yn  y  modd  mwyaf  eglor  fod 
y  bendithion  hyn  yn  gwbl  o  ras,  ac  yn  cael  en  cyfrana  yn  unig  ac  yn 
hoUol  ar  sail  yr  hyn  a  wnaeih  ac  a  ddyoddefodd  lesn  Grist.  ''Am 
V^7*  ^^  ^T^  ^oá  wedi  ein  cyfiawnhàa  trwy  ffydd,  y  mae  genym 
heddwch  taag  at  Ddaw,  trwy  ein  Harglwydd  lesa  Grist "  (adn.  1).  I 
ni,  '*  y  rhai  ydym  yn  creda  yn  Naw,"  fel  y  dy wed  yr  apostol  yn  niwedd 
y  bennod  o'r  blaen,  "  yr  hwn  a  gyfododd  lesa  ein  Harglwydd  ni  o 
feirw :  yr  hwn  a  draddodwyd  dros  ein  pechodaa  ni,  ac  a  gyfodwyd  i'n 
cj'fíawnhâa  ni,"  fe  '*  gyfrifwyd  ffydd  yn  gyfíawnder."  Tr  ydym  wedi  ein 
cyfíawnhâa;  y  mae  ein  pechodan  wedi  ea  maddea;  ymddygir  taag 
atom  fel  rhai  cyfíawn,  ar  sail  y  pridwerth  a  dalodd  yr  lesa,  yr  hyn  a 
brof wyd  yn  ddigonol  trwy  i  Ddnw  ei  gyfodi  ef  o  feirw.  O  ochr  dyn  nid 
oes  yma  ddim  wedi  ei  wneyd,  ond  Uawer  wedi  ei  dderbyn ;  ond  o  ochr 
Duw  y  mae  yma  weithred  ryfedd  o  ras  penarglwyddiaethol,  a  hyny  yn 
gyson  â  chyfiawnder,  *'  trwy  y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesa." 

"  Wedi  ein  cyfíawnhâa  trwy  ffydd,  y  mae  genym  heddwch  taag  at 
Dduw."  Fel  pechadar  y  mae  Daw  yn  elyn  i  ddyn,  ac  y  mae  dyn  fel 
pechadur  yn  elyn  i  Dduw;  ond  wedi  ein  cyfíawnhâa,  y  mae  y  sefyUfa 
0  ryfel  yn  dyfod  yn  seíyUfa  o  heddwch ;  y  mae  Dnw  a'r  pechadar  wedi 
eu  cymmodi ;  y  mae  yr  elyniaeth  a'r  ymrafael  drosodd,  a  heddwch  wedi 
eì  adferu  am  byth.  Ac  nid  yn  unig  "  y  mae  genym  heddwch  tnag  at 
Dduw  trwy  ein  Harglwydd  lesu  Grist/'  ond  trwyddo  ef  hefyd  y  mae  i 
ni  "  ddyfodfa  "— dyfodfa  at  Dduw  trwy  flÿdd,  gyda  golwg  ar  y  gras  hwn 


TBBFN  OmAWHHAD  A  TBBBFM  OOBDBinnAD.  840 

(adn.  3)— y  "  gras  sydd  yn  teymasu  trwy  gyfiawnder,**  neti  yn  y  gwirion- 

edd  0  barth  i'r  dreín  Ddwyfol  o  gyfiawnhâd.    T  mae  dyfodfa  at  Ddaw 

ynfwy  na  heddwch  tnag  at  Dduw.    T  mae  dyíodfa  yn  gosod  allan  nid 

yn  nnig  sefyllfa  o  ddiogelwch  ond  sefyllfa  o  gyfeillgarwch.    T  mae  y 

pechadnr  a  gyfiawnhäwyd,  nid  yn  unig  yn  ddiogel  rhag  perygl  oddiwrth 

gyfiawnder  Duw ;  ond  fel  gwrthddrych  neiUduol  ei  hoffder,  y  mae  iddo 

ryddid  "i  edrych  yn  ei  wyneb  ef,''  i  fyw  yn  ei  bresennoldeb,  i  "nesâu 

ato  mewn  llawn  hyder  ffydd."    T  mae  hyn  eto  trwy  ein  Harglwydd  lesu 

Grist,  '*  yr  hwn  a  draddodwyd  dros  ein  pechodau  ni,  ac  a  gyfodwyd  i'n 

cyfiawnbâu  ni,"    Gan  "  sefyll "  yn  y  cyflwr  hwn  o  ffafr,  y  mae  yr  hwn  a 

gnrfiawnhâwyd  trwy  ffydd  "  yn  gorfoleddu  dan  obaith  gogoniant  Duw." 

T  mae  *'  gogoniant  Duw  "  yma  yn  golygu  y  gogoniant  sydd  yn  dyfod 

oddiwrth  Dduw,  sef  ei  gymeradwyaeth,  megys  yn  yr  adnod,  "  Pawb  a 

bechasant,  ac  ydynt  yn  ol  am  ogoniant  Duw."    Cyfeiriad  sydd  yn  y 

geirian  nid  at  wynfydedigrwydd  y  nefoedd,  ond  at  y  gwynfyd  hwnw  fel 

cydfforfíad  perffaith  âg  ewyllys  a  delw  Daw.     Uchelnod  gobaith  y 

credadyn  ydyw  bod  o  ran  cyflwr,  cymeriad,  ac  ymddygiad,  yr  hyn  y 

mynai  Duw  ei  weled.    Er  teimlo  oddiwrth  ei  wendìdau  a'i  golliadau,  y 

mae  yn  cael  ei  lanw  â  Uawenydd  annhraethadwy  wrth  feddwl  am  y  bore 

pan  y  gwelir  ef  yn  "  ddifeius  ac  yn  ddiargyhoedd  ger  ei  íron  Ef,"  mor 

sanctaidd  a  dedwydd  ag  y  mynai  Duw  ei  weled.    ''Ac  nid  felly  yn 

onig  "  (adn.  3),  nid  yn  unig  yr  ydym  yn  gorfoleddu  dan  obaith  gogoniant 

dyfodol,  ond  y  mae  genym  destunau  gorfoledd  yn  bresennöl,  "eithr 

yr  ydym  yn  gorfoleddu  mewn  gorthrymderau."     Nid  gorfoleddu  yn 

nghanol  gorthrymderau  a  feddylir,  ond  gorthrymderau  yn  sail  y  gorfol- 

edd ;  "  gan  wybod,"  nèu  o  herwydd  ein  bod  yn  gwybod,  "  fod  gorthrym* 

derau,"  ynom  ni  y  rhai  a  gyfiawnhâwyd,  "yn  peri  dyoddefgarwch," 

neu  ddianwadalwch,   dyfalbarhâd.    Pa  mor   chwerw   bynag  ydyw  y 

gorthrymderau,  nid  ydynt  gyda  ni,  megys  gyda  gau  broffeswyr,  yn  peri 

gwrthgiliad;  ond  y  maent  yn  peri  i  ni  lynu  yn  fwy  diysgog  wrth  y 

Gwaredwr,  ac  yn  ein  proffes  o  hono.    Ac  y  mae  y  dianwadalwch  hwn 

yn  ''  peri  profiad  "  (adn.  4.),  neu  brawf ;  y  mae  yn  profi  gwirionedd  ein 

ffydd ;  y  mae  yn  profi  ein  bod  yn  feddiannol  ar  y  ffydd  ag  yr  ydym  yn 

broffesu,  ac  mai  y  Syád  sydd  genym  ni  ydyw  y  ffydd  sydd  ÿn  gorchfygu 

y  byd.    Ac  y  mae  y  prawf  hwn  yn  peri  **  gobaith  " — gobaith  ychwaneg- 

ol ;  nid  trwy  newid,  nac  ychwanegu  at  y  sylfaen,  ond  trwy  ddangos  ein 

hod  ni  mewn  gwirionedd  wedi  adeiladu  ar  y  sylfaen  hono.    Tmhellachy 

yr  ydym  yn  gorfoleddu  yn  y  gobaith  hwn  o  ogoniant  Duw,  o  herwydd 

yr  ydym  yn  gwybod  ei  fod  yn  "  obaith  ni  chy wilyddia "  (adn.  6).    Ni 

chawn  byth  ein  siomi  ynddo ;  fe  gawn  yr  hyn  ydym  yn  obeithio  am 

dano,  a  mwy  o  lawer  nag  ydym  yn  ei  ddysgwyl.     Ac  yr  ydym  yn 

gwybod  hyn,  "  Am  fod  cariad  Duw  wedi  ei  dywallt  yn  ein  calonau  ni, 

trwy  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  a  roddwyd  i  ni."    Wrth  garíad  Duw  yma 

y  golygìr  ei  garíad  ef  atom  ni,  ac  nid  ein  cariad  ni  ato  ef,  fel  yr  ym- 

ddengys  oddiwrth  yr  adnodau  canlynol,  lle  y  mae  yr  apostol  yn  egluro 

mawredd  a  rhadlonrwydd  y  caríad  trwy  gyfeirio  at  annheilyngdod  ei 

wrthddrychau.     Tr  ymresymiad  ydyw,  yr  ydym  ni  yn  gwybod  fod  Duw 

yn  ein  caru  ni,  ac  yr  ydym  yn  gwybod  hyny  trwy  ddylanwad  yr  Tsbryd 

Olân ;  efe  a  wnaeüi  i  ni  ei  wybod,  a'i  gredu ;  a  gwnaeth  hyny  trwy  ein 

harwain  i  gredu  tystiolaeth  yr  efengyl  am  dano.    ''  Tn  hyn  yr  eglur- 


wyà  eariad  Daw  toag  atom  ni  oU^d  daitfaB  o  Ddaw  ei  uügtfiedig 
Fab  i'r  i^i,  íéL  j  hjddem  fyw  trwyddo  af.  Ta  hya  y  mae  eariad;  aid 
am  i  ni  gara  Daw,  ond  am  iddo  ef  ein  oara  ni»  ao  anfon  á  Fab  i  fod  ja 
iawn  droB  ein  pechodan  "  (1  loan  iv.  9, 10).  Pa  fodd  y  gallwn  ni  (^a 
hyn,  ac  ar  yr  nn  pryd  amnìhea  fod  Daw  yn  ein  cara  ni  ?  Y  mae  genjm 
brawf  Bicr  o'r  cariad  hwn,  o  herwydd  yr  ydym  yn  gwybod,  ao  yn  sicr, 
"pan  oeddym  ni  eto  yn  weiniaid,-'  ae  yn  **  annnwiol " — yn  analhiag  i 
gynnorthwyo  ein  honain  ac  yn  annheilwng  i  gael  ein  cynnorthwyo  gan 
Ddnw,  i  Grist  ein  gwareda  trwy  íarw  yn  ein  Ue  (adn.  6).  Bhaid  íod 
hyn  yn  brawí  boddhäol.  Prin  y  gellid  dysgwyl  i  neb  farw  dros  ddjn 
cyfiawn  yn  anig,-^dyn  gofalas  am  i  bawb  gael  ei  iawnderaa ;  dros  ddya 
da— dyn  cymwynasgar,  y  mae  yn  bosibl  i  hananymwadiad  o'r  íath  gael 
ei  aríer»  fel  yr  arddangosiad  nchaf  o  gariad  dynol,  gan  aa  íyddai  wedi 
oael  ei  osod  dan  rwymaa  neiUdaol  iddo.  Ond  pa  beth  ydyw  hyny  i'r 
prawf  ag  y  mae  Dûw  wedi  ei  roddi  o'i  gariad  Ef  taag  atom  ni?  Nid 
oeddem  ni  yn  dda ;  nid  oeddem  ni  hyd  yn  nod  yn  gyfiawn;  ond  yr  oedd- 
em  oU  yn  bechaduriaid  condemniedig ;  ac  eto  ba  '*  Orist  farw  trosom 
ni  I "  (adn.  7,  8).  Os  nad  ydy  w  hyn  yn  brawf  o  gariad,  pa  beth  sjdd 
yn  brawf  o  hono  ? 

Ond  beth  am  y  dyfodol, — oni  allai  Daw  eto  beidio  a'n  carn,  ac  fellj 
i  ni  er  pobpeth  gael  ein  siomi  yn  ein  gobaith  am  ei  ogoniant?  Na,  j 
mae  hyny  yn  anmhosibl,  f el  y  dengys  yr  apostol  yn  y  ddwy  adnod  nesai, 
lle  y  mae  yn  ymresyma  oddiwrth  y  mwysi  at  y  lleiaf.  "  Mwy  ynte  o 
lawer»  a  nyni  yn  awr  wedi  eìn  cyfiawnhân  trwy  ei  waed  ef»  y'n  haehabir 
rhag  digofaint  trwyddo  ef "  (adn.  9).  Os  amlygodd  Daw  ei  gariad  tnag 
atom,  pan  oeddym  yn  yr  amgylchiadaa  mwyaf  anobeithiol — yn  "bech- 
adariaid/'  ao  yn  ''  elynion  " — y  mae  yn  sicr  na  fydd  iddo  beidio  a*n  cara 
yn  awr,  pan,  '*  wedi  ein  cyfìawnhân  trwy  ei  waed  ei"  yr  ydym  mevn 
amgylchiadaa  Uawer  mwy  gobeithiol.  "  Oanys  os  pan  oeddym  yn  eljn- 
ion,  y'n  heddychwyd  â  Daw  trwy  farwolaeth  ei  Fab  ef ;  mwy  o  kwer 
wedi  ein  heddycha  y'n  hachabir  trwy  ei  fywyd  ef "  (adn.  10).  Ofl 
oawsom  yn  barod  y  prawf  cryf af  ag  sydd  yn  bosibl  o  gariad  Daw,  j 
mae  yn  sicr  na  fydd  iddo  mwyach  attal  oddiwrthym  nnrhyw  brawf  anll 
0  gariad  anghenrheidiol  tuag  at  ein  dedwyddwch.  Os  rhoddodd  de  j 
prawf  achaf  o'i  gariad  pan  yr  oeddym  yn  y  sefyllfa  waethaf  ag  y  gallas- 
em  fodf  ni  fydd  ìddo  attal  oddiwrthym  brofion  eraill»  llai,  o'i  garìtä»pan 
yr  ydym  wedi  ein  dwyn  i  sefyllfa  ag  sydd  yn  Uawer  mwy  ffafrioL  Yr 
hwn  a  roddodd  ei  Fab  i  farw  trosom  pan  oeddym  yn  elynion  iddo,  ni 
ommedd  i  ni  ei  nefoedd  pan  yr  ydym  wedi  ein  cymmodi  âg  c£  Os 
tarddodd  y  fath  fendithion  i  ni  o  farwolaeth  lesu  Grist,  y  mae  yn  sier  j 
gallwn  ddysgwyl  pob  bendith  anghenrheidiol  tuag  at  ein  gwneyd  jn 
berffaith  ac  yn  dragy wyddol  ddedwydd,  oddiwrth  alla'  paihäas  ei  fywyd 
ef.  "Byw  wyf  û,  a  byw  fyddwch  chwithaa  hefyd"  (loan  ziv.  19)* 
Hawdd  ynte  y  gall  y  pechadur  a  gyfiawnhâwyd  "orfoledda  dan  obaith 
gogoniant  Daw  " — gobaith  ag  y  mae  gorthrymderaa  yn  ei  gadanüiáa, 
ae  nid  yn  ei  ddinystrìo ;  gobaith  na  siomir  ni  ynddo,  gan  ei  fod  wedi  ei 
Beìlìo  ar  gariad  anghyfhewidiol  Duw..  Ac  y  mae  y  gobaith  hwn,  tíL  jt 
'«hoddwch"  a'r  "ddyfodfa/'  yn  dyfod  <<trwy  ein  Huglwydd  lesa 
Griflt." 

Y  mae  eto  ragerframt  arall^rhagorfraint  uwch.  a'r  olaf  ag  y  aue  jr 


TBin  OYfUWllHAD  A  THBVnr  OOBOBllllIAD.  8S1 

AmiM  yn  eì  nodì»  weii  ei  sicrhân  i  ni  gtii  j  drohì  hon  o  gyfiamhad. 
^  Ao  jÁà  hjùj  yn  nnig»  eithr  gorfoledda  yr  ydjm  h^d  jn  Naw:"  hjny 
jw»  wedi  ein  cjfiAwnhân  trwj  £ÿdd,  j  mae  gen jm»  nid  jn  nnîg  heddwch 
tnag  at  Ddaw,  djfodfa  ato  ei,  a  gobfuth  am  ei  ogonîflttt,  ond  yr  jdjm 
heijd  jB  *'  gorfbíedda  jn  Naw  trwj  ein  Harglwjdd  lesa  Orist,  trwj  jr 
hwn  jr  awiiiOB  j  derbjniasom  j  cjmmod  "  (adn.  II).  T  mae  jr  hwn 
a  gjfiawidiâwjd  jn  sedíjU  mewn  perthjnas  newjdd  taag  at  Ddaw.  Y 
mae  jn  medda  iiawl  jn  jr  addewid  f awr,  jr  hon  ajdd  jn  cjnnwjs  jnddi 
«  hnn  bob  addewid  arall,  "  Mjfi  a  fyddaí  jn  Ddnw  i  ti."  Y  mae  Duw 
jn  jr  oU  ag  jdjw,  Daw  jn  jr  hjn  oU  ag  sjdd  ganddo,  jn  etifeddiaeth 
dragjwjddol  iddo.  Ac  jn  Naw,  megjs  ag  j  mae  jn  perthjn  íel  hjn 
iddo,  j  mae  j  credadjn  jn  gorfoledda.  laith  ei  galon  jdjw,  *<Yr 
Aj^lwjdd  jw  rhan  íj  etifeddiaeth  i,  a'm  phíol"  (Psal.  xvi.  5).  '^Yn 
Naw  j  mae  íy  iachawdwriaeth  a'm  gogoniant ;  craig  fj  nghademid  a'm 
noddûi  sjdd  jn  Naw  "  (Psal.  lxii.  7).  Ac  j  mae  j  berthjnas  newjdd 
jma  â  Daw,  a'r  goríoledd  hwn  jnddo  ef,  jn  djfod  *<  trwj  ein  Harglwjdd 
lesa  Orist."  Trwj  ei  gjfrjngdod  ef  jr  jdjm  jn  derbjn  ac  jn  mwjn< 
hâa  j  bendithion  hjn.  Trwjddo  ef  y  derbjniasom  j  cjmmod.  Ei 
aberth  ef  oedd  j  prìdwerth.  Yr  jdjm  jr  awrhon  wedi  derbjn  j  cjm« 
mod.  Y  mae  mwjnhâd  cjfiawn  o  ogonìant  Daw  jn  beth  djfodol,  ae 
fellj  jrn  wrthddrjdi  gobaith;  ond  j  mae  derbjniad  j  cjmmod  jn 
ftndith  bresennol.  *'  Yr  jdjm  jr  awr  hon  wedi  derbjn  j  cjmmod ; "  ac 
j  mae  hjnj  jn  ein  gaUaogi  tfn  awr  i  orfoledda  jn  Naw.  Y  mae  j 
fendith  hon  eto,  fel  hoU  fendithion  eraill  j  dreíh  o  gjfiawnhàd  trwj 
%dd,  jn  djfod  i  ni  **  jn  rhad  trw j  ei  ras  ef,  trwj  j  prjnedigaeth  sjdd 
jn  Nghrist  lesa."  Yma  j  gorphenir  jr  esgjneb  (elimax)  a  gjehwjn-' 
wjd  jn  jr  adnod  gjntaf  o'r  bennod.  Yr  esgjniadaa  jdjnt: — 
(1.)  heddweh  à  Daw ;  (9.)  djfodfa  at  Ddaw ;  (3.)  gorfoledd  dan  obaiih 
gogoniant  Daw ;  (4.)  gorfoledd  mewn  gorthrjmderaa;  (5.)  gorfoledd  jn 
Naw  ei  hnnan. 

Ond  amoan  jr  Apostol  jn  j  rhan  olaf  o'r  bennod,— eglaro  jr  hon  jn 
benaf  oedd  ein  bwrìad  wrtii  ddechrea  ein  hjsgrif,— -jdjw  dangos  mor 
hoUoI  ddjledas  jdjm  am  jr  hoU  fendithion  a  nodwjd  jn  fiaenorol  i'r 
^  pr jnedigaeth  sjdd  jn  Nghrist  lesa."  Ac  j  mae  efe  jn  dwjn  yi 
amcan  jna  jmlaen  trwj  gjierbjna  j  ffordd  j  daeth  djn  jn  eaog  ar  j 
ejntaf  trwj  anafadd-dod  Adda,  â'r  fíòrdd  j  mae  djn  jn  cael  ei  gjf« 
iawnhâu  trwj  afadd-dod  lesa  Grist.  Y  mae  cjfìawnhâd  j  credadjn 
mor  hoUol  jn  ganljniad  jr  afadd-dod  hwn,  heb  ddim  cjsjUtiad  rhwng 
hjnj  â'i  weitluredoedd  da  eí  ei  hanan,  ag  jdjw  marwolaeth,  j  mae 
hoU  ddjnolijw  jn  ddarostjngedîg  iddi,  jn  ganljniad  pechod  cjntaf  j 
djn  cjntaf,  heb  fod  dim  cjqrUtiad  rhwng  hjnj  â'a  troseddau  persoaol 
hwj  en  hnnain. 

Mater  jr  Apostol  jma  jdjw  ejfiawnhâd,— «dferiad  i  ffafr  Daw,  a'r 
sjlfaeB  ar  jr  hon  j  mae  hjnj  jn  gorphwja.  Nid  jdjw  jn  cjf erbjnn 
s^Iifa  o  nniondeb  cjffredinol,  gan  gjnnwjs  cjflwr  a  chjmenad, 
perthjnas  a  thneddfrjd,  gjda  sefjUfa  o  bechadarasrwjdd  jn  jr  on 
jstjr  eang ;  nid  cjferb jnn  j  mae  sef jUía  o  sancteiddrwjdd  gjda  sefjUfa 
o  ludogrwjdd ;  ond  gosod  allan  sefjlia  o  ddiogelwch  rhag  cosb  a  sicr- 
wjdd  o  ddedwjddwch»  jn  gjferbjniol  i  sef jUfa  o  rwjmedigaeth  i  gosb» 
a  sierwjdd  o  gosb  a  thraeni ;  sŵ^Ufa  o  ffafir  jn  gjferbjniol  i  sefyUfa  o 


35d  TBBW  OTmWHHAD  A  THBE7N  OONDBHNIAD. 

ddigofaint ;  sefyllfa  o  gyfiawnhád  yn  gyferbyniol  i  sefyllía  o  gondenm- 
iad.  A'r  amean  sydd  ganddo  mewn  golwg  ydyw  egloro  y  naiU  trwy  y 
Uall,  dangOB  fod  cyfatebiaeth  eglar  rhwng  y  modd  y  mae  dyn  yn  caêl 
ei  gyfiawnhâu  mewn  un  o'i  nodweddaa  mwyaf  neilldaol,  i  nodwedd 
mor  neiUdaol  yn  y  modd  yr  aeth  o  dan  gondemniad :  sef,  megys  y  mae 
pawb,  mewn  rhai  pethaa,  yn  cael  ymddwyn  taag  atynt  megys  pechadar- 
iaid,  yn  anig  ar  gyfrif  pechod  cyntaf  y  dyn  cyntaf,  Adda,  /dly  y  mae 
pawb  a  gyfiawnhëir  loi  cael  ymddwyn  taag  atynt  fel  pe  yn  gyfiawn  yn 
anig  ar  gyfrif  afadd-dod  yr  Hwn  ag  yr  oedd  y  dyn  cyntaf  yn  gysgod  o 
hono — ^yr  Arglwydd  o'r  nef. 

Ar  ryw  olygiad,  gellir  ystyried  yr  hoU  ddrygan  ag  y  mae  dynolryw  yn 
agored  iddynt  yn  y  byd  hwn  nea  yn  y  byd  a  ddaw, — ^yr  hoU  amrywiol 
ffarfiaa  o  eaogrwydd,  llygredîgaeth,  a  thraeni,  megys  wedi  dechrea  yn 
mhechod  cyntaf  Adda.  Yn  aniongyrchol  nea  yn  ananiongyrchol,  y 
maent  oll  wedi  tardda  o'r  fiynnonell  yna.  Er  hyny  y  mae  rhai  o*r 
drygaa  hyn  yn  cael  ea  sylweddoli  a'u  dyoddef  yn  unig  trwy  i'r  dyn  yn 
ei  berson  ei  hun  ddyfod  yn  droseddwr  o'r  gyfraith,  ac  y  maent  yn  cael 
eu  dyoddef  ganddo  i'r  graddau  ag  y  bydd  iddo  droseddu.  Ond  y  mae 
drygau  eraill  yn  dyfod  yn  uniongyrchol  ar  yr  hiliogaeth,  fel  amlyg« 
iadau  o  anfoddlonrwydd  Dnw  oblegid  y  pechod  cyntaf.  Mae  y  rhai  hyn 
yn  cael  eu  symio  i  fyny  yn  y  gair  manoolaeth,  yr  hwn  a  olyga  colled 
dyn  0  anfarwoldeb  fel  creadar  corfforol ;  oes  fer  neu  hir  yn  y  byd,  ond 
yn  agored  i  afiechyd,  ac  o  dan  ddedfryd  angeu;  a'r  golled  fwy  o 
ddylanwad  Ysbryd  Duw,  yr  hwn  yw  enaid  yr  enaid  dynol,  sail  ei  wir 
ardderchogrwydd,  a'i  ddedwyddwch.  Y  mae  y  pethau  hyn  yn  dyfod 
yn  gyíartal  ar  bob  dyn,  heb  ddim  cysylltiad  rhwng  hyny  â  gweitlured* 
oedd  o  euogrwydd  personol.  A  dyma  y  drygau  ag  y  mae  yr  Apostol  yn 
gwneyd  defnydd  o'r  modd  y  daethpwyd  i'w  gafael,  i  egluro  y  modd  ag  y 
mae  dyn  yn  dyfod  i  feddiant  o'r  fendith  fawr  o  gyfiawnhâd  trwy  ffydd. 
Fe  ymddengys  hyn  oddiwrth  amcan  yr  Apostol,  o  herwydd  ni  wnai 
drygau  heb  f od  yn  tarddu  yn  hollol  o  bechod  Adda,  gyfateb  i  fendith- 
ion  yn  tarddu  yn  hollol  o  ufudd-dod  yr  Arglwydd  lesu.  Ymddengys 
hyn  hefyd  oddiwrth  waith  yr  apostol  yn  dadgan  am  y  drygau  ag  y  mae 
efe  yn  cyfeirio  atynt,  nid  yn  unig  fod  dynion  yn  agored  iddynt,  ond  ea 
bod  yn  cael  eu  dyoddef  yn  wirioneddol  gan  bawb  o'r  hiliogaeth,  hyd  yn 
nod  gan  y  rhai  hyny  o  honynt  ag  sydd  i  '*  deyrnasu  mewn  bywyd  trwy 
lesu  Grist." 

Y  mae  eglurhâd  cyfatebol  yr  apostol  o'r  modd  y  mae  dyn  yn  cael  ei 
gyfiawnhâu  trwy  ufudd-dod  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  gan  wneyd 
defnydd  i  hyny  o'r  modd  yr  aeth  dyn  dan  gondemniad  trwy  anufudd- 
dod  Adda,  yn  cymeryd  i  fyáy  yr  adran  o'r  bennod  ag  sydd  yn  dechren 
yn  y  ddeuddegfed  adnod,  ac  yn  diweddu  gyda'r  bedwaredd  adnod  ar 
bymtheg.  Yn  gyntaf  ceir  adroddiad  o'r  ffaith  ar  yr  hon  y  mae  y  gyf- 
atebiaeth  wedi  ei  seilio.  Yna  nodir  y  pethau  yn  y  naill  sydd  heb  fod 
yn  cyfateb  i'r  Ilall.  Ac  yn  olaf,  nodir  y  pethau  sydd  ynddynt  yn 
cyfateb  i'w  gilydd. 

Adroddir  yffaith  yn  y  löfed  adnod: — "  Am  hyny,  megys  trwy  un  dyn  y 
daeth  pechod  i'r  byd,  a  marwolaeth  trwy  bechod ;  ac  feUy  yr  aeth  marw« 
olaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o  bawb."  Y  mae  y  geirian 
**  Am  hyny"  yn  nechreu  yr  adnod  i'w  cymeryd  fel  yn  nodi  allan  y  caagliad 


^FN  OTFIAWNHAD  A.  tHBBFN  OOnD&MNIAD.  858 

bddiwrth  yr  hyn  a  ddywedŵjd  jn  yr  adnodau  blaenorol,  ac  yn  golygu — 
Oan  fod  y  pethau  hyn  felly,  gan  i  lesu  Grist  gael  ei  draddodi  dros  ein 
pechodan  ni,  fel  ag  yr  ^dym  wedi  ein  cyfiawnhâu  trwyddo  ef — gan  fod 
genym  trwyddo  ef  heddwch  tnag  at  Dduw,  a  dyfodía  ato— gan  mai 
trwyddo  ef  yr  ydym  wedi  derbyn  y  cymmod — mewn  gair,  gan  ein  bod 
wedi  ein  cyfìawnhàu  **  trwy  y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist  lesu/'  y 
mae  yn  canlyn  fod  cyíatebiaeth  hynod  yn  bodoli  rhwng  y  modd  ag  yr 
ydym  yn  cael  ein  cyfiawnhâu  a'r  modd  y  daethom  i  fod  yn  euog :  yr 
ydjm  yn  cael  ein  cyfiawnhâu  trwy  gyfiawnder  un  dyn,  íel  y  dygwyd  ni 
0  dan  gondemniad  trwy  bechod  un  dyn.  Neu  gellid  deall  y  geiriau 
"Am  hyny"  yn  gyfystyr  i — "Gyda  golwg  ar  y  mater  hwn,  ein 
derbyniad  o'r  cymmod — y  mae  megys  trwy  un  dyn  y  daeth  pechod  i'r 
byd,  àc"  Y  mae  yn  eglur  fod  yr  ymadrodd  yn  un  anorphenol  (elliptioal) 
— ^rhaid  ychwanegu  ato  i  wneyd  i  fyny  yr  ystyr ;  a'r  ychwanegiad 
diweddaf,  fe  allai,  sydd  yn  ymddangos  yn  fwyaf  syml. 

Yffaith  ag  sydd  i  egluro  ein  hymddibyniad  hollol  ar  ufudd-dod  Grist 
am  gyfiawnhâd  ydyw,  mai  "  trwy  un  dyn  " — ^y  dyn  cyntaf,  fel  y  mae  yn 
eglur — "y  daeth  pechod  i*r  byd."  Nid  y  meddwl  ydyw  fod  pechod 
wedi  dechreu  gydag  Adda,  mai  Adda  oedd  y  pechadur  cyntaf.  Yr  oedd 
y  cythreuliaid  wedi  pechu,  ac  Efa  wedi  pechu,  cyn  i  Adda  bechu.  Y 
mae  esbonio  ymaith  y  geiriau  trwy  ddy weyd  mai  gydag  Adda  y  dechreu- 
odd  pechod  yn  anghyson  â'r  hoU  gyd-destunau,  ac  yn  enwedig  á'r 
cyferbyniad  cyson  sydd  yn  cael  ei  wneyd  rhwng  Adda  a  Christ  trwy  yr 
hoU  adran.  Truyy  un  dyn  y  daeth  pechod;  tr^yy  un  dyn  y  daeth 
cyfiawnder :  trwy  gamwedd  un  y  daeth  marwolaeth ;  trwy  gyfiawnder 
.un  y  daeth  bywyd,  &c.  Y  mae  mor  amlwg,  gan  hyny,  mai  Adda  oedd 
yr  achos  o  bechod  a  marwolaeth,  ac  mai  Crist  y w  yr  achos  o  gyfiawnder 
a  bywyd.  Nid  yw  y  geiriau  "daeth  pechod  i'r  b}d"  yn  cyfeirio 
gymaint  at  bechod  Adda  ag  at  ganlyniadau  pechod  Adda.  Y  mae  bod 
yn  y  byd  yn  dynodi  yr  hyn  sydd  gyffredinol.  Trwy  i  un  dyn  bechu 
daeth  pawb  yn  bechaduriaid,  neu  yn  euog ;  a  chan  i  euogrwydd  ddyfod 
yn  beth  cyfíredinol  trwy  y  byd,  gan  hyny  fe  ddaeth  marwolaeth ;  wrth 
yr  hyn  y  golygir  yr  oll  a  ddyoddefir  fel  cosb  am  bechod,  canys  daeth 
marwolaeth,  neu  gosb,  i  ganlyn  euogrwydd.  Lle  yr  oedd  euogrwydd 
yr  oedd  marwolaeth,  a  lle  yr  oedd  marwolaeth  yr  oedd  prawf  o  eupg- 
rwydd.  Ac  fel  hyn  daeth  marwolaeth,  nid  ar  rai  yn  unig  o  ddynolryw, 
ond  ar  bawb  yn  gyffredinol,  o  herwydd  yr  oedd  pawb  wedi  pechu,  pawb 
yn  euog,  mor  enog  fel  ag  i  farw.  Y  mae  holl  ddynolry w  yn  ddarostyng- 
edig  i  íarwolaeth  mewn  canlyniad  i  bechod  cyntaf  y  dyn  cyntaf ;  cyfrifir 
pob  dyn  yn  euog,  ac  ymddygir  tuag  at  bob  dyn  fel  y  cyfry w,  yn  unig  ar 
sail  yr  un  camwedd  hwnw. 

Y  mae  y  fiíaith,  ar  yr  hon  y  mae  y  gyfatebiaeth  sydd  rhwng  Adda 
a  Christ  yn  seiliedìg,  yn  cael  ei  phrofi  yn  adnodau  13  a'r  14,  "Oanys 
hyd  y  ddeddf  yr  oedd  pechod  yn  y  byd :  eithr  ni  chyfrifir  pechod  pryd 
nad  068  deddf.  Eithr  teyrnasodd  marwolaeth  o  Adda  hyd  Moses,  'ie, 
amynt  hwy  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyfifelybiaeth  camwedd  Adda,  yr 
hwn  y w  ffurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod."  Y  prawf  ydy w  hyn :  mae  fod  cosb 
yn  cael  ei  gweinyddu  yu  dangos  fod  deddf  wedi  cael  ei  throseddui 
fTBu  "  na  chyfrifir  pechod  pryd  nad  oes  deddf."  Y  mae  pob  dyn  yn 
ddaro0tjngedig  i  farwolaeth,  neu  gosb  am  bechod;  gan  hyny  y  mae  pob 


864  tBBFN  anriAWNHAD  A  fHâÌBfll   OONDEICNIAD* 

ájn  yn  úêuŵ  ei  ystjnriŵd  yn  dfoseddwr  o  ideddf.  Nid  deddf  Mo868;rwy 
ddeddf  sydd  yn  dwyn  mwwolaeth  ar  bob  dyn,  oblegîd  ba  lìítm  Ua^  eya 
rhoddiad  hono;  bn  pawb  fiurw;  teytaasodd  marŵoUíefii  ar  ba«b  e 
Adda  hyd  Mosee,  cyn  i'r  ddeddí  gtsudl  ei  rhoddiv  Nid  deddf  n$km  w0di 
ei  hysgrifenH  ar  y  galon  ychwaiẁ  ydyw ;  oblegid  ba  llawer  lirw  ni 
throseddasant  hyd  yn  nod  y  ddeddí  hono— "  teyrnasodd  milrwoAaath,  n 
amynt  hwy  y  rhai  ni  phechasant  yii  ol  oyffelybiaèth  camwedd  Adda"-^ 
y  rhai  ni  phechasant  íel  Âdda  yn  bereonol  a  gweithredGl,  trwy  WHemthiir 
yr  hyn  ag  y  gwyddent  ei  íod  yn  droeedd.  Am  hyny,  gan  nad  oes  yr 
un  o'r  dedá&H  hyn  yn  ddigon  ëang  I  gynnwys  holl  ddeîii«d  y  gosb,  y 
mae  jrn  canlyn  fod  dynion  yn  ddarostyngedig  i  larwolaeth  alr  gyfrif 
annÍHdd-dod  nn  arall, — « trwy  gamweéd  nn  y  bn  feirw  llawer."  T  mte 
y  golygiad  íod  yr  ymadròdd,  "  y  rhai  ni  phechflsant  yn  ol  cyfifelybitetfaL 
camwedd  Adda,"  yn  cyfeirio  at  íabanod  a  gwallgofiaid,  yn  ymddinges 
i  ni,  gan  gytuno  âg  ystyr  natnriol  y  geiriaa,  yr  nnig  nn  ag  syid 
yn  dwyn  allan  hoU  rym  ymresymiad  yr  apostol.  Tr  achos  gwiríon- 
eddol  0  íarwolaeth  ynddynt  hwy  ydyw  yr  achoB  gwirioneddol  o  íárw- 
olaeth  ymhob  dyn.  T  maent  yn  marw  yn  hoUol  ar  gyfrif  pechod  cyntil 
Adda,  heb  ddim  cysylltiad  rhwng  hyny  â'n  troseddau  pttraonol  hwy  «n 
hnnain.  Fel  hyn  y  mae  Adda  yn  gysgod  arbenig  o  G-rist— ya  **  fhSti  yr 
nn  oedd  ar  ddyfod."  Fel  ag  yr  oedd  Adda  yn  cynnrychioli  ei  holi  hü- 
k)gaeth,  felly  y  mae  Grist  yn  cynnrychiolt  ei  bobl.  Trwy  gamwedd  y 
naill  y  mae  pawb  cysylltiedig  âg  ef  yn  ddaroBtyngedig  i  íaiWolaeth;  a 
tiirwy  gyfìawnder  y  Uall  y  mae  pawb  cysylltiedig  âg  yntau  yn  eael  eu 
cyfiawnhân. 

Sylwn  yn  nésaf  ar  y  pethan  hyny  yn  nhreih  y  cyfiawnhâd  ag  sydd  y& 
ŷwahaniaethu  oddiwrth  drefìì  y  condemniad.  Fel  y  gwelBn^,  y  mM 
cyfatebiaeth  darawiadol  rhwng  y  naill  a'r  llall.  Tr  ydym  yn  gondeflui' 
iedig  yn  Adda,  ac  yn  cael  ein  cyfiawnháu  yn  Nghrist  Qt>Éodir  Âddt 
allan  yn  hyn  o  beth  fel  cysgod— "  íÍHrf  yr  nn  oeáá  ar  ddyfbd."  Oiid 
nid  yw  y  cysgod,  er  yn  hynod,  ddim  yn  berffaith.  Nòdir  allan  y  pethtu 
sydd  yn  y  naiU  drefa  heb  fod  yn  cyfateb  i'r  llall  yn  adnodaa  15, 16,  a 
17 : — '*  Eithr  nid  megys  y  camwedd,  felly  y  mae  y  dawn  hefyd.  Ganys 
os  trwy  gamwedd  nn  y  bu  feirw  llawer,  mwy  o  lawer  yr  afiilhaodd  gras 
Duw,  a'r  dawn  trwy  ras  yr  un  dyn  lesu  Grist,  i  laweroedd,  Ao  nid 
megys  y  hu  trwy  un  a  bechodd  y  mae  y  dawn:  canys  y  htn  a  ddaeth  o 
un  eamwêdd  i  gondemniad ;  eithr  y  dawn  sydd  o  gamŵeddau  lawer  i 
gyfiawnhâd.  Ganys  os  trwy  gamwedd  un  y  teymasodd  marwohiedi 
trwy  un ;  mwy  o  lawer  y  caiff  y  rhai  sydd  yn  derbyn  U'iosogrwydd  o 
ras,  ac  o  ddawn  cyfiawnder,  deymasu  mewn  bywyd  trwy  ufti  lesB 
Grist." 

T  mae  y  gyntaf  o'r  adnodan  hyn  yn  cynnwys  dadganiad  cyffiredinoi 
o'r  gwirionedd  fod  gornchwyliaeth  y  cyfiawnhâu  yn  rhagori  ar  ortieh' 
wyliaeth  y  condemnio.  Nid  ydyw  *'  y  dawn  "  f el  '*  y  camwedd ; "  nid 
ydyw  y  cyfiawnder,  i'r  hwn  yr  ydym  yn  ddyledus  am  ein  gwaredigaelli 
oddiwrth  euogrwydd,  fel  trosedd  cyntaf  y  dyn  cyntaf,  trwy  yr  hwtt  y 
daethom  oll  yn  euog :  nid  y w  y  naill  ymhob  peôi  yn  cyfáteb  i'r  Ilall< 
Na,  y  mae  "y  dawn"  yn  tra-rhagori  ar  "y  camwedd."  Am  "y  eam-' 
wedd,"  sylwedd  yr  oll  a  ddywedir  ydyw,  ''trwy  gamwedd  un  y  bu  feirw 
Uawer/'  neu  y  mae  Uawer  yn  meirw ;  a  phe  bnasai  «*  y  dawn  "  d^Ba  ond 


tBEFM  OmAWNHAD  A  IPHBEFN   OONdBMNlAD.  35$ 

fdl  hjû,  ni  faẃsid  yn  dywejd  ond  yn  nnig,  "  trwy  y  dawn  y  bywheir 
Uawer,"  nea  y  mfte  llawer  yn  byw.  Ond  y  mae  mwy  o  lawer  na  hyny. 
Y  mae  "  gras  Daw  " — gras  penarglwyddiaethol  Duw,  lle  y  mae'r  cyfan 
yn  ffynnonella,  "  a'r  dawn  trwy  ras  " — trefn  Daw  ì  gyírana  maddeaant, 
"tníj  yr  an  dyn  lesa  Grist,"— mae  y  pethan  hyn  nid  yn  anig  yn 
gyíartal  yn  ea  heffeithiaa  daionas  i  effeithiau  drwg  '*  y  camwedd/'  ond 
y  maent  wedi  **  amlhâa  yn  fwy  o  lawer,  i  laweroedd  " — i  dyrfa  fawr.  Y 
mae  yma  debygrwydd  mewn  dan  betíi  yn  y  naili  i'r  Uall :  trwy  on  dyn 
y  mae  y  camwedd,  o'r  hyn  y  tarddodd  drwg  i  laweroedd;  trwy  nn  dyn 
hefyd  y  mae  y  dawn,  o'r  hyn  y  tarddodd  daioni  i  laweroedd.  Ond  y 
gwahaniaeth  rhyngddynt  ydy w,— y  mae  swm  y  daioni  sydd  yn  dyfod  o'r 
dawn,  i'r  rhai  sydd  yn  cyfranogi  o  hono,  yn  fwy  o  lawer  na  swm 
y  drwg  sydd  yn  tardda  yn  uniongyrchol  a  hollol  o'r  camwedd. 

Eglurir  yr  egwyddor  gyffredinol  yna  yn  adnodau  10  a  17,  lle  y 
dangosir,  (1.)  Fod  y  dawn  yn  gwaredu,  nid  yn  unig  oddiwrth  y  drwg  a 
gynnyrchwyd  gan  y  camwedd,  ond  oddiwrth  ddrygau  eraill ;  ac  (3.)  Fod 
y  dawn  yn  codi  y  rhai  sydd  yn  gyíranog  o  hono  i  sefyllfa  uwch  o 
ddedẃyddwòh  nag  a  iaasent  fyth  yn  ei  fwynhâu  pe  buasai  y  camwedd 
heb  gymeryd  lle.  Y  mae  y  frawddeg  gyntaf  o  adn.  16  yn  anmherffaith; 
dylid  rhoddi  rhyw  air  i  mewn  i  gyfateb  i'r  gair  '*  dawn ; "  a'r  hyn  a 
ymddengÿs  yn  fwyaf  naturiol  i'w  osod  i  mewn  ydy w  y  farn,  f el  y  gwelir 
oddiwrth  y  frawddeg  nesaf.  '*  Ac  nid  megys  y  fam  trwy  un  a  bechodd, 
y  mae  y  dawn."  "  Y  fam  "  ydy w  dedfryd  y  gyfraith  o  herwydd  y  cam- 
wedd;  yr  oedd  y  ddedfryd  hon  "trwy  unabechodd;"  cyrhaeddodd 
bob  dyn  trwy  gyfrwng  ein  tad  cyntaf  Adda  pan  y  pechodd  ef.  Dywed 
yr  Apostol  nad  yw  y  dawn  fel  y  fam  hon.  *•  Y  dawn  "  ydyw  y  ddedfryd 
0  faddeaant  rhad  sydd  yn  ngomchwyliaeth  y  cyfiawnhâu,  yn  cymeryd 
Ue  y  ddedfryd  gyfîawn  o  goUedigaeth  o  dan  oruchwyliaeth  y  condemniad. 
Dengys  yr  Apostol  ymha  beth  y  mae  yr  annhebygrwydd  yn  gynnwys- 
edig: — «Ganys  y  farn  a  ddaethoon  camwedd  igonáemm9,á;  eiüir  y 
dawn  sydd  o  gamweddau  lawer  i  gyfiawnhâd."  Yr  oedd  y  ddedfryd,  ag 
oedd  yn  condemnio  dynion  i  farwolaetfa,  wedi  ei  sèilio  ar  bechod  cyntaf 
Adda.  Pe  na  fuasai  yma  ddim  ond  cyfatebiaeth  yn  unig,  nì  íaasai 
ond  cyfhewidiad  syml  ar  y  ddedfryd,  a  dim  mwy.  Am  gamweddau 
eraill,  faasai  wedi  eu  cyflawni  a'u  dedfrydu,  buasai  raid  eu  cyfarfod 
drachefn.  Ond  y  mae  *'  gwaed  lesu  Grist  yn  glanhâu  oddiwrth  bob 
pechod ; "  y  mae  y  ddedfryd  rasol  o  faddeuant  yn  symud  ymaith  boh 
camwedd.     **  Eithr  y  dawn  sydd  o  gamweddau  lawer  i  gyfîawnhâd." 

Ac  nid  dyna  y  cwbl.  Nid  yn  unig  y  mae  camweddau  eraill,  cystal 
a'r  camwedd  cyntaf,  yn  cael  eu  maddeu  iddynt,  ond  y  mae  trefn  y  cyf- 
iawnhâd  yn  codi  y  rhai  sydd  yn  pertfayn  iddi  i  sefyllfa  uwch  na'r  bon  y 
bwriwyd  hwy  allan  o  honi  gan  y  condemnìad.  "  Trwy  gamwedd  un  y 
teymasodd  marwolaeth  trwy  un."  Trwy  gamwedd  un  dyn,  Adda,  nid 
yn  unig  daeth  marwolaeth  i  fod  yn  beth  cyffredin,  ond  teymasodd,  hyny 
yw,  yr  oedd  pob  dyn  yn  marw  trwyddo  ef.  Ond  pa  beth  ydyw  yr  ochr 
arall  i'r  gyfatebiaeth  ?  Ai  "  trwy  uíudd-dod  un  y  mae  dynion  yn  cael  eu 
gwaredn  oddiwrth  y  farwolaeth  yr  aethant  i'w  gafael  trwy  gamwedd 
un  ?"  Na,  y  mae  yn  llawer  mwy :  "  Mwy  o  lawer  y  caiff  y  rhai  sydd 
yn  derbyn  Ihosogrwydd  o  ras,  ac  o  ddawn  cyfiawnder,  deymasu  mewn 
by wyd  trwy  un,  lesu  Grist"    Y  mae  «•  Uiosogrwydd  o  ras  "  yn  golygu 


356  TBBFN  «TmWNHAD  A  tilBBrN    OOlübBMIlUb» 

helaethrwydd— cyflawnder  gras — gras  a  cliymwTnasgarwcli  Daw  yn 
lliío  drosodd.  Y  mae  "dawn  cyfìawnder"  yn  ddarluniad  pellach  o'r 
"  llíosogrwjdd  o  raa ; "  "  dawn  cyfiawnder,"  hyny  yw,  dawn  cyfiawnhâd — 
cyfiawnhâd  cyflawn,  rhad,  cyfiawnhàd  trwy  ras  Daw.  "  Derbyn  '*  hjrn 
ydyw  cyfranogi  o  hono — ei  gael  ef;  fel  y  dywed  yr  Apostol  mewn 
lly thyr  arall, — ''  Ac  y 'm  cair  ynddo  ef  heb  íy  nghyfiawnder  fy  hnn,  yr 
hwn  sydd  o'r  gyfraith,  ond  yr  hwn  sydd  trwy  flydd  Crist,  seí  y  cyfiawn- 
der  sydd  o  Ddaw  trwy  flydd  "  (Phil.  iii.  9).  Y  mae  hwn  1  bawb  sydd 
yn  creda,  ac  nid  i  neb  arall.  Dy  wedir  am  y  rhai  hyn  y  cânt  '*deyrnasn 
mewn  bywyd" — cânt  fyw  a  theymasa— bod  yn  frenhinoedd  mewn  by  wyd. 
Byddant  yn  meddn  ar  seíyllfa  gymaint  awchlaw  y  bywyd  paradwysaidd 
a  goUwyd  trwy  y  camwedd,  ag  y  golygir  fod  bywyd  brenhinol  nwchlaw  i 
fywyd  cyffredin ;  a  deuant  i  fwynhâd  o  hyn  *'  trwy  an«  lesn  Grist.'' 
Iddo  ef  y  byddant  yn  ddyledas  am  y  cyfan  oll. 

Nodir,  yn  nesaf,  ymha  bethan  y  mae  trefn  y  cyfiawnhâd  yn  cyfatëò  i 
dreín  y  condemniad.  Gwneir  hyny  yn  adnodaa  18  a'r  19 : — "  Felly 
gan  hyny»  megys  trwy  gamwedd  un  y  dasth  bam  ar  bob  dyn  i  gondemn- 
iad ;  felly  hefyd  trwy  gyfiawnder  an  y  daeth  y  daum  ar  bob  dyn  i  gyfiawn- 
hâd  bywyd.  Oblegid  megys  trwy  anaíadd-dod  an  dyn  y  gwnaeüipwyd 
llawer  yn  bechadaríaid ;  felly  trwy  afadd-dod  an  y  gwneìr  llawer  yn 
gyfiawn."  Ÿn  adn.  18,  ar  ymyl  y  ddalen  darllenir,  "  an  camwedd*"  yn 
Ue»  *'camwedd  an,"  ac  "an  cyfiawnder,"  yn  lle  "cyfiawnder  an." 
Dyna,  yn  ddiammhea,  y  darllenìad  gorea.  Yn  adn.  18,  y  maa  yr 
apostol  yn  cymhara  unoUaeth  y  camwedd  gydag  anoliaeth  yr  afadd-dod; 
ac  yn  adn.  19,  y  mae  yn  cymharn  unigolrwydd  y  troseddwr  gydag  anìg- 
olrwydd  yr  ufaddhâwr.  *'  Megys  trwy  un  camwedd  y  daetti  bam  ar 
bob  dyn  i  gondemniad ;  felly  trwy  un  cyfíawnder  y  mae  y  dawn  ar  bob 
dyn  i  gyfíawnhâd  by wyd."  Y  meddwl  ydy w, — Megys  trwy  un  camwedd 
y  collfarnwyd  pob  dyn,  felly  trwy  un  cyfiawnder  y  cyfiawnheir  pob  dyn 
fel  ag  i  fyw.  I  wneyd  yr  ystyr  yn  gyflawn,  dylid  ychwanega  y  gair 
martDolaeth  at  y  rhan  gyntaf  o'r  adnod,  i  fod  yn  gyferbyniol  à'r  gair 
**bywyd"  yn  y  rhan  olaf.  "Megys  trwy  un  camwedd  y  colIfarDwyd 
pob  dyn  fel  ag  i  farw,  felly  trwy  un  cyfíawnder  y  cyfiawnheir  pob  dyn 
fel  ag  i  fyw."  "  Yr  un  camwedd  "  ydyw  pechod  cyntaf  Adda ;  "yr  on 
cyfiawnder"  ydyw  yr  un  weithred  fawr,  ddidor,  o  ufudd-dod  ein 
Harglwydd  lesu  Grist,  a  ddechreaodd  yn  ei  enedigaeth,  ac  a  deríynodd 
ar  y  groes — gweithred  ag  oedd  yn  cyfarfod  â  holl  ofynion  y  gyfraith. 
Ar  saii  y  weithred  gyntaf,  y  mae  condemniad  yn  diweddu  mewn  marw- 
olaeth ;  ar  sail  yr  ail,  y  mae  cyfiawnhâd  yn  diweddu  mewn  bywyd. 

Gellid  gofyn,  A  ydy w  pob  dyn  yn  yr  ail  ran  o'r  adnod  mor  ëang  a  phob 
dyn  yn  y  rhan  gyntaf  ?  Ai  y  pawb  a  gyfiawnheir  o  herwydd  cyfíawnder 
Gríst  y w  y  pawb  a  gondemniwyd  am  bechod  Adda  ?  Nid  ydy w  cyffired- 
inolrwydd  yr  ymadrodd  yn  unig  yn  ddigon  i  brofi  y  dylid  rhoddi  atebiad 
cadamhâol  i'r  cwestiynau  hyn.  Nid  oes  dim  yn  fwy  cyflredin  na  bod 
termau  cyfiredinol  o'r  fath  yn  cael  eu  cyfyngu  gan  natur  y  pwnc  nea  y 
cyd-destunaa.  Dywedir  am  Gríst  fod  "pawb  yn  dyfod  ato  eí"(Ioan 
iii.  26).  Dywed  Crist  am  dano  ei  hun,  "A  minnau,  os  dyrchefir  fi 
oddiar  y  ddaear,  a  dynaf  bawb  ataf  fy  hun  "  (loan  xii.  33).  Felly  am  yr 
ymadroddion,  "  trethu  yr  hoU  fyd/'  "  hoU  Judea,"  "  holl  Jerusalem," 
ihaid,  yn  ol  natur  yr  achos»  eu  cyfyngu.    Mewn  lliaws  o  achosion  y  maa 


tBBS'N   OTFIAWNTTAD    A   THREPN    OONDEMNIAD.  357 

j  geiríaa  pmh,  pohpeth,  yn  meddwl  y  pawh  y  siaredir  am  danynt  yn  y 
cyd-destonau,  ac  nid  pawb  yn  dd'íeîthriad.  Fel  y  sylwa  y  Dr.  Hodge, 
"Y  mae  y  cyfyngiad  hwn  yn  cael  ei  ddeall  bob  amser  y  siarada  yr 
Ysgrythyran  am  ammod  anghenrheidiol  cysylltiedig  â'r  fendith,  yr  hon 
y  dywedir  fod  pawb  yn  ei  mwynhâu.  Dysgir  ymhob  lle  fod  ffydd  yn 
aBghenrheidiol  er  cyfiawnhâd ;  felly,  pan  ddy wedir  fod  "  pawb  yn  cael 
eu  cyfiawhhâu,"  rhaid  mai  y  meddwl  yw  pawb  credinwyr.  "Trwy 
hwn"  medd  Paul,  "  y  cyfiawnheir  poh  un  sydd  yn  credu,  oddiwrth  yr  hoU 
bethau,"  àc,  (Act.  xiii.  39).  Fel  ag  i  ateb  y  posiblrwydd  o  gamsyniad, 
dywed  yr  apostol  yn  adn.  17  mai  y  rhai  sydd  yn  "  derbyn  dawn  cyf- 
iawnder  "  a  deymasant  mewn  by wyd.  Rhaid  cyfyngu  hyd  yn  nod  y  poh 
dyn  yn  y  rhan  gyntaf  o'r  adnod  i'r  rhai  a  ddisgynant  o  Adda  trwy 
genedliad  cyfifredin.  Nid  pawb  oll  ydyw.  Ehaid  fod  y  Dyn  Orist  lesu 
allan.  Y  meddwl  amlwg  yw,  pawb  cysylltiedig  âg  Adda,  a  phawb 
cysylltiedig  â  Christ."  Y  mae  yn  anmhosibl  gwaghâu  y  mynegiadau 
cryfion  ac  eglur  a  geir  gan  yr  Apostol  yma,  fel  ag  i'w  gwneyd  i  gynnwys 
dim  mwy  na  bod  y  fantais  o  iachawdwriaeth  yn  cael  ei  chynnyg  i  bob 
dyn. 

Yn  adn.  19,  y  mae  cyferbyniad  rhwng  unigolrwydd  y  personau  trwy 
ba  rai,  pob  un  yn  ei  fíbrdd  ei  hun,  y  mae  dynion  yn  cael  eu  "  gwneyd 
yn  bechadurìaid,"  ac  yn  cael  eu  "gwneyd  yn  gyfiawn."  "Trwy 
anuiudd-dod  un  dyn,"  sef  Adda,  "  y  gwnaethpwyd  llawer,"  hoU  ddynol- 
ryw,  "  yn  becháduriaid ; "  cyfrifwyd  hwynt  yn  euog — gwnaethpwyd  hwy 
mewn  ystyr  benodol  o'r  gair  yn  bechaduríaìd,  yn  rhwymedig  i  gosb 
pechod.  Ar  y  Uaw  arall,  "trwy  ufudd-dod^un,"  sef  ufudd-dod  lesu 
Grist  hyd  angeu,  trwy  yr  hwn  y  mawrhäwyd  y  gyfraith  ac  y  gwnaed  hi 
yn  anrhydeddus,  ac  y  rhoddwyd  boddlonrwydd  perffaith  i'w  gofynion, 
"y  gwneir  llawer" — tyrfa  fawr  na  ddichon  neb  ei  rhifo,  o  bob  cenedl, 
llwyth,  iaith,  a  phobl,  "  yn  gyfiawn ; "  hyny  yw,  cyfiawnheir  hwy  yn 
unig  ar  sail  y  cyfiawnder  hollddigonol  a  pherffaith  hwn. 

Y  cyfryw  ydyw  y  gyfatebiaeth  sydd  rhwng  trefn  y  condemniad  trwy 
Adda,  a  threfn  y  cyfiawnhâd  trwy  lesu  Grist.  Y  gwirionedd  ag  y  mae 
hyn  yn  gorphwys  amo  ydyw, — fod  pawb  yn  cael  ymddwyn  tuag  atynt 
feì  pechaduriaid,  o  fewn  i  ryw  derfynau  penodol,  yn  hoUol  ar  gyfrif 
pechod  cyntaf  Adda.  Yr  hyn  sydd  yn  profi  y  gwirionedd  hwn  ydyw, — 
fod  pawb  yn  meirw  hyd  yn  nod  cyn  rhoddiad  y  ddeddf  ar  Sinai ;  felly 
nid  deddf  Moses  a  barodd  eu  marwolaeth :  ac  nis  gellir  cyfrif  am  eu 
marwolaeth  fel  wedi  ei  achosi  gan  ddeddf  natur,  o  herwydd  bu  feirw  y 
rhai  hyny — babanod  a  gwallgofiaid — nas  gallasent  fod  yn  euog  o  dros- 
eddu  hono.  Achos  eu  marwolaeth  hwy  ydyw  achos  gwirioneddol  marw- 
olaeth  pob  dyn.  Cyfrifir  hwy  yn  euog  mewn  canlyniad  i  bechod  cyntaf 
Adda,  ac  o  herwydd  hyny  y  maent  yn  meirw.  Y  mae  efe,  gan  hyny,  yn 
gysgod  hynod  o  Grist.  Y  mae  dynion  mor  hoUol  ddyledus  i  Grist  am 
eu  cyfiawnhâd  ag  oeddynt  i  Adda  am  eu  condemniad.  Y  mae  effeithiau 
achubol  ufudd-dod  lesu  Grist,  fodd  bynag,  yn  fwy  nag  effeithiau  con- 
demniol  anufudd-dod  Adda.  Y  mae  yn  gwaredu  nid  yn  unig  oddiwrth 
y  drygau  a  darddasant  yn  uniongyrchol  oddiwrth  bechod  Adda,  ond 
hefyd  oddiwrth  gosbedigaeth  camweddau  aneirif  o'r  eiddom  eio  hunain ; 
ac  y  mae  yn  dyrchafu  i  sefyilfa  uwch  na'r  hon  y  bwriwyd  ni  alian  o 
bonL 


358  ÎRBl^M   ÚfFUWMHAB   A   THRBFÌf  OOMDSMNIAD. 

Eto,  er  hyny,  y  mae  jma  gyfatebiaetli  ëang  a  ÌhtfaiWÌadoL  Fel  y 
gosodir  hyn  allaa  gan  y  Dr.  J.  Brown»  Ediaborgh,  ya  ei  ^^sboniad 
gwerthfawr: — '' Ar  un  llaw,  y  mae  nn  dyn,  4dda ;  ar  y  llaw  araU^  an 
dyn,  lesa  Griat :  ar  nn  Uaw,  camwadd,  nen  anufodd-dod ;  ar  y  Ually 
cyfîawnder,  nen  ufadd-dod:  ar  un  Uaw,  un  camwedd;  ar  y  Uidl»  mi 
cyfìawnder :  ar  un  Uaw,  dedfryd  gyfìawn ;  ar  y  Uall,  dedfryd  rasol :  ar 
nn  Uaw,  dedfryd  gyfiawn  yn  bygwth  condemniad ;  ar  y  llaU,  dedfrjd 
rasol  yn  cyhoeddi  cyfìawnhâd:  ar  un  Uaw,  y  mae  oondemniad  yn 
terfynu  mewn  marwolaeth;  ar  y  UaU,  y  mae  cyfìawnhâd  y&  teríynii 
mewn  by  wyd :  ar  un  Uaw,  y  mae  Uíaws  o  ddynion  o  bob  desgrifìad ;  ar 
y  UaU,  y  mae  Uì'aws  o  ddynion  o  bob  desgrifìad :  mewn  g«r,  ar  ua  Uaw, 
y  mae  Uì'aws  o  ddynion  o  bob  desgrifìad  yn  gondemniedìg  ae  yn  varw, 
^n  unig  ar  gyfrif  un  camwedd  yr  un  dyn  Adda ;  ar  y  UaU,  Uìaws  o  ddyn- 
lon  o  bob  desgrifìad  wedi  eu  cyfìawnhâu  ac  yn  byw,  yn  anig  ar  gyfrif 
cyfìawnder  yr  un  dyn  lesu  Grist.  Mor  lawn  o  ystyr  ydyw  y  dadgaa- 
iad  fod  y  cymmod  '  megys  trwy  un  dyn  y  daeth  peohod  i'r  byd,  a  nuurw- 
olaeth  trwy  bechod  * "  (adn.  13). 

Gan  fod  dynion  fel  hyn  yn  cael  eu  cyfìawnfaâu  yn  unig  ar  ^ail 
cyfìawnder  lesu  Grist,  pa  beth  ydyw  dyben  y  ddeddf  ?  "  EiAhr  y  ddeddf 
a  ddaeth  i  mewn  fel  yr  amlhâi  y  eamwedd  "  (adn.  SO).  Amoan  mawr  y 
ddeddf  ydyw  cynnyrchu  gwybodaeih  ac  argyhoeddiad  o  bechod.  Daeth 
y  ddeddf  i  mewn  fel  yr  amlhâi  y  camwedd — hyny  yw,  fel  y  gwelai 
dynion  gymaint  y  mae  pechod  wedi  amlhâu,  gan  mai  trwy  y  ddeddf  y 
mae  adnabod  pechod.  Ya  ngòleuni  y  ddeddf,  gweUr  fod  pethau  wedi 
myned  yn  Uawer  gwaeth  ar  ddyn  ar  ol  y  cwymp.  Ond  pa  Bnor  ddrwg 
bynag  y  mae  pethau  wedi  myned,  y  mae  gras  Duw,  yn  y  árefn  o 
gyfìawnhâd  trwy  ffydd,  yn  gymhwys  ao  yn  ddigonol  i'w  gweUa.  '*  Eithr 
Ue  yr  amlhâodd  y  pechod,  y  rhagor  amlhâodd  gras."  £r  fod  pechod 
yn  fawr  a  Uiosog,  y  mae  gras  Duw  wedâ  amlhâu  uwchlaw  i  bob  drwg. 
Y  mae  gras  Duw  wedi  gwneyd  darpariaeth  i  faddeu,  nid  yn  umg  y 
camwedd  cyntaf,  ond  **  camweddau  lawer  " — pob  camwedd.  "  Fel  megys 
y  teyrnasodd  pechod  i  farwola^tb»  feUy  hefyd  y  teýrnasai  gras  trwy 
gyfìawnder  i  fywyd  tragywyddol,  trwy  lesu  Grist  ein  Harglwydd" 
(adn.  d  I).  Dyma  oedd  bwriad  Du w  erioed ;  ac  fe  saif  ei  gynghor,  a'i  hoU 
ewỳUys  a  wna.  Gosodir  pechod  aUan  fól  gormesdeyrn  cadam  yn  teym- 
asu  i  farwolaeth,  neu,  yn  fwy  Uythyrenol,  mewn  marwolaeth,  oblegid  mai 
marwolaeth  ydy w  sefyUfa  wirioneddol  bresennol  pob  dyn  syrthiedig ;  a 
darlunir  gras  íel  brenin  hoUaUuog  yn  teymasu  trwy  gyfìawnder — 
cyfìawnder  Duw  "  %  fy wyd  tragy wyddol,"  gan  mai  hono  ydyw  y  sefyUía 
ag  y  mae  teyrnasiad  gras  yn  dwyn  ei  hoU  ddeüiad  iddi.  Er  fod  pechod 
wedi  teyrnasa  mewn  marwolaeth  ar  bob  dyn,  y  mae  yn  amlwg  fod 
gras  yn  teyrnasu  yn  fwy  gogoneddus  ar  ei  holl  ddeiUaid  trwy  gyí- 
iawnder  i  fy wyd  tragywyddol.  Ac  y  mae  hyn  oU  ''  trwy  lesu  Griat  ein 
Harglwydd." 

Onid  ydyw  y  drefn  yn  deUwng  o  Dduw«  gan  yr  hwn  yn  unig  y  mae 
doethineb  ?  Nid  yw  yn  rhyfedd  fod  a&geUon  jn  chwennychu  edrych 
"  ar  yr  hyn  bethau."  Y  syndod  ydyw  fod  neb  o  honom  ni,  ar  gyíer  pa 
rai  y  mae  y  drefh  wedi  ei  darparus  yn  gaUn  bod  mor  ddiystyr  o  honL 


MR.    MORRIS    DAYIES. 

EI  LATUB  IiLBNYDDOL. 

AwaBTUASOM  yn  niwedd  eîn  herthjgl  âaenorol  fod  yn  ein  bryd  ddj- 
chwelyd  at  Lafar  Llenyddol  ein  cyfaiU  hybarch. 

Mae  yn  sicr  ei  fod  ef  ei  hnn,  gyda  ei  holl  lafarus  gariad  yn  ei 

ymdrech  i  wneyd  cyfiawnder  â  banes  ei  gydwladwyr  oedd  wedi  gwneyd 

gwasanaeth  gwerthfawr  i'w  gwlad,  ymhell  o  feddwl  y  gallai  ei  fod  ef  yn 

gwneyd  nentawr  y  bnasai  yn  werth  i  neb  geisio  olrhain  ei  hanes,  nen 

ddyfÌEiIn  ei  werth.    Yr  oedd  pobl  eraill,  pa  fodd  bynag,  yn  gorfod 

cymeryd  golwg  dra  gwahanol  ar  ei  lafar;  ac  erbyn  hyn,  pan  y  mae 

yntan  wedi  myned  i  orphwys,  yr  ydym  yn  teimlo  dyddordeb  mwy  fyth 

yn  ngwaith  ei  fy wyd.    Yr  oedd  y  pethan  a  nodasom  yn  ein  herthygl 

flaenorol   fel  nodweddan  mor  amlwg    yn  ei  gymeriad  fel  dyn,  i'w 

gweled  yn  amlwg  iawn  hefyd  yn  ei  holl  waith  fel  llenor.    Yn  y  cyfan 

yr  oedd  gonestrwydd,  symledd,  dillynder,  a  lledneisrwydd  ei  natnr,  yn 

"hysbys  i  bob  dyn."    Ond  yr  ydoedd  efe  mewn  modd  neiUdaoI  yn 

hfw  yn  ei  lafar  UeHyddoI.    Yr  oedd  ei  fanteision  addysgawl  pan  yn 

ienane,  fel  y  gwelsom,  yn  dra  thlodion,  ac  nid  ymddengys  fod  ganddo 

neb  yn  agos  ato  o  gyffelyb  feddwl,  a  allasai  roddi  iddo  na  chyfarwyddyd 

na  chefnogaeth  i  fyned  ymlaen  mewn  ffordd  o  efrydu.    Ond  fe  ymgy** 

merodd  efe  â  hyny,  fel  yr  ehêd  yr  aderyn  i*r  awyr ;  a*r  caredigrwydd 

mwyaf  a  ellid  wneyd  âg  ef  ar  hyd  ei  oes  ydoedd  peidio  aflonyddu  ond 

mor  ychydig  ag  a  fyddai  yn  bosibl  arno  gyda'i  hoff  efrydiau.     Pe  buasai 

rhywnn  o'r  bobl  gall  sydd  yn  cymeryd  golwg  mor  *'ymarferoI ''  ar  beth- 

an,  yn  goíjm  iddo  beth  a  ddysgwyliai  *•  ennill "  oddiwrth  hyny,  mae  yn 

dra  thebyg  y  baasai  yn  codi  ei  olygon  llariaidd  arno  gyda  gradd  o 

syndod  a  phenbleth.    Ychydig  iawn,  mae  yn  ddian,  a  allai  ddysgwyl  o 

ddim  a  gyfrifai  ei  gyfaill  ymarferol  yn  ennìll :  a  pha  fodd  y  gallai  efe 

roddi  nn  syniad  am  werth  pethaa  i  an  ag  y  baasai  yn  anghenrheidiol 

iddo,  ond  odid,  ei  gynnysgaethn  yn  gyntaf  â  galla  i  amgyffred  yr  hyn  a 

ddywedai  ?    Pob  parch  i  wybodaethan  gwerthfawr  y  *'  bara  a  'menyn ; " 

ondy  we^   y  cwbl,  yr  oedd  Mr.  Davies  yn  teimlo  fod  pethan  yn 

ei  gyrhaedd  ef  oeddynt  o  rywogaeth  liawer  nwch ;  ac  nid  oedd  amo 

eisien  ond  tüa  chymaint  o  fara  a  'menyn  ag  a'i  gallaogai'  i  fwynhâu  y 

pethan  hyny«    Mae  yn  wir  nad  äi  y  byd  nemawr  yn  ei  flaen  pe 

na  byddai  jnddo  lawer  o  ysbrydoedd  mwy  antariaethus  nag  efe ;  ond, 

wedi  y  cwbl»  mae  yn  sicr  fod  y  swm  o  wir  ennill  a  dynodd  efe  o  fywyd 

yn  antesiirol  f wy  o  werth  na  llawer  fforton  ysbienydd  na  ŵyr  ei 


360  kB.  líOBBIS  DAYIES. 

pherchen  pa  fodd  i*vv   mwjnhâa,   nen    y  colla   ei   einîoes    wrth  eì 
chyrhaeddyd. 

Fe  íuasai  jn  dra  anhawdd,  mae  yn  ddiammhen,  i  Mr.  Da^es  ei  han 
roddi  nemawr  syniad  am  faes  ëang  ei  ddarllen  yn  ystod  ei  fywyd ;  ond  j 
mae  yn  dda  genym  gael  yr  hyfrydwch  o  gyflwyno  i*n  darllenwyr  y 
crynodeh  canlynoi  o'i  eiddo  am  yr  hyn  a  ysgriíenodd.  Fe'i  hysgrifen- 
wyd  ganddo  ar  ein  cais  tna'r  amser  y  cyflwynid  y  Dysteh  iddo.  Ni 
olygai  efe  ei  fod  yn  werth  y  drafferth,  ond  fe'i  gwnaeth  am  ein  bod  yn 
gofyn  iddo;  a  chan  iddo  ymgymeryd  à*i  wneyd,  íe'i  gwnaeth,  íel  j 
gwnai  bobpeth,  yn  gyflawn. 

LLAPUR  LLBNTDDOL  M.  D.  O'R  FL.  1813  HTD  1876. 

Dechrenais  ysgrifeDu  Cymraeg  yn  lled  ieoanc,  drwy  gTfansoddi  math  o  dasgao, 
nen  bynciaa  ysgol,  y  rhai  weitliian  a  ddysgid,  ac  a  adrodaíd,  gan  yr  Tsgol  Sabbothol 
y  perthynwn  iddi.  Yn  lled  fuan  antnriais  ysgrifenu  ychydig  brydyddiaeth,  hymnao, 
carolan,  a  rhai  mân  bethan  ar  y  mesnran  caethion.  Ond  gan  nad  oedd  genyf  neb 
i'm  hyfforddi,  yr  oedd  fy  nghynnyrchion  yn  hynod  o  dUwd  a  diansawdd.  Mae  genyf 
rai  hymnau  wedi  eu  cyfansoddi  yn  1813 ;  ac  o  hyny  hyd  yn  bresennol,  yn  achlysnrol, 
ar  wahanol  adegan,  cyfansoddais  nen  ^^eithais  yn  agos  i  200  o  hymnan,  yn 
cynnwys  o  nn  hyd  wyth  neu  ddeg  o  bennillion  bob  nn,  a  rhai  yn  ganiadau  meithach. 
Ond  ychydig  o  honynt  a  wnaethum  yn  gyhoeddus. 

Yn  1820,  dechreuais  ysgrifenu  ychydig  i'r  cyhoeddiad  misol  a  elwid  **  Chleuctd 
CynnrUy*  dan  olygiad  y  Parchedig  John  rarry,  Caerlleon.  Nid  oeddent  ond  rhyw 
ohebiaethau  byrion,  a  rhai  cyfieithiadau,  gyda  rhyw  ychydig  o  brydyddiaeth.  Ŷn 
1821,  ysgrlfenais  Tr  un  cyhoeddiad  draethawd  bychan  ar  wahan-nodiad  (punctuat^ 
tionj,  yn  benaf  ar  wasanaeth  yr  attaliadau  yn  eu  perthynas  â  darllenyddiaeth.  Daeth 
ysgrifenydd  ieuanc  arall  allan  yn  wrthwynebydd  i  mi,  a  gorfu  arnaf  ysgrifena  daa 
neu  dri  o  lythyrau  mewn  ffordd  o  hunanddiffyniad.  Tynwyd  fi  felly  yn  ddifwriad  i 
ryfel  bapyr,  ar  "faes  dadl  deg,"  pe  buasai  yn  deg  hefyd.     Prin  yr  oedd  fy  ngwrth- 


L  deall  natur  a  dyben  yr  attaliadau,  gan  ei  fod  yn  eu  cymeryd  yn  nnig 
feî  aein-nodau  mewn  cerddoriaeth.  Minnau  oeddwn  yn  dal  bod  yr  attaliadau  yn 
hytrach  yn  gyffelyb  i  ostegau  mewn  cerddoriaeth,  a'u  bod  yn  dangos  perthynas  y 


gwahanol  ranau  mewn  brawddeg  â'u  gilydd,  ac  yn  rhoddi  cyfleusdra  i'r  darllenydd  i 
orphwys  a  chymeryd  ei  anadl,  fel  y  gallai  barhâu  i  ddarllen  gyda  grym  a  p)iryd- 
ferthwch.     Dadleuai  yntau  dros  ddoU  peirianyddol  o  ddarllen,  sef  dal  y  llais  i  fyny 


wrth  bob  attalnod  hyd  nes  y  deuid  at  y  diweddnod,  a  gostwng  y  Uais  wrth  hwnw, 
yn  arwydd  bod  y  frawddeg  yn  gyflawn ;  a  chyda  hyny,  ymattal  tra  y  cyftifid  nn 
wrth  yr  adwahanai  (,),  dau  wrth  y  gwahanai  (;),  pedwar  wrth  y  gorwahanai  ( :),  ac 
wyth  wrth  y  diweddeb  (. ).  Tmdrecnwn  innau  i  ddangos  anmherneithrwydd  y  fath 
reol,  a  bod  y  Uais  i  gael  ei  lywodraethu  o  ran  gwastadrwydd,  codiad,  disgynìad, 
pwysleisiad  a  thônyddiaeth,  yn  y  modd  mwyaf  cyfaddas  i  ansawdd  ac  ystyr  yr  hyn  a 
ddarllenir,  o'r  hyn  y  rhoddais  lîaws  o  esiamplau.  Dyna  grynodeb  o  swm  y  ddadL 
Defnyddiwn  i  y  ffugenw  "Maen-Llwyd"  (=Mallwyd),  ac  yntau  "R.  ab  Gwilym, 
T n"  (Tywyn). 

Yn  1824  a  1825,  yr  oeddwn  yn  Syston,  swydd  Leicester,  yn  cadw  ysgol  dan 
olygiad  y  Parchedig  Edward  Morgan,  M,A.  Yr  oedd  efe  y  pryd  hwnw  yn  casçln 
defnyddiau,  ac  yn  dechreu  ysgrifenu  Cofíant  y  Parchedig  Thomas  Charles  o'r  BiuBy 
yn  Saesoneg.  Mi  gopîais  iddo  ef  y  pryd  hwnw  oddeutu  150  o  lythyrau  Mr.  Charlea^ 
y  rhai  oeddent  wedi  eu  hysgrifenu  yn  glos  ar  dri  ochr  dalen  papyr  llythyran,  y  fath 
a  arferid  yn  ei  amser  ef.  Byddwn  yn  darllen  pob  un  gyda  Mr.  Morgan  i'w  diiwygio^ 
wrth  fyned  ymlaen.  Bu  hyn  yn  Uawer  o  help  i  mi  i  adysgu  deall,  darllen,  a  silleba 
y  Saesoneg  yn  fwy  cywir. 

Yn  1826,  anturiodd  Mr.  Richard  Newell  a  minnau  gyhoeddi  misolyn  bychan  ceiniag 
at  wasanaeth  yr  Ysgol  Sabbothol.  Parhâodd  i  ddyfod  allan  am  bedair  blynedd,  daa 
lawer  iawn  o  anfanteision.  Hwn  oedd  y  cais  cyntat'  am  fisolyn  bychan  at  wasanaeth  y 
Methodistiaid  Calfinaidd.  Yr  oedd  argraffu  y  pryd  hwnw  yn  ddrud,  a'r  cyfleusderaa 
i  ddosbarthu  misolion  yn  dra  afreolaidd.  Yr  oedd  yr  olygiaeth  yn  disgyn  amaf  fi,  a'r 
ffofal  arianol  ar  Mr.  Newell.  Yr  wyf  yn  hyderu  ddarfod  i'r  cyhoedmiÁd  bychan,  er 
bychaned  oedd,  wneyd  peth  lles. 


HB.  MOBBIS  DATIBB.  361 

Tna'r  un  amfler,  ysgrifenais  i  OUtuid  Oymru  yoliydig  o  lianea  deobreoad  achosîon  y 
Methodistíaid  mewn  rhanan  o  Sir  Drefaldwyn.  M!ae  ei  sylwedd  wedî  ei  ffymeryd,  ar 
ol  hyny,  i  rai  o  dn  dalenan  '^  MethodtsUaetA  Oymru"  gan  y  Parch.  Johii  Hnghei^ 
LiyerpooL  Anfonais  rai  pethan  eraill  i  Oleuuid  Oymru,  y  rhai  nid  oes  eisiea  eu 
crybwyll  ar  wahan  yma.  Ysgrifenaia  rai  pethan  i'r  hen  Drysorfa^  Iäjît  IV.,  dan 
olygiad  y  Parch.  Simon  Lloyd,  6.A.y  Bala  (1Ô23,  1824).  Anfonais  amryw  bethau 
i'r  Drysarfa,  pan  ydoedd  dan  olygiad  y  Parch.  John  Parry,  Caerlleon,  ac  yn  en  plith 
gyfíeithiad  o  rai  o  lythyran  Charles  o'r  Bala,  allan  o'r  Coiiant  Saesoneg.  Hefyd 
yagrif  ar  Gyfansoddiad  Hymnaa  (Llyfr  II.,  ta  dal.  186),  ac  an  arall  ar  yr  an  testnn 
yn  Y  Choladgarìür,  am  1838,  ta  dal.  334.  Priodolwyd  hon  yn  amryfas  i'r  Parch. 
Eyan  Eyans  yn  T  Geirionydd,  ynghýd  â'm  cyfieithiad  o  Ëmyn  Genadol  Heber, 
"From  Greenland's  icy  monntains,  &c.  Rhoddais  sylwedd  y  ddwy  ysgrif  yn  fy 
erthygl  ar  "Emynyddiaeth"  yn  y  Traethodydd  am  1870,  tn  dal.  391  n. 

Yn  1834,  ymddangosodd  y  "  Pwnc  Ysgol "  yn  Seren  Gomer,  sef  math  o  watwareg 
ar  nifer  o  Annibynwyr  cecms  oedd  yn  ysgrifenn  i'r  Dysgedydd  yn  erbyn  y  Methodist- 
iaid.  Effeithiodd  beth  daioni  trwy  roddi  taw  ar  y  fath  gecraeth  ffol,  er  i  rai 
gymeryd  tramgwydd  diachos  o  herwydd  ji  ysgrif.  Ni  wybnwyd  pwy  oedd  yr 
awdwT  nes  bod  yr  helynt  wedi  taweln,  oddieithr  o  fewn  cylch  bychan  o  ^eUlion,  a 
eadwasant  y  gyfrinach,  gan  fwyahâa  y  dígrifwch.  Y  mae  hyn  wedi  hen  fyned 
heibio,  ac  nid  oes  eisien  son  ychwaneg  am  dano. 

Yn  1848,  yr  oedd  rhyw  eglwyswr  dan  yr  enw  **Senex  "  er  ys  amryw  wythnosan  yn 
sarhân  y  Methodistiaid  yn  y  OarwíTvon  Hèrald,  gan  en  drwguwio  yn  y  modd  mwyaf 
dirmygns;  antnriais  innan  dan  yr  enw  ''Methodist"  i  wneyd  amddìffyniad,  ac 
pgrifenais  lythyr  yn  Saesoneg  i'r  papyr  hwnw ;  ac  ysgrifenodd  **Senex*"  atebiad 
lled  wan.  Anfonais  ail  lythyr,  ac  yn  y  diwedd  ciliodd  y  clerigwr  dysgedig  o'r  maes ; 
ac  felly  y  terfynodd  y  ffrwgwd  hono.  Ysgrifenais  hefyd  ddàn  Iythyr  i'r  Oamarvon 
HeraJd  ar  **  Ddadl  Bangor,  yn  1850,  ar  ryw  bethan  nad  oeddent  yn  dyfod  i  mewn 
yn  narlithoedd  amddiffynoi  y  Parch.  John  Fhillip&  Nid  oes  genyf  gop'ían,  oddìeithr 
0  nn  nen  ddan,  o  fy  llythyraa  Saesoneg  yn  yr  Herald,  am  na  fnm  yn  ddigon  gofalos 
i'w  ceisio  ar  y  pryd. 

Dadl  ar  Gerddoriaeth  Grefyddol,  Oratorios,  &c.,  Hymnan  Dirwestol,  &;c.,  yn  y 
Drysorfa  am  1851,  1852,  a  1853.    Hon  ydoedd  y  "  Ddadl  Handelaidd." 

Llyfran  a  Gyfieithais : — 

1.  yuorîau  Oristionogol,  nen  Gasgliad  o  Anecdotes  Grefyddol,  tros  y  Parch.  JoËn 
Hnghes,  Pont  Robert.     Llyfr  bychan  swUt. 

2.  Oofyniadau  ac  Atebion  ynghyleh  Gweddi :  ar  gynUnn  Mr.  GaU,  Glasgow,  troa 
John  Hughes.     Llyfryn  6c.     Ychydig  gopîan  a  gefais  am  y  ddan  hjrn. 

3.  Pa  beth  yw  Henaduriaethì  Gan  y  Parcn.  Charles  Hodge,  D.D.,  Amerìca. 
Gwel  "  Y  Llenor,"  tn  dal.  145,  169,  193,  220. 

4.  Di/rgelion  y  Bíbl,    DarUth  gan  y  Dr.  M'Cosh,  tros  Mr.  D.  WiUiams.    Llyfryn  6c. 
6.  Traethwu)d  ar  Stoper  yr  Arglwydd,     Gan  y  Parch.  Dayid  King,  LL.I).    Tros 

Dayid  Williams,  yr  hwn  a'i  gwerthodd  i  MrL  Hughes,  Gwrecsam.  Mewn  byrdd- 
an,  28.  6c. 

6.  Anianyddiaeth  Ysgrythyról,  Cymdeithas  y  Traethodan  Crefyddol,  Llnndain* 
Byrddan,  Is.  6c. 

Erthyglau  yn  y  Traethodydd  :— 

Llyír  I.  Lladron  Amser,  tn  daL  395. 

II.  leithyddiaeth,  tn  dal.  33.  Adolygîad  y  ''Flwyddyn  Eglwysig,"  tn  dal  182. 
Dirwest,  tn  dal.  216. 

III.  Amrywiaethan  y  Gymrae^  tn  dal.  1.  Diarebion  Cymraeg,  tn  dal.  2S9. 
Gwaed  y  Cymmod,  tn  dal.  824.    Diarebion  y  Tymmoran,  tn  dal.  429. 

V.  Tair  erthygl  ar  John  Bunyan,  tn  dal.  73,  223,  405.  Adolygiad  Cofìant  Mr. 
Pany  o  Gaer,  tu  dal.  401. 

YÍ.  Agwedd  Foesol  a  Chrefyddol  Cymm  yn  neahrenad  y  Diwygiad  Methodistaidd, 
tu  dal.  422. 

VII.  Ar  yr  un  testun,  tu  dal.  12. 

yill.  Salmyddiaeth  Gymreig,  tu  dal.  175. 

IX.  Chwareuon  Crefyddol,  tu  dal.  371. 

Xiy.  Sylwadau  ar  Draethodyn  gan  R.  Jones,  Rhoslan,  ar  Anfoesoldeb  Cymru,  tn 
dal.  362. 

XXII.  Dosbarth  ar  BenniUion  (Epigrams),  tn  dal.  428. 

XXIII.  Emynyddiaeth,  tu  dal.  144,  385,  445.     Gohebiaeth  **  M,"  tu  dal.  252. 


869  ICB.  MOBBIB  PATOMU 


XXiy.  Emjnyddiaetfa,  tn  diL  67,  m,  m,  m.  JmyéíA  Omm  GimBtm 
Hecliatn,  ta  dal  498. 

XXy.  EmTnyddiaètb,  ta  àtH  68,  203,  889.  awflyia  Ll^  •  IJyfiyddjftetli  jr 
Çyniry  (Bhaii  olaf,  ta  daL  175,  &c.). 

Xxyi.  Emynyddiaeth,  tu  dal  828. 

XXyiI.  Emynyddiaeth,  ta  daL  57,  298.  Adolygiad  Geirlyfr  Bywgra&dol  o 
IlDwogion  Cymra,  tn  daL  125. 

XXyiII.  Emynyddiaeth,  ta  daL  814,  469. 

XXIX.  EUnynyddiaeth,  tu  daL  417.    (16  o  erthyglau  «r  Ihnynyddiietili  yn  y  owbL) 

Jedìtíhun,  Oasgliad  o  Dânao,  ^m  cynnwys  40  o  Ddnaa  y  Paich.  y  ParcH.  J. 
Jones,  Talsam.    m  chafodd  y  rhai  hyn  y  eylw  a  deiljogent  gan  y  cantorion. 

Ccugliad.  o  PscUmau  a  Hymnau.  Argrâffîad  cynta^  1882.  Aü  aigraffiad»  gy^ 
chwanegiad,  1885  a  1887.  Argrafilad  America.  Utica,  1846.  AsgjmSjiA  nswjdi 
diwygiedig,   "Hosanna:"  Caemarfon,  1860. 

áìigliad  bychan  o  HymMau  ì  Gymdeithas  y  Traethodao»  linndain.    18821. 

Cojumt  Ánn  CfrijffUhs.     Gee,  Dinbych.     1865. 

Cofiant  a  Phregethau  JtotolcmdSf  JÜangeitho  (yn  y  Waflg). 

Copîo  yn  barod  i'r  wa^  78  o  Bregethan  y  Parch.  S.  Morgaii),  Dyffryn.   1878—1875» 

Nifer  mawr  o  erthygUa  i'r  Owyddoniadwr,  yn  cynnwys  nn  ar  y  Paich.  Jolm 
Phillips,  Bangor;  Bhys  Prìchard,  Iilanymddym;  Michaíol  Boberta»  Danial  Bow* 
lands,  a  Morgan  Bhy& 

Erthygl  ar  y  Parch.  J.  Phillips,  Bangor,  yn  y  ''Oeirlyfr  BywgraffiadoL" 

Tflgnf  ar  y  Cyfarfod  Oweddi  y  nos  Lnn  laf  o  r  mis  yn  y  Cjjfaül  oW  Hm  Wlad, 

Oohebiaetnaa  i'r  Ooleuad,  (Amddifi^^niad  i  Binador  CharleiL  Adolygiad  «r 
Hyfforddwr  Charles.    Cenedl  John  Banyan,  «Síc,,  &a). 

Adolygiad  ar  y  Cyiffes  FJydd  yn  y  Drysorýä,  1875. 

Gwelwn  fod  nn  gwftith  byehan  wedi  ei  adael  allan  gan  Mr.  Da^i68«  m 

gyhoeddwyd  yn  1858  jn  swyddfa  y  Tbaethodtdd  yn  Nhre£^non : — 

Cjrdymaith  i  Eaboniad  y  Parc]^  James  Hashee  ar  y  Testament  Newydd »  8if 
Hohadaa  Tsgrythyrol,  at  Wasanaeth  Tenlnoedd  ac  Tsgolîon  SabbothoL 

Mae  y  rheatr  nchod  yn  terfynu  gyda  y  flẁyddyn  187ô«  Yr  oedd  lCr. 
Dayies  y  pryd  hyny  yn  weddol  iach,  ac  ymhell  oddiwrth  ieddwl  fod  ei 
dymmor  i  weithio  ar  ben.  Ar  ol  hyn  y  mae  genym  i  ychwanogn  yr 
erthyglau  canijnol  o'i  eiddo  a  ymddangosasant  yn  y  Tbaethodydo  :-— 

Llyfr  XXX.  (1876).  Emynyddiaeth,  tn  daL  218,  281.  Cân  gan  Morgpa  Uwyd  o 
"Wynedd,  tn  d  J.  406. 

XXXL  (1877).  Emynyddiaeth,  tn  dal.  172.  Tn  gwneyd  nifer  yr  holl  erÜ^j^ 
ar  Ëmynyddiaeth  yn  hedair  wr  bymtheg. 

Cafwyd  yr  erthygl  olaí  ymysg  ei  bapyran  ar  ol  ei  liarwolaoúi.  Yr 
ydoedd  hefyd  pan  yn  ysgriíenu  y  rhestr  nchod  yn  ejfanaoddi  ei  ìjfr 
olaf,  yr  hwn  ni  chafodd  ei  weled  wedi  ei  gyhoeddi — 

Oristionogaeth  yng  Nghymru :  y  JHioygwyr  a*r  Pìíoymadau  QrsfyêdxiL  Qan  Hobiob 
DAyiss.     Cymdeithas  y  Traethodaa  Crefyddol,  1876.* 

*  CylTol  fechan  ddestlns  a  hynod  o  werthfawr.  Tr  oedd  ein  diweddar  hybarch  gyfiûn 
yn  dra  chartrefol  gy'a  holi  hanes  dechretiad  y  gwaith  da  yn  ein  gwlad,  ac  yr  oedd  yn  dim 
nodos  ei  fod  wedi  c&el  ei  ofyn  i  barotoi  y  fatn  lawlyfr  hylaw  o  arweiniad  iddo.  Ac  y 
mae  wedi  gwneyd  y  gwaith  hwn,  fel  pob  gwaitb  yr  ymgymerai  âg  ef,  yn  oneat  a  this 
gofalus.  Uresyn  mawr  na  faasai  y  gyfrol  wedi  ei  hargrana  yn  fwy  cywir.  F  mae  nifer 
mawr  o  wallau  wedi  dianc,  y  rhai  syad  yn  feflau  annymnnol  ar  y  llyfr,  ae  a  fnaaent  yn 
enwedig  yn  ddolor  llygad  iddo  ef.  Dylasai  cysodwyr  gwaith  fel  yma  fod  yn  Oymiy. 
Ûnd  ni  chaiff  neb  nemawr  anhawsder^  oddieithr  mewn  brawddeg  nen  ddwy,  i  wneya  aOni 
yr  ystyr.    Dylai  y  llyfr,  mae  yn  ddiammhen»  ^ael  lledaeniad  helaetli  yn  äa  gwhuL 


HB.  UOBBIB  DAT1S8.  868 

¥4  iŵûáM  pawb  sydd  yn  gwylH^d  iliywbeth  am  Mr.  DavÌ6B,  y  byddai 
yn  diwiCh  i  ni  beidio  cyféirio  at  ei  ''Bwnc  Ysgor*  enwog,  yr  hwn  a 
aohlÿBurodd  y  falh  gynhwrf  yn  1884.  Tr  oedd  y  Methodistiaid  Oalfìn- 
•idd  y  pryd  byny  yn  dra  gwahanol  yn  en  golygiadaa  gwladwriaethol  i'r 
hyn  ydynt  yn  awr.  Tr  oedd  yr  erlidiaa  a  ddyoddefent  oddiar  law  yr 
Ëglwysw^rr  wedi  peidio,  a  theimlent  yn  dra  diolchgar  am  yr  hamdden 
a  fwynhâent  i  wasanaethn  yr  Arglwydd  a  cheisio  gwneyd  lles  i'w 
cenedl.  Ond  yr  oedd  yr  Ànnibynwyr  yn  fwy  rhydd  i  gondemnio 
y  dynion  gwaelion  a  fwynhâent  fy wiolaethan  breision  fel]  gweinidogion 
yr  efengyl,  ac  yn  y  cymeriad  hwnw  nad  oeddent  yn  ol  o  ymffrostio 
pethau  mawrion,  er  nad  oedd  eu  gwasanaeth  o  ddim  gwerth  i'r  genedl, 
ac  íod  eu  bnchedd,  yn  gyffiredin  iawn,  yn  hynod  o  lygredig.  Ac  nid 
rhyfedd,  dan  y  fath  amgylchiadan,  iddynt  ddyfod  i  weled  yr  anmhriod- 
oldeb  o  bariiâa  y  cysylltiad  oedd  rhwng  yr  Eglwya  a'r  Wiadwrìaeth* 
Dywed  Dr.  W.  Bees  fod  y  Parch.  Hngh  Pagh,  y  pryd  hwnw  o  Lan* 
dríllo,  wedi  dadgan  golygiadaa  cryfion  ar  y  mater  hwn  cyn  i  Mr.  Miall 
ddechrea  athrawiaethu  amo  yn  Lloegr.  Fe  allai  pe  baasai  efe  a'i 
frodyr,  fel  Mr.  MiaU,  wedi  ymgadw  yn  f wy  llwyr^  a  chydag  ysbryd  mwy 
orddasol,  at  y  mater  ei  hnnan,  y  baasai  ea  hymdrechion  i  oleao  y  Gymry 
mewn  perthynas  iddo  wedi  bod  yn  fwy  llwyddiannas.  Pa  fodd  bynag, 
yr  oedd  y  siarad  ar  hyn  yr  amser  hwnw  yn  rhygnü  yn  dra  annymünol 
ar  glastiaa  y  Methodistiaid,  y  rhai  oeddent  eto  heb  ystyried  y  mater,  ac  a 
ddychymygent, — ^yr  an  modd  yn  wir  â'r  rhan  fwyaf  o  lawer  o  Ymneilldn"' 
wyr  y  deyrnas  y  pryd  hyny— fod  son  am  y  fath  beth  yn  Uawn  o  berygl  a 
drygionL  A  phwy  na  chlywodd  am  y  penderfyniad  a  basiwyd  y  ílwyddyn 
hono  yn  Nghymdeithasfa  y  Bala,  wedi  ei  gynnyg  gan  John  EUas,  eì  eilio 
gan  WiUiam  Morrìs,  Gìlgeran,  a'i  gymeradwyo  gan  bnm'  cant  o  bregeth- 
wyr  a  blaenorìftid  oeddynt  yn  bresennol,  yr  hwn  hefyd,  wedi  ei  ysgrifenu 
yn  Saesoneg,  a'i  arwyddnodi  gan  John  Jonesi  Tremadoc,  fel  Oymedr- 
olwr,  a  wnaed  mor  gyhoeddas?*  T  mae  ein  cyfeiUion  yr  Eglwyswyr 
yn  cael  dirfawr  flas  ar  y  penderfyniad  hwn,  ac  nid  ydynt  byth  yn  bUno 
ei  ddannod  i  Fethodistiaid  y  dyddian  hyn,  er  fod  yn  gwbl  anobeithiol 
en  caethiwo  mwyach  i'w  ysbryd,  ac  nad  ydynt,  yn  wir,  wrth  gyrhaedd 
y  golygiadaa  sydd  yn  ifyna  mor  gyffredinol  yn  ea  pUth  ar  y  materion 
hyn  yn  awr,  ond  wedi  symad  yn  gwbl  ar  yr  an  UineUaa  ag  yr  oedd  y 
tadffa  hyny  ea  hanain  wedi  en  gaéael  amynt.  Ond  yr  oedd  y  tir  a 
gymerent  y  pryd  hyny  ymhell  o  f od  yn  foddhâol  i'r  ysbrydoedd  zelog 
oeddynt  wedi  dechren  brwydro  mor  egmol  dros  ddadgysylltiad.  Ac  yn 
hytrach  na  chadw  en  nerth  at  amcanion  mwy  anghenrheidiol,  gan  adael 
i'r  rhai  oeddynt  yn  ymddangos  yn  araf  ychydig  amser  i  edrych  o'n 
hamgylch  ac  ystyried,  dechreaasant  ymosod  arnynt  yn  ddiarbed. 
GaUesid  meddwl  ar  y  pryd  mai  y  peth  mwyaf  gogoneddas  y  gallent 
feddwl  am  dano  oedd  pentyra  dirmyg  a  sarhâd  ar  y  Methodistiaid ;  ac 
fel  y  mae  yn  ddyeithr  meddwl  erbyn  hyn,  agorid  y  Dysgedydd  i'r 

*  "Tluit  we  deeply  lament  the  natnre  of  «A  agitation  T^hich  is  so  prevalent  in  this 
tíngdom,  which  aTowedly  has  for  its  object  the  severing  of  the  National  Chtirch  from 
the  State,  and  other  changes  in  ecclesíastical  affairs.  We  therefore  are  of  opinion  that  it 
pertains  not  nnto  us  to  interfere  in  such  matters,  and  we  strennously  enjoin  npon  eyery 
member  of  oor  Connezion  to  meddle  not  with  them  that  are  giyen  to  chanse,  ont  on  the 
eontrary  to  pi^y  foi^  the  lÜng,  and  for  all  in  anthority,  that  we  may  leaa  a  qxüet  and 
peaoeable  life  in  all  godliness  and  honesty.'* 


364  MB.  KaBB10  DATIES. 

ymoBodiadau  mwyaf  bryntion  ar  en  brodyr  oeddynt  yn  trigo  yn  ddioM 
gerllaw  iddynt,  ac  yn  ymroddi  yn  ffyddlawn  iawn  i'w  dyledswyddaa. 
Fe  barodd  y  pendeifyniad  a  basiwyd  yn  y  Bala  yn  Mebefin,  1834,  i'r 
ymosodiadaa  hyn  fyned  yn  fwy  ffyrnig  fyth :  yr  oedd  y  Dysgedydd  am 
Fedi  a  Hydref  y  flwyddyn  hono  yn  cynnwys  cryn  nifer  o  lyüiyraa,  a'r 
rhai  hyny  yn  hynod  o  fryntion  a  chwerw.  Yr  oedd  Mr.  Dayies  ar  y 
pryd  yn  byw  yn  Llanfyllin.  Wedi  dychwelyd  nn  noswaith  ar  d 
bod  yn  cynnorthwyo  i  gynnal  cyfarfod  eglwysig  yn  Llawr  y  cwm, 
gwelai  Ddysgedydd  Hydref  ar  ei  íwrdd.  Darllenodd  ef.  Fel  y  gallesid 
dysgwyl,  yr  oedd  yr  ymosodiadau  bryntion  yn  archolli  ei  ysbryd  llednais 
ef  yn  fawr.  Ond  cyn  rhoddi  y  rhifyn  o*i  law,  gwelai  gais  oddiwrth 
ryw  gyfaill  am  "  Bwnc  Ysgol,"  at  wasaaaeth  yr  Ysgol  Sabbothol.  Ac 
yn  Uawn  o  argrafif  yr  ohebiaeth  angharedig,  fe  ddaeth  awel  iachos  o 
ysmaldod  drosto,  ac  fe  benderfynodd  yn  y  fan  wneyd  ''  Pwnc  Ysgol  '*  yn 
ol  rhediad  yr  ymosodiadau.  Nid  aeth  i  orphwys  nes  bod  y  •*  Pwnc," 
rywbryd  yn  oriau  màn  y  boreu,  wedi  ei  gwblhâu,  ac  anfonodd  ef  i 
Seren  Gomer.  Ymddaugosodd  yn  y  cyhoeddiad  hwnw  am  fis  Tachwedd, 
ac  ni  feddyliodd  efe  ddim  ychwaneg  yn  ei  gylch.  Cyn  pen  hir  yr 
oedd  adsain  ar  ol  adsain  yn  cyrhaedd  ei  glustiau,  yn  dangos  ei  fod 
yn  peri  dirfawr  gynhwrf.  Yr  ydoedd  y  fath  reductio  ad  absurdum  ar 
yr  ymosodiadau,  fel  yr  oedd  yr  hoU  wlad  yn  cael  ei  goglais  yn  fawr 
ganddo.  Yr  oedd  Tegidon,  a  gweilch  eraill  oedd  gydag  ef  yn  swyddfa 
Mr.  Saunderson  yn  y  Bala,  yn  cael  pleser  mawr  mewn  argraffn  y 
"  Pwnc  *'  ar  wahan,  ac  fe'i  lledaenid  wrth  y  miloedd.*  Nid  oedd  neb, 
oddieithr  rhyw  gyfaill  neu  ddau  yn  Llanfyllin,  yn  gwybod  pwy 
oedd  yr  awdwr,  er  fod  pawb  yn  ceisio  dyfalu.  Yr  oedd  holl  rediad 
y  **  Pwnc  **  mor  gy wir  yn  nghyfeiriad,  a  chan  mwyaf  hyd  yn  nod  yn 
ngeiriau  yr  ymosodiadau,  fel  nad  oedd  dim  modd  i'r  rhai  a  ddychanid 
feddwl  am  ymresymu  yn  ei  erbyn,  ac  am  hyny  nid  oedd  ganddynt  ddim 
i*w  wneyd  ond  digio,  yr  hyn  a  wnelai  eu  sefyílfa  yn  fwy  gresynus  fyih. 
Tybîai  rhai  mai  loan  Tegid  raid  fod  yr  aw.dwr,  a  chlywsom  gyfaill 
dysgedig  oedd  gydag  ef  y  pryd  hyny  yn  Ehydychain  yn  dyweyd 
ei  fod  uu  diwrnod,  dan  deimladau  briwedig,  yn  dangos  iddo  rifyn  o'r 
Dysgedydd  ymha  un  yr  oedd  Mr.  Hugh  Pugh,  dan  yr  argraff  mai  efe 
oedd  X.  Y.  Z.  y  "  Pwnc,"  yn  ymosod  arno  yn  hynod  o  angharedig.  Yr 
oedd  deall  ymhen  amser  maith  mai  Mr.  Morris  Davies  oedd  wedi  ei 
wneyd,  ymron  yn  gymaint  synedigaeth  ag  oedd  y  "  Pwnc  "  ei  hunan. 
Nid  oeddym  ni  "  allan  "  yn  1834,  ond  wedi  clywed  Ilawer  o  dro  i dro  amy 
"  Pwnc  Ysgol,"  ac  heb  erioed  gael  cyfleusdra  i'w  ddarllen,  gofynasom  i 
Mr.  Dayies  ryw  flwyddyn  neu  ddwy  yn  ol  am  ei  weled :  wedi  chwilio  ei 
bapyrau,  cafodd  hyd  i  un  o  argraffleni  y  Bala,  ac  ysgrifenodd  nodiadaa 
i  eglurhâu  y  cyfeiriadau,  &g.  Mae  y  copi  hwnw  yn  awr  o'n  blaen,  ac 
mae  yn  ddiammheu  y  carai  ein  darllenwyr  i  ni  ei  argraflu  yn  y  TsAiSTfl- 
oDrDD.  Nid  oes  perygl  bellach  iddo  wneyd  unrhyw  ddrwg.  Mae  y 
flòlineb  a  barai  i  fechgyn  y  Dysgedydd  gyflawni  y  fath  ystrancian  yn 
1834  wedi  hen  fyned  heibio;  ac  y  mae  y  rhai  a  deimlent  íwyaf  o 
ddiflasrwydd  at  benderfyniad  Gymdeithasfa  y  Bala,  erbyn  hyn,  wedi 

*Wedi  ysgrifemi  y  Uinellau  ncliod,  dyma  y  newydd  trist  yn  eîn  çyrhMddyd  fod 
Teoidon  hefyd  wedi  ein  gadael ! 


VB«  MOBBIS  BAYIB8.  865 

hen  gael  eu  gwyníýd  yn  y  ffaith  fod  rhesjmeg  amgylchiadan,  ac  ysbryd 
yr  amseroedd,  ac  yn  enwedig  en  hanes  neillduol  hwy  eu  hnnain  yn  en 
cysylltiad  â*r  Eglwys  Wladol,  wedi  gwneyd  o  hoU  gorflF  y  Methodistiaid, 
bellach,  mor  drwyadl  dadgysylltwyr  a  neb  pwy  bynag.    Dyma,  ynte,  y 

PWNO  YSaOL,! 

OTFLWrNEDia  fB  A27NIBYNWYB  YN  NOHYMEÜ, 

Âe  afwricdwyd  megya  cynnorthwy  bychcm  tuag  at  gyflawwi  y  ''  Dymtmiad 
taer"  yn  y  JDysgedydd  am  Hydre/,  183é,  tu  dal.  816. 

HouAD.  Pwy  yw  y  pechadar  mwyaf  jrmhlith  yr  holUfodau  deallawl  t ' 

Atbb.  John  Elias ;  oblegid  rhaid  mai  yr  hwn  a  geryddir  fynychaf  y w  y  pechador 
mwyaf  a  chyndynaf. 

H.  Pwy  yw  y  nesaf  ato  mewn  gorddrygedd  í 

A»   William  Morris,  o  Gilfferan. 

H.  Pwy  y w  y  creadyried  hurtiaf  yn  y  hydyswwd  f 

A.  T  Trefiiyddion  Oalfinaidd ;  oblegid  er  gwaethaf  ag  a  allasom  ni  ei  wnenthnr 
iddynt,  trwy  ymdrechiadau  dibaid,  heb  na  thâl  na  diolch,  er  ys  ynghylch  pedair 
blynedd  ar  ddeg  bellach,  myn  synwyr  eyffredin,  maent  yn  myríd  ya  f «^y  anghynghor- 
us  y  naiU  flwyddyn  ar  ol  y  Uall 

H.  Beth  a  wnaethant  hwy  yn  Sasiwn  y  Bála  ddiweddaf  I 

Â.    Pechod  nas  gellir  ac  nas  dylid  ei  faädeo. 

H.  Pwy  sydd  yn  haedda  myn'd  i  nffem  ? 

A.   T  pnm  cant  acoundrels  "  jrn  Saaiion  y  Bála,  tebyg. 

H.  Ha !  y  mhJmit  bach  i,  yr  ydych  yn  ateb  yn  shoe  o'r  da,  pwy  ydyn*  nhw, 
àdyweàMoch  chü  ì 

A.   T  pom  cant  ac  nchod. 

H.  Pwy  enw  sydd  yn  e^fUo  lihw  oren  ? 

A.   ScdimdreU. 

H.  DjTwedwch  eto,  i  VU  mae  túi/w  yn  haeddn  myn'd  ? 

A.   I  nffem. 

H.  Ai  ni  fydde  *n  well  ei  rhoi  'nJiw  yn  ffynnon  Blian  ? 

A.  Na  fydde ;  nis  gallai  dŵr  hollt  ffynnonaa  cysaegradwy  Oymm  ac  Twerddon 
hefyd  mo  gtoneyd  nhw*n  Idn,  na  mendio  nhw. 

H.  A  fydde  i  rhoi  nhnv  yn  y  pnrdan  ynte  ddim  yn  ddigon  ? 

A.   Na  fydde ;  i  m4ie  nhw*n  rhy  ddrwg  iV  pnro. 

H.  Pwy  sy  gjrmhwysaf  i'w  poenydio  rẁw  ? 

A.   0,  y  ni  (os  cawn  ni)  a'r  ellylion. 

H.  Ha !  bydd  yn  anrhydedd  ysplenydd ! — ond  a  wnewch  chwi  dcPmyd  pa  beth 
yw  y  prif  rinwedd  ? 

A.    Oenfigen. 

H.  Beth  yw  y  graa  mwyaf  blodenog  ^m  ein  plith  ? 

A.   EnlUb. 

H.  A  pha  beth,  meddwch  chwi,  y w  y  gwaith  hyfrytaf  sydd  yn  hodoli  t 

A.   Oecraeth  ac  ymríncian. 

H.  Pa  foddion  sy  fwyaf  effeithiol  i  gael  amcanion  astras  i  ben  ? 

A  1.  Dychymygn  a  chyhoeddL  celwyddan.  2.  Traethn  chwyddedig  eirian  gor- 
wagedd.  8.  Bod  â  mêl  ar  ein  tafodan,  ^ên  ar  ein  genan,  a  gwenwyn  malais  yn  ein 
cálonan.  4.  Tmosod  ar,  a  ehnro  yn  ddiarbed,  bawb  a  dybiom  en  bod  am  ein  gwrth- 
^rynebn.     5.  Tmríthio  fel  angylion  golenni. 

H.  Beth  jTw  y  pyncian  penaf  i'w  pregethn,  neu  i'w  cyhoeddi  o'r  Areithfa  ? 

A.   PoliHcs,  a  cnwestiynan  anorpnen ;  phüosophi,  a  gwag  dwyll. 

H.  Pa  le  y  ceir  y  cynÛnn  goren  o  Ijrwodraeth  eglwysig  ? 

A.  Tn  üwcMlyn.* 

H.  Pa  le  y  mae  tomen  a  sinJc  y  Trefayddion  ? 

A.  Os  mynwch  wybod,  sylwcn  i  ba  le  y  cesglir  ac  y  cofiiodir  yn  ffyddlawn  ea 
holl  waeledoAa  a'a  g^endidan,  ac  y  pentyrír  yn  ofalns  bob  bndreddi  ag  y  mae  dynioa 
bonaaol  dibris  am  ei  fwrw  amynt,  a  u  trybaeddu  âg  efo*     . 


866  MB.  MOiBBiB  DAynn. 

H.  Beth  t/^n  cÿfansoddl  j  drwg  gwtsetluif ) 

A.   ITndâb  yr  mwjB  a'r  wladwriaetlL^ 

H.  Bethtíaiöujhjátelgìoladygtoawlf 

A.  Diddymn,  nen  dynn  i  lawr,  yr  Ündeb  bwnw. 

H.  Pwy  yw  ein  úydweitìiwyr  haelfirÿdig  ac  aowyl  i  gaél  yr  amcan  dymimol  hwn 
iben? 

A.  T  Pàbyddiim^  y  Sosiniaid^  y  Owaceriaid,  y  Radieals,  a'r  Infidels;  ae  yn 
flaenoriaid  amynt,  O'Connell  a'i  gynffon,  Gobbett,  a  Joseph  Hmne,  D.  W.  Harrey, 
Twm  Doncombe,  &c.,  &c. 

H.  Uwyddiant  i  ni  1    Ond  beth  fydd  ein  gwobr  am  ehi  poen  t 

A.  1.  Enw  anghymmeBor.  2.  Derchafiad  na  bydd  neb  i  genfigena  wrtho. 
8.  Elw  na  bydd  neb  i'ŵ  chwênnychn.  4.  Bod  yn  ben  ac  nid  yn  gynffoiL 
6.  Biiyddîd  i  wneyd  fel  y  mynom.  6.  Cael  ein  gwyniyd  ar  yr  ''iÿlwyg  a'r 
Trefnyddion." 

H.  (?oranrhydeddiiB  fydd  ein  braint,  onitê  f 

A.  lä,  byddwn  yn  tryUwyr^u  ac  yn  yspìenyddu  mewn  anrhydAdd,  yn  mtfiu 
gynddẃriog, 

H.  Pa  arwydd  sydd  y  bydd  i  ni  Iwyddo ! 

A.  Mae  y  8eren  hynod  sydd  i  ymddangos  yn  y  (Sogledd,  ddeehrett  y  flwyddyn 
nesaf,  yn  arwydd  ansìomedìg  o  hvny.* 

H.  Pa  fath  Seren  fydd  hi,  attolwg  ? 

A.  Seren  ffynffonoff,  nen  walltog,  fawr  iawn. 

H.  Pa  nodweddiadaa  sy'n  gwahaniaethn  y  sâr  hyn  oddiwrth  y  sdr  oyffipedin  f 

A.  1.  Maé  rhai  o'r  bodau  hyn  o  ymddangosiad  rhndd-goch,  tanllyd,  a  Uidiog 
iawn.  2.  Mae  iddynt  gynffonan  anferth  yn  Tmdafln  oddiwrthynt  i  bellder  HawM  o 
raddan,  fel  ag  y  tybid  yr  ysgnbent  y  sêr  eraUi  ymaith  oU  i'r  eigion.  3.  Mae  dylin- 
wadan  arswjdíawn  ganddynt  ar  j  bydoedd  a'r  bodan  eraill,  tawch  gwenwymg  a 
mwlldra  hemtns  yn  tardda  oddiwrthynt,  a  chyfnewidiadaa  rhyfedd  yn  en  dSyn. 
4.  Maent  yn  achosi  dychryn  yageler  yn  Uawer  o  drìgolion  gwUtd  y  ddoia/r^  6.  Am 
y  seren  hon  yn  neilldnol,  dywedir  nad  oes  neb  eto  o'r  Ásùronomerey  na'r  Aêtrolofm 
chwaith,  gwedi  calla  penderfynn  dim  yn  iawn  am  barhâd  el  hyn^daniNMnad,  ond 
bemir  yn  gyffre<un  y  bydd  effeithiaa  arferol  y  cyftyw  sêr  yn  sicr  o*i  dUyn,  pa  nn 
bynag  ai  lur  ai  byr  fydd  ei  hymddangosiad. 

H.  A  wnewch  chwi  goffàa  ychydig  o'r  hjmotaf  o*r  cyfry^  sôr  f 

A.  1.  Seren  ''  anfeidrol  o  faint,  echrydns  yr  olw^  a  ymddangoses  i  ütfar  Ben- 
dragon,  yn  y  bommed  ganrìf,  a  rh^^el  a  thywult  gwaed  ofnsäwy  a'i  dilynodd. 
2.  Aeren  Owen  Olyndwr,  yn  1400,  a  thrychineb  blin  a  i  caalynodd.  S.  Seien  ftwr 
1811,  ac  jn.  faan  gwedi,  y  rhewodd  byddin  lîosog  y  Ffraneod  yn  BwoBÌa»  ac  y  hi 
brwydr  benderfynoL  Waterloo. 

H.  Pa  fodd  y  proíẁch  mai  arwydd  o  Iwydd  i  ni  a  fydd  ▼  seren  ryfeddol  hon  f 

A.  Arwydd  a  fydd  o  ddinystr  i'n  gelynion,  ond  o  Iwydd  i  ni  ;  oblegid,  òhweA  yr 
hen  wrâch,  *'  Ni  bu  ddrwg  i  neb-erioed,  na  byddai  yn  dda  i  ryw  nn." 

H.  Pa  arwydd  mawr  aml  sydd  er  cadamhan  ein  hygoeledd  ? 

A.  Ymddangosiad  disgwyliedig  y  LXX.  newydd,  Cymreig,  yn  y  bedwaredd  ginrìf 
arbymtheg.7 

Ö.  Pa  ragoriaeth  sydd  iddynt«r  yr  hen  LXX.  nen  y  SepHutgint  Groegaidd  gynt  f 

A.  Tybir  (ac  nid  heb  saü)  fod  cymaint  a  hyn  beth  bynag,  sef,  bod  y  nifer  mwyaf 
o  honynt  heb  ddeall  jr  ieithoedd  ym  mha  rai  y  cafodd  y  Ilyífraa  y  maent  yn  myned 
i'w  heglaro,  ac  i  feimîada  amynt,  ar  y  cyntaf  nen  yn  wreiddiol,  en  hyagrifeno. 

H.  Beth  yw  camwedd  John  Jones,  o  Lanllyftii  f 
^  A.   £i  íod  heb  fedrn  Saesoneg,  ac  eto  yn  beiddio  bod  yn  bregetftwr  m«  boblog- 
aidd  a  rhai  a  aethent  i'r  gost  o  ddysga  Saesoneg. 

H.  Pa  weithred  ryfygas  a  wnaeth  efe  f 

A.  Hysbysa  bod  yn  dda  ganddo  fod  Esboniad  y  Parch.  T.  Scott  yn  caél  d 
gyfieitbn  i'r  Gymraeg,  ei  ganmawl,  a  datgan  ei  gymeradwyaeth  o  hono. 

H.  Yn  erbyn  pwy  yn  benaf  y  mae  y  camwedd  dirfawr  hwn  t 

A.   Tybir  mai  yn  erbyn  y  Septuagint  newydd  y  mae. 

H.  0  amryfusedd  aswy  I  Ond  pa  ysgrythyr  sy  genych  i  brofi  hyn  ofl  f  Obhgid 
nis  dylem  dderbyn  dim  heb  ryw  brawf,  o  leiaf  mewn  rhith. 

A.  Oallem  yn  hawdd  ddwyn  digon  o  brofion  allan  o  amryw  f&n-bapyrao,  s  chrach. 
awdnron,  ond  yn  benaf  allan  o'r  Dysoedydd,  yn  enwedig  y  rhifynan  am  Mi  a 
Hydre^  yn  y  flwyddyn   gofiadwy,  1834:— Canys  y  Dyagedydd,  gan  mwyaft  t^ 


UB.   MOBBIB  DAYIBB.  867 

gwedi  ei  roddi  drwy  jrsprydoliaeth  Satui«  ae  bj  faddiol  i  drawB-liado,  i  enllibio,  i 
^raradwyddo,  ac  i  arwaîn  ar  gyfeiliom ;  ffan  geÌBio  dangos  y  dynion  mwyaf  dawiol  yn 
y  wlad  yn  ddaack,  o  byddai  modd,  na'r  diawl  ei  hon.^ 

H.  Gwych  iawn !  Ac  yn  awr  1  ddibena,  ni  a  ganwn  fawl  i  ni  eîn  hanaìn, 
ychydig  bennìllion  a  wnawd  i'r  pwrpas  hwnw  yn  onig.^  Oadi  o*r  FoUy,  a  wnei  di 
roi  y  pennillion  allan^  y  ngenetU  faìor  i, 

Y  GATHL.    M.  H.    Tônt  "  Tynu yn  groes," 

1  Molianner  y  DTsaEDYDD  glftn, 
/  mae  ei  eiriau  fel  y  tÀn ; 

Mae  gwedi  ymwneyd  i  dynn  lawr* 
Y  Methodistiaid  fach  a  mawr. 

2  Cr^dyried  yn'  nkw,  di  lesâd, 
Tw  mathrn  felly  o  dan  dra'd; 
Ysgarthion  byd  a  sorod  g^ael, 
Mae  'n  rhaid  en  ffwylio  yn  ddiffael. 

Z  T  Ni  sy'n  gwnenthur  pob  rhyw  beth, 
Diddymn  'r  degwm,  Ueihàa  'r  dreth  ; 
T  Ni.  Y  Ni,  pwy  ond  y  Ni, 
Sy'n  ûaeddu  clod  ein  bro  a'i  bri  ? 

OHOBUa. 

Bwrier  y  Wyddfa  i'r  môr  mawr, 
.  A  Ghader  Idris  hyd  y  llawr, 
A'r  ddwy  Aran  y  sYdd  gerllÌEiw, 
Ac  yntau  hen  Bumlummon  draw, 
I  gael  teüadu  gorsedd  gre' 
Tt  Independiaid  yn  eu  lle. 

D.S.  Dymonir  i'r  Pwnc  Ysgol  nchod  gaei  ei  adrodd  ar  y  dydd  byraf  o*r  flwydd- 
yn ;  ao  i'r  diben  hwnw  i  Ysgolion  annibynol  Dolgellan,  Gaemarfon,  a  Llandnlloy 
ymÁ^yíarfod  ar  ben  y  Migneinì^  yn  gymhwys  am  hanner  dydd,  a  bod  iddynt  ddewis 
yrABCHDDERWYDD  ^^  íyr  unig  un  nrddedig  yn  yr  holl  fyd  yn  breseimol,  ac  y 
mae  genym  hanes  am  dano)  yn  ei  wisgoedd  priodol,  yn  Gadeirydd ;  y  diwe<Uar 
Dtwtbog  Ctmett"  (os  gellir  cael  rhyw  wyddanes  i  gyfodi  ei  ^rsgerbwd  o  le  ei 
lýgredigaeth)  yn  areithydd  ;  y  Paroh.  Hio  Piq  ^^'  i  holi  yr  Ysgolion,  a  Dic  y  Oeg 
fawT  i  ddechren  cann.^'  Diammau  y  byddai  yn  gyfarfod  ha  bn  erioed  ei  fath. 
Adeilader  yno  ^lch  a  gorsedd,  cromlech  fawr  a  chamedd,  i  fytholi  y  cof  am  dano  ; 
a  chynghorem  H.  i  ddyfod  yno  i  dynu  darluniad  o'r  olygfa  anghyffòlyb,  fel  y  oaffo 
ei  gyliiMddi  i'r  byd.^^  Odid  na  ddeüliai  iddo  elw  mawr  oddiwrth  ei  werthiad,  ac  y 
dygai  Bwm  cysoras  iddo,  droan,  er  ei  gynnorthwyo  yn  ei  amryw  helbulon. 

X.  Y.  Z.» 

*  Nid  ydym  yn  gwybod  i  Mr.  Dayies  gymeryd  unrhyw  ran  yn  yr  ysgrifenu  ar  ol  ym- 
ddangosiiEid  y  Pwnc ;  ond  gwelsom  nodiadau  o'i  eiddo  ar  damaid  o  bapyr,  yn  dymchwelyd 
rheeymau  un  o'i  feimiaid  oedd  yn  ymosod  amo,  y  rbai  a  derfynent  fel  y  canlyn :— 

"Oan  nad  oes  dlm  yn  y  Pwnc  Ysgol  nac  yn  y  Sylwadau  uchod  yn  taraw  yn  erbyn  yr 
Annibynwyr  fel  plaid  o  bobl,  dim  mwy  na  bod  y  cyhoeddiad  y  beîir  amo  yn  dyfod  allan 
dan  eu  henw.  ond  fod  y  cwbl  yn  cael  ei  gyfeino  at  ychydig  bersonau  cynhyrfus  yn  eu 

Êlith ;  felly  i  bwy  bynag  ý  byddo  y  cap  yn  ffitio,  gwisged  hwnw  ef.    A  phawb  sydd  yn 
offi  llonyddwch  a  gydunant  gyda  mi  i  ganu  y  pennill  canlynol  ar  jfedle  fawr: — 

Mae  hon  yn  Uwyr  anrheithio  'r  tir,  Ac  onis  delir  bellach, 
Gwna  fwy  o  ddrygau  nag  a  wnaeth,  Heb  feddyginiaetìi  mwyach ; 
O'r  ddaear  ymlidiwn,  y  garsiwn  gâs  i  lawr, 
A  gwiUwn  effeithiau  hir  rwysg  y  fedle  &wr." 


368  HB.  HOBBIS  DAYIES. 

NODIADAU. 

1.  Achlysnrwyd  y  papyryn  dychanol  liwn  gan  nifer  o  lythyran  ymosodìadol  ar  y 
Trefnyddion  Calfinaidd  yn  rhifynan  Medi  a  Hydref,  1834,  o'r  Dysgedydd,  o  herwydd 
rhyw  oenderfyniadau  oeddent  wedi  eu  pasio  yn  Nghynideithasfa  y  Bald  yn  y  flwyddyn 
hono,  yn  anghymeradwyo  rhyw  ddeiseo  at  y  Seaedd,  ar  ryw  fater  çwíadol  yn  dwyn 
pertíiynas  â*r  Ymoeillduwyr.  Parodd  y  penderfyniadau  hyny  gyffro  mawr  yn  y  gwersyll 
Ajinibynoly  a  daeth  amryw  o'r  g^einido^on  ieuainc  allan  i  ysgrifenu  yn  eu  herbyn,  mewn 
ysbryd  trahâus,  annheg,  a  g^aradwyddus.  Amcan  jr  ysgrif  hon  yn  unig  oodd  **  Ateb 
JT  jnfyá  yn  ol  ei  ynfydrwydd."  Nid  yw  yn  cyflfwrdd  âg  uurhyw  bwnc  o  athrawìaeth 
na  dysgyblaeth  mewn  crefydd,  na  dim  yn  benodol  mewn  gwleidyddiaeth.  Daeth  y  Pw»o 
allan  yn  Seren  Gomer  am  Tachwedd,  1834. 

2.  Mae  y  geiriau  mewa  Ilythyrenau  Italaidd  yn  dynodi  dulliau  Uygredig  o  lefam  ao 
ysgrifenu  a  arferid  gan  rai  Annibynwyr  yr  amser  hwnw. 

3.  Defhyddiwyd  y  geiriau  anmharchus  hyn  gan  rai  o'r  ymo8odwvr  yn  y  Dysgedydd, 

4.  Yr  oedd  hya  yn  amser  y  cyfreithio  mawr  am  Hen  Gapel  Llanuwchllyn,  yr  hyn  a 
barhäodd  am  oddeutu  15  mlynedd^  ac  a  gostiodd  gannoedd  lawer  o  bunnoedd  i'r  pleidiaa. 

6.  Conseroative  oedd  y  Gymdeithasfa  y  pryd  hwn  ar  y  pwnc  yma,  ac  amryw  byncian 
gwleidyddol  eraill.  Yn  araf  a  thra  gochelgar  y  daeth  ymlaen  i  goledd  syniadau  rhydd- 
frydig,  fel  y  mae  yn  bresennol.  Nid  oedd  X.  Y.  Z.  eto  wedi  ystyried  y  pwnc,  ac  yr  oedd 
yr  ychydigaddarlleoasai  yn  Gymraeg  yn  taeddu  i'w  ddyrysu  yn  hytrach  na'i  oleao. 
Dinygiol  iawn  oedd  ysgrifenwyr  ieuainc  yr  Annibynwyr  mewn  ymresymiad.  Coegni  a 
gwawdiaith  afresymol  oedd  yr  arfau  a  ddefnyddid  ganddynt,  ac  nid  ymresymiad  pwyllog. 

6.  Cynnygiad  oedd  i  gyhoeddi  misolyn  dîin  yr  enw  "  äeren  Ogleddol,"  dan  olygiad 
Caledfryn  ac  eraill,  ond  methwyd  ei  ddwyn  allan. 

7.  Cyfeiriad  at  áysbysiad  ar  amlenau  y  Dysgedydd  y  flwyddjm  hono  am  Esboniad  ar  yr 
Hen  Destament  i'w  barotoi  gan  70  o  Weinidogion  yr  Annibynwyr,  i  gyfateb  i  Esboniád 
Burkitt  ar  y  Newydd  oedd  yn  ddiweddar  wedi  ei  gyhoeddi  yn  Gymraeg  yn  Nghaemarfon. 
Ni  roddwyd  y  cynllun  byth  mewn  gweithrediad. 

8.  Mae  yr  ysgrifenydd  yn  teimlo  yn  ofidus  o  herwydd  y  parody  hwn  ar  yr  Ysgrythyr. 
Mae  yn  beth  y  dylid  ei  ochelyd. 

9.  Nid  oedd  un  person  neiUduoI  mewn  golwg  wrth  yr  enw  hwn.  Byddai  merched 
byfion  yn  cael  eu  cefhogi  gan  rai  i  roddi  penniilion  allan  i'w  canu  mewn  cyfarfodydd 
Ysgolion  Sabbothol,  &c. 

10.  '*  ürddwyd  y  Parchedig  Cadwaladr  Jones  yn  Arch-dderwydd  idd  y  Gymdeithas." 
— Dysgedydd,  cyf.  I.  tu  dal.  222. 

11.  Cyhoeddiad  Misol  dan  olygiad  Caledfìryn  oedd  hwn.  Ni  ddaeth  ond  ychydig 
rifynau  o  hono  albuu  Nid  oedd  gan  Caledfryn  un  Uaw  yn  yr  ymosodiad  penodol  nwn 
91  y  Trefnyddion.,  er  iddo  ^sgrifenu  rhai  pethau  eraill  dìgon  angharedig. 

12.  Hugh  Pugh,  Llandnllo  y  pryd  hwnw,  ac  un  o'r  rhai  blaenaf  o'r  ysgrifenwjrr  oecnu 
byny  yn  j  Dysgedydd,  Cawsai  y  Uysenwad  hwn  gan  loan  Tegid,  mewn  cAn  wawdoi 
iddo  rf  a'i  gymdeithion  o  amgylch  y  Bala. 

13.  At  ryw  ysgolfeiutr  a  chantor  aflafar  a  arferai  gynnal  rhyw  fath  o  gyfarfodydd  carni 
yn  rhai  o  gapelau  yr  Annibynwyr  tua  Dinas  Mawddwy  y  cyfeirid,  ond  at  un  araU  yn 
anffodus  y  cafodd  yr  enw  ei  gymhwyso,  sef  gweinidog  ieuanc  o  r  un  enw. 

14.  Yr  oedd  H.  Hughes,  y  Lluniedydd,  yn  un  o*r  yserifenwyr  yn  y  Dysgedydd,  a'r 
pryd  hwnw  yn  aelod  gyda'r  Annibynwyr.  Wedi  hyn  y  bu  yn  llafurio  gyda'r  "Efelwy> 
yn  yr  Awyr. ' 

Yr  oedd  Mr.  Dayies  hefyd  yn  gerddor  da,  ac  fe  wnaeth  lawer  o 
wasanaeth  yn  y  gwahanol  ardaloedd  lle  y  bu  yn  cartrefn  mewn  fifordd  o 
ddiwyllio  a  dyrchaín  ein  cânn  cynnulleidíäol.  Pe  buasai  yn  gryfach  a 
mwy  hunan-hyderus,  mae  yn  sicr  y  gallasai  wneyd  llawer  mwy  yn  y 
ffordd  yma.  Ychydig  wythnosau  yn  ol,  cawsom  y  sylwadau  canlynol 
ar  ei  waith  ynglŷn  â  cfaerddoriaeth  gysegredig  gan  un  a  gydnabydda 
Cymru  yn  llawen  fel  ei  hawdurdod  uehaf  ar  y  mater  yma,  ond  yr  hwn, 
erbyn  hyn,  sydd  yntau  hefyd  wedi  ei  alw  ymaith,  ac  yn  ein  golwg  ni 
flynyddoedd  yn  rhy  gynnar,  i  ymuno  â'r  dyrfa  lân  sydd  yn  ngwynfyd 
yn  "cânu  cân  Moses  achâa  yr  Oen" — ^yr  anwyl,  anwyl  Ieüan  Gwîllt  ! 
Fel  hyn  yr  ysgrifenai  Mr.  Roberts : — 

Bn  Mr.  Dayies  yn  llafnrio  gyda  cherddoiiaeth  am  dros  dringain  o  flyDyddoedd. 
Yn  «i  ragymadrodd  i  Jeduthunt  efe  a  ddy  wed  :—  *'  Cafodd  y  Detholydd  y  fraint  o  fod 


Mfi.   MOBBIS   DATIES.  369 

SL  arweinydd  y  cann,  mewn  amryw  ^nrnnnlleidfaoeddŷ  ei'a  mwy  na  dengain  mlynedd 
llach,  a  dechrenodd  gasgln  yr  hen  dônan  crefyddol  Cymreig  tna'r  flwyddyn  1815. 
Cyhoeddwyd  amryw  o  honynt  oddíwrth  ei  gopîan  ef,  ac  wrtn  yr  enwan  y  cyfairir 
atynt  yn  yr  argrafi^dan  cyntaf  o'i  gasgliad  nymnan,  gan  y  diweddar  Mr.  R,  Mills, 
yn  Oanicídau  Seion,  Ymddangosodd  nifer  ychwanegol  o  honynt  yn  yr  ffaleUunah 
a'r  HaHeliwia  BroAhefn^  cyhoeddedig  gan  Mra.  Jones,  yn  Nghaerfyrddin."  Yr  oedd 
ei  gydnabyddiaeth  felly  â'r  tônan  crefyddol  a  genîd  yn  Nghymm  yn  ystod  y  tringain 
mlynedd  cyntaf  o'r  ganrif  bresennol  yn  helaeth  ;  dichon  nad  ydy w  yn  ormod  dyweyd 
ei  fod  yn  helaethach  na'r  eiddo  neb  arall  yn  Nghymm.  0  ran  oedran,  gallasai  fod  yn 
syfarwydd  â  John  Williams,  Dol^ellan,  John  Ëllis  a  Dayid  Harries,  heb  son  am  dô 
oiwed&rach  o  gerddorion  ag  sydd  bellach  wedi  ein  gadael,  yn  blaenori  ymysg  pa  rai 
yr  oedd  William  Owen  (Owilym  Ddu) ;  James,  Richaríi,  a  John  MiUs ;  Rosser 
Beynon  (Aaaph  OUm  Taf);  J.  A.  Lloyd ;  John  Roberts,  Henllan.  Yr  oedd  ei 
archwaeth  mewn  cerddoriaeth,  fel  pob  peth  arall,  yn  bnr  a  syml  iawn.  Oadwodd 
hyny  ef  rhag  myned  ond  ychydig  gyda'r  ififeiriant  a  ddylifodd  dros  ganiadaeth  grefydd- 
ol  trwy  ddylanwad  y  cyfry  w  gy&nsoddwyr  Seisonig  a  Thomas  Clark  a  Thomas  Jarman, 
a'r  dynwarediad  tmenns  o  honynt  gan  gyfansoddwyr  Oymreig.  *'*Ond  ychydig," 
meddwn,  o  herwjrdd  gwelir  wrth  ei  dônan  a  ymddangosent  o  bryd  i  bryd  yn  y 
Drysorfa  nad  oedd  efe,  mwy  nag  nn  cyfansoddwr  arall  yn  N^hymra  ar  y  pryd,  yn 
gwbl  ddiangol  oddiwrth  yr  haint.  Yr  un  peth  hefyd, 
einatnr,  a  achosai  iddo  gadw  draw  oddiwrth  y  gerdduneiobj 
fodolaeth  yn  Nghymra  gyda  chychwyniad  yr  achos  dirwestol, 
nnig  ym^dw  oddiwrth,  ond  siarad  ac  ysgrifenn  yn  erbyn  caniadaeth  "gorawl,"  ŷn 
nyddian  ei  babandod  yn  y  Dywysogaeth,  tua  deng  mlynedd  ar  hugain  yn  ol. 

Yr  oedd  ei  g^rìad  at  y  tônau  cretyddol  a  arferíd  gan  "yr  hen  bobl "  yn  gryf  îawn  ; 
ond  nid  oedd  ei  serch  hwn  yn  efifeithio  ar  ei  olygon  fel  ag  i  edrych  ar  yr  nen  bobí 
megys  dnwian,  ac  ar  eu  duU  o  gann  fel  yr  esiampl  berflfaith  yn  ol  pa  nn,  o  ran  trefn 
yn  gystal  ag  ysbrrd,  y  dylai  caniadaeth  grefyddol  gael  ei  dwyn  ymlaen,  o  leiaf  yn 
Nghymra,  hoU  ddyddiau  y  ddaear.  Pwy  bynag  fyddai,  neu  sydd  eto,  am  gann  yr 
hen  dônan  "yn  hoilol  fel  y  cenid  hwynt  gan  yr  hen  bobl"— pob  addnm-nodan,  pob 
llithren,  pob  ailadroddiad,  yn  hoUoI  fel  y  cenid  hwynt  yn  Llangeitho,  yn  y  Bala, 
yn  Nghaerfyrddin,  yn  Ninbych,  ac  ymhob  Ue  araU,  yr  oedd  Mr.  Davies  yn 
ddigon  craff  i  weled  fod  hyny  yn  anmhosibl,  ac  mai  cwbl  ofer  fyddai  cynnyg  ar  y 
fath  beth.  I  gyteirio  nnwaith  eto  at  ei  ragymadrodd  i  Jeduthwi,  efe  a  ddywed  : — 
"Yn  nhrefniad  y  tônau  hyn,  nid  ei  amcan  oedd  dynimred  cann  yr  hen  bobl  [ei 
eiddo  ef  yw  y  llythyrenan  Italaidd],  ond  cyflwyno  yr  hen  erddyganan  mewn  dnll 
syml,  rheolaidd,  a  hawdd  eu  canu  mewn  cynnuUìadan  Uîosog,  gan  ymdrechn  cadw 
hÌGmfod  pob  tôn  yn  ei  hansawdd  a'i  hysbryd  príodol  (er  iddo  adael  heibio  o  rai  o 
honynt  rai  ailadroddiadau),  fel  y  geUid  eu  dwyn  yn  dônau  grymus  ac  effeithiol  i 
arferiad  mwy  cyffredin,  ac  yn  fwy  er  adeiládaeth  yn  yr  addoliad  cyhoedd." 

Yr  nnig  gasgliad  o  dônan  a  ddygwyd  aUan  gan  Mr.  Dayies  oedd  Jeduthun,  tua 
denddeng  mlynedd  yn  ol.  Ceir  yn  y  casgliad  hwn  ddeg  o  dônan  o  waith  Mr.  Dayies 
ei  hnn,  ynghyda  detholiad  bychan  o  dônau  eraiU,  yn  gystal  a  deugain  o  dônan  o 
waith  y  diweddar  Barch.  John  Jones,  Talsara,  wedi  en  cynghaneddu  gan  Mr.  Davies. 
Y  mae  ei  dônan  a'i  gynghaneddiadau  yn  y  Uyfr  hwn  yn  arddangosiad  cywir  o  nerth  a 
chymeríad  ei  awen,  yn  gystal  a'i  fedr  a'i  wybodaeth  mewn  cerddoriaeth.  Nid  oedd 
ei  nerth  na'i  wres  yn  fawr ;  ond  amcanai  osod  allan  ei  hoU  gynnyrchion  yn  y  drefìi 
fwyaf  gweddns  a  phriodol.  Wrth  ystyried  yr  amgylchiadau  dan  ba  rai,  a'r  amser 
ymha  nn,  y  cafodd  ei  ddwyn  i  fyny — mewn  rhan  wledig  o'r  Dy wysogaeth,  pryd  nad 
oedd  eto  un  gair  yn  argraffedig  yn  yr  iaith  Gymraeg  ar  egwyddoríon  a  rheolan  cyfan- 
soddiad  cerddoriaeth,  îe,  yn  wir,  pryd  nad  oedd  un  Ilyfr  na  thraethawd  jrn  yr  iaith 
ar  unrhyw  gangen  o  wybodaeth  gerddorol,  yr  oedd  ei  waith  yn  trefnn  ac  yn 
cynghaneddn  yn  dangos  nad  ydoedd  yn  ol  i  neb  o'i  gyfoedion,  er  fod  rhai  o  honjmt 
yn  Uawer  cyfoethocach  nag  ef  mewn  dawn  i  gyfansoddi. 

Gan  ei  fod  yn ddyn  tra  darUengar  a  meddylgar,  nis  gallasai  aros  yn  yrnn  man. 
Elai  ar  gynnydd  ac  yn  ei  fiaen  yn  barhâus;  a  hyd  yn  nod  yn  e  nynyddoedd 
diweddaf,  nid  oedd  neb  yn  fwy  awyddus  nag  ef  am  weled  caniadaeth  grefyddol  yn 
cael  ei  dwyn  i  well  trefn,  a  thrwy  hyny  i  fwy  o  effeithiolrwydd ;  ac  nid  oedd  neb 
yn  barotacn  nag  ef  i  roddi  pob  cymhorth  yn  ei  allu  tuag  at  ddwyn  hyny  oddiamgylch* 
Yr  oedd  ei  wybodaeth  helaeth,  a'i  chwaeth  syml,  ei  fara  addiífed,  ei  brofìad  maith, 
a'i  ysbryd  dwfu-grefyddol,  yn  achosi  fod  ei  ymadawiad  yn  goUed  drom  i  achoa 
camadaŵth  grefycÛol  yn  ein  gwlad. 


8^0  MB.  MOBBIB  DAYÌBS. 

Tnglỳn  â'i  gyirama4an  i'r  Tbabthodtdd,  mse  yn  dda  genyta^gBél  yr 
hyfrydweh  o  ^eìrio  at  y  dealltwrìaeth  rhagorol  oedd  rhyngddo  â 
Golygwyr  y  cyhoeddiad  hwn  o'r  dechreoad.  Tr  oedd  yn  dra  dyddorol 
ge^ym  wrth  ediych  dros  ei  bapyraa  weled  y  llythyran  a  yflgrìfeaoBÌd 
ato  gao  Dr.  Edwards  wedi  en  cadw,  a  hyny  mewn  fibrdd  a  ddaiigOBai 
yn  amlwg  mor  nchel  y  gwerthfawrogid  hwynt  ganddo.  A  chan  fod  7 
rhai  hyny  bellach  o  ddyddordeb  hanesyddol — yn  dangos  y  meddylgarwÂ 
a'r  anierth  yni  â  pba  rai  yr  ymdaâai  yr  Âthraw  teilwng  i'r  ymdreeh  0 
aefydln  cyhoeddiad  ag  oedd  mor  newydd  yn  hanes  ein  cenadl^  yr  h^bid 
y  byddai  yn  fynych  ynddo  i  sicThâu  cyflenwad  dîgonol  o  erthyglati,  y 
ffyddloûdeb  a  ddangosai  Mr.  Dayies  i  gyfarfod  y  ceîsiadan  a  wneid  ato 
ef  yn  y  ffordd  hono,  a'r  gwerth  mawr  a  osodid  ar  ei  lafar — ^fe  íydd  ya 
hyfryd  gan  ein  darllenwyr  gael  ychydig  ddyfyniadan  o  honynt.  Pan 
oedd  y  rhifyn  cyntaf  yn  y  wasg,  Tach.  27, 1844,  gofynid  iddo,  **  Will  yon 
become  one  of  the  contributors  ?  I  know  you  could  write  articles  full 
of  life  and  spirit,  and  at  tbe  same  time  without  spleen  or  malice.  Take 
the  pen  in  hand,  my  dear  Sîr,  and  let  us  have  something  by  the  seoond 
No."  Tmddengys  na  ddarfu  i  Mr.  Dayies  allu  anfon  dim  y  pryd  hyny 
ond  y  Pennillion  ar  Ddirwest  (Cyf.  II.  tu  dal.  316),  ac  wrth 
gydnabod  eu  derbyniad,  ysgrìfenid  "Da  chwi,  anfonwch  ^pyn  o 
draethawd  byr,  bywiog,  cyn  diwedd  y  mis  hwn.  Nis  gellwch  amgyffred 
y  draflerth  yr  ydym  dani  i  gael  defnyddiau.  Âníonwch  a<k>lygiad  ar 
ìjfr,  neu  bwnc  ysgol,  neu  rywbeth.  Neu  ynte  anfonwch  lythyr  lled 
ddigrif  yn  esbonio  paham  nad  ysgrifenwch,  ac  ni  a  roddwn  hwnw  i 

fewn Os  anfonwch  lythyr  bywiog  i  ddesgrìfio  yr  helbulon  sydd 

yn  eich  rhwystro  i  ysgrifenu,  cofiwch  fflangellu  y  bobl  hyny  sydd  heb 
ddim  i  wneyd  eu  hunain,  ac  yn  galw  yn  nhai  y  darllenwyr  i  eistedd  a 
siarad.  Am  danaf  fy  hun,  gallaí  ddyweyd  mai  dyma  nn  o  boenaa 
penaf  fy  mywyd."  Dyma  achlysnrodd  ysgrifeniad  ei  erthygl  gyntafy 
«Lladron  Amser"  (I.  tu  dal.  395),  yr  hon  a  ddarllenid  gan  bawb  gyda 
dirfawr  flas,  ac  a  wnaeth  lawer  0  ddaioni.  Wrth  ysgrìfenu  (Medi  30, 
1845)  i  ddyweyd  "  fod  ei  ysgrif  ragorol  yn  awr  wedi  ei  hargrafiTu,"  &c.f 
ycbwanegir,— "  Tn  awr,  anwyl  GyfaiU,  heb  ddim  seremoni,  a  waewch 
chwi  ymrwymo  i  aafon  traethawd  cyffelyb  erbyn  poh  rhifÿn  f  Tr  ydyeh 
wedi  agor  mwnglawdd  cyfoethog,  a  gobeitbiaf  y  gweithiwch  ef  yn 
egn'íol.  Ni  fyddai  dim  yn  fwy  derbyniol  genym  na  thraethodaa 
bywiog  o'r  faüi  hyn  i  ddesgrifío  gwahanol  nodweddiadao.  Ni  fyddai 
dlm  yn  anghenrheidiol  ond  yn  unig  i  chwi  ddagtterreotypio  (djrma  air 
dysgedig)  rhyw  hen  garactera  hynod  o  fewn  cylch  eich  cydnabyddiaeth. 
Oallech  grynboi  amryw  o  honynt  dan  ryw  ben  cyffredinol  yn  yr  nn 
ysgrìf,  fel  yn  y  ddiweddaf .  Gallech  hefyd  ddwyn  i  fewn  ry w  ddygwydd- 
ìadau  neu  hanesynau  hynod  a  welsoch  neu  a  glywsoch,  yn  jstoà  eîch 
bywyd»  Tr  oedd  Syr  Walter  Scott  yn  ei  novels  yn  cymyagn  faett  a 
fiction;  ond  rhaid  gwneyd  hyny  yn  y  fath  fodd  fel  na  dianfydcBr 
nn  cyfeiriad  personol.  Hwyrach  y  gallech  wisgo  ambell  hanes  am  ryw 
ddygwyddiad  rhwng  mynyddoedd  Oymru,  a'i  estyn  a  chwanega  ato,  nea 
roddi  amryw  hanesion  at  eu  gilydd,  neu  ddyfeisio  rhai  newyddion,  a 
phlethu  y  cwbl  yn  un  hanes  effiithiol  a  thoddiadol.  Os  byddwch 
weithiau  yn  dewis  amrywio,  a  rhoddi  adolygiadau  ar  lyfrau,  nea 
ajlwadaa   ar   y  byd  a'r  amseroedd,  &c.,  bydd  hyny   yn   dra  dar- 


ÌIB*  HOBRTS  DAV1I8.  871 

bjniol.  Ond  gadewch  i  ni  gael  rhywbeth  erbyn  pob  rhiíyn.  Nis 
gellwch  feddwl  7  drafferth  a  gelr  gyda  rhai  o'r  ysgrifenwyr  i'r 
Tbabthodydd.  Oobeîthiaf  y  byddwch  chwi  yn  fwy  dirodres.  By  thê 
hye,  dyma  i  ohwi  destan,  Y  Dyn  Rhodrêsgar.  Byddai  yn  rhwyddineb 
rhyíeddol  pe  denech  i  gytiindeb  i  ysgriíenn  bob  tri  mis,"  &c.  Dan  y 
y  dyddiad  lon.  â3,  1846,  deallid  gyda  phleser  neilldaol  fod  erthygl  yn 
eael  ei  pharotoi  ganddo  ar  "  Y  Fiwyddyn  Eglwysig; "  yn  anig  rhoddid 
awgrym  am  yr  ysbryd  ymha  on  y  byddai  yn  ddymanol  iddi  gael  ei 
hysgrìfena.  *'  As  to  Morris  himself,  he  certainly  deseryes  to  be  cut  ap 
withoBt  mercy,  and  I  leaye  him  in  your  hands  to  be  castigated  as  yoa 
think  proper.  £at  I  am  rather  anxioas  that  you  shoald  make  it 
apparent  thftt  we  have  great  regard  íor  all  good  men  in  the  Gharch  of 
England.  What  I  mean  is,  that  yoa  shoald  not  blame  the  ministers  of 
the  Oharch  indiscríminately,  for  we  are  pledged  to  act  in  coníormity 
with  the  resolations  oí  the  Eyangelical  Âlliance."  Erbyn  Ebrill  24 
yr  oedd  yr  erthygl  mewn  Ilaw,  yr  hon  a  gyhoeddwyd  yn  Cyf.  II.  ta  dal. 
183.  A  dyma  a  ddywedir  am  dani: — "Yr  wyf  yn  ystyried  eich 
adolygiad  ar  Y  Flwyddyn  Eglwysig  yn  gampus  dros  ben.  Gadewch  i 
ni  gaá  ychwaneg  o'r  cyffelyb.  Nid  wyf  wrth  ysgrifenu  fel  hyn  yn  arfer 
gweaiaith.  Ac  f el  prawf  0  hyny,  cymeraf  fy  rhyddid  i  ddywedyd  nad 
wyf  yn  bamu  eich  durnau  prydyddol  yn  agos  mor  ddonioî  a'ch  cyfan- 
soddiadaa  eraiIL  Hwyrach  mai  diffyg  chwaeth  ynof  fi  yw  yr  achos. 
Ond  pa  fodd  bynag,  braidd  na  feddyliwn  eich  bod  mewn  prose  yn  cnro 
pawb  o  ysgrifenwyr  y  Tbabthodtdd.  Meh.  23,  1847,  ysgrifenid: 
"Cewch  weled  eich  ysgrif  ar  y  Diarebion  Cymraeg,  an  o'r  dyddiaa 
nesaf,  yn  argraffedig.  Gobeithiaf  eich  bod  erbyn  hyn  yn  deall  fod  eich 
eyfansoddiadaa  bob  amser  yn  dderbyniol ;  ond  yr  wyf  yn  ysgrifena  hyn 
0  linellaa  i  ddiolch  i  chwi  am  a  wnaethoch,  ac  i  ofyn  i  chwi  barhâa  i 
anfon  rhywbeth  i  bob  rhifyn.  Gadewch  i  ni  gael  <  Diarebion  y  Tym- 
moraa'  erbyn  y  nesafi  Bydd  yn  gyfleasdra  mawr  i  ni  os  gellweh 
anfon  yr  ysgrif  erbyn  yr  âOfed  o'r  mis  nesaf.  Dyma  i  chwi  an  ddiareb, 
yr  bom  a  glywais  yn  ddiweddar  yn  ardal  Llangwm,— 

Ka  fna  ar  dy  egm  cyn  diwedd  MeheiSn." 

Wrth  grybwyll  am  gynnwysîad  ac  ysgrifenwyr  y  rhifyn  hwnw,  dywed, 
"Y  n^ae  ynddo  hefyd  ysgrif  ar  Undeb  yr  Eglwys  a'r  Wladwriaeth. 
Gredwyí  ei  bod  yn  ddyledawydd  amom  ymdrecha  i  oleao  y  wlad  ar  y 
mater  hwn."  Meh.  28,  1848,  ysgrifenir  mewn  perthynas  i  erthygl 
gyntaf  Mr.  Davies  ar  Banyan,  ac  ychwanegir: — *'A,  wnewch  chwi 
faddea,  i  mi  os  rhoddaf  o'ch  blaen  ychydig  o  gynghorion  baddiol  ?  Y 
mae  yn  gorphwys  ar  fy  meddwl  er  ys  dyddiaa  y  dylech  chwi  ymgymeryd 
A  rhyw  waith  a  fyddo  yn  Iles  cyffredinol  a  pharhâol  i'ch  cydgenedl. 
Ohwi  a  ŵyr  01  ea  pa  waith  a  fydd  yn  fwyaf  at  eich  archwaeth.  Ond 
yr  hyn-  y  taeddir  fi  yn  benaf  i'w  gymheli  i'ch  sylw  yw  Hanes  Enwogion 
Gymra.  Wrth  *  enwogion '  yr  wyf  yn  deall  y  rhai  a  adawsant  ea  delw 
ar  grefydd  a  moesoldeb  y  Cymry,  sef  ea  prif  ysgrifenwyr  a  phregeth- 
wyr.  Dyma  i  chwi  rai  o  honynt : — W.  Salesbary,  Dr.  Richard  Dayies, 
Dr.  Morgan,  Bdmand  Prys,  Dr.  John  Dayìes,  Morgan  Llwyd,  Yayasor 
Poweli.  Walter  Cradoc,  EIlis  Wyn»  Howel  Harris,  Daniel  Bowla&ds» 


37d  ÜB.   ICOBBIS  1>AŸIBS> 

Griffiih  Jones,  Jones  Llangan,  Peter  Williams,  Thomas  Charlei, 
WiUiams  Pantyceljn,  John  Elias,  Lewis  Morris  o  Fôn,  Goronwy 
Owen,  Joseph  Harris,  Christmas  E^ans,  Dr.  Lewis,  Williams  b'r 
Wern,"  &c.  Yn  awr,  fy  nymaniad  taer  ydyw  i  chwi  ysgrifenn  erthygl 
ar  nn  o'r  gwŷr  hyn  i  hoh  rhiiyn  o'r  TbìlBthodtdd,  ac  yna  en  casgln  at 
en  gilydd,  a'a  cyhoeddi  yn  llyfr  cryno,  gwerth  oddenta  deg  swUt 
Cewch  lawer  o  hanes  cyfieîthwyr  y  Bibl  Cymraeg  yn  llythyraa 
Garmon  yn  y  Gwyliedydd,  Os  byddwch  yn  dewis  amrywio  weithian, 
gellwch  ysgrifena  adolygiad  ar  ryw  lyfr  Cymraeg,  hen  nen  newydd,  i 
amhell  rifyn ;  nea  ry wbeth  arall,  fel  y  caffoch  ar  eich  meddwl.  Hwyr- 
ach  hefyd  y  hyddai  yn  well  gadael  rhai  o*r  gwŷr  nchod  i  ysgrifenwyr 
eraiU.  T  mae  Walter  Oradoc  eisoes  wedi  ei  roddi  i  Mr.  Price  o  Ddin- 
bych ;  ac  y  mae  Mr.  D.  Bhys  Stephen  wedi  addaw  ysgrifenn  ar  Goronwy 
Owen.  Cymerwch  eich  dewis  o*r  lleill,  a  gadewch  i  mi  wybod  pa  rai 
ydynt ;  nea  os  gellwch,  cymerwch  hwynt  oU.  Y  mae  Uawer  o  enwogion 
heb  fod  ar  lawr  yma ;  ac  yr  ydych  at  eich  rhyddid  i  ddewis  y  rhai  a 
fynoch  a'r  nifer  a  fynoch. — Y  mae  yn  ij  mryd  gael  hanes  pob  hen  lyfr  o 
werth  a  ddaeth  allan  yn  Oymraeg,  ynghyda  bywgraffiad  byr  o'r  awdwr. 
Gallech  chwi  wneyd  llawer  yn  y  ffordd  hon.  Fe  allai  na  fyddai  yn 
anhawdd  genych  droi  at  hyn  weitbiaa  pan  fyddoch  yn  blino  ar  y 

gorchwyl  arall Gadawaf  hanes  Peter  WiUiams  i  chwi,  ac  yn  ben- 

difadden  rhoddwch  i  mewn  ynddo  y  sylwadan  a  gynnwysid  yn  eich 
Uythyr."  Drachefn,  Gor.  18,  1861,  ymholir,  "A.  ydyw  hanes  Peter 
WiUiams  yn  barod  ?  Mae  yn  hen  bryd  i'r  achos  o'i  ddiarddeliad  gael  ei 
eglnro.  Nid  oes  nn  ammheaaeth  yn  fy  meddwl  nad  oedd  y  Methodist- 
iaid  yn  en  Ue.  Dichon  nad  oedd  y  cwbl  yn  weddns  yn  y  duä  o 
weinyddn  y  ddysgyblaeth.  Ond  os  dylid  diarddel  am  ryw  gyfeiliomad, 
mae  yn  eglnr  nas  gallesid  goddef  Peter  WiUiams  yn  y  Cyíandeb" 
Drachefn,  lon.  21, 1852,  mewn  cyfeiriad  at  yr  nn  mater,  dywedir: — 
"Yr  wyf  yn  deall  eich  bod  yn  parotoi  ysgrif  ar  Peter  WiUiams. 
Byddai  yn  dda  genyf  ei  chael  erbyn  y  rhifyn  nesaf,  ac  mor  faan  ag  y 
bo  modd«  Gobeithiaf  y  rhoddwch  hanes  manwl  a  theg  o'i  ddiarddeliad. 
Y  mae  y  Methodistiaid  wedi  cael  cam  dirfawr  oddiwrth  Owen  WiUiams 
ac  eraiU.  Y  mae  genyf  nn  peth  i'w  hysbysa,  yr  hwn  y  byddai  yn  dda 
ei  grybwyU  yn  yr  hanes.  Cynnygiodd  y  Gymdeithasfa  daln  yr  hoU 
gost  yr  oedd  wedi  myned  iddi  os  gwnai  roddi  y  Ilyfraa  i  fyny,  a  pheidio 
en  gwerthn.  Gan  fab  i'r  diweddar  Eyan  Fonlk  y  pregethwr  y  clywais 
hyn,  a  chan  ei  dad  y  clywodd  yntan.  Yr  oedd  yr  hen  ŵr  parchns  EFan 
Foalk  yn  dyweyd  na  welodd  fwy  o  diriondeb  yn  cael  ei  ddangos  at  neb 
erioed.  Dyn  da  oedd  Peter  WiUiams ;  er  hyny,  yr  oedd  ei  gyfeiliornad 
yn  beryglns.  Nid  gwada  tragywyddol  Faboliaeth  yn  nnig  yr  ydoedd; 
ond  mae  yn  amlwg  ei  fod  yn  gwadn  Trindod  o  Ber8onaa."4'  Pan 
dderbyniasid  nodiad  Mr.  Davies  ar  Gofiant  y  Purch  John  Parry,  gan 
Erfyl,  ysgrifenai  y  Doctor  (Mai  24,  1849): — "Cymerasoch  drafferth 
afreidiol  i  ofyn  a  fyddai  derbyniad  i'r  adolygiad  ar  Hanes  Mr.  Parry. 
Dyma  y  very  thing  sydd  eisieu.    Nid  oes  dim  yn  fwy  dewisol^enyf  ei 

*  Nid  ymddengys  fod  Mr.  Dayies  byth  wedi  cario  allaa  y  bwriad  o  y^grifena  ertiiTiÿ 
ar  Peter  Wilüaiiu.  Mae  gaaddo  ychydig  sylwadau  rhagorol  amo  pan  yn  cyfeirìo  at  « 
Bmynau  yn  y  Tbabihodidd  am  l^li,  tu  daL  80d. 


ICB.  1I0BBI8  Ì)AnS8.  373 

gael  na  hanes  enwogion  Gymru,  ac  adolygiadau  ar  lyfran  Oymreig,  ben 
nea  ddiweddar.  Pe  gallech  gael  eich  meddwl  at  hyn,  byddai  yn  dda 
ìawn  genyí  dderbyn  ysgrìf  oddiwrthych  erbyn  pob  rhiíyn — on  ai  hanes 
rhyw  Gymro  a  in  yn  enwog,  ac  yn  lles  i'w  genedl,  neu  ynte  adolygiad 
ar  ryw  lyfr  Cymraeg.  Yr  wyf  yn  teimlo  o  hjà  y  dylem  roddi  mwy  o  le 
yn  y  Tbabthodtdd  i  lenyddiaeth  y  Cymry." 

Bnasai  yn  hawdd  ychwanegu  dyfyniadan  eraill.  Ond  gwasanaetha 
yr  achod  i  ddangos  yr  ysbryd  iachus  a  nerthol  oedd  yn  gweithio  yn  y 
Tbabthodtdd  mewn  cyíhod  tra  dyddorol  o'i  hanes,  a'r  gwerth  mawr  a 
osodid  y  pryd  hyny,  íel  yn  wir  bob  amser,  ar  gyfraniadan  Mr.  Morris 
Dayies.  Âm  reswm  nad  yw  yn  wybyddns  ì  ni,  yr  ydym  yn  cael  cyínod 
lled  faith,  o  1864  hyd  1867,  yn  myned  heibio  heb  iddo  ysgrifenu  dim 
ond  un  erthygl  bur  fer  (yn  1858);  ond  o  hyny  ymlaen,  fe  fu  yn  ddiwyd 
a  ffyddlawn  iawn  yn  ysgrifenu  hyd  y  diwedd.  Mae  nif er  ei  holl  gyfran- 
iadau  i'r  Tbabthodtdd  o'r  dechreuad  yn  ddau  a  deugain,  a  gwnaent 
gyda'n  gilydd  gyfrol  hardd  o  tua  phum'  cant  a  hanner  o  du  dalenau, 
cyffelyb  i'r  tn  dalenau  hyn.  Ond  fe  ddylid  ychwanegu  hefyd  ei  erthyglau 
i'r  Owyddoniadur,  a  nifer  fawr  o'i  gyfraniadau  i'r  eyhoeddiadau  misol,  &c., 
ac  yn  enwedig  ei  Emynau,  o  ba  rai  y  mae  ugeiniau  lawer  na  chyhoedd- 
wyd.erioed.  Fe  lanwai  ei  Weithiau  ddwy  gyfrol  dra  golygus;  ac  yn  sicr 
fe  fyddai  yn  arwydd  dda  fod  cenedl  y  Cymry  yn  barod  i  groesawu 
ymddangosiad  cyfrolau  o'r  fath.  Pan  y  mae  y  Saeson  a'r  Scotiaid  yn 
llanw  ein  gwlad  â  Biblau  Teuluaidd  costus  a  difudd,  ac  âg  argraffîadau 
ysblenydd  a  drudfawr  o  lyfrau  yn  yr  iaith  Gymraeg  ag  y  buasai 
yn  hawdd  iawn  i'n  cydwladwyr  wneyd  hebddynt,  a  fyddai  yn  anmhosibl 
cael  marchnad  i  ysgrifeniadau  Cymreig  mor  werthfawr  a'r  eiddo  Mr. 
Morris  Dayies  ? 

Nid  y w  yn  bosibl  i  ni  yn  y  gofod  sydd  eto  at  ein  gwasanaeth  wneyd 
ond  ychydig  iawn  mewn  ffordd  o  fwrw  goiwg  ar  gymeriad  ei  lafur 
llenyddol,  ynghyda'i  ragorìaeth  fel  ysgrifenydd  Cymraeg.  A  phrin  y 
mae  hyny  yn  anghenrheidiol  i  ddarllenwyr  y  Tbaethodtdd  ;  y  mae  efe 
ei  hnnan  wedi  gadael  ar  feddwl  y  rhan  fwyaí  o  honynt  argraff  dra  chlir 
o'i  werth  a'i  ragoriaeth.  Y  mae  yr  oU  a  ysgrífenodd  yn  llawn  o  ysbryd 
rhagorol.  Fe  allai  y  teimlir  weitíiiaii  ei  fod  ychydig  yn  gul,  a'i  fod,  yn 
ei  awydd  i  ochel  pethau  peryglus,  ambell  dro  yn  gosod  ei  droed  yn  rhy 
drwm  ar  bethau  diniwed.  Yn  yr  ystyr  yma  yr  oedd  llawer  o'r  Puroniad, 
chwedl  yntau,  yn  ei  ysbryd.  Ond  yr  oedd  efe,  fel  gwir  Bùritan,  yn 
anfesurol  bell  oddiwrth  gwynofain  afìachus  y  rhai  a  dybiant  na  ddylent 
lawenhân  pan  y  mae  haul  Duw  yn  gorchuddio  y  byd  â'i  oleuni  gogon- 
eddus ;  er,  gan  lymder  ei  chwaeth,  a'r  dirfawr  ddiflasrwydd  a  deimlai  at 
bob  ffolineb,  ac  yn  enwedig  pan  welai  fod  hyny  yn  bygwth  pethan 
cysegredig,  ei  fod  yn  cuchio  yn  arw  ar  yr  ysfa  a  welai  nid  yn  anfynych 
yn  ystod  ei  oes  i  íawrhàu  y  ffol  a'r  diwerth,  a  hyny  ar  draui  esgeulnso 
pethan  o  ddiammheuol  ragoriaeth.  Ac  nid  oes  dim  yn  fwy  amlwg  yn 
hoU  hanes  ei  feddwl  na'r  gwerthfawrogiad  a  osodai  ar  bynciau  ei  efryd- 
iaeth.  Yr  oeddynt  oU,  bid  sicr,  yn  sylweddol ;  ac  wedi  eu  cymeryd  i 
fyny,  nid  oedd  dim  poen  na  thrafferth  yn  ormod  ganddo  er  mwyn  deaU  y 
cwblyn  ea  cylch;  a  thrachefn,  wedi  dechreu  ysgrifenu  arnynt,  i'w  gwneyd 
yn  gwbl  glir  i'w  ddarUenwyr.  Mae  ei  erthyglau  ieithyddol,  henafìaeth- 
ol,  a  haaesyddol,  yn  Uawn  o  ymchwiliad  llafarua  ae  amyneddgar.     A.c 


374  ÌIB.  KOBBIS  DATIB0. 

nid  gosod  ffirwyth  ei  ymchwiliad  ger  bron  fel  cmglwyth  annosbaithns  o 
ddeâyddian, — rhy w  dryblith  y  b'ai  yn  bosibl,  o  ddwyn  galln  creadigol 
nwch  ei  ben,  ei  wneyd  yn  fyd, — y  byddai  efe ;  ond  fe  osodai  bob  peth 
yn  drefnns  yn  ei  le  priodol,  ac  fe  fyddai  ei  ddarllenydd  yn  teimlo  fod  y 
cyfan  yn  *'dda  iawn."  Ée  wnai  efe  hyny  yr  nn  modd  gyda'i  hoÙ 
feddylian.  Nid  oes  gymaint  a  brawddeg  yn  ei  holl  ysgriíeniadan  nad 
ydyw  yn  berffaith  dryloyw.  Fe  allai  mai  anfynych  y  gellir  bòni  fod 
llawer  o  ddyíhder  nen  nerth  yn  ei  feddylian ;  ond  y  maent  bob  amser 
yn  dda,  a  dillyn,  ac  weithian  yn  neiUdnol  werthfawr.  Ac  y  maent  oll 
wedi  eu  meddwl  allan  mor  glir  fel  y  mae  llifiad  ei  arddnll  yn  ffrwd 
risialaidd  hyíryd  yn  ymlithro  hyd  y  ddôl,  goleuni  y  nefoedd  yn  gwenn 
yn  gamaidd  ami,  a'r  holl  geryg  a'r  graian  ar  ei  gwaelod  yn  Uewyrcha  yn 
en  gogoniant.  Mae  yn  wìr  íod  rhai  geirìan  yn  ein  cyfarfod  weithan  Dad 
ydynt,  íe  allai,  i  rai  yn  bnr  hawdd  i'w  deall.  Yr  oedd  ei  gynnefìndra 
mawr  ä'n  hen  lenyddiaeth,  gyda'i  astudiaeth  ddyfal  ar  hyd  ei  oes  o  iaith 
ardderchog  ei  dadau,  wedi  ei  wneyd  yn  hynod  o  gyíoethog  yn  ei  wybod- 
aeth  o'r  Gymraeg.  A  theimlai  fod  yn  resyn  mawr  i  ni  gyíyngn  ein  hun- 
ain  yn  barhâus  i  ryw  nifer  penodol  o  eîriau,  pan  yr  oedd  trysoran  jr  iaith 
mor  gyflawn,  adoethineb  ein  tadau  wedi  cyfaddasu  at  arfer  parhânsgynifer 
o  eirìau  rhagorol  ag  oedd  yn  cael  en  hesgeuluso.  Fel  rheol,  nid  da, 
yn  sicr,  ydyw  defnyddio  geirìau  dyeithr.  Ac  y  mae  y  dull  y  mae  rhai 
mân  lenoríon  yn  gwneyd  hyny  weithian  yn  annyoddefol  o  rodresgar. 
Mae  y  bachgen  wedi  cael  hyd  i  air  anhawdd,  ac  ymddifyra  wrth  ei 
ddefnyddio  mor  fynych  ag  y  bo  modd  er  mwyn  synu  ei  gymydogion 
â'i  ddysg  yn  yr  iaith  Gymraeg.  Ac  fe  fu  adeg,  trwy  ddylanwad  afiacliuB 
mympwyon  Dr.  W.  0.  Pughe  ar  ein  hysgrifenwyr,  pan  ymffrostid 
mewn  llíosogrwydd  o  eiríau  dyeithr,  ac  y  dodid  hwy  ynghyd  mewn 
brawddegan  mor  glogymaidd  fel  ag  i  osod  yr  ên  ddynol  mewn  gradd 
neillduol  o  berygl  wrtii  geisio  eu  darllen.  «  Ac  ar  eu  còl  o  rygnn  croch 
daranan "  ydoedd  hefyd,  yn  nwylaw  y  teulu  yma,  gyda  ein  hen  iaith 
ardderchog  a  pherseiniol.  Yr  oedd  chwaeth  a  bam  dda  Mr.  Dayies  yn 
ei  godi  lawer  nwchlaw  unrhyw  berygl  o'r  fath  hyny.  Mae  ei  eiríau 
dyeithr  ef  yn  dyfod,  nid  fel  rhodres  tlodì,  er  mwyn  y  ffolineb  o  ym- 
ddangos,  ond  fel  adnoddau  cyfoeth,  er  mwyn  harddwch  a  nerth.  A 
phrin  iawn  y  mae  yr  nn  gair  o'r  fath  yn  cael  ei  ddefnyddio  ganddonad 
ydyw  yn  carío  ei  ystyr  gydag  ef  i  bob  darllenydd  meddylgar ;  ac  yn 
ychwanegol,  yn  gwneyd  mor  dda  ei  ditl  i  gael  ymddangos,  fel  y  teimlìr 
y  dylai  bellach  gael  ei  arfer  yn  f wy  mynych.  O  blith  liiaws  a  nodasom, 
pan  yn  rhoddi  i  ni  ein  hunain  yn  ddiweddar  yr  hyfrydwch  o  ddarllen 
ei  holl  erthyglan  i'r  Traethodtdd,  gallem  roddi  yr  engreifftian  a  gan- 
Iyn:— cablus;  geirda;  diddosi;  gochwyfìo;  rhamanta;  lleibian  diod- 
ydd  meddwol;  cydnerth;  cecryn;  aethlyd;  llygeidyn;  ystorían; 
gwythlawn ;  diota  a  brwysgo ;  ysbrỳch  o  beth ;  pîl  brwyn ;  ergyd  y 
llyfr;  ystig  fyfyrío;  caffio;  mwynlon;  ehnd;  bríthinog;  mwngial; 
dyhewyd,  a  hewydus;  alam  ar;  ymwrwst;  chwidredd  penchwiban; 
mercheta;  ansyber;  cymhen;  pedestyr;  hygof;  echwydd;  yn  ngwa- 
hanfod;  deilwydd;  yn  bendiíaddeu;  gorphwysyd;  dysganu;  pen- 
dragon;  nnionfryd;  bechgynos;  i  astrnsi  ammheugarwch ;  henwr 
iadfoel ;  twysged ;  achreth  y  dwymyn  eisteddfodol ;  mor  gyfrdo ;  niwl 
a  mwrllwch;  carbwl;  rhimpyn  cynghaneddol ;  amdrymedd  henaint; 


BTLWAMTT  AB  T  OWBSTIWK  DWTBSnriOt..  876 

llemain;  bllthdraphlith ;  tolchaa;  yr  oes  fìngrych  bresennol;  am- 
mhersain,  &c.,  &c.  Am  Ojmraeg  ei  arddnll,  yr  jdoedd  yn  sicr  yn 
Beilldaol  o  bur.  Ni  cheid  ynddo  byth  ddim  mnrsendod  mewn  ffordd  o. 
ochel  geiriau  gwerinaidd  da  er  mwyn  rhai  eraill  a  olygid  yn  íwy  dillyn ; 
dim  ymdrech  ì  Inrgynio  yr  hen  iaith  er  mwyn  cyfìeithn  yn  wasaidd 
briod-ddoliiaa  Seisonig;  na  dim  brawddegaa  lleicion  ac  ysgafala. 
Hebíaw  ei  fod  yn  fedras  ar  ddewis  geiriaa  Oymraeg,  yr  ydoedd  hefyd 
yn  hynod  o  gelfydd  ar  ea  dodi  ynghyd.  Yr  oedd  yr  hen  briod-dduUiaa 
Cymreìg  íel  yn  gynhenid  iddo,  a'i  iaith  drwyddi,  íel  iaith  y  mynydd- 
oedd,  yn  g?ef,  yn  gyloethog,  yn  iach,  a  gwrid  ei  hoewder  yn  gorphwys 
ami  yn  brydferthwch  neillduol.  Ac  fel  gŵr  o  gyhyd  esgeiriaa,  y  mae 
mater  ei  ysgrifeniadaa  mor  ddetholedig  a'a  ffarf.  Teilynga  Mr.  Morris 
Dayies  gael  ei  adnabod  a'i  edmyga  fel  an  o'n  hysgrifenwyr  Oymreig 
gorea ;  ac  y  mae  yn  hawdd  i  ni  sicrhâa  y  bydd  ei  ddylanwad  ar  bob  nn 
a  ymgydnabyddo  âg  ef  yn  iachas  a  thra  bendithioL 

Dylid  cael  eto  yn  y  Tbabthodtdd  erthygl  derfynol — ^yr  ngeinfed«^ar 
Emynyddiaeih,  i  gymeryd  i  íyny  Emynan  Mr.  Morris  Dayies  ei  hanan. 


SYLWADAU  AR  Y  CWESTIWN  DWYREINIOL. 


Unwaith  yn  ychwaneg  wele  lengoedd  Ymherawdwr  Ewssia  wedi  eroesi 
terfynaa  ei  ymherodraeth  ëang  i  ymosod  ar  ei  hen  elyn  y  Twrc. 
Dylai  penadar  fedda  rhesymaa  cryfìon  bob  amser  dros  gyhoeddi  rhyfel; 
ac  yn  yr  achos  hwn  rhaid  i  AIexande)r  roddi  rhesyman  cryfion  iawn  cyn 
y  gall  daweln  ofhaa  ac  eìddigedd  Ewrop.  Y  mae  gan  braidd  yr  holl 
AUaoedd  mawrion  ryw  resymaa  dros  ddymano  parhâd  annibyniaeth  a 
chyfanrwydd  ymherodraeth  Twrci.  Y  mae  yr  elfen  Slayonaidd  yn 
Awstria  yn  peri  fod  cynhwrf  ymysg  pobl  o'r  an  gwaed  yn  nhiriogaeth 
Twrci  yn  dra  pheryglas.  Ni  ddymanai  Germany  mwy  nag  Awstria 
weled  j  Danabe  yn  hollol  dan  reolaeth  Galla  cryf.  Ac  y  mae  y  brif- 
ffordd  i  India  ar  hyd  Oamlas  Saez  yn  bwysig  i  Brydain.  Yr  oedd 
annibyniaeth  a  chyfanrwydd  Ymherodraeth  Twrci  mor  bwysig  yn 
ngolwg  liloegr  a  Fh*ainc  yn  y  flwyddyn  1864  fel  yr  aethant  i  ryfel  er 
mwyn  en  diogela.  Yr  oêdd  ea  sicrhâa  yn  werth  ganddynt  abertha 
miloedd  o  fywydaa,  a  gosod  beichiaa  trymion  ar  y  trethdalwyr.  A 
ydyw  yr  holl  draal  mewn  l^wydaa  a  meddiannaa  i  fyned  yn  ofer  ?  A 
ydyw  Cytnndeb  Paris  i  gael  ei  rwygo? 
Mae  yn  eglar  nad  oes  ond  nn  rheswm  a  all  gyfireithloni  gwaith  Bwsaia 

»  A  3 


^76  8n.WADÁlT  AB  t  0WB8TIẄM  DWYfiBIXIÛ£« 

yn  c jhoeddi  rhjíel, — Bef  fod  llywodraeth  Twrci  yn  annyoddeíol  ddrwg, 
ac  nad  oes  on  gobaith  am  ddiwygiad  ynddi.  Fe  amddi%nodd  Uoegr  a 
Ffraine  Twrci  yn  erbyn  Bwssia  yn  rhyfel  y  Crimea,  o  herwydd  en  bod 
yn  tybio  nad  oedd  Twrei  wedi  cael  cwbl  chwareu  teg  i  dreínu  ei 
hachosîon,  ac  am  en  bod  yn  creda  addewidion  teg  y  Sultan  y  byddai 
iddo  amddififyn  ei  ddeiliaid  Cristionogol.  0  hyny  hyd  yn  awr  y  mae 
wedi  cael  pob  mantais  i  gyflawni  ei  addewidíon ;  ond  yn  Ue  gwellhán, 
y  mae  ei  lywodraeth  wedi  cyrhaedd  bellach  yr  hynodrwydd  annymnnoí 
0  íod,  íel  y  dy wed  un  cyfarwydd,  *'  y  fwyaí  melldigedig  a  fa  erioed  yn 
anurddo  y  ddaear."  Bhoddodd  eíe  fwy  na  mwy  o  addewidion,  ond 
trodd  yn  anffyddlawn  iddynt  oU.  Ymrwymai  yn  rhwydd,  ond  ni  chyf- 
lawnai.  Y  mae  wedi  bod,  mewn  gwirionedd,  yn  gwatwar  cenedloedd 
gwareiddiedig  Ëwrop ;  ond  erbyn  hyn  y  mae  wedi  cyflawni  mesnr  ei 
anwiredd.  Dediryd  y  byd  gwareiddiedig  amo,  ar  ol  blynyddoedd  o 
brawf  amyneddgar,  ydy w  nas  geUir  ei  oddef  yn  hŵy.  Ni  chaiff  haid 
farbaraidd  yn  Nghaercystenyn  ysbeiUo  a  Uadd  tmeiniaid  dan  yr  enw 
o*a  Ilywodraetha.  Traethodd  Dac  Argyle  argyhoeddiad  mwyafrif  dir- 
fawr  yn  y  wlad  hon  ac  ar  y  Cyfandir,  pan  y  dywedodd  fod  onrhyw 
wrthryfel  yn  erbyn  Uywodraeth  Twrci  yn  gyfreitMawn.  Y  mae  bodol- 
aeth  y  íath  dralui,  a  gormes,  a  chreulondeb  agored,  yn  warth  i  Ewrop, 
ac  nis  geUir  oedi  yn  Uawer  hŵy  rhoddi  teríyn  arno.  Y  mae  Uywodr- 
aeth  Twrci  wedi  ei  dal  â'i  dwyhiw  yn  gochlon  gan  waed  gwragedd  a 
phlant  diniwed,  ac  y  mae  cyfiawnder  yn  galw  am  ymddwyn  taag  ati  íel 
at  lofruddion  neu  fôrladron.  Nid  ydyw  íawr  o  wahaniaeth  beth  ydyw 
cymeriad  ei  dienyddwr.  Swydd  dra  diddioloh  ydyw  swydd  dienyddwr, 
ac  ni  ofynir  am  lythyrau  canmoUaeth  gan  y  neb  sydd  yn  ei  gweinyddo. 
Ni  ddysgwylir  iddo  íod  yn  foneddwr  coethedig  ei  chwaeth  a  Christion- 
ogol  ei  ymddygiad:  yr  oU  a  ddysgwylir  oddiwrtho  ydyw  iddo  aUa 
gwneyd  ei  waìth  yn  gyflym  ac  effeithioL  Mawr  ydyw'r  helynt  a  wna 
rhai  Tyrcîaid  Seisonig  y  dyddiau  hyn  ynghylch  gormes  Bwssia.  Nid 
ydym  am  geisio  ei  gwyngalcha ;  ond  os  gaU  roddi  terfyn  ar  yr  ormea 
warthus  sydd  wedi  Uanw  gwledydd  prydíerthaf  dwyrain  Ewrop  âg 
wyloíain  a  galar  drwy'r  oesoedd,  gwna  wasanaeth  i'r  byd.  Faint  bynag 
ydy w  ei  phechodau,  y  mae  yn  ddigon  da  i  weinyddu  y  swydd  o  ddien- 
yddwr  ar  yr  "  un8peakable  Turk." 

Gwel  y  darllenydd  ein  bod  yn  credu  fod  Uywodraeth  Twrci  mor 
]ygredig  fel  nad  ydy w  ond  ofer  dysgwyl  am  ddiwygiad  ganddi.  Os  nad 
ydym  yn  camgymeryd,  y  mae  y  ffeithiau  canlynol  yn  cynnwys  prawf 
boddhaol  o  hyny.  Ýn  y  flwyddyn  1856  rhoddodd  y  Sultan,  ar  ol  llawer 
o  gyndynrwydd,  ei  Jirman  adnabyddus — cyhoeddiad  yn  diogela  i'r 
Cristionogion  eu  breintiau  a'u  diogelwch.  Yn  Chwefror  y  flwjddyn 
bono,  dywedai  Arglwydd  ClarendoUi  yr  Ysgrifenydd  Tramor  ar  y  pryd, 
mewn  bryslythyr  at  Arglwydd  Stratíord  de  Eedcliffe,  y  Uysgenadwr 
Prydeinig  yn  Nghaercystenyn,  ei  fod  wedi  siarad  yn  ddlfìrifol  gydag 
Ali  Pasha,  cynnrychiolydd  Twrci  yn  Nghynnadledd  Paris,  am  y 
**  pwysigrwydd,  neu  yn  hytrach  yr  anghenrheidrwydd,  i'r  Porte  brofi  ei 
ddidwylledd  yn  rhoddi  y  Jifman,  y  cyhoeddiad  hwn,  trwy  gymeiyd  y 
mesurau  mwyaf  effeithiol  i'w  wneyd  yn  hysbys  dros  yr  ymherodraeth, 
ac  i'w  gario  allan."  Sicrhaodd  Ali  Pasha  y  byddai  i'r  Siütan  ymddwyn 
yu  unrhydeddas,  ac  ychwanegodd,  ''ei  fod  yn  ymwybodol  y  gwyUd  j  dnU 


8TLWADAU  AB  T   0WE8TIWN   DWTBBINIOL.  377 

ymlia  nn  j  cerid  yfirman  hwnw  allan  yn  ddyfal,  ac  fod  yn  bwysig  i'r 
Porte  beidio  rhoddi  achos  teg  i'r  Gallaoedd  tramor  i  gwyno  yn  y  mater 
hwn."  Yr  oedd  hynyna  yn  ddigon  boddhaol;  ond  cyn  pen  ychydig 
wythnosauderbyniodd  Olarendon  amryw  lythyraa  oddiwrth  drafnoddwyr 
Prydeinig  mewn  gwahanol  ranan  o'r  ymherodraeth,  oeddynt  yn  dangos 
íod  sefyllfa  y  Gristionogion  yn  myned  o  ddrwg  i  waeth,  ac  nad  oedd 
hoU  addewidion  y  Sultan  ond  gwegi.  Yn  Mai  yr  nn  flwyddyn,  ni  a'i 
cawn  yn  ysgrifenn  at  Arglwydd  Stratíord  de  Eedcliffe  ynghylch  "  yr 
erlidigaeth  barhâas  ar  y  Cristionogion^  a'r  dnll  cywilyddus  yr  oedd  y 
Porte  yn  gwobrwyo  troseddwyr  cyhoeddus."  Gorchymynai  i'r  llys- 
genadwr  wneyd  yn  hysbys  i'r  Uywodraeth  Dyrcaidd  "  y  gofìd  dwys  a 
barai  ei  hymddygiad  i  Brydain,  nid  yn  unig  o  herwydd  y  trneni  a 
achosai  yr  erlidigaeth  i'r  dyoddefwyr,  ond  hefyd  am  ei  fod  yn  ymddan- 
gos  yn  anobeithiol  y  cadwai  y  Sultan  at  ei  air  yn  y  firman"  Fis 
Mehefin  canlynol,  ysgrìfenai  *'  y  byddai  y  Porte  dan  gyfrifoldeb  mawr, 
ac  y  delìd  ef  yn  gyfrifol  gan  gynghreirìaîd  y  Sultan  os  na  byddai  iddo, 
ar  ol  derbyn  rhybuddion  parhâus,  gymeryd  mesurau  efifeithiol  er 
diogelu  trefn  ac  amddiffyn  y  Crìstionogion."  Ond  ni  a'i  cawn  yn 
dyweyd  yn  Medi,  **  nad  ydyw,  yn  ol  pob  ymddangosiad,  ond  oíer  dys- 
gwyl  diwygiad  yn  Twrci,  neu  y  byddai  i'r  aberthau  mawrìon  a  wnaeth 
y  Galluoedd  Cristionogol  er  mwyn  y  Sultan  gael  eu  dilyn  gan  unrhyw 
wellhâd  parhaol  yn  sefyllfa  deiliaid  Grìstionogol  ei  Fawrhydi."  A 
dywed  ymhellach,  "fod  sefyllfa  y  Crìstionogion  yn  waeth  nag  yr  ydoedd 
cyn  y  rhyfel."  Dyma'r  ffordd  a  gymerai  y  Twrc,  yn  union  ar  ol  rhyfel 
y  Crimea,  i  ddangos  ei  ddiolchgarwch  am  yr  '^aberthau  mawrion"  a 
wnaeth  Lloegr  a  Ffrainc  tuag  at  ei  achub  rhag  dinystr  sicr. 

Pan  y  daeth  Arglwydd  Bussell  i'r  swyddfa  dramor,  ni  a'i  cawn  yn 
defnyddio  geirìau  cryfach  nag  a  arferwyd  gan  Olarendon  i  ddesgrifio 
anffyddlondeb  y  Sultan  i  bob  addewid,  a  Uygredigaeth  anhygoel  ei 
swyddogion.  Wele  ddarlun  cywir  o'r  llywodraeth  Dyrcaidd  a  dynwyd 
gan  Bussell  yn  1860 : — "  Llwgrwobrwya  llywodraethwr  talaeth  y  wein- 
yddiaeth  er  mwyn  cael  apwyntiad  i'w  swydd ;  llwgrwobrwya  swyddogion 
y  dalaeth  y  Uy wodraethwr  er  mwyn  cael  caniatâd  i  orthrymu ;  a  llwgr- 
wobrwya  y  trethgasglwyr  y  swyddogion  hyn  er  mwyn  cael  rhyddid  i 
ysbeilio."  Y  desgrifìad  goreu  y  gwyddai  ei  Arglwyddiaeth  am  dano  o'r 
lly  wodraeth»  wreiddyn  a  changen,  ydoedd  *<  a  mbordination  of  yullures" 
Dyma  fam  Arglwydd  Eussell  am  Twrci  ddwy  âynedd  ar  bymtheg 
yn  ol. 

Yn  1867  cawn  Arglwydd  Stanley — Derby  yn  awr — ^yr  Ysgrifenydd 
Tramor,  yn  gorchyniyn  i'r  Uysgenadwr,  Arglwydd  Lyons,  wasgu  at 
ystyriaeth  y  Grand  Yi^ier,  "  nad  doeth  i'r  Porte  roddi  mantais  i'w  elyn- 
ion,  drwy  ei  benderfyniad  ystyfuig,  i  fyned  yn  erbyn  teimlad  Ewrop." 
Yn  1870  dywedodd  Arglwydd  Granrìlle,  drwy  Syr  H.  EUiot,  wrth  lyw- 
odraeth  Twrci,  "  nas  gallai  dan  bob  amgylchiad  ddibyiiu  ur  Loegr  am 
amddiffyniad,  ac  fod  ei  diogelwch  mewn  gwirìonedd  yn  dibynu  ar  ffydd- 
londeb  ei  deiliaid  hi  ei  hun."  Ond  er  cael  rhybudd  clir  fel  yr  uchod, 
yr  oedd  y  Tyrciaid  yn  barnu  hyd  o  fewn  ychydig  wythnosau  yn  ol — os 
nad  ydynt  yn  parhâu  i  goledd  yr  un  camsyniad — fod  Lloegr  yn  rhwym 
er  ei  mwyn'ei  hun  i  gymeryd  eu  plaid.  Yn  ystod  yr  ugain  mlynedd 
diweddaf,  pa  un  bynag  ai  Whig  ai  Tory  fyddai  penaeth  y  swyddfa 


878  SILWADAU  ÁB  T  OWBBTIWH  DWEBBIHIOIo 

intúOfp  jr  oedd  yn  rhaid  iddo  jmUw  jn  ddiddiwodd  â'r  SoltoB  o 
herwydd  7  erenlonderaa  ysgeler  a  gyâewnid  mewn  gwalianol  ranaa  ol 
ymherodraetlL 

O'r  diwedd  aeth  sefylUa  7  Oristionogìon  mor  annjoddeíol,  íel  y 
torodd  gwrthiyfel  allan  yn  Herzegovina.  GofaB  gan  y  darllenydd  fod 
y  Tyrciaid  mor  ddiymadferth  ag  oeddynt  o  grenlawn  wrth  geisio  <kr- 
ostwng  y  gwrthryíel  hwn.  Cynnyrchodd  en  hymddygiadan  deimlad 
cymysgedig  0  ddigo&int  a  dirmyg.  Edrychai  y  Serviaid  dros  y  terfjm 
ar  en  brodyr  yn  eael  eu  cigyddio,  a  theimlent  yn  awyddns  am  wneyd 
rhywbeth  i'w  cynnorthwyo.  Uawer  o  feì'o  a  fa  ymysg  y  blaid  Faho- 
metanaidd  yn  y  wlad  hon  ar  Serria  am  gymeryd  rhan  yn  y  rhyíel ;  ond 
dybygem  ni  nas  gallasai  ochel  gwneyd  yr  hyn  a  wnaeth.  Beth  pe  b'ai 
barbariaid  ysbeilgar  yn  lladd  y  trigolion  ac  yn  Uosgi  meddiannaa  yn 
Neheadir  Gymra?  Ai  ni  chynhyifai  hyny  holl  Siroedd  y  Gogledd? 
Ai  ni  fyddai  pob  nn  teilwng  0  gael  ei  alw  yn  ddyn,  0  Gaerlleon  i  Gaer- 
gybi,  yn  barod  i  frysio  i  gynnorthwyo  ei  írodyr  yn  erbyn  yr  anwariaid? 
Gwelodd  y  Tyrciaid  nas  gallai  Seryia  gadw  allan  o'r  rhyíel»  a  dechrea- 
asant  yn  ea  fiordd  ea  hanain  barotoi  ar  gyfer  yr  ymdrechfa.  A  pha 
fodd  y  dechreaasant  barotoi?  Nid  trwy  anfon  milwyr  ac  offer  rhyíei  i 
leoedd  manteisiol  i'w  deâiyddio  pan  y  deaai  yr  adeg  i  hyny,  fel  y  baasai 
onrhy w  genedl  wareiddiedig  yn  gwneyd ;  nid  trwy  gryf  hâa  ea  galla  i 
amddifiyn  ac  ymosod  yn  y  pwyntian  mwyaf  pwysig;  ond  trwy  kdd  ac 
ymlid  y  Balgariaid,  rhag  iddynt  alla  rhoddi  cynnorüiwy  i  Serria.  Mae 
yn  hollol  sicr  íod  y  gyflafan  ofiaadwy  a  gymerodd  le  yn  Balgaria  wedi 
ei  chynllanio  mewn  gwaed  oer  yn  Nghaercystenyn.  Ni  chosbwyd 
cymaint  ag  nn  o'r  dyhirod  a  gymerasant  ran  ynddi.  Y  mae  amry w  o'r 
rhai  gwaethaf  wedi  ea  gwobrwyo ;  tra  y  ba  raid  i'r  swyddogion  a  geis- 
iasant  amddiffyn  y  Crìstionogion  brofì  anfoddlonrwydd  y  Uy wodraeth. 
Bhoddodd  y  Uywodraeth  Dyrcûdd  sêl  ei  chymeradwyaeth  ar  yr  holl 
erchyllwaith,  ac  y  mae  yn  seíyll  ger  bron  y  byd  yn  gyfrifol  am  dano. 

Cofìa  y  darllenydd  y  digofaint  cyffredinol  a  gynnyrchodd  anfadwaith 
y  Tyrciaid  yn  Bulgaria  a  lleoedd  erailL  Daeth  yn  amlwg  na  ddylid 
caniatân  iddynt  anrheithio  yn  ol  ea  hewyllys  ea  hanain.  Arweiniodd 
yr  argyhoeddiad  hwn  i'r  gynnadledd  a  gynnaliwyd  yn  Nghaercystenyn^ 
prif  amcan  yr  hon  ydoedd  cael  rhyw  sicrwydd  boddhaol  na  fyddai  i'r 
fath  weithredoedd  gael  ea  cyflawni  mwy.  Ond  yn  y  gynnadledd  hon 
dangosodd  y  Twrc  ei  naws  mor  amlwg  ag  yn  mhentrefi  a  chymoedd 
Bnlgaria.  Gwnaeth  cynnrychiolwyr  y  Gallaoedd  maẁrion  bobpeth 
oedd  yn  bosibl  i  beidio  archolli  ei  falchder,  ond  ni  wnai  ef  ddim  ond 
chwyfìo  ei  ffng  ''gyfansoddiad"  yn  ea  hwynebaa.  Gwelodd  Ewrop  y 
Twrc  anwaraidd  yn  diystyrn  ei  chynghor  mwyaf  difrifol,  ac  yn  gwawdio 
ei  theimladaa  gorea. 

Yn  y  cyfamser  yr  oedd  y  swyddogion  a'r  milwyr  Tyrcaidd  gyda'n 
hoffwaith.  Mor  ddiweddar  a  Mawrth  14  cawn  y  trafhoddwr  Prydeinig 
yn  Erzeroam  yn  yogrifenn  at  Iywodraethwr  cyffredinol  y  dref  hono, 
'*  fod  yn  ddrwg  ganddo  ddeall  i  fyntai  o  170  o  fìlwyr  gyflawni  y  cren* 
londeraa  mwyií  erchyll  yn  mhentrefì  Hisberek,  Ghehinpertek,  a  Kei- 
laboor,  yn  nosbarth  Gnmashané.  Deallai  iddynt  ddechren  trwy  halogi 
yr  eglwys  a  dinystríe  y  clochdŷ ;  yna  hwy  a  ddaliasant  yr  offeiriad  ae 
a'i  hanmharchasant  yn  greolawn.     Ar  ol  hyny  treisiasant  amryw 


SÎLWADAÜ   AB   Y   OWESTIWN    DWYBEINIOL.  379  . 

ferched,  ymysg  j  rhai  jr  oedd  tair  merch  ienaiiic,  pa  rai  a  ddarostyng- 
wyd  gan  dringaìn  o'r  mìlwjr,  ac  ni  ollyngwyd  hwjnt  hjd  nes  jr  oedd< 
jnt  jmron  marw."  A  j  trafaoddwr  jmlaen  i  sicrhân  iod  j  ffeithiau 
uchod  jn  wir,  ac  i  ddâdgan  ei  ofid  fod  j  lljwodraethwr  jn  edrjch 
amjnt  fel  pethau  dibwjs.  Mawrth  15  aníonodd  jr  un  gŵr  ddesgrifiad 
bjwiog  i  Arglwjdd  Derbj  o  sefjllfa  alaethus  j  Gristionogion.  Djwed 
nad  oedd  j  lljwodraeth  jn  gwne jd  dim  toag  at  firwjno  penboethni  j 
Mahometaniaid.  Os  jdjw  creulondeb  ac  anonestrwjdd  mor  gjfiredinol 
mewn  dinas  bwjsig  fel  £rzeroum,  dan  Ijgaid  j  trafnoddwjr  tramor, 
beth  raid  íod  sefjllfa  rhanau  gwledig,  lle  nad  oes  gan  j  Oristionogion 
ond  dibjnu  ar  gjfíawnder  a  ttirugaredd  pobl  nas  gwjddant  beth  jdjw 
jstjr  j  naill  na'r  Uall?  Ynniwedd  ei  frjsljthjr,  djwed  j  gẃr  hwn 
"  fod  j  swjddogion  a*r  milwjr  jn  jmddwjn  jn  j  pentrefi  jn  hoUol  fel 
y  gwelent  jn  dda,  ac  fod  jr  hjsbjsiadau  a  dderbjniai  efe  jn  ddjddiol 
am  eu  hanghjfíawnder  a'n  creulondeb  jn  ddjchrjnlljd." 

Yr  jdjm  wedi  djwejd  digon,  djbjgidi  i  brofi  fod  sefjllfa  j  "gŵr 
claf "  jn  un  hollol  ddiobaith;  ond  tuag  at  gadarnhàu  jr  hjn  a  ddjwed- 
asom,  terfjnwn  ein  sjlwadau  ar  j  rhan  hon  o'r  mater  gjda  djfjniad  o 
Ijfr  Dr.  Freeman,  Tke  Ottoman  Power  in  Europe;  its  Nature,  its  Orowth, 
and  iis  Decline: — "  Y  mae  j  Tjrciaid  jn  estroniaid  o  ran  gwaed,  iaith, 
gwareiddiad,  a  chref jdd  jn  Éwrop.  Gorchfjgasant  wledjdd ;  ond  ni 
ddarfu  iddjnt,  jn  ol  arfer  gorchfjgwjr  eraill,  beri  i'r  gwledjdd  hjnj 
ddjfod  jn  feddiannau  cjfreithlawn  iddjnt.  Nid  jdjnt  wedi  jmgj- 
mjsgu  fel  ag  i  ddjfod  jn  un  â  hen  drigolion  j  gwledjdd  hjn.  Aros- 
asant  bob  amser  ar  wahân,  gan  gadw  j  trigolion  mewn  caethiwed.  Nid 
oes  gan  j  bobl  sjdd  danynt  Ijwodraeth  genedlaethol ;  nid  jdjw  jr  hjn 
a  eilw  j  Twrc  jn  lljwodraeth  jn  ddim  ond  arglwjddiaeth  djeithriaid 
jn  rheoli  trwj  nerth.  Nid  jdjw  eu  Sultan  jn  amddiffjn  ei  ddeiliaid 
Oristionogol ;  gan  hjnj  nid  oes  warogaeth  jn  ddjledus  oddiwrth  ei 
ddeiliaid  Oristionogol  iddo  jntau.  Ac  j  mae  jr  jstad  hon  ar  betbau 
jn  gjfrjw  nas  gellir  ei  gwellhâu,  oblegid  j  mae  jn  jstad  a  ddir- 
gjmhellir  ar  j  Tjrciaid  gan  eu  crefjdd  fel  djledswjdd  grefjddol. 
Mahometaniaid  jdjnt,  ac  j  mae  lljwodraeth  Fahometanaidd  jn  rhwjm 
o  jmddwjn  tuag  at  ddeiliaid  jn  proffesu  crefjdd  wahanol  i'r  eiddo  ei 
hun  fel  pobl  orchfygedig,  ac  o  beidio  eu  gosod  ar  jr  un  tir  a  Mahomet- 
aniaid.  Ojhjd,  gan  hjnj,  ag  j  parhâ  j  lljwodraeth  Fahometanaidd 
hon,  nis  gellir  caà  dìwjgiad  gwirioneddol.  Gan  hjnj  rhaid  1  reolaetb 
j  Twrc  derfjnu."    Ehaid,  ac  j  mae  wedi  parhâu  jn  llawer  rhj  hir. 


n. 

Tra  jr  oedd  j  Twrc  jn  mjnu  rhedeg  i  ddjstrjw  jn  gjflymach  nag 
arferol  jn  jstod  j  misoedd  diweddaf,  ac  yn  gwnejd  hjnj  jn  j  ffordd 
fwjaf  anghjfleus  iV  gjmjdogion,  gallesid  djsgwjl  j  buasai  Lljwodraeth 
j  wlad  hon  jn  gwjlio  ei  jrfa  mewn  modd  teilwng  o  urddas  j  bobl  a 
gjnnrjchiolant,  a  chan  gofio  fod  1  ni  enw  anrhjdeddus  fel  rhai  wedi 
arfer  cjdjmdeimlo  â'r  gorthrjmedig  jmhob  gwlad.  Lle  bjnag  j 
mae  pobl  mewn  caethiwed,  j  maent  jn  naturiol  jn  troi  eu  Ujgaid  at 
Loegr  am  gjdjmdeimlad,  o'r  hjn  lleiaí.    Ond  nis  gellir  casglu  ffigja 


380  8ILWADAU  AB  T  0WE8TIWH  DWTBSERIOL. 

oddiar  ddnin»  na  grawnwin  oddiar  ysgalL  Bhaid  eofio  mai  Beaeonafield 
a  Derby  ydyw  y  ddaa  aelod  mwjaf  dylanwadol  yn  y  Weinyddiaeth 
bresennol.  Pan  y  gwnaeth  y  Daüy  Kew9  grenlonderan  y  Tyrdaid  yn 
Bnlgaría  yn  hysbys,  ni  fynai  y  Llywodraeth  gredn  ei  adroddiad. 
Gwadai  cyfiran  helaeth  o'r  wasg  Seiaonig  ei  wirìonedd,  ac  wedi  i'w 
gywirdeb  gael  ei  brofi  y  tn  hwnt  i  bob  ammhenaeth,  ceisient  esgnsodi 
y  troseddwyr,  ac  ni  phetrnsent  barddao  y  dyoddefwyr  anffodos  er  mwyn 
cymeryd  rhyw  gyfran  o'r  eaogrwydd  oddiar  ysgwyddaa  y  Tyrciaid. 
Siaradodd  Beaconsfield/am  y  galanas  hwn  gyda  rhywbeth  tebyg  iawn  i 
ysgafnder.  Tybiodd  Derby  y  gallasai  y  liywodraeth  Dyrcaidd  ddar- 
ostwng  y  gwrthryfel  yn  lled  rwydd,  ac  yn  hyn  y  mae  yn  eglnr  nad 
ydoedd  yn  *'gweled  ymhell,"  fel  y  myn  rhai  ei  fod.  **Ond/'  medd 
Freeman,  "  gwnaeth  Arglwydd  Derby  rywbeth  yn  ychwaneg  na  thybio 
y  gallesid  darostwng  y  gwrÜiryfel ;  gwnaeth  ry wbeth  yn  ychwaneg  na 
dymnno  iddo  gael  ei  ddarostwng.  Nid  cywilydd  oedd  ganddo  ef  sydd 
yn  Gristion,  yn  Sais,  yn  Weinidog  Seisonig,  ysgrifenn  llythyran  i  annog 
y  Twrc  i  ddarostwng  y  gwrthryfel."  A  chofier  nad  oes  gan  y  Twrc 
ond  un  ffordd  i  ddarostwng  gwrthryfel.  "  Nid  ydym  i  gredo/'  meddai, 
"  fod  Arglwydd  Derby  yn  ewyllysio  mewn  gwirìonedd  i'r  Twrc  wneyd 
yr  hyn  a  barodd  iddo  mewn  effaith  ei  wneyd.  Ond  efe  a  barodd  iddo, 
er  hyny.  Pan  y  dygir  dyn  dwl  wyneb  yn  wyneb  âg  amgylchiadaa 
mawrion,  mynydau  pwysig,  a  chynhyrfiadan  nerthol  jn  nghalonan  dyn- 
ion  y  rhai  nas  gall  ef  en  deall,  fe'i  dyrysir  ac  fe'i  dychrynir,  ac  nis  gŵyr 
yn  iawn  pa  beth  a  ddywed  nea  a  ysgrifena.  Ond  nis  gall  y  fifaith  fod 
Arglwydd  Derby  wedi  ei  ddyrysn  a'i  ddychryna  sycha  gwaed  Creta  a 
Balgaria  oddiar  ei  ddwylaw." 

Ond  heblaw  dangos  diystyrwch  cywilyddas  o  drneni  y  Gristionogion 
yn  nhaleithiaa  yr  ymherodraeth  Dyrcaidd,  gwnaeth  y  Llywodraeth 
Brydeinig  lawer  i  attal  ymdrechion  rhai  eraill  ar  en  rhan  i  fod  yn 
effeithiol.  Bn  adeg  y  baasai  gair  penderfynol  oddiwrth  Ewrop  yn 
ddigon  i  beri  i'r  Twrc  ymostwng,  ac  yr  oedd  ỳr  holl  Lywodraethaa 
mawrion  eraill  mewn  cydgordiad ;  ond  torodd  Prydain  y  '<  cyd-ddeall- 
twríaeth  Ewropëaidd."  Nid  oedd  gan  y  Príf  Weinidog  a'r  Tsgrifenydd 
Tramor  ddim  i'w  gynnyg  en  hnnain,  ac  ni  dderbynient  gynnygiad  neb 
arall.  Gwnaeth  eu  gwrthwynebiad  ystyfhig  i  bob  ymgais  tuag  at  well- 
háu  sefyllfa  y  trueiniaid  gorthrymedig,  ynghyd  a'u  tueddgarwch  digêl 
at  y  gorthrymwyr,  lawer  i  beri  i'r  Tyroiaid  gredu  y  gallent  ddibynu  ar 
Loegr.  Y  canlyniad  ydyw  fod  Twrci  ar  fin  dinystr,  a  phob  Prydeiniwr 
teilwng  o'r  enw  yn  gorfod  gostwng  ei  ben.  Mewn  llythyr  i'r  Times, 
dywed  E.  H. — Arglwydd  Holland,  mae'n  debyg,  y  diplomydd  mwjraf 
profíadol  yn  y  wlad  hon — mai  y  príf  achos  o'r  ymdrechfa  ofnadwy  sydd 
yn  myned  ymlaen  yn  awr  ydyw  dallineb  y  Llywodraeth  hon,  a'n  diofal- 
wch  hunangar  ninnau  am  les  pawb  ond  yr  eiddom  ein  hunain. 
Gwrthodasom  weled  nen  ddeall  fod  y  Galluoedd  mewn  cyd-ddealltwr- 
iaeth  gwirioneddol,  ac  yn  ffol  tybiasom  ein  bod  yn  ddigon  cryfion  a 
medrus  i  droi  eu  hundeb  yn  anghytundeb.  *'Hyn,"  meddai,  **a'n 
harweiniodd  at  fin  y  dibyn  dros  yr  hwn  y  gallwn,  heb  y  gofal  mwyaf, 
daflu  hyny  o  ddylanwad  cyfreithlawn  ac  iachusol  sydd  yn  aros  genym.*' 
Dan  ddirwasgiad,  anfonodd  y  Weinyddiaeth  Ardalydd  Salisbary  i  Gner- 
cysten>:a;  ouá  goíalodd  am  hysbysu  y  Tyrciaid  lod  yn  hoUol  ddiogel 


STLWAOAÜ  AB  X  0WS8TIWH  DWYBEmOL.  881 

iddynt  ddijstyra  ei  holl  annogaethan,  ac  7  gallent  wneyd  fel  7  m^nent, 
mor  bell  ag  ^r  oedd  a  fyno  Lloegr  à'r  mater.  Dywedodd  ei  Arglw^dd- 
iaeth  wirioneddan  iachosol  wrth  7  Tyrciaid,  a  rhoddodd  gynghorion 
rhagorol  iddynt ;  ond  yr  oedd  rhyw  alla  niweidiol  yn  gwrthweithio  ei 
hoU  ymdrechion ;  **  yn  debyg/'  medd  Mr.  Gladstone,  "  i'r  dylanwad  y  tn 
cefn  i'r  orsedd  yn  y  dyddiaa  gynt,  íelly  yr  oedd  yn  rhywle  nea  gilydd 
ddylanwad  y  ta  cefn  i  gynnrychiolydd  ei  Mawrhydi  yn  penderíynn  na 
chai  Iwyddo."  Yr  oedd  y  dylanwad  hwn  wrth  gwrs  yn  dyfod  oddiwrth 
Beaconsfíeld  nea  Derby,  neu  ynte  oddiwrth  y  ddaa. 

Ond  tra  yr  oedd  y  Llywodraeth  a'i  phleidwyr  yn  ceisio  cysgodi  y 
Twrc,  gwrthryfelodd  cydwybod  y  genedl  yn  ea  herbyn.  Ymdaflodd 
tòn  o  ddigofaint  dros  y  wlad  yn  erbyn  yr  anwariaid,  ac  ysgabodd  ymaith 
hoU  obaith  y  Llywodraeth  0  alla  ea  hamddififyn.  Bellach  daeth  cyf- 
newidiad  dros  edmygwyr  y  Twrc.  Nid  cadw  annibyniaeth  a  chyfan- 
rwydd  Twrci  oedd  yr  amcan  y  proffesent  y  fath  ofal  am  dano,  ond 
amddiffyn  British  interests.  Yr  oedd  yn  rhaid  amddiflyn  y  Twrc,  nid  0 
herwydd  anrhyw  gariad  taag  ato  ef,  ond  oblegid  fod  ei  ddiogelwch  ef 
a'n  diogelwch  ninnaa  yn  anwahanol.  Dy wedid  wrthym  ddiwmod  ar  ol 
diwrnod  y  byddai  presennoldeb  y  Bwssiaid  yn  Armenia  yn  beryglas 
iawn  i  ymherodraeth  Prydain  yn  India;  ac  os  croesent  y  Danabe  i  gario 
allan  ea  hamcan  proffesedig  o  wareda  y  Cristionogion,  y.byddent  drwy 
hyny  yn  bwgwth  Gaercystenyn.  Gyda  galla  a  dyfalbarhâd  teilwng  o 
achos  gwell,  ymdrechid  ymhob  modd  gynhyrfa  nwyd  ryfelgar  y  bobl. 
Pe  cawsai  y  Llywodraeth  gyfran  helaeth  o'r  boblogaeth  o'i  phlaid,  mae 
yn  sicr  y  bnasai  yn  cyhoeddi  rhyfel.  Mae  lle  i  greda  ein  bod  wedi  ein 
hachab  rai  gweiüiiaa  pan  ar  gymeryd  cam  dinystriol.  Ysgrifenodd  Mr. 
Carlyle  ly thyr  nodweddiadol  i*r  Times  yn  sicrhâa  f od'  yn  mryd  ein  mir- 
aeulous  Premier  wneyd  rhy  wbeth  a  fyddai  yr  nn  peth  a  chyhoeddi  rhyfel. 
Sicrhâodd  mai  nid  haera  ar  antar  yr  ydoedd.  Mae*n  sicr  na  faasai 
Garlyle,  gwr  sjrdd  wedi  arfer  pwyso  tystiolaethaa,  yn  dyweyd  hyn  heb 
fod  ganddo  seiliáa  digonoL  Gwnaeth  ei  waith  yn  dadgaddio  yr  amcan 
y  tro  hwn  lawer  tnag  at  ei  ddyrysa.  Ond  tra  yr  oedd  y  Weinyddiaeth 
a'i  chanlynwyr  yn  bwriada  drwg,  beth  a  wnai  arweinwyr  swyddogol  y 
blaid  Byddfrydig  ?  Beth  a  wnai  Mr.  Forster,  yr  hwn  a  anfonwyd  i'r 
Senedd  gan  bleidleisian  Toryaidd  ?  Mr  Lowe,  yr  hwn  ni  feddyliodd  ei 
elyn  penaf  am  ei  gyhaddo  o  greda  anrhy w  beth  ?  Arglwydd  Harting- 
ton  ? — wel,  ni  ddywedwn  ddim  am  dano  ef  heblaw  fod  hyny  0  sylwedd 
sydd  ynddo  o'i  le  yn  hollol  yn  y  fan  lle  y  mae.  Dyma  y  bobl  a  alwai  y 
Spectator  yn  *«  Bhyddf rydwyr  glasdwraidd."  Eisteddai  y  gwỳr  grymns 
hyn  yn  ea  Ueoedd  anrhydeddas,  mewn  modd  diamddiffyn,  gan  geisio 
dyfaln  beth  a  ddygwyddai  nesaf.  Yn  ea  ffordd  ea  hanain  yr  oeddynt 
yn  benderfynol  o  beidio  cynnorthwyo  Twrci ;  ac  yr  oeddynt  yr  nn  mor 
bendertynol  o  beidio  cynnorthwyo  y  Cristionogion.  Baasai  yn  dda 
ganddynt  i  ryw  Alla  benderfyna  y  Cwestiwn  Dwyreiniol ;  ond  ni  fynent 
i  Loegr  gyflfwrdd  âg  ef.  Wedi  dysgwyl  yn  hir  i'r  arweinwyr  hyn  symnd 
ymlaen,  a  hwythaa  yn  metha  gwybod  sut  i  symad  cam,  daeth  y  gwir 
arweinydd  allan,  a  chafodd  gefnogaeth  wresog  gan  ddynion  f el  Chamber- 
lain  a  Gonrtney,  arweinwyr  y  blaid  Ryddfrydig  yn  y  dyfodol,  ni  a  obeith- 
iwn.  Ni  iyddai  ond  ffolineb  gwneyd  ychydig  sylwadan  ar  y  ddadl  yn  7 
Tŷ  ar  7  Gwestiwn  Dw^reiniol,  oblegid  7  mae  7n  haedda  ertb^gl  ^fan 


db2  bri.WAI>AÜ    AK    Y    O^^tílLWS    1/W1UKÌ.  lOL. 

iddi  ei  hnn.  Gwnaeth  y  ddadl  hon,  ac  yn  enwedig  y  brwdirydedd 
eyffi'edinol  a'i  blaenorai  dros  y  wlad,  yn  eglur  i  Ewrop,  fel  y  dywedodd 
Mr,  Gladstone  yn  Birmingham,  nad  ydyw  y  Lly wodraeth  bresennol  yn 
cynnrychiali  bain  a  theimlad  y  deymas  ar  y  cwestiwn  hwn.  A  chafodd 
y  ddadl  effiiith  ragoroi  ar  drigolion  y  wlad  hon.  Bydd  yn  anhaws  i'r 
Weinyddiaeth  ein  tynn  i  ryíel  ar  ol  i'r  fath  olenni  tanbaid  dy wynn  ar  y 
pwnc.  Nis  gellir  prisio  gwasanaeth  Mr.  Gladstone  yn  y  cyfwng  hwn. 
Yr  oedd  yn  bryd  iddo  leíarn.  Tarawodd  Punch  yr  hoel  ar  ei  pben 
mewn  eartoon  a  ymddangosodd  yn  ddiweddar.  Geir  darlnn  o  long  ac 
oddìtani  y  geiriau  **Too  hard  A — Port(e)!*'  Wrth  y  Uyw  y  mae 
Arglwydd  Derby.  Ychydig  bellder  oddiwrtho  y  mae  Mr.  Gladstone»  ac 
yn  ei  gyfarch  ef  yn  y  geiriau  canlynol  y  mae  John  Bull: — **Mr,  Buü: 
Qaite  right,  William !  It  was  a  case  ior  speaking  to  *  the  man  at  the 
wheel/" 

Ond  er  íod  y  gŵr  sydd  wrth  y  Uyw  wedi  ei  rybnddio,  nid  ydym  eto 
allan  o  berygl.  Ar  ol  gohiriad  y  Senedd  bydd  y  Weinyddiaeth  yn  fwy 
at  ei  rhyddid.    Dyhd  y  wlad  gadw  llygad  gwyliadwros  ami. 


m. 

Gwaith  proffesedig  y  Llywodraeth  drwy  y  misoedd  diweddaf  oedd 
gofaln  am  fìiddiannaa  Prydeinig.  Os  dywedid  wrthynt  fod  cyfiawnder 
a  dynoliaeth  yn  galw  amynt  wneyd  hyn  nea  y  Uall,  yr  ateb  a  fyddai 
mai  ea  gwaith  neiUduol  hwy  oedd  gwyUo  dros  faddiannau  y  wlad  hon. 
Yr  unig  gwestiwn  a  gymerid  i  ystyriaeth  ganddynt  ydoedd,  Beth  sydd 
fwyaf  manteisìol  i  ni  ?  Mawr  y  cablu  a  fa  ac  y  sydd  ar  Mr.  Gladstone, 
o  herwydd  ei  fod,  medd  ei  wrthwynebwyr,  yn  meddwl  am  y  Cristionog- 
ion  yn  y  Dwyrain  yn  gyntaf  a  Lloegr  yn  aü.  Ond  y  gwirionedd  ydyw 
y  mae  y  Llywodraeth  breseníiol  wedi  anmharu  buddianau  Prydeinig  yn 
ddirfawr.  Gwnaeth  Ewssia  bob  peth  a  aUai  i  gael  gan  y  wlad  hon 
gydweithredu  â  hi  yn  ei  hymdrech  i  wneyd  cyflwr  y  Cristionogion  yn 
Twrci  ryw  gymaint  yn  fwy  goddefol.  Dangosodd  y  fath  amynedd  a 
goddefgarwch  fel  yr  enniUodd  ymddiried  Uywodraethau  y  Cyfandir  yn 
gyfifredinol.  Ar  yr  nn  pryd  rhoddai  ar  ddeaU  ei  bod  yn  benderfynol  o 
fŷnu  cael  ei  hamcan.  Dywedai  fod  yn  rhaid  cael  diwygiad  yn  î'wrci, 
ac  mai  dymunol  oedd  i  Ewrop  yn  unedig  ei  hawUo ;  ond  os  na  wnai 
Ewrop  hyny,  ei  bod  hi  yn  rhwym  o  wneyd.  Ni  adawodd  i  gysgod 
ammheuaeth  orphwys  ar  y  mater  o  gwbl.  Yn  awr,  y  cwestiwn  i  Lyw- 
odraeth  Lloegr  i'w  ystyried  ydoedd,  A  all  Twrci  wrthsefyU  Bwssia? 
Os  gaU,  gadawer  iddynt  ymladd  hyd  nes  y  byddont  wedi  nychu  eu 
gilydd,  ac  yna  bydd  yn  hawdd  penderfynu  eu  hymrafael.  Ond  os  ydyw 
Bwssia  ei  hunan  yn  ddigon  cref  i  lèthu  Twrci,  yna  fifolineb  hoUol  ydyw 
rhoddi  esgns  iddi  dros  wneyd  hyny.  Os  oedd  yr  hyn  a  hawUai  Bwssia 
yn  gjûawn,  ac  os  oedd  hi  wedì  penderíynu  mynu  ei  gael,  ac  yn  ddigon 
cref  ì  gario  ei  phenderfyniad  allan,  yna  dyledswydd  eglur  y  Llywodraeth 
oedd  gofalu  ei  bod  yn  ei  gael  yn  y  fath  fodd  fel  ag  i  beidio  niweìdio 
buddiannau  y  wlad  hon.  Dywedir  Uawer  y  dyddiau  hyn  am  ormes 
Bwssia.  Nid  ydym  am  geisìo  ei  chyâawnhâu ;  cyflawnodd  weithied- 
oedd  erchyU  yn  Poland  a  Síberìa.    Y  mae  y  damodiad  a  roea  trafnoddwr 


STLWADAO   AB  T   OWESTIWN   DWTBEINIOL.  883 

Fírengìg»  tna  dechreu  y  ganrif  bresennol,  o'i  Ujwodraeth  yn  gywir  eìo, 
seí  d0spoiism  tempêr^d  hy  oíaassincUion.  Ond  os  ydyw  Bwssia  mor 
ddrwg  ag  y  myn  y  Geidwadwyr  i  ni  gredn  ei  bod,  mwyaf  oU  oedd  dyled- 
gwydd  y  Llywodraeth  i  beidio  gorfodi  y  Seryiaid,  Bulgariaid»  &c.,  i'w 
taáa  ea  honain  i'w  breichian.  Os  oes  ganddi  gynllnniaa  nohelgeisiol, 
y  mae  yn  cael  mantais  ragorol  i'w  cario  allan.  Oyn  pen  hir  bydd 
Twrci  wedi  ei  gorchfygu,  ac  yna  daw  yr  amser  i  ranu  yr  yspail.  Ond 
pa  lais  a  all  Lloegr  ddysgwyl  ei  gael  yn  y  mater  ?  Ni  synem  pe  cly wem 
yn  fuan  fod  Bwssia  a  Twrci  wedi  dyfod  i  gyd-ddealltwriaeth  heb  ofalu 
dim  am  fuddiannau  Prydeinig.  Ond  a  chaniatâu  y  parhâ  y  Twrc  i  ym- 
ladd  hyd  y  diwedd,  nid  ydyw  yn  debyg  y  teimla  Bwssia  fod  galwad  ami 
gymeryd  i  ystyriaeth  fanteision  y  Gallu  a  wnaeth  y  rhyfel  yn  anghen- 
rheidiol.  Fe  buasem  wedi  ymuno  mewn  ysbryd  cyfeillgar  â'r  Galhi- 
oedd  eraiU  i  hawlio  sicrwydd  gan  y  Sultan  am  ddiwygiadau  anghen- 
rheidiol,  gaUasem  attal  Èwssia  rhag  gwneyd  yr  hyn  a  fuasai  yn 
anfanteisiol  i  ni ;  ond  gan  ein  bod  wedi  gwrthod  uno,  ac  mewn  effaith 
wedi  gorfodi  Bwssia  i  ymgymeryd  â'r  gwaith  ei  hunan,  mae  yn  sicr  y 
bydd  y  trefniant  a  wneir  yn  dra  gwahanol  i'r  hyn  a  fuasem  yn  ei 
ewyllysio.  Gofala  Bwssia  am  beidio  gwneyd  dim  i  dramgwyddo 
Awstria  a  Germany.  Mae  yn  debyg  y  bydd  yn  dra  hunanymwadol  yn 
Ewrop,  ond  y  myn  dâl  da  yn  Asia.  Bydd  hyn  yn  ofidus  os  nad  yn 
beryglus  i  Loegr ;  ond  ni  effeithia  ar  un  Gallu  Ewropeaidd  arall.  Gaiff 
Bwssia  wneyd  fel  y  myn  yn  Asia  gan  AUuoedd  y  Gyfandir,  ao  nis  gaU 
Lloegr  ei  rhwystro  i  wneyd  fel  y  gwel  yn  oreu.  I  hyn  y  mae  y  wlad- 
lywiaeth  oedd  i  gymeryd  y  fath  ofal  am  British  interests  wedi  ein  har- 
wain.  Y  mae  y  Weinyddiaeth  wedi  gwneyd  y  Bulgariaid,  Seryiaid, 
Bosniaid,  a  Herzegoyiniaid  yn  elynion  i  ni;  wedi  fforfifetio  cydym- 
deìmlad  a  chydweithrediad  y  Galluoedd  mawrion  eraill;  wedi  rhoddi 
gwell  cyâeusdra  i  Bwssia  nag  y  meiddiodd  Al6xander  a  Gortschakoff 
obeithio  ei  gael  i  ymgadamhâu  yn  y  lleoedd  yr  oedd  yn  fwyaf  agored  i 
ymosodiadau  oddiwrth  elynion,  ac  i  wneyd  enw  iddi  ei  hun  a  gyrhaedda 
mor  bell  ag  India;  ac  y  mae  wedi  gwneyd  hyn  i  gyd  wrth  amddiffyn 
British  interests. 

Y  mae  braidd  yn  fuan  i  geisio  dyfalu  pa  dreíhiant  a  wneir  yn  y 
diwedd.  Mewn  Ilythyr  i'r  Times,  dywed  E.  H. — gohebydd  y  rhoddir 
Ue  pwysig  iddo  yn  y  newyddiadur  hwnw  bob  amser — fod  yn  debyg  mai 
Boumania  a  gaiff  Bulgaria  a  rhan  o  Boumelia.  Gaiff  Italy  Dalmatia 
gyda  Trieste.  Bhoddir  porthladd  neu  ddau  ar  yr  Adriatic  i  Monte- 
negro.  Gaiff  Groeg  chwareu  teg  am  y  tro  Cyntaf  gydag  Albania, 
Thrace,  a  Macedonia ;  *'  tra  y  meddianna  Rwssia  Asia  Leiaf  o  Batonm 
hyd  ddyffrynoedd  Troy,  mor  bell  o  leiaf  ag  i  ryddhâu  y  Môr  Du,  ac  i 
wneyd  nnrhyw  AUu  a  aU  gymeryd  meddiant  am  dymmor  o  Gaer- 
cystenyn  yn  gymydog  diberygl."  Os  caiff  Bwssia  y  fath  ychwanegiad 
pwysig  at  ei  thiriogaeth,  mae  yn  debyg  na  fyddai  ganddi  nemawr  wrth- 
wynebiad  i  Loegr  gael  yr  Aipht.  Mae  rhai  dynion  craff  yn  barnu  y 
bydd  y  faner  Brydeinig  oyn  pen  hir  yn  chwyfio  ar  ben  *«  tŷ  y  caethiwed," 


NODIADAÜ   liLENYDDOL. 

Lictum  wn  Wüẁ  PhOoìogy.  By  John  BHTfl^  M.A^  Late  Fèllow  of  Merton 
OoILi  Osfordy  Perpetaal  Member  of  the  PaiÌB  Philolog^cal  Sodety.  Lomdoii : 
Träbner  &  Ca 

^  A  wiLAiST  tì  ŵr  dles^eiilaB  jn  ei  orchwyl  ?  efe  a  saìf  ger  bion  brenliliioedây 
ac  ni  saif  ger  bron  rhai  iseLradd."  Mae  yn  llawen  iawn  genym  longyfárch  eîn 
cydwladwr  gallaog  a  djsgedig,  Mr.  Bhys,  ar  ei  dderchafiad  diweddar  i  fod  yn 
Broffeswr  yn  Mhnf  jsgol  Rhydjchain.  Fe  wnelai  ein  darllenwyr  ieaaìncy  aydd 
fel  hwnw  cynt  "  rhwng  Soiah  ac  Estaol "  yn  teimlo  ea  bod  jn  cael  ea  cynhyifa 
gan  yBbrYd  nerth,  yn  dda  gymeryd  calon  oddiwrth  ei  hanoB,  a  phendeifyna  fod 
pa  beth  Dynag  j  dewisent  osod  ea  biyd  amo,  ac  na  thybient  yn  oimod  er  ú 
iwyn 

To  scom  delight  and  liye  laborìoos  daySÿ 

yn  dra  thebyg  o  f od  o  f ewn  ea  cyrhaedd.  Y  mae  Mr.  Bhys  er  ys  Uawer  o 
amfiei  wedi  dchL  yn  gweithio  yn  ddiwyd  ^da'i  ymchwiliadaa  ieithyddoly  ac  er 
fod  ganddo  ar  ei  law  ei  ys  blyiiyddoedd  oellach  lawei  o  ofal  a  thiafferüi  fel 
Aiofygwi  Ysgolion,  y  mae  wedi  Ilwjrddo,  trwy  gadw  ei  nod  yn  sefydlog  o  flaen 
ei  lygaid,  i  wneyd  Úawer  iawn  o  waith ;  ac  mewn  ieithyddiaeth  Geltíg,  yn  neill- 
daoly  fe'i  cydnabyddir  yn  Ewiop  yn  awdordod  acheL  Yi  oedd  ysgolheieion  yn 
ediych  yn  nataiiol  ato  e^  pan  sonid  am  sefydla  Pioffeswiiaeth  Gf^tig  yn 
Bhydychain,  fel  gŵr  tia  chymhwys  i'w  llanw.  GaUasai  ymddangosiad  y  gyfrol 
hon  wasanaetha  fel  piawf  o'i  gymhwysdei  i'i  íáth  le ;  ond  mae  yn  dda  genym 
fod  y  cymeiiad  a  ennillasai  yp.  meddwl  y  ihai  mwyaf  cymhwys  i  f amn,  y  ûith, 
fel  y  penodwyd  ef  i'i  gadair  cyn  i'r  gyfrol  ddyfod  allan.  Mae  3m  ddiaa  y 
teinuir  hi  o  werth  mawr  gan  y  ihai  gaìff  y  fraint  o  astadio  dan  Proffeswi  Bhys^ 
fel  arweiniad  hylaw  a  rhagorol  i'w  hefrydian.  Ac  y  mae  mor  sicr  a  hyny  y 
bydd  ILiwer  sydd  yn  y  deymas  hon  ac  ai  y  Cyfandii  yn  llafarìo  gyda  y  wydd- 
oniaeth  bwysig  o  leitnyddiaeth  Gymharìaethol  yn  diolch  am  y  gy&ol  fel  cyf- 
laniad  tia  gweithfáwi  taag  at  feistiolì  gweis  nad  ydjrs  ond  er  toa  dechreaad  y 
ganrìf  hon  wedi  dechreu  ei  hastadio,  ond  y  teimlir  ei  bod  cyn  bo  hii  yn  dia 
mebyg  o  arwain  i  gaffaeliadaa  mawrìon.  Nid  oedd  dim  ter^  ar  y  dychymyg- 
ion  a  naifìd  yn  y  oyddian  cynt  am  diefia  y  greadigaeth ;  ac  ei  nad  oedd  UeÌBÌaa 
Eeplei  a  GaÜleo  ond  eiddil  iawn  i  gyiarfod  â  ihyfeithwy  y  ihagfamaa  a  godid 
yn  ea  heibyn,  ei  hyny  yi  oedd  yi  egwyddorìon  yi  oeddynt  hwy  wedi  ea  eael 
allan  ya  medda  neith  a  by wyd  nad  oedd  y  dychymysion  a'i  ihagfamaa  yn 
gwybod  dim  am  danynt ;  ac  eibyn  hyn  y  maent  wedi  ihoddi  i'i  bydy  yn  Ue  y 
dychymygion  dideifyn  am  dre&  y  rhod,  y  trysoi  anmhiÌBÌadwy  o  wybodaeto. 
Yi  nn  modd  y  mae  y  myiddiwn  aychymygion  sydd  trwj  yr  oesoedd  wedi  cael 
en  deibyn  moi  baichns  gan  y  byd  dysgäig  ai  gwestiynaa  Ìeithyddol,  wedi 
gwneathai  iddynt  en  hanaìn  le  mawr,  a  gaUai  ymddangos  yn  dia  rhyfygas  Ì 
neb  f eddwl  am  en  dibrìsio ;  ond  mae  yn  gwbl  amlwg  f od  y  doU  piesennol  o 
lafarìo  yn  y  maes  hwn,  sef  ti¥^  gymhwyso  ato,  fel  yi  hawHai  Leibnita,  yi  on 
ymchwüiad  ag  a  loddii  i'i  gwyddorìon  eraiU,  yn  ihwym  o  fod  yn  Uawer  mwy 
ffrwythlawn  a  baddioL  Ai  yi  an  pryd,  fe  aÚesid  hyd  yn  bai  ddiweddai  ofyn  i 
wŷr  fel  Bopp  a  Grìmm,  ac  mewn  ffordd  a  wnelsai  yn  ddigon  anhawdd  ihoddi 
atebiad  i'i  cwestiwn,  Aì  mwy  ydych  chwi  na  Scaligei  a  Bentìey  ?  Ae  i 
Latham  a  Max  MüUer,  Ai  mwy  chwi  na  Di.  Samael  Jolmson  a  Home  TootB,  a 
gydnabyddii  fel  yi  awdaidodan  achaf  ?  Ac  yn  awi  ni  fyddai  iyfedd  yn  y  byd 
pe  teimlai  rhai  Cymiy  zelog  ar  en  calon  ofyn  i  Mr.  John  Bhys,  Ai  mwy  wyt  ti 
na  Dr.  W.  O.  Paghe,  a  Dr.  John  Dayies  o  FaUwyd,  y  rhai  oeddynt  yn  gwybod 
y  dirgeUon  oll,  ac  ydynt  wedi  profi  fod  yr  iaith  Gymraeg  yn  ffyfoethog  a 
eogoneddas  yn  anad  ymion  yi  on  iaith  araU  a  leferii  gan  ddynouyw  ?  Sot 
Dynag,  y  mae  gan  y  gwŷr  hyn  a'a  cyffelyb  egwyddor  i  fyned  ymlaen  withi,  a 
gallant  wybod  yn  beiffùth  beth  y  maent  yn  geiâo  wneydy  ac  adnabod  yn 


NODIADAU  LLEMTDbOL.  386 

ddilyB  raahjw  ychwanegiad  a  allent  ennill  at  swm  ein  gwybodaeth.  Mae  en 
llafnT,  bid  ncr,  yn  Uawer  mwy  diymhongar  nas  eiddo  y  bobl  ddewr  sydd  gyda'r 
íath  asbri  yn  cael  esboniadau  ysblenydd  ar  bob  anhawsder  allan  o  ^'dd^der- 
oedd  en  hymwybyddiaeth"  ea  hunain.  ^Y  mae  geiriadoron  O'Reilly  ac 
Owen,"  ebe  GliLck,  .*'  megys  wedi  en  gwneyd  yn  on  pwrpas  er  mwyn  ffolineban 
y  Celtomaniaid.  Gallanl^  drwy  en  cymhorth,  egloro  geirian  ac  enwan  pob  iaith 
adnabyddus."  Gallasai  Uawer  nn  o'r  gwŷr  rhagorol  hyn  wneyd  na  ŵyr 
faint  0  greadigaethan,  tra  y  bnasai  Newton  yn  boddloni  ei  hun  eyda  solwg  ar 
nn  broblem.  Ond  ẁedi'r  cwb],  y  mae  nn  Newton  yn  fwy  o  werth  na  llawer  o 
wŷr  enwog  byd  y  dych^ygìon.  Ac  y  mae  y  Uaf or  dwys  a  dygn  mewn  olrhain 
hanes  Uyl£yrenaa  a  geiriau,  a  cbeisio  yspio  i'r  gwaith  a  gymerai  le  yn  ffurfiad 
yr  iaith  a'i  dadblygiad  i'w  sefyUfa  bresennol— er  mor  ddystaw  a  dmod,  ac  fe 
aUai  anghydnaws, — ^yn  rhwym  o  fod  yn  fwy  gwerth&wr  yn  y  diwedd  nag 
unrhyw  swm  o  ys^enu  ardderchog  mewn  fifòrdd  o  brofì  gwreiddiolder  yr  iaith 
Gymraes,  neu  y  sicrwydd  diammheuol  mai  hi  ydoedd  yr  iaith  a  leferid  yn 
EdeiL  Mae  cyffras  yr  leithoedd  sydd  yn  perthyn  i'r  gwáhanol  iaith-deuluoedd 
erbyn  hyn  wedi  dvfod  yn  eitlìaf  amlwg;  ac  y  mae  ^deddfau  Grimm"  o 
berthynas  i  gyfaewidiad  y  Uythyrenau  yr  un  modd  beUach  yn  ddiammheuol. 
Wrth  weithio  yn  ddyfal  yn  ol  y  wybodaeti^  sydd  eisoes  wecu  ei  chyrhaeddyd, 
ar  y  defnyddiau  sydd  wrth  eu  Uaw,  gaU  ysgoUieigion  ^haeddyd  Uawer  o 
wy bodaeth  werthfawr,  ac  enniU  golygiadau  ddaw  yn  fwyiwy  cUr  am  sefyUfa 
pethau  cyn  ymraniad  y  cangen-ieithoedd ;  'ie,  nid  ydyw  yn  anmhosibl  na  cheir 
goleuni  ar  ymadferth  cyntaf  dyn  ar  le£aru,  a  iaith  gynhenid  dynolryw,  heblaw 
y  wybodaeth  ëang  a  enniUir  megys  yn  anuniongyrchol  am  hanes  y  meddwl 
dynol.  Ac  fel  un  sydd  wedi  profi  ei  gymhwysder  i  ychwanegu  yn  y  pethau 
hyn  at  wybodaeth  y  byd,  ac  yn  awr  wedî  ei  oeod  yn  y  sefyUfa  fwyaf  manteisiol 
i  ddilyn  ei  ymchwilíadau,  yr  ydym  o  galon  yn  dymuno  hir  oes  a  Uawer 
o  Iwyddiant  i'n  cydwlad?rr,  Proffeswr  Rhys. 

The  Màbinogion.  From  the  WeUh  of  the  Llyfir  Coch  o  Hergest  (The  Bed  Book 
of  Hergest)  in  the  Library  of  Jesus  College,  Oxford.  Translated,  with  Notee, 
by  Lady  Charlotte  Guest.    London :  Bemard  Qaarritch,  HccadiUy. 

Y  MAS  Arglwyddes  Charlotte  Guest  wedi  ^wneyd  gwasanaeth  gwerthfawr  iawn 
trwy  ^^eithu  ỳ  chwedlau  deniadol  hyn  i'r  iaith  Saeson^.  Cyhoeddwyd  ei 
chyffeithiad  y  tro  cyntaf  rhyw  ddeunaw  mlynedd  ar  hugain  yn  ol,  ac  y  mae 
bellach  wedi  hen  ddyfod  yn  adnabyddus  yn  y  deymas  hon  ac  ar  y  C^fandir. 

Y  mae  IdyU  of  the  Kvng  gan  Tennyson,  y  rhai  sydd  yn  sylfaenedig  ar  y 
Mabinoeion,  wedi  ëangu  yn  &wr  erbyn  hyn  y  dyddordeb  a  deimUr  ynddynt 
Ac  i  gyiarfod  â'r  awydd  a  deimlir  i  ymgydiiabyddu  yn  fwy  â  hwynt,  y  mae  yr 
argraffiad  newydd  ^sblenydd  yma  o  honynt  wedi  ei  gyhoeddL  Fe  deimla 
ysgolheigion  Cÿmreig  yn  chwith  am  ffurf  wreiddiol  y  Mabinogion,  fel  a  geid  yn 
yr  argraffiad  cyntaf,  ynghydag  am  y  dyfyniadau  Cymreig  tra  dyddorol  a  wnelai 
yr  Aiglwyddes  yn  ei  nodiadau  galíuog  a  dysgedig.  Ond  mae  yn  debyg  fod  y 
&;waitn,  fel  y  mae,  yn  fwy  cyfaddas  i  líaws  sydd  yn  fwy  awyddus  am  y  pleser  o 
fWynhftu  y  rhamantau  nag  am  eu  hastudio  yn  yr  iaith  Gymraeg.    I  eäydwyn 

Sfodd  bynag,  y  mae  eu  cael  yn  eu  Cymraeg  cysefin  yn  anhebgoroL  Syniad 
pus  oedd  meddwl  am  eu  cyfieithu  i  Gymraeg  diweddaj:.  Bydd  yn  dda  genym 
eu  gweled  feUy  .yn  y  Uyfr  y  mae  Mr.  Focdkes  o  Liyerpool  er  ys  cryn  dro  bellach 
yn  son  am  ei  gyhoeddL  Dylent  gael  eu  gosod  o  fewn  cyrhaedd  darUenwyr 
Cynirei^,  yn  gystal  a  darllenwTr  Seisonig  y  dyddiau  hyn ;  er  y  gobeithiwn  na 
wneir  diin  mwy  o  gyfnewidiad  yn  eu  Cymraeg  nag  a  fydd  yn  smhebgorol  i'w 
cwneyd  yn  ddealladwy.  Y  mae  cyfieithìad  Arglwyddes  Guest  yn  dda  dros 
ben.  Y  mae  hi  wedi  Uwyddo  mewn  modd  tra  n^duol,  ar  y  naiU  law,  i  sicr- 
hâu  cywirdeU  ac  ar  y  Uaw  andl,  yn  Uawnder  ei  chydymdeimlad  fig  ysbryd  y 
rhamantan,  al  diwylliad  nchel  ei  nmian»  i' w  gosod  mewn  Saesoneg  mor  naturìol 
«  dorllenadwy  a  phe  buaaent  wedi  ^yfá  yn  yr  iaith  hono.    Mae  y  Malnnogion 


386  MODTADAÜ  LLBMTDDOL. 

yn  hynod  o  ddifyras  i'w  dorlleii,  ac  yn  rhoddi  i  ni  Bjniad  ihagoiol  am  gymerìad 
Cyinry  mwynion  j  dyddiau  gynt.  Bid  sicr,  y  mae  cynnyrchìon  yr  hen  feiidd 
yn  fwy  hanesyddol,  ac  mae  yn  ddiammhen  eu  bod  hwy  en  honaîn  yn  yBtyiied 
ea  bod  hefyd  yn  llawer  mwy  cywrain.  Siaradent  hwy  gyda  chiyn  ddiimyg  am 
yr  Ygtorkm  a  r  Ystoriäwÿr,  ac  mae  yn  debyg  mai  iddynt  hwy  tt  ydym  yn 
ddyledoB  am  yr  enwad  Mahinogionf  wrth  yr  hyn  y  mynent  ddy^  fod  y 
ohwedlau  ffol  yma  yn  ^'bndon  i  bhínt"  (md  pe  na  foalBai  genym  ddim  ond 
cywreinrwydd  y  beiidd  i  ymddibynu  amo,  fe  foasai  eìn  syniad  am  fywyd  ein 
tadau  yn  Dur  ddiffygìoL  Nid  ydyw  yr  hen  feirdd  nemawr  byth  yn  eallii 
ymsymnd  ond  mewn  hìichram;  mae  yn  ddìan  y  buasent  yn  ei  ystTrìed  yn 
ddaroBt^mgiad  mawr  amynt  woeyd  ea  caniadau  yn  ddailuniau  o  fywyd  a  siaEad 
cyffredin  eu  cydwladwyr.  Ac  mae  ya  sicr  fod  yr  hen  Gymry,  chwedl  Gildas, 
yn  ''bobl  rydd,  lawen,  a  ffraeth,  ac  yn  neillduol  hoff  o  gerddorìaeth."  Ae  yr 
ydym  yn  y  Mabinogion  yn  cael  engreifftiau  teg  o'r  chwedbu  dyddan  a  adroddid 
ar  y  gwleddoedd  a  rhwng  y  caniadau  yn  imialasau  y  tywysogion.  Mae  yn 
ddiau  fod  amr^w  o  honynt  yn  dyffant  canrifoedd.  Nid  oedd  Aithur  yn  y 
chweched  gannf  ond  tywysog  lled  gyffredin  ;  erbyn  yr  wythfed  yr  ydoedd  wem 
dyfod  yn  y  chwedlau  yn  rhyfelwr  arddercho^ ;  ao  erbyn  y  ddenad^ed,  pan 
mae  yn  debyg  y  dechreuwyd  ysgrifenu  y  Msbmogion,  yr  ydoedd  wedi  dyfod  yn 
ymherawdwr  y  byd.  Ond  yn  y  cyfán,  pa  un  bynag  ai  yn  y  chwedlau  ArÜinr- 
aidd,  y  rhai  sydd  yn  dwyn  mwy  o  ddelw  chimíry  y  Cy&ndir,  ai  yn  y  rhai 
boreuach,  sydd  o  nodwedd  fw^  Cymreig,  ac  yn  fwy  ayledus  am  eu  campau  i 
wyrthiau  swyn  nag  i  orchestion  aifau,  y  mae  eu  hadlewyrchiad  o  feddwl  ac 
ysbryd  a  moesau  yr  hen  Gymry  da  a  yinhyfrydent  yn  gymaint  ynddynt  yn 
werthfawr a thra dymunoL  Y  maent  yn  fynych  yn fwybaiddonol na n  hen 
&rddoniaetìì,  ac  yn  anadlu  ysbryd  sydd  yn  Úawn  o  burdeb  a  glewder. 


Y  Oymmrodor,  emòodying  the  Trcmsaetions  of  the  CyrMn/rodorion  Society  of 
London,  etc  Edited  by  the  Bey.  Bobert  Jones,  B.A.,  Yicar  of  All  Samt^ 
Botherídthe. 

A  Dictionary  in  Englyshe  emd  Welthe.  By  Williah  Salebbübt.  Parts  L,  II. 
Printed  for  the  Cymmrodorion  Society.    1877. 


Bhwtdd  hynt  i'r  Cymmrodorion  jn  eu  hamcan  dodwiw  o  droi  eu  cenedl- 
garwch  yn  wasanaetby  a  chyhoeddi  cynìfer  ag  a  aUer  o'u  hen  ysgiilbniâdan. 
Yr  ydym  wedi  hen  gael  ein  gwala  o  siarad  g^ntog  llenorion  y  tafiamau,  y 
rhai  a  ymíoddlonent  yn  unig  ar  ^'ymffrostio  petbau  mawrion."  Nid  ydyw  y 
Gymdeithas  newydd  hon  eto  wedi  gwneyd  rhy w  lawer ;  ond  y  mae  yn  addaw 
yn  dda,  a  gallem  feddwl  nad  ydy w  yn  annhebyg  o  gwblhâu  cryn  lawer  o^ 
gwasanaeth  y  proffesa  ei  bod  yn  nanfodi  er  ei  fwyn.  Da  genym  weled  ei  bod 
yn  penderfynu  gwasanaethu  y  Cymry  fel  y  cyfryw,  gan  ochel  yn  wyliad- 
wrus  y  creigiau  ag  y  mae  ein  rhagfamau  sectol,  ysywaeth^  wedi  wneyd  mor 
beryglus  i  bob  amcanion  cenedlaethol.  Yr  oedd  y  Deon  Stanley  yn  ddiweddar 
yn  dangos  yn  bur  amlwg  fod  ein  Crìstionogaeth  yn  ddlgon  ëang  i  ni  oll 
addysgu  ei  ffeithiau  a'i  gwirioneddau  mawrion  yn  ein  hysgolion  dyddiol,  a 
hyny  neb  hyd  yn  nod  gyffwrdd  ft'n  neillduolion  enwadol ;  ac  fod  y  pethan 
yr  ydym  yn  cytuno  amynt  yn  fil  mwy  eu  pwysa'u  gwerth  na'r  pethau  gyda 
golwg  ar  oa  rai  yr  ydym  yn  gwahanìaethu.  Mae  yn  debys  nad  oes  nemawr 
neb  o'n  darllenwyr  a  ammheuaì  gywirdeb  y  golygiad  hwn  gyoa  golwg  ar  waith 
ein  hysgolion ;  ond  mae  yn  sicr  íod  y  maes  a  gymerir  gan  y  Cymmrodorion  yn 
ddigon  ëang  i  bawb,  ac  y  mae  yn  dda  genym  weled  cynifer  o  Gymry  paichns 
wedi  cydgyfarfod  amo.  Ymddeneys  fod  rhyw  amgylchiadau  yn  peri  na 
ddylid  cymeryd  y  rhifyn  cyntaf  hwn  o'r  Oyrrmrodor  fel  ençraifft  o'r  hyn 
y  Dwriedir  iddo  fod.  "Buasai  yn  hawdd  hebgor  yr  adroddiad  maith  am 
Eisteddlod  Wreiham,  yr  hwn  oedd  eisoes  yn  adnabyddus  ddigon  i  bawb  trwy 
y  newyddiaduron,  er  mwyn  rhoddi  ei  le  i  bethau  a  foasent  yn  fwy  teilwng  o 
nono.   líae  ẁ^  Mr.  ìíorúa^  gorŵyr  Uewelyn  Dda  o  Fdn,  i  Goronwy  Oweny 


NODIADAÜ  LLBNTDDOL.  387 

yn  dda  rMjorol;  felly  papyr  ein  diweddar  gyfaill  anwyl,  loan  Pedr,  ár  y 
Geiiynaa  Oymreig ;  aT  eiddo  Profireswr  Badler  On  Natwral  History  Mutewiu, 
Mae  j  Bjlw  ar  j  BiifjBgol  i  Gymro  mewn  ysbiyd  rhagorol ;  a  da  cael  ychydig  o 
haneB  yr  hen  Gymmrodorion.  Ond  dyBgwyuwn  yn  arMnig  gael  yn  y  OyTfìmroaor^ 
yn  ychwanegol  at  bapyran  da  yn  dwyn  perthynas  â  deräuifìad  y  Oymry  yn  y 
dyddian  hyn,  yr  hen  gynn^rrcmon  hyny  o  eiddo  ein  tadau  sydd  yn  gorwedd  o 
amgylch  yn  y  fath  helaethrwyddy  ond  eto  naill  ai  heb  erioed  eu  haigraffici,  nen 
wecu  hen  fyned  allan  o  argra£  Mae  Geinadur  SalesbuiY,  y  gwaith  cyntaf  o'r 
fatfa,  chwedl  yntau,  yr  amcanwyd  ei  wneathor^  yn  hynod  o  ddyddoroL  Dygir 
ef  allan  yn  gwbl  yr  an  fath  a'r  argraffiad  gwreiddiol,  yr  hwn  a  gyflwynid 
**To  the  mooet  yictorioase  &  Redowbtede  prince  Henry  theyght  by  the  Grace 
of  God  kynge  o£  Englande,  Fraance  and  Irelande  defender  of  the  faythe  And 
of  the  Oharche  of  Englande  and  aÌBO  of  Irelande  in  erthe  the  Bnpreme  Hedde.'* 
Ar  yr  un  p^d  nid  ydym  ni  yn  galla  gweled  ei  fod  o  fawr  o  ddyben  cyhoeddi 
gwaith  o'r  fáth  mewn  ffordd  sydd  yn  rhwym  o  fod  mor  gostas.  Baasai  ta 
dalen  o  fac  simiU  yn  ddigon  i  roddi  ar  ddeiJl  pa  fath  oedd  yr  argraffiad 
gwreiddioL  Ymddengys  i  ni  y  byddsd  yn  ddoeth  i  bwyllgor  y  Oymmrodorion 
fod  yn  fwy  amynedd^ar  gyda  golwg  ar  gyhoeddi  ^  Transactions "  nes  hod 
^ddynt  y  cyfnrw  bethaa  i'w  cyhoeddi ;  ac  wrth  gyhoeddi  yr  hen  ysgrifen- 
ladaa,  j  dylent  &ddwl  llawer  mwy  am  g^aríod  amgylchiadaa  efrydwyty  j  rhai 
a  wnaent  y  defnydd  gorea  o  honynt,  ac  nid  astadio  yn  nnig  chwaeth  y  rhai  a 
állant  fforddio  y  rhysedd  o  aigraffîadaa  costos. 


The  Missing  Lirûc  in  Education  in  WaUs:  or  the  Meam  of  conneeting  the 
Elementary  Schools  with  the  Higher  Grade  Grammar  SchooU,  By  the  Rev. 
D.  Lewis  Lloyd,  M.A.,  Head  Master  of  Friars  School,  Bangor. 

The  Educational  Wants  of  Wales,  By  T.  M.  Williams,  RA.,  Inspector  of 
Schools  ander  the  London  School  Board ;  being  a  Paper  read  before  the 
Oynunrodorion  Society,  at  the  Freemasons'  Tayem,  London,  on  Taesday, 
February  20,  1877  ;  the  Rev.  Mark  Pattison,  B.D.,  Rector  of  Lincoln 
OoUege,  O^ford,  in  the  Ohair. 

Mae  yn  dda  genym  weled  cyhoeddi  y  ddau  bamphled  uchod.  Mae  Mr.  Lloyd 
wedi  galw  sylw  at  achos  y  mae  yn  gwbl  anghenrheidiol  gwneyd  rhyw  symud- 
iad  gyda  golwg  amo.  Nid  oes  i  genedl  drysor  gwerthfawrocach  na'r  ysbiydoedd 
glewion  hyny  ymysg  ei  hieuenctyd  sydd  yn  aradcuigos  gallu  ac  ymroddíad ;  ac 
y  mae  o'r  pwys  mwyaf  fod  y  rhai  hyn  yn  cael  pob  ymgeledd,  er  sicrhâu  i 
gymdeithas  yr  eithaf  o  wasanaeth  a  aUer  ddysgwyl  oddiwrthynt.  Trwy 
drugaredd,  v  mae  ein  hysgolion  elfenol  erbyn  hyn  wedi  eu  gosod  yn  nghyrhaedd 
yr  holl  boblogaeth ;  ac  er  f od  rhai  o  honynt  yn  lled  sal,  eto  y  mae  genym  achos 
i  lawenhâu  wrth  weled  achos  mawr  addysg  elfenol  wedi  ei  godi  i'r  fáth  effeith- 
iolrwydd,  ac  yn  myned  rhagddo  gyda'r  fath  nerth.  Ond  fe  ŵyr  pawb  nad  áll 
yr  ysgoUon  hyn  ddim  mynä  â'u  nysgolheigion  ymhelL  Y  mae  yn  barhâus  yn 
ddmáwT  ofid  i'w  hathrawon  weled  plant  sydd  jrn  dangos  pob  cymhwysder  i 
fyned  rhagddynt,  yn  cael  eu  cymeryd  mor  ieuainc  o  nonynt ;  ac  eraiU,  pan 


wedi  myned  trwy  gymaint  ag  a  ellir  yn  gyfleus  ei  ddysgu  iddynt  yn  ji  ýsgol- 
ion  hyn,  yn  gorfod  myned  i  ymladd  eu  brwydr  fel  y  gallont,  heb  unrhyw 
gyfleusdra  i  enniU  dim  manteision  pellacli,  pa  mor  amlwg  bynag  eu  cymhwys- 
der  i  wneyd  defiiydd  da  o  honynt.  Mae  yn  dda  genym  weled  y  fath  ymdrech 
er  rhoddi  llaw  o  gynnorthwy  i  blant  fel  njm.  T  mae  y  Couruiil  of  Education 
yn  Liverpocl,  dan  Iywyddiaeth  Mr.  Bushell,  cadeirydd  cyntaf  y  Bwrdd  Ysgol 
vn  y  dref  hono,  yn  gweithio  yn  rhagorol  iawn.  Y  mae  eisoes  nifer  da  o'r 
bechgyn  goreu  yn  yr  ysgoUon  elfenol  wedi  eu  gaUuogi  gan  y  Còwncü  i  fjmed 
am  dair  Dlynedd  i'r  College  a'r  Institute.  Ac  os  proían^  o  gystal  metel  yn  y 
sefydliadau  hyn  ag  a  wnaent  yn  yr  ysgoUon  eUenol,  mae  yn  dra  thebyg  y  cânt 
gyneuBdra  iyw  £&rdd  neu  gUydd  i  fyned  rhagdd^t  i'r  prifysgolion.  Y  mae 
gwaith  rhafi^rol  yn  yr  un  cyleiriad  yn  oael  ei.wneyd  yngl^n  ft  Bwidd  YsgoL 


S8S  NODIADAÜ  LLBNTDDOL. 

Llandain  hefyd,  yn  gystal  ag  mewn  amrp^  drefydd  eiaill.    Gofyna  Mi.  Lloyd 
pahamnad  ellid  gwneyd  rhyw  ddaipânaetli  gyffelyb  ar  gyfer  Cymm?    Nid 
oes  nn  ddadl  na  fyddai  yn  dda  iawn  cael  hyny.     Fe  fyddsii  yn  líawer  ìawn  o 
fywyd  i'r  ysgolion  elíenol  en  honain  fod  arholiad  i  edrych  ymlaen  ato,  lle  y 
g^o  Y  bechgyn  a  elent  trwyddo  yn  fwyaf  llwyddiannns  enniU  mjmediad  rhad 
i  ysgolion  uwch.    Fe  fyddai  yn  nod  i  uchelgais  gyrchu  ato,  ar  ran  yr  athrawon 
a'r  ysgolheigion  ;  ac  fe  fyddai  yn  llawer  o  gyfnerthiad  i'r  fiyrddan  a'r  Pwyll- 
fforan  yn  eu  hymdrech  i  wneyd  yr  ysgolion  hyny  yn  effeithioL    Fe  fyddai 
darpariaeth  o'r  fath  yn  llawer  o  nerth  f  r  ysgolion  grammadegol  dracheÛL    Mae 
JR  sicr  na  fydd  pob  bachgen  a  ddygwyddo  sefyll  yn  uchel  yn  arholìad  yr  ysgol-      ^ 
lon  elfenol  yn  debyg  o  gadw  ei  dir  mewn  cydymgais  uwch,  a  hjnj  gyda  bechgyn 
fydd  o'a  mebyd  wedi  cael  y  manteision  goreu  i  ddyfod  ymlaen.    Ond  fe  wna      i 
ambell  un  hyny,  ac  fe  fydd  y  cydymgaÌB  yn  fywya  i'r  cyfan.    Ac  fe  effeithiai      & 
yn  eyffelyb  drachefii  ar  y  prifysgolion.     Prin  y  mae  yn  deilwng  o  Mr.  Lloyd      ; 
gry  Dwyll  Prifysgol  Aberystwyth  mewn  ffordd  mor  ddibris.    £c  jjxm  piyd, 
rhídd  cofio  am  y  ddolen  gydiol  sydd  yn  anhebgorol  rhwng  Aberystwyth  a'r      f 
ysgolion  elfenol,  onidê  nid  äì  ein  pn'  fysgol  ei  hunan  fod  ond  ysgol  rammadegoL 
Ua  iawn  genym  ddeall  fod  yn  mryd  nifer  o  Gymry  haelionus,  y  rhai  trwy  en 
hymdrecMon  o  blaid  addysg  sydd  eisoés  wedi  gosod  eu  cenedl  dan  y  fath 
rwymau  iddynt,  ddarpar  ysgolorìaethau  o'r  fath  yma,  y  rhai  a  ddiogelo  i  bîgìon 
yr  ysgolion  elfenol  addysg  uwch,  ac  a  ryddhâo  ffordd  y  rhai  mwyaf  teilwng, 
wedi  hyny,  i  gael  perffeithio  eu  haddysg  yn  Aberystwyth.    Da  genym  welä 
Mr.  Lloyd  yn  trafod  y  cwestiwn  pwysig  sydd  o'i  flaen  mewn  ysbryd  mor 
ryddfrydig  ;  hyderwn  y  ceidw  y  peth  o  flaen  meddwl  y  wlad,  ac  y  Uwydda  cyn 
bo  hir  i  gael  ychydig  gynnorthwy  tuag  at  osod  ein  bechgyn  goreu,  nad  oes  gan 
eu  teuluoedd  ond  ychydig  foddion  at  eu  Uaw,  mewn  sefyUfa  i  brofi  eu  rhacor- 
iaetii,  ac  i  ddyfod  yn  aelodau  defnyddiol  o  gymdeithas.    A  phaham  nad  dUd 
gwneyd  cymwynas  gyffelyb  â  genethod  Cymru  ? 

Y  mae  y  Papyr  a  adarilenodd  Mr.  Williams  o  flaen  y  Cjnnmrodorîon  yn  nn 
a  ddarllenir  gan  lawer  gyda  dyddordeb  mawr.     Paham,  bondigrybwyll,  na 
chyhoeddasid  hwn  ymhlith  *^  Transactions  "  y  Cymmrodorion  ?    Nid  oes  gin 
y  gymdeithas  hono,  fe  ellid  meddwl,  ormodedd  o  bethau  o'r  fath  i  ymffrofitio 
ysddynt ;  a  gallesid  meddwl  y  buasai  papyr  o  fath  hwn  yn  cymeryd  ei  le  yn 
bur  naturiol  jrmhlith  ei  Gweithrediadau.    Pe  dygwyddasai  fod  ambell  on  o*r 
"Cymmrodonon"  yn  edrych  ar  bethau  oddiar  safle  ychydig  yn  wahanol 
i'r  tìiddo  Mr.  Williams,  ni  fuasai  perygl  iddo  ^ael  ei  ddal  jn  gyfriforam 
ei  ofyg^adau  ef ;   a  chan  iddynt  wahodd  un  o'i  allu  a'i  sefyilCa  i  draetha 
ei  olygiadau  ar  fater  mor  bwysig,  fe  allasai  fod  yn  werth  i'r  holl  danysgrifwyr 
gael  cyfleusdrá  i  ddarllen  ei  eirìau.    Mae  ei  bapyr  yn  rhoddi  adolygiad  teg  az 
hanes  yr  ymdrechion  a  wnaed  yn  Nghymru  o  bíaid  addysg ;  dengys  hefyd  yn 
Ued  gyflawn  beth  ydyw  sefyllfa  addysg  yn  ein  gwlad  y  dyddiau  hjn ;  a  noda 
allui  yn  ddifloesgni  ein  diffygion,  gan  awgrymu  y  pethau  a  olyga  efe  yn 
anghenrheidiol  fel  gwelliantau.    Fe  adlai  fod  ambell  frawddeg  yn  y  papyr  yn 
Bwnio  braidd  yn  anffaeledig,  ac  mae  yn  eithaf  posibl  na  fydd  ei  gydwladwyr      'í 
mewn  brys  i  garìo  allan  yr  holl  gyfnewidiadau  a  awgryma  yr  awdwr  ;  ond  fe     • ' 
deimla  pob  darllenydd  diragfam  f od  yr  ymdriniaeth  yn  oleu  a  gallaog,  ac  fod     > 
yn  Ilawn  bryd  i  ni  feddwl,  er  maint  sydd  wedi  ei  wneyd  yn  y  blynyddoedd 
diweddaf  o  blaid  addysg,  am  fyned  rhagom  a  pherffeithio  ein  trefiiiadaa,  fel   ^ 
ag  i  sicrhân  gradd  o  ddiwyUiad  i'r  holl  boblogaeth,  ac  i'n  hysbrydoedd  ^ 
gwycha^  sydd  1  chymaint  ganddynt  iV  wne^d  yn  ff arflad  meddwl  ein  cenedl,  f 
yr  addysg  fwyaf  trwyadL    Mae  yn  anmhosibl  peidio  teimlo,  wrth  ddaillen  y  # 
ddau  bamphled  hyn,  gjrmaint  o  "bereidd-dra  a  goleuni"  sydd  yn  nodwedia  r 
ein  hjrmdrmiaeth  â  materìon  addysgawl  yn  y  dydmau  hyn,  ragor  a  brofìd  yn  yr    . 
amBer  gynt,  pan  oedd  addysg  y  genedl  yn  cael  ei  hawlio  fel  monopoly  sect        ^  , 


TSMwwamum:  f.  m.  e^ahs»  aborafftdd. 


Y    TRAETHODYDD. 


Y   PATRIARCH    JOB. 

Dr.  John  Eitto's  öydopcBdia  of  Biblical  Literature.    Article:  Job. 

Db.  William  Smith'8  Dictionan/  of  the  Bible,    Aitîcle:  Job. 

The  EoffposUor  for  1876,  1877.    Articles  by  S.  Cox. 

Commentofries  on  Joh,  hy  Prop.  S.  Lbb  (1837);  Rbv.  C.  P.  Carey,  M.A. 
(1858) ;  Rbv.  Albert  Barnbs  (1860) ;  Prof.  A.  B.  Davidson,  M.A. 
(1862);  F.  Dblitzsoh,  D.D.  (1866),  &c. 

Db.   John   Jahn's   Introduction   to  the  Old  Testament.    New  York,  1827. 

Arghbishop    Magbe's   Biscourm  on  the  Scriptural  Doctrines  of  Âtonement 
and  Sctcrifice,    E^planatory  Dissertation,  No.  69. 

Gtfbirir  at  Job  yma  a  thraw  yn  y  Bibl  íel  dyn  ag  oedd  yn  teimlo  ac 
yn  dyoddef  megys  eraiU  o  blant  dynîon.  Oysylltir  ei  enw  â  Noah  a 
Daniel  (Ezec.  xiv.  14),  fel  rhai  cyfíawn  ac  anwyl  gan  Dduw;  ac  âg  Elias 
(lago  V.  11,  17),  fel  nn  enwog  am  ei  amynedd,  megys  ag  yr  oedd  Elias 
am  nerth  a  dylanwad  ei  weddiau.  Dengys  hyn  ei  íod  yn  ddyn  gwir- 
ioneddol,  ac  nid  yn  greadigaeth  dychymyg  ysgrifenydd  y  Uyfr ;  a  bod  y 
Uyfr  yn  sylfaenedig  ar  fifeithian  hanesyddol,  ac  nid  yn  gywreinwaith 
dammegol. 

Mae  y  manylion  a  gynnwysa  yn  anghyson  â'r  dyb  mai  dammeg  yw  y 
llyír.  Geir  ynddo  enwan  cyfeiUion  Job,  eu  gwlad,  en  tenlnoedd,  a'u 
henafíaid ;  yr  hyn  a  fyddai  yn  anghyson  â'r  syniad  mai  math  o  alegori 
ydyw  (i.  1 ;  ii.  11,  &c.) 

Mae  y  dwysder  enaid  a  ddangosir  yn  y  llyfr,  yr  awydd  angerddol  a'r 
hiraeth  ysol  a  deimlai  Job  am  gymdeithas  Dnw,  y  tristwch  prudd- 
glwyíus  a'r  dychryníeydd  cyffrous  a'i  goddiweddaî  yn  ei  absennoldeb 
ef,  ymdrechion  ei  ffydd  i  fyw  o  dan  y  tònau,  gan  lefain,  "Pe 
lladdai  efe  û,  eto  mi  a  obeithiaf  ynddo  ef,"  gyda'r  dychlamiadau  o 
lawenydd  a'i  gorchfygai  yn  y  rhagolwg  ar  ei  waredigaeth;  mae  y 
pethau  hyn,  meddwn,  yn  arddangos  gwirionedd  hanesyddol  y  Uylr. 
1877.--t  -.  a  B 


390  T  FATBIABOH  JOB. 

Ni  allasaí  ffug  roddi  delweddiad  i'r  fath  deimladau.  Adsain  profiad 
dyn  0  dan  law  Daw  yw  y  pethau  hyn;  a  rhaid  cael  dyn  a  fyddo  yn 
gwyhod  i  raddau  am  driniaethau  cyffelyb,  cyn  y  gall  fyned  i  mewn  i'w 
hysbryd  yn  iawn. 

Yn  yr  ysgrif  hon,  golygwn  wneyd  ychydig  o  nodiadau  cyffredinol  o 
barthed  i  Job  a'r  Ilyfr  sydd  yn  dwyn  ei  enw. 


I.   aWLAD  JOB. 

"  Yr  oedd  gẁr  yn  ngwlad  Us,  a'i  enw  Job,"  i.  1.  Ystyrir  fod  gwlad 
Us  (Heb.  Ÿ\ÿ—Wts)  yn  y  rhan  ogleddol  o  Arabia  Ddiffaeth,  rhwng 
Idnmea,  Palestina,  a'r  Enphrates.  Bama  Dr.  Jahn  mai  wrth  wlad  Us 
yr  ydym  i  ddeall  "  dyffryn  hyfryd  Damascns,  preswylwyr  pa  un  oedd- 
ynt  hiliogaeth  Sem,  y  rhai  a  ant  o  dan  yr  enw  Us  yn  Gen.  x.  22,  23, 
ac  a  elwir  gan  Ptolemy  Ozitiaid  neu  Uzitiaid.  Buasai  y  Ile  hwn," 
ychwanega,  **  yn  ei  alluogi  i  ddwyn  ymlaen  ei  orchwylion  amaethyddol 
i  raddau  helaeth,  i  gynnal  ei  ddeadellau  Uîosog  yn  aniâlwch  Arabia  yn 
y  gymydogaeth,  ac  fel  yr  Arabiaid  crwydrol  fNomads)  weithiau — ^megys 
y  dywed  efe  wrthym  y  gwnai — i  fyned  i  mewn  i  ddinas,  gan  olyga 
Damascns.  Yma  hefyd,  yn  Auranitis,  ceir  ogofeydd  eang,  y  rhai  hyd 
yn  nod  yn  oes  Josephus  a  gyíanneddid  gan  y  Troglodytiaid  ffymîg 
(hyny  yw,  preswylwyr  ogofeyddj,  y  rhai  a  grybwyllir  gan  Job." 

Mae  eraill  yn  tybied  mai  rhan  o  Idumea  oedd  Us,  a'i  bod  yn  cael  ei 
galw  felly  ar  enw  Us.  un  o  hiliogaeth  Seir,  yn  ngwlad  Bdom  (Gen. 
X]ávi.  28).  Dywed  Eichhorn,  yr  hwn  sydd  yn  coleddu  y  dyb  h<m,  fod 
**  Idomea,  yn  yr  oesoedd  boreuaf,  yn  cael  ei  nodweddu  gan  ei  dynion 
doethion,  ac  y  mae  brawddegau  o  ddoethineb  Arabaidd  yn  ffrydio  allan 
o  eneaan  Job  a'i  gyfeillion.  Nodir  yr  lorddonen  fel  y  brif  afon,  megys 
ag  yr  ydoedd  i'r  Edomiaid;  a  chyfeirir  yn  fynych  at  dywysogion,  cyflWyb 
i  benaethiaid  Edom.  Mae  y  nodiad  ychwanegol  yn  niwedd  Ilyfr  Job 
yn  y  LXX.  yn  gosod  annedd  Job  ar  gyffiniau  Idumea  ac  Arabia.  Nid 
ydyw  yn  debygol  yehwaith  fod  cyfeillion  Job  yn  byw  ymhell  oddiwrtho. 
Nid  yw  y  golygfeydd  a'r  arluniaeth  ychwaith  yn  Syrìaiddy  ond  gan 
mwyaf  yn  Arabaidd,  ac  yn  achlysurol  yn  Aiphtaidd.*'  Ond  nis  gailwn 
dderbyn  syniad  Eichhorn  o  herwydd  dau  reswm:  (1.)  Am  nad  oes  prawf 
boddhaol  fod  rhan  o  Idumea  yn  cael  ei  galw  Us  oddiwrth  ŵyr  i  Seir 
o*r  nn  enw.  (2.)  Fod  brenin  Us  yn  oael.ei  wabaniaethu  oddiwrth 
frenin  Idumea  yn  Jer.  xxy.  20,  21.  Nid  oedd  cyfeillion  Job  ychwaith 
yn  Edomiaid,  gyda'r  eithriad  o  EIiphaz. 

Mae  Delitzsch  ac  amryw  esbonwyr  diweddar  yn  bamu  mai  y  rhan 
bono  o'r  wUd  ag  sydd  yn  gorwedd  i'r  dehau  o  Damascus,  ac  i'r  dwyrain 
i'r  rhan  ogleddol  o  Ganaan,  ac  a  elwir  yn  awr  Hauran,  ydoedd  gwlad 
Job.  Mae  Hauran  yn  Uawn  o  draddodiadau  o  barthed  i  Job.  Gymer  y 
trigolion  amynt  nodi  y  manau  Ile  y  trigai,  a'r  beddrod  sydd  yn  cynnwys 
ei  Iwoh.  Mae  adfeilion  "  Monachdŷ  Job"-— yr  hwn  a  gyfodasid  yno  yn 
y  chweched  ganrif  o.o.,  ac  a  alwyd  ar  enw  Job  ar  saii  y  traddodiad  am 
dano— i'w  canfod  hyd  y  dydd  hwn.  C^r  traddodiad  ymhlith  y  trig- 
olioa  íod  Job»  ar  ol  marwolaeth  ei  dad,  wadi  myned  i'r  Aìpht  I  brtodi 
Baabmeh^  mercb  Bphraim»  ae  ẁyrea  i  Joa^h,  yr  faon  a  etìfeddâi  fiHiteU 


ptTdlérthwiäi  a  bertfaTftai  i  Joseph ;  ac  wedi  îddo  ddwyn  ei  briod  t'w 
wlad  «i  hao,  iddo  gael  ei  i^pwyntio  gon  l>duw  i  k>á  jrn  hrdphwjd  i'w 
gjdwiadwjr,  sef  trigoliofi  Hanraû  a  Batonea.  Nîd  jw  pellder  Hanran 
o  Babjlon  jn  anghjBon  â  Job  i.  17,  Ue  j  djwedir  fod  j  Galdeaid  wedi 
jmosod  ar  weîaion  ae  anifeiliaid  Job,  gan  fod  mjnteioedd  o  jspeilwjr 
jn  fjnjoh  jn  j  bljnjddoedd  hjn  jn  djfod  ar  ruthrgyrchoedd  jsgljf- 
aethoi  jn  j  ganai  o  gjmjdogaeth  Babjlon  i  Hauran,  mewn  chwech 
neu  saith  niwmod  o  amser.  Yn  j  gauaf  j  cjmerodd  j  rhuthrgjrch  ar 
anifeiliaid  a  gweision  Job  le.  Cesglir  hjn  oddiwrtfa  j  ffaith  fod  jr 
jchain  jn  aredig  (Job  i.  14).  Tn  j  gauaf,  jn  misoedd  lonawr  a 
Ghwefror,  jr  arferir  aredig  jn  Hauran,  gan  fod  j  tir  j  prjd  hjnj  wedi 
ei  fwjdo  â  gwlawogjdd  j  gauaf,  ac  jn  hawdd  i'w  droi.  Mae  jmosodiad 
j  Galdeaid  ar  wŷr  a  «ieddiuinau  Job  jn  awgrjmu  fod  Us  jn  nês  i'r 
íorddonen  nog  i'r  Euphrates.  Yn  j  gwledjdd  ar  gjffiniau  Damascus 
rhaid  i  amaethwjr  cjfoethog  a  phenaethiaid  nrddasoi  fod  ar  delerau  da 
á'r  llwjthau  Arabaidd  agosaf  atjnt ;  gwnant  fath  o  gjfammod  â  hwjnt, 
i  dalu  iddjnt  jn  fljnjddol  swm  neillduol  o  jd,  a  nifer  neiUduol  o  wisg- 
oedd,  er  mwjn  bod  jn  rhjdd  oddiwrth  bob  jmosodiad  oddiwrthjnt. 
Grjbwjlla  Dr.  Wetzsteia,  j  Consul  Prwssiaidd  jn  Damascus,  am  drig- 
olion  ÉìrHîgâne,  j  rhai  oeddjnt  jchjdig  o  fijnjddau  jn  ol  mewh  cjf- 
ammod  fel  hjn  â  chant  ac  un  o  Iwylíiau.  Diau  fod  teimlad  da,  ar  rjw 
dẁrau  neu  giljdd,  jn  bodoli  rhwng  Job  a'r  Uwjtbau  agosaf  ato ;  a  bod 
jmosodiad  j  Galdeaid  o'r  dwjrain  a'r  Sabeaid  o'r  dehau,  jn  awgrjmu 
pellder  preswjlfa  Job  o'u  hanneddleoedd  hwjnt,  jn  hjtrach  na'i  hagos- 
rwjdd  atjnt.    Gwel  jr  Attodiad  jn  niwedd  Delitzseh  ar  Job. 

Ar  j  cjfan,  jmddengjs  fod  j  darnodiad  cjffredinol  a  roddasom  o 
wlad  üs  jn  gjwir,  sef  ei  bod  yn  gorwedd  rhwng  Idtmea,  Palestina,  a'r 
Eyphrates;  ac  fod  lie  crjf  i  gredu  ei  bod  jn  goljgu  jn  benaf  jr  adran 
orllewinol  o'r  part^  uchod,  a  elwir  jn  awr  jn  fiauran,  ar  gyffinìau 
Basan  a  Oilead  j  Bibl.  Mewn  rhan  o'r  wlad  eangfawr  a  elwir  Arabia 
Ddiffaeth  hefyd,  jn  nghjmjdogaeth  Damascus,  jr  oedd  Paul  jn  myned 
o  dan  barotoad  j  nefoedd  i  waith  j  weinidogaeth  (Gal.  i.  17). 


II.   OBS  JOB. 

Ymddengjs  i  ni  mai  j  cyfnod  yn  yr  hum  y  blodeuodd  Job,  oedd  yr  oes  o 
flaen  ymadawiad  lerael  o*r  Aipht, 

1.  Bhaid  ei  fod  grjn  lawer  jn  ddiweddarach  nag  Abraham,  oblegid 
jr  oedd  hiliogaeth  Abraham  wedi  dyfod  yn  llwythau  cryfion  erbyn  dyddiau 
Job. 

'*Meibion  j  dwjrain"  oeddjnt  breswjlwjr  Arabia  Ddiffaetb,  j  rhai 
a  breswjlient  j  wlad  o  Palestina  i'r  Euphrates,  gan  gjnnwjs,  fo 
ddichon,  hiliogaeth  Ismael. 

Y  ''Sabeaid,"  j  rhai  a  laddasant  weision  Job,  oeddjnt  Iwjth  Arab- 
aidd,  ac  a  elwid  jn  Sabeaid  oddiwrth  Seba,  ŵyr  i  Abraham  o  Geturah 
(Gen.  zxy.  3).  Preswylient  j  rhan  hono  o  Arabia  a  elwir  Arabia  Felix, 
nen  Ddedwjdd,  o  herwjdd  ei  ffrwjthlonder,  i*r  dehau  o  wlad  Us,  gjda 
gianaa  dwjreinioi  j  Môr  Gôeh.  Un  o  gyfeUIion  Job  oedd  EUplMz,  y 
Temamad;  jr  hwn  a  elwid  feUj  oddiwrth  Tetnm,  yr  hwn  oedd  jn  enw 

d  B  d 


d9â  t  PATlUABaH  JOfi. 

ar  ddinasy  gwlad,  a  phobl,  i'r  dwyrain  o  Idamea,  ac  yn  ddeilliedig 
oddiwrth  enw  ŵjr  Esaa  (Geú.  xxxyi.  11, 15).  Yr  oedd  pobl  Teman  yn 
enwog  am  en  doethineb:  "Onid  oes  doethineb  mwy  yn  Teman?  a 
fethodd  cynghor  gan  y  rhai  deallgar  ?  a  fethodd  en  doethineb  hwynt?" 
(Jer.  xliz.  7).  Un  arali  o'i  gyfeillion  oedd  Bildad,  y  Suhiad.  Gelwid 
eí  "y  Sahiad/'  am  ei  fod  yn  perthyn  i  Iwyth  Ârabaidd  a  elwid  y 
*<  Snhiaid,"  oddiwrth  en  sylfaenydd  Suah,  mab  i  Abraham  o  Getarah 
(Gen.  xxy.  d). 

ün  o'r  Buziaid  oedd  Eliha.  Yr  oedd  y  rhai  hyn  yn  Ilwyth  o  bobl,  ac 
yn  disgyn  oddiwrth  Bvlz,  ail  íab  Nachor,  brawd  Abraham  (Gen.  xxii.  SO; 
Jer.  XXV.  38,  24).  Crybwyllir  yn  Ilyfr  Job  am  "fynteioedd  Tema" 
(vi.  19).  Yr  oedd  Tema  yn  enw  ar  wlad,  ac  ar  y  bobl  a  breswylient  y 
wlad  hono,  yn  ngogledd  Arabia  Ddiffaeth;  a  chawsant  yr  enw  oddiwrth 
Tema,  mab  Ismael  (Gen.  xxv.  15).  Dengys  y  nodiadaa  hyn  fod  Job  yn 
by w  rai  oesan  ar  ol  Abraham,  gan  fod  hiliogaeth  Abraham  erbyn  dydd- 
ian  Job  wedi  dyfod  yn  Uwythau  Ilíosog,  ac  yn  breswylwyr  gwahanol 
wledydd. 

3.  Ystyriaeth  arall  a  ddengys  ei  íod  yn  ddiweddaraeh  na  dyddiaa 
Abraham  y w,  ei  fod  yn  ymddangos  yn  debygol  fod  cyfeiriadau  yìi  ìhffr  Job 
at  ddinystr  Sodom  a  Oomorrah. 

Pa  le  bynag  yr  oedd  Job  yn  byw,  mae  yn  eglur  oddiwrth  y  cyfeiríad 
sydd  yn  y  Ilyfr  at  yr  lorddonen,  ei  fod  ef  a'i  gyíeillion  yn  gwybod  b^th 
a  gymerodd  le  yn  nyfifryn  yr  lorddonen,  pan  y  dinystriodd  Dnw  ddinas- 
oeidd  y  gwastadedd.  Fe  dybìr  fod  yr  adnodaa  canlynol  yn  cynnwys 
cyfeiriadaa  at  y  galanasdra  ofnadwy  hwnw: — *'Ganys  cynnalleidfa 
rhagrithwyr  fydd  onìg:  a  thân  a  ysa  Inestai  gwobrwywyr"  (xv.  34). 
'<Efe  a  drig  yn  ei  Inest  ef,  am  nad  eiddo  eí  ydyw :  brwmstan  a  wasgerir 
ar  ei  drigía  ef "  (xviii.  16). 

Pan  gofíom  fod  Job  yn  byw  ar  dneddaa  Ganaan,  a  bod  y  Uwythaa 
bngeilaidd  yn  teithio  o  nn  cwr  i'r  wlad  i'r  Ilall,  nid  ydyw  ond  petii  i'w 
ddysgwyl  fod  dinystr  Sodom  a  Gomorrah  yn  adnabyddns  i  Job  a'i 
gyíeillion;  ac  y  mae  yn  dra  thebygol  fod  yr  adnodan  nchod  yn  cyfeirio 
at  ddialedd  Dnw  arnynt  hwy. 

3.  O'r  ochr  arall,  rhaid  ei  fod  yn  blodeuo  o  flaen  ymadawiad  Israel  or 
Âipht. 

(1.)  Nid  oes  gyfeìriad  yn  y  Ilyfr  at  waredigaeth  Israel  o'r  Aipht,  nac 
at  ddeddf  Moses. 

Mae  yn  anhygoel  meddwl,  pe  bnasai  Job  yn  byw  ar  ol  ymadawiad 
Israel  o'r  Aipht,  a  dinystr  yr  Aiphtîaid  yn  y  Môr  Goch,  a  rhoddiad  y 
ddeddf  i'r  genedl  oddìar  Sinai  gan  Ddnw  ei  han,  na  fuasai  efe  nen  ei 
gyfeillion  yn  cyfeirio  rywbryd  yn  en  dadleaon  at  y  pläaa  yn  yr  Aipht, 
at  fnddngoliaethaa  Daw  ar  Pharaoh  a'i  Ia>  ac  at  ei  ogoniant  ofnadwy  ar 
adeg  rhoddiad  y  gyfraith.  Yr  oedd  y  son  am  waredigaeth  Israel  a 
dinystr  Pharaoh  i  ddylanwada  ar  yr  Edomiaid  a'r  Moabiaid  (Exod.  xv. 
15);  mae  yn  anhawdd  meddwl  y  baasai  Job  a*i  gyfeillion  yn  ddyeithr 
i'r  pethau  hyn,  yn  neilldaol  pan  gofiom  fod  Israel  wedi  bod  yn  ymdaith 
yn  anialwch  Arabia  am  ddeugain  mlynedd,  pe  bnasent  wedi  cymeryd 
lle  o  âaen  en  dyddian  hwy.  Mae  y  dystawrwydd  hwn  yn  fwy  anhygoei 
fyth,  os  ystyrir  mai  Israeliad  yn  nyddiaa  Solomon,  fel  y  creda  llawer, « 
yagrifenodd  y  llyfr,  oblegid  yr  oedd  Israel  byth  ar  ol  y  wyrth  ar  làn  y 


T  PATBIABOH  JOB.  808 

Môr  Goch,  jn.  edrych  yn  ol  ati  gydag  ymffrost  a  diolch  (Neh.  i^.  9; 
Salm  lxxxiz.  9 ;  Esa.  li.  9,  &c). 

(3.)  Mae  bjwyd  hir  Job— yn  cyrhaedd  i  ddaa  gant  o  flynyddoedd— 
yn  cyduno  yn  well  â'r  cyfhod  patríarchaidd;  oblegid  yn  fnan  ar  ol  yr 
ymadawiad  o'r  Âipht  yr  ydym  yn  cael  oes  dyn  yn  cael  ei  chyíyngu  yn 
gyffredin  i  70  neu  80  o  flynyddau  (Salm  xc.  10). 

(8.)  Yr  oedd  <;refydd  Job  yr  un  peth  a  chrefydd  y  patríarchiaid  cyn 
rhoddiad  y  gyfraith. 

Gawn  fod  Job  yn  aberthn  íel  y  patríarchiaid,  ond  eíe  ei  hnnan  oedd 
yn  gweinyddn,  ac  nid  nn  offeiriad  appwyntiedig  (i.  5;  xlii.  8).  Ni 
sonir  am  na  theml  na  thabernacl,  nac  allor  mewn  Ue  sanctaidd;  ond 
gwasanaethai  Jot>  ei  hunan,  fel  y  cawn  Noah  ac  Abraham  yn  adeiladn 
alloraa  ac  yn  abertha  i'r  Ârglwydd  (Gen.  viii.  dO;  xy.  9—11;  xii. 
1—13). 

(4.)  Yr  anig  ffarf  ar  eilanaddoliaeth  y  cyfeirir  ati  yn  Uyfr  Job,  yw 
addoíiad  yr  haal  a'r  lleaad,  yr  hyn  a  ystyrir  y  ffarf  hynaf  o  eilanaddol- 
iaeth  (xxxi.  S6 — 28).  Gelwir  y  math  yma  o  eilanaddoliaeth  Sabëaeth, 
o  H»r— TSABA,  llu  nea  fyddin,  gan  gyfeirio  at  yr  hanl,  y  Uoer,  a'r  ser, 
sef  lla  y  nefoedd,  y  rhai  a  addolid. 

(5.)  laith  Job  a'i  gyfeillion. 

Er  ea  bod  yn  Idnmeaid  nen  Arabiaid,  eto  ymddyddanent  yn  yr 
Hebraeg,  f el  y  dengys  y  Uyfr  hwn.  Mae  hyn  yn  ein  dwyn  yn  ol  i 
gyfnod  tra  boreaol,  pan  oedd  hiliogaeth  Abraham,  yn  Israeliaid, 
Idameaid,  ac  Arabiaid,  yn  parhâa  i  ddefayddio  yr  an  iaith,  cyn  iddi 
ymrana  i  wahanol  gangen-ieithoedd. 

(6.)  Yr  annhebygolrwydd  y  baasid  yn  derbyn  Uyfr  Job  i'r  Canon 
Inddewig,  pe  baasai  heb  ei  gyfansoddi  hyd  ar  ol  rhoddiad  y  gyfraith  a 
sefydliad  yr  Israeliaid  yn  Nghanaàn. 

Ni  fnasai  rhagfarn  y  genedl  yn  caniatâa  iddynt  dderbyn  Uyfr  fel 
cynnyrch  ysbrydoliaeth  Daw,  ag  oedd  yn  dangos  dyn  yn  gyfíawn,  heb 
neb  "yn  gyffelyb  iddo  ar  y  ddaear,"  tra  heb  gymeryd  ei  broselytio, 
na  phroffesa  cadw  y  ddeddf,  pe  baasai  yn  byw  ar  ol  sefydliad  yr  hen 
gyfammod. 

Mae  yr  ystyriaethaa  hyn  yn  dwyn  argyhoeddiad  llwyr  i'n  meddwl  ni, 
fod  Job  yn  blodeao  o  flaen  ymadawiad  Israel  o'r  Aipht.i« 


III.     AFJEOHTD  JOB. 

"  Felly  Satan  a  aeth  allan  oddi  ger  bron  yr  Arglwydd,  ac  a  darawodd 
Job  â  chomwydydd  blin,  o  wadn  ei  droed  hyd  ei  goryn.  Ac  efe  a 
gymerth  gragen  (Heb.  ddam  o  briddlestrj  i  ymgrafa  â  hi;  ac  efe  a 
eisteddodd  yn  y  lladw"  (ii.  7,  8). 

Mae  y  gair  a  gyfieithir  "comwydydd,"  yn  y  rhií  nnigol  íshechîn),  a 
golyga  archoll  clwyfas,  yn  llosgi  fel  tân  (a  buming  sore,  imflamed  ulcer» 
— Gesenias's  Heb.  Lex.).  Defnyddir  y  rhif  anigol,  fe  ddichon,  er 
rhoddi  ar  ddeall  mai  rhyw  an  cornwyd  ffiaidd  ac  annesgrifîadwy  boenas 

*  Gwel  ymchwiliad  i'r  damcaniaethaa  gwahaaol  yn  ngwaith  Magee,  a  Bhagymadrodd 
Bamea  i'w  EBhoniad  ar  Joh,  8  ÌY.  8  (2). 


S94  T  P^TttUACä  JjB. 

09dd  yn  gorcbuddio  ei  h(dl  gorff.  Bhoddir  ar  ddeall  fod  ei  grooii  jm 
lìosgi  yn  ysol  o*i  ben  i*w  draed,  gan  ei  íod  yn  oymeryd  âwax  o  bridl« 
lûstr  er  ymgriifu  âg  et  {iu  7,  S).  Yr  oedd  weitìiiaa  yn  madredda«  yn 
C9ss(lii  prylaid,  ae  ẁedi  ei  orchaddio  â  chrawenaa  o  Iweh;  ac  ar  adegau 
eraiil  yn  agena*  a  hylit  drewedig  yn  Uifo  allan  o  hono  (vii.  dì.  Yr  oedd 
yr  arogl  anhyfryd  ag  oedd  ynglyn  â'i  afíechyd  yn  cadw  hyd  yn  nod  ei 
berthyoasau  draw  (zix.  17).  xr  oedd  ei  nosweithiaa  yn  rhai  dihan  iddo 
ef  (vii.  4) ;  nea  os  gallai  ymoUwng  i  gysgn,  yr  oedd  yn  caeloi  ddychrYiui 
â  breaddwydion»  a'i  frawyeha  â  gweledigaethaa  (vii.  14),  Yr  oedd  ei 
wyneb  wedi  ei  anurddo  gan  ddagraa  (xvi,  1Q),  ei  gnawd  wedi  treolio 
ymaith,  a'i  esgyrn  yn  glyna  wrth  ei  groen  (xvi.  6;  xix.  30);  yr  oedd  ei 
boen  yn  try wana  ei  eagyrn  yn  nyíoder  y  nos,  gan  beri  iddynt  loagi  Uì 
tân,  ao  i'w  groen  ddao  am  dano  {xxk.  17,  30).  Gydrhwng  pob  pe^  yr 
oedd  bywyd  yn  cael  ei  deimlo  yn  faich  trwm,  a  baasai  caei  marw  yn  ei 
olwg  yn  rhyddid  i'w  fawr  ddymano  (vii.  15).  Prawf  ofhadwy  oedd  y 
fath  gystndd  â  bwn ! 

Bernir  mai  math  o  glwyf  a  elwir  y  gwahanglwyf  da,  nea  eUphantìasU^ 
oedd  yr  afiechyd  dan  sylw,  ond  nad  oedd  ar  Job  yn  y  ffarf  lymaf  aydd 
yn  perthyn  iddo.  Yr  oedd  ar  Satan  ofia  gwabarddiad  Daw  i  adaei  i'r 
clwyf  ymosod  ar  Job  yn  y  modd  mwyaf  aogerddol»  rhag  iddo  ei  iadd 
(ii.  6).  Ni  ali  Satan  fyned  fodfedd  ynîhellacli  nag  y  caniatä  Duw  wrth 
brofi  neb.    Mae  an  cryfach  nag  ef  yn  gwylio  ei  symudiadaa. 

Ymddengys  nad  oedd  Job  yn  cael  ond  yehydig  o  ymgeledd  yn  ei 
afìechyd,  a'i  fod  yn  oael  ei  adael  i  ymdaro  o  dano  gojcen  y  gallai,  o  ran 
unrhyw  gymhorth  a  estynai  eraill  iddo. 


iy.    AWDUBIABTH  AO  ISB9TIX0îMST5   LLTFB  JOB. 

Mae  amry w  anhawsderaa  yn  ymgynnyg  i'n  meddwi  pan  f eddyiiom  ign 
awdoriaeth  y  Uyfr.  Mae  wedi  ei  gyfansoddi  mewn  modd  ceUydd,  ei 
farddoniaeth  gyfochrog  a  gwrthgyferbyniol  wedi  ei  ffarfìo  mor  reol- 
aidd,  a'ì  ymadroddìon  a'i  frawddegaa  mor  rymus,  a  cbynnwysfawr»  a 
phwrpaaol,  a'i  ieithwedd  mor  bar  a  dillynaidd  ag  Oiddo  anrhyw  iyfir  yn 
y  Bibl.  Yr  anhawadra  yw  gwybod — Pa  fodd  y  cyinnyrchwyd  y  fath  ^j/r, 
a  chan  hwy  ?  Nid  y w  ysgrifenydd  yr  erthygl  hon  yn  creda  i'r  areithiaa 
gael  ea  traddodi  yn  y  ffarf  yn  yr  hon  y  maent  yn  awr  yn  y  iiyfr;  ond 
fod  ea  sylwedd  wedi  eì  lefara  gan  y  gwahanoi  bersonan,  ac  iddynt  gaei 
ea  dodi  yn  y  wisg  bresennol  gan  awdwr  y  Uyfr.  Ond  nid  oedd  yn  beth 
anmhosibl  iddynt  gael  ea  traddodi  fel  y  maent ;  oblegid  (1.)  fe  aliasai 
natar  barddoniaeth  Hebreig  oddef  hyny;  ac  {^)  nid  oes  eisieo,  i  ni 
feddwl  fod  yr  hoU  lyfr  wedi  cael  ei  lefara  o'r  deefarea  i'r  diwedd  yn 
ystod  nn  ymweliad  o  eiddo  cyfeillion  Jeb.  Nid  yw  barddoniaeth 
Hebreig  yn  gofyn  y  mydrwaith  celfyddydol  ag  aydd  yn  perthyn 
i'r  Pedwar  Mesur  ar  Hagain  mewn  barddoniaeth  Gymreig;  nen 
nerth  a  hŷd  ey wlr  y  llafariaid  er  galla  corCana  yn  briodoi  megys  ag 
yn  y  Groeg  a'r  Lladin ;  ond  mae  yn  gynawyaedig  yn  benaf  mewn 
cyfoehraethaa,  yn  neilidnoi  eyfochraeth  gyfystyrol,  a  ehyfochraetb 
wrthgyferbyniol. 


T  PATSUBOH  JOB.  895 

/  f^  na  déAW  cygtadd  a^ni  o'r  pridd, 
C^ochfaeth  »  ^^  na  fla«ura  gofid  allan  o'r  ddaaar  (Job  v.  6), 
Gyfystyrd.    i  p^  ^^^^^  bendithia  yr  Arglwydd, 

\  A  chwbl  sydd  ynof  ei  enw  sanctaidd  ef  (Sahn  ciii.  1). 

ÍMab  doeth  a  wna  dad  llawen ; 
A  mab  ffol  a  dristâ  ei  fam  (Diar.  x.  1). 
Coffadwrìaeth  y  cyfiawn  sydd  fendigedig } 
Ond  enw  y  diygionus  a  by<^  (Diar.  x,  7). 

Fe  welir  y  gallasai  dynion  o  amgyffredion  bjwiog  ac  iaith  barod,  ac  o 
adnabyddiaeth  helaeth  â*r  byd  a*i  heljntion,  ac  o  brofìad  yn  y  fath 
orchwyl,  lefaru  mewn  barddoniaeth  o'r  natar  uchod,  gan  nad  ydyw  ond 
math  0  aîladrodd  yr  un  syniad  mewn  ymadroddion  gwahauol,  nea  nodi 
yn  yr  ail  íraich  i'r  cyfansoddiad  y  syniad  gwrthgyferbyniol  i'r  hyiji  a 
geir  yn  y  íraich  gyntaf.  Barna  Carey  íiod  yr  areithiau  wedi  eu 
traddodi  yn  Ued  debyg  i'r  hyn  ydynt  yn  awr,  a  thybia  efe  fod  yr 
ymresymwyr  yn  cyíeirio  at  yr  amgylchiad  eu  bod  yn  cyfarch  eu  gilydd 
mewn  barddoniaeth.  ^el  hyn  y  cyfìeitha  efe  Job  ÌY.  ä,  gan  ddeall  y 
gair  pînD— "ymadroddion,"  i  olygu  mydryddiaeth : — 

Os  cynnygîa  un  air  â  thi,  a  fydd  efe  yn  flinder  it'  î 
Ond  pwy  a  all  roddi  attaUá  ar  brydyddìaeth  t 

Er  nas  gallwn  deimlo  yn  argyhoeddedig  o  gywirdeb  beirniadaeth  Garey 
ar  yr  adnod  hon,  eto  ystyriwn  íod  ei  nodiadau  arni  yn  deilwng  o  sylw 
yr  efrydydd.  Credwn  nad  oedd  yn  anmhosibl  i'r  anerchiadan  gael  en 
traddodi  yn  y  ffnrf  íarddonol  a  wisgant  yn  awr. 

Ond  diehon  eu  bod  yn  cael  eu  traddodi  ar  wahanol  adegan.  Mae 
pob  Uefarwr  yn  talu  y  sylw  manylaf  i*r  araeth  flaenorol ;  ac  mae  yn 
bosibl  íod  y  cyfeillion,  pob  un  yn  ei  dro,  ar  ol  gwrando  araeth  Job,  yn 
dychwelyd  i'w  drigfa  neu  ei  arosfa  ei  hun  ar  y  pryd  i  barotoi  ei  atebiad ; 
ac  yna,  ar  yr  adeg  appwyntiedig,  yn  dychwelyd  i'r  eisteddiad,  ac  yn  ei 
draddodî,  gan  daflu  ei  holl  enaid  i'w  ymadroddion,  a  gwneyd  defnydd  o 
holl  addurniadau  cyfansoddiad,  cyfnewidiadau  llais,  trydaniaeth  teimlad, 
ysgogiadau  y  corff,  a  fflachiadau  y  Uygad,  er  grymuso  ei  eiriau,  a 
dyfnhâu  ei  appeliadau. 

Gallwn  nodi  yma  nas  gellir  meddwl  am  fynyd  mai  cyfleithiad  o'r 
Arabaeg  i'r  Hebraeg  yw  Ilyfr  Job,  fel  y  bernid  yn  yr  hen  amseroedd.  * 
I  fod  yn  gyfieithiad,  "y  mae  yr  iaith  (ebe  Eichhom)  yn  rhy  gref  a 
Ilawn  o  deimlad ;  y  brawddegau  yn  rhy  ffraethlym ;  yr  arddull  yn  rhy 
lawn  a  chyfan,  ao  wedi  ei  threfnu  mewn  modd  rhy  berseiniol.  Buasai 
y  gyíochraeth  nodedig,  yr  hon  nid  yw  yn  cael  ei  chadw  i  fyny  mor 
gywir  mewn  un  Ilyfr  o'r  dechreu  i'r  diwedd,  yn  anghyrhaeddadwy 
mewn  cyfieithiad."  "Mae  gormod  o  briodoldeb  a  manylder  (ebe 
Hengstenberg)  yn  newisiad  geiriau  ac  ymadroddion ;  mae  y  brawddegan 
yn  rhy  gcyno,  a  rhydd  oddiwrth  eiriau  ac  adranau  dianghenrha,id ;  ac  y 
mae  gormod  o  oíal  yn  cael  ei  ddangos  er  sicrhâu  eu  cydgordiad  a'u 
rhediad  esmwyth— i  fod  mewn  cyfieithiad.  Mae  y  gyfochraeth  yn  rhy 
gjwir  a  pherffaith  i  gyfieithiad,  ac  y  mae  y  cyfan  yn  anadlu  newydd-deb 
yr  hwn  nad  ellid  oi  oayEigwjl  ond  mawn  gwaith  gwreiddiol  yn  unig." 


896  T   PATBTABOH  JOB. 

Mae  yn  wir  y  ceir  ynddo  rhyw  adliw  o  ieithwedd  Ârabaidd,  megye 
gadawiad  allan  yr  Aleph  (m)  yn  y  fath  eiriaa  a  w  am  miü^  (xv.  31),  ẁ 
am  *ryẂQ  (xxx.  18),  a'r  cyffelyb;  ond  ni  phrofa  hyn  ddim  ond  ei  fod  yn 
debyg  fod  yr  awdwr  wedi  bod  yn  byw  am  dymmor  hir  ymhlith  yr 
Arabiaid.  Pe  baasai  y  llyír  wedi  cael  ei  ysgrifena  gan  rhyw  Edomiad 
nea  Arabiad,  baasai  yn  anhawdd  cyírif  am  ei  safle  yn  y  Oanon  laddewig 
fel  llyfr  ysbrydoledig ;  ond  ni  ammheawyd  ei  ysbrydoliaeth  erioed  gan 
yr  laddewon,  ac  fe'i  dyíynir  yn  y  Testaaaent  Newydd  yr  an  modd  a 
llyfran  eraill  yr  Hen  Destament 

Ond  rhaid  ì  ni  ddychwelyd  at  awdnriaeth  y  llyfr. 

Y  tri  golygiad  mwyaf  teilwng  o  sylw  yw  y  rhai  hyn:— 

1.  Mai  rhyw  an  yn  nyddiaa  Solomon  a'i  hysgriíenodd. 

2.  Mai  Job  ei  hnn  oedd  ei  awdwr. 

8.  Mai  Moses  a'i  cyfansoddodd,  pan  oedd  yn  trigo  ymhlith  yr 
Arabiaid. 

1.  Y  golygiad  mai  rhyw  un  yn  nyddiau  Solomon  a'i  hysgrifenodd» 
Dywedai  Lather,  Grotius,  a  DoederlÌD,  mai  Solomon  ei  him  a'i  cyfan- 
soddodd ;  tra  mae  llawer,  er  nad  ydynt  yn  ei  briodoli  i  Solomon,  eto  yn 
creda  mai  yn  ei  oes  ef  y  cynnyrchwyd  y  llyfr.  byma  fam  Delitzsch, 
a  golygydd  gallaog  yr  Exposiíor:  a  thybia  Hengstenberg  iddo  gaei 
ei  ysgriíena  rywbryd  o  ddyddiaa  Samael  i  oes  Esaiah,  gan  rhyw 
Israeliad  dawiol.  Dyry  y  rhai  a  briodolant  ei  awdariaeth  i  oes 
Solomon  y  rhesyman  canlynol  dros  ea  golygiad.  Barnant  fod  yr 
ysbryd  haelfrydig  sydd  yn  rhedeg  trwyddo  (yn  wrthgyferbyniol  i  gníni 
a  rhagfam  yr  laddewon  at  y  Cenedloedd)  i'w  briodoli  i'r  drafnidiaeth 
fasnachol  ëaag  â'r  byd  Genedlig  a  ddechreawyd  yn  nheymasiad  Dafydd. 
Yn  ngwaith  Solomon  ceir  doethineb  yn  ymhyíryda  yn  mhlant  dynion, 
ac  nid  yn  yr  loddew.  Nodant  heíyd  fod  Ilenyddiaeth  wedi  adfywio  yn 
nyddiaa  Solomon,  ac  mai  an  o  lenorion  yr  oes  hono  a  gyfansoddodd  y 
llyfr  ardderchog  hwn.  Er  attegn  y  syniad  hwn,  cyfeirir  at  y  tebygol- 
rwydd  sydd  rhwng  ieithwedd  a  syniadaa  Ilyfr  Job  a'r  Salmaa  perthynol 
i  ddyddiaa  Daiydd  a  Solomon,  a  Ilyfr  y  Diarhebion.  Cymharer  y  lleoedd 
canlynol  2 — 

Job  Yii    7  â  Salm  Ixxzix.  48.  Job    xxxi.  84    â   Salm  Ixxxix.    8. 

"    xiv.  10  â  "      lxxxvüL  5.  "         XV.    7    â    Diar.  viii.  25. 

•*    xiv.  14  â  "      lxxxix.  49.                 "  xxi.  17  â  Diar.  xiii.  9;  xx.  20;  xxiv.20. 

^ "    xvi.  19  â  "      lxxxix.  38.                 **    xxviii.  18    â    Diar.  iiL  15. 

"  XXX.  10  â  "      lxxxviu.  9.                "   xxvüi.  28   â      "     i.    7. 

Er  fod  yr  awdwyr  dan  sylw  yn  coledda  y  syniad  mai  yn  oes  Solomon 
yr  ysgrif enwyd  y  Uyfr,  eto  dysgant  fod  Job  yn  by w  ac  yn  dyoddef  yn  yr 
oes  batriarchaidd,  gan  fod  holl  gyfeiriadaa  y  llyfr  at  arferion  yr  adeg 
hono:  tybiant  íod  sylwedd  ei  hanes  wedi  cael  ei  drosglwyddo  trwy 
draddodiad  o  an  oes  i'r  Ilall,  hyd  nes  y  darfn  i  ryw  fardd  ysbrydoledig 
yn  oes  Solomon  ei  ddodi  yn  ei  ffnrf  bresennol. 

Nid  ydym  yn  galla  derbyn  y  golygiad  yma.  Dywed  Dr.  Jahn  nas 
gallasai  yr  nn  Israeliad  yn  nyddiaa  Solomon  gyfansoddi  y  fath  lyír, 
gan  arddangos  y  fath  adnabyddiaeth  fanol  âg  Arabia  a'r  Aipht,  heb  fod 
yn  breswylydd  yn  y  ddwy  wlad  am  lawer  0  âynyddoedd.  Nid  ydyw  yn 
debygol  ychwaith,  megys  yr  awgrymwyd  eisoea»  y  baasai  y  cyfryw  on 


T  FATBTÁBOH  30B.  897 

yn  galla  peidio  eymerjd  dim  sylw  o'r  hanesiaeth  Hebreig,  a  thraetha 
am  olygfa  hollol  Arabaidd,  heb  son  am  y  ffaith  na  chyfansoddwyd  llyfr 
tebyg  iddo  yn  oes  Solomon.  Nid  yw  fod  geiriau  i'w  cael  yn  Job,  y  rhai 
na  ddeínyddir  mewn  nn  llyfr  arall  ond  yn  y  Diarhebion,  yn  profi  mwy 
nag  y  gall  fod  awdwr  llyfr  y  Diarhebion  wedí  bod  yn  manwl-fyfyrio  Job, 
ac  yn  defnyddio  ei  ymadroddion  pwrpasol  er  gwisgo  ei  ddoetheiriaa 
cyfoethog  ei  hun.  O'r  ochr  arall,  defnyddir  y  gair  mashal  C>tt^)  yn  Job 
xxyü.  1,  xxix.  1,  am  gân  neu  anerchiad  wedi  ei  wisgo  mewn  barddon- 
iaeth  (Heb. — '*  A  Job  a  chwanegodd  gymeryd  ei  gân  [neu  ei  ddammeg], 
ac  a  ddywedodd"),  megys  ag  yn  Num.  xxiii.  7,  18;  xxiy.  3,  5;  Salm 
xlix.  5 ;  lxxyiìi.  d ;  yn  Num.  xxi.  S7  ceir  rhangymeriad  y  ferf  am  feirdd 
("  diarhebwyr "  yn  y  Bibl  Cymraeg);  tra  nad  ydyw  Solomon  yn  ei 
ddefnyddio  i  osod  allan  farddoniaeth  arddunol,  ond  i  olygu  doetheiriaa 
gynwyrlawn  (Diar.  i.  1,  6;  x.  1;  xxy.  1;  xxyi.  7,  9;  Preg.  xiî.  9). 
Oellir  nodi  ymhellach  hefyd,  fel  y  cawn  ddangos  wrth  fyned  rhagom, 
fod  Uawer  o  eiriau  yn  cael  eu  defnyddio  yn  Job,  y  rhai  nad  ydynt  i*w 
cael  ond  yn  anfynych,  os  o  gwbl,  mewn  anrhyw  ran  o'r  Bibl,  heblaw 
pum'  llyfr  Moses. 

3.  Y  syniad  mai  Joh  ei  hun  oêdd  yr  awdwr, 

Mae  amryw  feirniaid  yn  dadleu  yn  zelog  mai  Job  ei  hun  a'i  hysgrif- 
enodd,  megys  Lowth,  Magee,  Proff.  Lee,  Barnes,  Fausset,  &c.  Gesyd 
yr  Archesgob  Magee  y  syniad  hwn  allan  fel  y  canlyn  :— 

Nid  ymddengys  fod  yr  nn  rheswm  digonol  i  dybied  na  chafodd  y  Uyfir  ei 
yflgrifenn  gan  Jod  ei  hun.  Y  mae  Lowth  yn  ffafrio  y  golygiad  hwn,  ac  y  mae  Peters 
yn  nodi  amryw  resyman  cryfion  o4  blaìd.  Nid  yw  y  gwrthddadlenon  yn  ei  erbyn, 
oddiwrth  iod  Ârabia  yn  cael  ei  galw  Y  Dwybain  (yr  hyn,  yn  ol  Grotins  a  Le  Clerc, 
sydd  yn  nodi  yr  ysgnfenydd  allan  fel  Hebrëwr),  ac  oddiwrth  yr  hanes  a  roddir  am 
farwolaeth  Job  yn  y  diweddglo,  yn  achosi  nn  anhawsdra.  Y  mae  Peters  wedi  dangos 
fod  nid  yn  nnig  cenedloedd  eraill  heblaw  yr  Hebrëaid  yn  galw  Arabia  F  Ihoyrain, 
ond  ei  fòd  yn  arferiad  hyd  yn  nod  gyda'r  Arabiaìd  en  hnnain ;  ac  y  mae  efe  yn  casgln. 


g^da  llawer  o  fedrnsrwydd,  fod  yr  ysgrifenydd  yn  Arabiad,  ôddiwrth  y  modd  y 
efara  am  y  gogleddwynt.  Gyda  golwg  ar  ychwanegiad  ychydig  o  liuellan  yn  y 
diwedd,  yr  hyn  a  wnaed  gan  rhyw  law  arall,  er  cwblhân  yr  hanes,  ni  ddylai  hyn 
ddirymn  hawl  Job  i  fod  yn  awdwr  i'r  llyfr,  yn  fwy  nag  y  dylai  ychwanegìad 
cyffeiyb  yn  niwedd  Denteronomium  filwrio  yn  erbyn  hawl  Moses  ì  awdnriaeth  y 
Pnmflyfr  sydd  yn  dwyn  ei  enw. 

Ond  pa  nn  bynag  a  ystyriwn  mai  Job  oedd  awdwr  y  llyfr  ai  peidio,  mae  ei  henafiaeth 
mawr,  a  hyd  yn  rSì  ei  fodolaeth  yn  flaenorol  i  oes  Moses,  yn  ymddangos  yn  sefyll  ar 
sylfeini  cedym.  Ac,  ar  y  cyfan,  dichon  y  gallwn  yn  rhesymol  dybied  fod  hanes  y 
ifyfr  fel  y  canlyn: — I'r  aiwrgerdd,  wedi  ei  hysgrifenn  yn  wreiddiol  gan  Job,  nen 
rhyw  gydoeswr  iddo,  ac  yn  bodoli  yn  nyddian  Moses,  syrthio  f  w  ddwylaw  ef  pan 
oedd  yn  trigo  yn  nhir  Midian,  nen  ar  ol  hyny,  pan  oedd  yn  nghymydogaeth  Idnmea; 
a  gaUai  yn  natnriol  gael  ei  defnyddio  ganddo  ef  i  arddangos  i'r  Hebreaid,  naill  ai 
pan  oeddynt  yn  ymofidio  o  dan  en  caethiwed  yn  yr  Aìpht,  nen  yn  grwgnach  ar  en 
crwydrìadan  meithion  yn  yr  anialwch,  y  ddyledswydd  fawr  o  /od  yn  Marostyngedig  % 
ewyllys  Dww,  Yr  oedd  y  gefhogaeth  a  ddeü  y  llyfr  allan,  y  bydd  i  bob  dyn  da  sydd 
yn  dyoddef  yn  amyneddgar  gael  ei  wobrwyo  yn  y  diwedd,  yn  ei  wneyd  yn  llyfr 
nodedig  o  gyfaddas  i  weinyddn  cysnr  yn  gymysgedig  â  cherydd  i'r  Israeliaid  trallod- 
edig  ac  anfoddog,  ac  yr  oedd  rheswm  da,  gan  hyny,  dros  i  Moses  ei  ddefnyddio  i'r 
dyben  hwn.  Gallwn  dybied  yn  rhwydd  hefyd  i  Moses  wrth  ei  ailysgrifenn 
wneyd  rhai  cyfnewidiadan  bychain  a  dibwys,  yt  hyn  sydd  yn  ddigon  i  gymf  am 
debygolrwydd  acMyswrol  a  rhanol  sydd  rhwng  ei  ieithweidd  eí  a  Phnmllyfr  Moses,  os 
oes  y  fath  debygolrwydd  yn  bodoli.  (Magee's  Works,  yol  i  pp.  992,  393, 
editìonl8i2.) 


T  PATJUABOH  JOB. 

YcbwMiega  Magee»  gaa  íbd  Job  ja  cadl  gweledigaaäiaa  Dnfol 
(x3anrüL  I.  a  zlii.  5),  yr  hjn  oedd  lagoffíraint  arbeiüg  prophwydi  a 
pherBonaa  ysbryddedîgy  7  rhafid,  o  aag^enrheidrwydd,  ei  fod  jn  hro- 
phwyd,  ac  0  ganljniad  mai  efe  ei  hon  oedd  awdwr  j  ìljfr. 

Fe  welir  íod  j  ddaoManiaeth  hon  yn  nn  hynod  natorìc^y  ac  yn 
cymeradwyo  eî  hnn  i  ni  ar  anijy w  ystyriaethau»  a  dichon  mai  hi  yw  yr 
un  gywirai'.  Nia  gellir,  belladii,  pa  íodd  bynag,  gaeí  sicrwydd  dLaa- 
mheaol  ar  bwnc  fel  hwn, 

3.  Ys^  mai  Motes  a*i  etffansoddodd  pan  yn  hhir  Midian. 

Tneddir  ni  i  dderbyn  y  syniad  hwn.  Y  mae,  yn  sylweddol»  bron 
yr  on  peth  a'r  nn  blaenorol. 

Mae  y  ilyfr  yn  arddangos  adnabyddiaeth  fanol  yr  awdwr  â'r  Aipht  ae 
Arabia:  yr  oedd  Moaes  wedi  bod  yn  breswylydd  y  ddwy  wlad.  Dyagir 
gan  y  Eabbiniaid  Inddewig,  yn  y  Talmud,  mai  Moses  a'i  bysgriíenodd; 
ao  ymhlith  beirniiâd  diweddar,  priodola  Rennicott,  J.  D.  Michaeüs, 
Dathe,  Jahna  a  Dr.  Mason  Good,  ei  awduriaeth  i  Moses.  Dywed 
J.  D.  Michaelis  ei  fod  yn  debygol  íod  y  Ilyfr  wedi  cael  ei  ysgrifeaDiu  gau 
Moses  er  cysuro  Israel  yn  ngbaethiwed  yr  Aipht.  Yr  oedd  Moses 
wedi  cael  ei  gynnysgaethu  â  galluoedd  meddyliol  a  thalentau  anghy- 
fiiredin,  fel  y  dangosir  yn  ei  weithredoedd  a'i  ysgriíeniadau.  Darín  i'w 
arosiad  am  40  mlynedd  yn  yr  Aipht,  a  40  yn  Arabia»  ei  wneyd  yn  hoUoI 
adnabyddus  â'r  gwledydd  hyny.  Mae  ei  gyfeiriadau.  at  Árabia  a'i 
harferion  yn  britho  y  Uyfr.  Geir  cyíeiriadau  ynddo  at  yr  Aipht  yn  y 
Ileoedd  canlynol : — 

Pen.  vìii.  11 :  '' A  gyfyd  brwynen  heb  wlybaniaeth?  a  dyf  hesg  heb 
ddwfr?"  Golyga  y  gair  "brwynen"  (Heb.  ^^gome)  j  brwyn  sydd 
yn  tyfa  ar  lànau  y  Nilus,  â  pha  rai  y  gwnai  yr  Aiphtiaid  wisgoedd,  a 
defnyddiau  ysgrìfenu,  a  chychod.  Dyma'r  papyrus  Aiphtaidd.  Gair 
Aiphtaidd  yw  y  gair  a  ddeínyddir  am  ^'hesg"  (infct — achw),  yr  hwn  a 
olyga  unrhyw  &th  o  Iysian  sydd  yn  tyfu  mewn  Ue  coraog. 

Pen.  iz.  26 :  ^'  Aethant  hetbio  megys  Ilongau  buain ;  raegys  yr  eheda 
eryr  at  ymborth.**  Golyga  y  "  llongau  buain  "  gychod  llafrwyn,  wedi  eu 
gwneyd  o  frwyn  (Heb.  ri^—ebeh)  y  Nilus,  y  rhai  sydd  yn  hynod  o 
ysgeiâi  a  buan.  '^Reed-sbiffs,**  —  Noyes,  Conwt,  Bames.  "Reeá' 
vessels" — Lee.     **Skiffs  ofreed** — Dayidson. 

Pen.  xL  16 :  "  Yn  awr,  wele  y  behemoth,  yr  hwn  a  wnaethum  gyda 
tbi ;  glaawellt  a  fwyty  efe  fel  ych,"  Cyf eirir  yma  at  afonfarch  yr  Aiphty 
yr  hwn  sydd  anadnabyddus  yn  Arabla.  Gwel  ei  hasies  yn  Èabomad 
Bames  ar  y  Ile.  Nid  yw  y  cyfeirìad  at  yr  lorddonen  (adn.  dd)  yn 
dirymu  y  sylw  hwn,  oblegid  gallai  yr  awdwr  gyfeirio  at  yr  lorddonen  er 
egluro  ei  bwynt,  gan  mai  hono  fyddai  yr  lUon  fwyaf  adnabyddus  i'w 
ddarllenwyr  yn  y  dyfodol ;  neu  fe  allai,  gan  mai  ystyr  y  gair  lorddonen 
yw  disgynydd — ^hyny  yw,  afon  yn  lUfo  yn  gyfiym,  ffrydlif,  cenllif — sa 
olyga  y  geirìan  yr  un  afòn  neillduol.  ''Efe  aobeithiai  y  tynai  efe  y 
cenüifì*^  safn." 

F&à.  xli.  1 :  <' A  dyni  di  y  lefiathan  allan  â  bach?  nou  a  rwymi  di  ei 
dafod  ef  â  ihaff?"  Bernir  yn  gyffiredin  yn  awr  mai  y  crocodil,  yr  hwn 
a  geir  yn  afon  yr  Aipht,  ac  aSonydd  mawrion  eraüli  sydd  i'w  ddeall 
wrth  y  lefiathan. 


T  PATAUBOH  JQB.  d99 

Dichon  hefyd  fod  pen.  xxyiii.  1  yn  cyfeirìo  at  gloddíeydd  anr  yr 
Aipht. 

Yn  y  Pumllyfr  dengys  Moses  adnabyddiaeth  eang  â'r  celfyddydau  ac 
â  baneeiaeth  anìanyddol.  Amlyga  wybodaeth  neilldaol  ynghylcb  y 
gwahanglwyf  yn  ngwahanol  gyínodaa  ei  ddadblygiad.  Dysga  addoliad 
yr  unig  wir  Dduw,  a'r  moesoldeb  puraf,  yn  ei  holl  ysgrifeniadau.  Mae 
y  nodjWeddau  hyn  yn  perthyn  i  lyfr  Job  hefyd,  tra  y  mae  yn  ddystaw 
am  Palestina  a'i  helynüon,  i'r  hcm  yr  oedd  Moses  yn  ddyeithr.  Mae 
ya  wir  íod  medrusrwydd  mawr,  a  chelfyddyd  ucbél,  a  chwaetb  ar« 
dderchog,  i'w  canfod  yn  Uyfr  Job ;  ond  nid  yaynt  yn  angbyson  â'r  o^ 
a  gynnyrchodd  y  íath  ganiadau  ag  a  geir  yn  Exod.  xv. ;  Deut.  xxxii. ; 
a  Salm  xc. 

Y  mae  hefyd  amry w  driau  yn  dygwydd  yn  Job,  y  rhai  nid  ydynt  i'w 
cael  yn  llyfrau  eraill  y  Bibl,  gydag  ychydig  eithriadau,  ond  yn  llyfrau 
Moaea;  megys,  nin  (tì)  a  net^iedd  (t3i),  "mab  ac  ŵyr,"  Job  xviii.  19;  a 
Oen.  xxi.  23*  Yr  unig  le  araH  y  dygwyddaut  yw  Esa.  xiv.  aíL  la/rat 
(w),  rhoddi  i  fyny,  Job  xyj*  11 ;  a'r  unig  la  araU  Ue  y  ceir  eí  yw  Num. 
3pcii.  82,  Ue  y  cyfieithir  ef,  "  bod  yn  gyfeUiomusJ'  Nets  (fi),  *<  gwalch," 
Joh  xxxix,  26;  a  Lef,  xia  16,  a  Deut.  xiv.  16  ("bebog"),  Kmtah 
(ntpwp),  pwysau  o  arian  neu  aur,  "  dam,"  Job  xlü.  11 ;  Gen.  xxxiii.  19 ; 
Jos.  xxiv,  32.  PelUdm  (o»Wg)),  "barnwyr,"  Joh  xxxi.  11;  Exod.  xxi. 
íèâ.  Tenwah  {nvtùr\),  gelÿniaeth,  ymddyeithrmch,  "  achosion,"  Job  xxxtü. 
IX ;  Num.  xiv.  34  ("  toriad  fy  ngair  "  yn  y  He  diweddaf).  Ceir  amryw 
engreifftiau  eraiU  yn  Esboniad  Froff.  IJee,  tu  daL  49.  O'r  ochr  arallt 
anaml  y  cehr  geiriau  yn  Job  nad  ydynt  i'w  cael  yn  MhumUyír  Moaes. 
Owel  ^greifftiaa  yn  Introduction  Dr.  Jahn,  tu  dfll  477,  478. 

Ymddengya  yn  debygol,  gan  hyny,  ar  y  cyfan,  mai  Mosea  a  ysgrifen- 
odd  y  llyfr— íod  y  prif  amgylcbiadau  a  gofnodir  yn  y  Uyfr  yn  ffeithiau 
-«^lòd  Moses  wedi  cael  y  defnyddiaa  o  ran  y  sylwedd  yn  Ârabia — a'i 
fod,  o  dan  gyíarwyddyd  digyfeiliom  yrysbryd  QIân,  wedi  gosod  y  defn- 
yddiau  hyny  yn  eu  ffurí  bresenujol,  gan  egluro  yr  ymresymiad  â  ffeith- 
iau  mewn  anûuiyâdiaeth  naturiol  ac  yn  hanes  y  byd.  Mae  y  llyfr  fel 
hyn,  «irbyn  cyrhaedd  eìn  dwylaw  ni,  wedi  ei  wisgo  â  phrydierthion 
barddoniaeth  Hebreig,  a  chydymdeimíad  by  w  yr  awdwr  âg  arwr  y  gân 
i'w  glywed  yn  anadlu  drwyddo  o'r  dechreu  i'r  diwedd.  Fel  cyíansodd- 
ìad,  y  mae  Ilyfr  Job  yn  berl  y  Uyfrau,  a  gem  Ilenyddiaeth  y  byd,     . 

Gyda  golwg  ar  awdurdod  ganonaidd  y  llyfr,  y  mae  y  prawf  o'i  yabryd- 
oUaeib  yr  un  mor  gadarn  ag  eiddo  Uyfrau  eraUI  yr  Hen  Destament 
yr  oedd  yn  perthyn  i'r  canon  luddewig,  i'r  hwn  y  rhoddodd  lesu  Grist 
ei  gymeradwyaetb ;  cyfieithwyd  ef  gan  y  LXX.  tua  277  çyn  Orist; 
cyfeiria  Josephus  a  Philo  ato  fel  rhan  a  Ysgrythyrau  yr  laddewon ;  a 
çheir  ef  yn  nghofrestri  Melito,  esgob  Sardis,  tuag  o.o.  170,— Origen, 
tuag  0.0.  200,^CyriI  o  Jeruaalem,  o.o,  35  Q, — Cyngbor  Laodicea,  0.0. 
360,  &c.  Cyfeirir  ato  yn  y  Testament  Newydd  yn  Mat.  xxiv.  28  a  Luc 
xvii.  87 ;  cymharer  Job  xxxix.  30.  Dyfynir  Job  v.  18  gan  Paul  yn 
1  Oor.  iii.  19,  fel  oracl  Duw,  gyda'r  ymadrodd  0  flaen  y  dyfyniad, ''  Ys- 
grifenedig  yw,"  fel  yr  arferai  efe  wrth  ddyfynu  ysgrythyran  eraiU  yr 
Hen  Destament. 


400  T  PiTBIABOH  JOB. 


T.  AIÍOANION  T80BIFBNIAD  T  LLTFB* 

Dau  bwnc  mawr  y  llyfr  yw  y  rhaî  hyn : — 1.  A  oedd  creíydd  Job  yn 
anwahanadwy  gysylltiedìg  â'i  feddiannaa  a'i  gysnron?  3.  A  yw  am- 
gylchiadaa  allanol  dynìon  yn  ddangoseg  gywir  o'n  cymeriad  ger  bron 
Duw? 

Oyda  golwg  ar  y  cwestiwn  cyntaf,  haerai  Satan  fod  crefydd  Job  â'i 
gẁraidd  yn  ei  feddîannaa  bydol  a'i  gysnron  personol;  dywedai  Daw 
nad  ydoedd,  ae  nad  rhagrithiwr  oedd  ei  was  Job ;  a  dangosodd  caniyn- 
iad  y  prawf  ar  y  patrîarch  fod  Satan  yn  gyhuddwr  y  saint  ar  gam. 
"  Yn  hyn  i  gyd  ni  phechodd  Job  â'i  wefusau  "  (ii.  10).  Un  o  amcanion 
ysgrifeniad  y  Uyfr,  gan  hyny,  oedd  rhoddi'r  nacaol  i  haerìad  y  gelyn^  a 
gwithbrofi  ei  syniadau. 

Yr  ail  gwestiwn  oedd  testun  y  ddadl  rhwng  Job  a'i  gyfeillîon. 
Haerai  cyfeiUion  Job  foà  amgylchiadau  aUanol  dynion  yn  arddangosiad 
digonol  oW  hyn  yw  ansawdd  calon  dyn  ger  bron  Duw ;  a  chan  fod  Job  yn 
dyoddef,  fod  hyny  yn  arwydd  nad  oedd  ei  galon  ef  yn  uniawn  gyda 
Duw.  Dadleuai  Job  o'r  ochr  arall  nad  oeddynt:  fod  y  drygionus  yn 
fynych  yn  Uwyddo ;  fod  dyoddefiadau  y  cyfiawn  i'w  hystyried  yn  brawf 
amynt,  yn  hytrach  na  chosbedigaeth ;  ac  y  gall  Duw  brofi  y  diniwed  er 
ateb  ei  ddybenion  doeth  a  dirgel  ei  hun.  Yn  y  diwedd  dangosodd 
Duw  fod  Job  yn  gywir,  a  rhoddodd  ei  gymeradwyaeth  i'w  olygìadau  am 
y  Gorachaf  a'i  Bagluniaeth.  Dengys  hyn  i  ni  beth  oedd  y  dyben 
mewn  golwg  yn  nghofnodiad  y  ddadl  rhwng  Job  a'i  gyfeiUion.  Dyben 
hyn,  a  defnyddio  iaith  Dr.  Jahn,  oedd  trosglwyddo  yr  addysg  bwysig  a 
ganlyn : — "  Sef  fod  y  rhesymau  o  herwydd  pa  rai  y  mae  dynion  da  yn 
dyoddef  adfyd^  a  dynìon  drwg  yn  mwynhâu  hawddfyd,  weithiau  hyd  yn 
nod  hyd  ddiwedd  einìoes,  yn  cmolrheiniadwy ;  nad  yw  Duw  yn  wastad 
yn  penderfynu  tynged  dynîon  yn  y  byd  hwn  yn  ol  eu  rhinwedd  neu  eu 
drygioni,  ond  ei  fod  yn  fynych  yn  cael  ei  Iywodraethu  gan  gymheUion 
eraiU,  y  rhai  sydd  berfFaith  uniawn,  a'r  rhai  nas  gaU  dyn  eu  hamgyff- 
rêd."  Eglurìr  hyn  yn  hanes  Job ;  amddiffynai  Job  ei  hun  y  syniad, 
tra  yr  oedd  ei  gyfeiUìon  yn  methu  ei  ganfod ;  ac  yn  y  diwedd  cyhoedd- 
odd  Duw  fod  Job  wedi  Uefaru  yn  fwy  cywir  am  dano  £f  a'i  drefiì 
na  hwynthwy. 

Ymddengys,  fel  yr  awgrymwyd  eisoes  fwy  nag  unwaith,  mai  amcan 
Moses  yn  ysgrìfenu  y  Uyfr  oedd  gosod  Job  aUan  i*r  Hebreaid  fel 
esiampl  enwog  o  dduwioldeb,  didwylledd,  a  sefydlogrwydd  mewn  cys- 
tndd;  er  eu  dwyn  hwynt,  tra  yn  cael  eu  gorthrymu  yn  yr  Aipht,  i 
barhâu  i  addoH  yr  unig  wir  Dduw.  Yn  unol  â  hyn  gesyd  aUan  gjs- 
tuddiau  Job  fel  prawf  amo,  er  dangos  nerth  ei  dduwioldeb,  a  phurdeb 
ei  rinwedd ;  a  thrwy  gyfeirio  at  derfyniad  dedwydd  ei  brofedigaethaii, 
yr  oedd  yn  calonogi  eu  gobaith  hwythau  am  ddiangfa. 

Mae  y  Uyfr  o  werth  arbenig  i  ninnau  o  dan  yr  efengyl,  fel  y  mae  yn 
amlwg  oddiwrth  waith  lago  yn  cyfeirio  at  esiampl  Job,  er  calonogi  y 
GristionogionJ  ddal  eu  ffordd  mewn  gorthrymderau  (lago  t.  11). 


T  FATBUBOH  JÛB«  401 


VI.  ANaA.WSDBBA.U  T  LLYFB. 

Mae  rhai  pethan  yn  y  llyfr  ag  sydd  yn  dywyll,  ac  anhawdd  en  deall. 

1.  YmgynnuUiad  meUnon  Duw,  a  Satan  yn  eu  mysg,  Ni  awgrymir 
ymha  fan  y  cymerodd  y  cynnulliad  yma  le  (pen.  i.  6 ;  ii.  1).  Gosodir 
Duw  allan  íel  brenin,  yn  gwysio  ei  swyddogion  ger  eî  fron,  i  roddi 
cyfrif  o'u  goruchwylîaeth.  Wrth  "feibion  Duw"  y  golygir,  mae  yn 
ddiau,  yr  angelion,  ac  ymddengys  fod  yr  ysgrifenydd  yn  cynnwys  Satan 
ymhlith  y  rhai  hyn.  Mae  efe  yn  fab  Duw  o  ran  ei  greadigaetlL  Er  ei 
gwymp,  creadur  Duw  o  hyd  ydyw  ac  a  fydd  efe  byth.  Ymddengys  i  ni 
fod  y  geiriau  hyn  yn  fath  o  addum  i'r  cyfansoddìad,  ac  yn  ddesgrifìad 
allegol  yn  hytrach  na  llythyrenol,  cyffelyb  i  ddechreuad  dammeg  y  mab 
afradlawn,  fel  rhagymadrodd  i'r  hanes  sydd  yn  dilyn,  ac  i'r  ddadl  a 
gyfododd  mewn  canlyniad  i'r  amgylchiadau.  Dodwyd  y  geiriau  dan 
sylw  i  mewn  gan  ysgnfenydd  y  llyfr  trwy  orchymyn  yr  Ysbryd  Glân,  er 
cyfarfod  âg  amgyffredion  y  darllenydd,  ac  er  dadblygu  yr  egwyddorion 
sydd  yn  gorwedd  o  dan  Bagluniaeth  Ddwyfol.  Dysgant  fod  y  byd  o  dan 
arolygiaeth  Duw — fod  angelion  yn  ddarostyngedig  idde,  ac  yn  gyfrifol 
iddo  am  eu  symudiadau — fod  Duw  yn  gwneyd  deíhydd  o  weinidogaeth 
angelion  i  ddwyn  oddiamgylch  ei  amcanion — ^fod  Satan  â*i  lygad  ar  y 
saint  i'w  drygu,  ond  nad  all  wneyd  dim  iddynt  heb  ganiatâd  Duw,  ac 
i'r  graddau  yn  unig  y  gwel  Duw  yn  dda — fod  Satan  yn  awgrymn  nad 
all  Duw  wneyd  ei  hun  yn  anwyl  gan  ddyn  er  ei  fwyn  ei  hun»  ac  nad 
oes  y  fath  beth  a  chariad  cywir  at  Dduw  yn  mynwes  neb  o'r  saint — fod 
gan  Satan  law  fawr  yn  nygiad  dyoddefiadau  ar  bobl  Dduw — ^mai  amcan 
dyoddefiadau  yw  profì  y  saìnty  a  gloewi  eu  grasusau — fod  Duw  yn  deall 
dichellion  y  gelyn,  a'i  falais  at  y  cyfiawn — ^y  gall  fod  cystuddiau  yn  cael 
eu  trefnu  ì  ni  pan  y  mae  haul  llwyddiant  yn  tywynu  ddysgleirìaf,  &c. 

Mae  yr  egwyddorion  hyn  mewn  cydgordiad  â  hoU  ddysgeidiaeth  y 
Bibl. 

Wrth  nodi  hyn  am  y  cynghor  nefol,  nid  ydym  yn  awgrymu  fod  y 
rhanau  eraiU  hefyd  o'r  ddwy  bennod  gyntaf  i'w  cymeryd  yn  allegol, 
megys  "y  gwynt  mawr/'  a  **thân  Duw,"  neu  y  mellt,  marwolaeth 
plant  Job,  àç. ;  credwn  fod  y  pethau  hyn  yn  ffeithiau.  Nis  gwyddom 
ni  pa  mor  bell  y  gallai  Satan,  o  dan  ganiatâd  Duw,  trwy  ei  adnabydd- 
iaeth  0  nerth  yr  elfenau,  ac  o  weithrediadau  deddfau  natur,  effeithio 
cyffroadau  yn  y  nef  awyrol.  Yr  oedd  y  manylion  hyn  yn  ffeithiau 
hanesyddol,  megys  ag  yr  oedd  trefniad  y  ddáear  yn  ol  y  bennod  gyntaf 
o  GenesÌB  yn  ffaith;  tra  yr  ydym  i  edrych  ar  waith  Duw  yn  Uefaru,  yn 
fath  o  ymddarostyngiad  i  gyfarfod  â'n  hamgyffredion  eiddil  ni,  am  ei 
waith  yn  rhoddi  ei  ewyllys  mewn  gweithrediad. 

3.  Ý  desgrifiad  a  roddir  o*r  corffyn  y  hedd, 

"Ond  ei  gnawd  amo  a  ddoluria,  a'i  enaid  ynddo  a  alara"  (xìy.  dâ). 

Gellid  casglu  oddiwrth  y  darlleniad  hwn,  fod  teimlad  yn  y  corff  pan 
y  maa  yn  Uygra  ymaith;  ond  nid  yw  y  geiriau  yn  golygu  hyny. 
Gyfieitha  Dr.  Gonant  a  Proff.  A.  B.  Dayidson  hwynt  fel  hyn:— 

Yn  imig^  ei  gnawd  drosto  ei  hon  a  gaiff  boen, 
A'i  enaid  droeto  ei  hun  a  deimU  alar. 


4M  T  :»ATBuaoa  a>b. 

Felly  hefyd  yn  sylweddol  Umbreit  a  Delitz8ch.  Mae  y  geirìaa 
''cnawd"  ac  *'eiiaid/'  yn  fath  o  amgylehîatth  am  yr  holl  ddyn.  Tn 
ngwlad  angen,  bydd  dyn  yn  ymwneyd  â'i  gyflwr  ei  hnn  yn  nnig,  ae  nid 
yn  prydern  yDghylch  y  rhai  byw. 

8.  Job  ffn  cymharu  ei  ddyddiau  i^r  tywod, 

"Yna  y  dywedwn,  Byddaf  farw  yn  ij  nyth;  a  byddaf  mor  aml  fy 
nyddian  a'r  tywod"  (xxîx.  18). 

Y  gair  Hebraeg  am  "dywod"  yn  yr  adnod  hon  yw  ehol  C^n),  yr  hwn 
heb  nn  sail  íeimiadol  a  esbonîa  y  Babbiniaîd  laddewig  i  olyga  yr 
aderyn  dychymygol  a  elwîr  y  Phoenix,  Gan  fod  "nyth"  yn  niwedd  y 
íraich  gyntaf  i'r  gyferbyniaeth,  bament  hwy  fod  yn  rhaid  cael  aderyn 
yn  y  llall,  ac  felly  esboniant  y  gair  i  olygn  y  I%oenix.  Bama  Fansset 
a  Delitzsch  fod  cyfeirìad  yn  y  geirìan  at  chwedl  y  Phoenix.  Cfyfíeithiad 
Delitz8ch  o'r  geirian  yw— 

Yna  V  meddylîaîs  :  Gyda  fy  nyth  y  trengaf, 
Ác  f«I  y  FhoenÌT,  y  caf  fywyd  hìr. 

Mae  cbwedl  y  Phoenìx  yn  fyr  fel  y  canlyn: — Y  cyntaf  i  gyfeirìo  at  y 
fath  aderrn  yw  Hesiod,  cyn  Grist  780  mlynedd,  ond  ni  sonia  efe  ond 
am  ei  hîrhoedledd.  Y  cyntaf  i  son  am  ei  farwolaeth,  al  gladdedîgaetìi 
gan  ei  eppil  ei  hnn,  yw  Herodotns,  taa  400  ml.  cyn  Crìst;  ond  nid 
oedd  efe  yn  credn  yr  hanes.  Am  yr  Jlipht  y  traetha,  a  dyma  ei  eîrìaa : — 
^'Y  mae  aderyn  sanctaidd  arall  hefyd,  a  elwir  y  Phoenix,  yr  bwn  na 
welais  erioed  ond  mewn  darìan ;  oblegid  nid  yw  yn  gwneyd  et  ymddan- 
gosiad  ond  yn  anfynych  yn  en  mysg,  dim  ond  nnwaith  mewn  pum'  ean' 
mlynedd,  fel  yr  haera  preswylwyr  Helk>polís;  dy wedant  ei  f»d  yn 
dyfod  ar  farwolaeth  ei  r'íant.  Os  ydyw  yr  un  fath  a'r  darìan,  y  mae  o'r 
maintioli  a'r  desgrifiad  canlynol.  Mae  plu  ei  adenydd  mewn  rfaan  yn 
enrliwiog,  ac  mewn  rhan  yn  goch;  o  ran  ei  ffarf  a'i  faintioli,  y  mae  yn 
debyg  iawn  i'r  eryr.  Dywedant  ei  fod  yn  arfer  y  ddyfais  ganlynol»  yr 
hyn  yn  ol  fy  meddwl  %  sydd  yn  anghredadwy.  Dywedant  ei  fáá  yn  dyfod 
0  Arabia,  ac  yn  clndo  corff  ei  dad  i  deml  yr  hanl,  wedi  ei  gan  i  fyny 
mewn  mỳr,  ac  yna  yn  ei  gladda  yn  y  deml"  (Herod,  ii.  73).  Mewn 
adeg  ddiweddarach  yr  oedd  y  chwedl  wedi  cynnyddn.  Gawn  Olement 
o  Bafain,  yn  niwedd  yr  oes  apostolaidd,  yn  gwneyd  defnydd  o  h(mi  er 
eglaro  yr  adgyfodiad  o  feirw: — "Gadewch  i  ni  (eb  efe)  ystyrìed  y 
cysgod  rhyfedd  hwnw  o  adgyfodiad  ag  sydd  i'w  ganfod  yn  y  gwiedydd 
dwyreiniol;  hyny  yw,  yn  Arabia.  Y  mae  yn  bodoli  aderyn  neiUâiMÁ  a 
elwir  y  Phoenix;  nid  oes  ond  nn  o'r  cyfryw  mewn  bodolmeth  ar 
nnwaith,  ac  y  mae  hwnw  yn  byw  am  bam'  can'  nlynedd;  a  phaa  y 
nesá  yr  amser  pan  y  rhaid  iddo  farw,  y  mae  yn  gwneyd  nyth  iddo  ei  hna 
o  thas,  a  mŷr»  a  pheraroglaa  eraìU;  i'r  hwn  pan  y  daw  yr  amser  i  fyny 
yr  ä  i  mewn  ac  y  trenga.  Ond  y  mae  ei  gnawd  wrth  lygrn  yn  eynnyrchn 
pryf  neilldaot,  yr  hwn  wrth  gael  ei  feithrìn  â  sndd  yr  adeiyn  marw  a 
faga  bla;  a  phan  y  daw  i'w  faint,  y  mae  yn  eymeryd  i  fyny  y  nyth  ya 
yr  hwn  y  mae  esgym  eî  ríant,  gan  ei  glndo  o  AralHa  i'r  Aipht»  i  ddinas 
a  elwir  Heliopolis ;  a  chan  ehedeg  liw  dydd  yn  ngwydd  pawb,  efe  a'i 
dyd  ar  allor  yr  hanl;  ac  yna  dyehwei  i'r  lle  o'r  hwn  y  daeth.  Mae  yr 
offeirìaid  y  pryd  hyny  yn  edrych  i  gronielan  jr  aaeeroedd,  ae  yn  eanfod 


ei  fod  yn  dychwelyd  yn  gy wir  ar  ddiwedd  y  pum'  can'  mlynedd " 
(Epistol  cyntaf  Clment  ai  y  Gorinthiaid,  xxv).  Mae  y  chwedl  yn 
wahanol  eto  gyda  y  Babhiniaid.  Dywedant  hwy  fod  yr  aderyn  hwn, 
pan  oedd  Noah  jk  porthi  y  crëaduriaid  yn  yr  arch,  yn  eiŵtedd  yn 
llonydd  rhag  rhoddi  trafferth  ddìanghenrhaid  i'r  pfttrì'src^;  ae  iddo 
yntau  mewn  canlyniad  ddymuno  i'r  aderyn  hwn  y  wobr  o  anfarwoldeb. 
Gyírif  arall  a  roddant  am  dano  yw,  mai  dyma  yr  unîg  greadur  a  wrthod- 
odd  gymeryd  gan  Efa  o  ffrwyth  y  pren  gwaharddedig;  al  fod  yn  byw 
fil  0  flynyddoedd,  ar  ddiwedd  pa  adeg  fe  ä  ei  nyth  ar  dân,  a  Uosgir  yr 
aderyn  hyd  nes  y  byddo  mor  fyehan  ag  ŵy,  o'r  hwn  y  daw  allan  ac  y 
cyûnydda  i'w  faintioli  arferol,  gan  fyw  fel  o'r  blaen.  Dywedir  yn  awr 
mai  ffordd  arwyddlunîol  yr  Âiphtîaid  i  osod  aiian  gyfnodau  o  amser  0 
600  mlynedd  o  hŷd,  oedd  y  desgrifiad  Waenorol  o  gynnyrchiad,  bywyd, 
a  marwolaeth  y  Phoenix;  ond  nis  gallwn  dderbyn  y  golygiad  fod 
cyfeiriad  yn  yr  adnod  at  y  ffughanes  hwn,  o  herwydd  y  rhesymau 
canlynol: — 

(1.)  Mae  chwedl  y  Phoenix,  gan  nad  beth  a  olygid  wrthi,  o  darddiad 
rhy  ddîweddar  i  ni  allu  credu  fod  Job  yn  cyfeirio  ati. 

(Q.)  Ni  fnasai  y  Bibl  yn  rhoddi  ei  gymeradwyaeth  ì  chwedl  ddísail, 
fel  pe  buasai  yn  wirionedd,  Dyfaìs  offeiriaid  yr  Âipht,  er  enwogi  eu 
hunain  fel  oraclau  doethinefo,  ae  ychwanegu  at  urddas  eu  temlau,  oedd 
y  chwedl  hon,  ac  nid  ffait^  mewn  anianyddiaeth  naturiol. 

(8.)  Nid  oes  dim  yn  galw  am  y  fath  esboniad  ar  y  geirìatt. 

Tywod  yw  ystyr  y  gair  chol  Ç^n)  ymhob  man  arall;  etyb  yr  ystyr 
yna  yn  yr  adnod  hon;  ac  ni  fuasai  neb  yn  meddwl  awgrymu  yr  un  ystyr 
arall,  oni  buasai  y  gair  "nyth**  yn  y  fraich  arall  i'r  gyferbyniaeth. 
Wedi  cyfodiad  y  chwedl  am  y  Phoenix,  darfu  i  gywreinrwydd  ansanct- 
aidd  y  Babbiniaid  beri  iddynt  ei  Ilusgo  i  goffr  ysbrydoliaeth,  a'i  chydio 
wrth  eiriau  Job.  Dy  wed  Gesenius  nad  oes  un  rheswm  yn  galw  am  i  si 
ddeall  y  gair  ehol  yn  yr  adnod  allan  o*i  ystyr  arferol  tywod,  Felly 
hefyd  y  deallir  y  geiriau  gan  y  mwyafrìf  o  ieimiaid  Biblaidd. 

A  dywedais,  Yn  ddîan  byddaf  farw  yn  fy  nyth, 
Ao  fel  y  tywod  yr  amlhâf  fy  nyddian. 

—OufieiiJUad  Noyes,  Carey,  Bmta^  Cionanty  a  Good. 

Yna  y  dywedais,  Gyda  fy  nyth  y  trengaf, 
Ao  amlMf  fy  nyddiau  fel  y  tywod. 

-^OyfieUhiad  ITmbreit,  Lee,  ŵc 

Dadgan  y  mae  y  geîrìau  deimlad  hyderus  Job  yn  ei  Iwyddiant,  y  byddai 
i'w  hawddfyd  a'i  gysuron  ei  amgylchu  tra  fyddai  byw,  ac  y  byddai  ei 
ddyddiau  yn  aml  f el  ty wod  y  môr.    Mor  chwerw  y  siomwyd  ef  I 

Gan  fod  ein  hysgrif  wedi  chwyddo  eisoes  lawer  yn  fwy  nag  y  bwriad- 
em  ar  y  dechreu,  rhaid  i  ni  fyned  heibio  i  rai  pethan  eiaill  o'r  natur 
yma,  a  gadael  allan  yr  adran  a  olygem  ysgriíenu  mewn  ffordd  o  nodiad- 
an  cyffredinol  ar  gynnwysiad  llyfr  Job, — ^yn  cynnwys  braslun  o*r  ddadl, 
erynodeb  o  dduwinyddiaeth  y  llyfr,  a'i  gy feiriadau  at  y  gwýddonau  a'r 
celfyddydau — er  mwyn  gwneyd  rhai  sylwadau  ar  Brynwr  Job,  a'i  ffydd 
ef  ynddo. 


404  Y  PATBIABOfl  JOB. 


Yllt  FBTNWB  JOB. 

Pen.  xix.  dS — 27,  Y  gofyniad  yw, — A  yw  y  geiriaa  hyn  yn  cyfeirio 
at  obaitii  Job  am  adferíad  yn  y  byd  hwn,  ai  ynte  at  y  Mess'íah,  a 
dysgwyliad  Job  am  adgyfodiad  gogoneddas  trwyddo  ef  ?  Mae  llawer 
i'w  ddyweyd  dros  y  ddaa  olygiad. 

1.  Y  dyb  ynghylch  gwaredigaeth  dymmoroL 

Gellir  nodi  y  rhesymaa  dros  y  golygiad  hwn  fel  y  canlyn: — Cyhadd- 
asid  Job  gan  Satan  o  fod  yn  rhagrithiwr,  a  bod  ei  grefydd  yn  gynnwys- 
edig  yn  ei  gyfoeth;  a  phe  y  collai  ei  gyfoeth»  y  diflanai  ei  ddawioldeb 
yr  on  dydd.  Profwyd  ef,  ond  anrhydeddai  Ddaw  yr  an  fath  ag  o*r 
blaen.  Ond,  er  mor  chwith  yr  ymddengys»  y  mae  ei  gyfeillion  yn  troi 
amo  pan  oedd  yn  nyfnder  ei  gystadd,  ac  yn  dy weyd  fod  yn  rhaid  mai 
rhagríthiwr  oedd,  nea  na  faasai  Daw  yn  ymweled  âg  ef  â*r  fath 
ddyoddefiadaa.  Dy wed  Job  yn  ei  amddifFyniad  fod  ei  gystadd  yn  fwy  o 
brawf  na  chosb  amo  (yii.  18 ;  xiii.  10),  ac  y  byddai  iddo  ar  derfyn  y 
prawf  ddyfod  allan  fel  yr  aar,  gyda'i  iechyd  wedi  ei  adferyd,  a'i  gymeríad 
wedi  ei  amddiffyn.  Ëdrycha  i  fyny  at  Ddaw  fel  ei  Brynwr,  ei  Goel,  ei 
Amddiffynwr,  yr  hwn  a  wnai  ran  cyfathrachwr  âg  ef. 

Y  gair  a  gyfieithir  Prynwr  yw  Cfoel  C'«i^),  rhangymeriad  o'r  ferf  gaal 
Ç^ìd),  yr  hon  a  olyga  (1.)  gwaredu,  nea  achub,  oddiwrth  elynion,  nea  o 
gaethiwed;  ac  (3.)  adbrynu  yr  hyn  a  werthasid»  ei  bryna  yn  ol  i*w 
feddiannydd;  ac  (3.)  hawlio  boddlonrwydd  am  dywaUtiad  gwaed,  hyny  yw» 
dial  gwaed  ar  ben  y  llofrudd,  Gan  fod  y  dyledswyddaa  hyn  yn  rhwym- 
edig  ar  y  perthynas  agosaf,  mae  Goel  yn  sefyll  yn  fynych  am  gyfathrach- 
wr  nea  gyfhesaf  (Lef.  xxv.  25;  Eath  ii.  20;  iii.  13).  O  herwydd  y 
gwahanoi  rwymedigaethaa  ar  y  perthynas  agosaf,  cyfieithir  y  gair  yn 
gyfnesaý  (Lef.  xxy.  26);  dialydd  y  gwaed  (Nam.  xxxv.  19;  Deat.  xix.  6» 
12) ;  a  phrynwr,  oblegid  dyna  ystyr  y  **neb  a'i  goUyngo"  fel  cyfieithiad 
0  Goel  yn  Lef.  xxv.  26.  Dygwydda  y  gair  hefyd  yn  Salm  xix.  14,  lle  y 
cyfieithir  ef  prynwr.  Hydera  Job  y  bydd  i  Ddaw  wneyd  rhan  cyf- 
athrachwr  âg  ef :— 

(1.)  Fel  Dialydd  gwaed.  Yr  oedd  Job  wedi  cael  Satan  yn  lloíradd,— 
Uofradd  ei  blant,  ei  iechyd,  a'i  enaid  a'i  gymeriad  pe  gallasai;  edrycha 
efe  i  fyny  at  Ddaw  am  nodded  rhag  y  Ilofradd  creaiawn.  hwn,  a 
dysgwylia  iddo  ddial  gwaed  ei  blant  a'i  ddyoddefiadaa  ei  han  ar  ei  ben 
ef.  "  Ac  er  ar  ol  i  fy  nghroen,  i*m  dyoddefiadau  ddinystrio  y  enawd  hwn 
hefyd,  eto  yn  fy  nghnawd  y  caf  weled  Daw" — yn  faan  caf  weled  Ilaw 
rasol  Daw  yn  adfera  iechyd  a  harddwch  i'm  cnawd,  yn  Ile  Uaw  Satan  jn 
ei  felldithio  âg  afiechyd,  a'i  wisgo  â  ffîeidd-dra. 

(2.)  Fel  Gwaredwr  o  gaethiwed.  Garcharor  yn  Ilaw  Satan  oedd  Job; 
yr  oedd  wedi  ei  draddodi  i'w  ddwylaw  ar  ammodaa  neUldaol  am  dym- 
mor,  fel  y  profid  ei  ddawioldeb;  mae  Job  yn  deall  yr  orachwyliaeth, 
ond  ei  fod  er  hyny  yn  graddfan  yn  ei  gaethiwed,  ac  yn  edrych  i  fyny 
at  Ddaw  fel  ei  Goel  i'w  wareda  o  hono,  fel  y  caffai  lawenycha  yü 
Uywodraeth  rhyddid,  a  phyncio  mawl  yn  awyrgylch  iechyd  anwûtfa 
drachefn. 

(3.)  Fel  Adferwr  ei  etifeddiaeth.  Yr  oedd  y  Goel  yn  gwneyd  hyn;  a 
hyderai^Job  y  gwnai  Daw  droi  yn  ol  ei  gystaddiaa  yntaai  a  pheri  i'w 


T   PATRIAROH   JOB.  .  405 

gysoron  cyntefíg  ddychwelyd.  Ymddibynai  cymeriad  crefydd  Job  yn 
marn  ei  gyíeillion  ar  ei  adferiad  i'w  hawddfyd  blaenorol.  Yr  oedd 
gwirioneddobrwydd  creíydd  Job  wedi  cael  ei  brofî  i  Satan  trwy  ei 
ymlyniad  diwyrni  wrth  Ddaw;  ond  yr  oedd  eî  gyfeillion  yn  ymosod 
arno  oddiar  safle  gwahanol,  ac  ni  roddai  dim  daw  arnynt  hwy  ond 
arddangosiad  eglur,  yn  adferiad  ei  iechyd  a'i  gysuron,  mai  prawí  arno 
oedd  ei  drallodion,  a  bod  ei  galon  wedi'r  cwbl  yn  unîawn  ger  bron  Daw. 

Ymddengys  i  ni  iod  y  golygiad  hwn  yn  berflaith  foddhàol,  mor  bell 
ag  y  mae  yr  ymadroddion,  a  rhan  helaeth  o'r  ddadl  rhwng  Job  a'i 
gyfeillion,  yn  myned.  Diaa  íod  deall  y  gair  Goel  yn  yr  ystyr  yma  yn 
hollol  deg  a  phriodol.  Yr  oedd  arferiad  cyffelyb  yn  Arabia,  ac  ymhlith 
yr  Israeliaid  yn  yr  Aipht,  mae  yn  dra  thebygol,  i'r  hyn  oedd  yn  Israel 
ar  ol  hyny,  mewn  cysylltiad  à'r  Goel;  fel  y  gallai  Job  ei  ddeall  yn  hollol 
yn  yr  nn  ystyr  ag  y  deínyddia  Moses  eí  yn  y  Pamllyfr.  Mae  daa 
reswm,  modd  bynag,  yn  ein  rhwystro  i  fabwysiada  y  golygiad  hwn  ar 
y  geiriau : — 

(1.)  Nid  yw  y  golýgiad  dan  sylw  yn  ymddangos  yn  dyhysbyddu  ystyr 
j  geiriaa,  ac  yn  cyfarfod  â'r  hyn  a  ddysgwylir  o  dan  yr  amgylchiadaa. 

Nid  yw  adferiad  amserol  yn  y  byd  hwn  yn  ymddangos  yn  feddyl- 
ddrych  digon  pwysig  a  mawreddog  i  lenwi  ystyr  y  geiriaa  arddanol 
hyn.  Ai  tybed  y  baasai  Job  yn  cyfodi  y  fath  ddysgwyliad  achel,  ac  yn 
dymano  yn  yr  iaith  ardderchocaf  fod  ei  eiriaa  i  gael  ea  cerfìo  yn  y  graig 
dros  byth,  pe  na  faasai  yn  golyga  cofnodi  dim  mwy  na'i  obaith  i  gael 
adferiad  iechyd  a  chysaron  daearol?  Ond  os  deallir  hwy  i  gyfeirio  at 
adgyfodiad  gogoneddas  y  saint,  a*a  cymdeithas  â  Daw  mewn  gogoniant, 
y  maent  yn  cynnwys  defnyddiaa  cysar  i  blant  Daw  ymhob  oes,  ac  yn 
cyfiawnhâa  y  dysgwyliad  achel  a  gyfodai  y.  brawddegaa  cyntaf  yn  ein 
meddyliaa. 

(3.)  Ymddengys  fod  Job  yn  ei  araeth  ddiweddaf  o  flaen  Uefariad  y 
geiriaa  hyn  yn  anobeithio  cael  adferiad  tymmorol. 

Darllener  xyi.  2d;  ztìì.  11 — 16.  Os  gallai  Job  ddefnyddio  ymad- 
roddion  fel  hyn  ar  achlysar  mor  ddiweddar,  nid  y  w  yn  debygol  ei  fod  yn 
y  geiriaa  dan  sylw  yn  anadla  gobaith  am  iechyd  corfforol  a  gwelliant 
amgylchiadaa.  Yn  wir,  ar  ol  Uefara  y  geiriaa  hyn,  cawa  ef  yn  dywed- 
yd, — **Yr  ydwyt  yn  toddi  fy  sylwedd.  Ganys  myfi  a  wn  y  dygi  di  fi  i 
farwolaeth;  ac  i'r  tỳ  rhagderfynedig  i  bob  dyn  byw''  (xxxî.  23,  33). 

3.  y  dyb  fod  y  geiriau  yn  cyfeirio  at  y  Messiaht  a'r  adgyfodiad  o  feirw. 

(1.)  Dyma  y  syniad  sydd  yn  cytano  orea  â'r  cysylltiadau. 

Dywed  cyfeillion  Job  mai  cosb  Daw  am  bechod  yw  cystudd,  a  bod 
Job  yn  rhagrithiwr,  nea  y  buasai  Daw  yn  ei  gadw  rhag  profedigaethaa. 
"Gofia,  attolwg  (ebe  Eliphaz),  pwy,  ac  efe  yn  ddiniwed,  a  goUwyd?  a 
pha  le  y  torwyd  y  rhai  uniawn  ymaith?  Hyd  y  gwelais  i,  y  rhai  a 
arddant  anwiredd,  ac  a  haaant  ddrygioni,  a'a  medant"  (iy.  7,  8).  '*Holl 
ddyddiaa  yr  annawiol  y  bydd  efe  yn  ymofidio"  (xy.  30).  Gefnoga 
Bildad  ef  a  dy wed,— **  Os  pur  ac  aniawn  fyddi,  yn  wir  efe  a  ddefi'ry  atat 
ti  yr  awrhon,  ac  a  wna  drigfa  dy  gyfiawnder  yn  Uwyddiannus.  Wele, 
ni  wrthyd  Daw  y  perífaith,  ac  nid  ymeifl  efe  yn  Uaw  y  rhai  drygioi^as" 
(yiii.  6,  30).  Ac  ychwanega  Sophar  gyda  chwerwder, — "  Cydnebydd  gan 
hyny  i  Dduw  ofyn  geayt  lai  nag  a  haeddai  dy  anwiredd  "  (xî.  6). 
Oytana^Elihu  ar  y  cyfan  gyda'r  tri  chyfaUl  arall,  mai  cosb  am  bechod 

3  o 


406  T  PATBIAROH  JOB. 

yw  trneniy  ftc  awgryma  y  gallai  fod  Job  wedi  peeha  yn  ei  anwybodaetli 
(xzxüi.  la,  18;  xxxiv.  13,  87;  xxxy.  11,  15),  a  chynghora  eí  i  gyctnabod 
ei  gyfeiliomad  (xxxiv.  81,  83;  xxxy.  14;  xxxyì.  7,  13,  18). 

Mae  Job,  o'r  ochr  arall,  yn  ateb  nad  yw  amgylehiadan  dyn  yn 
ddangoseg  sicr  beth  yw  ei  gymeriad — ^fod  hyd  yn  nod  gweîthredwyr 
anwiredd  yn  llwyddo— a  chyfeiria  at  y  sefyllfa  ddyfodol,  yn  yr  hon  y 
llwyr  amddiffynir  ei  gymerìad  ef.  Os  oedd  athrawiaeth  cyfeillion  Job 
yn  iawn,  ni  ddylai  yr  nn  dyn  annnwiol  Iwyddo;  ond  y  mae  y  rhai 
hyny  yn  Uwyddo,  ebe  Job.  "  Llwyddiannns  y w  liaestal  ysbeilwyr,  ae 
y  mae  diogelwch  i'r  rhai  sydd  yn  cyffroi  Daw,  y  rhai  y  cyíoethoga  Dnw 
ea  dwylaw.  Ond  gofyn  yn  awr  i*r  anifeiliaid,  a  hwy  a*th  ddysgant ;  ac 
i  ehediaid  yr  awyr,  a  hwy  a  fynegant  i  ti.  Nea  dywed  wrth  y  ddaear, 
a  hi  a'th  ddysg ;  a  physgod  y  môr  a  hysbysant  i  ti "  (xii.  6 — 8).  Amean 
Job  yn  yr  atebiad  yma  i  Sophar  yw  ''dangos  nad  yw  gwobrwyon  a 
chosbedigaethaa  yn  cael  ea  cyfrana  yn  ol  y  cymeriad.  Tr  oedd  hyn 
mor  amlwg  yn  ei  olwg  ef  fei  ag  i  fod  o'r  braidd  awchlaw  dadl.  Tr  oedd 
i'w  ganfod  dros  yr  holl  fyd,  nid  yn  anig  ymhlith  dynion,  ond  yn  y 
greadigaeth  anifeilaidd.  Mae  y  cryf  ymhob  man  yn  gorthryma  y  gwan; 
y  crealawn  y  diniwed;  y  ffymig  yr  ofnas.  Eto  nid  ydyw  Daw  yn 
dyfod  allan  i  ddinystrio  y  llew  a'r  adfìl,  nea  i  wareda  yr  oen  a'r  afrewig 
o'a  crafangaa.  Fe)  ysbeiiwyr,  mae  llewod,  pantheriaid,  a  bleiddiaid 
yn  gwibhela  ar  y  ddaear;  mae  yr  eryr  a'r  fwltar  yn'  dîsgyn  yn  dcH- 
symwth  oV  awyr  ar  y  diamddiffyn,  ac  yspeilwyr  mawrion  y  dyfnder  yn 
ysglyfaethn  y  rhai  gweiniaid,  ac  eto  yn  llwyddo."  (Bames  ar  y  lle.) 
Gofyna  Job  eto,  ar  y  dybiaeth  fod  athrawiaeth  ei  gyfeillion  yn  gywir, — 
"  Paham  y  mae  yr  annnwiolion  jm  byw,  yn  heneiddio,  ac  yn  cryfhân 
mewn  cyfòeth?  Ea  tai  sydd  mewn  heddwch  allan  o  ofn;  ac  nid  ydyw 
gwialen  Daw  arnynt  hwy  "  (xxi.  7,  9).  Wrth  gyfeirio  ato  ei  han  yn 
ngwyneb  ymresymiad  ei  gyfeiilion,  sicrhâ  Job  yn  y  modd  mwyaf  difrifol 
nad  ydyw  efe  yn  rhagrithiwr  nac  yn  ddyn  annawiol:  "Pe  lladdai  efe  €, 
eto  mi  a  obeithiaf  ynddo  ef :  er  hyny  fy  ffyrdd  a  ddiffynsá  ger  ei  fron 
ef  "  (xiiì.  15).  Hiraetha  am  gael  cyflensdra  i  ddadlen  ei  ddiniweidrwydd 
ger  bron  Dnw  (xiii.  8,  39—34;  xxiii.  3—7;  xxxi.  86).  Dadleaa  nad 
effaith  ei  bechadarasrwydd  yw  ei  gystadd,  ac  appelia  at  Ddnw  fel  tyst 
o'i  ddiniweidrwydd  (xvi.  l^ — 19;  xxvH.  5,  6).  Nid  yw  Job  ychwaith 
yn  foddlawn  ar  amddiffyn  ei  hnn,  ae  ateb  ei  gyfeiHion,  ond  awgryma  ea 
bod  hwy  yn  ea  zel  i'w  gollfàrna  ef  yn  amddiffyn  Daw  â  rhesyman 
twyllodras:  "A  ddywedwch  chwi  anwîredd  dros  Dduw?  ac  a  ddywed- 
wch  chwi  dwyll  er  ei  fwyn  ef?"  (xiii.  7):  cyhaddiad  a  wireddwyd  gan 
Ddnw  ei  han  ar  ol  hyny  (xlii.  7). 

Tr  oedd  golygiadau  Job,  gan  hyny,  yn  gofyn  sefyllfa  ddyfodol,  yn  yr 
hon  y  gweinyddir  perffaith  gyfiawnder,  Ue  y  bydd  yr  annnwiolion  yn 
medi  o  ffrwyth  eu  hannawioldeb,  a  lie  hefyd  y  bydd  y  cyfiawn  yn  rhydd 
oddiwrth  draílod,  ac  yn  gorphwys  mewn  tangnefedd.  Tn  y  geiríaa  dan 
sylw,  mae  Job  yn  dadgan  ei  grediniaeth  ddiysgog  yn  y  fath  sefyllfa,  pan 
y  byíd  i'w  Brynwr  ddeffro  ei  Iwch  yn  y  bedd,  a'i  adgyfbdi  i  gyflwr  o 
anrhydedd  ac  anforwoldeb,  ac  i  fwynhâa  cymdeithas  Duw  yn  y  nef  yn 
dragywydd. 

(d.ì  TmddengyB  fod  dysgwyliadan  prtfddglwyfas  Job  yn  gyffredin,  a'i 
obfuth  gog^eddaa  a'i  ddadganiad  hyfryd  ar  yr  achlyaar  pré^ennol, 


T  PATBIABOH   JOB.  407 

megys  yn  ein  gerfodi  i  yBtjried  fod  y  geiriau  yn  cyfeirio  at  y  Mess'iah, 
ac  adgyíodiad  y  meirw. 

(1.)  Yr  oedd  y  wybodaetb  am  Had  y  wraig  ya  cael  ei  chadw  yn  fyw  yn 
y  byd.  Gladai  plant  dynion  hi  gyda  hwynt  yn  ea  crwydriadaa  i  wahanol 
wledydd,  f el  y  traddodiadaa  am  y  cwymp,  y  dilaw,  a'r  arch ;  a  dichon 
fbd  Job  a*i  gydwladwyr  yn  gwybod  mwy  o  lawer  am  yr  Had  addawedig 
li&g  y  gallwn  ni  yn  awr  gael  allan.  Yn  xxxi.  83,  mae  cyfeiriad  amlwg 
atycwymp:  **0s  cnddiais  fy  nghamweddau  fel  Adda."  Os  gwyddai 
am  y  cwymp,  fe  wyddai  am  yr  addewid  hefyd. 

(2.)  Gallai  dadganiad  gogoneddas  Job  fod  yn  effaith  dadguddiad 
newydd  iddo. 

Mae  yn  bosibl  ei  fod  wedi  cael  ei  ysbrydoli  ar  yr  achlysar  dan  sylw 
mewn  modd  anghyffredin,  a  derbyn  amlygiadau  newyddion  o  fwriadaa 
grasol  Daw,  yn  gyffelyb  i  Abraham  ar  adeg  offrymiad  Isaac  (loan  viii. 
56),  fel  ag  i  gael  ei  gy nhyrfa  i  ffynnoni  allan  y  geiriaa  gogoneddus  hyn 
o  obaith  a  llawenydd,  er  Uiniara  ei  deimladaa  ei  han,  ac  i  fod  yn  darddle 
eysar  i  blant  yr  Ârglwydd  ymhob  oes.  Gwel  Dr.  Pye  Smith's 
Scripture  Testimony  to  the  Messiafi,  ar  y  lle. 

(3.)  Yn  yr  adg^fodiad  yn  unig  y  bydd  y  geiriaa  yn  derbyn  ea  llwyr 
gyâawniad. 

Os  cymhwysir  y  geiriaa  at  adferiad  tymmorol  yn  unig,  yr  ydym  ryw- 
fodd  yn  teimlo  yn  ddiarwybod  i  ni  fod  gwythíen  o  gyfoeth  yn  y.geiriau 
nad  ydyw  wedi  cael  ei  dwyn  i  oleuni,  a  chyûawnder  o  ystyr  nad 
ydyw  wedi  cael  ei  ddyhysbyddu;  ond  pan  y  cymhwysir  hwynt  at  Grist  a'r 
adgyfodiad  o  feirw  trwyddo  Ef,  yr  ydym  yn  teiralo  fod  y  gwrthddrychaa 
y  cyfeirir  atynt  yn  deilwng  o  uchel-dôn  faddugoliaethus  yr  iaith,  ac  o 
brofiad  perlewygol  y  patriarch,  a  bod  y  wers  a  ddysgir  yn  haeddu  cael 
ei  cherfìo  yn  y  graig  dros  byth! 

3.  Y  desgrifiad  a  roddir  yn  y  geiriau  o*r  Mesnah. 

Hyderwn  fod  y  darllenydd  yn  argyhoeddedig  fod  y  geiriaa  yn  cyfeirio 
at  y  Gwaredwr ;  a  chymeryd  y  golygiad  hwn  amynt,  cawn  eu  bod  yn 
awgrymu  y  pethau  canlynol  o  barthed  i'r  Prynwr. 

(I.)  Y  mae  i  fod  yn  perthyn  i*r  hil  ddynol. 

Y  cyfathrachwr,  y  cyfnesaf,  y  Goel  bendigedig  ydyw.  Gyfeirir  ato 
o  dan  yr  agwedd  yma  mewn  modd  rhagddysgwyliadol  (proleptically),  yn 
y  rhagolwg  ar  ei  ymgnawdoliad.  Dichon  nad  oedd  Job  ei  hun  yn  gallu 
rhagweled  Uawn  ystyr  yr  ymadroddion  a  ddefnyddiai  (1  Pedr  i.  11). 
Ond  yr  oedd  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  a'n  rhoddodd  yn  ei  enau,  yn 
rhagbregethn  yr  ymgnawdoliad  trwyddynt. 

(S.)  Yn  Eôd  tragywyddol  ac  angbyfnewidiol. 

Prynwr  byw,  Heb.  *n—€hai,  yr  ansoddair  a  ddefnyddir  i  osod  Daw 
allan  fel  bôd  tragywyddol  ac  anghyfnewidiol  (Jos.  iii.  10 ;  d  Bren.  xix.  4, 
16 ;  Jer.  x.  10 ;  Dan.  xii.  7 ;  Hos.  i.  10,  &c.)  Cyíìeitha  y  LXX.  y 
geiriau  fel  hyn :  *'  Oblegid  mi  a  wn  mai  tragy wyddol  (aennaos)  y w  efe 
yr  hwn  a'm  gwareda  i."  ün  felly  yw  Crist :  "  Ddoe  a  heddy w  yr  un, 
ac  yn  dragywydd"  (Heb.  xiii.  8).  Parhä  yr  un,  pan  yr  heneiddia  y 
ddaear,  ac  y  diâana  y  nefoedd  (Heb.  i.  lO^ — 13). 

(3.)  Yn  Ddialydd   eamwri  ei  bobl,  a'u    Gwaredwr   oddiwrih  bob 


drẁg. 
l!ary( 


ehlá  Job  amo  fel  y  eyfry w»  ac  felLy  y  desgrífìr  ef  yn  y  Testa- 
9  c  d 


408  BBYDDID. 

ment  Newydd  (Daá.  iü.  9 ;  yì.  10,  11 ;  xviii.  30 ;  xix«  S :  cjrmliarer 
Luc  xyiii.  9 ;  d  Tim.  iv.  18,  &e,) 

(4.)  Gorchfygwr  angeu,  a  Bamwr  y  byd. 

Sonia  Job  am  adgyíodiad  gogoneddus  i'w  gorff,  ac  ymweliad  ei 
Brynwr  yn  y  diwedd  â*r  ddaear.  Yn  ol  Job,  yr  oedd  ei  Brynwr  i'w 
adgyfodi,  ac  i  aefyll  o'i  blaid  i*w  anrhydedda  yn  y  dydd  diweddaf.  Yn 
y  Teatament  Newydd  dysgir  ni  íod  Grist  wedi  diddymu  angeu,  ac  y 
bydd  iddo  yn  y  diwedd  adgyfodi  y  meirw,  anrhydeddu  ei  saint,  a  bamu 
y  byd. 

4.  Adfyfyrion  athrawiaethol  ar  eiriau  Job, 

(1.)  Fod  anghysonderau  Bhagluniaeth  i'w  hystyrìed  a'u  hegluro  yn 
ngoleuni  byd  arali. 

(3.)  Fod  gobaith  am  y  gogoniant  a'r  dedwyddwch  dyíodol  yn  galln 
cynnal  plant  Duw  yn  nhraliodion  y  bywyd  presennol. 

(8.)  Fod  sicrwydd  flfydd  yn  gyrhaeddadwy  yn  y  byd  hwn.  **Mi 
a  wn. 

(4.)  I  gael  Grìst  yn  Brynwr  i  ni,  rhaid  i  ni  ymffirostio  ac  ymhyírydu 
ynddo  fel  y  gwnai  y  patr'iarch  Job. 

Gwyn  fyd  y  rhai  a  allant  ganu  â'r  ysbryd  ac  â'r  deall  j  pennill 
hyfryd, — 

Mi  wn  fod  fy  Mhrynwr  yn  fyw, 

A'm  prynodd  â  thaliad  mor  ddrad; 
Fe  saif  ar  y  ddaear,  gwir  yw, 

Yn  niwedd  holl  oesoedd  y  byd : 
Er  ised,  er  gwaeled  fy  ngwedd, 

Teymasu  mae  'm  Mhrynwr  a'm  Mrawd ; 
-*     Ac  er  fy  malurio  'n  y  bedd, 

Caf  weled  Duw  eto  *u  fy  nghnawd ! 


BHYDDID. 


Tb  ydym  yn  golygu  o  dan  y  penawd  hwn  Eyddid  mewn  ystyr  wladol  a 
chrefyddol.  A  phriodol  ydy w  ar  unwaith  roddi  darnodiad  o'r  hyn  ydym 
yn  feddwl  wrtho.  Ehyddid  yn  yr  ystyr  yma  ydyw  y  seíyllía  hono  ymha 
un  y  mae  dynion  yn  cael  eu  rheoli  gan  gyireithiau  wedi  eu  ffurfìo  yn 
ddibartiaeth,  ac  yn  cael  eu  gweinyddu  mewn  uniondeb  a  chyfiawnder. 
Nid  yw  yn  golygu  cyfleusdra  i  ddynion  wneyd  fel  yr  ewyllysiont;  ni 
byddai  hyny  ond  penrhyddid,  ac  ni  byddai  ar  y  goreu  ond  rhyddid 
anialwch.  Gwelwyd  weithiau  siamplau  o  hyn  am  yspaid  byr  pan  fyddai 
gwLidwriaeth  wedi  syrthio  i  hollol  annhreín,  neu  mevtn  adegau  o 
chwyldroadau  mawrion.    Bu  cyínod  íelly  yn  hanes  Israel.    "Yn  y 


BHYDDID.  409 

dyddiaa  hyny  nid  oedd  brenin  yn  Israel,  ond  pob  an  a  wnai  yr  hyn  oedd 
nniawn  yn  ei  olwg  ei  hun "  (Barn.  xvii.  6).  Ac  yn  ol  y  desgrìfiad  a 
gawn  o  honjnt  yn  y  tymmor  hwnw,  mae  yn  amlwg  nad  oedd  ea  sefyllfa 
yn  nn  i'w  hoffî,  ac  nad  oedd  y  fath  ryddid  yn  bath  i*w  ddymano.  Mae 
rhyddid  yn  ol  y  darnodiad  achod  yn  golyga  fod  dynion  yn  cael  ea  rheoli 
gan  gyfreithiaa,  a  bod  y  rhai  hyny  wedi  ea  ffarflo  yn  aniawn  yn  ol  y 
berthynas  sydd  rhwng  dynion  â'a  gilydd,  a*r  berthynas  sydd  rhwng 
pawb  â  Duw.  Mewn  gwlad  rydd  gan  hyny,  yn  yr  ystyr  uchod,  nid  oes 
anrhy w  reolau  neu  gyfreithiau  mewn  gweithrediad  ag  sydd  wedi  deillio 
oddiwrth  drawsfeddiant  neu  draarglwyddiaeth,  ond  y  mae  yr  hoU 
ymddygiadau  a  waherddir  yn  gyfryw  ag  sydd  o  ran  eu  natur  eu  hunain 
yn  droseddau.  Mae  rhyddid  yn  yr  ystyr  uchod,  hefyd,  yn  golygu 
rhyddid  crefyddol  yn  gystal  a  gwladol.  Mae  y  naiU  yn  gysylltiedig  â'r 
llall  fel  canghenau  yn  deillio  o'r  un  cyff :  oblegid  os  bydd  cyfreìthiau 
wedi  eu  ffurfìo  yn  ddibart'iaeth,  ac  yn  cael  eu  gweinyddu  mewn  union- 
deb,  mae  pawb  yn  cael  eu  gosod  ar  yr  un  tir,  ac  nid  oes  rhagoríreintiau 
yn  cael  eu  caniatâu  i  un  dosbarth  ar  draul  gwasgu  a  chyfyngu  ar  ddos- 
barth  arall. 

Mae  yn  amlwg  hefyd  íod  rhyddid  yn  yr  ystyr  dan  sylw  yn  golygu  y 
gradd  uchaf  o  wareìddiad.  Mae  yn  cynnwys  íod  ymhlith  y  werin  radd- 
au  helaeth  o  wybodaeth  a  barn,  ynghyd  a  rhinweddau  moesol  a  chym- 
deithasol;  ac  y  mae  yn  cynnwys  hefyd  fod  y  llywiawdwyr  yn  ddynion 
goleuedig  a  chydwybodol,  ac  yn  cydnabod  eu  rhwymau  i  Dduw  a  dyn- 
ion.  Mae  rhai  wedi  sylwi  yn  hanes  y  gwahanol  wledydd  fod  anwybod- 
aeth  a  gwaseidd-dra  yn  gysylltiedig  â'u  gilydd.  Wrth  hyn  yr  ydys  yn 
golygu  fod  gwlad,  tra  mewn  ystad  anniwylliedig,  yn  amddifad  o'r  breiniau 
priodol  iddi»  ac  yn  cael  ei  rheoli  i  fesur  mawr  gan  ddeddfau  sydd  o 
duedd  ormesol.  Mae  hyn  yn  ganlynìad  naturiol  y  sèfyllfa  y  mae  y 
bobl  ynddi;  oblegid  nid  ydynt  ar  y  naill  law  yn  gwybod  beth  sydd  yn 
deg  a  rhesymol  iddynt  ei  fwynhâu,  ac  nid  ydynt,  ar  y  Ilaw  arall,  o 
herwydd  eu  hanwybodaeth,  yn  gweled  unrhyw  íoddion  tuag  at  wellhâu 
eu  cyffwr.  Ond  i'r  graddau  y  byddo'  pobl  yn  myned  rhagddynt  mewn 
dìwyllìant,  y  maent  yn  dyfod  yn  ymwybodol  o'u  hawliau^rìodol;  ao  y 
maent  yn  dyfod  i  deimlo  eu  nerth  i  sicrhâu,  trwy  foddion  teg,  y 
manteision  sydd  yn  perthyn  iddynt.  Ac  o  herwydd  hyn  mae  Ilawer  o'r 
deddfau  ag  oedd  yn  oddefol  gan  ddynion,  ac  o  bosibl  yn  gyfaddas  iddynt 
mewn  ystad  anniwylliedig,  yn  myned  yn  annheg  ac  aíresymol  yn  eu 
golwg  wedi  iddynt  fyned  rhagddynt  ymhellach  mewn  gwybodaeth  a 
gwareiddiad.  Y  canlynìad  o  hyn  ydyw,  fod  cyfnewidiadau  pwysig,  yn 
raddol,  yn  cael  eu  heffeithio  mewn  deddfau  a  ffarâywodraeÜLau  gwlad- 
ol.  Dichon  i  rai  o'r  deddfau  hyn  feddu  y  cadernid  ag  sydd  yn  deillio 
oddiwrth  henafíaeth,  uchelfraint,  ac  arglwyddiaeth;  eto,  os  ydynt  yn 
annheg  o  ran  eu  natur,  y  mae  gallu  yn  gweithio  odditanynt — sef  gallu 
cymdeithas  i  ymwellhâu — sydd  yn  sicr  o  beri  iddynt  gael  eu  dymchwel- 
yd.  Os  bydd  y  lava  wedì  dechteu  gweithio  yn  nghrombil  y  mynydd 
tanllyd,  er  y  dichon  fod  haenau  o  greigiau  oesol  rhjngddo  a'r  wyneb, 
eto  efe  a'u  gwthia,  a'u  hysgythra,  ac  a'u  chwymdaffa,  nes  mynu  ffordd 
iddo  ei  hun.  Felly  y  mae  cymdeithas  yn  effeithio  yn  ol  graddau  ei 
gwareiddîad  ar  y  gwahanol  attalfeydd  sydd  yn  ei  rhwystro  i  fwynhâu  ei 
rhyddid  priodol.    £r  mor  dy wyll  ydoedd  pobl  yn  y  drydedd  ganríf  ar 


410  HHTOTID. 

ddeg,  eto  yr  oedd  y  barwniaid  ac  eraiH  gyda  h^y  yu  medda  d^eii  o 
oleani  i  weled  beth  oedd  yn  ymddygiad  teilwng  taag  atynt,  a  pba  beth 
oedd  yn  rhesymol  iddynt  ei  gadi.  Ac  mewn  canlyniaià  fforfiaaant  y 
Siartr,  yr  hwn  sydd  byth  ar  ol  hyny  wedi  hynodi  ea  henwaa,  a  dimgoe* 
asant  eí  i'r  brenin  loan.  Ac  er  iddo  ef  ar  ol  edrych  arno  wylltio,  a 
chuchio,  a  melldithio,  eto  efe  a  ddeallodd  ymhen  ycbydig  ei  íod  yn 
ymwneyd  â  phobl  oedd  yn  deall  eu  gwaìth,  a  rhai  oedd  yn  dra  phender- 
fýnol  0  seíyll  dros  eu  hiawnderau.  Mae  rhai  personau  i'w  cael  ymhob 
cyfnod  sydd  yn  fwy  goleaedig  na'a  cydwladwyr  yn  gyffredin.  Ac  y 
mae  y  rhai  hyn,  yn  enwedìg  os  byddant  yn  medda  argyhoeddiadaa 
cryfíon  a  theimladau  dyngarol  tyner,  yn  gwasgara  y  goleani  sydd 
ganddynt  ymhlith  ea  cyd-ddynion,  fel  ag  y  mae  Uíaws  yn  dyíod  i  ddeall 
a  gweled  íel  hwythaa;  a  thrwy  hyn  y  mae  syniad  am  yr  hyn  sydd 
uniawn  a  theg  yn  ymleda  ymhlith  y  werin.  Ba  caethwasanaeth  yn 
beth  ag  yr  ydoedd  Dywodraeth  Prydain  yn  y  taleithiaa  dros  dynmior 
hirfaith  yn  ei  gyfreithloni.  Ac  yn  y  cyfhod  hwnw  trosglwyddwyd  mil- 
oedd  ar  filoedd  o'r  Negröaid  o  Affrica  i  rai  o  ynysoedd  deheaol  Amerìca. 
Ond  yr  oedd  rhai  yn  Mhrydain  yn  gweled  y  cam  oedd  ea  cyd-ddynion 
yn  gael,  ac  yn  teimlo  yn  ddwys  yn  yr  olwg  ar  y  creolonderaa  yr  oeddynt 
yn  ea  dyoddeí.  Ac  o'r  diwedd  wele  Wilberforce,  a  Pitt»  a  Fox,  ac  eraill, 
yn  galw  sylw  at  y  peth ;  a  thrwy  ea  hareithiaa  hyawdl  a'a  rhesymaa 
cryfion,  llwyddasant  i  ddarbwyllo  ea  cyd-seneddwyr  ac  i  nawseiddío 
teimladaa  y  lliaws.  Ac  mewn  canlyniad  i  hyn  pasiwyd  y  naill  gyfraith 
ar  ol  y  llall  er  mwyn  anghefnogi  y  fasnach,  ac  yn  y  pen  draw,  sef  yn  y 
âwyddyn  1883,  ar  gynnygiad  yr  Ysgrifenydd  Taleithiol  Stanley, 
pasiwyd  dedd/  yn  dilea  caethfasnach  yn  hoU  daleithiaa  Prydain. 

Mewn  modd  cyffelyb  gyda  golwg  ar  Ddeddfaa  yr  Yd,  tybiwyd  dros 
gyhiod  maith  ôa  bod  yn  ianteisiol  i'r  wladwriaeth.  Y  syniiftd  oedd  fod 
treth,  yn  amrywio  yn  ol  amgylchiadaa»  ar  ddadforiad  ŷd  i'r  wlad  hon, 
yn  fanteisiol  er  cefiiogi  amaethyddiaeth,  a  chryfhâu  adnoddaa  y  deymas. 
Ond  ymhen  amser  dangoeodd  rhai  personau  eu  bod  yn  ddigon  Uygad- 
graff  i  ganfod  nad  oedd  y  dybiaeth  hon  ond  hygoeledd,  a'i  bod  yn 
achlysur  o  wneyd  cam  mawr  â  dosbarth  Iliosog  o'r  trígolion.  Trefnodd 
Bhagluniaeth  gynauaf  anarferol  o  doreithiog  am  ddwy  ffynedd  yn 
olynol.  Trwy  hyn  caíwyd  digonedd  o  ŷd  yn  y  wlad  hon  ei  hunan,  ac 
yr  oedd  bara  i'r  werin  i'w  gael  yn  rbad.  Y  canlyniad  fu  i'r  lliaws 
ddechreu  gweled  mai  peth  tra  manteisiol  tuag  at  hyrwyddo  gwahanol 
íasnachau  yn  y  wlad  ydoedd  fod  bara  i'w  gael  am  bris  isel.  Yr  oedd 
hyn  yn  eu  parotoi  i  wrando  ar  adroddiadaa  a  rhesymaa  y  prif  ddynion 
ag  oedd  yn  symud  ymlaen  tuag  at  gael  diddymiad  ar  Ddeddfaa  yr  Yd. 
Ni  raid  i  ni  ddy weyd  fod  y  diweddar  Mr.  Cobden,  a  Syr  Bobert  Peel,  a 
Mr.  John  Bright,  ymhlith  y  rhai  mwyaf  amlwg  yn  y  symudiad.  Wedi 
i'r  blaid  yma  fethu  yn  uniongyrchol  yn  eu  hamcan,  ymffurfìodd  Uawer 
0  bersonau  dylanwadol  yn  gynghrair — AnH'Com-Law-League — trwy  yr 
hyn  yr  ennillasant  gryfder,  ac  y  taenwyd  eu  syniadau  ymhlith  pob 
dosbarth  o'r  trigolion.  Ac  er  yr  hoU  wrthwynebiadau  ag  oedd  yn 
deiIUo  oddiwrth  ragfamau,  hir  arferiad  blaenorol,  ac  ofhau  disail  o'r 
canlyniadau,  ba  raid  i'r  Senedd  wrando  ar  lais  y  wladwrìaeth ;  ac  yn  y 
ffwyddyn  1846  pasiwyd  deddf  yn  diddymu  Deddfau  yr  Yd  yn  MhrydaÌB. 
Yr  oedd  hon  yn  siampl  nodedig  yn  dangos  fel  y  mae  goleuni  a  diwyiliâ&t 


BaiDDID.  411 

yn  eSeithìo  yn  raddol  er  cyíjaewid  a  dileu  deddfau  sydd  wedi  ea  ffarfìo 
pddiar  egwyddorìon  anghywir.  Y  mae  hefyd  wedi  profì  peth  arall,  sef 
mai  yr  hyn  sydd  ynááo  ei  hun  yn  deg  a  chyfìawn  yw  y  peth  inwyaf 
manteisiol  yn  y  pen  draw  i*r  wladwriaeth  yn  gyffredin.  Bu  y  cyfnew- 
idiad  hwn  yn  achlysur  o  roddi  symbyliad  i  fasnach  yn  ei  gwahanol 
ffarfìau,  ac  i  ychwanegu  yn  fawr  at  gysur  a  llwyddiant  llìaws  y  trigolion. 
Mae  yn  aml  wg,  gan  hyny,  fod  diwylliant  y  werin,  trwy  gynnydd 
addysg  a  gwellhâd  eu  moesau,  o'r  pwys  mwyaf  tuag  at  sicrhâu  rhyddid 
i'r  graddau  helaethaf.  Gyda  golwg  ar  hyn,  priodol  y  dywed  Herbert 
Spencer  fod  yn  rhaid  i  ddynion  gael  eu  rheoli  naill  ai  oddifewn  neu 
oddiallan.  Pan  y  mae  dynion  mewn  ystad  anwybodus  a  barbaraidd,  y 
maent  yn  cael  eu  rheoli  gan  allu  y  tu  allan  iddynt  eu  hunain,  ac  am 
hyny  yn  ddarostyngedig  i  drais.  gorthrech,  a  thra-awdurdod.  Ond  po 
íwyaf  abl  y  byddo  dynion  yn  dyfod  i  reoli  eu  hunain,  y  mae  y  llyffetheir- 
iau  allanol  yn  llacio,  ac  y  maent  yn  cael  eu  tÿnu  neu  eu  bwrw  ymaith 
íel  pethau  dianghenrhaid.  Mewn  geiriau  eraill,  po  leiai  o  gyfraith  yn 
ystyr  oreu  y  gair  a  fyddo  yn  nghalonau  dynion,  mwyaí  anghenrheidiol 
ydyw  cyfraith  y  tu  allan  iddynt  eu  hunain  i'w  gorfodi  at  yr  hyn  sydd 
uniawn.  "Gan  wybod,"  meddai  Paul,  <'nad  i'r  cyfìawn  y  rhoddwyd  y 
gyíraith,  eithr  i'r  rhai  digyfraitb,  ac  anuíudd,  i'r  rhai  annuwiol  a 
phechaduriaid "  (1  Tim.  i.  9).  Ac  i'r  graddau  y  byddo  y  werin  yn 
cynnyddu  mewn  hunan-welliaut,  y  mae  y  deddfau  a  roddir  iddynt  yn 
dyfod  yn  fwy  perffaith,  a'r  llywodraeth  y  maent  dani  yn  dyfod  yn  fwy 
hynaws  a  haelfrydig.     Mae  y  llywiawdwyr  o  dan  anghenrheidrwydd  o 

.  gyfaddasu  eu  cyfreithiau  i  ansawdd  foesol  a  chymdeithasol  y  trìgoUon 
yn  gyffredin.  Ac  o  herwydd  hyn  mae  llawer  cyfraith  wedi  bod  mewn 
grym  nad  oedd  yr  oreu  o  ran  ei  natur  ei  hun,  ond  er  hyny  yr  oreu,  o 
bosibl,  ar  y  pryd  yn  ol  yr  amgylchiadau.  "Dichon,"  meddai  Lycurgus, 
mewn  atebiad  i  ryw  feirniadaeth  ar  ei  gyfreithiau,  '<nad  ydynt  y 
cyfreithiau  goreu,  ond  y  maent  y  rhai  goreu  a  allai  Sparta  oddef."  A 
dichon  mai  at  beth  cyffelyb  yr  oedd  y  Llywydd  Mawr  yn  cyfeirio  pan 
yn  siarad  âg  Israel  trwy  y  prophwyd, — "  Minnau  hefyd  a  roddais  iddynt 
ddeddfau  nid  oeddynt  dda,  a  bamedigaethau  ni  byddent  fy w  ynddynt " 
(Ézec.  XX.  26).  Ònd  pán  fyddo  cenedl  yn  myned  rhagddi  mewn 
gwybodaeth,  coethder,  moesoldeb,  a  hunanlywodraeth,  mae  gwladwein- 

'  wyr  yn  gweled  y  priodoldeb  a'r  anghenrheidrwydd  o  newid  a  dileu 
llawer  o  hen  drefniadau  er  mwyn  cyfaddasu  eu  cyfundrefn  i  ansawdd 
berffeithiach  y  bobl. 

Pan  fyddo  y  trigolion  mewn  ystad  isel  o  wybodaeth  a  gwareiddiad, 
nid  ydynt  yn  gosod  gwerth  priodol  arnynt  eu  hunain,  ac  y  mae  eu 
bysbryd  mewn  ansawdd  wasaidd  a  slafaidd.  Ehaid  mai  dyma  ydoedd 
ansawdd  y  lliaws  yn  Mhrydain  pan  ydoedd  y  brenin  yn  hòni  bawl 
ddwyfol  (divine  rightj  ac  yn  enwedig  pan  feiddiai  lago  I.  ddefnyddioyr 
ymaidroddion  caniynol, — '*Ehyfyg  a  gwrthryfel  ydyw  i  ddeiliaid  ddadleu 
yn  erbyn  dim  a  ddichon  i'r  brenin  wneyd  yn  uchder  ei  awdurdod. 
Dyledswydd  pob  Cristion  da  ydyw  bod  yn  foddlawn  i  ewyllys  Duw, 
amlygedig  yn  ei  Air ;  a  dyledswydd  pob  deiliad  da  ỳdyw  bod  yn  foddlawn 
i  ewyllys  y  brenin  amlygedig  yn  ei  gyfreithiau."  Ond  nid  hir  y  bu  y 
bobl  cyn  dangos  eu  bod  yn  meddu  digon  o  synwyr  ac  urddas  i  deimlo 
íod  y  fath  honiadau  yn  annyoddefol»  oblegid  yn  y  Chwyldroad  yn  1688 
ihoddwyd  terfjn  am  byth  i'r  fath  ynfydrwydd. 


413  BEÌ7DDID* 

Mae  yn  amlwg,  hefyd,  08  bydd  y  werin  heb  ddiwylliant  cyfaddas  nad 
ydynt  yn  meddu  y  cymhwysder  anghenrheidiol  i  dderbyn  a  deíhyddio  y 
breiniaa  gwladol  a  ddichon  gael  ea  rhoddi  iddynt  er  ea  galluogi  i 
ddylanwada  mewn  modd  rheolaidd  ar  y  llywodraeth.  Cydnabyddir 
mai  cam  yn  yr  lawn  gyfeiriad  ydoedd  helaethiad  yr  etholfraint;  ond  y 
mae  yn  amlwg  fod  llaweroedd  yn  rhy  anwybodus  ac  yn  rhy  ddiegwyddor 
i'w  hiawn  ddefnyddio.  Ac  am  hyny,  mor  bell  ag  y  mae  a  wnelont  hwy 
â'r  peth,  dichon  i'w  dylanwad  fod  yn  foddion  i  lesteirio  rhyddid,  yn  lle 
hwyluso  ei  gamrau. 

Gydnabyddir  yn  gyffredin  mai  un  o*r  gwrthgloddiau  cadamaf  er 
diogelu  uniondeb  a  thegwch  a  rhyddid  i'r  deiliaid,  ydyw  prawf  trwy 
reithwy r  (trial  by  jury) ;  eto  heb  raddau  helaeth  o  ddiwylliant  a  moes- 
oldeb  cenedlaethol,  byddai  y  cyfryw  drefniant  yn  hollol  aneffeithiol. 
Gwnaed  prawf  o  hono  yn  yr  Iwerddon.  Ond  o  herwydd  diffyg  digon 
0  wroldeb  moesol  mewn  dosbarth  o'r  bobl  i  sefyll  dros  y  gwirionedd 
pan  fyddai  o  blaìd  y  llywodraeth  yn  gystal  a  phan  fyddai  o'u  plaid  eu 
hunain,  trodd  yr  ymgais  yn  fethiant.  Os  bydd  y  bobl  hefyd  heb  eu 
diwyllio  yn  briodol,  mae  siamplau  yn  dangos  y  dichon  iddynt  wrth- 
wynebu  mesurau  ag  a  fyddo  yn  tueddu  at  eu  llesâd,  gan  dybied  ea  bod 
yn  eu  herbyn. 

Oddiwrth  y  pethau  hyn,  mae  yn  amlwg  mor  anghenrheidiol  ydjw 
fod  dysg  a  moesau  y  werin,  hyd  ag  y  mae  yn  bosibl,  yn  cael  eu  gwell- 
hâu ;  oblegid  fel  ag  y  mae  y  niwl  tew  yn  rhwystr  i  belydrau  yr  haal 
dy wynu,  íelly  y  mae  anghoethder  y  bobl  yn  rhwystr  i  fanteision  rhyddid 
gael  eu  mwynhâu. 

Mae  y  rhyddid  sydd  wedi  ei  sicrhâu  yn  Mhrydain  yn  dra  helaeth  a 
chyffredinol.  Mae  hwn  yn  cynnwys  rhyddid  ymadrodd,  sef  caniatâd  i 
ddynion  draethu  eu  syniadau  ar  unrhy w  fater,  ond  iddynt  wneyd  hyny 
mewn  modd  gweddaidd  a  rhesymol ;  rhyddid  yr  argraffwasg ;  rhyddid  i 
fudo  neu  i  deithio  o'r  naiU  fan  i'r  llall  heb  ymyriad  yr  awduidodan; 
rhyddid  i  alw  a  chynnal  cyfarfodydd  er  mwyn  traetha  ar  bynciau  a 
fyddont  yn  taeddu  at  lesâd  y  werin,  neu  ar  faterion  perthynol  i'r  wlad- 
wriaeth ;  rhyddìd  i  anfon  deisebau  i'r  Seneddt  a  thrwy  gyfrwng  y  cyn- 
nrychiolwyr  i  alw  sylw  yr  aelodau  at  unrhyw  fater  o  bwys  a  dyddordeb; 
a  rhyddid  i  ddynion  addoli  ac  ymarfer  eu  defpdau  crefyddol  yn  ol  eu^ 
barn  eu  hunain  a  thystiolaeth  eu  cydwybodau.  Wrth  ystyried  y 
pethau  hyn,  digon  rhesymol  a  fyddai  gofyn,  pa  beth  ymhellach  sydd 
anghenrheidîol,  neu  pa  ryddid  ychwanegol  sydd  i'w  ddymuno  ?  Mae 
ymadrodd  yn  cael  ei  ddefnyddio  gyda  golwg  ar  y  rhyddid  crefyddol  y 
mae  Ymneillduwyr  yn  fwynhâu  sydd  yn  arwyddo  nad  ydynt  yn  y  sef- 
yllfa  fwyaf  hapus,  ac  nad  yw  y  safle  y  maent  arno  yn  gyíryw  ag  y  gellir 
ei  alw  yn  dir  cyfiawnder.  Yr  ymadrodd  yr  ydym  yn  cyfeirio  ato  ydyw 
Deddf  Goddefiad.  Mae  hyn  yn  arwyddo  eu  bod  mewn  sefyllfa  israddol, 
ac  mai  trwy  oddefìad  y  maent  yn  cael  caniatâd  i  addoli  yn  ol  eu  cyd- 
wybodau.  Mae  yr  anghyfiawnder  yn  ymddangos  yn  fwy  wrth  ystyried 
eu  bod  yn  cael  eu  gorfodi  i  dalu  at  gynnal  ffurf  o  greíydd  berthynol 
i'r  wladwriaeth,  er  fod  y  ffurf  hono,  yn  enwedig  yn  bresennol,  yn  gyf- 
ryw  mewn  rhyw  bethau  ag  y  maent  yü  hollol  anghymeradwyo,  ac  o  ran 
eu  cydwybodau  yn^ei  chondemnio.  Mae  yr  ansawdd  yma  ar  bethau  yn 
gwbl  anghyson  â'r  darnodiad  a  roddwyd  o  ryddid  ar  y  dechreu.    Nid 


BHTDDID.  418 

yw  y  deddfau  sydd  jn  cyfreithloni  hynyna  yn  ddibartiaeth,  ac  nid  yw  y 
gweinyddiad  yn  ol  cyfìawnder.  Ac  y  mae  yn  rhaid  i  gyfnewidiad  mawr 
gael  ei  effeîthio  cyn  y  bydd  i  TmneiUdawyr  fwynhâu  y  rhyddid  sydd 
yn  briodol  iddynt. 

Tmdrech  ardderchog  o  blaid  rhyddid  crefyddol  oedd  yr  hon  a  wnaed 
gan  yr  Ânghydffarfwyr  pan  y  darfa  i  ddwy  fil  o  honynt  droi  allan  o'a 
heglwysi  yn  hytrach  nag  ymostwng  i  Deddf  Unffarfíaeth.  Ac  er  mor 
ddiystyredig  ydoedd  crefydd  yn  ngolwg  Hame^  eto  wrth  roddi  hanes 
Prydain  yn  y  cyfnod  hwnw  dywed, — "  Tr  oedd  awdardod  y  Qoron  mor 
drwyadl  fel  mai  gan  y  Paritaniaid  y  cynneawyd  ac  y  cadwyd  gwreich- 
ionen  wertbfawr  rhyddid ;  ac  i'r  blaid  ddistadl  hon  y  mae  y  Prydeinwyr 
yn  ddyledns  am  ryddid  ea  cyfansoddiad."  Qorfa  iddynt  hwy  wneyd 
aberth  mawr  er  mwyn  peidio  ymddwyn  yn  groes  i'w  bam  bersonol  a 
thystiolaeth  ea  cydwybodaa.  Ac  yr  oedd  yr  hyn  a  ddyoddefasant 
mewn  canlyniad  yn  siampl  nodedig  o  anghyfìawnder  y  deddfaa  oeddynt 
mewn  grym  a'r  llywodraeth  oedd  yn  en  dwyn  i  weithrediad.  Ac  y  mae 
yn  anghyfìawnder  amlwg  yn  bresennol  fod  yn  rhaid  i  ddosbarth  mawr 
o  Grìstionogion  gynnorthwyo  i  gynnal  sefydliad  sydd  yn  coleddn  y  fath 
graglwyth  o  gyfeiliomadaa,  ac  yn  gwneyd  ei  oren  i  ddwyn  y  wlad  yn  ol 
o  dan  iau  haìamaidd  Pabyddìaeth.  Mae  yr  hyn  a  ysgrifenwyd  gan  ŵr 
lleyg  o'r  enw  Micaiah  Towgood,  er  ys  mwy  na  thringain  mlynedd  yn 
ol,  yn  gymhwysiadol  mewn  modd  arbenig  at  y  tymmor  presennol. 
"  Pan  welwyf,"  medd  efe,  "  symledd  a  rhyddid  yr  efengyl  yn  cael  eu 
llygra  a'u  hanmhara  gan  ddychymygion,  gorchymynion,  a  thraddod- 
iadau  dynion;  pan  welwyf  undeb  yr  eglwys  yn  cael  ei  ddryllio,  a 
rheolau  ac  ertbyglau  newyddion  yn  cael  eu  cymhell  ar  y  dysgyblion ; 
pan  welwyf  bethau  ofergoelus,  cyfeiHomus,  a  gwrthun,  yn  cael  eu  dwyn 
i'r  eglwys,  ac  yn  cael  eu  gwneyd  yn  rhan  o'r  addoliad  Grístionogol — 
pethau  peryglus  i  eneidiau  dynion,  gan  eu  bod  yn  meithrin  heddwch 
twyllodrus,  ac  yn  rhoddi  syniadau  camsyniol  am  drefn  achub  a  chymer- 
adwyaeth  gyda  Duw — pan  welwyf  y  pethau  hyn,  er  mai  gŵr  lleyg 
ydwyf,  teimlaf  dan  rwymau  i  dystio  yn  eu  herbyn,  ac  i  amlygu  fy 
anghymeradwyaeth  yn  y  modd  mwyaf  penderfynol;  rhag  i  mi,  trwy 
beidio,  goUi  fy  hyder  ger  bron  fy  Marnwr,  a  chael  fy  nghyfrif  yn  frad- 
ychwr  o'r  hyn  sydd  wedi  ei  ymddiried  i  mi." 

Mae  llawer  i'w  ddyweyd  hefyd  mewn  perthynas  i  Ddeddfau  Helwr* 
iaeth.  Mae  y  Greawdwr  wedi  rhoddi  cyflawnder  o  adar  yn  yr  awyr,  a 
physgod  yn  yr  afonydd,  ac  y  mae  wedi  trefnu  fod  pedwartroediaid 
bychain  yn  Hì'osogi  wrth  y  cannoedd  ar  wyneb  rhai  meusydd ;  ac  y  mae 
yn  amlwg  fod  y  rhai  hyn  wedi  eu  gwneyd  '*  i'w  dal  ac  i'w  dyfetha."  Ond 
yn  ol  y  trefnîadau  presennol  y  mae  y  defnydd  o  honynt  yn  cael  ei  gyf-- 
yngu  i  un  dosbarth  neillduol,  tra  y  mae  y  lliaws  yn  cael  eu  llesteirio 
rhag  cyffwrdd  â  hwynt  gan  ddeddfau  caethion  a  dirwyau  a  chosbedîg- 
aethau  trymion.  Trwy  hyn  y  mae  y  bobl  gyfíredin  mewn  llawer 
cymydogaeth  yn  cael  eu  hamddifadu  o'r  hyn  a  alíasai  fod  yn  rhan  fawr 
o  ddefnydd  eu  cynnaliaeth ;  ac  yn  fynych  mae  yr  amaethwr  yn  cael  ei 
boeni  trwy  weled  ffrwyth  ei  lafur  yn  cael  ei  anrheithio  o  flaen  ei  lygaid. 
Dywedai  un  mai  nodwedd  gwlad  rydd  ydyw  fod  gan  ddynion  hawl  gyf- 
reithlawn  i  gyflawni  pethau  nad  ydynt  o  ran  eu  natur  eu  hunain  yn 
droseddau.    A  phan  fyddo  yr  hawl  hon  yn  cael  ei  chyfyngu,  mae  un 


il4  BHYDDID. 

doBbarÌh  yn  oael  7  fantaîs  a  dosbarih  arall  yn  gorfod  dyoddef.  T  mae 
dynion  jn  iynych  yn  cael  ea  tamtio  i  fyned  ar  draws  gwaharddiadaa 
disail ;  ac  y  mae  yr  erlyniad  sydd  yn  ol  llaw,  weithian,  yn  cymeryd 
lle,  yn  achlysar  o  íod  Uawer  yn  coUi  ea  hananbarch,  gan  íyned  yn  ben- 
rhydd  0  hyny  allan  yn  Uwybraa  camwedd  a  dystryw.  Ond  dic^n  mai 
nid  hir  y  bydd  y  wlad  a'r  bobl  sydd  wedi  myned  ymlaen  mor  beU  yn 
nghyfeiriad  rhyddid  cyn  gaUa  cydano  ar  drefniadan  boddhaol  ar  hyn  o 
beth  heáyd. 

Ond  yn  ol  awdwr  y  Hieory  of  Human  Progrsssion,  y  mae  problem  fawr 
yn  aros  i  gael  ei  gweithio  aUan  yn  Mhrydain.  A  dyma  ydyw  hono: 
cael  allan  gyfandrefii  ag  a  fyddo  yn  sicrhâa  i  bob  an  y  rhan  briodol  o'r 
manteision  natariol  y  mae  y  Creawdwr  wodi  ea  trefna  i  ddynioD,  gan 
sicrhâa  i  bob  an  y  cyâeasderaa  anghenrheidiol  taag  at  arfer  ei  dbftlent 
a*i  fedrasrwydd  yn  ddiattalfa,  er  gwellhàa  ei  sefyUía.  Mae  eie  yn  profi 
yn  eglar  fod  pobl  Prydain  yn  parhâa  0  dan  effeithiaa  yr  hen  ddeddiaa 
gwriogaethol  (feudal  syslemj»  Nea  mewn  geiriaa  eraiU,  fod  y  werin  o'r 
trigoUon  yn  Uafnrîo  dan  rai  0  anfanteision  mawrion  y  gyinndrein  hono, 
er  ei  bod  mewn  ymddangosiad  wedi  ei  dilea.  Dyma  y  rheswm  íod  y 
rhan  iwyaf  o  diroedd  y  deyrnas,  nid  yn  meddiant  y  Uy wodraeth,  ond  yn 
meddiant  nifer  bychan  mewn  cymhariaeth  0  bersonaa,  tra  y  mae  pwys 
y  trethi  yn  disgyn  ar  y  Uaíurwyr,  y  Uaw-weithwyr,  a'r  bobl  gyffredin. 
Daeth  pethaa  i'r  ansawdd  yma  mewn  canlyniad  i  oiachaûaeth  WilUam 
y  Gorchfygwr  yn  1066,  pan  y  daeth  y  rhan  fwyaf  0  diroedd  y  deyrnas  i 
feddiant  y  brenin.  Rhanodd  yntaa  y  tiroedd,  a  rhoddodd  hwynt  i'r  neb 
a  ewyUysiai  iel  gwobrwyon  am  wasanaeth  miiwrol  ac  anghenrheidiaa 
eraiU  perthynol  i'r  irenhiniaetJi.  Nid  oedd  y  wobr  nen  yr  etiieddiaeth 
hon  ar  y  cyntai  i  gyrhaedd  ymhellach  na  thros  yspsûd  byv7yd  y  neb  a'i 
derbyniodd ;  ond  ar  ol  hyny  gwnaed  hi  yn  etifeddol.  Ymhan  yspaid 
rhyddhäwyd  yr  etifeddion  oddiwrth  en  rhwymaa  i  wasanaeth  mUwrol, 
a  chymerwyd  en  Ue  gan  iyddin  sefydlog.  Ond  gan  iod  tranl  iawr 
ynglŷn  à  xbadwraeth  y  cyiryw  iyddin,  a  chan  fod  bellach  y  tirfeddian- 
nwyr  wedi  ea  rhyddhàa  oddiwrth  ea  rhwymao,  rhaid  oedd  cael  rhyw 
gyirwng  araU  i  gyfarfod  â*r  anghenion.  Ac  i'r  dyben  hwn  gosodwyd 
trethi  ar  y  gwahanol  nwyddau  a  ddefnyddid  gan  y  trigolion.  Yn  y 
modd  yma  Uithrodd  y  tiroedd  i  feddîant  nifer  cyiyngedig  0  bersonan,  a 
disgynodd  y  beichiau  yn  beoaf  ar  y  gwahanol  ddosbarthiadan  erailL 
Mae  y  baich  yn  cael  ei  deimlo  gan  laweroedd,  er  nad  yw  yn  cael  ei 
weled,  gan  iod  y  rhan  iwyai  o'r  trethi  yn  anuniongyrchol. 

0  herwydd  hyn  dywedir  yn  ddifloesgni  gan  rai,  er  fod  gwriogaeth 
(eerfdom)  wedi  newid  ei  fifurf,  eto  ei  iod  yn  parhán  mewn  gwirionedd ; 
a  thra  y  parhâo  y  fifarf  hon  y  bydd  graddau  helaeth  0  dlodi  a  gwasgia, 
yn  enwedlg  ar  achlysuron,  yn  sicr  0  gael  eu  teimlo  gan  y  Uiaws.  Yn 
ol  y  wedd  yma  ar  bethau,  y  mae  yn  amlwg  y  bydd  yn  rhani  i  gyihewid- 
iadau  mawrion  g^el  eu  hefiíeitbio  cyn  y  bydd  i  wir  ryddid  ga^  ei 
fwynbâu.  Dywedir  hefyd  mai  y  fiíordd  deg  i  hyn  gael  ei  gwblhâa  ydyw 
iod  tiroedd  y  deyrnas  yn  tahi  treuUadau  y  deyrnas.  Trwy  hyn  bydìdai  y 
rhai  sydd  yn  ymddibynu  am  eu  cynnaliaeth  ar  eu  Uafar  personol,  pa 
nn  bynag  ai  Uaiur  eu  dwylaw  ai  Uafur  meddwl,  yn  rbydd  oddiwrth  bob 
math  o  drethi.  Y  canlyniad  o  hyn  a  fyddai  fod  taient,  ac  athrylith,  a 
medrasrwyddf  yn  cad  pob  chwarea  t6tg  i  roddi  y  fantais  helaethaf  i'w 


BHTDDID,  416 

porchenog;  a  byddai  i  rwystraa  mawrioa  gael  ea  tjmad  oddiar  fiordd 
Uwyddiant  i'r  rhai  sydd  yn  aríer  diwydrwydd  a  dyfalbarhàd. 

Pan  oeddid  yn  dadlea  dros  ryddhàd  y  caetliion,  an  rheswm  mawr  a 
ddeínyddid  ar  y  pryd  ydoedd,  '<  Fod  dyn  wedi  ei  wneyd  yn  rhydd  gan 
Ddaw,  ac  nas  gall  yn  gyfreithlawn  gael  ei  wneyd  yn  gaeth  gan  ddyn." 
Mor  bell  ag  y  mae  y  trefniadaa  y  cyfeiriwyd  atynt  yn  anghyfreithlawn, 
Bid  ydynt  oddiwrth  Ddaw,  ac  am  hyny  nid  ydynt  i*w  cymeradwyo;  ac 
y  mae  yn  amlwg  nas  byddaat  yn  rhai  parhâol.  Er  y  cwbl,  tebygol 
ydyw  fod  llaw  Bhaglaniaeth  i'w  chydnabod  ynddynt,  ac  mai  fel  hyn  yr 
ewyllysiai  y  Llywydd  Mawr  i  bethaa  íod  dros  dymmor,  am  fod  cym- 
deìthas  hyd  yma  mewo  ystad  mor  anmherfifaith.  Ond  pan  y  bydd  i'r 
bobl  yn  gyffredin  fyned  ymlaen  i'r  graddaa  y  gellìd  dysgwyl  mewn 
amaethiad,  yn  feddyliol  a  moesol,  y  mae  genym  sail  i  greda  y  bydd  i'r 
olwyn  íawr  ddwyn  pethaa  oddiamgylch  yn  y  iath  fodd  íel  ag  i  beri  mwy 
o  gyíartaledd  ymhlith  gwahanol  ddosbarthiadaa  o  ddynion,  a  threína 
fod  rhyddid,  Uawnder,  a  llwyddiant  yn  fwy  helaeth  a  chyffredinol. 

Ffaith  nodedig  mewn  cysylltiad  â'r  mater  dan  sylw  ydy w,  mai  lle  y 
byddo  fwyaf  0  dywyllwch  ac  anwareiddiad,  yno  yr  arferir  mwyaf  o  drais 
a  thra*arglwyddiaeth.  Pe  cymerem  gipolwg  ar  y  gwledydd  yn  y 
gwahanol  gyfandiroedd,  yn  enwedig  rhanaa  o  Asia  ac  Affrica,  Ue  y  mae 
tywyllwch  wedi  amdoi  y  bobl,  gwelem  y  rhai  awchraddoí  yn  arfer 
yr  awdardod  fwyaf  mympwyol  ac  eithafol,  a'r  dosbarth  israddol  yn  yr 
ystad  fwyaf  gwasaidd  a  gresynol.  Gellid  deall  iselder  ea  cyflwr  wrth 
weled  amledd  y  cadwynaa  a'r  Uyfifetheiriau,  ac  wrth  sylwi  ar  Iymder 
ac  afresymoldeb  y  cosbedigaethaa.  Gosodir  allan  deimladaa  praddaidd 
llawer  o'r  trigolion  yn  swn  dolefas  ea  tônaa  a*a  caniadaa ;  ac  y  mae  ea 
graddfanau  torcalonas  yn  profi  mor  ddwys  y  maent  yn  dyoddef  oddiwrth 
drais  a  chrenlonderaa.  Ac  yn  enwedig,  mewn  Uawer  o  wledydd,  mae 
y  rhy w  fenywaidd  yn  cael  llai  o  barch  a  thynerwch  nag  a  ddangosir  at 
y  creadar  direswm. 

Nid  llai  amlwg  ydyw  y  ffiiith  nas  gall  rhyddid  gael  ei  fwynhâa  gan 
ddynion  mewn  gwledydd  iyddo  dan  ddylanwad  gaa  nea  goelgrefydd. 
Beth  ydy w  taedd  ac  arieriad  y  grefydd  Fahometanaidd  ?  Anmharch, 
dirmyg,  anghyfiawnder,  trais,  a  chreulondeb,  tuag  at  bawb  a  fyddo  yn 
gwahaniaetha  oddiwrthi.  Mae  yr  anfadrwydd,  yr  erchyllwaith,  a'r 
crealonderaa  anghenfilaidd  sydd  wedi  cael  eu  cyflawni  yn  ddiweddar 
yn  rhai  o  wledydd  y  Twrc  yn  brawf  o'r  ysbryd  ellyllaidd  y  mae  y 
grefydd  hono  yn  goleddu  ac  yn  feithrin.  Pe  buasai  y  dìafol  wedi 
ymwìsgo  mewn  cnawd,  mae  yn  anhawdd  meddwl  y  gallasai  arfer  mwy 
0  ddyfeisiau  i  ddirmygu,  i  ddirwasga,  i  ddychrynu,  i  dreisio,  i  yspeilio, 
a  dinystrio  dynìon  nag  y  mae  y  Tyrciaid  Mahometanaidd  wedi  wneyd 
tuag  at  rai  a  alwent  hwy  yn  hereticiaid,  ond  rhai,  er  hyny,  oeddynt 
yn  addolwyr  y  gwir  Dduw,  ac  mewn.ystyr  helaeth  yn  deilwng  o'r  enw 
Gristionogion. 

Trachefn,  beth  ydyw  un  o  amcanion  uniongyrchol  y  Babaeth? 
Amddiíadu  dynion  o'u  rbyddid.  Ymlaenaf  oll,  mae  yn  amddiiadu 
dynion  o  hawl  i  famu  drostynt  eu  hunain.  Ehaid  iddynt  gymeryd 
amynt  o  leiaf  famu  a  chredu,  nid  yn  ol  eu  rheswm  a'u  cydwybod  ea 
hanain,  ond  yn  ol  fel  y  mae  rhywon  arall  yn  barnu  drostynt,  gan 
ffarfio  en  çredo  yn  ol  y  gyffes  a  roddir  iddyat.    Ni  waeth  iddynt  beth 


416  BHTDDID. 

a  welont  á'n  Ilygaid,  neu  pa  beth  a  glywont  â'a  elastiaa,  neu  pa  oleoiü 
a  ddichon  iddynt  fedda,  nîd  oes  dim  pwys  i  gael  ei  roddi  ar  ddim  o*r 
fáth,  oblegid  mae  y  íam  eisoes  wedi  ei  ffarfio,  ac  i  hono  y  mae  yn  rhaid 
iddynt  hwythaa  ymoslwng.  Ac  i  bobl  sydd  yn  barnn  pethaa  yn  ol 
synwyr  cyffredin,  y  mae  yn  ymddangos  yn  anesboniadwy  pa  fodd  y  mae 
yn  bosibl  i  ddynion  sydd  yn  meddh  gwybodaeth,  ac  athrylith,  a  hanan- 
barch  wneyd  caethion  o  honynt  ea  hanain  trwy  ymostwng  i'r  fath 
gyfandreín.  Ganlyniad  natariol  ydyw  fod  pawb  sydd  o'r  ta  allan 
i  gÿlch  y  gredo  hon  yn  cael  en  hystyried,  nid  yn  anig  yn  ddiarddeledig, 
ond  yn  heretîcaidd  a  melldigedig.  Nid  rhyfedd,  gan  hyny,  fod  y 
grefydd  hon  yn  gwahardd  rhyddid  ymadrodd  a  rhyddid  yr  argraffwasg. 
Mae  ei  phleidwyr  yn  ymwybodol  fod  llawer  o'i  defodaa  wedi  ea 
sylfaenn  ar  dwyll  a  chelwyddaa,  ac  am  hyny  y  byddai  gwasgariad 
goleani  trwy  nnrhyw  gyfrwng  y  moddion  mwyaf  effeithiol  i'w  dym- 
chwelyd.  Hòna  y  grefydd  hon  hefyd  hawl,  os  bydd  yr  awdardod  yn 
ei  meddiant,  i  erlid,  i  ladd,  a  dinystrio  pawb  a  ystyriant  yn  hereticiûd. 
Yn  hon  y  cyflawnir  yn  Ilythyrenol  yr  hyn  a  ddy wedwyd  gan  y  Prophwyd 
Mawr :  "  Y  mae  yr  awr  yn  dyfod  yn  yr  hon  y  tybia  pwy  bynag  a'ch 
Iladdo  ei  fod  yn  gwneaihar  gwasanaeth  i  Ddaw  "  (loan  xvi.  2).  Mae 
yn  wir  ei  bod  yn  dangos  Ilawer  o  ochelgarwch  a  mwyneidd-dra  mewn 
gwledydd  sydd  yn  meddiant  a  than  ddylanwad  Protestaniaeth.  Ond 
mewn  gwledydd  lle  y  dygwyddo  i'r  awdardod  fod  yn  ei  Ilaw,  y  mae  yn 
dangos  beth  yw  ei  hysbryd  trwy  reibio,  Ilarpio,  ac  ysglyfaetha.  Hen 
hanes,  bellach,  ydyw  ei  gweithrediadaa,  mewn  dichellîon  ac  ystrywîaa, 
er  poeni  a  dinystrio  y  rhai  yn  ol  en  cydwybodaa  a  Iynant  wrth  7 
gwirionedd.  Mae  rhai  o'r  ystrywiau  yn  amlyga  cymaînt  o  gywrein- 
rwydd  maleisas,  fel  y  gellid  meddwl  ea  bod  wedi  ea  cynllanio  mewn 
cynghor,  y  ta  ol  i'r  llen,  gan  allu  y  tywyllwch,  a'a  rhoddi  i'r  Pab  a'r 
cardinaliaid,  yr  offeiriaid  a'r  Jesuitiaid,  i'w  gweitbio  allan.  Diwrnod 
rhyfedd  a  fydd  pan  fydd  i  ddirgelion  a  dyfnderaa  y  Ghwil-lys  gael  ea 
hamlyga.  Gynt  y  bydd  i'r  diafol  droi  yn  sant  nag  y  bydd  i'r  grefydd 
hon  ganiatâa  rhyddid.  Wrth  ddyweyd  fel  hyn,  nid  ydym  yn  golyga 
nad  oes  llawer  0  bersonaa  yn  perthyn  i'r  grefydd  hon  sydd  yn  hael- 
frydig  ea  syniadaa,  ac  yn  medda  gwir  urddas,  a  Uawer  0  ragoriaethaa. 
Ond  yma  yr  ydys  yn  son  am  y  gyfandrefn  a'i  gweitbrediadaa. 

Ymhellach,  y  mae  yn  dra  amlwg  mai  tnedd  ac  effaith  anocheladwy 
anffyddiaeth  ydyw  dinystrio  rhyddid.  Mae  yn  wir  fod  rhyddid  yn 
arwyddair  y  dosbarth  hwn.  Hhyddfeddylwyr  (Frêe'thinhert)  y  maent 
yn  en  galw  ea  hanain,  a  rhyddid  mewn  ystyr  tra  ëang  yw  yr  hyn  a 
addawant  i'w  dilynwyr.  Oud  y  mae  wedi  ei  brofi  yn  anwadadwy  fod 
yr  egwyddorîon  ag  sydd  yn  amcanu  at  ddymchwelyd  y  Bibl  a  Christ- 
ionogaeth  yn  effeitbio,  yn  y  pen  draw,  er  dymchwelyd  heddwch,  a 
chysur,  a  rhyddfreinîau  cymdeithas.  O  herwydd  hyn  yr  oedd  yr  hyn 
a  ddysgwyd  gan  Hobbes,  a  Bolingbroke,  ac  eraill,  yn  Mhrydain,  a  chan 
Yoltaire,  a  D'AIembert,  ac  erailì,  yn  Ffrainc,  yn  cynnwys  elfenan  o'r 
fath  fwyaf  peryglus  mewn  ystyr  wleidyddol.  Profwyd,  mae'n  wir,  fod 
Ilenyddiaeth  Gristionogol  a  theimlad  duwiolfrydig  yn  ddigon  cryf  yn 
Mhrydain  i  wrthweithio  y  gwenwyn  niweidiol.  Ond  yn  Ffrainc  cafodd 
yr  egwyddorion  hyn  gyfleusdra  i  weithio  eu  ffordd,  ac  i  lefeinio  medd- 
yliau  y  werin,  a'r  canlyniad  fa  chwyIdroad_  o'r  fatb  fwyaf  ofiiadwy. 


BHIDDID.  417 

Djmchwelwyd  yr  orsedd,  meddiannwyd  j  Uywodraeth,  a  gwnaed  oyf- 
reithiau  newyddion.  Addawai  y  Ily wiawdwyr  newydd  ryddid  diattalfa, 
ond  trodd  y  cwbl  yn  siomedìgaeth ;  a  phrofasant  eu  hanain,  gyda  golwg 
ar  bawb  na  chydsynient  â'a  syniadaa,  y  gormeswyr  mwyaf  crealawn 
a  fu  erioed  yn  medda  awdardod.  Aeth  yr  hoU  wlad  i  afael  annhrefh  a 
dyryswch,  ac  yr  oedd  y  trychineb  yn  annesgrifìadwy.  Yr  oedd  y 
llofraddiaethaa  a'r  gwahanol  grealonderau  wedi  myned  i'r  fath  eithafìon 
íel  yr  oedd  arswyd  arteithiol  wedi  disgyn  ar  y  llìaws  trigolion.  Priodol 
iawn,  gan  hyny,  y  gelwir  y  cyfaod  hwnw  yn  ol  llaw,  "  Teyrnasiad 
Dychryn." 

Y  cyírwng  mawr  taag  at  effeithio  rhyddid  yw  y  Bibl  a  Ghristionog* 
aeth.  I  ba  le  bynag  y  mae  crefydd  y  Bibl,  sef  Gristionogaeth,  wedi 
gweithio  ei  ffordd,  y  mae  yn  raddol  yn  efTeithio  er  dryllio  Uawer  o  hen 
gadwynaa,  ac  er  gwellhâa  cyflwr  y  bobl  yn  ioesol  a  natariol.  Y  mae 
yn  effeithio  yn  y  modd  yma,  gan  ei  bod  yn  rhoddi  symbyliad  i  ddynion 
i  geisio  pob  math  o  wybodaeth  ag  a  fyddo  o  íewn  ea  cyrhaedd.  Tystia 
llawer  o'r  cenadon  tramor,  sydd  wedi  cael  pob  mantais  i  sylwi  ar  y 
brodorion  anwareiddiedig,  ea  bod  ar  y  cyntaf  mewn  math  o  gysgad- 
rwydd,  íel  pe  byddai  ea  gallaoedd  heb  erioed  gael  ea  dwyn  i  weith* 
rediad ;  ond  pan  ddelent  ì  gyfarfyddiad  â  gwirioneddaa  yr  efengyl,  ea 
bod  yn  ymddangos  fel  pe  byddent  yn  cael  ea  deffroi,  a  bod  ysbryd 
ymchwiliad  yn  cael  ei  gynnyrcha,  ac  mewn  canlyniad  i  hyn,  fod  rhai 
o'r  bobl  a  dybid  yn  ddialla  a  diwerth  yn  profì  ea  hanain  yn  ddynion 
sydd  yn  medda  gallaoedd  cryfìon  a  thalentaa  dysglaer.  O  herwydd 
hyn,  maent  yn  ysgwyd  ymaith  hen  ìau  ofergoelion  a  defodaa  ffol ;  maent 
yn  dechreu  gosod  gwerth  arnynt  ea  hanain ;  maent  yn  dyfod  i  deimlo 
beth  ydy w  en  hiawnderaa ;  ac  felly  y  maent,  bob  yn  ychydig,  yn  esgyn 
yn  uwch  yn  ngraddfa  gwareiddiad. 

Mae  Gristionogaeth  hefyd  yn  dysga  y  berthynas  agos  sydd  rhwng 
dynion  â'a  gilydd,  ac  hefyd  ea  cydraddoldeb,  yn  yr  ystyr  o'n  bod  oll  yn 
deiUio  oddiwrth  yr  an  Greawdwr.  Yr  oedd  Job  yn  teimlo  oddiwrth 
hynyma.  <'0s  diystyrais,"  medd  efe,  "achos  íj  ngwas  a'm  gwasan- 
aethferch  pan  ymrysonent  â  mi,  pa  beth  gan  hyny  a  wnaf  pan  godo 
Duw  ?  A  phan  ymwelo  efe,  pa  beth  a  atebaf  iddo  ?  Onid  yr  hwn  a'm 
gwnaeth  i  yn  y  groth  a'i  gwnaeth  yntaa  ?  Ac  onid  yr  an  a'n  Ilaniodd 
yn  y  bra?"  (Job  xxxi.  13—16).  Mae  hwn  yn  wirionedd  sydd  yn 
effeithio  yn  rhyfedd  er  gwastadhâa  cymdeithas,  ac  i  beri  i  bob  dosbarth 
deimlo  a  chydnabod  beth  ydy w  ea  saâe  mewn  gwirionedd.  A  thra  ein 
dysgir  i  roddi  parch  i'r  rhai  y  mae  parch  yn  ddyledas  o  herwydd 
ea  talentaa,  eu  swyddau,  a'u  sefyllfaoedd  ymhlith  eu  cyd-ddynion,  eto 
mae  yr  olwg  ar  y  berthynas  wreiddiol  sydd  rhwng  dynion  â'u  gilydd  yn 
tueddu  1  roddi  terfyn  ar  bob  trefniad  a  gweithrediad  sydd  o  duedd 
annheg  a  gorthrymus.  Profwyd  hyn  yn  effeithiau  Gristionogaeth  yn 
yr  oesau  cyntaf.  Pan  ddechreuwyd  pregethu  yr  efengyl  yn  ngwahanol 
daleithiau  ymherodraeth  Bhufain,  yr  oedd  caethwasanaeth  mewn 
ymarferiad  yn  ei  wedd  fwyaf  erchyll.  Ac  er  nad  oedd  yr  apostolion  yn 
siarad  ond  ychydig  iawn  am  eu  hawliau  gwladol  a  chymdeithasol,  eto 
yr  oedd  y  gwirioneddaa  a  ddysgent  yn  raddol  yn  lefeinio  meddwl  y  bobl, 
a  thrwy  hyn  yr  oedd  hen  sefydliadau  treisiol  yn  colli  eu  parch,  a  bob  yn 
ychydig  yn  cael  eu  gweithio  allan.  Ac  yn  yr  oesau  hyn  hefyd,  cyffelyb 
ydy w  e£bithiaa  yr  un  gwirioneddau. 


418  BHTDBID. 

Tn  gjsylltiedig  â  hjn,  geHir  djweyd  ibd  Gristionogaeth  yn  gosod 

Swerth  priodol  ar  ddyn.  Y  mae  yn  gwnejd  hyn  gan  nad  beth  fyddo 
iw  ei  groen,  nen  beth  bynag  fyddo  ei  safle  jmUìth  ei  gyd-ddynion;  îe 
y  mae  yn  gwneyd  hyn  er  dArfod  iddo  trwy  ei  ffolineb  blaenorol  gael 
Ilawer  o'i  ddarostwng  a*i  ddîraddio.  A  thebygol  ydyw  fod  y  wers  hon 
yn  aros  i'w  dysgn  yn  well  yn  Mhrydain.  Y  daedd  yn  bresennol  ydyw 
gosod  gwerth  anghymedrol  ar  gyfoeth,  heb  gydnabod  yn  briodol  mai  ei 
brif  ddefaydd  ydyw  gwellhân,  dyrchafa,  a  pherffeithio  dynoliaeth. 
Bemir  llwyddiant  sefydliadan  mawrion  ac  antariaethaa  pwysig,  yn  ol  y 
graddaa  o  gyfoeth  y  byddont  yn  foddion  i'w  sicrhàa  i'w  noddwyr;  tra 
yr  anghofir  yr  adfyd»  y  blinder,  y  caledi,  a*r  amddiíadrwydd  o  lawer 
o  fanteision  a  ddyoddefwyd  gan  y  lliaws  llaw-weithwyr.  Ond  y  mae  j 
grefydd  ag  sydd  yn  dyrchafa  ac  yn  gwerthfawrogi  dyn  yn  sicr,  mewn 
cwrs  o  amser,  o  effeithio  cyfnewidiad  yn  hyn  hefyd.  Effeithia  yn 
raddol  er  peri  fod  cysar  ac  amaethiad  y  Uîaws  yn  cael  edrych  lawn 
eymaint  amynt  yn  flTarfiad  a  dygiad  ymlaen  sefydliadaa  mawrion  ag 
ydyw  elw  a  Uwyddiant  i*r  trafnidwyr. 

Mae  Oristionogaeth  hefyd  yn  meithrin  ysbryd  ag  sydd  yn  agosâa 
dynion  at  en  gilydd,  trwy  gynnyrcha  yn  y  naill  taag  at  y  llali  deimladaa 
o  aniondeb  a  hynawsedd.  Trwy  hyn  y  mae  y  rhai  sydd  mewn  sefyllfa 
nwchraddol  yn  ofalas  i  beidio  gosod  iaa  annheg  a  dianghenrhaid  ar  y 
rhai  sydd  dan  ea  hawdardod.  Ac  o'r  ochr  arall,  mae  y  rhai  sydd  mewn 
Befyllfa  israddol  yü  ochelgar  rhag  amlyga  tymher  anniddig  ac  ysbryd 
anbyblyg  a  gwrthnysig.  Pan  ijddo  hyn  wedi  cael  ei  effeithîo  bydd 
cymdeithas  mewn  ansawdd  tra  dymanol.  Bydd  yn  gyffelyb  i  beiriant 
mawr  yn  yr  hwn  y  mae  yr  hoU  echelaa  wedì  ea  hiro  àg  olew,  a  phob 
olwyn  a  chocos  wedi  ea  cyfaddasa  i'w  gilydd,  ac  am  hyny  mae  pob  rhan 
0  hono  yn  gweithio  yn  esmwyth  a  dystaw,  a'r  oli  yn  effeithio  er  cwblhâa 
rhyw  ^mcan  mawr  a  godidog. 

Oddiwrth  yr  ychydUg  sylwadan  hyn,  mae  yn  amlwg  fod  egwyddorion 
mawrìon  mewn  gweithrediad  yn  ein  byd,  pa  rai  sydd  wedi  bod  yn  fodd- 
ion  i  gynnyrcha  cyínewìdiadaa  pwysig  er  sicrhâa  rhyddid,  cyaar,  a 
llwyddiant  i'r  trîgolion,  Ac  y  mae  yn  amlwg  na  bydd  i'r  egwyddorion 
hyn  ddim  gorphwys  hyd  oni  byddo  iddynt  Iwyr  ddarostwng  pob  trais, 
gorthrwm,  a  chaethiwed.  Yna  y  bydd  y  byd  fel  Paradwys,  a'r  ddaear  fel 
gardd  yr  Arglwydd.  O  Ryddid !  mor  beraidd  yw  dy  enw  ac  mor  bryd- 
ferth  yw  dy  wedd,  a'r  fath  hyfrydwoh  yw  cael  olrhain  dy  gamraa  ar  hyd 
yr  oesaa  trwy  y  gwledydd.  Gwelwn  wrth  dy  wregys  yr  agoriadaa  a 
dderbyniaist  o  law  dy  Feistr,  trwy  ba  rai  yr  ydwyt  yn  agor  dryaaa 
careharaa,  ac  yn  gollwng  y  carcharorìon  yn  rhydd.  Mae  y  son  am 
danat  wedi  cynnyrcha  dysgwyliadaa  mawrion  am  dy  ymweliad,  oblegid 
pan  y  deai  dî  mae  y  Negro  yn  cael  tafla  ymaith  ei  gadwynaa»  ac  y  mae 
gwragedd  ilawer  gwlad  yn  cael  ea  dwyn  i  sefyllfa  o  barch  a  chyaor. 
Mae  natnr  a'i  thenla  mawr  yn  dyhen  am  dy  ddyfocUad.  ''Dan  «ìiaith  j 
rhyddheir  y  creadar  yntaa  hefyd  o  gaethiwed  llygredigaoth  i  ryddid 
gogoniant  plant  Dnw."  Gymer  dy  gerbyd,  cyflyma  dy  fynediady  fel  j 
bjddo  i  bob  cenedl  gael  cljwed  dj  lais,  a  phob  gwlad  gael  mwynhâa  dj 
4endithion. 


THOMAS   JACESON. 

Tba  ma&  j  Nëföedd  jrn  parhâus  golleda  yr  eglwys  ar  y  ddaear  trwy 
gymeryd  ymaith  eî  dynion  goreu  o  honì,  mae  yr  eglwys  fylchedig  yn 
cael  ei  chyfoethogi  mewn  un  ystyr,  seí  mewn  Bywgraffiadau  addysgiad- 
o1,  sydd  yn  fendith  a  chysur  neillduol  i'w  deiTiaid  galarus.  Mae 
llenyddiaeth  pob  cangen  o'r  eglwys  fawr  yn  cael  ei  chyfoethogi  yn 
barbâas  mewn  By wgraffyddiaeth ;  ac  yn  yr  ystyr  yma  y  mae  Uenydd- 
iaeth  y  Gyfundeb  Wesleyaidd  yn  dra  chyfíawn,  ac  wedi  derbyn  ychwan- 
egiadaü  gwerthfawr  y  blynyddau  diweddaf.  Yr  oedd  yn  arferiad  gan 
John  Wesley  geîsio  gan  bob  un  o'i  bregethwyr  ysgriíenn  ei  hanes 
personol  a'i  brofíad  crefyddol  eî  hun.  Cyhoeddwyd  llawer  ò'r  rbai  hyn 
yn  y  Magazine  misol,  a  rhai  o  honynt  ar  wahân,  mewn  fíarf  helaethach. 
Dyma  fel  y  dechreuodd  y  gwaith  a  adwaenir  fel  **Ttive8  of  the  Early 
Methodist  Preachersỳ*  yr  hwn  a  gyhoeddwyd  dan  olygiad  Mr.  Thomas 
Jackson  yn  1839,  yn  dair  cyfrol;  ac  á  gyhoeddwyd  ganddo  ef  drachefn 
ymhen  agos  ddeng  mlynedd  ar  hugain,  yn  cynnwys  Uawer  o  fywydau 
jchwanegol,  mewn  chwech  o  gyfrolau.  Máe  darlleniad  y  cyfrolau  hyn 
a^u  cyffelyb  wedi  bod  yn  annogaeth  ac  addysg  i  fíloedd  lawer  o  ddynion. 
Dadlenir  ynddynt  yn  amlwg  iawn  allu  efèngyl  Crist  a  gras  Duw,  a 
dangosant  fel  y  defnyddiai  Êfe  láfur  dynion  na  dderbyniasant  erioed 
ordeiniad  esgobyddol — dros  yr  anghenrheidrwydd  anhebgorol  o'r  hwn 
y  dadleuir  mor  zelog  y  dyddiau  hyn — i  droi  pechaduriaid  gwaethaf  y 
wlad  o  dỳẁyllwch  i  oleuni,  ac  i  adeiladu  cròdinwyr  mewn  crefydd  a 
duwioldéb.  Tchwanegiad  gwerthfawr  át  y  gangen  hon  o  lenyddiaeth 
yn  ddîweddar  ydòedd  cyhoeddi  Bywgraffiad  William  Shaw,  un  o  brif 
apostolion  Deheubarth  Afí'rica,  gan  y  Parch.  W.  B.  Boyce;  Byw^raffiad 
newydd  o  Gideon  Ouseley,  yr  Efengylydd  Gwyddelîg,  gan  Wm.  Arthur; 
Bywgraffiadau  yr  enwog  Ddoctorìaid  Adam  CIarke,  Tbomas  Co^e^ 
Robert  Newton,  Hannah,  Dixon,  ac  Etheridge;  ynghyd  a  Bywgraffiadau 
llawer  o  weinidogion  rhagorol  a  gàllaog  eraill,  megys  Peter  M'Owan/ 
Thomaa  Yásey,  Francis  A.  West,  ac  Emilè  F.  Cook. 

Cyn  myned  ymlaen  i  edrych  ar  fywyd  a  chymeriad  y  gŵr  da  ag  y 
mae  ei  enw  uwch  ben  yr  ysgrif  hon,  rhaid  i  ni  ofyn  cydoddefíad  y  dar- 
llenydd  i  dalu  teyrnged  fechan  o  barch  i  gofifadwriaeth  Mr.  Emile  F. 
GooK,  yr.hwn  a  dorwyd  ymaith  yn  nghanoí  oes  o  lafur  a  defnyddioldeb 
mawr.  Gawsom  y  fraint  o  gydeistedd  âg  ef,  agos  i  ddeng  mlynedd  ar 
litrgain  yn  ol,  wrth  draed  Mr.  Jackson,  i  wrandaw  ar  ei  Ddarlithoedd 
mewn  dnwinyddiaeth  yn  Athrofa  Bichmond,  ac  y  mae  ei  goffadwriaeth 
yti  werthfawr  iawn  o  hyd  yn  ein  golwg. 

Mab  ydoedd  Mr.  Cook  i'r  Dr«  Charles  Oook,  an  o'r  cenadon  Wesley- 
wàià  eyntaf  jn  Fíraiiie.    Fe'i  ganwyd  yn  y  wlad  bono  yn  1829^ 


4d0  THOIIAS  JAOKSON. 

Caíodd  ei  addysga  yn  Woodhoase  Groye,  Lloegr,  ac  yn  Laosanne, 
Switzerland.  Ba  wedi  hyny  yn  fyfyriwr  am  daìr  blynedd  yn  Athroía 
Bichmond,  ac  yr  oedd  ar  ei  ymadawiad  oddiyno  i'r  gwaith  teithiol  yn 
ysgolaig  gwych  iawn.  Appwyntiwyd  ef  yn  1851  i  lafnrio  yn  Vigan,  yn 
Fírainc ;  ac  mewn  gwahanol  gylchdeithiau  yn  y  wlad  hono  y  ba  ef  o 
hyny  allan  yn  llafario.  Yn  1870,  pan  y  torodd  rhyfel  allan  rhwng 
Fírainc  a  Germany,  yr  oedd  efe  yn  llafurio  yn  Paris;  a  phan  y 
bygythid  y  ddinas  hono  â  gwarchae,  fe  symadodd  ei  deala  i  Jersey, 
ond  dychwelodd  ei  han  i  Paris,  lie  y  ba  yn  ddiwyd  yn  gweinydda 
ymgeledd  corff  ac  enaid  i'r  clwyfedigion,  nes  adfer  heddwch  a  threfn. 
Yr  oedd  ei  enw  ef  wrth  y  gwrthdystiad  a  anfonwyd  i'r  Commune  gan  y 
gweinidogion  Protestanaidd  yn  erbyn  dienyddiad  yr  Archesgob  Pabaidd, 
a  charcharorion  eraill.  Y  mae  eì  ddyddlyfr  yn  ystod  y  gwarchae,  ac  yn 
ystod  gorthrwm  y  Commune,  yn  dra  effeìthiol,  ac  yn  dangos  ei  ddwfn 
serch  at  Ffrainc,  er  mai  Sais  ydoedd  o  du  ei  dad :  effeithìodd  trueni 
a  drygioni  y  Ffrancod  yn  adeg  y  rhyfel,  o'r  hyn  yr  oedd  ef  yn  Uygad- 
dyst,  mor  ddwys  ar  ei  natur  dyner  nes  niweidio  ei  iechyd.  Ymwelodd 
ddwywaith  â  Lloegr  fel  cynnrychiolydd  Oynnadledd  Ffrainc,  a*r  ail 
dro  fel  ei  Llywydd  hefyd.  Tra  yn  Lloegr  bu  yn  llafarus  i  gasgla  arìan 
er  gwneyd  i  fyny  y  colledion  trymion  ag  yr  oedd  Methodistiaeth 
Wesleyaidd  yn  Ffrainc  wedi  eu  dyoddef  trwy  y  rhyfel.  Yn  Medi,  1873, 
efe  a  gychwynodd  i  America  fel  cynnrychiolydd  i'r  Cynghrair  Efengyl- 
aidd ;  a  threuliodd  beth  amser,  wedi  i  gyfarfodydd  y  Cynghrair  derfyna, 
ymysg  yr  eglwysi  Americanaidd,  i  gasglu  at  gynnaliaeth  ei  waith 
cenadol  hoff  yn  Ffrainc.  Ar  y  15fed  o  Dachwedd,  aeih  ar  fwrdd  y 
Uong  anffodus,  y  Vílle'du-Havre,  ì  ddychwelyd  adref.  Mae  Sul  cyntaf  y 
fordaith  yn  un  cofiadwy  ar  gyfrif  gwasanaeth  crefyddol  i'r  plant  a 
gadwyd  gan  Mr.  Cook.  Cyn  Sabbath  arall  yr  oedd  yr  holl  blant  hyny,  ' 
ond  un  eneth  naw  mlwydd  oed,  wedi  eu  galw  yn  sydyn  i  fyd  tragy- 
wyddol.  Mae  Ilawer  o'n  darlleninryr  yn  cofio  yr  hanes  am  y  trychineb 
ofnadwy  a  ddygwyddodd  ar  yr  32ain.  Yr  oedd  Mr.  Cook  yn  cysgu 
pan,  am  ddan  o'r  gloch  y  boreu,  y  torodd  pen  blaen  y  Loch  Eam  i 
mewn  trwy  ochr  y  Viüe-du'Havre.  Efe  a  neidiodd  o'i  wely,  a  pherygl- 
odd  ei  fywyd  ei  hun  mewn  ymdrech  aflwyddiannus  i  achab  bywyd  mam 
yr  hon  ni  fynai  adael  ei  phlentyn.  Ymhen  ychydig  eilìadaa,  yr  oedd 
Mr.  Cook  a'r  holl  eneidiau  oedd  yn  y  llong  yn  brwydro  gyda'r  tòaaa. 
Ar  y  cyntaf  yr  ydoedd  yn  cael  ei  dynu  i  lawr  gan  droad  y  dw£r 
trwy  suddiad  y  llong;  ond  trwy  ei  fod  yn  nofiedydd  grymus,  efe  a  allodd 
ddianc  o'r  trobwll,  a  chadw  ei  ben  uwchlaw  y  dwfr  nes  cael  ei  bigo  i 
fyny  gan  fywydfad,  o'r-  hwn  y  dodwyd  ef  ar  fwrdd  y  Loch  Eam, 
ynghyda  chwech  a  phedwar  ugain  o  raì  eraill,  sef  yr  oU  a  achubwyd  o'r 
tri  chant  a  thri  ar  ddeg  a  adawsant  America  yn  y  ViUe'du'Havre.  Pan 
ymddaugosai  drylliad  y  Loch  Eam  hefyd  yn  anocheladwy,  Mr.  Gook  yn 
unig  a  gredai  na  chollid  y  teithwyr  na'r  llongwyr.  Ei  hyder  cryf  a  gyn- 
naliai  ì  fyny  feddyliau  y  cadben  a'r  morwyr ;  a  phan  ddaeth  y  Bráish 
Queen  i'r  golwg,  ac  y  cymerwyd  hwynt  ar  ei  bwrdd,  hwy  a  edrychent 
amo  ef  fel  prophwyd.  Daríu  i'w  gynghorion  a'i  appeliadau  yn  nghanol 
peryglon  arwaìn  i  îawer  o  ddychweliadau  at  Dduw.  Adroddir  engraìfiit 
arall  o'i  ddyngarwch  nodedig  ar  y  fordaith  goUedfawr  hoo.  Darfu  i 
long  fwy  cyfiym  a  diogel  na'r  British  Queen  gynnyg  cludo  y  cwmni 


THOMAS  JAOltSON.  431 

Uongddrylliedig  i  dir ;  ond  efe  a  ddewisodd  aros  ynddi,  er  mwyn  ym- 
geledda  cyfaiU  ag  ydoedd  yn  rhy  wael  i'w  gadael.  Cyn  ymadael  â'i 
gyfeillion  mewn  adfyd,  efe  a  draddododd  ìddynt  anerchiad — ei  anerch- 
iad  cyhoeddas  olaf— seiliedig  ar  Act.  xxvii.,  sef  hanes  llongddrylliad  yr 
apostol  Paal.  Erbyn  tirio  yn  Plymouth,  yr  oedd  ei  iechyd  wedi  mawr 
anmharn;  ac  nid  rhyfedd»  wedi  y  tywydd  garw,  blin,  y  ba  ynddo. 
Parhâa  a  wnaeth  i  waethyga  hyd  íon.  29ain,  1874,. pryd  y  ba  farw  ya 
Hyères,  yn  46  mlwydd  oed.  Ychydig  cyn  marw,  efe  a  sylwodd  yn 
dawel  wrth  ei  briod,  "  Fy  anwylyd,  yr  wyf  yn  creda  fod  yr  Arglwydd 
ynghylch  dyfod  i'm  'mofyn."  Mewn  atebiad  i  Mrs.  Cook,  yr  hon  oedd 
newydd  ddyweyd  wrtho,  **Bydd  i  Ddaw  eich  cynnal,  fy  nghyfaiU; 
bydd  iddo  Ef  roddi  i  chwi  heddwch ; "  dywedai,  gyda  cberydd  braidd  yn 
ei  dôn,  "Ond  y  mae  ^enj// heddwch ;  yn  wir  y  mae  genyíi"  Ar  ei 
feddfaen  cerfiwyd  y  ddwy  adran  hyn  o'r  Ysgrythyr :  "  Gwyn  ei 
fyd  y  gwas  hwnw  yr  hwn  y  caiff  ei  Arglwydd  pan  ddêl  yn  gwneathar 
felly."  **Nid  oes  neb  o  honom  yn  byw  iddo  ei  hanan."  Ac  nis 
gwyddom  am  neb  ag  y  mae  y  geiriaa  hyn  yn  fwy  cymhwys  iddo  na'r 
caredig,  y  ffyddlawn,  yr  ymroddol,  Emilb  Fbanoìs  Cooe. 

Ond  i  ddychwelyd  at  ein  -hen  Athraw.  Fe  wnaeth  Mr.  Thomas 
Jaokbon  wasanaeth  da  trwy  ysgrifena  hanes  ei  iywyd  ei  han,  yr  hwn  a 
gynnwysir  mewn  cyfrol  drwchas  a  gyhoeddwyd  yn  1874,  yn  dwyn  y 
teitl — Recollections  of  my  Own  Life  and  Times.  Yr  oedd  ef  felly  yn  cael 
coínodi  y  pethaa  hyny  am  dano  ei  han  ac  am  eraiU  ag  a  fárnai  oedd  o 
bwys  a  gwerth,  a  llawer  o  honynt  yn  bethaa  nas  gallai  neb  arall  gael 
gafael  arnynt,  a  phethaa  nas  gallasai  yr  an  bywgraffydd  ea  dyweyd 
cystal  ag  ef  ei  han.  Trwy  ei  íod  dros  bedwar  ngain  mlwydd  oed  pan 
yr  ysgrifenai  ei  hanes,  a  hefyd  yn  ysgrifenydd  hir-arferedig,  a'i  allaoedd 
oll  yn  parhâa  yn  nodedig  o  iach  a  chryfion,  nid  ydym  wrth  ddarllen  ei 
waith  olaf  hwn  yn  cyfarfod  âg  engrèifftiaa  o'r  hyn  a  alwa  my[/iaeth 
gormodoly^na  difiyg  barn  gywir  a  chwaeth  bar ;  ond  yr  ydym  drwyddo 
jn  gweled  yr  an  symledd  dirodres  ag  ydoedd  yn  prydfertha  ei  gymeriad 
ef  trwy  ei  oes  faith. 

Ganwyd  Thomas  Jackson  Bhag.  13, 1783,  yn  mhentref  Sancton,  yn 
Sir  Gaerefrog.  Efe  a  noda  amry  w  bethaa  henafol  a  Derwyddol  ynglŷn 
â  hanes  y  pentref  hwn  a'r  gymydogaeth ;  ond  i  ni  y  mae  y  lle  yn  ddy- 
ddorol  ar  gyfrif  y  tri  brawd  enwog  a  fagwyd  yno — Thomas,  Samael,  a 
Bobert  Jackson,  y  rhai  a  ddaethant  yn  weinidogion  enwog  yn  y  Cyf- 
nndeb  Wesleyaidd.  Mae  Mr.  Bobert  Jack8on  eto  yn  fyw.  Llafarwr 
amaethyddol  ydoedd  ea  tad,  ond  trwy  ei  ddiwydrwydd  diflin,  a  threfn- 
nsrwydd  ei  wraig  dda,  hwy  a  ddygasant  i  fyny  deula  llíosog  yn  barchas. 
Mr.  Thomas  Jackson  a  adrodda  am  ei  dad  ar  hirnos  gaaaf  yn  eistedd 
yn  ei  gadair  freichiaa,  a'i  blaut  yn  gylch  oddeata  y  tân,  yn  adrodd 
ystoriaa  am  ysbrydion,  nes  y  byddai  gwallt  y  plant  yn  sefyll  yn  syth  ar 
ea  penaa  gan  oín.  Yna  dywedai  gyda  gwên  y  gallent  oU  fyned,  y  naiU 
ar  ol  y  Uall,  heb  ganwyll,  i'r  ystafell  lle  y  cedwid  yr  afalaa,  a  chymeryd 
cynifer  ag  a  fynent,  gan  y  gwyddai  yn  dda  nad  oedd  an  o  honynt  a 
fentrai  i'r  ty wyllwch»  er  mor  hadol  ydoedd  y  cynnyg. 

Y  dyddiaa  hyny  yr  oedd  y  llafiírwyr  a'u  teuluoedd  tua  Sancton  yn 
arw,  anwybodus,  anystyriol,  ac  ofergoelus  Efe  a  grybwylla  am  ddyn 
ieoaae  a  ía  farw  yno  ^'r  darfodedigaeth»  ao  a  fa  am  amry  w  oriaa  yn  yr 


49d  THOUAS  3küKB0V. 

ymdrech  galed  ddiweddaf.  Gredai  y  rhai  oedd  yn  gwyìio  íod  ei  boonaa 
olaf  yn  cael  en  parhâa  o  herwydd  fod  plaí  colomenod  yn  ei  wely,  ae  y 
cedwid  ef  mewn  cyflwr  o  ddyoddefaint  angerddol  nes  ea  symad  ymaith. 
Grybwyllir  hefyd  am  wraig  gweithiwr  yn  y  pentref  mewn  cystodd  am 
amryw  fisoedd.  Ei  gŵr  a'a  cyfeiUion  agosaf  a  gredent  mai  wedi  ei 
rheibio  yr  oedd,  a  drwgdybid  hen  wreigan  weddw  yn  y  pentref  o  fod  yn 
achos  o'r  hoU  aflwydd.  Wedi  cael  ea  dysga  gan  bersonaa  ag  yr  oedd- 
ynt  yn  tybio  ea  bod  yn  fwy  gwybodns  na  hwy  ea  hanain  am  y  moddion 
i  gael  allan  pwy  ydoedd  y  witch  a'i  chosbi;  ac  esmwythâa  y  wraig  sâl, 
darfa  i'r  gŵr  a'i  gyfeillion  bryna  calon  ych  gan  gigydd ;  yna  bratfaaBant 
i'r  galon  gynifer  o  binan  ag  a  allai  ddal ;  defny.ddiasant  ffarf  o  gy&redd 
ag  yr  oeddent  wedi  ei  dysga  yn  ofalas,  ac  yna  dodasant  y  cyfan  yn  j^yl 
tân  mawr.  Dechreawyd  ar  y  gorchwyl  o  rostio  y  galon  lawn  o  Mnaa 
yn  gynnar  yr  hwyr,  a  pharhäwyj  wrthi  hyd  hanner  nos ;  a  thrwy  yr 
hoU  amser  yr  oeddent  yn  credn  y  teimlai  y  wiích  gymaint  o  boen  a  phe 
baasai  ei  chalon  hi  yn  Uawn  pinaa,  ac  yn  rhostio  o  flaen  tân.  á.m 
ddeaddeg  o'r  gloch,  fel  y  credid,  nid  allai  y  wüeh  ddyoddef  ei  phoen  yn 
hẁy,  a  deaai  ì*r  tŷ  gan  gyffesa  d  gwaith  drwg,  a  cheisio  maddeauit  y 
teala.  Tra  yr  oedd  y  galon  o  flaen  y  ^ân,  yr  oedd  cAÌonaa  yr  faoll 
gwmpeini  yn  llawn  dìgofaint  taag  at  y  bechadares,  yr  hon  a  ddysgwyl- 
ient  yn  faan  i  roddi  ei  chyffes  edifeiriol.  O'r  diwedd  tarawai  y  cloe 
ddeaddeg,  a  gwrandawai  pawb  am  glywed  Uefain  ac  ymbilian  yr  hea 
weddw  dlawd  wrth  y  drws.  Ond  ni  chiywid  Uais  neb.  "  Yr  oedd  y 
wraig  oedranas,"  medd  yr  hanesydd,  "  yr  faon  yr  wyf  yn  ei  chofio  yn 
dda,  yn  cysgn  yn  drwm  yn  ei  gwely,  ac  mor  ddiniwed  o  reibio  ag 
ydoedd  y  rhai  a'i  drwgdybient  o  ddoethineb.  Nid  fiagchwedl  yw  liyii, 
canys  gan  y  dygwyddwn  fod  yn  ymddiried  gŵr  y  wraig,  er  nad  oeddwn 
ar  y  pryd  ond  Uanc  ieaaoc,  efe  a  adroddodd  y  cyfan  wrthyf  fel  teerêt 
dwfn  ac  oínadwy." 

Yr  oedd  yn  arferiad  gan  raì  o'r  bobl  bob  haf  i  chwilio  y  pren  onen  ya 
ofalas  iawn,  i  gaelgweled  a  gynnjrchai  had  ai  peidio;  canys  dywedid 
fod  diffrwythdra  yr  onen  yn  arwydd  sicr  o  drallod  cyhoeddas.  Ýr  oedd 
yn  draddodiad  ymysg  dynion  oedranas  a  meddylgar  na  ehynnyrchodd  y 
pren  hwn  ddim  had  yn  ystod  y  flwyddyn  y  dienyddiwyd  Gharles  y 
Cyntafî 

Nid  y  bobl  gyffredin  yn  anig  oedd  mewn  anwyjbodaeth  fel  hyn,  ond 
dynion  mewn  sefyllfaoedd  nwch  hefyd.  Orybwylla  Mr.  JaGkson  am  on 
case  0  íedrasrwydd  mewn  meddygaetb,  a  dywed  yn  watwaras,  "Yr  wyf 
yn  creda  na  chafodd  erioed  ei  adrodd  mewn  anrhyw  gyhoeddìad 
meddygol  er  mantais  gyhoeddas.  Amaetfawr  mewn  pentref  cymydog- 
aéthol  a  ffaelodd  ỳn  ei  ergyd  gyda'i  fwyall,  ac  a  dorodd  glwyf  dwfn  ar  ei 
dfoed,  yr  hwn  a  waedodd  yn  fawr,  fel  ag  yr  oedd  y  teala  mewb  dycfary^. 
Anfonasant  am  feddyg,  dyn  ag  oedd  wedi  cael  llawer  blwyddyn  o  brefiad 
yn  ei  alwedigaeth.  Ar  ei  ddyfodiad,  yn  Ile  oaa  y  elwyf,  fel  y  byddai  i'r 
rhanaa  gwahanedig  nno  â'n  gìlydd,  efe  a  dybiai  mai  ei  waîth  cyntaf 
oedd  attal  y  gwaed;  ond  pa  fodd  i  wneyd  hyn  oedd  el  anhaw«dep. 
Gosododd  ei  synwyr  ar  waith,  a  chofíodd  yn  faan  mai  hylif  yw  gwael, 
ac  mai  sylwedd  sych  yw  blawd,  a  dim  ond  Uanw  yr  arcfaoU  á  blawd,  yr 
atteUd  y  gwaed.  Efe  a  wnaeth  y  prawf,  yr  hwn  a  atebodd  yn  odiaeẁ; 
ac  efe  a  ddychwelodd  adref  yn  ddiolchgar  ei  fod  wedi  rhoddi  ymwarei  i 


TH0MA8  JA0SSON.  4123 

denla  pryderas,  ac  yn  foddhäol  gyda'i  fedrusrwydd  yn  ei  gelfyddyd. 
Pan  ymwelodd  â'ì  ddyòddefydd  drannoeth,  efe  a  gaíodd  íbd  y  gwaed  a'r 
bìawd  wedi  ffurfìo  sylwedd  caled,  fel  ag  i'w  wneyd  yn  anmhosibl  ì'r 
archoU  wella;  oad  pa  fodd  i  symad  y  sylwedd  hwnw  ydoedd  yn  awr  yr 
anhawsder.  Hawdd  dychymygn  traeni  y  dyoddefydd;  ac  yr  wyf  yn 
cofio  yn  dda  y  gweddîid  drosto  yn  gyhoeddus  fel  dyn  yn  marw.  Efe  a 
adferwyd  i'w  iecbyd,  ond  bu  yn  gloff  am  ei  oes."  Crybwylla  yr  ysgrif- 
enydd  am  achos  arall  o  feddygaeth  anfedrus,  trwy  yr  hyn  yr  aberthwyd 
bywyd  gwerthfawr  ei  ewythr,  y  gwnaed  ei  wraig  yn  weddw  yr  ail  waith, 
ac  yr  amddifadwyd  w^rtb  o  blant  o  ofal  a  siampl  tad.  Nid  oedd  profíad 
Mr.  Jackson  yn  ei  daedda  ef  i  greda  mai  gwell  ydoedd  yr  amser  gynt 
na'r  amser  presennol. 

Yr  oedd  anwybodaeth,  of^rgoeledd,  ac  aníoesoldeb  y  bobl  yn  fawr 
iawn  y  dỳddian  hyny.  Nid  oedd  un  clerigpí^r  yn  byw  yn  Sancton,  nac 
nn  gwasanaeth  rheolaidd  yn  cael  ei  gynnai  yn  eglwys  y  plwyf  oddigerth 
nnwaith  y  pytheínos.  Yr  oedd  halogi  y  Sabbath,  llwon  a  rhegfeydd, 
meddwdod,  a  phechodau  eraill  yn  ffyna  yn  fawr  iawn ;  ac  eto  yr  oedd 
rhai  olion  o  ddysgyblaeth  eglwysig  yn  aros  yn  y  pentref.  Crybwylla 
Mr.  Jaclfson  am  ddwy  engraifft  o  hyn  ag  y  ba  efe  ei  hun  ^m  dyst  o 
honynt.  Yr  ydym  yn  cofìo  clywed  ein  teidiau  yn  son  am  ddygwydd- 
ìadau  cyffelyb  mewn  rhai  Uanau  yn  Nghymru,  ac  nis  gwyddom  nas  gall 
fod  ychydig  o'n  darllenwyr  mwyaf  oedranus  yn  cofío  troion  o'r  fath. 
Un  Sabbatb  daeth  dyn  ieuanc,  mab  amaethwr,  yr  hwn  oedd  yn  dad 
plentyn  anghyfreithlawn,  i  mewn  i'r  eglwys  yn  ystod  y  gwasanaeth 
gyda  Uen  wèn  drosto»  a  ffon  wên  fechan  yn  ei  law ;  cerddodd  yn  droed- 
noeth  hyd  ar  gyfer  y  ddarllenfa,  lle  y  safodd,  ac  yr  adroddodd  gyffesiad 
wrth  gyfarwyddyd  yr  offeiriad,  ac  yna  cerddodd  allan  o*r  eglwys.  Yr 
achos  arall  ydoedd  dynes  ieaanc,  mam  plentyn  anghyfreithlawn,  yr  hon 
a  orfu  fyned  trwy  yr  un  seremoni.  Ond  yr  oedd  gahddi  hi  un  fantais 
nad  oedd  ganddo  ef.  Yr  oedd  ei  gwallt  llaes  hi  yn  llwyr  orchuddio  ei 
gwyneb,  ac  mewn  tref  fawr  ni  fuasai  ond  ychydig  yn  gallu  gwybod  pwy 
oedd  hi ;  ond  mewn  pentref  bychan  adwaenir  pawb,  ac  nis  gall  un  tros- 
eddwr  cyhoeddus  ddianc  heb  sylw,  a  cherydd  tafodau  prysur.  Ym- 
ddengys  mai  y  rhai  hyn  oedd  yr  engreifftiau  olaf  o'r  fath  yn  Sancton. 
Parhaodd  y  pechod,  ond  darfyddodd  y  penyd  hwn.  Yr  oedd  troseddwyr 
cyfoethog  yn  galla  osgoi  y  gyfraith,  ac  nîs  gallai  yr  awdurdodau  rhag 
cywilydd  barhâu  y  gosb  ar  y  tlodion  a'r  gweithwyr. 

Hawdd  yw  credu  mai  tra  diffygiol  ydoedd  addysg  plant  y  dyddiaa 
hyny  yn  yr  ardal  hono,  fel  y  rhan  fwyaf  o  ardaloedd  eraill.  Yr  oedd 
yn  mhlwyf  Sancton  ysgol  waddoledig,  yr  hon  oedd  yn  agored  i'r  hoU 
blant  ag  y  dewisai  eu  rhieni  eu  hanfon  iddi.  I'r  ysgol  hon  yr  äi 
Thomas  Jack8on,  lle  y  dysgid  darllen,  ysgrifena,  ychydig  reolaa  rhif- 
yddiaeth,  a  chatecism  yr  Ëglẁys.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r  ysgolorion 
adrodd  hwn  unwaith  yr  wythnos,  pan  y  safent  yn  hanner  cylch,  a'r 
meistr  o'u  blaen,  gyda'i  lyfr  mewn  un  lláw,  a  ffon  gollen  gref  yn  y  llaw 
arall.  Yr  oedd  y  ffon  mewn  defnydd  parhâus,  ac  ỳn  dîsgyn  yn  drom 
AC^ysgwŷdd^u  a  dwylaw  yr  ysgolor  diffygiol  mewn  sylw,  cof,  neu  ddeall. 
Y  dyddiaẅ  hyny  yr  oedd  y  **llyfr  corn"  mewn  arferiad  cyffredin  yn 
yfigolion  y  wlad.  Cynnwysid  y  llyfr  hynod  hwn  o  un  tu  dalen,  gyda'r 
ẃyddor  ac  ychydig  eiriaa  byrion  yn  argraffedig  amo,  a  thros  y  mater 

íl  j>  % 


4S4  THOlffÀS  JAOtSON. 

argraffedig  yr  oeGld  com  tryloew  wedi  ei  sicrhân,  fel  nad  àllai  bysedd 
prysur  y  plentyn  rwbio  ymaith  y  Uythyrenaa.  Nid  hawdd  ydoedd 
dystrywio  llyfr  mor  sylweddol,  yr  hwn  felly  a  allai  wasanaetha  llawer  o 
ysgolorion  yn  olynol.  Gyda  chynnydd  diwylliant  aeth  y  "llyfr  com" 
allan  o  wasanaeth,  ac  anfynych  y  mae  nn  o  honynt  ì'w  weled  yn  y 
dyddiaa  hyn. 

Nid  oedd  yr  offeiriad  yn  byw  yn  y  plwyf,  nac  yn  ymweled  â'r  ysgol ; 
ac  er  fod  yr  ysgoldŷ  yn  nghanol  mynwent  yr  Eglwys,  eto  rhestr-flaenor 
Wesleyaidd  oedd  yr  ysgolfeîstr.  Bob  boren  rhyddhëid  y  plant  o'r  ysgol 
am  enyd  íer,  seí  tra  y  parhâi  dam  o  blwm  crogedig  wrth  linyn  i 
ysgwyd,  yr  hwn  a  ddodid  mewn  ysgogiad  ar  ea  mynedìad  allan ;  ac  os 
na  ddychwelent  hwy  i  mewn  at  yr  amser,  gwnai  y  gŵr  â'r  ffon  gollen  ei 
ymddangosiad,  gan  ei  hysgwyd  yn  fygythiol  iawn.  Yr  oedd  nn  adeg 
o'r  flwyddyn  ar  yr  hon,  er  cyn  cof,  yr.hawliai  yr  ysgolorion  y  rhyddid  o 
gaa  y  meistr  allan  o'r  ysgol,  Ile  yr  arferai  ef  Iywodraethn  gydag  awdar- 
dod  anwrthwynebol.  Gwyliai  y  plant  yn  offdas  am  yr  adeg  hono ;  a 
phan  y  denai  oddiamgylch,  os  dygwyddai  y  meistr  fyned  allan,  gan 
adael  yr  agoriad  yn  y  clo,  byddai  yn  sicr  o  gael  y  drws  wedi  ei  -gloi  ar 
ei  ddychweliad  yn  ol.  Os  methai  ei  agor,  efe  a  gyffesai  ei  han  wedi  ei 
orchfyga,  ac  a  addawai  i'r  gwrthryfelwyr  dê  a  theisen  os  gollyngent  ef 
i  mewn,  ond  y  byddai  raid  i  bob  un  gyfrana  at  y  draal.  Taag  amser  y 
gwrthryfel  blynyddol  hwn,  efe  yn  gyflredin  a  gymerai  yr  allwedd  gydag 
ef,  ac  nid  oedd  ond  ceisio  sicrhân  y  drws  trwy  ddodi  meincian  a  byrddau 
yn  ei  erbyn.  Pan  y  Ilwyddai  ef  i  allu  dyfod  i  mewn  o  waethaf  y  plant, 
efe  a  wnai  ddefnydd  egniol  o'r  fl'on  gollen,  ac  a  fawr  siomai  ddysgwyl- 
iadaa  ei  ddeiliaid  am  ddydd  gwyl.  Ond  eto  ni  ildìent  hwythaa,  gan  y 
tybient  fod  anrhydedd  yr  ysgoi  yn  galw  arnynt  gau  y  meistr  ailan,  a'i 
gadw  allan,  nnwaith  yn  y  flwyddyn. 

Bhaid  oedd  i'n  gwron  ieuanc  adael  yr  ysgol  yn  fuan  am  dymmoraii 
meithion  bob  blwyddyn,  a  myned  i  gyflawni  nnrhyw  orchwyl  a  allai  ar 
dyddyn  ei  ewythr,  ac  yn  benaf  gofaln  am  yr  anifeiliaid  ar  frynian  WoId« 
Efe  a  ddywed  fod  yr  olygfa  oddiar  y  bryniaa  hyn  y  fwyaf  eang  ac  am- 
rywiol  a  welodd  ef  eriosd.  Tua'r  dehan,  yn  y  pellder  o  naw  milldir, 
mae  yr  afon  Humber  yn  Ilonaid  ei  gwely,  a'i  dyfroedd  Ilydain  yn  dys- 
gleirio  yn  yr  haal,  gyda  thiroedd  ymddyrchafol  Swydd  Lincoln  ar  yr 
ochr  gyferbyniol.  Ychydig  i'r  gorllewin  efe  a  ganfyddai,  yn  y  pellder, 
dŵr  eglwys  Howden ;  ac  ymhellach  i*r  de,  efe  a  ganfyddai  dyran  mawr- 
eddog  Eglwys  Caerefrog  (Yorh  Minster);  ac  mewn  cyfeiriadaa  eraill 
efe  a  ganfyddai  lawer  o  wrthddrychau  o  gryn  ddyddordeb.  Yr  oedd  yr 
olygfa  yn  ardderchog ;  ond  eto  wrth  edrych  ami  am  ddeg  neu  ddeuddeg 
awr  bob  dydd,  a  heb  wybod  llawer  y  pryd  hwnw  am  hanesiaeth  henafol 
gwahanol  fanau,  yr  oedd  yn  fuan  yn.  coUi  llawer  o'i  swyn  a'i  dyddordeb. 
''Llawer  diwrnod  trymaidd,"  meddai,  "  á  dreuliais  ar  y  bryniau  hyn,  yn 
gwylied  y  creaduriaid,  rhag  iddynt  grwydro  tu  hwnt  i'w  terfynan,  heb 
weled  un  wyneb  dynol,  na  chlywed  un  llais  dynol,  o'r  boreu  glas  hyd 
fachlud  haul,  gan  fwyta  fy  nghiniaw  oer  a  chynnil  yn  unig.  Llawer 
gwaith  y  daeth  y  fath  deimlad  o  unigrwydd  liroswyf  nes  y  byddai 
fy  nghalon  ar  dori,  a  dagrau  ac  ocheneidiau  a  weinyddent  i  mi 
esmwythyd  am  adegau.  Fy  unig  gymdeithion  oeddent  y  creaduriaid 
mudion  yr  oedd  eu  gofal  arnaf,  a  rhai  o  honynt  yn  medda  tuedd 


THOMAS  JAOESÛN.  4125 

anorchfygol  i  wrthwjnebu  íy  awdardod,  a  rhnthro  i'r  cae  maip.  Fy 
nnig  gysgod  rhag  pelydraa  yr  haul,  y  niwl  dyferol,  neu  y  gwlaw 
ergydio],  ydoedd  caban  gwael  o  fy  ngwneutharîad  fy  hun,  cynnwysedig 
o  ychydig  dywyrch  ẅedi  eu  dodi  ar  eu  gilydd,  a'r  gorchudd  ydoedd 
bwndel  o  wellt,  neu  o  chwỳn  wedi  eu  casglu  o*r  cae  maip  neu  ýd. 
Weithiau  cymerwn  lyír  gyda  mi  i  roi  esmwythyd  oddiwrth  feithder  yr 
orìau;  ond  nid  oedd  dim  cyfrolau  yn  gyrhaeddadwy  i  mi  o  duedd 
i  ddyddori  meddwi  bachgenaidd.  Yr  oedd  y  fath  lyfrau  y  pryd  hwnw 
yn  brin ;  nis  gellid  eu  pwrcasu  ond  gyda  symiau  o  arian  na  íeddwn  i 
arnynt,  ac  mewn  masnachdaì  ryw  ugain  milldir  o  bellder,  i'r  rhai  nis 
gallwn  i  obeithio  byth  gael  myned  i  mewn.  Fel  hyn  gadewid  fy 
meddwl  i  ymborthi  arno  ei  hun;  a'r  gwrthddrych  mwyaf  dymunol 
a  welwn  i  ar  y  Wolds  hyn  oedd  yr  haul  machludol,  yn  dangos  yr  amser 
i  mi  i  ddychwelyd  i  gwmpeini  rhai  ag  y  gweinyddai  eu  lleisiau  i  mi 
bleser  mor  wirioneddol  ag  a  gynnyrchwyd  erioed  gan  gerddoriaeth 
Handel  hyd  yn  nod  ar  feddwl  diwylliedig/* 

Ond  er  mor  boenus  oedd  ei  deimladau  ar  fryniaa  Wold,  yr  oedd  rhai 
bechgyn  yn  ddarostyngedig  i  waeth  teimladau  nag  yntau ;  ac  fe  noda 
am  un  hogyn  cyíoediog  a  adwaenai  oedd  wedi  ei  yru  i  ofalu  am  fyntai  o 
aniíeiliaid  ymhellach  o'r  pentref  nag  ef.  Mae  aderyn  prydferth  tua 
maint  colomen  yn  aml  ar  y  bryniau  uchod,  ac  yn  arfer  gwneyd  cri 
cwynfanus,  oddiwrth  yr  hwn  y  cymer  ei  enw.  Pan  y  cly wodd  yr  hogyn 
hwn  gri  y  curlew,  efe  a'i  dehonglodd  yn  **ÄiZZ  you"  ac  a  ofnodd  fod  y 
llais  yn  dyfod  oddiwrth  dylwyth  y  bwganod,  a'i  fod  wedi  ei  anfon  i'w 
rybuddio  ef  o  farwolaeth  uniongyrchol.  Mewn  dychryn  dirlawr,  efe  a 
redodd  adref,  gan  yru  yr  anifeilìaid  o'i  flaen,  ac  ofni  edrych  o'i  ol,  rhag 
y  gwelai  y  bwgan  oedd  yn  ei  ganlyn,  fel  y  tybiai  ef,  i  fyned  á'i  fywyd 
oddiarno.  '*Fy  nheimlad  i,"  meddai  Mr.  Jack8on,  "nid  oedd  deimlad 
o  ddychryn,  ond  unigrwydd.  Ni  ddychrynid  fì  gan  y  meddwl  o  weled 
bwganod  yn  y  dydd,  sut  bynag  yr  oeddwn  yn  y  tywyllwch;  ond  yr  oedd 
amaf  eisieu  cwmpeini." 

Wedi  treulio  rhai  blynyddoedd  rhwng  yr  ysgol  a'r  meusydd,  rhaid 
oedd  iddo  adael  tŷ  ei  dad,  a  chyflogi  am  y  flwyddyn  fel  gwas  amaethwr. 
Yn  ei  sefyllfa  newydd  cwyna  yn  dost  y  profìd  ei  nerth  yn  chwerw  ar 
brydiau,  ac  yn  enwedig  wrth  ddyrnu  ýd  gyda'r  flTust,  pan  y  byddai  raid 
iddo  roddi  ergyd  am  ergyd  â  dyn  wedi  cyflawn  dyfa.  Byddai  yn  aml 
ar  golli  ei  anadl,  a'i  freichiau  yn  annyoddefol  o  boenus.  Melus  ydoedd 
ei  hûn  pan  ddeuai  y  nos,  ond  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gyfodi  yn  y  boreu 
tra  yr  oedd  hi  eto  yn  dywyll,  a'i  amrantau  yn  hanner  cauad.  Ond  nid 
oedd  dim  i'w  wneyd.  Nid  oedd  braidd  son  y  pryd  hwnw  am  beiriannau  i 
ddymu  ŷd;  ac  ni  ddychymygai  amaethwyr  y  fath  ddybenion  gwerthfawr 
a  gyrhaeddid  trwy  ager,  fel  agf  i  leihâu  traul  a  Ilafur.  Crybwylla  Mr. 
Jackson,  fel  siampl  o  lafur  caled  bechgyn  ieuainc  yn  y  parthau  amaeih- 
yddol  y  dyddiau  hyny,  am  hogyn  o'i  adnabyddiaetb,  wedi  gweithio  yn 
galed  yn  maes  y  cynauaf  trwy  y  dydd,  a  aríerai  blygu  ar  eì  liniau  wrth 
erchwyn  ei  wely  cyn  myned  i  orphwys  y  nos,  ond  oedd  wedi  ei 
orchfygu  gymaint  gan  gwsg  a  blinder  un  noson,  fel  y  cafodd  ei  hun  yn 
yr  un  agwedd  boreu  drannoeth  pan  y  daeth  y  Ilais  aríerol  i'w  alw  at  ei 
îafur  caled  eilwaith. 

Wedi  treulio  tair  blynedd  fel  gwaa  amaethwr,  darfu  i'w  dad  ei 


436  THOMAS  JACKSON. 

brentîaio  i  ddysgu  celfyddyd  saer.    Gafodd  bellach  íwy  o  amser  iddo  ei 
hniì,  ac  yn  benaf  cafodd  y  Sabbath  yn  gyflawn.    Trwy  nad  oedd  ganddo 

mwy  i  ofaln  am  wartheg  a  bnstych,  yr  oedd  301  cael  trenlio  y  dydd 

sanctaidd  i  addoli  a  darllen.  Yr  oedd  gan  y  Wesleyaid  achos  crefyddol 
yn  Shipton,  lle  yr  oedd  yn  dysgn  ei  gelfyddyd,  ac  yn  Sancton,  ei 
le  genedigol,  a'i  ewythr  Samnel  Jack8on,  brawd  ei  dad,  ydoedd  blaenor 
y  gymdeithas  fechan  yn  y  lle  blaenaí.  Daeth  Jack8on  ienanc  yn 
fynychydd  rheolaidd  y  gwasanaeth  Wesleyaidd  ar  ei  fynediad  i  Shipton, 
a  daeth  i  deimlo  argraffiadan  da  a  dyfnion  dan  y  Gìûr.  Yn  1801  yr 
oedd  cryn  adfywiad  crefyddol  mewn  rhai  manau  yn  y  gylchdaith,  ac  nn 
o*r  offerynan  ynglỳn  â'r  gwaith  da  hwn  ydoedd  Mary  Barriti  merch 
ienanc  ddnwiol  a  arferai  bregethn.  Daeth  cyhoeddiad  iddi  i  bregethn 
yn  Market  Weighton,  o  fewn  tna  dwy  filldir  i  Shipton,  ac  ymhlith 
llawer  eraill  aeth  Thomas  Jackson  i'w  gwrando;  ac  yn  y  eyfarfod 
gweddi  wedi  yr  oedfa,  efe  a  deimlodd  argyhoeddiadau  dyfnion,  ac 
edifeirwch  chwerw  am  ei  bechodan.  Efe  a  aeth  adref  yn  flinderog  a 
lIwythoflT ;  ac  yn  y  teimlad  dwys  hwn  y  bu  hyd  nos  drannoeth,  pryd  yr 
oedd  cyfarfod  gweddi  i  gael  ei  gynnal  eilwaith  yn  Market  Weighton,  ac 
yn  y  cyfarfod  hwnw  efe  a  allnogwyd  i  gredu  yn  Nghrist  i  iachawdwr- 
iaeth,  ac  i  deimlo  cariad  maddeuol  Duw  yn  Uanw  ei  galon.  Yn  y 
teimlad  dedwydd  hwn  y  cafodd  efe  y  fraint  o  fyw  a  marw.  Pan  yn 
ysgrifenu  hanes  ei  yrfa  grefyddol  faith,  ar  fìn  afon  angeu,  efe  a  ddywed: 
<*  Y  foment  hon,  1870,  mae  cariad  Orist  mor  felus  ag  ydoedd  ar  yr  16eg 
o  Orphenaf,  1801,  pan  am  y  tro  cyntaf  ei  tywalltwyd,  yn  ei  gyfoetb  a*i 
alln,  yn  fy  nghalon  gan  yr  Ysbryd  Glân,  yr  hwn  a  roddwyd  1  mi." 
Ddedwydd  ddyn !  lë,  a  Christion  dedwydd  iawn  ydoedd  ein  hen  dad. 
Yr  oedd  eì  wedd  a'i  ymddyddan  yn  wastad  yn  dangos  y  gwyddai  am 
ddedwyddwch  y  gwr  y  maddeuwyd  ei  drosedd  ac  y  cuddiwyd  ei  bechod. 
Bu  ei  ddychweliad  eí  yn  ddechreuad  cyfnod  newydd  a  dedwydd  i'r 
teulu.  Yn  fuan  ymunodd  ei  frodyr  Samuel  a  William,  ac  aelodau  eiaiU 
o'r  teulu,  â'r  achos,  a  daeth  ei  dad  nid  yn  unig  yn  aelod,  ond  yn  flaenor 
ffyddlawn  hyd  ei  fedd;  ac  adeiladwyd  capel  bychan  i'r  Wesleyaid  ar  gẁr 
ei  ardd  yn  mhentref  Sancton. 

Ond  tramgwyddai  rhai  wrth  ddychweliad,  duwioldeb,  a  zel  Jackson 
ieuanc;  a  gommeddodd  dan  amaethwr,  i'r  rlmi  yr  arferai  weithio,  adael 
iddo  fyned  mwy  yn  agos  i'w  tai ;  a  darf u  i  rywun  diofal  am  ddy weyd  j 
gwir,  er  mwyn  ei  ddwyn  ef  i  helbul,  ddyweyd  wrth  offeiriad  cymydog- 
aethol  fod  Thomaa  Jackson  y  saer  wedi  dyweyd  ei  fod  ef  yn  ddyn  heb 
ei  ddychwelyd.  Cynhyrfodd  hyn  ddigofaint  yr  offeiriad  yn  fawr,  ac 
ymaith  âg  ef  â'i  horsewhip  ganddo  at  Jackson.  Wedi  clywed  ei  amddi- 
flyniad,  efe  a  ymattaliodd  rhag  ei  daro;  ond  sicrhâodd  ef,  os  byth  j 
dadganai  y  fath  opiniwn  am  dano  ef,  y  byddai  yn  sicr  o'i  gosbi  yn  j 
duli  ag  yr  oedd  wedi  bwriadn  gwneyd  y  boreu  hwnw.  Ymddangosai 
hon  i  Jackson  ieuanc  yn  flordd  bynod  iawn  i  ofi^eiriad  brofì  dilysrwydd 
ei  dröedigaeth  at  Dduw. 

Dilynwyd  ei  ddychweliad  âg  awydd  i  fod  yn  ddeínyddiol,  ae  á 
dymuniad  angerddoi  am  wybodaeth.  Ni  feddai  ddysgawdwyr  ond  y 
rhai  a  wrandawai  o'r  pulpud,  na  Uyfrau  oddigerth  ei  logelLFibl» 
Pregethau  Wesley,  Gweithiau  Fletcher,  Dyddlyfr  John  Nelson,  a 
Bywyd  John  Haime,— dechreuad  bychan  i  lyfrfa  a  gynnyddodd  i  lawer 


TB0MA8  JA0K8ON.  497 

o  filoedd  o  gyfroka  cyn  diwedd  oes  y  casglydd  diwyd.  Ond  yn  nhym- 
mor  ei  ieuenctyd  yr  oedd  ei  arian  i  brynn  llyfran,  a'i  amser  i'w  darlloD, 
am  y  prÌDi^.  Un  hwyr,  wedi  noswylio,  êfe  a  gerddodd  i  Pocklington, 
bnmp  nen  chwe'  miUdir  o  bellder,  i  bryna  Marray's  Grammar. 
Wedi  hyny,  trwy  gyírwng  cladydd  a  arferai  fyned  i  farchnad  ^Hnll, 
daeth  i  íeddiant  o  Watts's  Logic^  ac  wedi  hyny  ei  Improvemânt  of  the 
Mind.  Oyn  hir  ychwanegwyd  atynt  Yofang's  Night  Thoughta  a 
Herrey's  MeditationSé  Yn  faan  efe  a  ddechreaodd  gynghori  a  phreg« 
ethn,  mewn  annedddai  gan  amlaf,  gan  nad  oedd  ond  ychydig  gapeli  y 
pryd  hwnw  yn  y  gylchdaith  yr  oedd  ynddi  (Pocklington).  Gafodd 
y  pregethwr  ienano  bob  cefnogaeth  a  chyfarwyddyd  gan  bregethwyr 
hỳn  nag  ef,  yn  gynnorthwyol  a  theithiol,  a  chan  gyfeiUion  eraìll. 

Yn  Nghynnadledd  Llnndain  (1804),  teímlid  anhawsder  mawr  i  gyfar- 
fod  âg  anghenion  y  cylchdeithiaû  o  herwydd  prinder  pregethwyr  ieaainc, 
gan  fod  amryw  gylchdeithian  yn  fyr  o'r  nifer  anghenrheidiol  ar  ol  i'r  holí 
bregethwyr  ienainc  gael  en  happwyntio  oeddent  wedi  ea  cymeradwyo  gan 
y  Oyfarfodydd  Talaethol.  Ownaed  ymchwiliad  a  oedd  dim  dynion  eraill 
i'w  cael  i  gyfarfod  á'r  anghen.  Dy wedodd  y  Parch.  Joseph  Satcliffe  (yr 
Ësboniwr)  fod  dyn  ieaanc  yn  Nghylchdaith  Pocklington  yr  oedd  ef  yn 
6ì  adnabod,  ac  am  yr  hwn  yr  oedd  wedi  cael  hanes  fiTafriol.  Gwnaed 
ymholiad,  a  gofynwyd  i  Jack8on  a  oedd  ef  yn  foddlawn  i  dderbyn 
appwyntiad  fel  pregethwr  teithiol.  Mewn  atebiad  efe  a  nodai  amryw 
rwystraa  oedd  ar  ei  ffordd,  an  o  ba  rai  ydoedd  nad  oedd  efe  eto  wedi 
gorphen  tymmor  ei  brentisiaeth.  Beth  bynag,  appwyntiwyd  ef  i  lafnrio 
ar  gylchdaáth  Spilsby ;  ac  erbyn  yr  22ain  o  Fedi,  yr  oedd  yn  barod,  trwy 
fawr  garedigrwydd  ei  gyfeiUion  yn  ei  gynnorthwyo,  i  gychwyn  i'w 
gytehdaith  newydd.  Aeth  ei  ewythr  hynaws,  Mr.  Marshall,  gydag  ef  ar 
geffyl  hyd  Hall.  O  Hall  yr  oedd  ganddynt  i  groesi  yr  afon  Hamber  i 
Grìmsby  mewn  cwch,  a  thrwy  ei  bod  yn  arw  iawn,  a  hon  ei  wyage 
gyntaf,  yr  oeddent  yn  llawen  iawn  i  gael  dodi  troed  i  lawr  ar  dìr  sych 
Swydd  Lincoln.  Trenliodd  nn  Sabbath  ar  ei  daìth  yn  Lonth,  lle  y  cafodd 
yr  hyfrydwch  o  wrando  Dr.  Ooke  am  y  tro  cyntaf.  Cafodd  hefyd  ei  glndo 
oddiyno  i'w  gylchdaith  newydd  yn  nghwmni  y  Doctor,  yn  ngherbyd 
Mr.  Brackenbary,  o  Baithby  Hall,  yn  agos  i  Spilsby.  Ymestynai 
cylchdaith  Spilsby  y  pryd  hwnw  dros  lawer  o  dir,  ac  y  mae  er  ys  blyn- 
yddau  bellach  wedi  ei  rhsnu  yn  bedair  cylchdaith.  Yn  Baithby,  yn  y 
gylchdaith  hono,  Uettýid  y  pregethwyr  gan  Mr.  a  Mrs.  Brackenbary  yn 
en  palas  hardd.  Yr  oedd  Mr.  Brackenbary  yn  foneddwr  o  deala  achel 
a  chyfoethog,  ac  wedi  cael  ei  ddwyn  i  fyny  yn  Mhrìfysgol  Caergrawnt. 
Yr  oedd  yn  gyfaill  mawr  i  Mr.  Wesley,  ac  yn  bregethwr  cynnorthwyol 
eymeradwy.  Efe  a  arferai  fyned  i'w  gyhoẁddiadan  yn  eì  gerbyd,  a  Mrs. 
Brack6nbary  gydag  ef,  a  footman  y  ta  ol.  Yr  oedd  Mr.  Brackenbary  o 
dymher  nertout  ìawn;  ac  weithian  pan  fyddai  ganddo  i  bregethn,  efe  a 
dybiai  ei  hon  yn  anallnog  i'r  gorchwyl,  a  rhaid  fyddai  i'r  footman 
bregetha  yn  ei  le,  ac  ì'r  gynnnlleidfa  siomedig  wrando  ar  y  gwas  yn  lle 
y  meistr.  "Un  nos  Snì,  yn  Baithby,"  adrodda  Mr.  Jackson,  '*yr  wyf 
yn  cofio  ei  fod  mewn  gofid  blin  o  herwydd  y  dall  anmherffaith  yr  ydoedd 
wedi  gweinyddtt  gair  y  bywyd  y  dydd  hwnw;  a  dywedodd  ei  fod  yn 
meddwl  na  chynnygiai  ef  byth  btegêâia  wedt  hyny.  Mrs.  Brackenbary, 
yr  hon  oedd  yn  wraig  synwyrol,  ac  a  wyddai  yn  yr  adegau  hyn  o 


4QR  TH0MA8   JAOSSON. 

ddarostyngiad  na  wnal  geirìan  o  ddyddanwoh  a  chjdymdeimlad  ond  yn 
nnig  gynnydda  ei  ofíd,  a  atebodd,  nad  oedd  ef  yn  wir  yn  gymhwys  i 
bregethu.  ac  y  gwnai  yn  dda  i  beidio  byth  myned  i  bnlpad  dracheâi» 
ond  gadael  i'r  bobl  ddyfod  o  hyd  i  ffordd  iachawdwriaeth  goreu  y  gallent, 
nen  drengn  yn  en  pechodan.  Gynhyrfodd  hyn  eí  o'ì  ddarostyn^ad;  ae 
wedi  sylwi  ei  bod  hi  yn  debyg  i  <  gysnrwyr  Job/  efe  a  dawodd  a  son." 

Yr  oedd  Mr.  a  Mrs.  Brackenbnry  yn  elynion  anghymmodlawn  i  dybaco» 
ac  ni  chaniatäent  i  neb  ei  íygu  yn  en  palas.  Yr  oedd  Mr.  John  Barrìt. 
nn  o'r  pregethwyr,  yn  Uettŷa  yn  Raitliby  Hall,  ac  nid  oedd  ef  yn  fodd- 
lawn  byw  yno  heb  ei  bibelL  Oaíodd  nn  o'r  gwasanaethyddion  ei  fod 
ef  wedi  celu  ei  bibell  a'i  dybaco  yn  ei  ystafell  wely,  yr  hon  oedd  ar  y 
drydedd  lofft;  ac  i  ddial  ar  y  troseddwr,  darfu  i'r  forwyn  lenwi  ei  bibell 
â  thybaco,  gan  gymysgn  âg  ef  ychydig  ronynau  o  bylor.  Yn  yr  hwyr, 
wedi  swper  a  gweddi  deuluaidd,  ymneillduodd  Mr.  Barrit  i'w  ystafell» 
gan  feddwl  y  cai  fwynbâu  ei  bibell  heb  gael  ei  ddarganfod.  Dododd  ei 
gadair  o  flaen  y  tân,  gosododd  ei  draed  un  bob  tu  i'r  grate,  pwysodd  yn 
ol,  a  dechreuodd  dynn  mwg  gyda'i  flas  arferol,  pan  y  cymerodd  ffirwydr- 
ìad  le,  yr  hwn  oedd  mor  sydyn  fel  y  syrthiodd  yn  ol  ar  ei  gefn  ar  y 
llawr.  Darfu  i'r  swn  gyffroi  y  teulu;  rhuthrodd  y  'Sguire  ì  ystafell  y 
pregethwr  i  gael  gwybod  beth  oedd  y  mater,  pryd  y  daeth  y  gwirìonedd 
difrifol  i'r  am]wg,  ac  y  gorfu  i'r  troseddwr  gyffesu  ei  gamwedd,  a  gofyn 
maddeuant.  Yr  oedd  ef  eisoes  wedi  dwyn  cosb  am  ei  drosedd,  ac  nid 
oedd  Mr.  Brackenbury  yn  ddialgar. 

Yr  oedd  gan  y  boneddwr  hwn  Iyfrfa  fawr,  "yr  olwg  ar  ba  nn," 
meddai  Mr.  Jackson,  «'adanioddfy  enaid.  Yfath  gasgliad  nisgwel- 
swn  erioed  o'r  blaen.  Cynnwysai  weithiau  prìf  dduwinyddion  Lloegr, 
Esgobaethol,  Puritanaidd,  ac  Anghydffurfìoi ;  ynghyda  swm  mawr  o 
lenyddiaeth  gyffredin,  hanesyddol,  barddonol,  ac  athronyddol.  Yno  y 
gwelaìs,  yn  gorfforedig  mewn  cyfrolau  o  bob  maintioli,  feddyliau  llawer 
o'r  dynion  mwyaf  galluog  a  fagodd  Lloegr  erìoed;  a  phenderfynais,  hyd 
y  gallwn,  i  wneyd  y  swm  anferth  hwn  o  gyfoeth  meddyliol  yn  eiddo  I 
mi  fy  hun,  trwy  ddarlleniad  diwyd  a  myfyrdod  caled.  Ain  y  presennol, 
beth  bynag,  ofer  ydoedd  fy  newyn  meddyliol ;  canys  ni  wnai  perchen  y 
ilyfrfa  hon  ar  un  cyfrif  roddi  benthyg  cyfrol  i  fyfyriwr  anghenus. 
Arferwn  dreulio  diwrnod  bob  mis  yn  y  lle  hwn,  a'r  diwrnod  hwnw 
gallwn  fyned  i  mewn  i'r  Uyfrfa,  a  darllen  faint  a  fynwn;  ond  ni  chan- 
iateid  i  un  pregethwr,  hen  nac  ieuanc,  g}'meryd  un  Uyhr  ymaith." 
Gresyn  fod  perchen  un  llyfrfa  o'r  fath  yn  ei  gwarchod  â  rheol  mor 
gaeth ;  canys  trwy  roddi  benthyg  cyfroiau  da,  yn  lle  en  bod  yn  segnr  ar 
estyll  y  fyfyrfa,  buasent  yn  ddefnydd  ymborth  i  feddwl  gwancus  y 
myfyriwr  ieuanc,  sydd  yn  gyffredin  yn  rhy  dlawd  i  allu  eu  pwrcasu  yn 
feddiant  iddo  ei  hnn.  Ond  er  gwaethaf  y  rheol  hou,  a  llawer  o  anhaws- 
derau  eraill,  llwyddodd  Thomas  Jack8on  yn  rhyfeddol  i  garìo  allan  y 
penderfyniad  a  fFurfiodd  yn  llyfrfa  Baithby  Hall  i  wneyd  gweithiau  yr 
hen  awduron  Seisonig  yn  eiddo  iddo  ei  hun.  Kis  adwaenem  neb  oedd 
mor  gydnabyddus  â'u  hysgrîfeniadau  helaeth  ac  amrywiol,  nac  mor 
alluog  i'w  defnyddio  pan  y  mynai,  ag  ydoedd  Mr.  Jackson. 

Y  Gynnadledd  ganlyuol  penodwyd  ef  i  gylchdaith  Homcastle.  Yr 
oedd  ef  yno  yn  cartrefu  yn  nhŷ  Mr.  Lee  (ei  arolygwr),  ac  yn  medda 
mwy  o  gyfleusderau  i  ddiwylliant  meddyliol — ^mwy  o  lyfrau  at  ei  was- 


THOMAS  JAOESON.  439 

anaetli,  a  mwy  o  amser  i'w  myfyrio.  7r  oedd  offeiriad  ieuanc  gerllaw 
y  Ue  hwn  wedi  llithro  i  ddyled,  a'i  lyfrfa  yn  cael  ei  gwerthu  i'w  thala. 
Yr  oedd  Mr.  Jack8on  yn  allaog  i  bryna  rbai  o'r  cyfrolaa,  ac  ymysg 
eraill  Gwaith  Dr.  John  Campbell  ar  yr  Efengylaa.  Arweiniodd  hyn  ef 
ì  astadio  yr  iaith  Boeg.  Glynai  hefyd  wrth  ddarllen;  ac  erbyn  diwedd 
y  flwyddyn,  gyda  chyflawni  ei  orchwylion  eraiU,  yr  oedd  wedi  darllen 
taa  hanner  cant  o  gyfrolaa  pwysig,  megys  Pearson  On  the  Creed, 
Prideaax's  Cannection,  àe.,  Owen  ar  Salm  cxxx.,  &c. 

Wedi  llafarìo  yn  galed  ar  y  gylchdaith  hon  am  ddwy  flynedd,  efe  a 
benodwyd  i  gylchdaith  Lincoln;  ac  ar  derfyn  blwyddyn  yno,  yr  oedd  i 
gael  ei  ordeinio  i  gyflawn  waith  y  weinidogaetii  yn  y  Gynnadledd  yn 
Bristol.  Ar  y  daith  i  Bristol,  yr  oedd  ef  a  nifer  o  weìnidogion  i  lettŷa 
nn  noson  yn  Bath.  Denwyd  i  wybod  fod  lla  o  bregethwyr  wedi  d'od  i 
mewn  gyda'r  còrbyd  o  Birmingham  ar  ea  taith  i'r  Conference;  ac  yn  faan 
derbyniasant  oll  wahoddiad  taer  ì  frecwesta  borea  drannoeth  gyda 
Meistri  Sham,  daa  frawd,  aelodaa  crefyddol,  ac  EUmyniaid.  Derbyn- 
iwyd  hwynt  yn  garedig  iawn  boren  drannoeth;  ac  wedi  gwedd'io  gyda'r 
tenla,  a  diolch  iddynt,  aeth  y  pregethwyr  taa'r  gwesttý,  i  dala  am  eu 
swper  ac  am  ea  gwelyaa,  pryd  yr  hysbyswyd  hwy  fod  an  o'r  ddan  frawd 
wedi  bod  yno  yn  ea  habsennoldeb,  a  chlirio  yr  holl  draal.  Haedda  y 
fath  siampl  brydferth  o  lettŷgarwch  gael  ei  chadw  mewn  coffadwríaeth. 

Yn  y  Gynnadledd  hon  efe  a  gafodd  yr  hyfrydwch  o  weled  a  gwrando 
enwogion  ag  yr  oedd  wedi  clywed  llawer  o  son  am  danynt,  megys 
Samnel  Bradbam,  Joseph  Benson,  Jabez  Banting,  &c.  Ordeiniwyd  ef 
i  gyflawn  waith  y  weinidogaeth,  a  phenodwyd  ef  i  lafarìo  ar  gylchdaith 
bwysig  Leeds,  Ue  y  trealiodd  ddwy  flynedd  tra  dedwydd,  yn  ystod  y  rhai 
y  darllenodd  tna  chant  o  gyfrolaa,  amryw  o  honynt  o  gryn  faintioli.  Yn 
ystod  ei  ail  flwyddyn  yn  Leeds,  efe  a  ymnnodd  mewn  glân  briodas  â 
Miss  Ann  Hollinshead  o  Horncastle;  ac  yn  nesaf  at  ei  ddychweliad  at 
grefydd,  mae  yn  cyfrif  y  wraig  a  gafodd  fel  bendith  benaf  ei  oes.  Tra 
yn  Leeds,  efe  a  ffarfiodd  adDabyddiaeth  agos  â  Mr.  James  Nichols, 
wedi  hyny  argraffydd  tra  adnabyddus  yn  Llandain,  cyfieithydd  dysgedig 
gweithian  James  Arminias,  a  golygydd  amryw  gyfrolaa  pwysig.  Yr 
oedd  Meistri  Jackson  a  Nichols  taa'r  an  oedran,  ac  yn  dra  thebyg 
mewn  tymher,  chwaeth,  a  golygiadaa,  a  ba  cyfeiUach  agos  rhyngddynt 
am  hanner  can'  mlynedd.  * 

Yn  Nghynnadledd  1810  efe  a  benodwyd  yn  arolygwr  cylchdaith 
Preston»  lle  yr  oedd  ganddo  gerdded  mawr  a  gwaith  caled,  ond  er  hyny 
darllenodd  agos  bedwar  again  o  gyfrolan.  Yn  ystod  ei  ail  flwyddyn  efe 
a  gafodd  yn  gydlafarwr  ei  frawd  ei  han  Samael — gŵr  hynaws,  a 
phregethwr  gwreiddiol  a  gallaog.  Tra  yn  Preston,  dywedodd  an  o'r 
aelodan  oedranas  wrtho  ei  fod  ef  yn  adnabyddas  â'r  gweinidog  dawiol 
WiUiam  Bramwell  pan  ydoedd  yn  byw  yn  Preston;  a  chyfeiriodd  at  le 
yn  y  gymydogaeth  i'r  hwn  yr  arferai  Mr.  Bramwell  ymneilldao  a 
threalio  adegan  mewn  anigrwydd,  fel  y  gwnai  Isaac  Ambrose,  gweinidog 
Parìtanaidd  Garstang.  Gyhoeddwyd  Mr.  Bramwell  nn  tro  i  bregetha 
yn  Plamton,  pryd  y  darfa  i  offeiriad  y  plwyf  roddi  rhybadd  i'w 
gynnalleidfa  yr  äi  ef  i'w  wrando,  ac  y  byddai  iddo  y  Sal  dilynol  ea 
difyra  â  dynoethiad  o  gamsyniadaa  dysgwyliedig  y  pregethwr.  '*  Mi  a 
aetham  i'r  Eglwys  i'w  wrando,"  meddai  John  Watspn,  "ond  gynted  ag 


430  raOHAS  1A0K80N. 

y  dachreaodd  siaradi  darfa  i'w  ìbìs  ffaola,  iei  y  caaodd  ei  lyíir  yn  ddîoed» 
ac  7  goUjngodd  ymaiUi  y  gyimoUeidâu  Eíe  a  ymddaiigOBai  íel  pa  yn 
cael  ei  wrtheelyU  gan  Ma  dirgel  rhj  gryí  iddo*"  GrybwyUa  Mr. 
Jack80B  ddwy  eagraifft  gyffelyb  a  ddygwyddasant  yn  amser  Charles  IL, 
ac  a  adroddir  gan  Baxter  yn  Hanes  ei  Fy wjrd  a'i  Âmseraa  (ta  dalenaa 
86  a  380).  Ni  a  roddwn  y  gyntaí  o  honjnt  yma:  "Yn  EbriU.  1668, 
Dr.  Creighton,  Deon  Wells,  pregethwr  mwyaí  enwog,  ymadroddas, 
taíod-barod  y  II js,  yr  hwn  oedd  wedi  arfer  pcegethn  CalTÌn  i  affem  a'r 
Galfìniaid  i'r  crogbren,  a  thrwy  ei  ddiíenwad  gwatworUyd  a'i  geUwair  i 
yra  y  Uys  i  chwerthin,  a  ddaUwyd  yn  sydyn  yn  y  palpad  â  synedigaeth 
(heb  anrhyw  afiechyd)  gwaeth  aa  Dr.  Sonth»  pregetiiwr  Bhydyehain, 
o'i  flaen.  Wedi  iddo  adrodd  brawddeg  drosodd  a  throsodd.  yr  oedd 
wedi  dyrysn  fel  nad  allai  fyned  ymheUach  o  gwbl,  ac  yn  awyddas,  er 
syndod  pawb,  i  ddyfod  i  lawr.  Tr  oedd  ei  achos  ef  yn  íwy  rfayfedd  na'r 
eiddo  braidd  nnrhyw  ddyn  araU,  gan  ei  íod  nid  yn  nnig  yn  bregethwr 
byrfyfyr  Uithrig,  ond  yn  on  na  wybnwyd  eríoed  ei  iòd  mewn  «nghen 
geîríaa  i  draetha  ei  íeddyUaa^watworas  a  gwaedlyd." 

Ta  Nghynnadledd  181d  appwyntiwyd  Mr.  Jaekson  i  gylehdaith 
Bowerby  Bridge.  Yr  oedd  ganddo  yno  fwy  o  amser  at  fyfyrdod;  ac  yn 
ystod  y  ddwy  flynedd  y  bn  yno,  efe  a  ddarllenodd  agos  i  ddeg  a 
thríagain  o  gyfrolaa,  a  dechreaodd  íyfyrio  yr  iaîth  Hebraeg.  Yr  adeg 
hon  efe  a  dcUieth  i  gydnabyddiaeth  agos  â  Jabez  Banting,  yr  hwn  oedd 
ar  y  pryd  yn  gweinidogaetha  yn  Halifâi.  Tra  anfiaft^l  i  Iwyddiant 
creíyddol  ydoedd  yr  amser  hwnw»  trwy  fod  y  rhyíel  maîth  rhwng 
Prydain  a  Ffirainc  yn  perí  fod  ymborth  yn  ddrod,  masnaeh  yn  araf,  a'r 
trethi  yn  ochel,  tra  y  ceisiai  rhai  cynhyrfwyr  diegwyddor  berswadio  y 
gweithwyr  mai  y  Uy wodraeth,  a  pherchenogion  meddiannaa  Uiwer»  oedd 
yr  achoB  o'r  hoU  gyfyngder.  Yr  oedd  y  gâir  yn  ead  el  gyhoeddi  a'i 
greda  gan  lawer  fod  on  General  Ladd  yn  trefnn  ei  gynUaniaa  ac  yn 
parotoi  ei  íyddinoeddi  ac  yr  ymddangosai  yn  fnan  fel  awdwr  cyíhewid- 
iadaa  gwladol  pwysîg,  a  dialwr  cam  y  tlawd.  Adwaenîd  y  rhai  a  ddys- 
gwyUent  y  person  hwn  fel  Luddites,  Yn  y  cyíamser  arferai  heidian  o 
ddynion  rhyfygns  fyned  aUan  trwy  y  cymydogaethaa  ar  nosweithiaa 
tywyU,  cylchyna  tai  anigol  teolooedd  parchas,  hawUo  mynediad  i  mewn 
ar  y  boen  o  ddodi  en  tai  ar  dân»  rhwymo  yr  anneddwyr  á  rìieffynaa, 
cymeryd  ymaith  bob  yspiU  a  aUent  garío,  a  gadael  y  teala  mewn 
rhwymaa,  yn  anallaog  i  amddiffyn.  en  hnnain,  na  rhoi  rhybadd  i 
eraill.  Ac  nid  oedd  heddgeidwûd  yn  y  dyddiaa  hyny  i  wrthsefyU  yr 
yspeUwyr  hyn.  Wedi  i'r  dreíh  hon  gael  ei  chario  ymlaen  am  beth 
amser,  er  dychryn  i'r  wlad,  daliwyd  rhai  o'r  drwgweithredwyr,  cafwyd 
hwy  yn  enog»  a  dienyddiwyd  hwy  yn  York.  Rhoddid  en  cjtS  i'w  cyf- 
eUUon,  y  rhai  a'a  dygent  i'w  gwahanol  gartrefi— rhai  i  Sowerby  Brídge, 
ac  eraiU  i'r  pentrefi  ^rmydogol»  Ue  ea  harddangosid  i'r  cyhoedd  íel 
merthyron  dros  y  bobl.  Hefyd  gwnaed  cynnyg  i  gysyUta  Wealeyaeth 
â  chymeríad  a  chyûawniadaa  y  bobl  draenas  hyn.  Penderfysodd  ea 
cyfeiUion  ddwyn  en  cyrff  i  an  o'r  capeli  oedd  dan  oíal  Mr.  Jachaon, 
cymeryd  meddiant  treisiol  o'r  adeilad»  txaddodi  anerchiadaa  i'r  bobl  o'r 
palpad,  a  chhidda  y  cyrff  yn  y  íynwent  oedd  ynperthyn  i'r  ci^l;  a  hyn 
a  wnaethent  oni  bae  iddo  ddeaU  am  ea  bwríad  mewn  pryd.  Pan  ea 
rhwyatrwyd,  .trwy  gloiôn  a  bygythioni  bygythient  hwythaa  dyna  y 


TH01CA8  JAGSSON.  481 

capel  i  lawr.  Gan  mai  Eglwyswyr  mewu  eaw  oedd  y  dynion  dienydd- 
iedig,  7  lleoedd  priodol  i'w  claddu  ydoedd  mynwentjdd  y  gwahanol 
blwyfaa  y  perthynent  iddynt  Ond  yn  nghanol  yr  holl  helbulon  hyn, 
dywed  Mr.  Jack8on  na  aflonyddwyd  arno  ef  nnwáith  yn  ystod  ei 
deithiau  unigol  ar  nosweithìau  tywyll  ar  hýd  a  lled  yr  ardaloedd 
cynhyrfus. 

Yn  Nghynnadledd  1814  penodwyd  Mr.  Jack8on  i  gylchdaith  Wake- 
field,  i  gydlafurio  â'r  enwog  Bobert  Newton,*  ac  i  iod  yn  olynydd  i'r 
duwinydd  mawr,  Bichard  Watson.  Tr  oedd  eí  i  íy w  yn  y  tŷ  ag  oedd 
newydd  gael  ei  adael  gan  Mr.  Watson,  ac  i  sefyll  yn  y  pulpadau  ag  yr 
oedd  ef  wedi  arfer  eu  Ilanw  mor  alluog.  Ond  yr  oedd  ganddo  f  wy  o 
amser  at  fyíyrdod  yn  y  gylchdaith  hon,  ac  yno  y  dechreuodd  efe 
ddarlleniadau  ac  ymchwiliadau  meithion  tuag  at  ddwyn  allan  fyw- 
graffiad  a  rhai  o  weithiau  y  galluog  John  Goodwin,  A.M.»  o  berthynas  i 
gymerìad  yr  hwn  yr  oedd.  Ilawer  o  gamsyniadau  yn  ffynu.  Yn  ystod 
ei  flwyddyn  gyntaí  yn  Ẁakefleld,  darllenodd  Mr.  Jackson  gyda  gofal 
agos  driugain  o  gyirolau,  yn  cynnwys  gweithiau  John  Howe,  WiUiam 
Jones  o  Neyland,  Milton,  Esgob  Hopkins,  &c. 

Yn  1816  symudodd  ef  a'i  deulu  i  Sheffield;  ac  ymhlith  amryw  bethau 
dyddorol  a  ddygwyddasant  yn  ystod  ei  arosiad  yno,  adrodda  am 
ymweliad  y  bydglodus  Eobert  Hall  â'r  dref  i  bregethu  ar  ran  Genad- 
aeth  y  Bedyddwyr  yn  India.  Yr  oedd  Mr.  Jackson  wedi  darllen  gyda 
dirfawr  foddhàd  bregeth  nodedig  Mr.  Hall  ar  "  Ânfifyddiaeth  Ddiw- 
eddar,"  a  chyda  dysgwyliad  awyddas  efe  a  aeth  i'w  wrando,  ac  a  ganlyn 
yw  ei  dystiolaeth: — "Ymddangosai  ei  lais  i  mi  y  gwanaf  a  glywswn 
erioed  o  bulpud;  ond  gan  nad  oedd  y  capel  yn  orlawn,  a  minnau  yn 
eistedd  yn  front  yr  oriei,  clywais  bob  gair  trwy  yr  holl  wasanaeth.  Ei 
arddull  ydoedd  blaen  a  naturiol.  Wrth  draddodi  ei  bregeth,  efe  a 
orphwysai  â'i  ddwy  fraich  ar  y  Bibl  agored  o'i  flaen,  gan  godi  ei  hun  yn 
achlysurol,  a.  chymeryd  cam  yn  ol,  fel  pe  yn  esmwythâu  eî .  hun  oddi- 
wrth  wendid  neu  boen  yn  ei  gefh.  Ni  ddarllenai  ddim  o'i  bregeth,  ond 
traddodai  gyda  llithrigrwydd  nodedig.  Yr  oedd  y  geiriad  mor  goeth  a 
'chywir  a  phe  buasai  pob  brawddeg  wedi  ei  pharotoi  gyda'r  gofal 
manylaf.  Yr  oedd  y  bregeth  yn  seiliedig  ar  Dad.  xxi.  S3:  *A  theml  ni 
welais  ynddi:  canys  yr  Arglwydd  Dduw  Hollalluog  a'r  Oen  yw.ei 
theml  hi;'  a  chyflwynai  olwg  hyfryd  o'r  Jerusalem  newydd,  ac  o 
ddedwyddwch  tra-rhagorol  y  rhai  a  gyfrifìr  yn  deilwng  i  drigo  ynddi. 
Iddynt  hwy  y  mae  pob  Ile  yn  gyfifelyb  sanctaidd»  ac  v  mae  eu  Sabbath 
yn  dragywyddol.  Yr  oedd  tôn  a  dull  Mr.  Hall  yn  arbenig  o  barchus  a 
chrefyddol."  Mr.  Jackson  a  ychwanega,  **Amryw  flynyddau  wedi  hyn, 
aethum  i'w  wrando  i  gapel  Wesleyaidd  Great  Qaeen  Street,  Llundain, 
pan  y  pregethodd  drachefn  ar  ran  Genadaeth  y  Bedyddwyr.  £i  destun 
yma  ydoedd  siampl  Grist,  yr  hon  y  mae  pawb  sydd  yn  profifesu  fifydd 
ynddo  Ef  yn  rhwym  o'i  hefelychu.  Yr  oedd  y  capel,  fel  y  gallesid 
dysgwyl,  yn  orlawn  o  bobl  yn  awyddns  i  gly wed  gŵr  mor  *  enwog. 
Plygent  ymlaen,  Ilawer  yn  dodi  pu  dwylaw  tu  ol  i'w  clastiau,  i  gael  dal 
swn  ei  lais;  ac  yn  yr  agwedd  hon  yr  arosent  am  tua  deng  mynyd  neu 
chwarter  awr,  ac  yna  plygent  yn  ol  mewn  ilwyr  anobaith.    Yr  oedd  un 

*  Owel  ihMlTUi  o'r  gwemidog  poblogaidd  hwn  yii  y  TiUJBtBOOiPP  am  1855,  tu  daL  878. 


43*^  THOHAS  JAOESON. 

elthrìad, — Dr.  Olinthus  Oregory,  cyíaiU  personol  Mr.  Hall,  yr  hwn 
oedd  mewn  lle  manteisiol  yn  yr  oriel,  ac  a  roddai  arwyddion  amlwg  o*i 
ddirfawr  foddhâd,  gan  sefyll  i  fyny,  ac  edrych  o'i  gwmpas  ar  y  gynnnll- 
eidía  gyda  gwên  edmygol,  fel  yn  dyweyd,  A  glywsoch  chwi  y  &th 
bregeth  eríoed  o'r  blaen?  Eto  ychydig  o'r  bobl  oeddent  gyfranogion 
o'i  lawenydd  ef,  canys  nis  gallent  ond  dal  yn  achlysorol  ambell  air,  nen 
ddam  o  frawddeg.  Ëto  y  fath  oedd  yr  awydd  i'w  glywed  fel  yr  oedd 
rhai  dynion  wedi  dringo  ar  y  pnlpnd,  i  gael  bod  mor  agos  ato  ag  oedd 

modd Fod  pregethwr  yn  medda  y  fath  gyflawnder  o  wirionedd 

dnwinyddol,  y  fath  awdnrdod  ar  iaith  brìodol,  ynghyd  a'r  fath  dreidd- 
garwch  a  grym  meddyliol,  heb  lais  cyfatebol  i  weinyddu  ei  drysoran 
deallawl,  sydd  nn  o  ddirgeledigaethan  Rhaglnniaeth  nas  gallwn  ni  ei 
ddadgnddio." 

Yn  1818  penodwyd  Mr.  Jackson  i  lafnrío  ar  gylchdaith  Manchester. 
Ei  arolygwr  oedd  y  Parch.  John  Stephens,*gŵr  da,  ac  yn  meddn  ar 
dalentan  gwych,  a  boddlawn  i  weithio,  ond  o  ardymheredd  nerrmu,  a 
pharod  i  gredn  ei  fod  yn  wael  ac  anallaog  i  bregethn,  os  byddai  rhywnn 
wrth  law  i  lanw  ei  le.  Ar  y  cyntaf,  pan  fyddai  gan  Mr.  Jackson  noson 
wag,  byddai  Mr.  Stephens  yn  sâl;  ond  o'r  diwedd,  hysbysodd  Mr. 
Jackson  ef  na  byddai  iddo  ei  gefnogi  mwy  i  ddychymygn  jn  brndd- 
glwyfns  ei  fod  yndyoddef  oddiwrth  wahanol  anhwylderaa,  pryd  y  dylasai 
fod  yn  y  palpad  yn  cyhoeddi  tragaredd  Dnw.  Taeddodd  hyn  at  well- 
îant  iechyd  Mr.  Stephens  am  dro;  oad  daeth  eilwaith  i  bwyso  mwy  ar 
Mr.  Jackson  am  help  nag  oedd  gyfleas  nac  anghenrheidiol.  Gwendid 
yn  f wy  na  bai  ydoedd  hyn  yn  Mr.  Stephens,  canys  yr  oedd  efe  yn  ddyn 
o  wir  werth.  Cydlafnrwr  arall  ydoedd  yr  hybarch  Samael  Bardsley; 
ond  eíe  a  fn  farw  ar  ei  daith  adref  o'r  Gynnadledd.  Gadawodd  Mr. 
Bardsley  ar  ei  ol  swm  anferth  o  ysgrifan  a  phapyran,  yn  dal  perthynas 
yn  benaf  â  hanes  Methodistiaeth  Wesleyaidd,  y  rhai  a  ddaethimt  i 
ddwylaw  Mr.  Jackson.  Gan  en  bod  felly  o  ddyddordeb  cyhoeddns,  efe 
a  anfonodd  hysbysiad  am  danynt  i'r  Llyfr-bwyllgor  yn  Llnndain,  a 
derbyniodd  atebiad  yn  dymnno  arno  en  hanfon  i  Ltindain  yn  ddioed. 
Wrth  ymholi  am  danynt  gryn  amser  wedi  hyny^  hysbyswyd  ef,  er  ei 
siomedigaeth,  iddynt  gael  en  dodi  yn  nwylaw  an  o  bregethwyr  Llnn- 
dain  iV  harchwilio,  ac  i  reportio  amynt — i'r  gŵr  hwnw  en  gadael  yn  ei 
dŷ  ar  ei  ymadawiad  i  le  arall,  ac  ddarfod  i  forwyn  ei  olynydd»  gan  dybio 
nad  oeddent  ond  papyrach  rhy  ddiwerth  gan  eu  perchenog  i'w  cyn^eryd 
gydag  ef,  en  defnyddio  i  gynneu'r  tânJ  Ychydig  werth  oedd  rhai  o 
honynt,  gan  yr  ymddengys  yr  arferai  Mr.  Bardsley  gadw  braidd  bob 
math  0  bapyran  a  ddenent  i'w  ddwylaw ;  ond  yr  oedd  yn  en  plith  lawer 
o  bapyran  o  bwys  a  dyddordeb,  wedi  eu  casglu  a'u  diogelu  yn  ystod 
gweinidogaeth  gy hoeddus  o  ddeng  mlynedd  a  deugain;  a  thrueni  oadd 
eu  dinystrio. 

Yr  oedd  Manchester  y  pryd  hwnw  yn  faes  tra  annymunol  i'w  laíurío. 
Yr  oedd  masnach,  trwy  y  rhyfel  hiriaith  â  Ffrainc,  yn  dra  araf,  y  cyí- 
logau  yn  isel,  a  miloedd  heb  waith  ac  meẁn  eisieu  bara,  tra  y  ffynai 
ysbryd  anfoddog,  grwgnachlyd,  gwrthwynebol  i'r  meistriaid,  y  cyfoeth- 
ogion,  a*r  Ilywodraeth,  ymhlith  y  werin.  Lluoedd  o  ddynion  cryfion, 
pedwar  ochr  yn  ochr»  a  gerddent  yr  heolydd  bob  dydd,  gan  berygln  yr 
heddwch  cyhoeddus,  a  pherî  teinüad  o  fraw  cyffredinol.  Am  lawer  o 
fisoedd  yr  oedd  y  dref  bron  mewn  ystad  o  wrthryfel.    Ofhid  i'r  werin 


THOlCAS  JAOltSON.  4d3 

godi ;  jr  oedd  y  milwyr  yn  barod  ddydd  a  nos  i  danîo,  a  gorfa  iddynt 
ymyryd  unwaith  i  wasgam  cynnnlliad  mawr  o  bobl,  pryd  y  coUwyd 
rhai  bywydan.  Hhaid  oedd  i'r  rhai  a  ddalient  dai  wasanBethu  ar  en 
tro  yn  y  gwahanol  ddosbarthiadan  o*r  dreí,  a  gorfodwyd  Mr.  Jackson 
gan  yr  ynadon,  hyd  yn  nod  ar  nos  Sul,  gydag  eraiU,  i  gerdded  yr  heol- 
ydd  trwy  y  nos,  i  wjlio  ac  adrodd  unrhyw  symudiadau  drwgdybus.  Yr 
oedd  meddyliau  y  bobl  felly  yn  dra  anaddas  i  argraffîadau  creíyddol, 
anwiredd  yn  amlhâu,  a  chariad  llawer  yn  oeri. 

Pan  oedd  Mr.  Jackson  yn  ei  drydedd  âwyddyn  yn  Manchester,  bu 
farw  yr  enwog  Joseph  Benson,  awdwr  Esboniad  defnyddiol  ar  y  Bibl, 
a  golygydd  y  Llyfrfa  yn  Llundain.  Dilynwyd  ef  yn  y  swydd  hon  am 
dair  blynedd  gan  Jabez  Bunting ;  ond  yn  1824,  wedi  tair  blynedd  o 
lafur  ar  gylchdaith  City  Koad,  Llundain,  penodwyd  Mr  Jackson  i'r 
swydd  bwysfawr  hon ;  a  chyda'r  appwyntiad  hwn  terfynodd  ei  lafur  fel 
gweinidog  teithiol,  ac  efe  a  dreuliodd  y  dennaw  mlynedd  nesaf  o*i  oes 
yn  golygu  y  Wesleyan  Magazine,  The  Youth's  Instructor,  a'r  holl  weithian 
a  gyhoeddid  gan  y  Llyfrfa  Gyfundebol.  Yn  y  llafur  a'r  gofal  mawr 
hwn  efe  a  gafodd  lawer  o  gymhorth  gan  Bichard  Watson  tra  y  ba  efe 
byw,  yr  hwn  oedd  yn  nodedig  o  barod  fel  cyfansoddwr,  a  chan  Mr. 
Nichols,  argraffydd  dysgedig  y  llyfrau  cyfundebol.  Yr  oedd  Mr.  Jack- 
son  wedi  rhoi  proíìon  o'i  gymhwysder  i*r  swydd  olygyddol  trwy  ei 
ysgrifeniadau  blaenorol,  ac  yn  neillduol  ei  lÁfe  of  John  Goodwin,  yr 
hwn  a  ymddangosodd  o'r  wasg  yn  1823.  Hawlia  Mr.  Jackson  i  John 
Goodwin  yr  anrhydedd  o  fod  y  dyn  cyntaf  yn  Lloegr  i  enniU  sylw 
cyffredinol  trwy  ysgrifenu  o  blaid  rhyddid  cydwybod  i  bob  dyn,  mewn 
gwrthwynebìad  i  bob  gorfodaeth  mewn  materion  crefyddol,  a'i  fod  ef  yn 
yr  y styr  yma  wedi  cael  y  blaen,  nid  yn  anig  ar  M  ilton  a  Locke,  ond  ar 
Dr.  Owen  ei  hnn.  Ond  yr  oedd  ei  enw  da,  trwy  iddo  gymeryd  plaid 
Oromwell  a'r  fyddin  yn  nghynhyrfiadau  gwladol  helbalus  yr  eilfed 
ganrif  ar  bymtheg,  wedi  myned  dan  gwmwl  yn  nghyfrif  llawer,  a  chryn 
gam  wedi  ei  wneyd  â'i  goffadwriaeth.  Gwnaed  cyfìawnder  i'w  gymeriad 
gan  Mr.  Jackson,  a  bu  ef  iddo  mewn  ystyr  lenyddol  yn  adgyfodiad  a 
bywyd. 

Yr  oedd  Mr.  Jackson,  trwy  ei  fod  yn  ddarllenwr  dyfal  a  chofiis,  wedi 
cyrhaedd  adnabyddiaeth  eang  iawn  â  llenyddiaeth  Seisonig,  ac  yn 
naturìol  a  thrwy  faith  arferiad  yn  gymhwys  at  fyfyrdod  a  Uafnr  llen- 
yddol.  Yn  ystod  tymmor  ei  olygyddiaeth,  efe  a  ddygodd  allan  weithiau 
aml  II  phwysig  trwy  y  wasg;  megys  adargraffîad  o'r  gwaith  helaeth 
hwnw,  The  Ghristian  lÁbrary,  Gweithiau  Fletcher,  Gweithiau  Wesley 
(yn  bedair  cyfrol  ar  ddeg),  Pregethau  Wesley,  Bywyd  Watson,  Gweith- 
iau  Watson,  cyfrol  o  Weithiau  John  Goodwin,  The  Ohristian  Armed 
against  Injidelity,  Lives  of  Early  Methodist  Preachers  (yn  dair  cyfrol)| 
Library  of  Ghristian  Biography  (yn  ddeuddeg  cyfrol),  Expository  Dis' 
eourses,  lÁfe  of  GharUs  Wesley  (mewn  dwy  gyfrol  hardd),  ac  yn  1848, 
Talfyriad  o'r  gwaith  diweddaf  hwn  mewn  un  gyfrol,  er  cyâeusdra  i'r 
darllenwyr  hyny  nad  allent  fiPorddio  gini  am  y  gẅaith  cyâawn,  ac  eto  a 
ddymunent  wybod  rhywbeth  am  y  perganiedydd  hwn  yn  Israel.  Wedi 
hyny  dygodd  Mr.  Jackson  trwy  y  wasg  argraffîad  o  Ddyddlyfr  Oharles 
Wesley,  o'i  lawysgrif  wreiddiol  ef  ei  hun,  ac  efe  a  ysgrifenodd  rag- 
arweiniad  iddo,  yn  rhoi  hanes  am  ryddhâd  dyledwyr  o  garcharau  I^lnn- 


434  THOlCAfl  JAOESON. 

dain,  a  ffarfiad  trefedigaeth  Georgia  (Â.ffleriea)  er  en  mwjn,  a  niTiied- 
iad  y  ddau  Wesley  gyda'r  tlodion  hyn  i'r  sefydliad  newydd»  ynghydag 
amryw  Brotestaniaíd  Ellmynaidd,  y  rhai  a  yrid  o'n  cartrefi  trwy 
orthrwm  Pabaidd.  Yn  1843  efe  a  gyhoeddodd  ddau  BamphUt — ^tm 
mewn  atebiad  i'r  cwestîwn,  "  Paham  yr  ydych  yn  Fethodist  Wesley- 
aidd?"  mewn  atebiad  i  honiadau  haerling  y  Tractariaid  yn  Eglwys 
Loegr;  a'r  llall»  "  Llythyr  at  Dr.  Pasey,  neu  Amddiffyniad  i  Ddaliadau 
a  Ghymeriad  y  Methodistiaid  Wesleyaidd,  yn  ngwyneb  ei  gamddarlun- 
iadau  a'i  geryddon  ef."  Anfonodd  yr  awdwr  gopi  o'i  Iythyr  argraffedig, 
ynghyda  llytfayr  ysgrifenedig  parchus,  i  Dr.  Pusey,  ond  ni  dderbyniodd 
un  math  o  atebiad  oddiwrtho  ef. 

Tn  Nghynnadledd  1643  rhyddhäwyd  Mr.  Jaekson  oddiwrth  yrolyg- 
yddiaeth,  a  dilynwyd  ef  yn  y  swydd  hono  gan  y  Parch.  G-.  Gnbitt,  yr 
hwn  oedd  wedi  bod  yn  gynnorthwywr  iddo  yn  ystod  y  chwe'  blynedd 
blaenorol;  ac  appwyntiwyd  yntau  i  fod  yn  Athraw  Duwinyddol  y 
Gangen  Ddeheuol  o*r  Sefydliad  Athrofaol  er  parotoi  pregethwyr  ieuainc 
i'r  weinidogaeth.  Yr  bedd  y  gangen  hon  y  pryd  hwnw  yn  Abney 
House,  Stoke  Newington,  Llandain — ^y  tŷ  lle  y  treuliodd  y  bardd 
melus  Dr.  Watts  ei  ûynyddau  olaf,  ac  y  bu  farw ;  ond  ymhen  blwyddyn 
(yn  1843)  symudwyd  yr  athrofa  i'w  chartref  newydd  yn  Bichmond, 
Surrey,  lle  hefyd  y  sjrmudodd  Mr.  Jaokson,  ac  y  bu  yn  llafurio  hyd 
1861  fel  Athraw  Duwinyddol.  Ei  brif  gynnorthwywr  athrawol  ydoedd 
y  Parch.  John  Farrar,  yr  hwn  a  ddysgai  y  myfyrwyr  mewn  ieithoedd, 
rhesymeg,  athroniaeth  naturiol,  foesol,  a  meddyliol»  mésuroneg,  Ae.» 
tra  y  cymérai  Mr.  Jackson  brofion,  athrawiaethau,  dyledswyddau,  a 
sefydliadau  Gristionogaeth,  y  swydd  fugeiliol,  hanesyddiaeth  eglwysig, 
&c.  Nid  gwaith  bychan  i  ddýn  triugain  oed  ydoedd  parotoi  cjrfres 
gynnwysfawr  o  ddarlithoedd  ar  y  pynciáu  pwysig  hyn,  a'u  hysgrìfenu 
yn  llawn  fel  y  gwnai  ef,  heblaw  eu  traddodi,  ac  arholi  y  myfyrwyr  yn 
&nwl  fel  yr  elai  ymlaen. 

Tra  yn  olygydd  yn  Llundain,  a  thra  yn  athraw  yn  Bichmond,  arferai 
Mr.  Jackson  bregethn  yn  rheolaidd  ar  y  Sabbothau  mewn  gwahanol 
fanau.  Ymysg  manau  eraiU  yr  arferai  ymweled  â  hwy  tra  yn  Rich- 
mond  yr  oedd  Kingston,  lle  y  Uettŷid  ef  gan  ddwy  ehwaer  ddibriod 
mewn  gwth  o  oedran.  Yr  oead  un  o  honynt,  dynes  ddeallus  a  duwìi^, 
er  nad  addysgedig,  wedi  treuUo  amryw  flynyddau  yn  nhenlu  y  gwlad- 
weinydd  enwog  larU  Liverpool,  "yr  hwn,"  meddai,  "yr  oeddwn  wedi 
arfer  ei  fawr  barchu,  ao  am  yr  hwn  y  gwnaethum  lawer  o  ymholiAdau. 
Dy wedodd  wrthyf  yr  arferai  ef  ar  nos  Sabbothau  alw  ei  deulu  yaghyd 
i*w  dramng  room,  darilen  yr  ysgrythyrau  sanctaidd,  a  gweddîo  gyda 
hwynt.  DysgaiB  hefyd  oddiwrthi  yr  arferai  ef,  yn  rhagbarotoawl  i 
unrhy w  ddadl  bwysig  yn  Nhŷ  yr  Arglwyddi,  dreulio  diwmod  neu  ddra 
yn  ei  balas  yn  Goomb  Wood,  lle  yr  arferai  gerdded  am  oriau  ynghyd  yn 
ei  ardd,  gan  garo  ymaith  benau  y  tuUps  a  blodau  eraill  â'i  eans,  gmn 
ymddangos  yn  anymwybodol  o'r  drwg  a  wnai,  er  mawr  ofid  i'w  aridwr« 
yr  hwn  a  arswydai  rhag  ymweliadau  meddylgar  ei  feistr  anrhydeddua. 
Hi  a  ddywedai  wrthyf  hefyd,  gyda  symledd  mawr,  fod  dyn  yn  y  Senedd 
o'r  enw  larll  Grey,  yr  hwn  a  arferai  beri  i'w  hargiwydd  lawer  iawn  o 
drwbl.  Pa  un  a  oedd  larll  Grey  yn  fyw  y  pryd  hwnw  ai  peidio,  nîs 
gwyddaî  hi;  ond  chwanegai,  '¥n  aml  wedi  dadi  gyÂAg  ef»  pan  ddy- 


THOHAS  JAOSSON.  485 

chwelai  íy  arglwydd  adref,  rhaid  oedd  iddo  newid  ei  lùìen,  canys  yr 
oedd  mor  wlyh  a  phe  newydd  gael  ei  gymeryd  o'r  dwfr/  Gallwn  yn 
hawdd  greda  hyn  oll,  wrth  ỳstyried  pwys  y  cyfrifoldeb  a'r  gofal  a 
orphwysai  ar  y  honeddwr  gonest  a  chydwyhodol  hwnw,  pan  oedd  y 
wlad  hon  mewn  rhyfel  â  Ffrainc  yn  amser  y  Napoleon  eyntaf»  a  phan  y 
ffynai  swm  ofnadwy  o  drueni  ac  anfoddlonrwydd  gartref." 

Yn  1861  bn  farw  ei  allnog  frawd  Samael,  yn  76  mlwydd  oed,  wedi 
bod  yn  weinidog  da  i  lesa  Grist  am  55  mlynedd.  Efe  a  ddywed  am 
danoy  *'  Ëfe  oedd  y  talaí  o*m  tealu,  ac  mewn  ystyr  feddyliol  y  gallaoeaf. 
Yr  oeddwn  yn  ei  theimlo  yn  anrhydedd  i  gael  galw  Samael  Jackson  fy 
mrawd!"  Yr  un  flwyddyn,  o  herwydd  henaint  a  gwaeledd  iechyd, 
darfa  i  Mx.  Thomas  Jackson  roddi  i  fyny  ei  swydd  yn  Eichmond,  ac 
ymneillduo  fel  gweinidog  awchrifol  i  drealio  gweddill  ei  ddyddian  yn 
nhŷ  ei  ferch  yn  Llnndain.  Ond  nis  gallai  ef  a'i  ysgrif bin  fod  yn  segar, 
ac  ni  a'i  cawn  ef  yn  faan  yn  dwyn  allan  bamphlei  helaeth,  Aids  to  Tfuth 
and  Gharity,  er  gwrthbrofi  haeriadaa  sydd  mewn  cyfrol  adnabyddas  a 
elwir  Aids  to  Faith,  gwahanol  ranaa  yr  hon  a  ysgrifenwyd  gan  esgobion 
a  gwŷr  0  arddas  a  dysg  i  wrthbrofì  haeriadaa  yr  Essays  and  Reuiews. 
Golygwyd  yr  Aids  to  Faith  gan  Dr.  Thomson,  archesgob  presennol 
Gaerefrog,  ac  ysgrifenwyd  yr  ail  draethawd  yn  y  gyfrol  gan  Dr.  Fitz- 
gerald,  esgob  Gork  a  Ross  y  pryd  hwnw.  Yr  oedd  yr  esgob  wedi 
gweled  yn  orec,  wrth  gasgln  *•  cynnorthwyon  i  ffydd,"  i  ymosod  ar 
gymeriadaa  y  ddaa  Wesley  a  Whitûeld,  a  gwada  iddynt  hwy  fod  yn 
offerynan  i  ddechrea  adfy wiad  crefyddol ;  'ie,  dy weyd  mai  niweidio 
adfywiad  a  ddechreawyd  gan  ddynion  eraiU  doethach  a  gwell,  a  ddarfa 
iddynt  hwy.  Yr  oedd  camgyhaddo  y  ddaa  Wesley  a  Whitfield  fel 
cyffwrdd  â  chanwyll  llygad  Thomas  Jackson,  ac  yn  sicr  o'i  alw  allan 
eto  nnwaith  i'w  hamddiffyn.  Er  ei  holl  barch  i'r  Eglwys  Sefydledig, 
nid  oedd  neb  a  fflangellai  yn  fwy  diarbed  ei  hesgobion  a'i  chlerigwyr 
Paseyaidd  nea  Anffyddol  nag  y  gwnai  ef. 

Ei  gyhoeddiad  nesaf  ydoedd  Draethawd  ar  Raglaniaeth  Daw,  yn  cael 
oî  golyga  yn  ngoleani  yr  Ysgrythyraa  Sanctaidd.  Gaíodd  yn  faan 
weled  ail  argraffiad  o'r  gwaith  tra  defnyddiol  hwn.  Dylasem  grybwyll 
am  gyfrol  werthfawr  arall  o'i  eiddo  a  ddygwyd  allan  cyn  hwn  (yn  1857), 
sef  ei  waith  ar  Ddyledswyddaa  Gristionogaeth,  yr  hwn  hefyd  sydd  wedi 
myned  trwy  ail  argraffiad.  Efe  a  allaogwyd  hefyd,  er  ei  fawr  foddhâd, 
ychydig  fìsoedd  cyn  ei  farwolaeth,  i  ddwyn  trwy  y  wasg  argfaffiad 
newydd,  gyda  diwygiadaa  ac  ychwanegiadaa,  o  Fywyd  John  Goodwin. 
Efe  a  ystyriai  fod  gan  y  Paritan  hyharch  hwnw  hawUan  cryfion  ar 
g^dnabyddiaeth  holl  Anghydffarfwyr  y  deymas  hon,  am  ei  amddiffyniad 
gẃrol  o  hawl  pob  dyn  i  rỳddid  cýdwybod  mewn  materiòn  créfyddol  yn 
erbyn  haeriadaa  anghydoddefol  Pabyddion,  Esgobaethwyr,  a  Phreàby:tor- 
iaid  ei  amseraa  ef,  heblaw  ar  gyf rif  ei  gyfrolaa  dawinyddol  gwerthfawr. 

Tn  ỳchwanegol  at  y  cyfrolan  a  nodwyd — ac  nid  ydym  wedi.nodi  yr  oU 
o'i  weithian — gwnaeüi  Mr.  Jack8on  lawer  o  wasanaeth,  trwy  olyga  ac 
ysgrifena  rhagarwçiniadáa  i  lyfraa  da,  y  rhaia  ddarUenir  gan  ôloedd, 
ni  a  hyderwn,  ynghyda'i  weithiaìi  ei  han,  er  ea  hadeiladaeth  dd.eallol 
ac  ysbrydol,  tra  y  darllenir  yr  iaith  Saesoneg.  Am  driagáin  ml^ttpdd 
efe  a  wnaeth  ddefnydd  mawr  o'i  ysgrifbin  ac  o'r  wasg.  Ychydig  o*i 
gydoeswyr  a  ddarfa  ddarllen  ac  astadio  yr  hen  awdaron  Seisonig,  yn 


486  THOICAS  JA0K80N. 

ddawinyddion,  beirdd,  a  haneswyr,  mor  ddjíal  ac  i  gystal  pwrpas  ag  y 
darfa  eí.  Ac  fel  nn  oedd  wedi  elwa  cymaint  ei  hnn  oddiwrth  lenydd- 
iaeth  gytoethog  yr  iaith  Saesoneg,  efe  a  deimlai  rwymedigaeth  i  gyírana 
hyd  y  gallai  at  drysorfeydd  y  lenyddiaeth  hono,  fel  y  dywed  yn  ei  Bag- 
ymadroidd  i'w  Expontary  Discourses:  "Y  mae  ef  ei  han  (yr  awdwr)  wedi 
cael  ei  lesâa  yn  fawr  trwy  ysgrifeniadan  dynion  eraiU;  ac  efe  yn  ílawen 
a  gyiranai  rywbeth,  pa  mor  yehydig  bynag,  at  y  swm  mawr  o  ddawin- 
yddiaeth  nniongred  ac  ysbrydol  sydd  yn  cyfansoddi  gwir  ogoniant  ein 
llenyddiaeth  genedlaethol." 

Yr  oedd  Mr.  JackBon  yn  llyfrwr  yn  gystal  a  myfyriwr  mawr  trwy  ei 
oes  faith.  Ba  yn  ddiwyd  iawn  fel  Uyfrgasglydd.  Tr  ydym  wedi  gwel- 
ed  íel  y  dechrenodd  ei  yrfa  gyda'i  logelLFibl  a  daa  nea  dri  o  lyfraa 
eraill;  ond  cyn  ymneilldao  o  Athrofa  Bichmond,  yr  oedd  ei  lyfría  mor 
fawr  íel  nas  gallai  gael  ei  chynnwys  yn  nhý  ei  ferch,  yr  hon  oedd  yn 
briod  â  gweinidog  Protestanaidd  Ffrengig  yn  Uandain;  ac  yn  amserol 
a  haelionus  iawn»  rhoddodd  James  Heald,  Ysw.,  £11  o  bnnnaa  i  bwrcasa 
detholiad  o'i  lyfría,  yn  cynnwys  7500  o  gyfrolau,  i'w  dodi  yn  Uyírfa  yr 
Athrofa,  at  wasanaeth  yr  athrawon  a'r  myfyrwyr;  ac  nid  oedd  y  rhai 
hyn  ond  tua  hanner  y  llyfrau  yr  oedd  eí  wedi  eu  casglu  ar  hyd  ei  oes, 
gan  ei  íod  ei  wedi  bod  dan  yr  anghenrheidrwydd  lawer  pryd  o  werthu 
hen  lyírau  i  brynu  rhai  newyddion.  Yr  oedd  ei  hoffder  at  lyírau  da  yn 
angerddol;  a  phan  yn  ei  henaint,  uwchlaw  pedwar  ugain  oed,  yr  äî 
allan  i  rodio  er  mwyn  ei  iechyd,  y  gwrthddrychau  mwyaf  swynol  iddo 
ef  ydoedd  boohstaüs  heolydd  Llundain;  ac  yn  y  blynyddau  pell  hyn, 
efe  a  ddarllenai  am  oriau  yn  olynol,  ac  yna,  er  mwyn  newid  ac  adíywiad, 
efe  a  ysgrifenai.  "  Mae  gweithiau  ein  duwinyddion  mawrion,"  meddai, 
'*  trwy  íy  oes  wedi  cymeryd  i  fyny  ran  fawr  o  fy  sylw.  Mae  fy  enaid 
wedi  gwledda  yn  nghyfrolau  Hooker,  Andrewes,  Jackson,  Field,  Jeremy 
Taylor,  Hammond,  Bramhall,  Ussher,  Cudworth,  More,  Smith, 
Eeynolds,  Lightíoot,  Pearson,  Barrow,  Charnock,  Manton,  StiUingfleet, 
Soutb,  Farrindon,  Baxter,  Howe,  Horne  o  Lynn,  Owen,  ac  eraill, 
cyíansoddiadau  y  rhai  a  ragorant  mewn  gwerth  ar  olud  India."  Yr 
oedd  ei  alln  yn  rhyfeddol  i  alw  i  gof  a  def nyddio  pryd  y  mynai  gynnwys- 
iad  y  Uyfrau  hyn  ac  eraill  a  ddarllenasai  er  ys  blynyddau.  Ond  yr 
oedd  ef  yn  naturiol  gryí  mewn  corff  a  meddwl;  yn  mwynhâu  iechyd  da; 
yn  gallu  caethiwo  ei  hun  at  fyfyrdod  am  feithion  oriau;  a  thrwy  i'r  rhan 
fwyaf  o'i  oes  weinidogaethol  gael  ei  threulio  fel  Golygydd  y  Llyfrfa  yn 
Llundain  ac  fel  Athraw  yn  Hichmond,  efe  a  gafodd  fwy  o  lonyddwch  a 
manteision  at  iyfyrdod  nag  sydd  yn  dyfod  i  ran  gweinidogìon  teithiol  y 
Wesleyaid  yn  gyflfredin. 

Anrhydeddwyd  ef  trwy  gael  ei  ddewis  ddwywaith  i  fod  yn  Llywydd  y 
Gynnadledd,  a  hyny  mewn  adegau  pwysig  iawn  yn  hanes  y  Cyfundeb. 
Y  tro  cyntaf,  yn  1838,  pan  oedd  Canmlwyddiaeth  y  Cyfundeb  yn  cael 
ei  ddathlu,  pryd  y  gwnaeth  Mr.  Jackson,  fel  Llywydd,  trwy  ei  bregeth- 
au,  ei  areithiau,  ei  ysgrifeniadau,  ei  wybodaeth  hynafìaethol,  a'i  ymwel- 
iadau  â'r  prif  fanau  yn  y  deyrnas,  wasanaeth  enwog  i'r  cyfundeb  oiL 
Daeth  cyfanswm  cyfraniadau  y  flwyddyn  hono  at  wahanol  amcanion 
cyfundebol  dros  ddau  cant  ac  un  ar  bymtheg  o  fìloedd  o  bannao. 
Ymhlith  llawer  o  orchwylion  a  gofalon  pwysig  eraiU,  yr  oedd  ganddo 
ef  fel  Lly wydd  y  flwyddyn  gofìadwy  hono  i  barotoi  cyfrol  ganmlwyddol. 


THOMAS  JâOESON.  437 

yn  desgrifìo  cyfodiad  a  chynnydd  Trefnyddiaeth  Wesleyaidd,  a'r  llesiant 
personol,  cartrefol,  a  chymdeithasol  ydoedd  wedi  tardda  oddiwrthi.  Ac 
heblaw  hyn  yr  oedd  ganddo  ar  derfyn  ei  flwyddyn  Iywyddol  i  draddodi 
pregeth  ganmlwyddol  o  flaen  y  Gynnadledd  yn  nghapel  Bninswick, 
Liyerpool.  Pan  ddaeth  yr  amser,  yr  oedd  y  capel  ëang  hwnw  wedi  ei 
orlenwi,  a  chynnwysai  y  gynDuIIeidfa  lawer  o  ymwelwyr  a  dyeithriaid  o 
wahanol  fanau  yn  y  Cyfandeb.  Tr  oedd  yn  amgylchiad  Ilawn  o  ddydd- 
ordeb.  Y  testun  ydoedd  1  Gor.  i.  26 — 31 ;  a  chymerai  y  bregeth  olwg 
ëang  ar  Drefnyddiaeth  fel  adfywiad  o  Gristionogaeth  Apostolaidd;  ac  yr 
oedd  dylanwad  grymas  iawn  yn  cydfyned  â'r  traddodiad  o  honi,  yr  hyn 
a  gymerodd  i  fyny  dair  awr  o  amser  o  fewn  saith  mynyd.  Ni  theimlai 
y  pregethwr  nemawr  flinder  wrth  fyned  trwy  yr  ymdrech  fawr  hon ;  ond 
wedi  cwblhâa  ei  lafar,  efe  a  gafodd  mai  prin  iawn  y  gallai^gerdded  on 
cam.  Borea  drannoeth  diolchodd  y  Gynnadledd  iddo  yn  wresog  am  ei 
bregethy  gyda  chtis  am  iddi  gael  ei  hargraffu  yn  ddioed;  a  difyrwyd  y 
pregethwyr  yn  fawr  pan  yr  hysbysodd  Mr.  Jackson  hẁy  fod  y  bregeth 
wedi  ei  hargraffa  eisoes,  cyn  iddo  ef  adael  Llandain,  ac  felly  cyn  cael  ei 
thraddodi.  Gwyddai  ef  y  dysgwylid  i'r  bregeth  ganmlwyddol  gael  ei 
hargraffn,  ac  er  mwyn  arbed  amser,  yr  oedd  eí  wedi  ei  hargraffa  ymlaen 
Ilaw;  ond  gyda'r  bwriad,  os  na  byddai  galwad  am  danî,  o  ddystrywio  yr 
holl  gopían.  Aeth  y  bregeth  mewn  byr  amser  trwy  saith  o  argraffîadaa. 
Yn  1849  etholwyd  Mr.  Jackson  yr  ail  waith  i'r  swydd  o  Lywydd  gan 
y  Gynnadledd  ymgynnalledig  yn  Manchester.  Yr  amser  hwnw  y r  oedd  y 
"Bôform^rs  "  yn  peri  cynhwrf  a  blinder  mawr  yn  y  Cyfandeb,  gan  amcana 
mynncyfnewidiadaa  mawrion  yn  neddfaa  a  threfniadaa  y  Corff  a'r  Gyn- 
nadledd;  ac  yr  oedd  yr  anwireddaa  a'r  camgyhaddiadaa  gwaethaf  yn 
erbyn  y  dynion  gorea  yn  cael  ea  taena  yn  ddiwyd  trwy  gyhoeddiadau 
dienw  ar  hŷd  a  Iled  y  wlad.  Wedi  hir  oddef  gyda'r  drwg  hwn,  pender- 
fynwyd  rhoddi  attalfa  amo  trwy  alw  tri  o  weinidogion  i  gyfrif,  at  y  rhai 
y  cyfeiriai  drwgdybiaeth  gyffredinol  fel  â  Ilaw  yn  y  gwaith  pechadaras 
hwn.  Nacâodd  y  gẃr  a  dybid  yn  benaf  i  fod  yn  awdwr  y  ^'Fly-sheeU^* 
â  chlirio  ei  han  oddiwrth  y  drwg  o  geisio  dinystrio  cymeriadau  ei 
frodyr,  a  gommeddodd  y  ddaa  eraill  addaw  peidio  parhâa  cyhoeddiad 
ag  oedd  yn  meithrìn  cynhen  ac  ymryson  ymhlith  yr  eglwysi;  a'r 
canlyniad  fa  i'r  tri  gael  ea  diarddel  gan  y  Gynnadledd.  Wedi  hyn 
bnont  hwy,  ac  eraill  a  gydymdeimlent  â  hwy,  yn  teìthio  ac  areithio  ar 
hyd  y  deymas,  gan  achlysaro  rhwygiadaa  alaethas  mewn  Ilawer  o 
gylchdeithian  ac  eglwysi  dedwydd  a  blodeaog.  Ba  hon  yn  flwyddyn  o 
bryder,  gofal,  a  gofìd  dirfawr  i  Mr«  Jackson.  Tra  yn  ymdrechu 
cyflawni  ei  ddyledswyddaa  fel  Llywydd,  efe  a  gafodd  ei  absenn  yn 
chwerw,  a'i  alw  wrth  lawer  o  enwaa  cas.  Galwyd  ef  gan  hyd  yn  nod  y 
Times  yn  ''fanatict^  am  siarad  am  grefydd  ysbrydol  fel  gwaith  Daw;  a 
phriodolwyd  iddo  ymadroddion  y  rhai  na  ddaethent  erioed  dros  ei  enan ; 
er  siampl,  mai  eiddo  y  Conference  oedd  y  capeli,  ond  mai  eiddo  y  bobl 
oedd  y  ddyled!  Goleddid  meddyliaa  celyd  am  dano,  ond  nid  gan  bawb 
ychwaith.  Yn  Derby,  Ile  y  trigai  un  o'r  tri  diarddeledig,  aeth  un  wraig 
dda  i'w  wrando  ar  foreu  Sul;  ac  wrth  fyned  o'r  capel,  dywedodd  gyda 
phwyslais,  yn  nghly w  crag  o  ddynion  oedd  o'i  chwmpas,  '*  'Dy w  e'  ddim 
yn  edrych  fel  rogue.*'  Un  nos  Sabbath,  wedi  iddo  bregethu  yn  nghapel 
Klng  Streety  Bristol,  gwraig  arall,  wrth  gerdded  i  íyny  Stokes  Groft 

9  s 


tuomâs  jaükson. 


gyda'i  gŵr,  a  glywyd  yn  dywedyd,  "Bendith  aí  yr  hen  ẁr  a  hregethodd 
heno.  Yr  wyf  fi  yn  meddwl  y  rhaid  eî  íod  ef  yn  ddyíi  da.  .  Yr  oeddwn 
i  jn  ddedwydd  iawn  o  dan  ei  hregeth  ef."  Ei  gŵr,  yr  hwn  nad  oedd 
dan  gyffelyb  argraff,  a  glywyd  yn  dyẃeyd,  *'Del  dy  dafod.  Hen 
scoundrel  ydyw,  a  haeddaî  gael  ei  dabyrddio  allan  o'r  dref." 

Nid  y  dyn  hwn  oedd  yr  unig  nn  yn  Bristol  o'r  farn  hon.  Cynnyg- 
iodd  Mr.  Jackson  gyfarfod  â'r  aelodau  eglwysig  un  noson  yn  nghapel 
Heol  Langton,  pob  un  i  gael  ei  ollwng  i  mewn  trwy  ddangos  ei  arwydd 
chwarterol.  Gan  benderfynu  attál  y  gwasanaeth  hwn,  darfu  i'r  cynhyrf- 
wyr  gasglu  ynghyd  gorff  o  ddynion  ffyrnig,  y  rhaî  á  dorasant  yn  agored 
ddrysan  y  capel,  ac  a  gymerasant  feddiant  gorthrechol  o'r  prif  seddau 
yn  yr  oriel  ac  ar  y  llawr.  Pan  gynnygiodd  Mr.  Jackson  ddechreu  y 
gwasanaeth  trwy  roddi  emyn  allan,  cyfarchwyd  èf  gyda'r  swn  mwyi^ 
aflafar,  a  <'Dim  gwasanaeth  crefyddol!'*  o  bob  rhan  o'r  capel.  Efe  a 
arosodd  yn  y  pulpud  am  tuag  awr,  gan  ddysgwy!  y  peidiai  y  gwrthwyn- 
ebiad,  ond  efe  a  arosodd  yn  ofer.  Bob  tro  y  ceisiai  ef  ddechreu 
addoliad  Duw,  deuai  yr  un  gwrthwynebiad ;  a  phan  y  ceisiai  yr  ychydig 
bobl  dduwiol  oedd  wedi  gallu  dyfod  i  mewn  ganu,  boddid  ea  lleisiau 
gan  oemadau  y  dynion  a  waeddent  "Dim  gwasanaeth  crefyddol."  Tn 
Bath,  pan  y  cynnelid  cyfarfod  eglwysig,  a  phan  oedd  Mr.  Jackson  yn 
cyfarch  y  bobl,  daeth  dau  o*r  dynîon  a  ddîarddelwyd  gan  y  Gynnadledd, 
ynghyda  Ilu  o'u  pleidwyr,  i  mewn  i'r  capel,  a  safodd  un  o  honynt  i  fyny 
i'w  wrthddywedyd  ef.  Ẅedi  i'r  fendith  ^postolaidd  gael  ei  chyhoeílÂ 
ar  y  diwedd,  safodd  y  ddau  ddyn  hyn  i  fyny  i  anerch  y  gynnulleidfa; 
ond  settlodd  yr-  organist  y  cyfrif  gyda  hwy  mewn  byr  amser.  Pan  y 
gwaeddent  hwy,  cynnyrchai  yntau  fwy  o  swn  â'i  organ,  nes  boddi  eu 
néîsiau;  cyfeillion  trefn  a  wenent;  y  cynhyrfwyr,  amryw  o  honynt  wedi 
dyfod  o  gryn  bellder,  a  sîomwyd;  <'a  phob  un  a  aeth  i'w  dŷ  ei  hun." 
Fel  hynì  yr  ymddygid  tuag  ato  ef  a  llawer  o'i  frodyr  yr  amser  trallodus 
^wnw;  ond  cafodd  ef  nerth  i  feddîannu  ei  hun  mewn  amynedd,  a 
myned  trwy  lafur  caled  ei  ly wyddiaeth  yr  ail  dymmor.  Mor  wáhanol 
ydoedd  týmmor  ei  ail  lywyddiaeth  i'r  cyntaf !  Y  tro  çyntaf  yr  oedd  y 
Gyfundeb  mewn  uchel  hwyl  yn  dathlu  ei  ganmlwyddiaeth;  yr  ail  drô 
yn  câel  ei  ddryllio  a'i  rwygo  gan  ystormydd  dychrynllyd  ymrysonau. 
Fel  y  mae  gyda'r  Gristîon  unîgol,  felly  y  mae  hefyd  yn  achlysnrol 
gyda  chyfundebau  crefyddol.  Maent  hwythau  yn  gorfod  myned  trwy 
ambell  auaf  o  gystuddiau  a  chaledi,  ac  yn  gwybod  am  orthrymderau  a 
phrofedigaethau,  yn  gystal  ag  am  ffyniant  a  dedwyddwch,  Sefyllfa  o 
brawf,  mae  yn  amlwg,  ydyw  y  bywyd  presennol  i  bawb.  Darfu  i 
drallodion  chwerwon  yr  amserau  hyny  brysuro  marwolaeth  Uawer 
gweinidog  ffyddlawn;  ond  cafodd  Mr.  Jackson  nerth  i  fyw  i  henaint 
pell,  gweled  plant  ei  blant,  a  '<  thangnefedd  ar  Israel." 

Yn  ei  hanes  ef,  ni  a  gawn  engraifft  o'r  modd  i  wneyd  y  goren  oV 
bywyd  hwn,  ac  fel  y  mae  penderfyniad,  ymroddiád,  a  dyfalbarhâd,  hyd 
yn  nod  heb  y  talentau  naturiol  mwyaf  ysplenydd,  yn  sicrhâa  Uwydd- 
iant.  Ni  a  welwn  hefyd  fel  y  mae  gwir  grefydd  yn  dyrchafa  ei 
pherchenog.  Hebddi  hi  y  tebygolrwydd  yẁ  na  faasai  Thomas  Jackson 
trwy  ei  oes  ddim  uwch  na  gwas  amaethwr  neu  grefftwr  cyffredin  dinod 
yn  Sir  Gaerefrog;  ond  *'trwyddi  hi"  efe  a  ddacth  i  fod  yn  weinidog  da 
a  dedwydd  i  lesu  Grìst,  a  thrwyddi  hi  i  lefarn  ar  ol  marw  mewn  Ilawer 


GWEDDILLION    GWESITBIAÜ    WILLTAMS    PANTYOELYN.  439 

0  gỳfroîau  defnyddîol  a  gwerthfawr,  ac  i  gael  enw  ymhlith  goreugwŷr 
Methodistiaeth  am  oesoedd  i  ddyfod. 

Mae  ei  adolygiad  o'i  oes  faith  yn  y  pennodan  olaf  o'i  Hananfywgraff- 
iad,  a'i  sylwadan  ar  ddynîon  a  phethan,  mesnrau  a  materion  gwladol, 
symudiadan  cyfundehol,  a  dadleuon  crefyddol,  yn  dra  addysgiadol.  Bn 
ef  mewn  llawer  dadl,  ond  ddim  unwaith  fel  ymosodydd.  Wedi  bywyd 
maith  a  dedwydd,  efe  a  fu  farw  yn  orfoleddus  yn  Jilundain,  Mawrth 
lOféd,  1873,  yn  ý  ddegfcd  flwydd  a  phedŵar  ugaîn  o'i  oedran,  ac  yn  y 
nawfed  a  thrîugäin  o'i  ẁeinidogaeth. 


GWEDDILLION    GWEITHIAÜ    WILLIAMS 
PANTYCELYN. 

Mae  poh  briwsionyn  o  waith  hen  fardd  Cristionogôl  Pantycôlyn  yn 
werthfawr,  ac  yn  mynôd  yn  fwyfwy  gwerthfawr  fel  y  mae  amser  yn 
treiglo.  Mae  corff  maẁr  ei  gyfansóddiadäu  wedi  eu  casglu,  a'u  sicrhâu 
i  genedlaethau  dyfodol.  Ac  y  mae  Williams  Pantycelyn  yn  o  sicr  o  fy w 
yn  ei  ganiadau  tra  fyddo  mawl  i  Dduw  yn  dyrchafu  oddiar  y  ddaear. 
I^rwg  géhym  fod  Còfiant  Williams  eto  heb  ei  ysgrifônu.  Nid  ydym 
ŷn  anghofio  yr  hyn  a  ysgrifenwyd,  ac  yn  arbenig  y  traethodau  penigamp 
o  eiddo  Dr.  William  Rees  ar  ei  Gyfánsoddiadau  a'i  Athrylith.  Ond 
rháid  cyfáddef  nad  oes  yr  uìi  cófiant  teilwng  o  hono  eto  wedi  ymddan* 
gos.  Prin  y  crèdwn  y  goddefa  Cymru  i  un  o'r  dynion  galluocaf  erioed 
a  fägodd,  a'r  gŵr  y  profodd  ei  fywyd  yn  fwy  o  wasanaeth  i  eglẅys 
Dduẃ  na  neb  o'i  frodyr,  gael  aros  byth  heb  ý  gydnabyddîaeth  hon  o 
barch  i'w  goffadwriaeth.  Garem  weled  yr  hen  fardd  anfarwol  yn  ym- 
droi  yn  ein  mysg  mewn  tair  cyfrol  wythplyg  olygus,  yn  cynnwys, — 
Hanes  y  dyn — ei  Weithiau  Barddonol — a'i  Weithiau  Rhyddieithol. 

Yr  ydym  yn  dyweyd  hyn  er  fod  y  gyfrol  fawr  bedwarplyg  o'i  Weith- 
iau  a  gyhoeddwyd  gan  Mackenzie,  dan  olygiad  ein  cydwladwr  doniol 
Kilsby  Jones,  wrth  ein  penelin.  Yr  ydym  yn  ddyledus  iawn  i'r  bon- 
eddigion  nchod  am  y  casgliad  gwerthfawr  hwn.  Oni  b'ai  ei  wneyd, 
tebyg  yr  aethai  ychwaneg  nag  sydd  wedi  myned  o'i  Weithiau  i  goUi. 
Eto  na  ddigied  y  cyhoeddwr  na'r  golygydd  wrth  i  ni  ddyweyd  y  buasai  yn 
dda  iawn  genym  weled  y  gwaith  yn  fwy  perffáith  ac  mewn  gwell  trefn. 
Nid  ydym  am  ysgrifenu  adolygiad  arno ;  ond  hyderwn»  pan  ddygir  allan 
aîl  argfaffiàd,  y  chẁynir  ymaith  y  gwallau  llîosog  ydynt  yn  frychau  yn 
anürddo  y  gyfrol.  Heblaw  y  gwallau  orgraffyddöl,  y'rhaí  ydynt  yn 
lleng,  y  mae  dtofalwch  ac  esgeulusdra  amlwg  gyda  llinellau  wedi  eu 
dárnia,  eu  gwỳrdf'oi,  nett  eu  eàmleoli.    Mae  lUwór  a'r  darniMi  wedi  eu 

S  E  S 


440  GWEDDILLION    OWBITHU.U   WILLIAMS   PANTTOELYN. 

gosod  i  mewn  ddwywaith.    Mae  j  gân  ragorol ''  Âr  farwolaeth  amrjw 
o  rai  dawiol/'  sydd  yn  dechren, 


Hed,  fÿ  enAÌd,  c'od  i  fyny, 
Tagwyd  sorod  y  carchardỳ,  &c., 


i  mewn  ddwjwaith — ^yn  tu  dal.  474  a  724.  O'r  ddwy  ar  bjmtheg  o 
**  Hymnau  ar  fesnr  newydd/'  a  roddir  yn  tu  dal.  740,  yr  oedd  naw  o 
honynt  wedi  eu  rhoddi  eisoes  ymysg  yr  hymnau  blaenorol.  Dianghen- 
rhaid  oedd  hyn.  Bnasai  yn  dda  genym  gael  Ilechres  gyflawn,  nen  mor 
gyflawn  ag  oedd  modd,  o'r  llyfran  a  ysgriíenodd  y  bardd,  pe  na  chawsem 
ond  ea  henwan.  Nid  yw  hyny  wedi  ei  wneyd  eto.  Bawyd  yn  ddiwyd 
yn  casglu,  yn  ddiammhea,  ar  gyfer  y  gyírol  hon,  ac  yr  ydym  yn  ddì- 
olchgar  am  a  gaed;  ond  y  mae  Ilawer  ar  ol.  Yr  oedd  yn  draeni  dybryd 
na  chawsid  y  rhanaa  gweddill  o'r  Religuia  Poetica  a'r  Liber  Miseel' 
laneorum;  ond  y  mae  yn  debyg  íod  hyny  yn  anmhosibl.  Mae  amryw  o 
emynaa  y  bardd  heíyd,  a  argraffwyd  ganddo  yn  bamphledau  bychain, 
nea  ynglŷn  â  thraethodaa,  i'w  cael  dan  gronglwydydd  Cymreig,  nad 
ydynt  mewn  un  casgliad  o'i  Weithiaa,  ac  ni  íjddai  yr  un  Ilafor  yn 
ormod  i  gasglu  y  briwsion  hyn  ynghyd.  Gadawodd  y  Parch.  John 
WiIIiams  amryw  emynau  allan  yn  ei  gasgliad  o  Weîthiau  ei  dad,  a 
gyhoeddwyd  yn  1811.  Mae  yn  Ilyfr  Mackenzie  yr  oll  oedd  yn  y  casgl- 
iad  hwnw,  a  rhai  yn  ychwanegol,  ond  y  mae  Ilawer  ar  ol.  Byddai  yr 
hen  fardd  yn  cyhoeddi  llawer  o'i  emynau  ar  y  cyntaf  ar  flurf  pam- 
phledau  bychain,  neu  ynglŷn  á  llyfrjnau  rhjddieithol  neu  farwnaidaa, 
ac  jn  eu  casglu  eilwaith  i'w  gwnejd  jn  Iljfr.  Mae  amrjw  o'r  pam- 
phledau  hjnj  jn  awr  ar  ein  bwrdd,  a'r  hjmnau  jnddjnt  jn  jr  un  drefìi 
ag  j  maent  jn  jr  hen  Ijfr  hjmnau  a  chasgliad  Mackenzie. 

Ýn  j  flwjddjn  1774,  cjhoeddodd  WiIIiams  Pantjceljn  Ijfrjn  o  34  o 
du  dalenau  (cjfìeithiad  jdoedd),  dan  jr  enw,  '*  Ántinomiaeth;  Bwbach 
j  rhan  fifurfìol  o'r  Eglwjs*  Gristionogol,  (ar  ol  ei  hela  trwj  holl  Wled- 
jdd  Gred)  wedi  ei  ddal,  a  fleindio  allan  ei  fod  jn  gjnnwjsedig  jn  fwj 
mewn  Ymarferion  na  pbjnciau;  mewn  proffes  wâg,  ac  jmarweddiad 
penrjdd,  nag  unrhjw  set  o  egwjddorion,  ac  fellj  wedi  ei  eni  a'i  ûigu 
jn  j  Ilwjth  uchod,  jn  mjwjd  j  Parch.  Mr.  John  Hart,  &c.,  &c.  At  ba 
un  j  chwanegwjd  rhai  Hymnau  ar  fesur  newjdd,"  &c.  Mae  ar  ddiwedd 
j  pamphled  hwn  chẁech  o  hjmnau;  mae  pump  o  honjnt  jn  nghasgl- 
iad  John  "WiIIiams,  ond  nid  jw  jr  olaf.  Eithr  j  mae  jr  emjn  olaf  jn 
Iljfr  Mackenzie ;  djma  j  pennill  cjntaf  o  honi: — 

De'wch  3rma,  gystnddiedîg  raî, 


Sy  'n  graddfan  tan  eich  baich, 
Fe  'ch  dîl  i'r  làn  ymhob  rhyw  wae, — 
Anfeidrol  y w  ei  fraich. 
Fel  y  cefnfor  mawr  dyg^rfor 
Yw  ei  ras,  a  Uawer  rhagor ; 
Nid  oes  terfyn  ar  ei  dryaor : 
Haleloia,  Haleluia,  Halelaia  fyth.    Amen. 

Mae  o'n  blaen  bamphled  arall,  yn  cynnwys  un  ar  hugain  o  hjmnau, 
a  gjhoeddwjd  jn  Aberhonddu  gan  j  bardd  ei  hun  jn  j  flwjddjn  1783. 
Mae  deunaw  o'r  hjmnau  hjn  jn  nghasgliadau  John  WiUiams  a  Eilabj 
Jones,  ond  y  mae  tair  o  honynt,  seí  rhií  XIIL,  Xiy.,  a  XXI.,  oad 


OWBDDILLTON   OWBITHIAÜ  WILLTAM8  PANTYGELTN.  441 

ydynt  yn  j  naill  na'r  llall ;  a  rhag  iddynt  fyned  ar  ddifancoll,  rhoddwn 
hwynt  i  mewn  yma : — 


I. 

Fy  nghysnr  mawr  iawn  foreaddydd  a  nawn, 
Fod  afon  y  by  wyd  â'i  dyfroedd  yn  Uawn ; 
Gall  f '  enaid  sydd  wyw  gan  feîau  o  bob  rhyw, 
I  yfed  o'r  afon  dragwyddol  a  byw. 

A  thyma  fy  mhle  wrth  orgedd  y  ne', 
Wyf  euog,  wyf  euog,  ond  cyfiawn  yw  Fe ; 
Tn  unig  ei  waed  y  w  'm  hoUol  iachâd, 
Â'i  allu  anfeidrol  yw  'm  nerth  a'm  parhâd. 

Wel,  bellach  mi  ä  'mlaen  trwy  ddŵr  a  thrwy  dftn, 
Er  cymaint  ty  nyled  fe  'i  talodd  yn  lân ; 
Moliannu  mwy  fydd  íy  mhleser  bob  dydd, 
'N  ol  agor  y  carchar  pwy  all  fod  yn  brudd? 

II. 

Fe  Bywyd  y  byd,  a'i  degwch  ypghyd, 

Ar  eroesbren  a  brynodd  fy  enaid  yn  ddrud; 

Fe  dalodd  yn  awr  drysorau  mor  fawr, 

Nad  oes  mo  'u  cyffelyb  mewn  nefoedd  na  llawr. 

Ei  glwyfan  a'i  waed  yn  unig  a  gaed 
Tn  deüwng  o  ennill  tangnefödd  fy  Hhad; 
Boed  bellach  fy  nghân,  a'm  hymnrost  yn  lân, 
.  Am  ddwyfol  dayoadefaint  a'm  tynodd  o'r  tân. 

"WeL  lesu  mwy  fydd  fy  noddfa  bob  dydd, 

0  ddyfrider  pydewau  a'm  tynodd  yn  rhydd ; 
Ni  fedda  i*n  iachâd  un  dim  ond  ei  waed, 

Fy  heddwch  a'm  haeddiant,  fy  nerth  a'm  parhâd, 

IIL 

Dyma  cariad  o'r  fath  rym,  fyth  na  chlywir 
T  cyffelyb  iddo  ddim  gan  greadur; 
Tywysog  mawr  y  nefoedd  fry,  ar  Oalfaria, 
Yn  rfaoi  'i  fywyd  trosof  fi,  y  ffieiddìaf. 

Owaedd  *  fy  Nuw  ar  Oalfari,  rhydd  'n  agored 
Auraidd  bj/rth  y  nefoedd  fry,  ag  oedd  gaued ; 
T  mae  dn^ol  wirion  waed  o'r  fath  rinwedd, 
Ac  mae  in  yn  nhŷ  ein  Tad  wledd  ddiddiwedd. 

Pan  bo  gelynîon  yn  eu  grym  am  fy  nghuro, 
Minnau  f'  hun  yn  gallu  üSm  i'w  concwerio; 
Lawr  ar  haeddiant  gwaed  ei  groes.  mi  orphwysa', 
Beth  na  faedda  dw^ol  loes  ar  Oaífaria? 

Deued  daear,  deued  nef,  bro  a  bryniau, 

1  foliannu  'i  enw  Ef,  fu  'n  dyodde' ; 
Prynu  'r  etholedig  fyd  wnaeth  e  'n  ffyddlon, 
Trwy  farwolaeth  eithaf  drud,  garcharorìou. 

*  Mae  yn  bosibl  mai  gwall  argrafi  yw  "gwaedd,"  ac  mai  ^'gwaed"  a  ddylasai  fod. 


44d  OWEDDIULION    OWBITBIAU    WILLIAMS  FANTTOELYN. 

Mae  o'n  blaen  lyíryn  arall  a  gyhoeddwyd  gan  WiUiaina  yn  y  flwyddyn 
1770,  yn  cynnwys  48  o  du  dalenau.  Gyûeithiad  ydyw,  yn  rhoddi 
''  Berr  Hanes  o'r  pethan  mwyaí  hynod  yn  mywyd  James  Albert  ükaw- 
saw  Groniosaw,  fel  yr  adroddwyd  ganddo  ef  ei  hun,"  &c.  Tn  niwedd 
y  llyfryn  hwn  y  mae  yr  hysbysiad  canlynol : — 

Bydded  hysbys  i'r  cyffredin  £od  llyfr  yn  dyfod  allan  cyn  pen  amser  bir,  os  yr 
Arglwydd  a  ganiata,  o  waith  cyfieitliydd  y  llyfr  hwu,  a  elwir 

GLORIA    SCKIPTÜRARUM 


OGONIANT     YR     YSGüYTUYE     LAN 

yn  cynnwys 

Mewn  amrywiol  ystyriaethau,  werthfawrowgrwydd  Gair  Duw— ei  fod  yn  fendith 
fwyaf  fedd  onrhyw  ardal  dan  y  nef — nad  yw  ardaloedd  brasaf  ac  ardderchocaf  y  hyd 
ond  truenns  ac  amddifad  hebddo. — Mai  efe  yw  yr'unig  lusem  a  fedd  dynohyw  i'w 
harwain  o  wlad  y  tywyllwch  i  wlad  y  goleuni. — Nad  yw  goleu  natur  a  chydwybod 
uaturiol  ond  rhy  briu  i  ddatguddio  y  ffordd  i'r  nef. — I'r  cenedloedd  gael  pedair  mil  o 
flyuyddau  i  ymbalfalu  am  y  gwir  Iwybr,  ac  iddynt  gyfeiliorni  i  eithaf  ty wyllwch ;  ac 
oni  buasai  i  Ëfengyl  Duw  íel  gwawr  ddydd  dori  allan,  buasai  yr  hoU  fyd  hyd  heddyw 
mewn  trueni. — Fod  cysurou  y  ffyddloniaid  wedi  eu  crynhoi  yn  nghyd  yn  ei  Airef,  fel 
tŵr  cadarn,  erbyn  dydd  traUod. — Ei  fod  yn  standard  auffaeledig,  heb  achos  ua 
chownsil  na  chanou,  o  holl  athrawiaethau  dwyfol  râs,  ac  yn  rheol  sicr  o  fywyd 
sanctaidd  :  — A'i  fod,  trwy  weithrediad  yr  Ysbryd  Glan,  trwy  yr  hwn  hefyd  y  rhodd- 
wyd  ef  ar  y  cyntaf,  yn  effeithiol  i  alw,  i  argyhoeddi,  i  geryddu,  i  gysuro,  ac  i 
gyfarwyddo  etholedigion  bywyd  o  anialwch  y  byd  i  deymas  nef. 

Dyben  yr  awdwr  yw  dodi  dynion  i  ddarllen  rhagor,  myfyrio  rhagor,  a  holi  eu  hnn- 
ain  ragor  wrth  yr  Ysgrythÿr  lân,  rhag  ofh  iddynt  dybied  fod  diwydrwydd  gwrando, 
pan  na  bo  un  cyfnewidiad  sylweddol  o  mewn,  yn  claimio  hawl  i'r  bywyd. 

Er  mwyn  cael  prawf  o  ysbryd  y  llyfr,  mi  roddais  rai  gwersi  o'i  àdechreuad  ef  yma. 

Yn  canlyn  y  rhagymadrodd  nodedig  hwn  y  mae  tua  deg  ar  hugaìn  o 
benniUion  ar  yr  un  mesur  a  "Golwg  ar  Deymas  Crist,"  a  "Theomem- 
phus."  Ond  nid  oes  yr  un  cyíeîriad  ato  yn  y  casgliad  o'i  Weithiau  gan 
Ki]sby,  nac  mewn  un  casgliad  arall  a  welsom.  Mae  ymysg  ei  Weithiau 
Gán  ar  *-Werthfawrowgrwydd  y  Bibl,"  ond  nis  gall  mai  at  hono  y 
cyíeiria  yr  .uchod.  Mae  yn  bosibl  mai  y  cyfansoddiad  y  cyfeirir  ato 
yma  yw  yr  un  y  cafwyd  darn  o  hono  yn  eì  íyfyrgell,  ar  ol  marwolaeth  ei 
íab,  John  WiUìams — agos  ddeugain  mlynedd  ar  ol  marwolaeth  y  bardd. 
Cyhoeddwyd  y  tair  Caniad  cyntaf  (allan  o  naw  Caniad),  fel  y  gwelir  yn 
tu  dal.  768  o  Lyfr  MackeDzie;  ond  yn  anffodus  aeth  y  gweddill  ar 
ddifancoll.  Ond  ni  wyddom  fod  y  peDniIIion  a  roddwyd  yn  y  pamphled 
hwn,  er  i*r  "cyflfredin"  gael  **profi  ysbryd  y  llyfr,"  wedi  eu  cyhoeddi 
erioed  yn  unlle  ar  ol  hyny,  ac  y  mae  yn  dda  genym  gael  cyfle  iV  gosod 
ar  gof  a  chadw  diogel  ar  ddalenau  y  TBAETaoDYDD.  iDyma  oedd  ein 
hamcan  wrth  ysgrifenu  y  papyr  hwn,  er  i  ni  ymdroi  cryn  lawer  cyn 
dyfod  at  y  gorchwyh    Dyma  yn  awr  y  pennillion: — 

*N  ol  crwydro  trwy  bob  darllen,  a  chwilio  yma  a  thraw, 
Â  chanmol  pethau  aeth  heibio,  a  chanmol  pethau  ddaw, 
A  chanu  am  ras  maddeuol^  a  ohymmod  dwyfol  waed, 
A^choncwest  y  ç^lynion  rodd  Shilo  dan  ein  traed. 


aWEDDILLION   OWEITHIAÜ   WILLIAHS   PAIITTOELYN.  443 

0  newydd  f  enaid  dechreu,  mae  'n  awr  yn  gyflawn  bryd, 

1  gasglu  dy  ddych'mygion  a'th  ìiíàì  sercmadau  'nghyd: 
Fy  neall  boed  yn  oleu,  fy  nghariad  boed  jp.  fyw, 

I  chwareu  cainc  feluaaí  am  hyfryd  Lyfyr  Duw. 

Fy  ngeiriau  fo  fel  saethau,  ac  aed  fy  Uais  ar  led, 
Mor  belled  ag  mae  Cymro  yn  ddigred  ac  yn  grêd; 
A  melus  swn  fy  nghaiiu  ennyno  nefol  dân, 
Mewn  myrdd  i  garu  'r  Bibl  nas  carodd  ef  o'r  blaen. 

Am  Lyfyr  wyf  yn  canu,  sydd  well  na'r  haul  ei  rin, 
Mwy  melus  a  mwy  goleu  i'r  cystuddiedig  ddyn  : 
Arweinydd  pererinion  o'r  Aipht  dywyllwch  du, 
Gwlad  angeu  ac  euogrwydd,  i'r  Ganaan  hyfryd  fry. 

0  Ysbiyd  sy  'n  anadlu  pob  bywyd  sy  'n  y  byd, 
Tn  deall  dyfnder  meddwl  y  galon  drwyddi  gyd, 
Yn  profi  yr  arenau,  yn  gwel'd  pob  dyben  gau, 
Ac  yn  cymeryd  trosedd  yn  union  fel  y  mae ; 

Tydi  fu  yn  y  dechreu  'n  rhoi  sylfaen  i  bob  brjm, 
Yn  symud  ar  hyd  wyneb  y  cJiaos  mawr  cyn  hyn, 
Yn  trefnu  at  eu  gilyad,  yn  gosod  yn  eu  lle, 

Y  ddaear,  môr,  a'r  dyûider,  a  goleuadau  'r  ne',-— 

Bho  lygaid  imi  weled  pa  fantaîs  fawr  sy  'n  d'od 
Oddiwrth  y  sanctaidd  Lyfyr  sy  'n  dangos  camrau  'i  droed; 
Mynega  im'  pa  freintiau  didranc  i  dy wyll  fyd 
Yw  gwel'd  dy  holl  feddyliau  mewn  'sgrifen  bur  ynghyd» 

Y  rhagor-fraint  sydd  genym  ar  wlad  yr  India  fras, 
Nas  clywodd  ac  nas  gwelodd  un  dim  o'r  dwyfol  ras ; 
Lle  mae  tywyllwch  dudew  megys  y  fagdda  fawr, 
Un  gwaeth  na  fu  yn  Soan  yn  goruwchguddio  'r  Úawr. 

D'wed  in'  pa  ddiolchgarwch  sydd  ar  y  Cymry  'n  fwy 
Na  China,  'r  hon  nas  clywodd  am  ddwyfol  farwol  glwy*, 
Mhicpia  ac  Araìna  sy  â'r  Alcoran  yn  lle 
Pereiddiaf  iaith  y  bywyd,  hyfrydaf  eiriau  'r  ne'. 

'B  wy  'n  teimlo  'm  chwant  yn  ennyn,  ac  o  tu  mewnol  wrês 
Yn  fflamio  fel  'r  wy'n  tynu  at  Fibl  Duw  yn  nês ; 
Mi  fyna  maes  bob  achau,  a  dechreu  'r  du  a'r  gwỳn, 
Yn  Sinxti  ac  yn  SîoUf  ac  ar  Oaîfaria  fryn. 

Pob  peth  sy  'n  ateb  imi  i  hwylio  'n  awr  fy  nghâo, 
Tair  cainc  y  rhaff  y w  'r  llinyn  sydd  yn  f  arweinio  'mlaen. 
Mae  'm  hoedran,  mae  fy  nghystudd,  mae  tragwyddoldeb  mawr, 
Yn  gydsain  yn  fy  nghymhell  i  astudio  'r  Gkûr  yn  awr. 

Mae  pleser  yn  fy  n^do,  mae  angeu  'n  d'od  &'r  chwant, 
Mae  r  cwbl  wy  n  ei  garu  yn  dianc  ama'  i  bant; 
'R  wy*  bron  myn'd  yn  amddifad,  'r  wy'  bron  a  cholli  blas 
Ar  oÛ  ond  gair  y  bywyd  sydd  ar  y  ddaear  las. 

A  mwy  na  hyny  eilwaith  sy  'n  ennyn  ynof  dân, 

I  ganu  am  ogoniant  y  'Sgrythyr  hyfryd  lân, 

Sef  am  mai  haul  dysglaerwen  ýw  sy  n  gwneyd  nos  yn  ddydd, 

A'r  SiarUT  sydd  yn  eadw  holl  egwyddorion  fifỳdd.í 


444  0W£DD]IX10M    OWBITHIAÜ   WILLlAMS   FAHTSOELTM. 

Ac  am  fod  rhyw  dymliestloedd  o  athrawiaetlian  gan 
Yn  erbyn  egwyddorion  iachnsol  yn  parhâu; 
A  wnaeth  1  rai  proffeswyr  gan  rym  y  'stormydd  maith, 
I  golli  'r  pwynt  a'r  cwmpas,  a  gwyro  ar  eu  taith ; 

A  myn'd  i  leoedd  geirwon  rhwng  creigydd  crenlon  cas, 
A  gwnenthnr  tristlongddrylliad  o  nefol  ddwyfol  ras; 
Mewn  tvwyll  nos  yn  morio,  heb  wel'd  na  nef  na  llawr, 
Yn  meddwl  bod  eu  siwmai  yn  sâff  nes  dod  yr  awr. 

Ac  yna  en  ffydd  yn  myned  fel  Uong  o  flaen  y  gwynt, 
Yn  ganddryU  mewn  mynydyn,  o'i  drwg  sylfaenn  gynt ; 
A  Satan  daflwyd  allan  a'i  arfan  oU  yn  un, 
Yn  awr  â  saith  yn  dychwel,  rai  gwaeth  nag  ef  ei  hun. 

Heresîau  dyfnion  cyfrwys,  fel  tònau  mawr  eu  grym, 
Yn  rhüo  maes  o'r  dyfnder,  yn  peri  ofh  im' ; 
Yn  bygwth  diluw  ragor  na'r  diluw  hwnw  gynt, 
Orchnadiodd  y  mynyddau,  ond  sychodd  dwyrain  wynt. 

Athrawiaeth  gau  a  bywyd  cyfeiliom  o'r  un  rhyw, 

Y  galon  fel  bo  'r  talcen  o  hyd  cynnefin  yw; 

Y  Uygad  os  bydd  dywyU,  hoU  gorff  y  grefydd  fydd 

Heb  wres,  heb  nawdd,  heb  fywyd,  heb  ronyn  oleu  'r  dydd. 

Hyn  barodd  i  mi  ganu  am  egwyddorion  ffydd, 
Yn  fint'oedd  wedi  eu  dangos  yn  yr  Ysgrythyr  sydd, 
I  gadw  'r  pererinìon  rhac  gwyro  ar  y  dde, 
Ka  rhedeg  ar  yr  aswy  o  fwybrau  pur  y  ne'. 

Am  hyn  yn  ngoleu  'r  nefoedd  'r  wy'  yn  dymuno  bod, 
I  ddysgu  iaith,  yn  Babel  na  chlywyd  mo  honi  erioed ; 
I  Iwyr  astudio  'r  Bibl,  lle  cair  diuìteithion  gwiw, 
A  gloew  win  puredig  i  loni  'r  galon  friw. 

De'wch  blant,  de'wch  mwy  fabanod,  wyryfon,  de'wch  yn  hy*, 
DarUenwch  a  myfjniwch  ar  y  cyfreithiau  fry, 
A  gwelwch  addewidion  o'r  cyífoethoca  'rioed, 
Yn  britho  ei  ddalen  sanctaidd,  rifedi  daU  y  coed. 

Gwelwch  y  gwm  pereiddiaf,  a'r  manna  hyfryd  flas, 
Fel  afon  bur  yn  rnedeg  o'i  fronau  ef  i  maes ; 
Mae  gwleddoedd  ymhob  siUaf,  mae  pob  Uytiiyren  gron 
Yn  d  od  â  bywyd  newydd  o'r  ffynnon  ddwyfol  hon. 

Mewn  anwyd  ac  mewn  noethni,  gweU  ini  fdasai  bod, 
Heb  haul,  neb  loer,  heb  blaned,  na  seren  yn  v  rhod, 
Heb  fywyd  ac  heb  iechyd,  heb  fendith  o  un  rhyw, 
Na  braint  o  dan  y  nefoedd,  na  bod  heb  Fibl  Duw. 

O  Lvfyr,  mam  pob  Uvfrau,  sydd  o  ryw  nefol  ria, 
OweU  wyt  i'r  tlawd  lluddedig  na  dengmU  Uawn  yn  un; 
Dy  blant  yw  'r  rhai  sy  o  sylwedd,  ac  nid  yw  'r  goreu  ei  ryw 
Ond  diflaa  a  diefiaithy  yn  ochr  Gur  fy  Nuw. 

ìSjI  ddeliaist  ti  i  fyny  mewn  oesoedd  peU  o'r  blaen, 
Merthyron  ddienyddiwyd  yn  ulw  yn  y  tfìn ; 
Bhai  sythwyd,lrlud  newynwyd,  mewn  dwfẃn  garchar  pradd^ 
Heb  feddadiin^cysuTon,  na'gweled goleu  'r  dydd. 


DADGUDDIAD   MEI6I0N  DUW.  445 

Heb  frawd,  heb  flfrynd,  heb  gyfaill,— honesion  dwyfol  glwy* 
Ydoedd  yr  nnig  gordial  pryd  hyny  llonodd  hwy; 
Bwytasant  addewìdion,  pnr  addewidion  rhad, 
Yn  ngrym  y  rhai  'n  dyoddefasant  yn  dawel  hyd  at  waed. 

Canasant  yn  y  danllwyth,  y  fflam  yn  chwaren  i*r  nen, 

A  hwythan  â  n  golwg  fíyddiog  ar  wrthddrych  sydd  nwch  ben ; 

A  Gaír  y  bywyd,  yntan,  yn  nerthol  gadamhâu 

Fod  ganddynt  fy  wyd  araU,  tragwyddol  i  barhâo. 

"Wel,*d3rma  'r  Llyfyr  sanctaidd  wyf  iddo  am  wneyd  cân, 
Na  seiniodd  Cymro  allan  ei  glod  erioed  o'r  blaen; 
y  memrwn  mawr  cyfoethog  lle  rhowd  i  gadw  'nghyd 
Holl  lyfran  lachawdwriaeth  gan  Ddnw  cyn  seilio  'r  byd. 

Mi  arosa'  gyda  Mibl  mewn  lloches  fajch.  yn  nghndd, 
Mi  gara*  *i  eirian  hyfryd  sy  *n  olen  fel  y  dydd; 
Mae  'n  'maflyd  yn  fy  nghalon,  mae  'n  gyru  chwant  i  maes, 
Mae  'n  dangos  fy  lachawdwr  gyda  rhyw  nefol  flas. 

Pa  fwyaf  b'wyf  yn  darllen  ei  holl  orchymynion  pnr, 
Mwy  anwyl  ydynt  genyf,  mwy  'r  wyf  yn  credn  r  gwir ; 
Mae  pob  pleseran  hyfryd  yn  gryno  yma  'nghyd, 
Mae  i  air  eì  hnn  yn  ddigon  heb  gwmni  yn  y  byd. 

Mewn  ogof  oer,  ddigysnr,  megys  yn  nswaelod  bedd, 
Un  cynimal  0  addewid  fydd  imi  *n  hyfryd  wledd; 
Mae  fel  y  dẃr  a  lifodd  o*r  graig  fel  grisial  clir, 
Ac  fel  y  manna  nefol  mewn  dyrys  anial  dir. 


DADGUDDIAD    MEIBION   DÜW. 

"Canys  awyddfryd  y  creadnr  sydd  yn  dysgwyl  am  ddadguddiad  meibion  Duw."— 
Bhufeiniaid  Yiii.  19. 

Mab  yr  apostol  yn  ych\9aiiegu  yr  hyn  y  mae  yn  osod  i  lawr  yn  yr 
adnod  hon  i  roddi  syniad  dyrchafedig  am  y  gogoniant  sydd  yn  aros  y 
saint.  Mae  y  geiriau  yn  rhoddi  ar  ddeall  mewn  iaith  anghamsyniol  y 
bydd  dadguddiad  meibion  Duw  yn  gyfryw  fel  yr  arddangosir  y  creadur 
â'i  awyddfryd  yn  dysgwyl  am  dano.  Bydd  y  gogoniant  mor  fawr,  fel  y 
mae  y  dysgwyliad  am  dano  wedi  Uygad-dynu  y  creadar,  ac  yn  ei  lyncu 
i  fyny.  Mae  ei  fryd  ar  hyn  yn  llwyr;  y  mae  yn  llawn  o  hono.  Y  mae 
yn  dyheu  ac  yn  edrych  allan  yn  ddifrifol  a  dyfal  am  dano.  Mae  yr 
iaith  yn  greí  a  mynegiadol  i'w  ryfeddn ;  yn  arwyddo  fod  y  creador  yn 
sefyll  ar  flaenan  ei  draed,  a'i  wddf  yn  estynedig  allan,  nen  y  pen  yn 
ymestyn  ymlaen  ar  ei  eithaf,  i  edrych  allan  am  yr  hyn  a  ddysgwylia,  a 


446  DADOUDDIAD  HEIBION  DUW, 

ydy w  yn  dyfod  i'r  golwg,  nea  a  oes  rhy w  argoel  am  dano ;  íel  nn  yn 
edrych  oddiar  y  tìr,  ar  làn  y  môr,  am  long  i  ddyfod  î'r  golwg  y  dys- 
gwylir  yn  brydems  ac  angerddoí  am  ei  gweled. 

Pwy  nen  pa  beth  yw  y  "  creadnr "  y  sonir  yma  am  dano,  nid  ydys 
yn  cydweled,  ac  nid  ellir  penderfynu  dim  yn  ddiammheuol  yn  ei  gylch. 
Y  mae  yn  dygwydd  bod  yn  un  o'r  cwestiynau  mwyaf  dyrys  yn  yr  holl 
Fibl;  o'r  hyn  Ueiaf,  ystyrir  ef  felly.  Ac  y  mae  wedi  cael  ei  wneyd 
felly»  gymaint  ag  a  allai  dynion.  Y  mae  Uawn  cymaint,  os  nad  mwy,  o 
wahaniaeth  barn,  ac  o  groesddadleu  cyndyn  a  checrus  yn  ei  gylch,  ag 
am  odid  ddim  arall  yn  yr  hoU  gyírol  sanctaidd.  Mae  Uawn  un  ar  ddeg, 
08  nad  dwsin  cyfan,  o  wahanol  olygiadau  o  berthynas  iddo.  Ehyfedd 
can  Ueied  o  sail  sydd  i'r  nifer  amlaf  o  lawer  o  honynt.  Bhy  brin  y 
maent  yn  werth  eu  henwi,  er  eu  bod  wedi  cael  eu  mabwysiadu  a'u 
hamddiffyn  yn  zelog  gan  ddynion  dysgedig  a  gedluog.  Yn  nghanol  y 
fath  wahaniaeth  bam,  nid  gorchwyl  hawdd  yw  cael  allan  a  phenderfynu 
pa  beth  sydd  iawn,  neu  agosaf  i'w  le.  Mae  yr  holl  ddadl,-  dybygid,  yn 
troi  ar  ychydig  iawn  o'r  golygiadau  hyn — dau  neu  dri  o  bellaf ;  os  oes 
ychwaneg  nag  un  o  honynt,  yn  wir,  â  llawer  o  hawl  i  ystyriaeth.  Ond 
nid  ydym  yn  myned  ar  ol  hyn  ddim  pellach  ar  hyn  o  bryd,  eithr  gadael 
rhwng  pleidwyr  y  gwahanol  ddehongliadau ;  a  thra  fyddont  hwy  yn 
gwrthdaeru  ynghylch  y  "creadur,"  deuwn  ni  at  beth  nad  oes  cymaint 
beth  bynag,  os  dim  Ue  i  ddadleu  yn  ei  gylch ;  sef,  padguddiad  mbibion 
Düw,  ynglýn  â'r  hyn,  yn  wir,  v  dygir  y  "creadur"  i  mewn  yma,  fel  y  cry- 
bwyllwyd  ar  y  dechreu.  Nid  y  "creadur"  yw  y  prif  fater  yma,  er 
cymaint  o  le  a  roddir  iddo.  Gael  ei  ddwyn  i  sylw  y  mae  mewn  cysyllt- 
iad  â  pheth  arall  uwch  ac  annhraethol  bwysicaoh ;  ac  fe  allai  y  dylem 
ychwanegu  y  sylw  wrth  adael  hyn,  mai  gresyn  fod  yr  hyn  a  amcanwyd 
yn  arbenig,  ac  sydd  yn  addas  neillduol  i  fyned  â  ni  at  beth  arall  uwch, 
wedi  ein  hudo  ar  ei  ol  a'n  cadw  gymaint  gŷdag  ef  ei  hnn — fod  yr  hyn 
a  fwriadwyd  i  ddyfod  â  pheth  arall  anghymharol  uwch  i'r  golwg,  a 
thynu  yr  holl  sylw  arno,  wedi  ei  adael  i  dynu  diffyg  drosto,  a'i  guddio 
o'r  golwg,  trwy  dynu  yr  holl  sylw  arno  ei  hunan.  Y  mae  yn  gwbl 
amlwg  mai  i  roi  hynodrwydd  a  gosod  mawredd  ar  '<  ddadguddiad  meib- 
ion  Duw"  y  cyfeirir  at  y  "creadur"  yma.  Er  fod  yr  ysgrythyr  sydd 
nwch  ben  ein  bysgrif  yn  arwain  i  mewn  baragraph  nad  yw  ei  ystyr 
mewn  un  mòdd  yn  oleu,  y  mae  er  hyny  yn  dysgu  gwirionedd  gwerth- 
fawr  a  bendigedig  dros  ben. 

Mae  y  geiriau,  "  dadguddiad  meibion  Duw,"  yn  myned  â  ni  ymlaen  at 
ryw  gyfnod  penodol  yn  y  dyfodol,  ag  sydd  yn  cael  cyfeirio  yn  fynych 
ato'yn  yr  ysgry thyrau,  yn  enwedig  yn  y  Testament  Newydd ;  ac  y  mae 
hyn  cystal  a  dyweyd  fod  pwysigrwydd  dirfawr,  goruchel,  yn  perthyn 
iddo,  ac  y  dylai  gael  Ile  çyfatebol  yn  ein  meddyliau  ninnau.  Mae 
yn  debyg  ei  bod  yn  rheol  ddiogel  i  famu  pa  faint  o  bwysìgrwydd 
sydd  yn  perthyn  i  unrhyw  fater,  a  pha  faint  o  le  a  ddylai  gael  gyda  ni, 
pa  faint  o  le  a  roddir  iddo  yn  yr  Ysgrythyr.  Unrhyw  beth  na  byddo 
yn  cael  Ilawer  o  le  yma,  a  ddygir  i  mewn  yn  ddamweiniol  a  hollol 
achlysurol,  ac  na  wneir  nemawr  o  hono,  ni  raid  i  ninnau  drafîerthu  i 
wneuthur  mwy  na.mwy  o  hono;  eithr  y  pethau  sydd  yn  britho  tu 
dalenau  Ilyfr  ein  crefydd,  ag  syái  yn  ein  cyfarfod  o  hyd  o  hyd  yma, 
gallwn  fod  yn  sicr  ein  meddyliau  y  dylai  y  pethau  hyn  gael  lle  jpoàifT 


DADGUDDUD   MEIBION  DUW.  447 

fyda  ni.  Bhaìd  dal  yn  well  arnynt.  Yn  ol  hjn^  mae  y  gwirionedd 
an  sylw  yn  galw  yn  nchel  am  i  ni  roddi  lle  mawr  iddo.  Y  maé  yn 
hawlio  hyn  jú  deg  oddiwrthym.  Mawr  gymaint  o  le  a  roddir  iddp ! 
Mor  fynych  y  cyfeirir  ato  yn  y  Testament  Newydd  1  Cyflwynir  ef  o 
hyd  ì'n  sylw.  Ond  gwneyd  hyn  yn  destun  ymchwiliad,  parai  i  ni 
ryfeddu,  mae  yn  ddìau,  ei  fod  yn  cael  cymaint  o  le  yn  yr  efengyl,  ac  yn 
cael  can  Ueied  ó  le  gan  y  nifer  amlaf  o  Gristionogion  proffesedig. 
Mae  yn  wir  na  cheir  y  frawddeg,  **  dadguddiad  meibion  Duw/'  yn  un 
man  arall  yn  yr  hoU  Fibl ;  ond  fe  geir  yr  hyn  a  ddynodir  fel  hyn  yn 
Uawn  ynddo;  ac  y  mae  eisieu  i  ni  adnabod  yr  nn  meddwl  pan  yn  cael  ei 
osod  allan  mewn  iaith  sydd  ddìm  yn  hollol  yr  un.  Cymerwn  yn  gan- 
iataol  yn  bresennol,  heb  drafferthu  i  geisio  profi  yr  hyn  sydd  mor 
amlwg,  fod  "dadgaddiad  meibion  Duw"  yn  cyfeirio  at  yr  hyn  a  gymer 
le  yn  yr  adgyfodiad  cyffredinol  a'r  farn  ddiweddaf.  Dyry  y  sawl  sydd 
yn  dal  dyfodiad  cyn-milflwyddol,  bid  sicr,  ystyr  a  chymhwysiad  cwbl 
wahanol  i  hyn ;  ond  gan  mai  llaíur  ofer  fyddai  ceisìo  ei  wrthbrofi,  ni 
chawn  fyned  yn  ei  gylch.  Yr  un  cyfnod  neu  oruchwyliaeth  i  fesur 
mawr,  mae  yn  amlwg,  a  ddynodir  yn  niwedd  y  paragraph  fel  "prynedig- 
aeth  ein  corff"  Defnyddir  y  gair  "prynedigaeth"  yn  y  cysylltiad  hwn 
droion  gan  yr  apostol  Paul.  Adgyfodiad  y  corff  yn  anllygredig  ac 
anfarwol  o'r  bedd  y  dydd  diweddaf^  a  olygir  wrth  brynedigaeth  y  corff; 
a  dyna  y  pryd  **  y  dadguddir  meibion  Duw." 

Fe  ddadguddir  Mab  Duw  yr  un  pryd.  Mae  y  cyntafanedig  ymhlith 
brodyr  lawer  i  gael  ei  ddadguddio  yr  un  pryd  ag  y  dadguddir  hwy. 
Dadguddir  y  brawd  hynaf  gyda'r  teulu,  ac  y  mae  perthynas  agosach 
rhwng  y  dygwyddiadau  hyn  â'u  gilydd  na'u  bod  yn  unig  yn  gydamserol. 
Y  mae  a  wnelo  ei  ddadguddio'Ef  yn  uniongyrchol  â'u  dadguddiad  hwy. 
"  Gobeithiwch  yn  berffaith  am  y  gras  a  ddygir  i  chwi  yn  nadguddiad 
lesu  Grist."  Y  mae  lesu  Grist  i  gael  ei  ddadguddio.  Y  mae  Efe  allan 
o'n  golwg  ni  yn  awr.  Mae  y  nef  wedi  ei  dderbyn  hyd  amseroedd 
adíeriad  pob  peth.  Ond  nid  y w  i  fod  felly  o  Hyd.  Na,  y  mae  i  ddyfod 
î'r  golwg.  "  Wele  y  mae  Efe  yn  dyfod  gyda'r  cymylau,  a  phob  liygad 
a'i  gwel  ef."  Dadguddir  Ef,  fel  y  bydd  yn  weledig  yn  bersonol  i  bawb 
y  dydd  a  ddaw.  Mae  yn  ymddangos  y  daw  â  gras  i'w  eiddo  pan  ddad- 
guddir  Ef.  Pa  beth,  neu  pa  fath,  fydd  y  gras  ddwg  ef  iddynt  y  pryd 
hwnw?  Cânt  yr  un  peth  ag  yntau;  pan  ddadguddir  Ef,  dadguddir 
hwythau.  "Pan  ymddangoso  Crist  ein  bywyd  ni,  yna  hefyd  yr  ym- 
ddangoswch  chwithau  gydag  ef  mewn  gogoniant." 

Wedi  dyweyd  hyn  oll,  prin  y  mae  eisieu  sylwi  yn  benodol  mai  wrth 
"feibion  Duw"  yma  y  golygir  rhai  perthynol  i'n  byd  ni.  Y  mae  gan 
Dduw  feibion  eraill  heblaw  y  rhai  hyn.  O'r  hyn  Ileiaf,  fe  ddeonglir  y 
geiriau,  "Pan  gydganodd  ser  y  boreu,  ac  y  gorfoleddodd  hoU  feibion 
Duw,"  am  yr  angelion.  Mae  cywirdeb  yr  esboniad  hwn,  fe  allai,  yn 
ammheus,  er  mor  gyffredinol  y  derbynir  ef.  Mae  yn  fwyaf  tebyg  nad 
ŷw  yn  y  diwedd  ond  enw  barddonol  ar  y  ser.  Pa  fodd  bynag,  a  chan- 
iatâu  mai  yr  angelion  sydd  mewn  golwg,  a  bod  yr  Ysgrythyr  yn  rhoddi 
Ile  i  ni  alw  y  bodau  uwchddynol  hyn  wrth  yr  enw  hwn,  nid  hwy  a 
olygir  yma.  Cyfyngir  y  dynodiad  yma  yn  hoUoI  i'r  saint,— meibion 
Duw  trwy  enedigaeth  oddiuchod,  o  Dduw,  a  mabwysiad  gan  Dduw  i'w 
deula  0  blith  hiliogaeth  syrthiedig  dynoby w.    Âtynt  hwy  yn  gyfangwbl 


448  DADOUPDIAD  MEmON  DUW. 

y  eymhwysir  yr  enw  gogoneddns  yma.  T  faih  wirionedd  gwerthíawr  a 
bendìgedig,  fod  gan  Dduw  íeibion  yn  ein  byd,  yn  cael  en  gwneyd  i  íyny 
o  honom  ni !  Fod  modd  gwneyd  y  rhai  sydd  wrth  natoriaeth  yn  blant 
digofaint,  yn  feibîon  i  Dduw !  ac  fod  hyny  yn  cael  ei  wneyd  yn  barhâns ! 
Braidd  nad  oedd  y  Gornchaf  ei  hnn  yn  gweled  yn  ormod  ei  rhoddi  i 
Israel  wrthnysig  gynt:  ''Pa  fodd  y'th  osodaf  ymhlith  y  plant?"  meddai 
nn  dìwrnod  wrthy nt  trwy  un  o'r  prophwydì.  "  Gwelwch  pa  íath  gariad 
a  roes  y  Tad  amom,  fel  y'n  gelwid  yn  feibîon  i  Dduw."  Gelwir  hwy 
yn  fynych  wrth  yr  enw  urddasol  ac  anwyl  hwn  yn  Ngaîr  Dnw. 

Eithr  myned  i  son  am  eu  dadg^ddio  yr  oeddym  ni.  Y  maent  i  gael 
eu  dadguddio.  Y  mae  hyn  wedi  ei  drefhu  i  gymeryd  lle,  a  bydd  yn 
amgylchiad  rhyíeddol,  heb  ei  fath. 

Mae  y  dadguddiad  hwn  yn  golygu  dadguddio  i  eraül,  i  hawb,  pwy  ydynt. 
Mae  y  cymeriadau  hyn  yn  ein  plitíi,  ond  nid  yw  mor  hawdd  eu  hadnabod 
yn  aml,  Nid  yw  mor  amlwg  i  ni  yn  bresennol  pwy  sydd  o'a  nifer  mewn 
gwirionedd.  Peth  rhy  anhawdd  y w  penderfynu  yn  ddiammheuol  ymhob 
amgylchiad  pwy  ydynt.  Y  mae  nid  yn  unig  y  byd  yr  ydym  yn  byw 
ynddo  yn  un  cymysglyd  iawn,  y  da  a'r  drwg  blith  draphlith  o'i  fewn,^ 
ond  y  mae  eglwys  Dduw  yn  ei  hystâd  anmherffaith  bresennol,  o  nodwedd- 
iad  cyfifelyb  yn  hyn  o  beth.  Yn  allanol,  a  gweledig,  y  mae  hithan  yn 
gymysglyd  ddigon,  a  hyny  hyd  yn  nod  ar  yr  adegau  puraf  yn  eî  hanes. 
Dyma  iel  y  mae  wedi  bod  o'r  dechreuad,  dyma  fel  y  gwelwn  y  mae  yr 
awr  hon,  a  dyma  fel  y  mae  genym  gryn  le  i  gasglu  y  parhâ  i  raddau 
mwy  neu  lai  tra  ar  y  ddaear  hon.  Mae  y  morwynion  fifol  yn  nghym- 
deithas  y  rhai  call  heb  ddim  rhagor  i'w  ganfod  rhyngddynt  hyd  yn  ymyl 
y  diwedd.  Mae  yr  efrau  yn  cyd-dyfu  ymhlith  y  gwenith»  yn  yr  un 
maes,  ac  mor  debyg  iddo,  fel  er  i'r  gweision  eu  darganfod,  y  rhwystrwyd 
hwy  i  fyned  a'u  tynu»  rhag  iddynt  ddiwreiddio  y  gwenith  hefyd.  Mae 
yr  us  a'r  gwenith  yn  gymysgedîg  ar  yr  un  llawr  dymu.  Mae  em 
Harglwydd  wedi  rhoddi  i  ni  brawfnod  eglur,  syml^  diogel  ac  anfiheledig 
i  famu  yn  ei  ol,— "0  herwydd  paham,  wrth  eu  fifrwythau  yr  adnẃydd- 
wch  hwynt."  Ond  ni  allwn  ni  gymhwyso  hyn  yn  Uwyddiannus  bob 
amser.  Ac  fe  allai  na  ddylem  gynnyg  gwneyd  dim  o'r  fath,  a  bamu 
cyflyrau  ysbrydol  ein  gilydd,  gan  y  daw  hyn  oU  i'r  goleu  yn  ei  bryd. 
Gallwn  ei  adael  yn  Uonydd  hyd  ddadguddiad  meibion  Duw,  piyd  y 
penderfynir  ef.  Y  mae  yn  hawdd  i  ni  gamsynied*  a  chamsynir  yn 
ddirfawr  o  berthynas  i  hyn  yn  aml,  yn  neillduol  wrth  beidio  myned  ''at 
y  gyfraith  ac  at  y  dystiolaeth,"  yr  unig  safon  cywir, — y  maen  prawf.  Ac 
wedi'r  cwbl,  nid  allwn  ni  ddyfod  i  ben  â  hyn,  er  gwneyd  ein  goreu.  Y 
mae  hon  yn  "  wybodaeth  ry  ryfedd  i  ni;  uchel  yw,  ni  fedrwn  oddiwrtlû.'' 

Mae  natur  yndysgu  hyn  yn  llawn,  trwy  arddangos  arwyddlunian  o 
hono.  Mae  gwirioneddau  ysbrydol  yn  cael  eu  cysgodi  yn  helaeth  gan 
bethau  naturiol,  fel  y  dangosodd  ein  Harglwydd  yn  nodedig  yn  ei 
weinidogaeth  gyhoeddus.  Ac  nid  yw  natur  yn  fwy  fiTrwythlawn  a  phen- 
dant  gyda  golwg  ar  ddim  na  hyn,  fel  y  mae  ymchwiliadau  diweddar  wedi 
dwjn  i'r  golwg.  Y  mae  ystyriaethau  Ued  bwysig  wedi  peri  fod  cryn 
sylw  wedi  cael  ei  dalu  yn  ddiweddar  i  syniadau  Darwin,  a  thrwy  hyny 
mae  y  maes  hwn,  neu  y  dosbarth  yma  o  bethau,  wedi  ei  grafifchwilio  yn 
Ued  dda.  Mae  natur  farw,  y  mwnau,  yr  elfenau,  yn  dysgu  hyn.  Mae 
yr  hyn  sydd  yn  feddyginiaeth  a'r  hyn  sydd  yn  angeu  mor  debyg  i'w 


DADGUDDIAD  MEIBION   DüW.  440 

giljdd  0  ran  Uiw  a  Uan,  &c.,  fel  y  mae  7  cyfiferiwr  yn  metbu  gwaban- 
iaetbn  yn  wastad  rhyngddynt  er  ei  boU  wybodaeth  a*i  ofal;  dyry  yr  hyn 
a  ddystrywia  fy wyd  yn  Ue  yr  byn  a  geisir  yn  ieddyginiaeth.  Mae  yr  nn 
iath  ymhiith  Uysiaa  a  pblanigion.  Mae  llysieayn  tebyg  iawn  i'r 
perllys  yn  tyfa  yn  ein  gerddi,  ac  y  mae  y  gwragedd  craffíìf  a  mwyaf 
gofalas  yn  ei  gamgymeryd  am  dano,  a  cbanlyniadaa  sobr  weitbiaa  yn 
dilyn.  Oeir  engraifft  darawiadol  iawn  0  byn  yn  yr  banes  ysgrytbyrol 
am  feibion  y  propbwydi  yn  amser  y  prophwyd  Elisens:  "Ac  yr  oedd 
newyn  yn  y  wlad,  a  meibion  y  prophwydi  oedd  yn  eistedd  ger  ei  fron 
ef  (Eliseas);  ac  efe  a  'ddywedodd  wrtb  ei  was,  Trefna'r  crocban  mawr,  a 
berwa  gawl  i  feibion  y  propbwydi.  Ac  nn  a  aeth  allan  i'r  maes  i  gasgla 
bresych,  ac  a  gafodd  winwydden  wyllt,  ac  a  gasglodd  0  honi  fresych 
gwylltion  lonaid  ei  wisg,  ac  a  ddaetb  ac  a'a  bwriodd  yn  y  crocban  cawl; 
canys  nid  adwaenai  hwynt.  Yna  y  tywalltasant  i'r  gwŷr  i  fwyta.  A 
pban  f wytasant  o'r  cawl,  bwy  a  waeddasant  ac  a  ddy wedasant,  0  ŵr 
Daw,  y  mae  angea  yn  y  crocban;  ac  ni  allent  fwyta."  Tybid  ea  bod  yn 
casgla  defnydd  ymborüi  i'w  cynnal;  yn  Ile  byny  casglwyd  grawn  gwyÙt- 
ion  gwenwynig  oedd  yn  debyg  iddynt,  fel  y  gorfa  i'r  propbwyd  wneyd 
gwyrtb  yn  y  fan  i  wrtbweitbio  y  drwg.  "  Ac  efe  a  ddywedodd,  Dygwch 
flawd.  Ac  efe  a'i  bwriodd  yn  y  crochan;  dywedodd  hefyd.  Tywallt  i'r 
bobl,  fel  y  bwytâont.  Ac  nid  oedd  dim  niwed  yn  y  crocban."  Mae 
peth  tebyg  iawn  i'r  mushroom  yn  tyfa  ar  y  maes,  ond  yn  wenwynig. 
Ycbŷdig  amser  yn  ol  yr  oedd  person  a  dwy  chwaer  yn  ngbyfraith  yn 
rhodiana  allan  yn  y  measydd  yn  ngby mydogaetb  Llandain ;  âaetbant 
ar  draws  yr  hyn  a  feddylient  bwy  oedd  yn  mmhrooms;  aetbant  â  bwy 
gartref,  bwytasant  hwy,  a  ba  yn  angea  i  ddaa  o'r  tii  cyn  pen  nemawr 
oriaa,  ac  ni  wnaetb  y  trydydd  ond  dianc  yn  brin.  Hefyd  ceir  yr  an 
peth  ymhlith  creadariaid  byw.  Mae  gwenyn  tebyg  i  wir  wenyn. 
Bbedant  0  amgylcb  y  cwcb,  a  tbwyllant  y  rbai  sydd  o'r  iawn  ryw,  heb 
en  bod  yn  wenyn  mewn  gwirionedd.  Dengys  yr  engreifftiaa  achod  a'r 
cyffelyb  fod  petbaa  tebyg  iawn  yn  allanol,  ond  yn  hollol  groes  0  ran 
natar  i'w  gilydd.  Mae  Saton  yn  fedras  iawn  mewn  efelycba.  Y  mae 
gaa-<7ristionogion  yn  gystal  a  gaa-Gristiaa  wedi  bod. 

Y  mae  natar  ar  ei  gorea  gyda  dynoliaeth  bnr  a  bawddgar,  a  gras  ar 
ei  waethaf,  nea  dan  anfanteision  tymber  naturiol  anbapus,  àc,  yn  ein 
twyllo  ac  yn  ein  dyrysa  ni  yn  aml,  fel  nas  gallwn  wabaniaetha  rbyng- 
ddynt.  Yr  ydym  mewn  perygl  i  gymeryd  y  dyn  tawel,  mwynaidd, 
bawddgar,  fel  yn  ddawiol  pan  na  fyddo;  a  barna  an  arall  diffaith,  traws, 
brwnt,  yn  ddiras,  pan  fyddo  â'r  gwaitb  da  wedi  ei  ddeebrea  ynddo,  ac  yn 
cael  ei  ddwyn  ymlaen,  ond  yn  araf.  Y  mae  dynion  da,  dawiol,  dawiol 
iawn,  na  chânt  y  credyd  am  hyny,  na'a  cydnabod  hyd  yn  nod  fel  yn 
ddawiol  o  gwbl  gan  rai,  yn  nnig  o  herwydd  cyfansoddiad  natariol 
neilldaol  disercb,  croes ;  tra  y  mae  eraill  yn  cael  ea  hystyried  yn  saint 
heb  wreichionen  0  ras,  ond  fod  ganddynt  dymberan  hynaws,  caruaidd. 
Gwyddys  am  ddynion  y  rbaid  addef  gan  y  rbai  a'a  badwaenant  orea  en 
bod,  nid  yn  anig  yn  Gristionogion  gwirioneddol,  ond  yn  rhagori  mewn 
dawiolfrydedd  yn  ei  ystyr  briodol,  na  roddir  gair  da  iddynt  oddieitbr 
gan  ycbydig.  Nid  oes  dim  dengar  ynddynt,  yn  enwedig  ar  y  wyneb, 
eitbr  i'r  gwrthwyneb  y  maent  yn  oerllyd,  sar,  byr  ea  ffordd,  didda  i 
bawb,  fel  y  maent  yn  wrthodedig  gan  gymdeithas.    Ni  chredir  yn  ea 


450  DADaODDIAD   MlfilBlON   DUW. 

crefyddy  ac  y  mae  hyny  yn  effeithio  yn  niweîdiol  ar  grefydd  el  hun.  Ỳ 
mae  eraill  o  gyiansoddiad  naturiol  hollol  wahanol;  yn  ddynion  tirion, 
rhadlawn,  ac  yn  gynllunian  teg  o  ba  beth  bynag  sydd  ddymunol  a  chym- 
eradwy.  Bron  na  ellid  ammheu  am  ambell  un  o'r  fath  hyn  a  ydyw  y 
pechod  gwreiddiol  wedi  eu  llygru  yn  y  gradd  lleîaf.  Pe  na  byddai  gras 
yn  agos  atynt,  rhagorent  yn  íawr  ar  eraill  sydd  yn  ei  feddu.  Y  mae 
rhai  íelly  yn  agored  i  gael  y  clod  am  lawer  mwy  nag  a  haeddant. 
Gellir  camsynied  yn  hawdd  iawn,  ac  yr  ydys  yn  gwneyd  hyny,  trwy 
goelio  fod  rhai  felly  yn  dduwiol  pan  nad  ydynt.  Twyllir  ni  gan  anian- 
reddfau  hawddgar  i  dybio  yn  ehud  mai  sancteiddrwydd  ydynt.  Ond  os 
yw  hyn  yn  drech  na  ni  yn  awr,  ac  yn  ein  dyrysu  yn  lân,  ni  pharhâ  i 
wneyd  hyn  yn  hir  iawn;  ceir  digon  o  oleu  arno  yn  y  nian,  pân 
ddadguddir  meibîon  Duw.  Bydd  yn  ddigon  hawdd  tynu  y  naill  oddi- 
wrth  y  llall  y  pryd  hwnw.  "  Yna  y  dychwelwch,  ac  y  gwelwch  ragor 
rhwng  y  cyfiawn  a'r  drygionus,  rhwng  yr  hwn  a  wasanáetho  Dduw  a'r 
hwn  nis  gwasanaetho  ef."  Nis  gellir  camsynied  am  y  duwiol;  dad- 
guddir  hwy  pwy  ydynt.  Dynoethîr  y  gau — y  rhagrithiwr.  «*Efe  a 
ganfu  yno  ddyn  heb  y  wisg  briodas  am  dano."  Bydd  meibion  Duw  ar 
wahân,  ar  eu  penau  eu  hunain.  Y  Barnwr  a'u  didola  hwynt,  ac  a'u 
gesyd  ar  ei  ddeheulaw.  Ffurfiant  dyrfa  fawr  nas  gall  neb  eu  rhifo. 
Bydd  yno  dri  rhyíeddod  mawr,  ebai  un  o'r  hen  Dadau  Cristionogol 
boreuaí:  gwelîr  rhai  yn  eu  plith  na  ddysgwyliasid,  na  feddyliwyd  eu 
bod  yn  dduwiol;  a  methir  gweled  eraill  yr  edrychir  am  danynt,  y 
credwyd  eu  bod  yn  dduwiol  yn  sicr;  ond  y  rhyíeddod  mwyaf  fydd 
cael  ein  hunain  yn  eu  plith,  yn  cael  ein  harddei  gan  y  Barnwr,  a'n 
gwahodd  i'w  ddeheulaw,  i  íyned  i  mewn  i'w  lawenydd. 

Hefyd  pan  ddadguddir  meibion  Duw,  fe'u  dadguddir  iddynt  hicy  eu 
hunain,  Y  mae  hwn  yn  dant  'melus  iawn,  melusach  o  lawer  na'r  un 
ydym  newydd  fod  gydag  ef,  pe  gwyddem  y  ffordd  yn  dda  i  chwareu 
arno,  a  digon  ö  ofod  i  hyny  genym  at  ein  gwasanaeth;  eithr  nis  gallwn 
ond  yn  unig  gyffwrdd  âg  ef.  Ehoddir  i'r  teulu  uchelfreiritiedig  hwn 
ymwybyddiaeth  eglur,  hyfryd,  eu  bod  yn  sefyll  yn  y  berthynas  agos, 
nrddasol,  y  maent  â  Duw,  beb  unrhyw  ammheuaeth  nac  ofn,  gyda'r 
Bicrwydd  mwyaf  hollol  y  parbânt  i'w  fwynhâu  am  byth,  ac  nad  all  dim 
ei  gymylu  oddiwrtbynt  yn  y  gradd  lleiat  yn  oes  oesoedd.  Mae  profiad 
y  nifer  amlaf  o'r  saint  gyda  golwg  ar  hyn  yn  bresennol  yn  dra  chyf- 
newidiol,  os  nad  yn  Ilawn  o  ammheuon  poenus.  Y  mae  ganddynt 
amcan  go  gywir  am  dano  weithiau,  os  nad  tystiolaeth  ynddynt  eu 
hunain,  trwy  fod  Ysbryd  Duw  yn  cyd-dystiolaethu  á'u  hysbryd  hwy,  eu 
bod  yn  blant  i  Dduw.  Coeliant  yh  gryf  eu  bod  yn  gyfry w.  Teimlant 
hyn  yn  sicr  pan  yn  cael  ambell  dywyniad  o  oleuni  nefol  ar  eu  henòidiau. 
Ond  nid  ydynt  yn  gwbl  rydd  oddiwrth  ammheuon.  Ac  hid  yw  yn 
ddyeithr  eu  bod  yn  gwýbod  am  ofnau  mawrion  nad  ydyiit  wedi  eu 
mabwysiádu  gan  Dduw  i'w  deulu.  Y  mae  hwn  yn  wirionedd  mor 
ysbrydol,  yn  deilliaw  o  ffynnonell  mor  guddiedig  yn  sefyllfa  yr  enaid; 
mae  y  berthynas  hon  mor  dra  rhyfeddol,  fel  y  mae  ymron  yn  ormûd  i'n 
crediniaeth.  Ac  y  mae  cynghrair  cryf  o  eiddo  y  drwg  i  siglo  ein  hyder 
yn  y  grediniaeth  o'n  mabolaeth.  Y  mae  Satan  ar  ei  wyliadẃriaeth 
o  hyd  i  sibrwd  ammheuaeth.  Gwnaeth  ef  brawf  ar  ein  Harglwydd: 
*'0s  Mab  Duw  wyt  ti."    Gan  ìddo  íod  mor  haerllng  àg  ymosod  arùo 


DADGÜDDIAD   MEIBION   DÜW,  461 

Ef,  nid  rhyfedd  fod  ei  ganljnwyr  yn  agored  i'r  cyffelyb  ymosodiad. 
Mae  y  byd  hefyd  yn  beiddio  dwyn  hyn  dan  holiad,  gan  nad  ydyw  yn  ei 
ddeall  nac  yn  ei  werthfawrogi.  Ond  mae  yr  ammheuon  cryfaf  gyda 
golwg  ar  wirionedd  ei  fabwysiad  yn  codi  o  feddwl  y  credadyn  ei  hun. 

Y  mae  llawer  yma  i  genedla  a  magu  ammheuaeth  ûin.  Mae  mawredd 
y  ffafr,  a  dirgelwch  y  berthynas,  yn  peri  i'r  meddwl  neidio  yn  ol  gan 
ddychryn,  ac  yn  gwneyd  i  ffydd  grynu.  Beth,  bod  yn  blentyn  Duw! 
Duw  yn  Dad  i  mi !  A  allaf  fi  fod  yn  ddeiliad  cyfnewidiàd  mor  fawr,  o 
berthynas  mor  ddyrchafedig  ?  **Pwy  ydwyf  fi,  0  Arglwydd  Dduw,  a 
pha  beth  yw  tŷ  fy  nhad,  íel  y  dyrchefit  fi  i  fod  yn  fab  Brenin?  Ai 
dyma  arfer  dyn,  0  Arglwydd  Dduw?"  Ac  y  máe  meddwl  am  ei  bech- 
adnrusrwydd  ei  hun,  a'i  annheilyngdod  o'r  fath  fendith  ardderchog^  yn 
peri  iddo  ofyn,  A  all  ef  fod  ?  Gyda'r  fath  galon  aflan,  y  fath  feddwl 
anianol,  y  fath  ewyllys  wrthryfelgar,  y  fath  duedd  i  ddrwg  bob  mynyd, 
a'r  fath  wrthgiliadau  a  gwallau  gyda'r  cwbl,  a  oes  o'm  mewn  natur  sydd 
yn  fy  nghydio  â  Duw  ?  Mae  yn  ymddangos  yn  anmhosibl.  Fel  hyn, 
yn  meddu  natur  heb  ei  sancteiddio  yn  gwbl,  y  maent  yn  llithrp  o  hyd, 
á  thrwy  hyny  yn  tynu  euogrwydd  ar  y  gydwybod,  ac  yn  syrthio  oddi- 
wrth  eu  sicrwydd  eu  hun.  Ydynt,  y  maent  yn  rhodio  mewn  tywyllwch 
ac  heb  lewyrch  weithiau.    Ac 

Os  llewyrch  baoh  o  oleuni  gawn 

Bhwng  cymylau  duon  iawn, 

Daw  tynmestl  eilwaith  cyn  prydnawn. 

Y  mae  mawr  ofal  calon  ynddynt  ynghylch  y  berthynas  oruchel  hon,  pa 
un  a  yw  hi  yn  bod  ai  peidio,  yn  eu  hamgylchiad  hwy.  Mae  eu  henaid 
yn  dyfal  chwilio  o  berthynas  iddi.  Os  ydynt  yn  ymlawenhâu  weithiau, 
y  maent  yn  gwneyd  hyny  mewn  dychryn.  Nid  ydynt  yn  oleu  a  sicr 
bob  amser  am  eu  hawl.  Y  mae  ammheuaeth  yn  gymysgedig  â'u  hyder. 
Ac  y  mae  goruchwyliaethau  amrywìol  eu  Tad  nefol  yn  fynych  yn  dodi 
am  danynt  wisg  arw,  yn  ymgymeryd  â  gwedd  dywyll,  fygythiol,  ac  nid 
yw  yn  rhyfedd  eu  bod  yn  cael  eu  taflu  i  benbleth  gan  ddysgyblaeth  mor 
lem,  ac  yn  cael  eu  poeni  gan  ammheuaeth  annyoddefol  gyda  golwg  ar  y 
ffaith  0  garìad  Duw  tuag  atynt,  a'u  perthynas  agos  ac  anwyl  hwy  âg  Efr 
Nid  rhyfedd  eu  bod  yn  ymresymu  fel  hyn,  **0s  ydwyf  yn  blentyn  Duw, 
paham  y  mae  fel  hyn? — pe  byddwn  yn  blentyn  iddo,  a  fyddai  hi  fel  hyn 
gyda  fi?— onid  yw  hyn  yn  ddigon  i  brofi  nad  ydwŷf,  nas  gallaf  fod; 
nad  oes  i  mi  na  rhan  na  chyfran  yn  y  mater?  Oni  arbedai  i  mi  yr  ergyd 
trwm  hwn?  Onid  elai  y  cwpan  hwn  heibio?  Yn  fy  erbyn  i  y  mae  hyn 
oU ! "  Eel  hyn  y  mae  meibion  Duw  yn  cael  eu  temtio  o  hyd  i  ammheu 
eu  mabwysiad. 

Mae  yn  wir  fod  yr  Arglwydd  yn  rasol  wedi  darparu  yn  gyflawn  i 
gyfarfod  â  phrofiad  ei  blant  yn  hyn  o  beth,  yn  nhystiolaeth  yr  Ysbryd. 
Ond  yn  floesg  iawn,  wedi'r  cwbl,  yr  ynganant  Abba  Dad.  Digon 
prin  y  maent  yn  gallu  siarad  yr  iaith  hon,  er  fod  eu  Tad  yn  deall 
yn  dda  pa  beth  y  maent  yn  geisio  ei  ddy wedyd  yn  doredig.  Y  mae  yn 
ormod  iddynt,  fel  y  mae  eu  hattal  dy wedyd  yn  dangos,  pan  yn  ceisio  ei 
Biarad. 

Pa  fodd  bynag,  nid  yw  i  fod  fel  hyn  byth,  nac  i  barhâu  yn  hir  iawn 


453  DADOUDDIAD  MEIBION  DUW. 

ychwidth.  Daw  dadgaddiad  meibion  Dnw  âg  argyhoeddiad  llwyr  o'r 
ffaith  fendigedig  hon  i'w  mynwesan.  Llewyrcha  y  íath  ffi-wd  o  olenni 
dwyíol  i'w  meddyliau  y  pryd  hwnw,  fel  ag  i  wneyd  hyn  yn  beth  dîam- 
mheaol  hollol  iddynt  ar  unwaith,  dros  byth.  Dyry  iddynt  sicrwydd 
llawn.  Bydd  mor  olen  a'r  haul  ganol  dydd  bellach.  "  Ydwyf,  yr  ydwyí 
yn  blentyn  Dnw!  teimlwyí  hyn  trwof;  gallaf  ddywedyd  fy  Nhad  yn 
eithaí  croew  o'r  diwedd;  nis  gallaf  lai:  ac  yr  ydwyf  i  fwynhân  yr  holl 
hapnsrwydd  pur  hwn  byth  bythoedrl."  O  feddwl  a'u  tafla  i  berlewyg 
rhyfedd!  Y  fath  wynfyd  annhraethol  fydd  caelhyn!  O  fel  y  byddant 
yn  ei  lonfwynhâu!  Bydd  yn  roesawus  tu  hwnt  i  gael  hyn  aUan  yn 
eglur  a  llawn.  Mae  y  gobaith  am  dano  yn  anmhrisiadwy,  ac  yn  eu 
cynnal  yn  eu  holl  orthrymderau. 

Ond  y  mae  '*dadguddiad  meibion  Duw"  yn  cynnwys  ychwaneg  na 
hyn  oU  o  lawer  iawn.  Y  mae  yn  golygu  eu  dadguddio  yn  feibion  Duw, 
fd  meüẁm  Duw,  yn  deiltmg  o  feihion  Duw.  Dyma  y  prií  feddylddrych  y 
mae  y  geiriau  yn  osod  allan.  Y  mae  yn  cymeryd  i  fewn  y  pethau  eraill 
yr  ydym  wedi  aros  ychydig  arnynt;  ond  dyma  faich  yr  iaith  neiUduol  a 
nodedigy  y  mae  mewn  Uafur  i  ymddwyn  arno  a'î  gyflwyno.  Y  maent 
yn  blant  i  Dduw  yr  awrhon,  wedi  eu  geni  o  hono,  a*u  mabwysiadu  i'w 
deulu ;  eithr  y  mae  y  berthynas  hon  o'r  golwg — un  ysbrydol  ydy w.  Nid 
aU  y  dyn  anianol  ei  chanfod;  o  herwydd  hyn  nid  edwyn  y  byd  hwynt. 
Bhaid  wrth  flydd  iV  sylweddoli,  ac  y  mae  yn  ormod  gorchest  hyd  yn 
nod  i  ffydd  gadw  ei  golwg  ami  yn  wastad.  O'r  hyn  Ueiaf,  mae  ei 
pherchen  yn  methu.  Y  mae  yn  guddiedig  iddo  yn  aml.  Ond  nid  yw 
i  barhâu  feUy  byth.  Y  mae  i  gael  ei  dadguddio.  Daw  i'r  golwg  eu 
bod  yn  y  fath  sefyUfa.  Dadguddir  hwy  yn  gyfryw.  Ystyr  dadguddio 
yw  tynu,  neu  godi  Uen  neu  orchudd  oddiar  beth  a  fyddo  yn  ei  guddio 
o'r  golwgy  a'i  wneyd  yn  amlwg,  fel  nad  eUir  Uai  nal  weled.  Ni  chydna- 
byddir  y  saint  eu  bod  yr  hyn  ydynt  yn  bresennol;  ac  nid  eUir  dysgwyl 
hyn  oddiwrth  y  byd.  Eithr  codir  y  Uen  sydd  yn  gorchuddio  hyn,  íel  y 
daw  i'r  golwg,  a  gweUr  yr  oU  sydd  gynnwysedig  ynddo.  Dyma  a  ddysgir 
i  ni  yma,  ac  y  mae  yn  feddylddrych  gwerthfawr.  Nid  yn  unig  dadguddìr 
eu  perthynas  agos  ac  anwyl  à  Duw,  eithr  dadguddir  hwy  ar  eu  goren. 

Droion  yn  y  cydadnodau  fe'u  gelwir  hwy  yn  "blant  i  Dduw."  Ac  y 
mae  yr  "ysbryd  hwn  yn  cyd-dystiolaethu  â'n  hysbryd  ni|  ein  bod  ni  yn 
blant  i  Dduw.  Ac  os  plant,  etifeddion  hefyd."  Mae  yn  ymddangos, 
cyhyd  ag  y  gaU  yr  apostol  eu  cadw  rywle  yr  ochr  yma  i'w  dadguddio, 
na  ddyry  iddynt  ond  yr  enw  plant;  eithr  erbyn  eu  dadguddio  y  maent 
yn  myned  yn  feíbiòn  Duw.  Dynodl  perthynas,  tebygolrwydd,  ac  anwyl- 
deb  y  mae  yr  enw  plentyn;  eithr  mae  y  gair  meüẁm  Duw  yn  dynodi 
nrddas,  perffeithiad  eu  mabolaeth,  pan  yr  etìfeddant  ei  hoU  ragorfrein^ 
iau  a'i  ogoniant  yn  gyflawn.  Byddant  wedi  cyrhaedd  eu  Uawn  oed,  ac 
yn  eu  Uawn  faint, — wedi  cyrhaedd  "at  fesur  oedran  cyflawnder  Crist" 
Dym%  dybygid,  a  roddodd  i'r  bardd  feddylddrych  y  penniU, 

Plant  ydym  eto  dan  ein  hoed 

Yn  dysgwyl  am  y  stâd ; 
Mae  'r  etifeddìaeth  ini  'n  d'od 

"Wrth  Destament  ein  Tad. 

Ni  raid  aros  am  ddadguddiad  meìbion  Duw  i  hyny.    OeUir  cymeryd  y 


DADaüDDIAD  MEIBION  DÜW.  453 

gair  ''mabwysiady"  o  adn.  âS  al  ddodi  i  mewn  yma  rhwng  y  gair  dad- 
guddiad,  a  meibion  Daw,  yr  hyn  sydd  berffaith  deg  iV  wneyd,  os  nad 
yn  oíynol,  gan  ei  íod  yn  ddealledig.  Oynnorthwyai  hyn  i  osod  allan  y 
meddwl  yn  fwy  eglnr  a  chyâawn;  darlleQai  felly,  *<dadgaddiad  mabwys- 
iad  meibion  Daw."  Yr  ýdys  wedi  tybio  fod  yma  gyfeiriad  at  y  mabwys- 
iad  dyblyg  ymhlith  y  Bhafeìniaid,  y  naill  yn  ddirgel  a'r  llall  yn  gyhoedd- 
us.  Gweithred  y  person  a  ewyllysiai  dderbyn  estron  i'w  deala  yn  anig 
oedd  y  blaenaf,  gyda  golwg  ar  wrthddrych  ei  ddewisiad;  yr  oedd  yr  olaf 
yn  gydnabyddiaeth  o  hyny  mewn  Ue  cyhoeddas  yn  y  ddinas,  pan 
gyhoeddid  ac  y  dadgenid  yn  y  modd  mwyaf  amlwg  fod  y  person 
mabwysiedig  yn  iab  i'r  mabwysiadwr.  Pa  fodd  bynag,  mae'n  amlwg  ei 
fod  yn  cyíeirio  at  y  pryd  y  bydd  ea  mabwysiad  yn  addfed  a  chyâawn,  ac 
yn  cael  ei  amlyga  yn  yr  oll  o'i  ragorfreintîaa  gorachel.  * 

Dysgir  yn  amlwg  y  bydd  gogoniant  meiblon  Daw  yn  fawr  pan  ddad- 
gaddir  hwy.  Gwneir  defnydd  mawr  o'r  gair  hwn  ynglŷn  â'u  dyfodol 
a'u  dadguddiad.  Y  mae  yn  britho  y  cyd<adnodau:  "Os  ydym  yn  cyd- 
ddyoddef  gydag  ef  (Orist)  fel  y'n  cyd'ogonedder  hefyd."  Oydogoneddu  â 
Christ,  yw  cyfranogi  ol  ogoniant  ef, — bod  yn  debyg  iddo.  "Oblegid 
yr  ydŵyf  yn  cyfrif  nad  yw  dyoddefìadau  yr  amser  presennol  hwn  yn 
haeddu  eu  cyffelybu  i'r  gogoniant  a  ddadguddir  i  ni;"  ynom  ni; 
ynglŷn  â  ni;  a  ddengys  yn  eglur  a  digonol  eu  bod  yr  hyn  ydynt,  yn  eu 
gwir.  gymeriad  yn  feibion  Duw.  •*Rhyddid  gogoniant  plant  Duw." 
Nid  rhyddid  gogoneddas,  nid  engraifft  ydyw  o'r  droellymadrodd  pan 
gyplysir  daa  sylweddair  y  naill  yn  ansoddair  i*r  llall;  eithr  achos  y 
rhyddid  yw  y  gogoniant,  fel  y  mae  ein  cyfìeithiad  ni  yn  ei  roddî. 
Hhyddid  yn  cael  ei  gynnyrchu,  ei  effeithio,  gan  y  gogoniant  fydd.  Mae 
gogoniant  yn  piBrthyn  iddynt  yn  bresennol,  ond  y  mae  yn  guddiedig; 
yn  enwedig  i'r  byd.  Mae  âch  uchel  ganddynt,  y  perthynasau  mwyaf 
boneddig,  a  genedigaeth  nefol,  yr  awrhon,  er  eu  bod  yn  trigo  mewn 
dinodedd.  Ni  chydnabyddir  hwy  yn  blant  Duw  yn  awr,  eithr  y  mae 
cyfnod  yn  ymyl  pan  amlygir  ac  y  cydnabyddir  hwy  yn  gyfryw,  wedi 
dadguddio  eu  hurddas  Uawn,  ac  y  cyffesa  Orist  hwy  o  âaen  yr  holl 
fydysawd.  Y  maent  yn  blant  i  Dduw  yn  awr.  Dyma  eu  henwogrwydd 
mawreddog.  Ac  y  mae  eu  perthynas  a'u  sefyllía  bresennol  yn  rhag- 
fynegiad  o'u  gogoniant  dyfodol,  pan  ddadguddir  hwy;  pan  ymddangoso 
Orist  byddant  gyffelyb  iddo.  Nid  amlygwyd  eto  pa  beth  fyddant  y 
prydhwnw.  Mae  yr  olwg  allanol  arnynt  yn  dlawd  a  thruenus;  ond 
nid  ydynt  felly.  "Merch  y  brenin  sydd  oU  yn  ogoneddus  o  fewn." 
Ydyw,  ond  oddimewn  y  mae,  o  olwg  y  byd.  Y  mae  Duw  yn  canfod  y 
gogoniant  yn  awr  yn  mherthynas  neiUduol  ei  bobl  âg  Ef,  ac  yn  ngwaith 
ei  Ysbryd  a'i  ras  ynddynt;  ac  yn  cael  ei  foddhâu  yn  ddirfawr.  "Ar 
hwn  yr  edrychaf,**  Pwy  sydd  genyt  ti,  y  Duw  mawr?  Rhyw  angel 
neu  archangel  nesaf  at  dy  orsedd,  sydd  ar  dân  yn  dy  garu,  yn  gwneuthur 
dy  ewyllys  wrth  dy  fodd  bob  amser,  heb  lychwino  ei  wisg  ddysglaerwen 
erioed  ?  Nage,  eithr  **y  truan  a'r  cystuddiedig  o  ysbryd,  sydd  yn  crynu 
wrth  fy  ngair."  Yr  hwn  sydd  yn  teimlo  ei  hun  yn  àdàm,  ac  yn  poeni  o 
herwydd  pla  ei  galon,  gan  ddyheu  am  burdeb  perffaith,  ac  ymdrechu  o 
ddifrif  yn  erbyn  pechod.  Y  mae  gogoniant  yn  hyn  oll  yn  ngolwg  Duw. 
Oes,  mae  gogoniant  mewn  hunanymwadiad,  hunanaberthiad,  maddeu- 
garwch,  gostyngeiddrwydd,  addfwynder,  daioni,  ào.;  a'r  dydd  a'i  dengys. 


4&4  lUMüDOCIA  MBIBIOV  DO«; 

Oetr  gvẁd  £Dd  gogooiant  na  f eddyliwyd  eiìoed  mewn  bod  ja  ddnwiol, 
pan  fydd  gras  wedi  llawn  addleda'yn  ogoniant,  pan  o^mîr  y,  gwaitli 
da  yn  nydd  lesn  Orwt,  ao  y  gwneir  arddangosiad  o  hoiìo  o  fla^  y  byd- 
oedd.  **Er  gorwedd  o  honoch  ymysg  y  crochanaa,  byddwdi  fel  esgyll 
Golomen  wedi  en  gwisgo  âg  arian,  a'i  hadenydd  âg  anr  melyn."  **! 
Foddi  iddynt  ogoniant  yn  lla  lli;Ldw,  olew  llawenydd  yn  lle  galar,  gwisg 
moliaat  yn  lle.  ysbryd  cystoddiedig.''  Ond  nid  amlygwyd  hyn  eto. 
Nis  gellid  ei  am^gn,  rhaid  aros  am  ddadgnddiad  meibion  Dnẃ  i  ga^ 
hynj.  Y  mao  gyda  hyn  yn  gyffeiyb  i  fel  y  mae  gyda  natnr  o'n  ewmpas* 
Mae  yr  baf  yn  y  gaaaf,  llnii  araU  ar  anaf  yw  haL  Nid  oes  dim  mwy  o 
Bwm  ynnẂLydd  y  ddaearr— d4m  gronyn  wec^  »  ychwanegn  ati,  yr  na 
dafìi  o  nwy  o  nn  math,  yn  mis  Md^fîn  nag  yn  mis  lonawr-;  mthr 
gwyddys  yn  dda*fod  gwahaniaeth  dishiwr  rhwng  yr  olwg  arni  y  tymmoran 
gwahand  hyn  o'r  âwyddyn.'  Bwrîer  toà  rhyẃnn  yn  ymweled  â'n  byd 
ni  yn  nyfnder  ganaf  caled,  pan  mao  y  i^ew  yn  cloi  y  cwbl  i  fyny,  yr 
eira  yn  gorçhnddio  yr  oll»  dim  dalen  i'w  chaníod  ar  bren,  na  blodenyn 
na  ghtswrihyn  yn  ymwthio  a&tt  o'r  cUaear,  ac  heb  weled  haf  ^oed; 
gorchwyl  tra  anhai?dd  lyddal  riiodds  symad  iddo  ef  am  haf.  Nid  aâai 
ychwaiàL  gael  synî^d  isjmìr  am  dano.  lìithr  daw  y  gwanwyn  yn  ei  dro, 
a  diyn  dìwedd  mis  Mawrtb  bydd  y  brialia  yn  dyfod  allan  ar  y  cloddîaa 
ae  yn  chwerttiin  amom,  a  blaèndardda  y  glaswelk,  gwisga  7.  coed  ddai^ 
blodeuant,  cnddir  hwy  â  ffrwytìiaa  yn  y  man.  Mor  Imed  o  arwydd 
oedd  0  hyn  nnwaith,  pan  oedd  y  cwbl  yn  edrych  yn  ddiffrwyth  ac  fel 
wedi  trengu.  ^eUy  ganaf  y  w  hi  yn  bresennol  ar  eglwys  Bchiw.  Nid 
ganal  pan  y  mae  yn  dymmor  isel  fel  yn  awr  ar  grefydd--dim  diwygiad 
na  bywiogrwydd;  eithr  ganaf  yw  hi  ar  y  g<Mren  ar  yr  eglwys  yn  ein  byd 
ni.  Ond  y  mae  tymm<»  gwelL  i  ddyfod,  hín  hyfryd  haf  i  ganlyn,  pan 
fydd  golwg  arall  arni.  Ni  oddef  hinsawdd  y  ddaear  i  blanigion  neíol 
wlad  i  ymagor;  ond  pan  gànt  dywyniad.  uniongyrchol  Haul  cyfiawnder 
amynt,  bydd  y  blodan  hyfryd  "yn  dysgleìrio  dae'r  a  nef."  O  mor 
hardd  fydd  en  gwedd !  Ni  ẃilygwyd  i  Joseph  yn  y  pydew  yn  Dothan, 
nac  hyd  yn  nod  yn  y  carcbar  yn  yr  Âipht,  y  daethai  i'r  fath  fawredd,  i 
ymyl  gorsedd  Pharaoh^  yn  ben  mewn  gwirioneddÿ  er  yn  ail  mewn  enw, 
trwy  yr  holl  wlad.  Pwy  aliasai  ddyctiymygn  am  y  fatlt  beth?  Ëithr 
yr  oedd  ef  wedi  breuddwydio  pan  yn  Ited  íeuanc  am  rywbeth  fel  hyn. 
Felly  y  saint,  y  miient  yn.  edrych  ymiaen  am  goron,  teymw'ial^  a 
gorsedd,  ac  yn  cael  cipdrem  amynt  yn  y  pdlder  wràthiau^  a  braidd  nad 
yẁ  ffydd  yn  gwoeyd  eu  çlnst  yn  ddsgon  teneui  glywedeu  Harglwydd 
yn  ea  cyfarch,  ''l'r  hwn  sydd  yn  gorchfygu  y^  rhoddaf  iddo  ei  eiatodd 
gyda  mi  ar  fy  ngorseddfainc;"  '*teymas^  mewn  bywyd:  trwy  un 
lesu  Grist."  Pwy  feddylìasai  am  Butb  yn  mlunaddplgar,  anwybodas, 
tlawd  a  diraddieiyg,  yn  ngwlad  Moab,  y  daethai  i'r  &th  sefylllia!  Eithr 
trwy  ymfifdo  yn  nghwmpeini  ei  mam  yn  nghyíraith,  Naomi,  i  dir 
Israelý  daeth  i  gyffyrddiad  â  Boaz,  yr  hwn  a'i  priododdhi,  adaeth  i 
un  o'r  palasaa  gwycbaf  yn  y  fro,  ac  i  ben  un  o'r  etifeddiaetìiau  goreu 
yn  y  wlad.  Feliy  y  teuln  hwn;  y  maent  wedi  dylod  i  afael  à  Mab  y 
Brenin:  '^Os  plaut  etäc^dion  heCyd^  sef  etifeddion  i  Dduw^  a  chyd- 
etlfecUiipn  â,  Ghrist." 

Fe  welir  Sîon  fel  y  wawr, 
£r  9êM  y w  ei  gwedd. 


DADOTDDIAD  MEIBION  DTTW.  4S6 

Yn  c^od  Vt  làn  o'r  cystiidd  mawr, 

*N  ol  agor  pyrth  y  bedd ; 
Heb  glaf  na  chlwjrfus  yn  eu  plith, 

Yn  ddysglàer  fel  yr  nanl, 
Yn  y  cyfìawnder  dwyfol,  pur, 

A  gaed  trwy  Adda  'r  aîi. 

Cyfranoga  cyrff  y  sftint  o'r  gogoniant  hwn.  Bydd  yn  gyfryw  feî  y 
gweddnewidìa  y  corflF.  Y  mae  golwg  nnìongyrchol  yma  ar  hyn,  fel  y 
dangOBwyd  eîsoes»  Soniwyd  am  adgyfoiiBad  y  corff  yn  ada.  lì  fel 
perffeîthiad  y  waredigaeth  trwy  Grist.  A  phas  ddelo  y  »aint  yn  "blant 
yr  adgyfodiad,"  ae  y  hyddant  wedi  eu  peffifeitháa  yn  gyâawn,  gorff  ac 
enaié^  y  hyddant,  ac  y  cydnabyddir  hwy,  yn  '*  feibion  D  ti w."  Nid  rhyddld 
oddiwrth  y  corff  marwol  yw  rhyddid  gogoniant  plant  Duw,  eithr  rhydd- 
hâd  oddiwrth  lygredigaeth — prynedigaeth  y  corff  o  afael  marwolaeth. 
Mae  llygad  trefn  yr  efengyl  ar  adgyfodiad  y  corff  yn  gystal  a  by whâd 
yr  enaid,  ei  adgyfodi  mewn  nndeb  â'r  enaid,  a'r  naiU  fel  y  Uall  yn 
berffaith,  ac  yn  gwneyd  dyn  perfifaith.  Sonir  yn  ngwasanaeth  claddu  y 
Llyfr  Gweddi  Gyffredin  am  ryddhâu  yr  enaid  yn  angeu  "oddiwrth 
faich  y  cnawd."  Digon  prin  y  mae  hwn  yn  syniad  ysgrythyrol.  Onid 
yw  yn  sawru  gormod  o  hen  athronìaetfa  y  Dwyrain  a  ddaeth  i  gyffyrdd- 
iad  â  Ohristionogaeth  yn  foreu,  ac  a  ddylanwadodd  ami  yn  fawr  ac  yn 
hir,  sef  fod  mater  yn  ddrwg  ynddo  ei  hun,  ac  mai  yr  achos  ein  bod 
yn  bechaduriaid  yw  fod  genym  gyrff?  Ond  nid  yw  yr  Ysgrythyr  yn 
awgrymu  dim  o'r  fath  beth.  Nid  yw  y  geiriau,  **y  corS  gwael  hwn,"  yn 
rhoddi  unrhyw  wyneb  i  syniad  o*r  fath,  pa  mor  wallus  bynag  yw  y 
cyfieithiad.  Nid  all  " corf  ein  darostyngiad*'  olygu  dim  o'r  fath  beth. 
Âthrawiaeth  eglur,  nnffurf,  yr  efengyl  yw  y  "Uyncir  yr  hyn  sydd 
f arwol  gan  fywyd."  Mae  effaìth  pechod  ar  y  corff,  fel  ar  yr  enaid,  yn. 
ei  anharddu  a'i  afiachâu.  Eithr  mae  "yr  hyn  a  heuir  mewn  gwendid'* 
i  *'gyfodi  mewn  nerth;"  yr  **hyn  a  heuir  mewn  amẃarch"  i  "gyfodi 
mewn  gogoniant."  '*Bhaid  i'r  llygradwy  hwn  wisgo  anllygredigaeth, 
ac  i'r  marwol  hwn  wisgo  anfarwoldeb."  **Yr  Hwn  a  gyfnewidia  ein 
corff  gwael  ni  f el  y  gwneler  ef  yr  un  ffurf  a'i  gorff  gogoneddus  E£" 
Wedi  nychu,  lawer  o  honynt,  mewn  carcharau,  a  dihoeni  mewn  daear- 
gelloedd,  yn  "ddiddym,  yn  gystuddiol,  yn  ddrwg  en  cyûwr,"  dysgleir- 
ìant  gan  ogoniant.  ''Doethìneb  gŵr  a  lewyrcha  ei  wyneb,  a  nerth  ei 
wyneb  ef  a  newidir/*  Mae  gwahaniaeth  amlwg  er  gwell  yn  y  wyneb 
lle  mae  dealltwriaeth  a  synwyr  mewn  dyn.  Y  mae  yn  rhoddi  dys- 
gleirder  i'r  Uygaid,  a  rhyw  fynegiad  yn  y  wyneb.  Nid  yw  yn  anhawdd 
adnabod  y  drelyn  hurt,  na  ŵyr  ddim,  wrth  y  ilygaid  pwl  a  gwag, 
a'r  wynebpryd  delffaidd.  Ar  y  llaw  arall,  mae  yn  hawdd  adnabod  lle 
mae  meddwl  mewn  goruch<afiaeth.  Olywsom  un  o  brif  ddynion  ein 
gwlad,  fu  yn  byw  yn  Llundain  am  ffynyddau,  yn  dywedyd  iddo,  wedi 
hir  ddarofyn,  fyned  ryw  ddiwrnod  i  weled  Mr.  Isaae  Taylor,  a  phan 
gafodd  olwg  arno,  rhyfedd  yr  argraff  woaeth  ei  edrychiad  dealltwr- 
iaetìiol  arno.  Ni  theimlodd  yn  gyffelyb  o  âaen  yr  un  dyn  erioed  o'r 
blaen.  Y  gallu  meddyliol  oedd  yn  pelydru  trwy  ei  holl  wyneb  a'i 
dalcen«  Oni  chyfrifid  hefyd  fod  rhywbeth  nodedig  yn  yr  ystyr  yma  yn 
ngolwg  y  diweddar  Barchedig  Henry  Rees  ?  Os  y w  doethineb  fel  hyn 
yn  efiâithîomor  fawr«  pa  faint  mwy  y  ddoethineb  uchaf  ?|   Oa  y  saiojt 

S  V  d 


456  DAbOUDDTAD   MEIBION  DÜW. 

gyrff  teilwng  o  feibion  Daw.  Bydd  yr  olwg  allauol  amynt  yn  dy weyd 
en  bod  yn  gyfryw.  Nid  oes  genym  nemawr  syniad  am  y  gogoniant  a 
berthynai  ar  y  cyntai  i'r  corff  dynol,  pan  ddaeth  o  dan  law  Daw,  cyn  i 
bechod  ei  anarddo;  a  llai  fyth  am  y  gogoniant  y  mae  yn  allnog  o  hono. 
Mae  y  corff  dynol  yn  adfeiliedig  yn  awr,  fel  hen  balas  nen  gastell  mewn 
adfeiliaa.  Mae  yno  ambell  i  gareg  âg  ôl  gwaith  teg  ami,  nnwaìth  yn 
arwyddo  fod  yr  adeilad  yn  nn  gwych,  pan  ydoedd  ar  ei  oren;  eithr  y 
mae  wedì  cael  ei  rhwbio  a'i  threnlio  yn  nghanol  y  malorion.  Felly 
mae  yma  ambell  i  Sarah  yn  deg  yr  olwg,  ac  ambell  faban  fel  Moses  yn 
dlws  i  Ddnw,  ac  Absalom  â'i  degwch  yn  hartio  y  genedl  i  bleidio  ei 
felldith  yn  erbyn  ei  dad  hybarch,  gan  y  swyn  oedd  yn  ei  olwg.  Pan 
oedd  yr  anhapas  Mary,  Quêm  of  Seots,  oedd  mor  hynod  am  ei  thegwch, 
yu  myned  trwy  Paris  mewn  gorymdaith  fawreddog  ar  yr  achlysar  o'i 
phriodas  gyntaf  â  thywysog  Ffrengig,  rhedodd  dyn  ati  trwy  y  dorf, 
ymaâodd  yn  ei  llaw  yn  y  cerbyd,  a  gafaelwyd  ynddo  yntan  yn  Ued 
íaan;  ond  pan  ofynwyd  iddo  pa  beth  oedd  yn  ei  gylch,  ei  ateb  ydoedd 
nad  allai  goelio  mai  benyw  ydoedd  ac  nid  angel,  ao  mewn  trefn  i  gael 
sicrwydd  ei  fod  wedi  gwneyd  yr  hyn  a  wnaeth.  Nid  yw  y  rhai  hyn  oll 
ond  meini  yn  nghanol  y  malnrion.  Nid  ydynt  oll,  ar  ea  gorea,  yn  ddim 
at  ogoniant  cyrff  meìbion  Daw  yn  yr  adgyfodiad.  Ni  fydd  eisiea  ea 
haddamo  hwy;  ni  fydd  lle. 

011  yn  eu  gysan  gwynion, 

Ac  ar  eu  newydd  wedd, 
Yn  debyg  idd  eu  Harglwydd 

Yn  d'od  i'r  làn  o*r  bedd. 

Nid  ydynt  yn  edrych  yn  debyg  i  frenhinoedd  yn  awr.  Eithr  treiglir 
ymaith  warthradd  yr  Aipht;  syrth  y  gorchndd  ymaith  y  pryd  hwnw. 
Mae  meddwl  am  hyn  oU  yn  peri  i*n  gwyneb  wrido,  a'n  llygad  i  gynnea, 
ac  mae  ein  cerddediad  yn  ddiarwybod  yn  myned  yn  nrddasol.  "Gor- 
foledda  y  saint  mewn  gogoniant"  Y  maent  yn  llestri  trngaredd  wedi 
en  rhagbarotoi  "i  ogoniant"  Y  maent  wedi  en  galw  i  *'(&agywyddol 
ogoniant"  Y  maent  i  gael  yr  iachawdwriaeth  sydd  yn  Nghrist  lesa 
"gyda  gogoniant''  Dwyn  meibion  lawer  i  ogoniant  y  mae  Daw.  Yr 
ydym,  i  lawenhâa  â  llawenydd  annhraethadwy,  llawn  gogoniant.  Yr 
ydym  nid  yn  nnig  yn  dystion  o  ddyoddefìadan  Grist,  ond  yn  **gyfranog- 
ion  o*r  gogoniant  sydd  i  ganlyn.  "  Llawenhewch,"  meddai  y  cynghor 
sanctaidd,  "yn  gymaint  a'ch  bod  yn  gyfranogion  o  ddyoddefiadaa  Grist, 
fel  pan  ddadgaddier  ei  ogoniant  ef  y  byddoch  yn  Uawen  ac  yn  gorfoledda.'* 
Dyma  ran  meibion  Daw;  etifeddant  ogoniant.  O  ddiwedd  gwynfyd- 
edig!  Mae  y  gobaith  am  hyn  yn  ein  lloni.  Yr  ydym  ýh  edrych 
ymlaen  ato  i'n  cynnal  a'n  calonogi.  Ac  O  na  syrthiai  y  darllenydd 
mewn  cariad  âg  ef,  a  phenderfyna  ei  gyrhaeddyd!  Y  mae  croesaw 
iddo;  oes,  bob  croesaw;  ac  nid  all  ddirmyga  Daw  a'i  ddigio  yn  fwy 
na  thrwy  ei  ddibrisio  a  pheidio  ei  geisio,  wedi  iddo  Ef  yn  ei  gariad 
anfeidrol  ei  ddarpara.  Na  fama  dy  han  yn  annheilwng  o  hono,  nac 
yntan  yn  annheilwng  o'th  ymgais  mwyaf  difrifol. 

Un  gair  yn  ychwaneg,  a  dyna  ni  yn  dybena.  Son  am  ddadguddio 
meibion  Daw  ydym  wedi  bod,  ac  nid  am  ea  gwneathar.  Dealler  yn 
dda  na  fydd  neb^yn  cael  eu  gwnenthar  felly  y  pryd  hwnw,  ond  yo 


AR3BAFFYDD  OYNTAF  LLOEaB.  467 

nnig  dadgüddîo  pwy  fydd  wedi  en  gwneathnr  gan  Tsbryd  Duw  a'i  ras 
ar  y  ddaear  trwy  yr  efengyl.  Pan  ydym  yn  tori  at  y  digrefydd  o'n 
hamgylchy  ac  yn  enwedig  gwrandäwyr  yr  efengyl^  i  wasgn  amynt 
hawlian  crefydd  Orist,  a  rhwymedigaethan  profiTes  o  honi,  dywed  amb^ll 
nn,  Gellwch  ein  gadael  ni  yn  llonydd  yn  bnrìon;  y  mae  genych  ddigon 
o  waith  gyda  chwi  eich  hnnain  a'ch  giîydd,  a  gwaith  rheitiach  lawer  i 
fod  wrtho.  Bhai  canolîg  iawn,  symol  ddigOD,  brith  os  nad  gwael,  yw 
Uawer  o  honoch.  Yn  awr,  nis  gallwn  wadu  hyn;  rhaid  i  ni  ei  addeí; 
ond  y  mae  genym  hyn  i  ateb  hefyd,  tra  fyddom  yn  frith  a  gwael,  y  mae 
modd  i  chwi  ymuno  â  ni.  Wedi  i  ni  gael  ein  gwneyd  yn  wýn  a 
pherffaith,  fifarwel  am  byth  i  chwi  gael  bwrw  eich  coelbren  yn  ein 
plith;  a  gwell  i  chwi  ddefnyddio  y  cyfle  yn  ddioed  i  ymofyn  am  hyn, 
rhag  i  chwi  ei  golli  am  by  th ! 


ABGRAPFYDD  CYNTAF  LLOEÖR. 

PflDWAB  can'  mlynedd  i'r  dyddiad  presennol,  sef  yn  y  flwyddyn  1477» 
yr  argraflfwyd  y  llyfr  cyntaf  yn  Lloegr.  Dyma  ei  deitl,— "  IÄcíöí  and 
Sayings  ofihe  Philosophers" — Geirian  ac  Tmadroddion  yr  Athronwyr — 
facsimile  o'r  hwn  waith  sydd  newydd  gael  ei  ddwyn  alian  gan  Elliot 
Stock  &  Co.,  Paternoster  Bow,  Llandain.  Enw  yr  argrafifydd  ydoedd 
William  Oaxton — *'emprynted  hy  me  irìlliam  Caxton  at  westmestre** — wedi 
ei  argrafiTn  genyf  û  William  Caxton  yn  Westminster.  Fe  welir 
oddiwrth  y  wynebddalen  yn  nnig  fod  gwahaniaeth  dirfawr  yn  orgrafiT  yr 
iaith  Saesoneg  rhwng  y  peth  ydoedd  y  pryd  hwnw  a'r  hyn  ydyw  yn 
bresennol.  Ac  y  mae  llawn  cymaìnt  o  wahaniaeth  hefyd  yn  fifarf  y 
lythyren  a  ddefnyddir  at  argrafiTn.  Tn  y  llyfr  a  nodwyd  mae  yr  argraff 
yn  debyg  i'r  "Oerman  texV'  a  arferir  nid  yn  anfynych  hyd  heddyw 
mewn  llawysgrifan.  Ond  erbyn  hyn  y  mae'r  byrddan  wedi  en  troi. 
Tn  yr  oes  hon  amcenir  weithian  at  ysgrifenn  fel  yr  argrafif— 2t^  print ; 
eithr  yn  y  bymthegfed  ganrìf  yr  oeddid  yn  Uythyrenol  yn  argraffn  fel 
yr  ysgrìfen. 

Mae  yn  ddywediad  cyfiTredÎD  fod  y  wasg  yn  alln  mawr,  yn  nn  o*r  prif 
allnoedd  yn  nadblygiad  gwareiddiad  y  byd.  Weithian  ceir  rhywrai 
yn  myned  mor  bell  a  hòni  fod  y  wasg  yn  medda  mwy  o  alla  na'r 
palpad,  a  thynir  i  lawr  yr  olaf  er  mwyn  dyrchafa  y  blaenaf.  T  mae 
hyn  mor  afreidiol  ag  ydyw  o  annheg.  Oanys  pa  faint  bynag  o  gyfateb- 
rwydd  sydd  rhwng  y  pnlpnd  a'r  argrafifwasg,  y  mae  digon  o  wahaniaeth 
yn  y  Ile  a'r  gwasanaeth  sydd  yn  perthyn  iddynt,  fel  nad  ydynt  yn 
briodol  i'w  cymharn.    T  gwirionedd  ydyw  fod  y  ddan  alln  yn  gweith- 


458  ABŴBAFFIDD  CINSAF  LLOEOB. 

reda  yn  gjíoohrog  ao  yn  gyíeillgar,  gjdB  yn  waig  yr  jrchydig  iẃthrîâdan 
o  waith  y  wasg  jn  Gyhooddi  pethaa  sydd  yn  groes  i  ddyag^diaeth  y 
polpnd.  Ond  y  mae*r  mthriadau  byn  mor  íychain  mewn  cymharìaeth 
i'r  gwaaaDaeth  difesar  b  gyâawnir  gan  y  wasg  i  achos  Gristionogaeth, 
fel  nad  ydynt  (md  megys  llwch  yn  y  dorìanaa.  Ar  ysgriíenn  llyiraa — 
a'r  rhai  hyny  yn  Uyfrau  da,  yn  gwasgaru  gwyhodaeth  fuddiol  o  hób 
math — Did  oes  diwedd.  Y  Diae  y  wasg  yn  gweithio  yn  ddiwyd  ddydd  a 
noB.  Os  oes  rhyw  ddosbarth  o  bethaa  ag  y  gellir  eu  cymhara,  yn  iaith 
y  Bibl,  o  ran  eu  nifer  i  "ser  y  nefeedd,"  neu  "dywod  y  môr/'  cynnyrdi- 
ion  beaayddiol  yr  argraffwasg  ydy nt.  Trwy  y  wasg  gallaogir  ẁx  senedd- 
wyr  i  leíara  y  naiU  ddydd  ar  ol  y  llall  wrth  genedl  gyfan  o  bobl.  Trwy  y 
wasg  y  mae  ambell  bregethwr»  'íe  Uawer  o  enwogion  y  palpad«  ju 
cyfarch  cynnalleidfaoedd  yn  rhifo  degaa  o  filoedd,  ao  yn  wasgaredig 
dros  wled^dd  a  chenedlaethau.  Yr  ystyriaeth  o'r  cyâeasdra  hwn  a 
barodd  i'r  diweddar  Dr.  Guthrie  ddyfod  yn  awdwr,  er  mantais  nas  gall 
neb  fesur  ei  gwerth  i'w  gydwladwyr.  A  phe  gallai  y  wasg  lefaru  drosti  ei 
han,  byddai  ei  hateb  i  ddygaswyr  y  palpad  yn  barod  a  chroew,  sef  ei 
bod  yn  fwy  dyledas  am  ei  cbynnyrchion  goren  a  mwyaf  parhâol  i 
weÌDidogion  yr  efengyl,  mewn  gwahanoi  oesau,  Dag  i'r  on  dosbarth 
arall.  Fel  yr  ydys  wedi  dyweyd  yn  aml  am  sefydliadaa  daionns,  megys 
Dirwest»  a'r  Ysgol  Sabbothol,  mai  llawíorwyDÌon  yr  efengyl  ydynt, 
y  mae  hyn  yn  wir  mewn  modd  arbenìg  am  y  wasg.  Y  mae  nn  o'i 
gorchestion  diweddaf,  ac  un  o'r  gweddan  mwyaf  dymunol  yn  y  trefn- 
iadaa  mewn  cysylltiad  â  Ghoffadwriaeth  Gaston  yn  ystod  y  flwyddyn 
bresenDol,  yo  dárawiadol  yn  dangos  hyn,  sef  eyboeddiad  o  argraffîad 
neiUdaol  o'r  Bibl,  wedi  eî  ddwyn  allaD  mewD  arddall  uchel  o  brydferth 
a  threulfawr,  a'r  oU — ^yr  argrafiíu  a'r  rhwymo^wedi  ei  orphen  mewB 
pedair  awr  ar  hugain. 

Y  mae  perffeithrwydd  ucbel  y  geUyddyd  o  argraffii,  a  defnyddioldeb 
y  wasg  yn  yr  oes  hon,  trwy  ríosogrwydd  a  rhadlonrwydd  ei  chynnyrch- 
ion,  a'i  gwasanaethgarwch  nid  yn  unig  i  lenyddiaeth  yn  ei  faamrywiol 
gangheDau,  ojná  i  wleidyddiaeth  a  masnach,  yn  dra  gwahanol  i'r  hyn 
ydoedd  pethau  yn  y  wedd  yma  nid  ymhellach  yn  ol  na  dan  can' 
mlynedd.  Yn  ol  y  desgrifìad  a  roddir  gaa  Arglwydd  Macauhiy  o 
sefyUfa  Lloegr  yn  1685,  Did  oedd  braidd  yr  ud  argraffydd  y  pryd  hwnw 
oddieithr  yn  y  brifddinas  a'r  ddwy  Brifysgol;  ac  y  mae  yn  ymddangos 
mai  yn  ^ghaerefrog  oedd  yr  unig  argraffwasg  i'r  gogledd  o'r  Trent. 
Yn  Llondain  yn  onig  y  cyhoeddid  papyrau  newyddion,  ac  nid  oedd  ond 
dau  o  honynt;  un  yn  cynnwys  ychydig  newyddion  a  hysbysiadau 
awdurdodedig,  a'r  UaU  yn  cynnwys  sylwadau  ac  erthyglau  hẁ  ddim 
newyddion.  Enw  y  naiU  oedd  y  "London  Gazette"  a'r  Uall  yr  "  Obserih 
ator"  Cyffelyb  hefyd  ydoedd  prinder  Uyfraa,  o  leiaf  yn  y  wlad.  Cym- 
erai  gymaint  o  amser  y  pryd  hwnw  i  ddwyn  Uyfr  o  faintioU  o  Pater- 
ternoster  Row  i  Wlad  yr  Haf  a  Swydd  Deyon,  ag  a  gymer  ya  awr  i'w 
drosglwyddo  i'r  Uool  Daleithiau.  Nid  oedd  mwy  o  lyfrau  gau  lawer  o 
brií  ysweÌDÌaid  y  wlad  uag  sydd  yn  awr  gaa  l'íaws  o  weisiçD  a  morwya- 
ion.  Ac  nid  oedd  UyfrgeUoedd  y  clerigwyr  wedi  eu  cyâenwi  yn  fawr 
weU  i^  eiddo  y  boneddigion  Ueyg.  A  hyd  yn  nod  mor  ddiweddar  a'r 
flwyddyn  1724,  pan  y  daeth  Franklin  gyntaf  i  LundaÌDy  ni  wyddid  dim 
am  lyfrgeUoedd  cylchynol  (oirculatẁg  Itbrarm).    Yr  unig  ffordd  i 


ABG&iLFFIDO   OYNTAF  LLOJSaS.  459 

wneuthnr  i  ijnj  ,Ml  j  iìSjf  fawti  ydoedd  i'r  âawl;a  hoffent  ddftrlldn 
fynjcha  ^i  y  lljírwèrthi^r,.^  jrhai  heíỳà  a  feathycient  lyfraa  jm 
achljTsarol  i  ^[wsmeiiaid  ádHBbjddcis. 

Ëithr  y  mae  ^nyûi,  ni  ytL.brec^nnol  i  fyned  ymheUaoh  yn  ol  na'r 
tymmor  a  nodwýd,  a  hynÿ  ddaa  can'.mlynedd  araì],  i  adeg  BÌijfeloedd 
y  Bhoaynaii>  a  cl]^n  sefydlìad  Uineli  ÿ  Tndoriaid  ar  orsedd  liloegr. 
lorwerth  y  Pedwerydd  òöid  ar  y  prỳd  yn  tèymaso»  Yr  oedd  Uenydd- 
iaeth  ymron  wedi  márw,  os  nad  yn  hoUol  felly. .  Nid  òes  yr  nn  gwaith  o 
werth  y  gellir  cyFeirio  ato  a  gyfansoddwýd  yn  mlynyddoedd  olaí  y  brenin 
hwn.  Yr  oedd  y  my&achdai  hefyd  wedi  peìdio  a  bod  yn  eisteddleoedd 
dysgeidiaeth.  Ac  nid  oedd  e&ydwyr  Bhydych|iin  ond  y  foommed  ran 
o'r  hyn  a  inasent  ganrif  yn  gynt,  a  safon  dysgeidiaeth  y  Brifysgol  wedi 
diBgyn  yn  gyfatebol.  Ar  y  Uaw  acẃU,  tra  yr  oedd  Uenôrion  y  tir  yn 
marw  aîlan^  yr  o'edd  ayched  cỳhnyddol  am  lyfraa  yn  ffyua  ymhUth 
eorfi^  j  boblogaeth.  Yr  <ŵddid  yn  ysgrifena  mwj  o  gop'iaa  o  wàhanol 
weithiau  .nag  a  wnelsid  ynâaenorol;  adygîdallan  lawero'r  ysgrifau 
mewn  .ardduU  addurniedig  fi  chostfawr.  Daeth  copío  ac  addürno  Uyfrau 
yn  fath  o  fásnach,  a  chyflwynwyd  hi  i  gwmn'iau,  megys  "GuUd  St. 
John"  yn  Bruges,  neu  "Frodyr  yr  Yfi^rifbin"  yn  Brussels.  Hefyd  yr 
oeddid  wedí  dai^ganfod  y  ffordd  i  wo^euthur  papyr,  yr  hyn  oedd  yn 
gymhorth  dirfawr  tuag  at  boblogeiddio  Uyfrau;  yn  ûienorol  i'r  hwn 
ddarganfyddiad  yr  o^dd  yr  hoU  gopíau  yn  cael  eu  nysgrifenu  ar  groen. 
"Mewn  gwirionedd;"  fel  y  dywed  un  haneÿydd,  ''y  gofyn  cynnyddol 
hwn  am  lyfrau>  pamphledau,  a  mân  dfaethodau»  yn  ehwedig  o  nodwedd 
rammadegol  a  chrefyddol,  tua  chanol  y  bymthegfed  gàhtify  a  ddygodd 
oddiamgylch  ddechreuad  argraffu.  Yr  ydym  yn  çy&rfod  4g  ef  gyntaf 
mewn  taâeni  aflêr,  wedi  eu  tynu  yn  syml  oddiar  flociau  coed — 'Uyírau 
coed/  fel  y  gelwir  hwynt  yn  awr — ác  ym^ellaph  ymla^n  inewn 
gweithiau  wedleu  hargrafi^  â  liythyrenau  gwahanoî  á  symudoL  Gan 
ddechreu  yn  Maintz  gyda'r  tri  argraffydd  enwog,  Guttenberg,  Fust»  b 
Schoeffer,  teithiodd  j  cynllua  newydd  tua*r  dòhau  i  Strasburgi.croesr 
odd  yr  Alps  i  Yenige,  ile  y  benthydodd  ei  huo,  trwy  yr  Aldiaid,  i 
ledaenu  llenyddiaeth  Boegaidd  yn  Ëwrop;  ac  ynai  symudodd  i  lawr  ar 
hyd  y  Bhine  i  Gologne  a  threfì  Flanders.  A  thebygol.yw  inai,yn 
8wydd£Bi  argralTu  Golard  J^ansion,  mewn  .  ystafell  fechan  uwchben 
mynedfa  St.  Donat's  yn  Brüges,  y  dysgodd  Caxton  y  geUyddyd  a 
dygẃyd  ganddo  ef  gyntaf  i  Loegr.7 

Un  p'r  cwestiynau  ag  ỳ.mae  dadleu  brẁd  a  maith  wed|  bod  ttwcb  ei 
ben  ydyw»  gan  bwý  ac  ymhfile  y  darganfyddwydygelíyddyd.o  atgraffu. 
Mae  yn  ddianunheu  èrbyn  hyn  fod  y  gelfyddyd.  yh  hysbys  i'r  Ghineaid 
mor  beÜ  yn  oi  a'r  ddegfed  ganrif.  À  chyn  hyny  yr  oedd  gan  yr  heh 
Bufeiniaid  ffordd  i  argraffu  Uy thyrenau,  fel  y  mae  eu  ceinipgau  a  darnau 
cyffelyb  sydd  wedi  eu  darganfodo  bryd  i  bryd  yn  profì.  Eitbr  o  herwydd 
neiUduedd  ý  Ghineaid,  a'r  anhawaderau  oedd  yn  codi  oddLwrth  ffurf 
eu  llythyrenau,  ni  chafodd  y  gelfyddyd  nemawr  neu  ddim  dadblygiad 
yn  y  Dwyrain.  Ac  yn  gymaint  a  bod  mor  ychydig  o  gymundeb  rhwng 
y  wlad  belieDÌg  hpno  â  gorliewinbarth  Ewrop,  gelUr  ^drych.ar  ddargan* 
fyddiad.ŷ  gelfyddyd  fel  peth  hoUol  wf^iddiol  i'r  Ewropeaid.  Yn  y 
bymthegfed  gan^if  y  qymei'odd  y  dygwyddiad  ^pwysig  fawn  le.  Ac  i  bwy 
y  perthyn  yr  anrhydedd  o  wneuthur  y  darganiyddìad  ?    Dadleuwyd  gan 


400  ABOBAFFTDD  OTNTAF  LLOEOB. 

rai  dro8  Goster  o  HflBrlem,  gan  eraiU  yn  mhlaid  Onttenberg  o  Mentz, 

gan  eraill  yn  ffaír  Onttenberg  a  Mentilins  o  Strasbnrg,  a  çhan  rai  dros 

Janson  o  Yenice.    Bhoddwyd  i  íyny  y  ddadl  dros  Yenice  yn  ínan,  pan 

gaíwyd  fod  Uyírau  argraffedìg  hŷn  na'r  rhai  cyntaf  a  gyhoeddwyd  yn  y 

ddinas  hono.    Ac  y  mae  yn  ymddangos  nad  yw  y  ddadl  o  blaid 

Strasbnrg  yn  nemawr  mwy  boddhâol.    Mae  yr  hanes  am  Coster  o 

HfiBrlem  fely  canlyn: — Dechrenodd  trwy  weithio  llythyrenau  yn  rhisgl 

coed  ffawydd,  a'u  hargraffu  ar  bapyr,  er  mwyn  rhoddi  difyrwch  ao  addysg 

i'w  ŵyrion.    Wedi  Uwyddo  i  argraffu  ychydig  o  linellau,  gyda  chymhorth 

ei  fab  yn  nghyfraith,  Thomas  Peter,  darganfyddodd  inc  tewach  na'r  un 

cyffredin^  a  llwyddodd  i  ffurfìo  dalenau  cyfain  o  goed  gyda  llythyrenaa 

wedi  eu  tori  ynddynt.    Bu  farw  Laurentius  Ooster  yn  1440.     Eithr 

nid  oedd  y  gweithiau  a  ddygwyd  allan  ganddo  ef  ond  pur  ddilûn.    Nid 

oedd  y  dalenau  yn  cael  eu  rhifo;   nid  oedd  rhaniadau  ar  derfyn  y 

llinellau;  ni  ddefnyddiai  attahiodau;  nid  oedd  y  llinellau  yn  nniawn; 

ac  ni  fyddai  y  tu  dalenau  o'r  un  ffurf  a  maintioli.     Mae  clod  mawr,  yn 

ddiau,  yn  ddyledus  i  Ooster.    Ac  y  mae  yn  ddiammheu  iddo  weithredu 

yn  annibynol.     Ond  nis  gellir  yn  ei  weithiau  ef  olrhain  dechreuad  y 

gelfyddyd  o  argraffu.     I  Mentz  yn  Germany,  gan  hyny»  y  perthyn  yr 

anrhydedd  fel  y  llo  y  darganfyddwyd  argraéu.    Ac  fel  hyn  y  mae  yr 

hen  groniclwr  Ellmynig,  Trithemîus,  yn  rhoddi  cyfrif  am  ddechreuad 

y  gelfyddyd: — "Dyfeisiwyd  y  gelfyddyd  o  argraffu  llyfrau  gan  John 

Guttenberg,  dinesydd  o  Mentz,  yr  hwn  ar  ol  treulio  ymron  yr  oll  o'i 

eiddo  yn  y  darganfyddiad,  ac  o  herwydd  yr  anhawsderau  a  gyfarfyddai 

o  bob  cyfeiriad,  ydoedd  ar  roddi  i  fyny  ei  ymdrechion  yn  hollol,  pan, 

trwy  gynnorthwy  dinesydd  arall  o  Mentz  o'r  enw  John  Fust  neu  Faust, 

y  Uwyddodd  i  ddwyn  ailan  y  darganfyddiad  i  berffeithrwydd.    Ar  y 

cyntaf  ffurfient  y  Uythyrenau  yn  eu  trefn  briodol  ar  ffociau  o  goed; 

eiihr  yn  gymaint  nas  gellid  argraffu  ond  yr  un  pethau  gyda'r  cyfryw 

flociau,  nid  hir  y  buwyd  cyn  dyfeisio  Uythyrenau  symudol,  y  rhai 

a  wnaethpwyd  ar  y  cyntaf  o  goed,  ac  wedi  hyny  o  alcan,  ac  yna  o 

ddeínydd  metelaidd  mwy  parhâol.      Un  arall  a  wnaeth  wasanaeth 

pwysig  yn  mherffeithiad  y  ddyfais  oedd  Peter  Schoeffer,  mab  yn  nghyf- 

raith  Faust." 

Oadwodd  y  triwyr  hyn  y  dirgelwch  iddynt  eu  hunain  am  ryw  gymaint 
o  amser;  ond  trwy  eu  gweithwyr  aeth  hysbysrwydd  am  y  darganfydd- 
iad  ar  led,  nes  o'r  diwedd  y  cyrhaeddodd  y  wlad  hon  bedwar  can' 
mlynedd  i'r  flwyddyn  bresennol.  Yn  Ngrammadeg  yr  Argrafiÿdd,  a 
gyhoeddwyd  gan  Wayland  ac  Eyans  yn  Llundain,  yn  y  flwyddyn  1787, 
yr  hwn  sydd  yn  awr  o'n  blaen,  dywedir  i'r  gelfyddyd  o  argraflu  gael  ei 
chymeryd  i  Bufain  yn  1467,  ac  i  Ỳenice  a  Parìs  yn  1468.  Hysbysir  ni 
gan  yr  un  awdurdod  mai  y  llyfr  argraffedig  cyntaf  y  gwyddys  am  dano 
yw  Llyfr  y  Salmau  gan  Faust  a  Schoeffer,  a  gyhoeddwyd  yn  Mentz  ar 
y  14eg  o  Awst  1457,  sef  tuag  ugain  mlynedd  cyn  sefydliad  yr  argraffwasg 
gyntaf  yn  Lloegr.  Heblaw  y  gwaith  a  nodwyd,  dymunwn  gyfeirio  ein 
darllenwyr  hefyd  at  Typographia  neu  Gyfarwyddwr  yr  Argraffydd  gan 
J.  Johnson,  Oyf.  I.,  18^4,  lle  y  ceir  lliaws  mawr  o  fanylion  dyddorol  y 
ddadl  mewn  perthynas  i  le  dyfeisiad  y  gelfyddyd  o  argraflu,  a'r  cwestiwn 
pwy  oeddynt  y  darganfyddwyr.  Ac  yr  ydym  yn  ddyledus  i  Gymdeithas 
y  Traethodan  Orefyddol  am  y  crynodeb  eglor  a  roddir  o  hfinea  dechreuBd 


ABOBAFFYPD  OYKTAF  LLOBOB.  461 

y  gelfyddyd  yû  y  bennod  gyntaf  o*r  gyfrol  a  gyhoeddwyd  amryw  o 
âynyddoedd  yn  ol,  dan  y  teitl,  Caxton  andtheArt  ofFrinting,  James  Watt 
and  the  Steam  Engine,  Ac  fel  y  gwelwyd  eisoes  yn  y  dyíyniad  a  gymer- 
wyd  o  A  Short  Hisíory  of  the  English  People — yr  Hanes  Lloegr  gorea 
mewn  mwy  nag  un  golygiad  sydd  eto  wedi  ymddangos — ^y  mae  Mr. 
Green  yn  cytnno  âg  awdwr  gwaith  bychan  Gymdeithas  y  Traethodaa 
mai  yn  Mentz  y  dechreuwyd  argraffu,  ac  mai  Guttenberg,  Faust,  a 
Schoeffer,  oeddynt  ddarganfyddwyr  y  gelfyddyd. 

Gyda  golwg  ar  hanes  argraffydd  cyntaf  Lloegr,  heblaw  y  gyfrol 
fechan  a  nodwyd,  cyhoeddodd  Gharles  Knight  fywgraffîad  hynod 
ddyddorol,  gydag  amryw  gerâuniau  yn  1844;  a  deallwn  fod  argraffîad 
newydd  o'r  gwaìth  hwn  i'w  ddwyn  allan.  Mae  amryw  o  gofìantau  o 
WiUiam  Gaxton  wedi  ymddangos  o  bryd  i  bryd  mewn  oesau  blaenorol. 
Ond  bellach  y  mae  ger  ein  bron  gyfrol  o  nodwedd  uwch  na  dim  a  ym- 
ddangosodd  yn  gynnarach,  gwaith  galluog  a  gorphenol,  yn  cynnwys 
hanes  Gaxton  a'i  waith,  gan  Mr.  WiUiam  Blades,  yr  hẃn  sydd  wedi 
cymeryd  rhan  flaenllaw  yn  âurfîad  yr  arddangosfa  a  gynnelid  y  misoedd 
diweddaf  er  coffadwriaeth  am  argraffydd  cyntaf  Lloegr  ar  ben  pedwar 
can'  mlynedd  ar  ol  dygiad  y  wasg  i'r  wlad  hon.  Y  mae  y  gwaitíi  hwn 
yn  gyfrol  drwchus  o  383  o  du  dalenau,  wedi  ei  gwneuthur  i  fyny  mewn 
arddull  uchel.  Ei  phris  yw  un  gini.  T  cyhoeddwyr  ydynt  Trübner 
&  Go.,  Ludgate  HiU,  Llundain.  Ac  y  mae  yn  rhan  werthfawr  o'r 
Goffadwriaetii  Pëdwar-canmlwyddol.  Bydd  cyfrol  Mr.  Blades  yn 
goffadwríaeth  barhaol.  Eithr  erbyn  hyn  y  mae  yr  Arddangosfa  Gaxton- 
aidd  ymhen  deddwyreiniol  y  South  Eensington  Museum  wedi  rhoddi 
lle  i'r  Arddangosf a  Drefedigaethol ;  ac  yr  ydym  yn  rhwydd  gjffesu  ein 
bod  yn  teimlo  yn  hiraethlawn  ar  ol  yr  ystafell  ardderchog  yn  yr  hon  y 
dangosid  cynifer  a'r  fath  amrywiaeth  o  wrthddrycbau  yn  egluro  hanes 
a  dadblygiad  y  gelfyddyd  o  argraffu,  ac  yn  enwedig  y  cop'iau  o'r  llyfrau 
cyntaf  a  gyhoeddwyd  yn  Mentz,  ac  wedi  hyny  yn  Bruges,  a  thracheôi  yn 
Westminster.  Yn  gymaint,  modd  bynag,  a  bod  gwaith  Mr.  Blades  uwch- 
law  cyrhaedd  mwyafrif  mawry  boblogaeth,bydd  yn  dda  genjm  weled  yr 
argraffîad  newydd  o  fy wgraffîad  Mr.  Knight  allan  yn  fuan ;  a  byddai  yn 
wasanaeth  nid  bychan  i  genedl  y  Gjmry,  pe  ymgymerai  rhy wun  a  dwyn 
allan  gofìant  Gymraeg  o  William  Gaxton.  Yn  y  cyfamser  gall  y  desgrifìad 
byr  a  brysiog  canlynol  o'i  íy wyd  al  waith  fod  yn  dderbyniol  gan  ein 
darllenwyr. 

Fel  hyn  y  mae  Gaxton  ei  hun  yn  hy sbysu  Ue  ei  enedigaeth : — "  Ganwyd 
fi  a  dysgais  fy  Saesoneg  yn  Swydd  Eent  yn  y  Weald,  lle  nid  wyf  yn 
ammheu  y  lleferir  Saesoneg  mor  lydan  a  phlaen  ag  mewn  un  man  yn 
Lloegr."  Mae  ein  darllenwyr  yn  ddigon  o  Saeson  i  werthfawrogi  ei 
eiríau  yn  yr  iaith  yr  ysgrifenwyd  hwynt*  *'I  was  bom  ahd  lemed  myn 
englissh  in  Eente  in  the  weeld  where  I  doubte  not  is  spohen  as  brode  and 
rude  englissh  as  is  in  ony  place  of  englond."  Ystyr  y  gair  weeld  neu 
Weald,  fel  y  gelwir  y  rhandir  yma  o  Kent  hyd  heddyw,  ydyw  coedwig. 
Ac  y  mae  yn  ddiammheu  fod  yr  enw  yn  darlunio  sefyllfa  gyntefig  y 
rhanau  hyny  o'r  Sir  ag  yr  eir  drwyddynt  wrth  deithio  o  Edenbridge, 
trwy  Tunbridge,  Marden,  Briddenden,  a  Tenderden,  i  gjfeiriad 
Bomney.  Eithr  o  fewn  y  can'  mlynedd  o  flaen  genedigaeth  Gaxton 
yr  oedd  llawer  o  gyfhewidiad  wedi  cymeryd  lle  yn  y  Weald.    Torasid 


46d  AüaiLLFFTDO   OtNTJjr  LLOtfM. 

Uawer  o'r  hMi  goed  i  lawr,  no  yr  ^did  yn  dechrëa  arloesi  y  tír^  Tt 
oedd  ngeiniaa  o  dealnoedd  wedi  dyfod  drosodd  o  Flanders  ae  ymsefydlh 
.yn  y  rhuidir  yma.  Daethant  yma  9i  y  cyntaf  ar  gais  liMrwerth  jr 
Trydydd  fel  gwnenthnrwyr  brethÿn,  er  m^^n  i  yria,n  y  wtad  gÊŴ  eî 
weithio  o  fewn  y  deymas,  yn  Ue  cbsA  eì  allíorio  i  Ffrainc;  a  ritoddodd 
y  brenin  fánteision  arbenig  i'r  niasniichwvr  hyn.  Y  cuilyniad  fa  i  iaitäi 
y  brodorion  gael  eì  ẃymỳsga  i  ry w  fesor  a'r  Fâuidraeg,  yr  byn  a  barodd 
i  Saesoneg  Kent  fyned  o  bosibi  yn  íwy  llydan  nag  eiddo  yr  nn  rsn  arall 
o  Loegr,  o  leiaí  yn  yr  adeg  hono.  Er  esiampl  pa^i  y  gofynwyd  i  ìcyw 
wraig  am  ẅyaa  feggs),  dywedodd  nad  oedd  yn  deall  French.  Atebwyd 
hi  gan  y  sawl  oedd  yn  ei  chyfarch,  nad  oedd  yntan  ychwaith  yn  deali 
yr  iaith  hono.  Ar  hyDy  daeth  rhywan  ymlaen  ac  eglorodd  iddi  mai 
am  eyeren  (hen  air  Kentig  o'r  Fâandraeg  am  wyan),  yr  oedd  y  gŵr  ŷn 
goíyn;  yr  hwn  air  òédd  yn  berfifáith  ddealladẃy  iddi.  .Bhod<Kr  yr 
hanesyn  hwn  gan  Claxton  yn  y  rhi^draeth  i'w  gyfìeithiad  o'r  EnM. 
Ni  wyddys  ddim  gyda  sicrwydd  am  berthynasaa  Gaxton,  oddiqîthr  yü 
nnig  y  ba  iddo  ferch.  Bemir  y  gailai  foá  wedi  hi^nn  o  denla  j 
Ganstoniaid,  y  rhai  a  berchenogent  fanordŷ  gerllaw  Hadlow  yn  Weald, 
Kent.  A  thaerir  gan  rai  by wgraffwyr  mai  ei  dad  oedd  f  WilliitfB 
Gaxton  a  gladdwyd  yn  Eglwys  St.  Margaret,  Westminster,  yn  y  âwydd- 
yo  1478.  Eithr  nis  gdlir  penderfyna  dim  ar  sail  yr  enW|  jix  gynuúnt 
«  bod  y  cyfenw  Gaxton  mewn  gwahanol  fíhrfìaa  yn  Ám  chyfflredin  mewa 
gwahanol  barthau  o'r  wlad  yn  y  byìnthegfed  ganrìf . 

Nid  yw  dyddiad  genedigaeth  yr  argraffydd  Seisonig  cyntiá  ar  gael; 
ond  y  mae  sicrwydd  am  y  âwyddyn  y  rhwymwyd  ef  fel  egwyddorwas, 
sef  1488.  A'r  tebygrwydd  ydyw  ei  fod  tna  dwy  ar  bymtheg  oed  pan  y 
rhwymwyd  ef.  Ganẃyd  ef  gan  hyny  yn  1433 — 33 ;  eithr  y  mae  rhfd 
yn  golyga  ei  fod  yn  hŷn,  ac  y  ganesid  ef  mor  bell  yn  ol  a'r  flwyddyn 
1413.  Bn  mewn  ysgol  cyn  cael  ei  rwymo ;  eîthr  pa  nn  ai  yn  Kent  ai 
yn  Llnndain  nid  ydys  yn  gwybod.  Yn  ei  raglith  i'w  Charles  the  i3reat, 
nid  yw  Gaxton  yn  rhoddi  dim  hysbysrwydd  ar  hyn,  ymhellach  na 
diolch  yn  gynhes  i'w  rieni  am  ea  rhagwelediad  caredig  yn  rhoddi 
addysg  dda  iddo,  yr  hyn  a'i  gallaogai  mewn  blynyddoedd  diwedd&ach  i 
ennill  bywioliaeth  onest  Sylwer  ar  yr  ymadrodd  hwn, — addysg  dda 
yn  ei  allaogi  i  ennill  bywiolìaeth  onest.  Dyma  geínogaeth  i  rieni  i 
roddi  yr  addysg  oreu  yn  eu  gallu  i'w  plant.  «Gwybodaeth  sydd 
nerth."  <<  Goreu  arf,  arf  dysg."  **  Mae  yn  well  na  miloedd  o  arîan  ac 
aur."  Dyma  ar  unwaith  y  fifortun  oreu  a'r  fwyaf  y.gall  rhieni  ei  rhoddi 
i'w  plant.  Ac  erbyn  hyn  y  teìẅ  yn  ngallu  corff  mawr  trìgolioti  ein 
gwlad,  trwy  ein  hysgolion  rhad,  ein  hysgolion  grammadegol,  a'n  ^tìí- 
ysgol,  i  roddi  y  gynnysgaeth  werthíawrooaf  hon  i'r  genedl  sydd  yn 
codi,  fel  ag  i'w  galluogi  i  ennill  *'  by wioliaeth  onest."  Y  mae  cymerìad 
Gaxton  hefyd  yn  dyfod  i'r  golwg  yn  y  geiriau  hyn»  fel  dyn  gonest  ac 
ymarferol.  Sylwyd  yn  neìllduol  ar  nodwedd  ymaríerol  ei  gymeriad.gan 
Mr.  Gladstone  yn  yr  araeth  a  draddododd  y  boneddwr  gwir  anrhydeddus 
ar  agoriad  y  "  Caxton  Celebration"  yr  ydym  eisoes  wedi  cyfeirio  ato. 
Fel  hyn  y  dy  wedai  y  gwladweiniwr  enwog : — 

Tr  oedd  ei  gýmèriad  yn  gyineriad  Seiâonig  iiodedîg.  Yr  oedd  yn  gymeriád  a'r 
mẁàyí  ymarferd.  Nid  oedOanddo  frchiddwýdìon  neü  dyniltdfiNi  eHmraet  o  iẁ  mÉÌL 
Yr  oeda  yn  ddyn  d  ddéwîsai  d  ddyboBÌon  yn  ddoetìì,  áo  a  weitìûai  ya  b«DLderl(y«oI  i 


AOaBAFFYDD  OYMTAF  LLOBaS.  -468 

gyrhaedd  ,y  xyiryw  ddybenion,  ao  a  WBaethai  ei  ìam  yn  barelmB  .7mliob.perÜivnas 
mewn  byẃyd;  ac  yr  oedd  yn  gwneuthur  pob  peth  a  g^^wnai,  mor  béll  ag  y  gallwn 
gai^lu,  yn  ofìi  Daw. 

Enw  meistr  Caston,  ffyda'r  liwn  y  rhwymwyd  of  yn  1488,.ydoedd 
Jäobert  liarge^  nn  o  brií  &snaohwyr  Llondain  ac  aelod  o*r  Mercers*  Com- 
pam^ — on  o'r  cwmniaa  mwyaí  benafol  a  ch^friíol  yn  y  Briíddinas.  Yr 
oedd  Large  yn  byw  yn  Old  Jewry,  mewn  tỳ  a  ínasai  nnwaîth  ya 
jiynagog,  wedi  hyny  yn  fynachdŷ,  ar  ol  hyny  yn  balasdŷ  boneddwr^  ac 
yna  .yn  breswylfod  masnaohwr.  Baasai  yn  Sirydd  yn  1430 ;  yr  oedd 
hefyd  wedi  cael  ei  ethol  y&  henadur;  ac  yn  1439  dewiswyd  eí  yn  Ar- 
glwydd  Faer  Llundain.  Nid  hir  y  goroesodd  ei  iaeroliaeth.  Ba  farw 
yn  1441,  gan  adael  cyfoeth  mawr  ar  ei  ol  i'w  dealu,  ac  amryw  symiaa 
wedi  -ea  nodi  yn  ei  ewyllys  ddiweddaf  at  wahanol  achosion,  crefyddol  a 
ohyffredinol.  Gadawodd  hefyd  gymanrodd  o  gant  a  hanner  o  bannaa 
ì'w  egwyddorwas  William  Caxton,  yr  hwn  ar  ol  marwolaeth  ei  feistr, 
45yn  diwedd  yr  nn  âwyddyni  1441,  a  aeth  drosodd  i'r  Cyfandir,  i  ddinas 
Brages,  eìsteddle  llywocUraeth  y  Daciaid  p  Bargundy,  a  phrifddinas 
masnaeh  i'r  hoU  wledydd  cylchynol.  Yn  y  Ue  hwn  y  gorphenodd 
Caxton  ei  brentisiaeth,  ac  y  gwnaeth  ei  gartreí  hyd  ei  ddychweliad  i 
Loegr  toa'r  fl^yddyn  1476.  Wedi  gorphen  ei  dymmor  fel  egwyddor- 
was  yn  1446,  mae  yn  ymddangos  iddo  ar  nnwaith  ymsefydln  ar  ei  gyfrif 
ai  hun  fei  masnachwr  mewn  gwlan  a  brethyn,  ac  iddo  Iwyddo  i'r  íath 
Taddan  íel  yn  1450  y  derbyniwyd  ei  enw  mewn  llys  gwladol  fel  Becwrity 
Mm  swm  yn  cyíateb  i  werth  pymtheg  cant  o  bunnaa.  Yr  oedd  llíaws  o 
íasnachwyr  Seisonig  ar  y  Cyíandir,  ac  yn  enwedig  yn  Broges,  yr  adeg 
hon,  y  rlúii  aelwid  Merchant  Ädventurers,  a  chan  y  tramorwyr  "y  genedl 
Seisonig«"  Ac  yr  oedd  y  masnachwyr  cyfandirol  hyn  ya  gweithreda 
mewn  cyd-ddealltwriaeth  á'a  brodyr  yn  yr  un  masnachaa  yn  y  wlad 
hon,  ac  yn  aelodaa  o'r  cwmniaa  (guiùs)  perthynol  yn  Llai»dain.  Yn 
1453  daeth  Caxton  drosodd  i'r  brifddinas,  pryd  y  derbyniwyd  ef  yn 
Uveryman  o  Gwmni  y  **Mercers;'*  ond  y  mae  yn  ymddangos  iddo  d^y- 
chwelyd  i  Brag«s  cyn  diwedd  y  flwyddyn,  canys  nid  oedd  yn  hresennol 
yn  ngorymdaith  yr  Arglwydd  Faer,  a  dirwywyd  ef  i  dalu  tri  swllt  a  grôt 
iun  ei  absennoldeb.  ir  hyn  sydd  debygol  ydyw  ei  fod  drosodd  yn  y 
wlad  hon  y  flwyddyn  hono  yn  achos  rhyw  drafodaeth  rhwng  y  "  Mer- 
chant  Ádventurers"  ar  y  Cyfandir  a  Chwmni  y  **Mercers"  neu  fe  ddichon 
á'r  Llywodraeth  ei  hun;  oblegid  o'r  drydedd  ganrif  ar  ddeg  ymlaen 
i'r  unfed  ganrìf  ar  bymtheg,  yr  ydym  yn  cael  fod  brenhinoedd  Lloegr 
yn  rhoddi  hawlfreintiau  neillduol  i'r  masnachwyr  Seisonig  tramor.  Yn 
1407  rhoddodd  Harri  IV.  yr  hawl  iddynt  i  ddewis  Llywyddion,  i  feddn 
awdurdod  ar  y  marsiandwyr  yn  HoUand,  Flanders,  a  Phrwssia,  a  thal- 
eithiau  eiaill,  ac  i  wneuthnr  unrhyw  drefniadau  a  gosodiadau  rhesymol 
gyda  golwg  ar  ddygiad  ymlaen  eu  masnach.  Adnewyddwyd  y  galln 
hwn  yn  1444  gan  Harri  VI. ;  ac  wedi  hyny  gan  lorwerth  IV.  yn  Ëbríll 
1462,  pryd  y  penodwyd  un  William  Obray  yn  Llywodraethwr  y  Mas- 
nachwyr  Seisonig  yn  Bruges.  Eithr  yn  fuan  iawn  ar  ol  y  dyddiad 
hwn,  sef  rhwng  Mehefin  1463  a  Mehefin  y  flwyddyn  ddilynol,  yr  ydym 
yn  cael  William  Caxton  yn  gweithredu  yn  y  swydd  bwysig  hon.  Un 
o'i  orchwylion  ydoedd  gofalu  fod  y  nwyddau  a  ddanfonid  i'r  wlad  yina 
yn  bwysau  a  mesor  digonoL    Weiüûau  byddai  achwyaiadaa,  a  d«^onid 


404  ABOBAPFTDD  OYNTAF  LLOEGB. 

llythjrna  gyda  golwg  ar  hyn  a  materion  eraiU  oddiwrih  y  Oynghor  yn 
IJundain  at  j  Lljwodraethwr  tn  draw  i'r  môr.    Djma  engraifft  o  gof- 
nodiad  j  cjfrjw  Ijthjraa  jn  lljfrau'r  cwmni : — **Item  to  Jenyne  BaJcher^ 
Carrour  for  berying  a  letter  to  Caxton  ovir  ye  sd«......3mìijs  Tiijd."     Di»- 

gjnodd  ll'iaws  o  drafodaethan  trjmion  ar  Gaxton  jn  jstod  j  bljnjdd- 
oedd  j  bu  jn  Lljwodraethwr  j  "genedl  Seisonig"  jn  Bruges.  Gelwid 
amo  weithiau  i  deithio  i  jmweled  â  masnachwjr  mewn  amrjwiol 
barthau  o'r  Gjfandir.  Bjddai  mewn  gohebiaeth  barhâus  âg  awdur- 
dodau  j  Owmni  gartref.  Yr  oedd  ei  ofalon  jn  iríosog,  ac  jn  aml  jn 
dra  phrjderus.  Yn  1465  jr  oedd  j  cjtundeb  masnachol  rhwng  Lloegr 
a'r  Iseldiroedd  jn  terfynu.  Amo  eí  gjdag  eraill  j  disgjnodd  j  gor- 
chwjl  0  wneuthur  j  trefniadau  anghenrheidiol  tuag  at  ei  adnewjddu ; 
ac  o  herwjdd  j  methiant  bu  Uawer  o  heljnt  mewn  cjsjlltiadau  mas- 
nachoL  Ni  Iwjddwjd  ì  adnewyddu  j  cjtundeb  hjd  ar  ol  priodas 
chwaer  lorwerüi  IV.  gjda'r  Duc  o  Burgundj.  Yn  jr  amrjwiol 
amgjlchiadau  hjn  daeth  Oaxton  i  gjffjrddiad  âg  uchelwjr  y  wlad  ac 
â'r  teulu  brenhinol,  nes  o'r  diwedd,  jn  1469,  jr  aeth  i  wasanaeih 
j  Dduces  o  Burgundj,  ac  j  rhoddodd  i  f jnj  ei  swjdd  fel  Ujwjdd  j 
"Merchant  Adventurers" 

y  mae  jn  jmddangos  fod  amrjw  o  bethau  jn  tueddu  Oaxton  i  newid 
ei  sef jUfa.  Yn  un  peth,  jr  oedd  beUach  jn  tjnu  jmlaen  mewn  djdd- 
iau.  Âc  j  mae  jn  ddiammheu  fod  gorofálon  j  bljnjddoedd  diweddaf 
wedi  effeithio  ar  ei  iechjd.  Heblaw  hjnji  jr  oedd  wedi  bUno  ar  ei 
weddwdod.  Oanjs  tra  jn  perthjn  i'r  cwmni  masnachol  jr  oedd  jn 
rhaid  iddo  jmattal  rhag  priodi,  a  bjw  gjda'i  gjdfasnachwjr  jn  jr  un 
tŷ,  i'r  hwn  ni  chaniateid  i'r  un  dd jnes  gael  mjned  i  mewn.  Ac  jr  oedd 
jntau,  wrth  bob  tebjg,  wedi  cwjmpo  mewn  serch  âg  un  o'r  boneddigesau 
Seisonig  oeddynt  wedi  djfod  drosodd  gjda'r  Dduces  o  Burguudj,  neu  jn 
flaenorol  i  hjnj,  gyda  jr  hon  j  mae  jn  ddigon  posibl  ei  iod  wedi  dwjn 
jmlaen  ymdrafodaethau  masnacbol.  Tybir  mai  ei  henw  oedd  Maud, 
ac  mai  atî  hi  y  cyíeirir  yn  y  cofnodiad  canlynol  yn  nghyfrifon  percatwyr 
eglwys  St.  Margaret,  Westminster,  am  y  flwyddyn  1490: — "Item. — Atte 
hureying  of  Mawde  Caoûton  for  torches  é  tapres  iij  s  ij  d."  Fel  y  dywed- 
wyd  eisoes,  bu  i'r  ddeuddyn  hyn  ferch  o*r  enw  Elizabeth,  yr  hon  a  fu 
mewn  helynt  annymunol  gyda'i  phriod  yn  achos  ewyUys  ei  thad;  eithr 
nid  ydys  yn  gwybod  pa  fodd  y  cododd  yr  ymrafael  rhyngddynt. 
Dyma'r  unig  berthynas  i  Oaxtoh  y  gwyddom  ddim  am  dani.  Ond  y 
mae  amgylchiad  araU  i'w  gymeryd  i'r  cyfrif  am  y  ffaith  iddo  gyfnewid 
ei  sefyUfa  yn  1469,  sef  ei  ymroddiad  i  lenora.  Yr  ydoedd  eisoes,  tra 
yn  Uywodraethwr  y  cwmni  masnachol,  er  ys  peth  amser  wedi  dechreu 
cyfìeithu  rhamant  hoff  y  cyfnod  hwnw  o'r  Ffrancaeg  i'r  Saesoneg»  Le 
Éecueil  des  Histoires  de  Troye;  ac  wedi  ei  orphen,  efe  a'i  cyflwynodd  i'r 
Dduces.  Dywed  ei  hun  ei  resymau  dros  ymgymeryd  â'r  gwaith  hwn, 
ac  yr  ydym  yn  eu  gosod  i  lawr  yma  yn  yr  iaith  ac  fel  yr  ysgrifenwyd 
hwynt,  fel  esiampl  gyflawnach  na'r  un  ydym  wedi  ei  rhoddi  o  siUeb- 
iaeth  Seisonig  argraffydd  cyntaf  Lloegr: — 

WhaD  I  remembre  that  euery  man  is  bounden  by  the  comandment  &  coimceyU  of 
the  wyse  man  to  eschewe  slonthe  and  ydebiess  whyche  ia  moder  and  nooijBahar  of 
vyces  and  onght  to  pnt  myself  vnto  yertnons  occnpacion  and  besjnesse.  Than  I 
hanynge  no  grete  charge  of  occnpacion  folowynge  tne  sayd  connceyU  toke  a  frenche 


ABaBAFFYDD  OTNTAÿ  LLOEGB.  465 

boke  and  redde  therein  many  strange  and  maraalloas  historyes  where  in  I  had  grete 
pleasyr  and  dilyte  as  well  for  the  nonelte  of  the  same  as  for  the  fayr  langage  of 
&ensne.  whyche  was  in  prose  so  well  and  compendionsly  sette  and  wreton  whiche 
me  thought  f  nnderstood  the  sentence  and  substance  of  eueij  mater.  And  for  so 
moche  as  this  booke  was  newe  and  late  maad  and  drawen  into  frenshe  and  neuer  had 
seen  hit  in  onre  Englissh  tongue  I  thought  in  my  self  hit  shold  be  a  good  besynes  to 
translate  h^rt  in  to  oure  englisch  to  thende  that  hyt  myght  be  had  as  well  in  the 
royame  of  Englond  as  in  other  landes  and  also  for  to  passe  therewyth  the  tyme.  and 
thus  concluded  in  my  self  to  begynne  this  sayd  worke. 

Gaíodd  yr  awdwr  fod  gofyn  mawr  am  y  cyfìeithiad  Saesoneg  hwn  o 
hanes  Oaerdroia,  yr  hyn  a'i  gorfododd  i  ysgrifenu  copíaa  nes  yr  aeth  ei 
law  yn  flìnedig  a  chrynedìg  (wery  and  not  steadfast),  a'i  olwg  yn  bwl 
wrth  edrych  yn  ormodol  ar  bapyr  gwŷn  (dimed  with  overmoch  hohyng  on 
the  whit  paper).  A  dyma  barodd  iddo  droi  ei  sylw  at  y  gelfyddyd 
ieuanc  o  argraffu,  ac  i'w  dysgn  dan  gyfarwyddyd  Golard  Mansion,  holl 
nodweddion  gweithiau  argraffedig  ỳr  hwn  ellir  eu  holrhain  yn  y  Uyfrau 
argrafiFwyd  gan  WiUiam  Gaxton. 

Ac  yn  awr  ar  ol  preswyliad  o  bymtheg  mlynedd  ar  hngain  yn  Bmges, 
yn  gyntaf  fel  egwyddorwas,  yna  fel  masnachwr  ar  ei  gyírif  ei  hun,  ac 
wedi  hyny  íel  Uywodraethwr  a  Uysgenadwr,  y  mae  yn  wynebu  yn  ol  ar 
wlad  ei  enedigaeth.  Golygir  i'w  ddychweliad  i  Loegr  gymeryd  lle  yn 
yr  hanner  olaf  o*r  flwyddyn  1476.  A  dychwelodd,  fel  y  dywed  Mr. 
Blades  yn  dra  hyawdl,  "gyda  llwyth  mwy  gwerthfawr  nag  y  dychymyg- 
odd  yr  anturiaethwr  masnachol  mwyaí  cyfoethog  erioeá  am  dano,  1 
gynnysgaethu  ei  wlad  â  bendith  fwy  na  dim  arall  erioed  a  roddwyd  iddi 
oddieithr  yn  unig  ddygiad  i  mewn  Gristionogaeth."  Y  fendith  werth- 
fawr  hono  ydoedd  yr  argraffwasg;  a  chyn  diwedd  y  flwyddyn  ganlynol 
(1477),  dygodd  allan  y  gyírol  argraffedig  gyntaf  erioed  a  gyhoeddwyd  yn 
y  deyrnas  hon.  Dilynodd  gwaith  arali  o'i  eiddo  yn  1478,  Moral 
Proverbs, yr hwn  a argraffwyd ganddo  yn  *' Westtnestre"  A  thrachefn  yn 
1480,  ymddangosodd  trwy  y  wasg  Chronicles  of  England,  argraffîad 
cyntaf,  wedi  eu  hargraffu  "Jn  thabbey  of  Westmynstre  by  london,**  a 
Description  of  Britain  "emprinted  at  Westmynstre."  Yn  1481 
daeth  allan  ei  Mirrour  of  the  World,  cyfieithiad,  argraffwyd  "ín  thabbay 
of  westmestre  by  london;**  a  chyfieithiad  arall,  Reynard  the  Fox, 
argraffwyd  *'in  thabbey  of  Westmestre;"  a  Oodfrey  of  Bologne  argraff- 
wyd  yn  **ahbey  Westmester,"  Argraffodd  saith  o  weithiau  yn  1483,  sef 
Pilgrimage  of  ihe  Soul,  lAber  Festivalis,  Four  Sermons,  Confessio  Amantis, 
Golden  Legend,  Caton,  a  Enight  of  the  Tower;  yn  1484,  Aesop,  The 
Order  of  Chivalry;  yn  1485,  Arthur,  Paris  and  Yienna;  yn  1498, 
Directorium,  a  Doctrinal  of  Sapience,  Argaffwyd  yr  oU  o'r  cyfrolau 
hyn  yn  '*  Westmynster,''  neu  **thabbey  of  Westmynstre"  neu  *'at  west- 
mynstre  in  thabbey"  Mae  yn  ddiammheu  mai  yr  un  lle  a  olygir  yn  yr 
amrywiol  ddesgrifíadau  hyn  o'r  man  y  gosododd  Gaxton  i  fyny  ei 
argraffwasg;  a  bod  y  lle  hwnw  nid  o  fewn  y  Fynachlog  eithr  yn  agos 
ati.  Fel  y  mae  yn  Nhýddewi  ddarn  o  dir  a  nifer  o  dai  o  amgylch  yr 
Eglwys  Gadeiriol  sydd  yû  myned  dan  yr  enw  "  Cathedral  Close,'*  felly  y 
mae  yn  ymddangos  fod  rhyw  gymaint  o  amgylchedd  Mynachlog  West- 
minster  yn  cael  ei  ddynodi  fel  **yn  yr  abbey,**  yr  hon  sydd  nid  gerllaw 
Llundain  mwyach,  fel  yn  nyddiau  Gaxton,  ond  yn  y  brifddinas.  Ac 
oddiwrth  hysbysiad  o  eiddo  yr  argraffydd  mae  yn  eglar  ei  fod  yn  byw 


4M>  ABaBAFBTDD  OTRrAF  LLOSaB. 

mŵwB  tŷ  ft  adwaettid  fel  y  Rêd  Paie  yn  jrmyl  yr  eluMsdỳ  mew&  cysyllt- 
ia4  â-'r  FyuacbJog.  A  hyn  y  cytona  tystiolaeth  Stow,  yr  hwn  sydd 
nxQdd,hynag  yn  hyjiod  anmberfiTaith  yn  Qi  amseryddiaeth.  Ac  yr  oedd 
yr  Almonry  ar  y  gorllewin  dde-orllewinol  (W.S.W.)  i  wyneh  gorÛewinol 
yr  Abbey.  Bydd  gan  yr  ymwelydd  â  Llondain  rhyw  amcan  b'le  i  gael 
gafael  yn  y  man  y  dechrenwyd  argraffa  yn  Lloegr,  er  nas  gellir  nodi  yr 
ysmotyn  yii  hoUol. 

Yr  ydym  eisoes  wedi  rhoddi  rhestr  o'r  Uyfran  a  argraíTwyd  gan 
CaitOB  ar  ol  ei  seíydliad  yn  Westminster.  Eithr  heblaw  y  rhai  a  nod- 
wyd  cyfiẃthodd  ac  argraffodd  amryw  eraiU,  megys  Good  Mannên, 
Fayts  of  Arwẅ,  yr  Eneid,  a  The  Ari  and  Craft  of  Dyiuŷi  Weü. 
Oyhoeddodd  fr  olaf  yn  1490,  ychydig  wedi  marw  eì  wraig  Mande. 
A  dywedir  fod  holl  gynnyrch  ei  wasg  ar  ol  ei  sefydliad  yn  Lloegr  yn 
ddim  llai  na  deanaw  mil  o  dn  dalenan,  ac  agps  yr  oll  o  faintioli  folia. 
Ymhlith  ei  noddwyr  yr  oedd  lorwerth  y  Pedwerydd,  yr  hwn  a  roddes 
iddo  £30  (yn  cyfateb  i  £400  nea  £450  yn  bresennol)  am  ei  wasanaeth 
i'r  tenla  brenhinol  yn  Brnges;  a  than  ei  nawdd  ef  y  cyhoeddodd 
Caston  ei  Tully,  a'i  Godfrey,  Y  mae  yn  fwy  na  thebyg  i'w  chwaer 
Margaret,  y  Dduces  o  Burgandy,  alw  i  wded  yr  argraffydd  ar  achlysur 
et  hymweliad  â  Lloegr  yn  1480.  Yr  oedd  Margaret,  larlles  Bichmond, 
a  mam  Harri  YII.,  hefyd  yn  ffaírto  ei  amcanion.  Yr  oedd  larll  Bivers, 
brawd  y  irenhines,  yn  gyfÌBdll  calon  iddo.  Cyflwynodd  Caxton  ei  Chm* 
Book  i  larll  Warwick,  a'î  Order  of  Chivalry  ì  Bichard  IIL  Ar  gais 
Harri  YII.  y  cyâeithodd  ac  yr  argraffodd  y  Fayta,  a  chyflwyiMdd 
yr  Eneid,  bid  sicr  trwy  ganiatâd,  i  Arthur,  Tywysog  Cymra;  Ac 
ÿr  oedd  amryw  o  fasnachwyr  parchus  hefyd  ymysg  ei  noddwyr.  Y  mae 
yn  ymddangoa  fod  Caxton  yn  cadw  i  fyny  ei  gysylltiad  â  marsiandwyr 
y  brifddinag,  os  nad  ydoedd  yn  cymeryd  rhan  mewn  masnach,  er  nad 
ydoedd  wrth  bob  tel^g  yn  Uvery'man  o'r  Mercers'  Guild  fel  y  bnaaai 
gynt.  Yr  ydoedd  befyd  yn  sefyll  yn  uchel  yn  ei  blwyf,  a  cheir  ei  enw 
amryw  droion  fel  arohwiliwr  y  cyhriíon.  Ond  er  y  gefnogaeth  a  gafodd 
oddiwrth  frenhinoedd,  boneddwyr,  a  masnachwyr,  eto  nid  oedd  y  nodd- 
ed  a  dderbyniai  yn  gyíryw  ag  i'w  geínogi  i  ddwyn  allan  weithian  clasorol 
o  nodwedd  uchel,  nac  hyd  yn  nod  argrafOiad  newydd  o'r  Bibl  cyaegrlan. 
Ao  y  mae  hyn  yn  ein  dwyn  at  y  gwahaniaeth  rhyngddo  âg  argraffwyr  y 
Cylándir,  am  ba  achos  y  mae  rbiû,  ac  yn  enwedig  Gibbon,  wedi  ei  feio 
yn  fawr<  Nis  gall^Tm  wneyd  yn  well  na  chjflwyno  i'n  darllenwyr  eiriaa 
Mr.  Gladstone  ar  hyn  yn  yr  ara^h  o'r  hon  yr  ydymeisoes  wedid^yna. 
Sel  hyn  y  dywed :— 

Ganiatewch  i  mi  sylwî  yma,  nad  oes  genym  reswm  i  dybîedŷ  fod  cymydogaeth 
Mynachlog  Westminater  mewn  nnrhyw  ladd  amlwg  yn  ffafrìo  ymgymerìad  Oaxton. 
£r  o  fewn  terfynaa  Eglwys  fawr,  gyfoethog,  waddoledig,  nid  ydyw  yn  ymddangoa  fod 
nnrhyw  gynnorthwy  o  bwys  eríoed  wedi  ei  roddi  iddo.    Ond  ymddengys  wedi  ei 


gwybodaeth  yínhlith  y  bobl ;  a  throwyd  yr  hyn  a  elwir  "  yr  ysgwydd  oer  "  i*r  daigan- 
fydíjiad  hwn.  Yma  yr  ydych  yn  dyfed  at  bwynt  sydd  hytrach  yn  gywrain.  Y  mae 
Caxton  wedl  derbyn  canmoliaeth  nchel ;  ond  ar  y^  liaw  arall,  y  mae  wedi  derbyn  oddi- 
wrth  awdnrdod  dim  Uai  na  Gibbon  eerydd  trwm  iawn  am  y  dosbarth  o  lyfraa  argraff» 
wyd  gaaââo.    Oa  ediyohwch  ar  y  rneatr  o  weitMaa  ddygwyd  áUaa  gm  Caxtoii|  a'a 


ABOBAFrrDB  OTRTAF  LLO^OB.  467^ 

cymham  yr  im  pryd  &'r  gweithian  a  ddygid  allan  o'r  wasg  ar  y  Cyfandir,  fe'di  taiewìr 
gan  wahani^th  ma^.  en  çymeriad.    Mae  y  gweithian  g^hoeddwyd  gan  Caxtoxi^  yn 

*    '  '     yn  ymddancos  nad 

l  hwnw  yn  boblog- 
id  Wycliffe  wedi  ei 

gbndêmnio  gan  yr  Eglwys ;  ac  hid  antnrìodd  i  argraffa  dim  nn  o  weithian  mawr 
chisnrol  safonolyr  hen  oesoedd.  A  ydym  i'w  gondemnio  ar  v  cyfriC  hwnw?  Nac 
ydym  mewn  nn  modd.  Tr  oedd  ei  ymddygiad  yn  ymddjrgiad  hynod  Seisonigaidd. 
Mabwysiadodd  Caxton  yn  ei  feddwl  synÜEul  a^  yr  ystyriwn  ni  yn  ddrychfeddwi 
arhenigol  Sèisdnigaidd,  sef  y  byddai  iddo  wheutnnr  ei  ymgymeriad  yn  annibynol  a 
hnnan-gynnaHol.  Mae  yn  ymddangos  i  Caxton  benderfynn  i  dafln  ei  hnnan,  mor 
^^  ^7  &^9  V  ^dymdeiunlad  a  dealltwrìaeth  ei  gydwladw^ — ^i  wnenthnr  yr  oll 
a  allai  trwy  gyfieithiadan  i  ddwyn  dysgeidiaeth  yn  agosi  at  en  deall,  ac  wedi  en  dwyn 
mor  agos  ag  y  gallai,  i  ymddiried  ynddynt  i  wnenthnr  ^  hyn  oedd  yn  ol.  19'id  oedd 
efe  ỳn  árgraffydd  uchelhedegog— cyinerodd  awgr^rm  oddiwrth  y  rhai  oeddynt  wedi  ei 
ra^aenn.  Yi  ÉUmynwyr  hyny,  enwan  pa  rai  yr  wjî  yn  meddwl  oeddynt  Sweynheim 
a  Pannartz,  ac  a  ymsefydlasant  gyntaf  gerllaw  Ehùfain,  a  argralEasant  niíer  mawr  o, 
argra^adan  ardderchog  o'r  clasuron  Groeg  a  Lladin ;  a  pha  beth  fa'r  canlyniad  ? 
Aethaht  yn  fethdalwyr.  Yr  oedd  hyny  yn  ddiwedd  annedwydd  iawn  i  ymgymerîad 
teüwng  iaẃn;  ond  y  mae  yn  ein  gfOIuogi  ni  i  ddeall  gostyngeiddrwydd,  synwrr  da, 
a  chrafider  Cazton,  pan  y  gwelwn  pa  fwid  yr  hwylìodd  yn  'glir  â'r  creigiaa  hyny. 
Gwelodd  na  fyddai  gofyn  digonol  am  yr  hyn  a  ellid  ei  alw  yn  *'ideal  press." 
C^yngodd  ei  hnn  i  ddybenion  ymarferol^  ac  fel  hyn  efe  a  osododd  i  lawr  sylfaen 
ddiogel  i'r  hyn  ydoedd  yn  waith  cynnyddoL 

Gadarnfafeir  y  ^ylw^an  hya  gan  yr  adroddiad  a  roddir  gan  li^r. 
Blades:— 

Nid  oedd  y  gofyn  yn  Lloegr  yn  y  bymthegfed  ganrif  am  Fiblau  yn  iaith  y  wlad ; 
nac  am  Horace,  na  Homer,  ysgrifeniadau  pa  rai  nis  gallai  ond  ychydig  en  darllen  yn 
y  gwréiddiol :  eithr  gofynai  y  clerigw^rr  am  I^ríran  gwasanaeth,  ac  yn  ol  hyny  darpar* 
odd  Caxton  iddynt  **PsaUera"  ** ComTnemorcttioTis,"  a  ** Directories."  Gofynai  y 
praajethwyr  am  bregethau,  a  chyflenwyd  hwynt  à'r  **Oolden  Legeiid"  a  llyfrau 
cyfîelyb.  Galwai  y  tywysogîon,  yr  arglwyddi  a'r  boneddigion  am  hìanesion  difyrus ; 
a  dygai  y  wasg  yn  y  "  Red-Pale  "  ramant  newydd  allan  ymron  bob  blwyddyn.  Ý  mae 
barddoniaeth  a  hanesiaath  yn  gofyn  er  en  gwerthfawrogiad  addysgiaeth  meddyliol 
pellach ;  a  gweithìau  o'r  dosbarth  hwn  oeddynt  yn  fwyaf  prìn.  Trwy  ddwyn  fel. 
nyn  ei  brofìad  masnachol  i  weithredu  ar  ei  alwedigaeth  newydd,  a  thrwy  gymhwyso 
ŷ  çyfienwad  àt  y  gofyn,  tra  ar  yr  un  pryd  y  darfu  iddo  i  fesur  nid  bychan  roddi  cyfeir- 
lad  i'r  rhediad  y  dylai  y  gofyn  ei  gymeryd,  Ilwyddodd  Caxton  i  enniU  bywioliaeth 
oneat  trwy  gynnyrch  ei  wasg,  ac  i  osgoi  týnged  ei  frodyr  argra£ÿddol  yn  Bhufain, 
Sweynheim  a  Pannarts. 

Fel  hya  y  treuliodd  Gaxton  y  pymtheng  mlynedd  olaf  o'i  íywydyn  dra; 
llafarus,  gan  foregodi  a  myned  yn  hwyr  i  gysgu,  yn  cyfîeitbu  weìthiau  o'r; 
Ffranoaeg,  bryd  arall  ò'r  Fflandraeg,  a  hefyd  o*r  Lladin;  yn  adolygn  y 
prainfleni,  ac  yn  manwl  arolygu  yr  holl  waith  mewn  cysylltiad  â  dygiad 
allan  yr  amrywiol  lyfrau  a  gyhoeddwyd  trwy  ei  wasg  yn  Westminster. 
Mae  yu  amlwg  ei  fod  yn  weithiwr  caled,  a'i  íod  yn  ŵr  o  wybodaeth  ëang, 
o  synwyr  cryí,  a  phenderfyniad  diysgog.  A  disgyna  ei  enw  i  lawr  i 
oesoedd  dyfodol  fel  un  a  wnaeth  wasanaeth  diwygiwr  o'r  fath  bwysicaf. 
Galluogwyd  ef  i  ddal  ati  i  weithio  hyd  derfyn  ei  oes.  Pan  fu  farw»  yn 
nlwedd  1491,  fel  y  tybir,  er  nas  gellir  penderfynu  y  dyddiad  yn  hollol, 
nid  oedd  ond  newydd  orphen  cyfîeithu  gwaith  dan  y  teit)  Vitaê 
Pairum,  Yn  ol  Wynken  de  Worde,  un  o  weithwyr  Caxton»  a'i 
olynydd»  gorphenpdd  y  cyûeithiad  y  dydd  y  bu  farw.  Gladdwyd  ei 
weddillioii  yn.mynweat  ei  Uwyí;  ac  yn  nghryíriûyitau  y  percatwyr  ceir 


408  AB«BAFFTDD  OTNTÀF  LLOBGB. 

y  crybwylliad  canlynol, — **Iiem  atie  Bureyng  of  William  Oaxion  for  iUj 
/orcÂ«s...yjs  YÌijd.  liem  for  ihe  helle  aite  same  òiir^7i^...yjd."  Ac  y 
mae  yn  ymddangos  fod  y  symiaa  hyn  yn  awch  nag  arferol,  i  ddangos 
fod  ein  hargraffydd  yn  medda  saâe  achel  ymhlith  ei  gydblwyíolion. 
Yr  anig  beth  a  wyddys  yn  sicr  am  ei  ewyllys  olaf  ydyw  iddo  adael 
pymtheg  copi  o*r  Golden  Legend  ì  eglwys  St.  Margaret.  Ceir  yn 
nghyírifon  y  plwyf  fod  tri  o'r  copiaa  hyn  wedi  ea  gwertha  yn  1496 — 8, 
daa  am  chwech  ac  wyth  yr  an,  a*r  llall  am  ddwy  geiniog  yn  Uai. 
Gwerthwyd  y  gweddill,  oddieithr  daa  gopi,  am  y  rhai  nid  oes  gyírif»  yn 
ystod  y  pedair  blynedd  dilynol  am  amry  wiol  brìsiaa.  Pa  an  bynag  ai 
yn  ol  cyfarwyddyd  ei  ewyllys  ai  peidio,  fel  yr  awgrymwyd  achod, 
olynydd  Oaxton  yn  y  íasnach  argraffa  ydoedd  an  o'i  weithwyr,  seí 
Wynken  de  Worde,  yr  hwn,  fel  y  bemir,  oedd  yn  enedigol  o  Worth  yn 
Belgiam.  Mae  yn  ymddangos  iddo  fyned  i  wasanaeth  Caxton  pan  yn 
dra  ieaanc,  oblegid  yr  oedd  yn  fyw  mor  bell  ymlaen  a  1535.  Dechrea- 
odd  ddodi  ei  enw  ei  han  wrth  y  Uyfraa  argreffîd  ganddo  yn  1493,  sef 
yn  agos  i  ddwy  flynedd  ar  ol  marwolaeth  ei  íeistr.  Un  arall  o  weìth- 
wyr  Oaxton  ydoedd  Bichard  Pynson,  yr  hwn  a  osododd  i  fyny  argraff- 
wasg  ychydig  y  ta  allan  i  Tempie  Bar,  a  deínyddiai  "ddyfais"  ei  feistr 
yn  ei  lyfraa.  William  Oopland  oedd  enw  an  arall  o'i  weithwyr.  Nid 
oes  sicrwydd  am  enwaa  neb  arall  o'r  rhai  fa  yn  ei  wasanaeth. 

Gyda  golwg  ar  ddaliadaa  gwleidyddol  Caxton,  yr  oedd  yn  bleidiol  i'r 
Bhosyn  Gwŷn,  yr  hyn  oedd  yn  berffaith  natariol  iddo  fel  masnachwr  i 
fod,  yn  gymaint  a  bod  teala  y  Dac  o  Gaerefrog,  trwy  ei  gysylltiad  â'r 
Dac  o  Burgandy,  wedi  rhoddi  cefnogaeth  bwysig  i  fasnach  rhwng  y 
wlad  hon  â'r  Cyfandir.  Mae  ei  ysgrifeniadaa  hefyd  yn  dangos  ei  íod 
yn  ŵr  creíyddol,  a'i  íod  yn  ofalas  i  gyflawni  ei  hoU  ddyledswyddaa 
Cristionogol.  Ac  wrth  olrhain  yr  amrywiol  weithiaa  a  ddygodd  allan 
trwy  ei  wasg,  gellir  casgla  Uawer  o  wybodaeth,  nid  yn  anig  am  gymer- 
iad  y  dyn,  ond  hefyd  am  ddefnyddiaa  eî  waith,  a'r  modd  yr  oedd  yn  ei 
gario  ymlaen, — mewn  geiriaa  eraiU,  y  ffarf  a'r  drefn  o  argraffa  pan 
ddygwyd  y  wasg  gyntaf  i  Loegr,  a  graddol  ddadblygiad  an  o'r  dargan- 
fyddiadaa  pwysicaf  perthynol  i  wareiddìad  yr  oesoedd  diweddaf.  Ac 
felly  y  mae  hanes  Caxton  nid  yn  annhebyg  i  eiddo  y  ddaear;  ac  y  mae 
Mr.  Blades,  gyda  chynnorthwy  Lewis,  Knight,  ac  eraill  fa  yn  llafario 
o'i  flaen,  wedi  profi  ei  han,  megys  daearôgwr  medras  a  llwyddiannas, 
trwy  gloddio  allan  hen  gyírifon,  ysgrifaa,  a  llyfraa,  y  rhai  sydd  yn  dwyn 
tystiolaeth  sicr  ar  yr  amrywiol  faterìon  yr  ydym  wedi  cyfeirio  atynt. 
Yr  ydym,  gan  hyny,  yn  galonog  yn  argymhell  y  gwaith  dysgedig, 
oyflawn,  a  phrydferth»  y  mae  efe  wedi  ei  ddwyn  allan.  Ac  íel  engraifft^ 
i  ddangos  manylder  a  gwerth  y  gwaith,  rhoddwn  yma  y  nodiadaa  sydd 
ynddo  ar  y  llyfr  argraffwyd  gyntaf  yn  Mhrydain,  bedwar  can'  mlynedd 
yn  ol,  a  chyda  hyny  ni  a  orphenwn  ein  hysgrif : — 

Mae  yn  cynnwys  78  o  dn  dalenan,  o  ba  rai  y  mae  y  cyntaf  a'r  ddan  olaf  yn  blanc. 
Nid  oes  iddo  wynebddalen.  Dim  ond  type  rhif.  2  sydd  yn  cael  ei  ddefhyddio  (yr  ail 
math  o  lythyren  a  ddeínyddiwyd  at  argraffa).  Mae  y  llinellau  yn  dra  anghYinesar 
0  ran  hŷd,  yr  hwyaf  yn  mesur  pum'  modfedd;  naw  ar  hngain  o  lineliaa  lle 
gwneuthnr  tn  dalen  llawn.  Heb  folios,  catchwords,  neu  signatures,  (Sadewir  yn 
gwag  ar  ddechreu  y  pennodau  i  ddodi  i  mewn  y  llythyrenau  dechreuol  tair  Uinell 
gyda  chyfeiriedydd«    Cyfieithwyd  y  gwaith  hwn  i'r  Saeaoneg  gan  larll  RÌTersy  yr 


Tfl   iLLLOB  DBÜLITAIDD.  46^ 

liwn  a  ofynodd  i  Caxton  ei  adolygn  cyn  ei  argrafifu.  Y  canlyniad  fa  vchwanegiad 
pennód  at  y  gwaith  *' Am  Wragedd/' gyda  rhagnodiad  gan  yr  argrafiEydd,  ynUawn  o 
guiet  humour.  Gwerthwyd  yr  argraffiad  cyntaí  yn  faan,  a  dygwyd  allan  nn  arall  yn 
1481.  Y  mae  copi  o'r  cyfîeitniad  hwn  wedi  ei  ysgrifenu  ar  groen  f  w  gael  yn  Mhalas 
Lambeth  gyda  darlun  o  Riyers  yn  cyflwyno'r  gwaith  i'r  Brenin.  Mae  yn  ymddangos 
fod  nn  Scrope  wedi  cyfieithn  y  gwaith  hwn  yn  14Ö0  at  wasanaeth  Syr  Jonn  FalstafiT. 
T  mae  tri  chopi  ar  ddeg  o'r  argraffiad  cyntai  yn  awr  ar  gael,  dan  yn  yr  Amgaeddfá 
Brydeinig,  nn  yn  Cambrid^e.  a'r  lleill  mewn  Jlyfrgelloead  neilldnol :  gwerthwyd  an 
copi  yn  1868,  er  fod  trí  tu  oÌAlen  yn  eisiea,  am  y  swm  mawr  o  gant  a  deg  o  bnnnan. 


YE   AIiLOR   DEULUAIDD. 

Dygib  i*r  Duw  bendîgaid — hardd  "  Allor*' 

I  ddiwyllio  enaid; 
Gwrid  heulog  ar  ei  deiliaid— dywyna, 
A  hedd  a  lanwa  byrth  y  ffyddloniaid. 

Brysio  i  lawr  i'r  breswyl  hon — yn  llawen 

Wna  llu  0  angelion ; 
Yn  naws  cynhes  acenion — yr  aelwyd, 
Engyl  a  daniwyd  yn  nghonglau  dynion ! 

Nef  lân  o  fyw  lawenydd — yw  gwenau 

Gwyneb  engyl  beunydd ; 
Ter  ogoniant  ar  gynnydd — lewyrcba,  . 
Ac  a  ledaena  o'u  gwawl  adenydd. 

Arosa  'r  dysglaer  weision 

O  hyd  ar  yr  aelwyd  hon ; 
A'u  hedyn  ar  daen  o  hyd, — a  ddengys 
Ddihaíal  enfys  i  ddwyfol  wynfyd. 

Ënfys  yn  Uwybr  i'r  Wynfa, — a*i  fin  draw 

O  fewn  drws  Jehofa; 
Ac  arno  'n  rhwydd  y  Uwydda — 'r  saint  o  hyd 
O  waelod  ingfyd  i  gael  diangfa. 

Y  mae  rhyw  nefol  lifeiriol  fawredd, 
Hyd  heulog  lenyrch  y  teulu  glanwedd; 
A  chysur  eglur  yn  berarogledd 
A  ledìr  yno  gan  flodau  rhinwedd; 
Duw  lon  gyggoda  'u  hannedd, — a  thremiant 
Ar  ei  ogoniant  trwy  'r  <*Allox"  geinwedd. 
fl  w 


4t0  %B  ALLOB  raüLüÁlHB. 

Dystaw  healdes  dawioldeb— a  wisgant^ 
A'i  glir  ogoniant  ddjsgleiria  'a  gwyneb: 
Ar  y  Uawr  yn  britho  *t  llwch, — ^yn  gyson, 
Glán  yw  dỳferion  glŷn  edifeirwch. 

T  teala  doeth — os  tlawd  yw» 
ŵZudo^  0  wawl  ydyw; 
Owawl  o  nator  bor  heb  ball 
A  dorodd  o  fyd  arall ! 

Ebeol  deg  yr  aelwyd  hon 
Ydyw  Gair  Duw  a'i  goron; 
Byw  'n  anol  heb  an  anair 
I  groni  gwg  yr  an  gair. 

Pan  gwyd  y  wawrddydd  i  agor  dorau 
Y  neí  ddihalog  gan  foddi  heuliaa; 
Daw  llu  yr  aelwyd  i'w  "hallor"  olau, 
I  chwyddo  'u  diolch  i  Dduw  y  duwiau. 

Teg  yr  eiliant  garolion»— ar  dyner 

Dànau  'r  addewidion; 
Oan  swn  côr  yr  <<  Allor"  hon» — llettŷ  'r  sant 
Döir  â  moliant  hyd  yr  ymylon. 

Dan  gafodion  gofídiau, — a  niwloedd 
Anialwch  blìnderau, 
Hen  addewid  yn  ddiau — íel  haul  dydd, 
Wasga  lawenydd  i'w  dwys  galonau; 
Hedd  golau  ddaw  i'w  galar, — er  Uymion 
'Spardynau  duon  ysbrydion  daear. 

Heddyw  ni  raid  i  ddyn  redeg 
I  bortíii  tân  âg  ebyrth  teg; 
Mae  "Oen  Duw"  rhag  damnio  dyn, 
Yn  olud  i'w  hen  elyn. 

Poethoffryinau,  ac  aberthau, 
A  bywydau  fel  iawn  beidiodd: 
Cafwyd  dwyfol  Tawn  traoywyddol — 
Hyf  annuwiol  gyfìawnhäodd. 

Deddf  unionwedd  ga'dd  anrhydedd, 
A'i  dialedd  a  dawelwyd; 
O'i  llaw  heinyf  ei  dîg  gleddyf 
Mewn  gwaed  gladdwydl 

Ni  fwrir  unrhy w  forau— ŵyn  glanbryd, 
O  gylch  eu  bywyd  er  golchi  beiau ; 
Duw  ni  fyn  eu  gwaed  yn  fôr, — yn  ein  llys, 
Geiriau  'r  ewyllyê  gysegra  'r  Allor; 


tB  ALLOft  DBütiüAIDB.  4tl 

A*r  adyn  dŷn  gadwynwyd,-*gaa  lygredd, 
A  red  i'w  orsedd  heb  wrid  o  arswyd  1 

O !  loew  fangre  lawen, 
Ei  haal  yw  y  Bibl  hen ; 
Hanl  i  deg  oleno  dall, 
A'i  addysgn  yn  ddwysgall. 

Ei  ddawn  a  eilw  ar  y  ddynoliaeth 
Idd  ei  ddihalog  wleddoedd  ehelaeth; 
Mae  ffrydiaa  diliaa  ei  ysbrydoliaeth, 
I'n  hochaa  dirif  yn  iachawdwriaeth ; 
Diogel  waredigaeth — i'r  anwar, 
0  fôr  o  alar  yr  *'ail  farwolaeth!" 

Plygion  newyddion  o'i  wirioneddan, 

0  hyd  o'r  gwaelod  sy  'n  dod  i'r  golaa; 

Ea  godidogrwydd  goda  y  dagraa 

O  donog  lynoedd  daon  galonaa; 

Yr  lawn  a'i  ddwyiol  riniaa — a'i  seliodd, 

A'i  Ddawdod  lanwodd  ei  da  dalenaa. 

I  gol  y  dêg  aelwyd  hon, 
Dyddanwch  Daw  i  ddynion 
0*r  Wynfa  ddyfera  'n  fwyn, 
Ail  îr  Iwyswlaw  ar  laslwyn; 
Baan  degwch  bendigaid — dyf  ar  ol 
Ei  ras  tirionol  ar  grasdir  enaid ! 

Yr  hen  ẃr  â'i  goron  wèn, — yno  sydd 

Yn  swn  yr  lorddonen; 
Tra  Uaîs  **ta  hwnt  i'r  Uen," — mewn  dedwyddwch, 
Yn  sibrwd  heddwch  i'w  ysbryd  addien. 

Efe  yn  ei  fangre  fwyn, 

O  reddfol  dymher  addfwyn, 
A  geir  yn  OflFeiriad — ^yr  *•  Allor"  glir, 
A'i  ardd  ddilynir  gan  wir  ddylanwad. 

Mae  'n  darllen  yr  **hm  hahes" 

A'i  riniaa  llawn  er  eìn  lles; 
Dawn  hwnw  dania  'i  enaid — ac  yn  fflwch, 
Esbonia  degwch  ei  ras  bendigaid. 

Ei  lawn  galon  i'w  gwaelod,— o'i  fonwes 

Ddaw  i  fyny  'n  gawod; 
A  cha'  beichiaa  ei  bechod — trwy  daerni, 
Yn  awr  ea  dodi  "í«  cefn  i*r  Duwdod!** 

Ei  wreiddiol  dreiddgar  weddi, — a  hedodd 
Ar  aden  goleani; 

d  F  d 


áV3  n  À1X0ÌL  DBOLUAIDI». 

Heibio  arianog  la  yr  wybi^eni, 
Â  hwy  a  roddent  hawddamor  iddi; 
0  lys  lor  i*n  hallor  ni,~daeth  yn  gref, 
A  gras  y  wiwuef  â'i  groesaw  ini. 

Gweddi !  y  mae  tragwyddol — alln  lon 

Yn  ei  Uaw  yn  hoUol; 
Uniawn  forwyn  anfarwol, 
Tn  dwyn  hedd  i'n  byd  yn  ol. 

Hon  yn  feiddgar  ar  ei  hynt, — brysura 

Heibio  'r  ser  a'u  helynt; 
Brwd  dodda  'i  hysbryd  iddynt, — tra  'i  hedyn 
Tn  ter  estyn  eu  cysgod  drostynt ! 

Tr  haul  gwrol  i'w  geiriau 
Tn  ei  ddeddf  sy  'n  uíuddhâu ; 
Erys  ar  ei  lachar  sedd, 
Er  dal  ei  hysbrydoledd. 

Nerthol  y w  ei  dwyfol  dân,— a  phybyr 
Yn  hardd  ddilynwyr  y  ''dduwiol  anian." 

Os  yw  'r  wlad  mewn  prysur  Iwydd 

Tn  rhedeg  i  waradwydd, 
Âr  ei  sedd  mae  'r  dysglaer  sant, — ^yn  dyfal 
Wisgo  i  gynnal  y  "pwys  gogoniant." 

Drylliog  deimladau  'r  **  Allor" 
Â  lyna  wrth  galon  lor, 
Yn  fwy  dwys  na  'r  uchaf  dôn 
Yn  ngwyliau  yr  angelion. 

Os  ydyw  engyl  heb  arswyd  angau 
Tn  hidlo  mwynion  hyawdl  emynau» 
Heb  odl  anwar  i'w  byw  delynau, 
A  rhywiog  fiwsig  ar  eu  gwefusau; 
Mwy  swynol  yw  ymsonau — 'r  sant  pan  êl 
A'i  weddi  dawel  at  Dduw  y  duwiau! 

Ddihalog  íangre  ddilyth, 

Ei  gwir  barch  flagura  byth; 

Trallod  pan  yn  d'od  i'w  dydd 

Megys  dirmyg  ystormydd, 
Uwch  i  ferw  'r  crych  foroedd,— mae  'i  phlant  duwiol 
Yn  gewri  grasol  ar  "  Graig  yr  Oesoedd.*' 

Diau  pan  ddelo  diwedd 

I'w  hoes  bur  am  lys  y  bedd, 
O  íewn  y  ddofii  afon  ddu> — bydd  eu  bron 
Yn  mro  y  cwynion  yn  murmur  canu; 
Yn  hafn  y  byd  tra  'n  cefnu, — ^nef  sugnant 
0*r  oll  a  roisant  ar  "  Allor*'  lesu ! 


ÖWLEmYDDIAETH   ABISTOTLE. 


'*Tbüb  oratory  consists  in  an  e^aality  between  a  speaker  and  his 
audience.'*  Dyma  ddamodiad  a  ymddengys  i  ni  yn  gosod  allan  yn 
gryno  hanfod  areithyddiaeth.  Gawsom  bleser  aml  dro  wrth  ddal 
siaradwyr  yn  ei  wyneb;  a  gwelsom  aml  nn  â  chryn  lawer  o  ôl  "Gram- 
madeg  Areithyddiaeth"  aino  yn  syrthio  yn  fyr.  Yr  ydym  yn  foddlawn 
i  gydnabod  yr  hwn  a  ddichon  godi  ei  wrandäwyr  i'r  nn  teimlad  ag 
yntau,  a'u  cadw  yn  y  teimlad  hwnw  tra  yr  ewyllysio,  yn  wir  areithydd, 
gan  nad  pa  mor  ddifìfygiol  fyddo  yn  wyneb  mân  reolan  y  Grainmadegaa. 
Yn  gyffeíyb,  nid  ydym  yn  fbddlawn  i  gydnabod  athrylith  mewn  awdwr 
oddieithr  ei  fod  yn  dwyn  ei  ddarllenydd  i  gydymdeimlad  âg  ei,  can 
gynted  ag  y  gwnelont  gydnabyddiaeth  ddigonol  â'n  gilydd.  Ond  ar  yr 
nn  pryd  ystyriwn,  a  diaa  yr  ystyria  pob  dyn  meddylgar,  y  dylai  darllen- 
ydd  ymdrecha  ei  osod  ei  banan  yn  y  seíyllfa  fwyaf  manteisiol  i  hyny. 
Er  chwarea  teg  â'r  awdwr,  yn  gystal  ag  er  mantais  y  darllenydd,  dylai  y 
diweddaf  ei  osod  ei  han  ar  yr  an  safle  â'r  blaenaf, — byw  yn  yr  nn 
amgylcbiadan,  teimlo  yr  an  dylanwadau,  ac  edrych  ar  bethaa  o'r  on 
cyfeiriadaa, — yn  enwedig  os  amcenir  rhoddi  bam  ar  deilyngdod  yr 
awdwr  hwnw  o'i  gymhara  âg  awdwyr  eraill  yn  ymdrin  â'r  an  cwestiynaa. 
Yn  y  diwedd  y  mae  athrylith  i'w  barnu  yn  ddian  wrth  yr  effaith  a 
gynnyrcha  ar  ei  hoes  ac  ar  oesaa  dyfodol ;  ond  y  mae  yn  anghenrheidiol 
cofio  ar  yr  an  pryd  fod  pob  awdwr,  gan  nad  beth  fyddo  ei  athrylitb,  yn 
dwyn  llawer  o  ddelw  ei  wlad  a'i  oes  ei  han.  Ac  wrth  wahodd  darllen- 
wyr  y  Traethodtdd  i  roddi  eu  sylw  am  ycbydig  i  draethawd  Aristotle 
ar  Wleidyddiaeth,  rhaid  i  ni  eu  hadgofio  o'r  anghenrheidrwydd  i  osod  ea 
hunain  yn  nghanol  yr  amgylchíadaa  yr  oedd  efe  yn  byw  ynddynt,  a'r 
dylanwadan  yr  oedd  efe  yn  teimlo  oddiwrthynt. 

Er  mantais,  rhoddwn  i  lawr  grynodeb  byr  o  hanes  ei  fywyd,  ac  o'r 
amgylchiadaa  y  cyíeiriwn  atynt.  Ganwyd  ef  taa'r  flwyddyn  384  o.c— 
yn  agos  i  dair  canrif  ar  hagain  yn  ol — mewn  trefedigaeth  Boegaidd  a 
tbref  borthladdol  ar  y  Galfor  Str^rmonaidd  yn  Thrace,  o'r  enw  Stageira, 
a  elwir  yn  awr  Stayros,  yr  hon  nad  yw  namyn  deagain  milldir  o 
Salonica, — Thessalonica  y  Testament  Newydd.  Nid  oedd  y  lle  hwn 
yn  bell  o  gyffînian  Macedonia,  nac  o  Pela,  y  ddinas  oedd  yn  breswylfod 
y  brenin  Amyntas  II.,  tad  Philìp  II.,  sylfaenydd  yr  Ymherodraeth 
Facedoniaidd,  a  thaid  Alexander  Fawr.  Enw  tad  Aristotle  oedd 
Nicomachas ;  ac  yr  oedd  ef  yn  physygwr  i'r  brenin  Amyntas.  Yma  y 
cawn  eglarhâd  ar  gariad  y  mab  at  ymchwiliadaa  anianyddol,  a'i  alwad 
gan  Philip  i  gymeryd  gofal  addysgiaeth  ei  fab  Alesander.    Ymddengys 


474  'OWLBIDTDDIABTH  ABI8T0TLB. 

iddo  golli  ei  rieni  pan  yn  Ued  ienanc;  ond  gadawyd  ef  mewn  amgylch- 
iadau  digon  cysaniB  dan  ofal  on  Proxenn8  o  Atameas,  yr  hwn  a'i 
hanionodd  yn  ddwy  ar  bymtheg  oed  i  Athen  i  "  gwblhàu  ei  addysg." 
Yno  yr  arosodd  am  ngain  mlynedd  o  dan  addysgiaeth  ac  yn  nghym- 
deithas  Plato.  Daeth  yn  fuan  yn  hynod  ymysg  dysgyblion  yr  athron- 
ydd,  a  dywedir  y  gelwid  ef  ganddo  yn  *'feddwl  yr  ysgol."  Yr  oedd  ei 
lafor  a*i  ymroddiad  yn  ddideríyn.  Nid  hir  ychwaîth  y  bu  heb  wahau- 
iaethu  oddiwrth  ei  athraw,  a  gosod  ei  hun  yn  wrthwynebydd  iddo  ar 
lawer  o  gwestiyniHi.  Dy wedir  iddo  heiyd  wneyd  ymosodiad  ar  Isocrates 
a'i  Areithyddiaeth,  a  myned  mor  bell  ag  agor  Ysgol  Areithyddol  arall  6i 
hnn  yn  y  cyínod  hwn.  Ar  fÌEurwolaeth  Plato,  ac  etholiad  Speasippos  fel 
olynydd  ìááo,  aeth  ymaith  o  Athen  i  lys  Hermeias,  tywysog  Atameas 
yn  Mysia,  Asia  Leiaf,  yr  hwn  a  iaasai  yn  gydeírydydd  äg  eí  yn  yr 
Academia.  Yno  yr  arosodd  am  dair  blynedd,  a  phriododd  Pythias, 
nith  i'r  tywysog.  Ar  farwolaeth  Hermeias  aeth  ymaith  i  Mitylene;  ac 
arosodd  yno  h^yd  am  ddwy  nea  dair  blynedd.  Wedi  hyn  ba  am  nifer 
o  flynyddoedd  yn  arolygn  lîddysgiaeth  Alexander,  yr  hwn  a  gyflwynwyd 
i'w  ofal  yn  13  mlwydd  oed.  Tarawiadol  ydyw  meddwl  am  athraw  a 
dysgybl  mor  hynod  yn  cyfarfod  â'a  gilydd.  EnniUodd  y  dysgybl  trwy 
ei  gleddyi  orachafiaeth  ar  y  rhan  iwyaf  o'r  byd  adnabyddas,  a  diflanodd 
cyn  cwblhâa  ei  íaddagoliaethaa  na  chael  dim  hamdden  i'w  mwynhâa. 
Ba  iarw  yn  32  mlwydd  ac  wyth  mis  oed  trwy  dwymyn  a  achoswyd  fe 
ddichon — a  yrwyd  ymlaen  yn  sicr — gan  ei  anghymedroldeb.  Ond  y 
mae  yr  athraw  y  dydd  heddyw,  ar  ol  treigliad  dwy  ganrif  ar  hogain 
wedi  dydd  ei  farwolaeth,  mewn  meddiant  sicr  o  ymherodraeth  ieddyliol 
sydd  yn  estyn  ei  therfynaa  i  bob  gwlad  lle  mae  addysg  o'r  radd  nchaí 
yn  cael  ei  gweinydda.  Wedi  i  Alesander  gymeryd  yr  orsedd  ar  ol  ei 
dad,  ba  Ájistotle  am  flwyddyn  nea  ychwaneg  taa  Pela  a  Stageira, 
yr  hon  a  ail-adeiladwyd  ar  ol  ei  dinystr  yn  y  Bhyfel  Olynthaidd  (c.c. 
849 — 347)  trwy  ei  ddylanwad  ei  yn  llys  Philip,  ac  i'r  hon  heiyd  y  ffarf- 
iodd  gyireithiaa.  Wedi  i  Alexander  gychwyn  i'r  Dwyrain,  dychwelodd 
Aristotle  i  Athen.  Yr  oedd  erbyn  hyn  taa  49  mlwydd  oed;  ac  yno  y 
trealiodd  ddeaddeg  nea  dair  ar  ddeg  o  flynyddoedd  mwyaf  llafnrfiEiwr  a 
chynnyrchiol  ei  fywyd.  Ar  adeg  ei  ddychweliad,  yr  oedd  Xenocrates, 
yr  hwn  a  aethai  gydag  ef  o  Athen  i  lys  Hermeias,  yn  athraw  yr  Academy: 
ac  agorodd  Aristotle  ysgol  arall  yn  y  Lyceum,  yn  y  pen  arall  i'r  ddinas. 
Wedi  marwolaeth  Alexander,  ac  i'r  blaid  wrth-Facedoniaidd  yn  Athen 
ddyfod  i  achaflaeth,  dygwyd  cyhaddiad  o  *'annawiaeth"  yn  ei  erbyn;  a 
chiliodd  yntaa  o  Athen  i  Ghalcis  yn  Eabcea,  er  cadw  yr  Athenìaid, 
meddai,  rhag  pecha  eilwaith  yn  erbyn  athroniaeth,  fel  y  gwnaethent  yn 
achos  Socrates.  Ba  farw  yn  faan  ar  ol  ei  ymneiUdaady  pui  oddeats 
63  mlwydd  oed. 

GalJesid  manyla  Uawer  ar  y  ffeithiaa  uchod,  ond  ymfoddl<mwn  ar 
geisio  dangos  pa  oleani  a  deflir  ganddynt  ar  safle  Aristotle  gyda  golwg 
ar  Wleidyddiaeth.  Groegwr  o'r  Groegiaid  ydoedd  efe,  a  threoliodd  fwy 
na  hanner  ei  oes  yn  Athen;  ond  ni  ba  erioed  yn  ddinesydd  yno.  O 
ganlyniad  nis  gallai  gymeryd  un  ran  ymarferol  yn  ei  gweithrediadaa 
gwleidyddol;  a  chai  feily  y  cyfleusderaa  gorea  i'w  hastadio  fel  edryeb- 
ydd  diduedd,  A  dylid  cofio  fod  hoU  weithrediadau  y  llywodraeth  yno 
yn  cael  ea  dwyn  ymlaen  "yn  ngwyneb  haul  a  llygad  goIeunL"    Dygid 


OWLEIÜTDDIABTH    ABI8T0lXB.  476 

pob  mater  yn  j  modd  mwyaí  eyhoeddus  o  flaen  y  bobl  yn  eu  cynnulleidfa 
(ecclêsia);  ao  ni  adewid  hwy  un  amser  mewn  pryder  ac  ammheuaeth 
gyda  golwg  ar  weithrediadau  dirgelaldd  uDrhyw  Cabifnet,  nac  i  ddibynu 
ar  egluriadau  camarweiniol  a  chloffion  unrhyw  Weinidog.  Gwerin- 
lywodraeth  agored,  heb  unrhyw  gynnrychiolaêth,  oedd  yno, — pob  dines- , 
ydd  yn  ymddangos  yn  y  gynnulleidfa  drosto  ei  hun,  a  phob  swyddog  yn 
dwyn  ymlaen  ei  weithrediadau  o  flaen  llygaid  y  cyhoedd,  ac  yn  en 
cyíarfod  yn  y  modd  mwyaf  uniongyrchol.  Ond  yr  oedd  Aristotle  yn 
gydnabyddus  â  fitirfiau  eraill  o  Iywodraeth.  Pan  yn  blentyn  yr  oedd 
yn  ddian  yn  gydnabyddus  i  iesur  â  llys  Amyntas;  a  bu  yn  byw  am 
dymmor  yn  llys  Philip.  Ehwng  y  ddau  gyfnod  treuliodd  rai  blynydd- 
oedd  yn  llys  Hermeias.  Mwynhâodd  heíyd  nawddogaeth  a  chyfeillgar- 
wch  Alexander  am  y  rhan  fwyaí  o'i  oes  fer;  a  derbyniodd  oddiwrtho  ef 
yn  gystal  ag  oddiwrth  ei  dad  lawer  o  fanteision  at  ddwyn  ymlaen  ei 
ymchwilìadau  mewn  gwahanol  feusydd.  Ac  y  mae  dylanwad  yr  holl 
gysylltiadau  hyn  yn  ganfyddadwy  ar  ei  syniadau  gwleidyddol. 

Yr  oedd  yn  byw  hefyd  mewn  oes  lawn  o  gyfnewidiadau  mawrion. 
Oallai  gofio  Macedon  yn  nyddiau  Amyntas  heb  unrhyw  allu  nac 
enwogrwydd  yn  perthyn  iddi.  Gallai  gofio  gorchfygiad  y  Spártiaid  yn 
Leuctra  gan  Epaminondas,  Ue  y  coUasant  eu  huchafiaeth  yn  Groeg;  a 
diflaniad  disymwth  gallu  Thebes  drachefh  ar  farwolaeth  Epaminondas. 
Tr  oedd  yn  sylwedydd  craffus  yn  Athen  yn  adeg  yr  aflywodraeth 
oyffiredinol  yn  Groeg  pan  y  dechreuodd  Phiiip  osod  i  lawr  seiliau 
ymherodraeth  Macedon;  a  gwelai  yn  gystal  ag  y  gwelai  Demosthenes, 
ei  gydoeswr,  i  ba  le  yr  oedd  uchelgais  Philip  yn  arwain,  er  fod  ei  sefyllfa 
wahanol  yn  peri  iddo  deimlo  yn  wahanol  i  Demosthenes.  Chwyldroad 
a'i  hymlidiodd  o  Asia  Leiaf,  trwy  ba  un  y  gwelodd  mor  fyr  ydoedd 
parhâd  y  math  o  Iywodraeth  oedd  gan  Hermeias,  er  bod  mewn  dwylaw 
da  a  doeth.  Yr  oedd  yn  45  mlwydd  oed  pan  yr  ymladdwyd  brwydr 
Chseronea,  pryd  y  collwyd  am  byth  ryddid  ac  annibyniaeth  Groeg,  ac  y 
sicrhäwyd  uchaéaeth  Macedon;  a  chafodd  fyw  hefyd  i  weled  holl 
fnddugoliaethau  Alexander  yn  y  dwyrain,  a  bu  farw  ei  hunan  yn  ífoadnr 
rhag  Ilid  yr  Atheniaid  wedi  ei  farwolaeth. 

Nid  ydym  yn  bwrìadu  galw  sylw  at  unrhy w  gyfran  o  Weithiau  Uíosog 
Aristotle,  ond  yn  unig  yr  un  ar  Wleidyddiaeth,  er  fod  y  cysylltiad 
rhwng  y  gwaith  hwn  â'r  UeiU  yn  ein  gorfodi  i  grybwyll  y  rhai  hyny 
hefyd.  Ysgrifenodd  amryw  Weithiau  yn  ystod  ei  arosiad  cyntaf  yn 
Athen,  ond  y  mad  y  rhai  hyny  oll  wedi  myned  ar  goll.  Wedi  y  cyfnod 
hwn  penderfynodd  gasglu  ynghyd  a  chyhoeddi  math  o  Wyddoniadur  o'r 
hoU  wyddorau, — ^pob  gwyddor  wrthi  ei  hun,  ac  nid  yn  y  duU  cymysg  a 
gwasgaredig  yr  oedd  athronwyr  blaenorol  wedi  ymdrin  â  hwy  •  Dymunai 
ddwyn  y  gwyddorau  i  ffurf  gwyddorau,  ac  ymgymerodd  â'r  Ilafùr  hwn 
ei  hun.  Llíaws  sydd  yn  ymgymeryd  â  llafur  cyffelyb  yn  ein  hoes  ni» 
B*rrhai  hyny  yn  casglu  ynghyd  ffrwyth  yr  ymchwiliadau  diweddaraf, 
heb  unrhyw  broffes  o  wreiddioldeb;  ond  ymgymerodd  Aristotle  â 
chyfansoddi  Gwyddoniadur  allan  o  flrwyth  ei  ymchwiliadau  ei  hun,  a 
dwyn  y  gwahanol  wyddorau  i  ffurf  am  y  waith  gyntaf  èrioéd.  Dy wedir 
iddo  gael  liawer  o  gynüiorth  gan  Philip  ac  Alesander,  yn  enwedig  gyda'i 
ymchẁliiadau  anianyddol;  a  diau  iddo  gael  llawer  o  gymhorth  hefyd 
gan  ei  ddyi^blion  yn  y  Lyceum.    Modd  bynag,  erbyn  iddo  ddychwelyd 


476  OWLEIPTPDIABTH  ABUTOTLB* 

i  Athen  yn  ei  nawfed  flwydd  a  dengain,  yr  oedd  yn  barod  i  ddechren 
'  cario  allan  ei  fwriadan;  ac  ysgrifenwyd  y  cwbl  sydd  genym  yn  awr  o'i 
Weithiaa  yn  y  cyfnod  hwn.  Ofer  íyddai  cyffwrdd  â'r  cwestiwn  gyda 
golwg  ar  y  Oanon  Aristotelaidd ;  ond  byddai  yn  ddyddorol,  fe  aUai,  i'r 
rhai  nad  oeddynt  o'r  blaen.yn  gydnabyddus  à'r  ffeithiau  i  adrodd  yn  fyr 
yr  hanes  am  gadwraeth  y  IJawysgrifaa.  Ar  ei  farwolaeth  gadawodd  y 
cwbl  o  honynt,  ynghyd  a'r  Uyfrgell  ëang  oedd  ganddo,  o  dan  ofal  ei  hoff 
ddysgybl  Theophrastas,  yn  yr  ysgol  yn  y  Lyeeum.  Ar  farwolaeth 
Theophrastas,  gadawodd  ef  yr  hoìl  lyfrgell  i  ddysgybl  anwyl  ganddo  o'r 
enw  Neleas,  yr  hwn  a  gymerodd  y  cwbl  ymaith  o  Athen  i'w  gartref  ei 
hon  yn  Scepsis,  yn  hen  gymydogaeth  Oaerdroia.  Ychydig  flynyddaa  yn 
ddiweddarach,  dechreuodd  brenhinoedd  Pergamas  gymeryd  meddiant  o 
lyfrgeUoedd  yn  perthyn  i  bersonan  anigol  er  Uanw  ea  U^geU  ea  hon- 
ain — ^taedd  y  geUir  olrhain  ei  dechreuad  i  Ale^ander  ac  Aristotle ;  a 
rhag  coUi  ea  trysor,  caddiodd  teala  Neleas  y  Uyfraa  ynghyd  a  Uawysgrif- 
aa  Aristotle  mewn  ystafeU  danddaearol,  Ue  y  baont  am  oddeata  lôO  o 
flynyddoedd.  Yr  oedd  Uawer  o'r  rhai  mwyaf  pwysig  yr  adeg  hon  heb 
an  copi  0  honynt  yn  meddiant  neb.  Ar  derfyn  y  cyfhod  hwn  dygwyd 
hwynt  allan  o'a  caddfan,  ond  wedi  ea  niweidio  yn  fawr  gan  Iwydni, 
gwlybaniaeth,  a  phryfaid;  a  gwerthwyd  hwy  i  an  ApeHcon  oedd  yn  trigo 
yn  Athen,  yr  hwn  a'a  cymerodd  yn  ol  i'r  ddinas  lle  yr  ysgrifenwyd 
hwynt,  ar  ol  absennoldeb  o  agos  i  ddaa  can'  mlynedd.  Oyflogodd  nifer  o 
ddynion  i'w  hadysgrifena,  hyd  y  geUid,  o  dan  ei  arolygiaeth  eì  han.  Yn 
y  flwyddyn  86  c.o.  cymerwyd  Athen  gan  Syla,  a  chymerodd  yntaa 
lyfrgeU  ApeUicon  gydag  ef  i  Bafain.  Yno  caíodd  Tyrannion»  brodor  o 
Pontas,  a  gymerwyd  yn  garcharor  gan  Lucalus,  ac  a  ddygwyd  i  Bafain 
0.0.  7â,  ac  a  ddaeth  yn  nn  o  gyfeiUion  Oicero,  ganiatâd  i  drefna  Ysgrifaa 
Aristotle.  Dygwyd  y  gwaith  ymlaen  gan  Andronicus  o  Bhodes,  yr  hwn ' 
a  ymroddodd  gyda'r  egni  a'r  gofal  mwyaf  i  gael  copi  cy wir  o  Weithiaa 
Aristotle,  a'a  golyga  yn  briodol.  Yn  y  wedd  hon  y  diogelwyd  i'r  byd 
y  gweithian  a  aetiiant  á  mwy  o'i  sylw  na  gweithiaa  an  dyn  araU  a 
ysgrifenodd  erioed. 

Oeir  gan  Aristotle  amryw  ddosbarthiadaa  ar  y  Gwyddoraa;  ond  nid 
y w  yn  ei  rwymo  ei  han  bob  amser  wrth  yr  an  o  honynt.  Yn  y  penaf  o 
honynt  rbenir  y  gwyddoraa  ganddo  i  dri  dosbarth — pynciol,  cynnyrch- 
ioly  ac  ymarferol  (theoreücal,  efficient  ór  constructŵe,  and  practicalj.  Yn 
y  cyntaf  o'r  dosbarthiadaa  hyn  cynnwysir  Anianaeth,  Mesaroniaeth,  a 
Dawinyddiaeth,  nea  yr  Athroniaeth  Flaenaf,  a  adnabyddir  yn  yr  oes 
hon  o  dan  yr  enw  Uchanianaeth  (Physics,  Mathematics,  Theólogy  or  ihe 
First  PhHosophy).  O  dan  y  cyntaf,  Anianaeth,  y  mae  yn  ymdrin  â 
liîaws  o  wahanoi  wyddoraa,  y  rhai  a  gymerant  tna  hanner  ei  hoU 
weithiau.  Ychydig  a  wnaeth  gyda  Mesaroniaeth  ar  gyfrif  y  perffeitii- 
rwydd,  mae'n  debyg,  yr  oedd  y  wyddor  hon  eisoes  wedi  ei  gyrhaedd. 
Bhoddir  ganddo  taag  an  ran  o  ddeg  o'i  holl  weithiaa  i'r  d(üweddaf, 
üchanianaeth.  Mae  yr  ail  brif  ddosbarth  yn  ymwneyd  â  GheUyddyd,  ac 
â'r  deddfaa  sydd  yn  ei  Ilywodraetha.  Yr  anig  gangen  a  gymerwyd  i 
fyi^y  ganddo  ydyw  Barddoniaeth,  ar  ba  an  y  mae  wedi  gadael  traethawd 
byr  a  chynnwysfawr.  Myn  rhai  mai  yma  y  dylid  gosod  ei  draethawd  ar 
Besymeg — ei  Organon;  ond  mwy  priodol  yw  edrych  ar  ei  Besymeg  yn 
ymwneyd  â  duU  a  deddfau  ymresymiad  o  bob  math  yn  hytracb  nag  yn 


OWLEIDTDDIABTH   ABtSTOTLB*  477 

fforfìo  rhan  o'i  athroniaeih.  Mae  y  trydydd  dosbarth,  sef  yr  Ymarfer- 
ol,  yn  ymwneyd  â  dyn  a*i  weithredoedd.  Prin  y  dylem  ddyweyd  ei  fod 
yn  ei  dosranu  i  Foeseg  a  Gwleidyddiaeth,  er  i'w  ymdriniaeth  â'r 
Wyddor  ddwyn  oddiamgylch  y  dosbartbiad  hwnw  rhagUaw. 

Gydag  Aristotle,  fel  gyda  Plato,  nid  oedd  athroniaeth  foesol  i'w 
gwahana  nac  yn  wir  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth  athroniaeth  wleidyddol. 
Nid  oedd  ychwaith  yn  ei  hystyried  yn  unig  fel  rhan  o  honi,  er  ei  fod  yn 
nechreu  y  traethawd  a  elwir  yn  draethawd  ar  Foeseg»  yn  ei  galw  yn 
*'  fath  o  athroniaeth  wleidyddol."  Ysgrifenodd  draethawd  arall  a  elwir 
yn  draethawd  ar  Wleidyddiaeth,  ond  edrychai  nid  ar  y  naill  yn  ymdrin- 
iaeth  gyflawn  â  Moeseg,  a'r  llall  â  Gwleidyddiaeth,  ond  ar  y  ddau 
ynghyd  yn  ymdriniaeth  gyflawn  ar  ẁyddor  a  alwai  weithiau  yn  Foeseg 
a  phryd  arall  yn  Wleidyddiaeth.  Mae  yn  amlwg,  ar  yr  uu  pryd,  ei  fod 
eí  ei  hunan  yn  teimlo  wrth  fyned  ymlaen  gyda'i  ymdriniaeth  à  hwynt 
eu  bod  yn  ymwahanu;  ac  ymwahanu  a  wnaethant  nid  i  ail  ymuno  byth 
mwy. 

Mae  i'r  Wyddor  Wleidyddol,  fel  y  deallir  hi  yn  yr  oes  hon,  heíyd  ystyr 
ëangach  ac  ystyr  gyfyngach.  Yn  y  gyntaí,  y  mae  yn  ymwneyd  â  dyn 
yn  ei  sefyllfa  gymdeithasol,  tra  nad  yw  yn  yr  ystyr  ddiweddaf  yn  ym- 
wneyd  â  dim  ond  llywodraeth.  Mae  y  gyntaf  yn  cynnwys  y  ddiweddaf, 
ynghyd  â'r  gwyddorau  o  Ddeddfwriaeth  (Jurüprudence)  a  Threínidedd 
Gwladol  (PoliHcàl  Economy).  Ond  yh  ei  gwedd  ëangaf  nid  yw  mor 
éang  ag  ydoedd  gan  Aristotle.  Fel  yr  awgrymwyd,  mae  yn  ymwneyd  â 
dyn  fel  aelod  o  gymdeithas  yn  unig;  ond  nid  oedd  ei  Wleidyddiaeth  ef 
yn  cydnabod  y  íath  deríynau  o  gwbl.  Cymerai  i  mewn  bobpeth  a 
berthyn  i  ddyn  fel  dyn. 

Ajrweinìr  ni  gan  y  sylw  diweddaf  at  y  gwahaniaeth  dirfawr  rhwng 
golygiadau  y  Groegiaid  a  golygiadau  yr  oes  hon  ar  ddybenion  Ilywodr- 
aeth.  Ystyrir  yn  awr  mai  amddiflyniad  bywyd  ac  eiddo  yw  amcan  penaf 
Ilywodraeth;  ond  ystyriai  y  Groegiaid  fod  Ilywodraeth  yn  sefydliad  i'w 
gwneuthur  yn  ddynion  da  yn  ystyr  uchaf  y  gair.  Heddy  w  y  mae  rhan 
fowr  o  fywyd  dyn,  a'r  rhan  uchaf  o  hono,  yn  gwbl  o  gyrhaedd  Ilywodr- 
aeth  wladol;  ond  yr  oedd  a  fynò  Ilywodraeth  y  Groegiaid  â'u  holl 
fywyd,  cymdeithasol  a  moesoL  Dywedai  y  mwyaf  o  wladwôinwyr  yr 
oes  hon  mai  amcan  deddfau  ydyw  *'Ei  gwneyd  yn  hawdd  i  wneuthur 
da,  ac  yn  anhawdd  i  wneuthur  drwg;"  ond  yr  oedd  syniadau  y  Groeg- 
iaid  am  ddybenion  Ilywodraeth  yn  myned  yn  Ilawer  pellach  na  hyn. 
Ac  yn  y  mater  hw^  yr  oedd  syniadau  athronwyr  Groeg  yn  cyduno  â'r 
syniad  poblogaidd.  Ystyrient  mai  bywyd  mewn  "  Gwladwriaeth  "  oedd 
yr  unìg  fy wyd  teilwng  o  ddyn ;  ac  nad  oedd  yn  bosibl  iddo  gyrhaedd 
amcan  ei  fodolaeth  ond  fel  aelod  o  honi.  Wrth  fyned  ymlaen,  gorfodir 
ni  i  alw  sylw  mynych  at  y  gwahaniaeth  rhwng  syniadau  Aristotle  a 
syniadau  Plato;  ond  arweinir  ni  yn  fynych  hefyd  at  debygrwydd  yn 
gystal  â  gwahaniaeth.  Felly  gyda  golwg  ar  y  cwestiwn  yma.  Nid 
oedd  gan  y  naill  na'r  Uall  un  syniad  am  ddyn  yn  byw  i  bwrpas  ond  fel 
aelod  o  wladwriaeth.  'Gwahaniaethent,  pa  fodd  bynag,  yn  y  wedd  yr 
edrychent  ar  bersonau  unigol  yn  eu  perthynas  â  hi.  Ni  fynai  Piato  i 
berson  unigol  na  dosbarth  ychwaith  feddwl  am  eu  daioni  neu  eu 
dedwyddwch  eu  hunain,  ond  gwneyd  aberth  yn  hytrach  o  bobpeth  er 
mwyn  dedwyddwch  y  wladwriaeth.    Ar  y  tir  bwn  yr  ymwrthodai  â'r 


478  OWLBIDTDDIABTH  ABI8I0TLB. 

tenla  ac  âg  eiddo  pergonol.  Yr  amcan  ydoedd  nid  dedwyddweh  y  rhaa 
ond  dedwyddwch  y  cyfan.  Ond  yr  oedd  gwerth  y  wladwriaeth  i  leddwl 
Aristotle»  gellid  tybio,  yn  gynnwysedig  yn  y  ffaith  ei  bod  yr  unig  le  i'r 
aelodau  a'i  cyfansoddent  i  fy w  y  bywyd  uchaf ;  er  ei  fod  yntau  yn  dadgan 
yn  eglnr  fod  by wyd  y  wladwriaeth  f el  cyfangorff  yn  Uawer  rhagYMrach  na 
bywyd  personau  unigol  nad  oeddynt  ond  rhanau  o  honi. 

I  íeddwl  Aristotle,  gwleidyddiaeth  oedd  yr  nchaf  o'r  holl  wyddoran, 
am  ei  bod  yn  chwilio  i  mewn  i'r  ffurf  uchaí  ar  fywyd  dyn,  ac  yn  dangos 
iddo  pa  fodd  i  sicrhâu  ei  ddaioni  penaf.  Ac  yn  y  fan  hon  y  cawn  afael 
ar  y  berthynas  rhwng  ei  draëthawd  ar  Foeseg  a'i  draethawd  ar  Wleid- 
yddìaeth.  Yn  y  cyntaf  ymofynir  pa  beth  yw  daioni  penaf  dyn ;  ac  yn 
y  diweddaf,  pa  fodd  y  mae  y  daioni  hwnw  i'w  sicrhân.  Dangosir  fod 
perffeithrwydd  moesol  yn  galw  am  amgyichiadau  ffaírioi  oddiallan,  j 
rhai  nas  gellir  eu  sicrhâu  ond  mewn  gwladwriaeth.  Dangosir  hefyd 
fod  natur  y  perffeithrwydd  hwn  yn  ei  wneyd  yn  anmhosibl  ond 
mewn  gwladwriaeth.  A  thrachefn  dangosir  ei  fod  i'w  ennill  trwy 
ddysgyblaeth  o  dan  ddeddfau  a  chyfundrefn  fanwl  o  wobrwyon  a  chosb- 
au,  nas  gellir  eu  sicrháu  ond  mewn  gwladwriaeth.  Yn  yr  ail  draeth- 
awd  gan  hyny  y  mae  yn  gosod  allan  wladwriaeth  berffaîth.  Yn  y 
cyntaf  dengys  yr  amcan;  ac  yn  yr  ail  dengys  y  moddion  priodol  i 
gyrhaedd  yr  amcan  hwnw. 

'*âwladwriaeth"  yw  y  gair  a  ddefhyddiasom  hyd  yma;  ond  teg  ydyw 
crybwyll  mai  ''dinas"  ydoedd  gan  Aristotle.  Ac  yma  eto  y  mae  mewn 
perffaith  gydgordiad  â  syniadau  ei  wlad  a'i  oes.  "Dinas"  ac  nid 
*'gwlad"  oedd  gan  y  Groegwr.  Meddai  ^ob  dinas  ei  llywodraeth 
annibynol  ei  hun.  **Cenedl"  oedd  y  Groegiaid,  ac  nid  pobl  yr  nn  wlad. 
Nid  oedd  ganddynt  un  lywodraeth  yn  rhwymyn  eu  hundeb,  ac  yr  oedd 
terfynau  eu  gwlad  yn  Ued  ansicr.  Yr  hyn  a'u  hunai  hwynt  â'n  gilydd 
ydoedd  eu  bod  o  un  gwaed,  o  un  iaith,  o  un  grefydd,  ac  o'r  nn  arferion. 
Yr  oedd  gan  bob  un  ei  ''ddinas"  ei  hun,  wrth  ba  un  yr  oedd  ei  holl 
fywyd  yn  glymedig.  Ac  yr  oedd  nodweddion  daearyddol  y  wlad  yn 
fanteisiol  i'r  mân  lywodraethauhyn;  a'r  canlyniad  ydoedd  eu  bod  heb 
un  math  o  undeb  gwleidyddol  rhyngddynt  â'u  gilydd.  Yr  oedd 
eiddigedd  yn  hytrach  rhwng  y  gwahanol  ddinasoedd, .  a  hwnw  yn 
cynnyrchu  gwendid  cenedlaeüiol  yn  wyneb  ymosodiadau  eu  gelynion. 
Anhawdd  oedd  ganddynt  ymuno  i  wrthsefyll  y  peryglon  mwyaf.  Ond 
yr  hyn  sydd  yn  rhyfedd  yw,  na  roddir  un  awgrym  gan  Plato  nac 
Aristotle  nad  oeddynt  yn  edrych  ar  y  gwladwriaethan  bychùn — j 
'*dinasoedd"  hyn,  yn  ffurfìau  terfynol  a  chwbl  gyfaddas,  wedi  eu  per- 
ffeithio  i  gyfarfod  holl  anghenion  cymdeithasol  a  moesol  dyn.  Edrych- 
asent  ill  dau  gyda  dychiyn  ar  y  cenedloedd  mawrion  a'r  ymherodraeüiaa 
galluog  a  welwyd  yn  Èwrop  ar  ol  eu  dyddiau  hwy;  a  galarasent  yn 
ddwfn  yn  yr  olwg  ar  ddirfawr  adfeiliad  cymdeithas  yn  nghyimydd 
lly wodraethau  o'r  fath  faintioli  aruthrol.  Er  y  gwelai  Aristotle  gynnydd 
cyâym  yr  Ymherodraeth  Facedoniaiddy  ác  y  gwelai  hefyd  annibyniaeth 
Groeg  ẅedi  ei  ddinystrio,  nid  yw  yn  meddwl  am  i'w  bywyd  gwleidyddol 
wisgo  un  ffurf  amgenach  na'r  ffurf  oedd  amo  y  pryd  hwnw,  er  gorfod  o 
hyny  allan  fod  o  dan  warogaeth  i  Macedon.  Unwaith  yn  wir  y  líiae  yn 
taflu  allan  awgrym  y  gallai  Groeg  ly wodraethu  y  byd  pe  byddù  o  dan 
un  lywodrael^  ond  nid  yw  yn  ceisio  dwyn  ei  awgrym  i  f od  o  on 
de&ydd  ymarferol. 


OWLBIDTDDIABTB  ▲BISTOTLB.  479 

Oddiwrth  y  sjrlwadaa  uchod,  gwelir  ar  onwaith  fod  y  cwestìynaa  yr 
ymdrinir  â  hwynt  yn  *«Ngwleidyddiaeth  Aristotle"  yn  dra  gwahanol  i'r 
cwestiynaa  a  berthynant  i  wleidyddiaeth  yn  ein  dyddiaa  ni;  ond  ceir 
gweled  wrth  fyned  ymlaen  fod  y  traethawd  yn  cynnwys  llawer  o  bethaa 
ydynt  yn  llawn  dyddordeb  i  ninnaa.  Mae  ei  brif  ddyddordeb  er  hyny 
yn  cyfodi  o'r  ffaith  mai  ynddo  ef  y  cawn  y  cais  cyntaf  at  Wleidyddiaeth 
Gymharol  (Comparatwe  Politios);  a'i  fod  yn  grynodeb  cyflawn  o  hoU 
hanes  a  phrofìad  gwleidyddol  Groeg  Tw  terfyn.  Yr  oedd  amcan 
Aristotle  yn  gwbl  ymarferol,  ac  felly  yn  wir  yr  oedd  amcan  Plato  yn  ei 
Wladwriaeth.  Amcanai  Aristotle  daflu  by wyd  newydd  i'r  hen  sefydliad- 
aa;  ond  yr  oedd  yn  rhy  ddiweddar  i'w  wneyd  hyd  yn  nod  am  dymmor; 
a  throdd  y  traethawd  allan  yn  fath  o  fywgraffiad  gwleidyddol  wedi  ei 
gyhoeddi  yn  barod  erbyn  marwolaeth  Groeg.  Gwnaeth  yr  ymchwiliad 
manylaf  i  gyfansoddiad  a  hanes  cant  a  deonaw  a  deagain  o  wahanol 
lywodraethaa, — a  chofìer  mai  Groegwr  uniaith  ydoedd  o'i  febyd  i'w 
fedd, — a  cheir  ganddo,  heblaw  lliaws  o  ffeithiaa  hanesyddol,  ei  gasgliad- 
aa  ei  han  wedi  ea  cymhara  oll  â*a  gilydd.  Gwnaeth  y  defnydd 
helaethaf  o  brofíad  ei  gydoeswyr  a*i  gynoeswyr,  er  fíurfìo  yr  hyn  a 
ystyriai  yn  wladwriaeth  berffaith,  yn  cyfateb  i  holl  anghenion  dyn ;  ac 
er  na  chynnyrchodd  ei  ymdrech  yr  effaìth  ymarferol  a  ddysgwyliai,  trodd 
allan  mewn  ystyr  hanesyddol  yn  gyfoeth  gwir  werthfawr  i'r  byd  hyd  y 
dydd  heddyw. 

Yn  y  traethawd,  fel  y  sylwa  nn  awdwr  mewn  Ilyfr  gwerthfawr  a 
ymddangosodd  ddechreu  y  flwyddyn  hon,  gwelir  tair  tuedd  sydd  yn 
gwbl  anghyson  â*a  gilydd;  sef,  "ymchwiliad  gwyddonol  o'r  fath  buraf, 
rhagfarn  aristocrataidd,  a  breuddwydion  athroniaeth  uchi^nianol  yn 
esgyn  i'r  nefoedd  ac  yn  ymwrando  am  gydgordiau  fharmoniesj  tragy- 
wyddol  natur."  Daw  yr  ysbryd  gwyddonol  i'r  golwg  yn  y  casgliad 
eyfoethog  o  fleithiau  hanesyddol,  ei  ymchwiiiadau  manwl  i  arferion 
llwythau  barbaraidd,  a*r  sylw  manwl  a  delid  ganddo  i'r  amrywiaeth 
dirfawr  mewn  cyfansoddiadau  yn  disgyn  o  dan  yr  un  enw  cyffredinol. 
Ond  ymddengys  ysbryd  hoUol  wahanol  ar  adegau,  yn  enwedig  pan  yr 
apelia  at  '*natur"  wrth  gefnogi  neu  wrthwynebu  unrhyw  sefydliad. 
Cawn  alw  sylw  at  y  mater  hwn  yn  Iled  fuan  mewn  cysylltiad  ág  un  o'r 
apeliadau  y  cyfeirir  atynt. 

Dansoddol  Canalÿtic)  ar  y  cyfan  yw  y  dull  a  fabwysiedir  gan  Aristotle 
yn  y  gwaith  hwn.  Bhaid  iddo  gael  tynu  y  cwbl  oddiwrth  eu  gilydd  i 
ddechreu,  a  chael  allan  natur  yr  elfenau  syml  ydynt  yn  gwneyd  i  fyny 
bobpeth  cyfansawdd;  ond  gyda'r  amcan,  ar  yr  un  pryd,  o*u  rhoddi 
drachefa  wrtii  eu  gilydd.  Bhydd  yr  hyn  a  ganlyn  firasolwg  ar  gynnwys 
y  Uyf  r : — 

1.  Ymdriniaeth  â'r  tenlu  a'r  gwahanol  berthynasaa  a  gynnwysa,  fel 
yr  elfenau  a  gyfansoddant  y  wladwriaeth. 

d.  Beimiadaeth  ar  syniadau  gwahanol  awdwyr  gyda  golwg  ar  y 
Wladwriaeth,  ac  ar  amryw  o  gyfansoddiadau  (constitutionsj  o  hynod- 
rwydd. 

8.  Ei  syniad  ei  hun  am  Wladwriaeth  berflaith  (idealj, 
*  4.  Gwladwriaeth  ymarferol,  yn  ymwneyd  â*r  gwahanol  fiurfiau  posibl 
o  lywodraeth»  a'r  feddyginiaeth  i*r  gwahanol  d^ygau  a  ymddangosent 
yn  Ilywodraethau  gwlad  Ghroeg  ar  y  pryd. 


480  aWLEIDTDDlABTH   àBIBTÛTrA. 

Ein  hamcan  bellach  fydd  dwyn  ger  bron  j  prìf  gwestiynan  yr  ymdrinlr 
â  hwynt  yn  y  traethawd,  atebion  ArÌBtotle  iddynt,  a'r  gwahaniaeth 
rhyngddo  â  rhai  o'i  gydoeswyr  ar  y  naill  law,  ac  âg  athronwyr  diweddar 
ar  y  Uaw  arall.  Bhagarweiniol  ydy w  y  llyfr  cyntaf, — math  o  draethawd 
byr  ar  y  Tenln,  ei  gyfansoddiad  a'i  reoleiddiad  neu  ei  lywodraethiad. 
Pedwar  o  bethaa  sydd  yn  dyfod  dan  sylw,  sef,  Tarddiad  Gymdeithas, 
Gaethwasiaeth,  Eiddo  (PropeHy),  a'r  Perthynasan  Teiüaaidd.  Mae  yn 
werth  sylwì  ar  y  modd  y  dechreaa  y  traethawd;  a  cheisiwn  gan  hyny 
roddì  rhydd-gyfieithiad  o'r  bennod  gyntaf.  Gwyddom  yr  estynir  i  ni 
faddeaant  rhydd  am  lawer  o  ddiffygion  gan  bawb  sydd  wedi  cael  rhyw-. . 
faint  0  brofiad  ar  ddarllen  Aristotle  yn  y  gwreiddiol.  Nid  oes  dim 
litêrary  graee  yn  perthyn  i  arddoll  Aristotle;  ''tir  sychder  mawr" 
ydyw: — 

Gaii  y  gwelwn  fod  pob  gwladwrìaeth  yn  gymdeitfaas  o  ryw  fath,  a  bod  pob  cym- 
deithas  wedi  ei  fforfio  er  cyrhaedd  rhyw  ddaioni  (oblegid  er  mwyn  ennül  yr  hyn  a 
ymddengys  iddynt  hwy  yn  ddaioni  y  mae  dynion  bob  amser  yn  gweithredn),  mae  yn 
amlwg,  tra  y  mae  pob  cymdeithas  yn  amcann  at  ryw  ddaioni,  yr  amcana  y  gym- 
deithas  nchaf,  a'r  hon  sydd  yn  cynnwys  pob  cymdeithas  arall,  at  y  daioni  nclìaf  yn  y 
graddan  uchaf ;  a'r  gymdeithas  nchaf  hono  yw  yr  nn  a  elwir  Gwladwrìaeth  neu  Gym- 
deithas  Wleidyddol.  Yn  awr,  nid  cywir  yw  syniad  y  rhai  a  dybiant  mai  yr  nn  yw 
safle  ynad  mewn  ewladwriaeth  rydd,  a  brenin,  pentenin,  nen  gaethfeistr.  Oblegid  y 
maent  yn  dal  nad  yw  y  rhai  hyn  oll  yn  gwahaniaethn  oddiwrth  en  gilydd  ond  yn 
onig  gyda  golwg  ar  rif,  ac  nid  o  ran  math :  er  engraifft,  os  cbros  ychydig  y  bydd  dyn 
mewn  awdnrdoa  gelwir  ef  yn  gaethfeistr,  os  dros  nifer  fwy  yn  bentenln,  os  <íros  nifÌBr 
fwy  drachefh  yn  ynad  nen  yn  benaeth,  gan  dybio  nad  oes  nn  gwahaniaeth  rhwni; 
tenln  momr  a  gwladwriaeth  fechan;  a'r  nnig  wahaniaeth,  meddint,  rhwng  ynad  a 
phenaeth  yw,  fod  person  nnigol  sydd  ar  ei  ben  ei  hun  yn  omchaf  dros  y  gwe^üU  yn 
benaeth,  tra  yn  ol  iaith  y  wyddor  hon  nad  jrw  yr  hwn  sydd  yn  llywodraethwr  a 
deiliad  bob  yn  ail  ond  ynad.  Nid  dyma,  pa  fodd  bynag,  yw  y  gwirionedd ;  a  bydd 
yt  hyn  a  ddywedwn  yn  amlwg  wedi  y  cymerer  golwg  ar  y  mater  yn  ol  ein  diül  arfeioL 
Oblegid  megys  ag  y  mae  yn  anghenrheidrol  mewn  ymchwiliadan  eraiU  i  elfenn  pethaa 
cyfansawdd  nes  y  cyrhaeddom  at  y  gronynau  syml  (oblegid  y  rhai  hyn  ydynt  yr 
eifenan  eithaf  a  gyfansoddant  y  cyfaìngorS),  felly  hefyd  trwy  chwilio  i  mewn  i'r 
elfenan  a  gyfansoddant  wladwriaeth  y  denwn  i  weled  yn  fẁy  cür  y  gwahaniaethaa 
rhwng  yr  elfenan  en  hnnain,  ac  i  weled  hefyd  a  ydyw  ymdriniaeth  wyddonol  â'r 
amry  wiol  byncian  a  nodwyd  yn  bosibl. 

Gwelir  fod  Aristotle  yn  dechrea  trwy  osod  i  lawr  yn  ei  fi*awddeg 
gyntaí  egwyddor  gyffredìnol  yn  íath  o  sylfaen  i'r  hoU  adeiladaeth.  Yn 
gyfielyb  y  dechreua  ei  draethawd  ar  Foeseg,  lle  y  dywed: — 


Mae  pob  celfyddyd  a  phob  gwyddor,  ac  felly  hefyd  pob  gweithred  a  phob  bwriad, 
yn  ymddangos  yn  ymes^n  at  ryw  ddaioni ;  a  chywir  o  ganlyniad  yw  y  damodiad  a 
roddwyd  gan  ddymon  o'r  "da"  fel  ''yr  hyn  y  mae  pob  peth  yn  ymgyrnaedd  ato." 

Y  gwahaniaeth  yw  ei  fod  yma  yn  ymdrin  â  chymdeithasaa  ac  nid  â 
phersonaa  anigol;  er  ei  fod  ar  yr  nn  pryd,  fel  y  gwelir,  yn  seilio  ei 
gasglìadaa  am  y  bíaenaf  oddiwrth  yr  hyn  sydd  wybyddas  am  y  diwedd- 
af.  Ceir  yn  y  brawddegaa  hyn  olwg  ar  y  dall  a  fabwysiedir  ganddo  yn 
ei  ymchwiliadaa  gwleidyddol.  Ymddengys  fel  yn  cychwyn  gyda 
chasglifid  o  fíeithiau  yn  arwain  i  fyny  at  egwyddorion;  ond  y  mae  ynddo 
hefyd,  fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  amryw  o  elíenaa  eraill.  Deínyddia 
Aristotle  syniadaa  na  chafodd  trwy  brofiad,  ac  y  mae  y  rhai  hyny  yn 
medda  Ue  pwysig  yn  ei  ymreaymiadaa.    Daw  amryw  o  honynt  i'r  golwg 


aŴLiBIDTD]>IABTH  ▲BIBTOTLB  •  481 

él  yr  awn  ymlaen;  ond  er  gwneuthur'deíaydd  o  honynt  mae  yr  awdwr 
yn  awyddus  i  gael  ei  ystyried  yn  seilio  ei  holl  gasgliadau  ar  ffeithiau 
profíad.  Mae  ei  duedd  hefyd  i  ymosod  ar  Plato  yn  dyfod  i'r  golwg  ar 
unwaith,  gan  mai  at  gyíran  o'i  weithiau  eí  y  cyfeiria  yn  yr  ail  frawddeg. 

Yn  unol  â'r  hyn  a  ddywed  yn  niwedd  y  hennod,  ä  ymlaen  i  sylwi  ar 
y  gwahanol  berüiynasau  y  mae  gwladwriaeth  yn  seiliedig  arnynt»  ac 
wedi  ei  chyíansoddi  allan  o  honynt;  neu  mewn  geiriau  eraiU  i  ymdrin 
à'r  cwestiwn  o  ddechreuad  cymdeithas,  Yn  y  lle  cyntaf,  cawn  y  herthynas 
rhwng  y  gŵr  a'r  wraig,  ac  yna  rhwng  y  meistr  a'r  caethwas  (caeth  oedd 
pob  gwas  yn  ei  ddysgeidiaeth  ef);  ac  o'r  ddwy  hyn  y  cyfyd  y  Teulu  yn 
ei  âiurf  f wyaf  cyntefìg.  Ei  ddarnodiad  o  deulu  yw,  "Gymdeithas  wedi 
ei  ffurfìo  er  cyfìenwi  anghenion  dyddiol  yn  nghwrs  natur."  Gosodir 
pwys  mawr  ganddo  ar  y  fìaith  fod  y  perthynasau  hyn  yn  "naturiol." 
Cyfuniad  amryw  deuluoedd  sydd  yn  cyiansoddi  y  Pentref,  yr  hwn  hefyd 
y  dywed  sydd  yn  sefydliad  "naturiol,"  wedi  ei  fìurfìo  er  cyfìenwi 
anghenion  mwy  na  rhai  dyddiol.  Oyfuniad  amryw  o  Bentrefì  drachefn 
y w  y  Wladwriaeth,  yr  hon  sydd  wrthi  ei  hun  yn  ddigonol  i  gyflenwi  ei 
holl  anghenion;  wedi  ei  sefydlu  ar  y  cyntaf  er  mwyn  bywyd  yn  unig, 
ond  a  ddaeth  ar  ol  hyny  yn  sefydliad  er  cyrhaedd  bywyd  rhagorach. 
Baif  y  Pentref  yn  y  canol  rhwng  y  Teulu  a'r  Wladwriaeth;  ond  yn  ei 
fifurfìad  hi  y  mae  y  Pentref  yn  diflanu,  tra  y  mae  y  Teuluoedd  yn  parhân 
íel  yr  elfenau  a  gyfansoddant  y  Wladwriaeth. 

I  brofì  fod  y  Wladwriaeth  yn  sefydliad  "naturiol/'  dygir  ymlaen  ddau 
reswm,  sef  1.  Fod  y  cymdeithasau  o  ba  rai  y  mae  yn  cael  ei  bod  yn 
gymdeithasau  ''naturiol/'  jr  rhar  ydynt  trwy  ddadblygiad  a  thyfìant  yn 
dybenu  yn  y  Wladwriaeth.  I  adnabod  gwir  "natur"  nnrhyw  beth, 
medd  Aristotle,  rhaid  edrych  arno  yn  ei  sefyllfa  o  lawn  a  phêrffaith 
ddadblygiad.  2.  Fod  amcanion  **  natur  "  bob  amser  yr  amcanion  goreu; 
ac  y  mae  amcan  y  wladwriaeth  felly»  sef  cyflenwi  ei  hoU  anghenion  ei 
hun  mewn  annibynìaeth  hoilol  ar  bobpeth  y  tu  allan  iddi.  O  ganlyn- 
iad  y  mae  ei  hamcan  yn  profì  ei  bod  yn  gynnyrch  '*natur."  Tn  y  fan 
hon  yr  ydym  yn  cael  cwpl  o  syniadau  mawr  Aristotle,  sef  "natur"  a 
*'hunan-ddigonedd."  Wedi  profì  fod  sefydliad  yn  "naturiol,"  nid  oedd 
dim  yn  ychwaneg  yn  eisieu  yn  ei  olwg  ef  er  ei  gyfìawnhâu;  oblegid 
wedi  i  "natur"  unwaith  lefaru  nid  oedd  dim  apêl  yn  ei  herbyn, — ^yr  oedd 
y  mater  wedi  ei  benderfynu  yn  y  Uys  uchaf. 

Rhoddir  ganddo  amrjw  ddamodiadau  o  "natur"  yn  ei  wahanol 
weithiau^  er  mai  nid  gorchwyl  hawdd  ydy w  casglu  oddiwrthynt  a  gosod 
aUan  gydag  eglurder  ei  syniad  am  dani.  Yn  ei  Uchanianaeth  dywed: — 
"Natur  yw  sylwedd  neu  hanfod  pethau  yn  meddu  egwyddor  symudiad 
ynddynt  eu  hunain,  ar  gyfrif  yr  hyn  ydynt."  Yn  ei  Ddarlithiau  Anian- 
yddol  ysgrifena  am  natur  íel  "egwyddor  symudiad  neu  orphwysiad 
(principle  ofmotion  of  rest),  yn  blanedig  mewn  pethau  ac  yn  bod  ynddynt 
yn  hanfodoi  a  chynwynoli  pa  un  bynag  fyddo  y  symudiad  ai  symudiad  o 
le  i  le,  neu  gynnydd,  neu  ddarfyddiad,  neu  gyfhewidiad."  A  thrachefn, 
"geUid  dy weyd  mai  natur  mewn  un  wedd  yw  mater  neu  ddefnydd  pethau 
yn  meddu  ynddynt  eu  hunain  egwyddor  symudiad  neu  gyfnewidiad,  yn 
y  ff'urf  fwyaf  syml  a  chyntefìg  ar  y  mater  hwnw ;  ac  mewn  gwedd  araU 
geUid  ei  galw  yn  ffurf  neu  ddeddf  y  pethau  hyny."  Mae  cymaint  a  hyn 
yn  eglur  oddiwrth  y  darnodiadau  ucbod»  sef  nad  y w  Aristotle  yu  edrych 


489  GWUaDTDOIARTH  ABISIOTLB. 

ar  nator  yr  im  â'r  greadigaeth  faterol  ar  y  naill  law,  nac  yn  ei  gwabana 
oddiwrthi  yehwaiih  ar  y  Uaw  aralL  Mae  yn  rhywbeth  sydd  yn  bresennol 
ymhob  peth  yn  agwedd  wreiddiol  a  mwyaf  anelwig  y  peth  hwnw»  ac  yn 
cyimyrcha  ynddo  oddiíewn  yr  hyn  a  elwir  yn  dyfiant  neu  ddadblygiad. 
Ond  erbyn  dwyn  hyn  i'w  gymharn  â  sylw  a  wnaed  o'r  blaen,  sef  mai  yr 
hyn  ydy w  peth  yn  ei  sefyllfa  o  ddadblygiad  perffiûth  a  chyflawn  yw  ei 
wir  natnr,  yr  ydym  yn  cyfarfod  yr  hyn  a  ymddengys  yn  anghysondeb. 
Ac  yn  ei  Wleidyddiaeth  y  mae  Aristotle  yn  de£ayddio  y  naill  neu  y  Uall 
ÍBÌ  y  byddo  yn  gwasanaethu  orea  i'w  amcan.  Ond  y  mae  yn  ei  gyfan- 
drefn  syniad  sydd  i  fesnr  yn  symad  yr  anghysondeb,  sef  mai  yr  hyn 
ydyw  nnrhyw  beth  yn  wêUhredól  ar  ol  Uawn  ddadblygiad,  ydyw  y  peth 
hwnw  yn  rhinweddol  (potentiaUy)  ar  y  cyntaí.  Nid  yw  hyn,  pa  fodd 
bynagy  yn  cyfiawnhân  ei  waith  yn  mabwysiadn  y  naiU  nea  y  UaU  yn  ol 
lel  y  byddo  anghen  ei  ymresymiad  yn  galw.   . 

Yn  ol  ei  syniad  ef,  y  mae  yr  hyn  sydd  yn  awr  mewn  bod  yn  gynnyieh 
amrywicl  achosion,  on  o  ba  rai  y  w  natur,  Y  UeiU  ydynt,  anghenrheid- 
rwydd,  a  rheswm»  nen  ddeaUtwriaeth.  Ehoddir  rhyw  &th  o  le  i  ddam- 
wain  yn  en  mysg»  ond  y  rhai  hanfodol  ydynt  natar  a  rheswm.  Y 
berthynas  rhwng  natar  ac  anghenrheidrwydd,  medd  eíe,  yw,  mai  natar 
gydd  yn  rhoddi  yr  amcan»  ac  anghenrheidrwydd  yn  penderfyna  y 
moddion  i'w  gyrhaedd.  A  chyda  golwg  ar  berthynas  natar  a  rheswoiy 
sylwa  fod  yr  an  cyíaddasder  mewn  moddion  i  ateb  ea  dybenion  yn 
ngwaith  natnr  ag  sydd  yn  ngwaith  dyn.  Gwir  nad  ydym  yn  gweled 
natar  yn  cynUanìo,  ond  ofer  o  herwydd  hyny  yw  gwadn  bodolaeth 
cynUnn. 

Oddiwrth  y  sylwadan  achod,  ni  ddyUd  tybio  fod  Aristotle  yn  gwneyd 
yr  nn  casgUadan  ag  a  wneir  gan  Paley  yn  ei  Ddawinyddiaeth  NatorioL 
Mae  y  diweddaí  wrth  weled  oriawr  yn  cael  ei  arwain  at  oriawr-wneathar- 
wr;  ond  nid  yw  y  blaenaf,  fel  y  sylwa  Syr  A.  Grant,  yn  gweled  mewn 
nator  ddim  amgen  nag  orîawr  yn  ei  gwneyd  ei  hnn.  Dywed  fod  pob- 
peth  mewn  natnr  yn  cael  ei  wneyd  yn  y  âòrdd  oren  sydd  yn  bosibl-^ 
fod  pobpeth  yn  ymestyn  at  ei  ddaioni  prìodol  ei  han.  O  ba  le  y  daeth  yr 
awyddfryd  hwnw?  îë,  dyna  y  pYmc.  Dywed  Aristotle  fod  rhywbeth 
dwyfol  mewn  natar,  ac  eto  nid  yw  yn  hawdd  deaU  pa  beth  a  olyga  wrth 
hyny.  Nid  yw  yn  edrych  ar  Ddaw  a  natnr  fel  yr  nn  peth,  nac  yn 
amddifadn  Daw  o  bersonoUaeth;  ond  y  mae  yn  beU  ar  yr  nn  pryd  oddi- 
wrth  edrych  ar  Ddnw  fel  y  gweithiwr  mewn  natar.  Llefara  am  natar 
fel  yr  hyn  sydd  yn  ei  gynnyrcha  ei  han,  mewn  cyferbyniad  i'r  hyn  a 
gynnyrchir  gan  ewyUys  nea  ddeaUtwriaeth  dyn,  ac  feUy  yn  gyferbyniol 
i  gelfyddyd,  ac  i  bobpeth  a  gyrhaeddir  trwy  ddysg  nen  trwy  arferiad. 
Mae  ei  hoU  weithrediadaa  yn  berffaith,  heb  wastraff  ar  y  naiU  law  na 
chybydd-dra  ar  y  Uaw  arall,  ac  anrhy w  weUiant  amynt  yn  anmhosibL 
Nis  gaUwn  fod  yn  gyfrifol  am  ei  chynnyrchion;  maent  yn  gynhenid, 
ac  yn  gwbl  o'r  ta  aUan  i  gylch  gweithrediad  yr  ewyUys.  Ac  wrib  son 
hefyd  am  natar  yn  cynnyrcha,  dylem  ddeaU  nad  yw  Aristotle  yn  golyga 
dwyn  i  fod  yr  hyn  nad  oedd  mewn  anrhyw  wedd  yn  bod  o'r  blaen.  Yn 
ol  ei  syniad  ef  y  mae  y  greadigaeth  yn  dragy wyddol,  heb  ddechrea  wedi 
bod  iddL 

Hyderwn  y  bydd  y  crynodeb  nchod  o  olygiadaa  AristoÜe  ar  ''natar" 
yn  gymhorth  i  ddeall  ei  ymresymiad.    £i  amcan  ydoedd  amddiffyn  y 


<IWI.SIDTDDIASra  ABIflnOTLE.  48$ 

^ladwriaeth  neu  y  '^ddinas;"  ac  nid  oedd  nn  llwybr  mwy  digwmpas  at 
hyny  na  phrofì  ei  bod  yn  gynnyrch  ''natur/' — ei  bod  yn  ddadblygiad 
naturiol  perthynasau  naturiol  a  gwreiddiol.  Gwnaeth  Boussean  ddeín- 
ydd  o'r  syniad  arall  am  gyflwr  naturiol,  sef  y  cyâwr  yr  oedd  dynoliaeth 
ynddo  yn  ei  âùrf  fwyaf  cyntefig,  cyn  i  unrhy w  wladwriaeth  gael  ei  bod. 
Edrychai  yntau  ar  gyflwr  naturiol  y  ddynoliaeth  yn  gyflwr  ideal,  ond  yr 
oedd  ''naturior*  ganddo  ef  yn  hollol  wrthwyneb  i'rhyn  ydoedd  gan 
Aristotle,  oddieithr  pan  y  mae»  fel  y  dywedwyd  uchod,  yn  newid  ei  dir  i 
ganlyn  anghenion  ei  ymresymiad.  Oferedd  fyddai  i  ni  aros  i  wneyd 
unrhy w  sylwadau  pellach  ar  syniadau  Aristotle  a  Plato,  a'r  gwahanol 
syniadau  diweddar  ar  ddechrmad  cymdeithas,  gan  fod  y  pethau  hyn  wedi 
eu  trafod  eisoes  yn  yr  Ail  o'r  erthyglau  galluog  ar  ''WIadwriaeth 
Plato"  yn  y  Trabthodydd  am  1868. 

Y  cwestiwn  nesaf  a  ddaw  dan  sylw  Aristotle  ydyw  Gaethwasiaeth. 
Fel  yr  awgrymwyd  eisoes,  edrychid  ganddo  ar  gaethwasanaeth  yn 
hanfodol  i  fodolaeth  y  teulu,  a'r  teulu  drachefn  i  fodolaeth  y  wladwriaeth. 
Mynai  Plato  ar  y  Uaw  arall  däiddymu  y  teulu,  a  chael  pawb  i  edrych  ar 
eu  gilydd  yn  frodyr  a  chw'íorydd.  Dadleuai  dros  gaethwasiaeth,  ond 
nid  yn  yr  un  wedd  ag  Aristotle.  Yr  oedd  y  pryd  hwnw  rai  wedi 
dyrchafu  eu  Ilef  yn  erbyn  y  sefydiiad ;  ond  yr  oedd  cymdeithas  er  hyny 
yn  gorphwys  arno,  a  theimlai  Aristotle  ei  fod  dan  anghenrheidrwydd  i'w 
gyfiawnhâu.  Tuag  at  hyny  amcanai  ddangos  fod  caethwasiáeth  yn  un 
o  ordeiniadau  natur ;  a  phim  na  byddai  felly,  nid  amcanai  ei  gyfiawnhâu. 
Dengys  yn  y  Ile  cyntaf  pa  beth  yw  caethwas»  ac  yna  ymofyna  a  ydyw 
natur  wedi  ordeìnio  dynion  i'r  sefyllfa  hono;  ac  os  yw,  wrth  ba  nodau 
y  mae  wedi  trefnu  eu  bod  i'w  hadnabod.  Offeryn  yw  y  caethwas — 
offeryn  ìyyw,  heb  fod  yn  eiddo  iddo  ei  hun,  ond  yn  naturiol  yn  perthyn 
i'w  feistr.  Ehaid  i'r  teulu  gael  offerynau  i  wneyd  ei  waith,  ac  nid  digon 
offerynau  meirwon;  gan  hyny  rhaid  cael  offerynau  byw.  Nid  yw  y 
caethwas  yn  meddu  ar  reswm  ond  yn  unig  i'r  graddau  fyddo  yn  ei 
alluogi  i  ufuddhâu  ac  ymostwng  i  reswm.  Mae  ei  ateb  i'r  ail  ofyniad 
yn  gadamhaol,  er  ei  fod  yn  dangos  rhy wfaint  o  betrusder.  Mae  amryw 
berthynasau  cyffelyb  mewn  natur, — y  naill  yn  gyfaddas  i  Iywodraethu 
a'r  Uall  i'w  Iywodraethu,  megys  yr  enaid  i  lywodraethu  y  corff,  a  dyn  i 
ly wodraethu  dros  y  creaduriaid  direswm,  a  hefyd  dros  y  beny wod.  Yn 
yr  enaid  hefyd  y  mae  rheswm  i  lywodraethu  y  chwantau.  Dyma 
ordeiniad  natur,  er  ei  bod  yn  fynych  yn  methu  ei  gario  allan.  A  chan 
fod  y  perthynasau  hyn  yn  bod,  nid  yw  y  berthynas  o  feistr  a  chaethwas 
ond  un  y  gellid  ei  dysgwyl.  Ac  os  oes  dynion  i'w  cael  sydd  gymaint 
yn  israddol  i  ddynion  eraiU  ag  ydy w  y  corff  i'r  enaid,  neu  yr  anifeiliaid 
direswm  i  ddyn,  yr  ydym  i  gasglu  eu  bod  i  sefyll  yn  ol  ordeiniad  natur 
yn  y  berthynas  o  gaethweision  a  meistriaid.  Ac  fel  mater  o  ffaith 
dadleua  Aristotle  fod  y  cyfryw  i'w  cael,  y  rhai  nad  oes  ganddynt  ddim 
gwell  na  nerth  corfforol  i'w  roddi  at  wasanaeth  y  wladwriaeth.  Lled 
niwliog  ydyw  ar  yr  athronydd  pan  y  mae  yn  ceisio  dangos  trwy  ba 
nodau  y  mae  natur  wedi  trehiu  iddynt  gael  eu  hadnabod.  Yn  gyffredin 
y  mae  ganddynt,  medd  efe,  gyrff  cymhwys  at  lafurio;  ond  rhaid  iddo 
gydnabod  fod  natur,  er  wedi  amcanu  at  roddi  nodau  amynt,  wedi  methu 
cario  ei  hamcan  alian.  Ymwrthodai  â  phob  caethwasanaeth  ond  a 
fyddai  jn  ol  ordeiniad  natur.    Mid  teg,  medd  efe,  fuasai  cadw  un  yn 


4B4  OWmiDTDBIABTH  ▲BISTÛfTl.E. 

gaethy  yr  oedd  natur  wedi  ei  ordeinio  i  fod  yn  rhydd,  er  ei  gymeryd  yn 
garcharor  mewn  rhyíel.  Ar  y  llaw  arall,  dadleuai  fod  yn  gyfìawn 
gwnenthur  rhyfel  er  mwyn  cael  meddiant  o'r  rhai  a  ordeiniesid  gan 
natur  i  fod  yn  gaethion.  A  gwelai  gydnahyddiaeth  o'i  olygiad  yn  y 
syniad  Groegaidd  nad  oedd  Groegiaid  i  fod  yn  gaethion  i  Boegiaid,  ond 
mai  barhariaid,  hyny  yw,  y  rhai  oeddynt  anhysbys  o  iaithac  arferion 
y  Groegiaid,  yn  unig  ddylent  íod. 

Y  cwestiwn  mawr  gan  Aristotle  oedd  gwneyd  y  trefniadau  anghen- 
rheidiol  at  ddyrchafu  bywyd  aelodau  y  wladwriaeth  mor  uchel  ag  yr 
oedd  yn  ddichonadwy.  Yr  oeddynt  i  fyw  fel  ^'dinasyddion,"  ac  i 
gymeryd  rhan  ymarferol  yn  holl  weithrediadau  y  wladwriaeth;  a  thuag 
at  hyny  rhaid  oedd  iddynt  gael  hamdden  oddiwrth  orchwylion  cyffredin 
a  Uafur  corfforol.  Yr  oedd  y  pethau  hyn  yn  anghyson  â  bywyd  o 
rinwedd  ynddynt  fel  aelodau  o  wladwriaeth.  Ond  rhaid  i'r  budrwaith 
gael  ei  wneyd,  ac  felly  nìd  oedd  ond  ei  drosglwyddo  i  ofal  caethweision 
o'r  tu  allan  i  gylch  y  wladwriaeüi,  fel  y  caffai  y  dinasyddion  eu  hoU 
amser  wrth  eu  llaw  i'w  ddefnyddio  gyda  gorchwylion  teilwng  o  honynt 
eu  hunain.  Yn  y  wedd  hon  yr  oedd  yn  cau  allan  un  dosbarth  o 
gyfranogiad,  oddieithr  mewn  modd  anuniongyrchol,  yn  mywyd  y  wlad- 
wriaeth.  Nis  gallai  wrth  hyny;  rhaid  oedd  gofalu  am  y  rhai  oedd 
deilwng:  ond  dadleuai  am  y  rhai  a  adewid  o'r  tn  allan,  foÿ  caethwBsan- 
aeth  yn  fanteisiol  iddynt  hwythau.  Ni  ystyriai  ei  fod  mewn  un  modd 
yn  eu  haberthu  i'w  meistriaid,  ond  yn  eu  gosod  yn  y  sefyllfa  yr  oedd 
natur  wedi  eu  bwriadu  iddi,  ac  o  ganlyniad  y  sefyllfa  oreu  er  eu  lles. 
Fel  hyn  yr  oedd  caethwasanaeth  yn  hanfodol  er  cario  allan  y  syniad 
Groegaidd  am  ddybenion  gwladwriaeth. 

Ni  ddylem  dybio  y  buasai  Aristotle  ýn  dadleu  dros  gaethwasanaeth 
y  planigfeydd  Americanaidd.  Yn  hytrach  buasai  ei  holl  natur  yn 
dychryn  yn  yr  olwg  ar  y  fath  erchylldra.  Nid  dadleu  yr  ydoedd  ef  dros 
gaethwasanaeth  fel  ffordd  i  wneyd  arian — buasai  hyny  yn  ddirmygus 
yn  ei  olwg — ond  fel  ffordd  i  alluogi  dinasyddion  i  fyw  y  bywyd  uchaf  o 
rinwedd.  Ac  nid  sefyllfa  ddiraddiol  y  caethion  Americanaidd  ôedd  y 
sefyllfa  a  fwriadai  efe  i  gaethion.  Dadleuai  dros  fath  o  gyfeiUgarwch 
rhwng  y  meistr  a'i  gaeüiweision,  a  thros  bob  ymdrech  i*w  dyrchafii 
trwy  addaw  rhyddid  iddynt  os  dangosent  eu  hunain  trwy  eu  hymddyg- 
iadan  yn  deilwng  o  hono.  Yn  wir,  yr  oedd  triniaeth  caethion  yn  ngwlad 
Groeg  yn  llawer  gwell  na'r  hyn  ydoedd  yn  ddiweddarach  yn  Rhnfain. 
Yn  Bhufain  nid  oeddynt  yn  ceisio  seilio  caethwasiaeth  ar  natur,  ond  ar 
gyfraith.  Y  canlyniad  oedd  fod  triniaeth  y  caethion  yn  y  wlad  na 
cheisid  cyfiawnhâu  caethwasanaeth,  yn  llawer  mwy  didrugaredd  nag  yn 
y  wlad  y  ceisid  dangos  ei  fod  yn  sefydliad  naturìol.  Tra  byddo  dynion 
yn  ceisio  cyfiawnhâu  eu  drygionì,  y  maent  o  dan  ryw  fath  o  attalfa; 
ond  pan  wedi  rhoddì  hyny  heìbio,  y  maent  bellach  yn  ymwertha 
iddo  heb  un  attalfa.  Yr  oedd  goleuni  athroniaeth  Groeg  yn  lliniara 
trueni  caethwasiaeth,  a  bu  goleuni  Cristionogaeth  am  ganrifoedd  heb 
wneyd  ychwaneg.  Erbyn  hyn  y  mae  Cristionogaeth,  yn  wir — ^hyny  yw, 
ymhen  mwy  na  deunaw  canrif — ^wedi  dryllio  rhwymau  y  caethion:  ond 
pan  yn  teimlo  awydd  ymosod  ar  Aristotle  byddai  yn  dda  i  ni  gofío  leied 
o  amser  sydd  er  pan  ryddhäwyd  caethion  Prydain. 

Wedi  goUwng  o'i  law  y  cwestiwn  o  gaethwaaiaeth,  y  mae  yn  cymeryd 


OWLBIDYDDIAETH  AltlSTOTLB.  485 

i  fyny  y  c^estiwn  o  Eiddo  (Property).  Ac  yma  cawn  ei  syniadau  am 
Drefnidedd  Gwladol.  Prin  yr  ydoedd  y  pryd  hwnw  wedi  ymffurfio  yn 
Wyddor,  ond  y  mae  Aristotle  wedi  gosod  allan  rai  o'i  gwirioneddau 
blaenaf  gyda  chymaint  o  eglurder  ag  y  gwneir  yn  y  dyddìau  hyn.  Ar 
y  llaw  arall,  nid  yw  wedi  myned  yn  bell  gyda  chymhwysiad  y  gwirion- 
eddau  hyny,  ac  y  mae  rhai  canghenau  pwysig  hefyd  heb  eu  cyffwrdd 
ganddo  o  gwbl.  Ond  dylid  cofìo  nad  oedd  amgylchiadau  na  syniadau  ei 
oes  yn  ffafriol  i  gynnydd  y  wyddor  hon.  Gellir  crybwyll,  yn  un  peth, 
fod  perthynas  cyíalaf  a  llafur  y  prýd  hwnw,  gyda  chaethwasiaeth,  yn 
dra  gwahanol  i*r  iiyn  ydyw  yn  awr.  Drachefn,  yn  ol  syniadau  ei  oes  ef 
yr  oedd  llawer  o  alwedigaethau  allan  o  gylch  y  wladwriaeth,  megys 
masnachwyr,  crefftwyr,  Uafurwyr  amaethyddol,  &c.;  heblaw  hyny 
gosodid  terfynau  i  íaintioli  y  wladwriaeth.  Nid  oedd  i  fod  yn  fwy 
nag  oedd  yn  anghenrheìdiol  er  hunan-ddigonedd. 

Edrychasai  Aristotle  ar  y  caethwas  fel  math  o  Êiddo,  ac  yr  oedd  yn 
naturiol  gan  hyny  iddo  fyned  ymlaen  i  ymdrin  âg  Eiddo  mewn  gwedd 
ëang  a  chyffredinol.  Cynnaliaeth  y  teuìu  oedd  y  pwnc,  ac  megys  yr 
oedd  caethweision  yn  anghenrheidiol,  felly  hefyd  yr  oedd  Eiddo.  Bhaid 
penderfyna  o  ganlyniad  pa  beth  ydyw  perthynas  y  gelfyddyd  o  enniU 
cyfoeth,  a'r  gelfyddyd  o  ly wodraethu  teulu.  Yr  ateb  y  penderfyna  arno 
yn  y  diwedd  yw,  fod  y  gyntaf  yn  îs-wasanaetbgar  i'r  olaf,  er  nad  yw  yn 
rhan  o  honì  mwy  nag  y  mae  y  gelfyddyd  feddygol.  Gwaith  penteulu, 
íel  y  cyfryw,  y w  deínyddio  cyfoeth  ac  nid  ei  gynnyrchu.  Ar  yr  un  pryd 
rhaid  ei  gynnyrchu.  Gyfoeth,  yn  ol  ei  ddarnodiad  ef  o  hono,  ydyw  y 
cyflenwad  o'r  offerynau  anghenrheidiol  at  fywyd  y  teulu  a'r  wladwriaeth. 
Ystyria  fod  cynnyrchu  neu  enniU  cyfoeth  o  fewn  y  terfynau  hyn  yn  unol 
â  natur.  Ond  y  mae  ystyr  yn  bod  yn  yr  hon  y  mae  y  gelfyddyd  o 
gynnyrchu  neu  ennill  cyfoeth  yn  myned  yn  gwbl  annaturiol,  sef  pan  y 
mae  arian,  hyny  yw,  arian  yn  hytrach  na  chyfoeth,  yn  myned  yn  amcan. 
Yn  y  wedd  hon  nid  oes  i'r  syched  am  arian  un  terfyn.  Yn  y  wedd 
gyntaf  gosodid  terfyn  gan  anghenrheidiau  y  teulu  neu  y  wladwriaeth. 
Ac  ymhellach,  y  mae  y  wedd  olaf  wedi  cyfodi  o*r  wedd  gyntaf.  Er 
cyflenwi  anghenrheidiau,  daeth  cyfnewidiad  nwyddau  i  arferiad;  ac  i 
rwyddhâu  y  cyfnewìdiad  y  rhoddwyd  bod  i  arian  bathedig:  ond  trwy 
hyn  daeth  masnach  i  fod,  yr  hon  a  aeth  tu  hwnt  i'r  terfynau  a  nodid  gan 
gyflenwad  aDghenrheidìau,  ac  i  wneyd  ennill  arian  yn  brif  ac  unig 
amcan.  Nft  ddealler  yma  wrth  ''anghenrheidiau,"  yr  hyn  sydd  ddìgonol 
i  gadw  corff  ac  enaid  ynghyd,  ond  yn  hytrach  yr  hyn  sydd  anghenrheid- 
iol  at  yr  hyn  a  ystyriai  Aristotle  yn  fywyd  teilwng  yn  y  Wladwriaeth. 
Megys,  ynte,  yr  oedd  math  o  gaethwasanaeth  yn  groes  i  natur,  felly 
hefyd  yr  oedd,  yn  ol  syniad  Aristotle,  fath  o  gelfyddyd  er  enniU  cyfoeth. 
O  fewn  rhyw  derfynau  yr  oedd  y  naili  a'r  Uall  yn  ol  natur;  ond  tu  hwnt 
i'r  terfynau  hyny  yr  oeddynt  yn  erhyn  natur, 

Yn  ol  ei  syniad  ef,  fel  y  gwelir,  yr  oedd  masnach  (trade)  \  fod  o  fewn 
terfynau  cylyng  iawn.  Tuag  at  hyrwyddo  cyfnewidiad  nwyddau  i'r 
graddau  anghenrheidiol  at  fywyd  y  wladwriaeth,  yr  oedd  yn  oddefol; 
ond  pa  beth  bynag  sydd  dros  ben  hyn,  o'r  drwg  y  mae.  Yn  y  wedd 
hon  y  mae  gwahaniaeth  dirfawr  rhwng  ei  syniadau  a  syniadau  yr  oes 
hon.  Erbyn  hyn  edrychir  ar  ëangiad  masnach  a  chynnydd  yj^boblog- 
aeth  fel  yn  cyíansoddi  Uwyddiant  gwlad;  ond  yr  oeddynt  yn  bethau 


486  OWLHmTBBTAETH  ARIgTOTLE. 

annymanol  îawn  i  deimlad  ArÌRtotle,  am  y  profent  yn  anfantais  i'r 
wladlwriaeth  gyrhaedd  ei  bywyd  nchaf.  Nid  ymholwn  yn  awr  pa  mor 
bell  oddiwrth  y  gwîrionedd  oedd  Aristotìe,  nac  ychwaith  i  ba  raddan  j 
mae  syniadan  yr  oes  hon  ar  y  mater  yn  gy wir  neu  yn  anghy wir :  digoii 
fydd  deall  y  gwahaníaeth.  Yn  anig  cofíer  nad  oedd  Arìstotle  yn  hyn 
ond  yn  adlewyrchn  rhagfaman  ei  oes.  Y  pwnc  gan  y  Groegwyr  oedd 
cael  digon  o  hamdden  i  ^rmroddi  i  fywyd  y  wladwáaeüi;  a  chydag 
Aristotle  yr  amcan  ydoedd,  nid  ymlódiad  masnach,  ond  dyrchafíad 
I»ywyd  y  wladwriaetb — ymroddiad  ei  deiliaid  i  fywyd  ymaríerol  neu 
íywyd  0  astndiaeth  ar  athroniaeth.  A  chofíer  hefyd,  nad  oedd  ëangiad 
masnach  yn  ei  ddyddian  eí  o  gymaint  pwys  er  cyrhaedd  amcanion  nchaf 
cymdeithas  ag  ydyw  yn  ein  dyddiau  ni.  Mewn  cymdeithas  oedd  ya 
seiliedig  ar  gaethwasiaeth,  nid  oedd  drygan  tlodi  yn  cael  ymweithio  i'r 
golwg;  yr  oedd  y  dinasyddion  yn  mwynhân  eu  hamdden,  Ac  yn 
ddiweddaf  yr  oedd  Aristotle  yn  wrthwynebol  i  ëangiad  masnach  am  ei 
fod  yn  cynnyrchu  anghyfartaledd  yn  sefyllfa  y  deiUaid,  a  hefyd,  trwy 
gymysga  y  boblogaeth,  yn  ei  gwneyd  yn  anhawdd  gosod  y  ffurf  neillduol 
a  ddymnnai  ar  eu  cymeriadau. 

Yr  oedd  Aristotle  yn  gweled  mor  glir  ag  y  gwelai  Adam  Smith  mai 
nid  yr  nn  peth  ydyw  cyfoeth  ac  arian — gwirionedd  anhawdd  cymeryd 
gafael  ynddo.  Y  cyfeiliornad  gwrthgyferbyniol,  yn  wir,  sydd  wodi  cael 
Ue  yn  neddfau  y  wlad  hon  byd  yn  ddiweddar  iawn.  Yr  hyn  oedd  wrth 
wraidd  deddfau  gorthrymus  Protection  ydoedd  y  syniad  fod  cyfoeth 
gwlad  yn  gynnwysedig  yn  yr  aur  a'r  arían  fyddont  wedi  eu  trysori 
ganddi.  Am  y  rheswm  hwnw  yr  ymdrechid  ffurfío  y  deddfau  yn  y  fath 
fodd  ag  i  gael  cymaint  ag  oedd  yn  bosibl  o  aur  ac  arian  o  wledydd  eraill 
i*r  wlad  hon,  ac  wedi  eu  caBl  iddi  i'w  cadw  ynddi.  Yn  ol  B^miad 
Trefnidwyr  Gwladol  y  dyddiau  byn,  dyna  yw  cyfoeth, — **the  sum  of 
things  haying  exchangeable  value:"  cyfanswm  y  pethau  y  gellir  eu 
cyfnewid. 

Drachefn,  yr  oedd  Aristotle  yn  gy wir  yn  ei  syniad  fod  gwerth  yn 
perthyn  i  aur  ac  arian  ynddynt  eu  hunain.  Felly  y  mae:  oblegid  gellid 
troi  aur  ac  arian  i  amcanion  eraill  pe  peidient  a  bod  yn  fathedig ;  ac 
heblaw  hyny  y  mae  eu  cynnyrchu  yn  fwy  neu  lai  treulfawr.  Hefyd,  y 
mae  wedi  dyweyd  y  cwbl  sydd  i*w  ddyweyd  ar  yr  hyn  a  alwodd  arian 
bathedig  i  fodolaeth.  Daethant  i  fod  er  hwyluso  cyfnewidiad  nwyddau. 
Fel  hyn  y  cymherid  gwerth  gwahanol  nwyddau  gyda  hawsder;  ac  yr 
oeddynt  hefyd  yn  cynnrychioli  eu  gwerth.  Mae  arìan  yn  foddion  i  fesar 
gwertfa,  ac  yn  gyfrwng  cyfnewidiad  nwyddau.  Mae  Aristotle  hefyd 
wedi  nodi  yn  ei  draethawd  ar  Foeseg  a*i  draethawd  ar  Wleidyddiaeth, 
amryw  o'r  nodweddau  sydd  yn  perthyn  i'r  meteloedd  hyn  a  barodd 
iddynt  gael  eu  dewis  i'w  bamcan  a'n  defnydd  presennol. 

Nid  yw  yn  bellach  oddiwrth  syniadau  yr  oes  hon  gydag  un  mater  na 
chyda  Llôg  (intereü).  Trosedd  o'r  mwyaf  yn  erbyn  natur,  yn  ol  ei 
feddwl  ef,  ydoedd  rboddi  arian  ar  lôg.  Cyffelyb  oedd  syniad  Plato;  ac 
yawircy^elyb  oedd  cyfraith  Moses.  (Gwel  Exod.  xxü.  26;  Lef.  xxt. 
36;  Deut.  xxiii.  19,  20.)  Gwaherddid  i'r  luddewon  gymeryd  llôsf  o 
gwbl  gan  eu  brodyr,  er  y  caniateid  iddynt  ei  gymeryd  gan  estroniaid; 
ond  y  maent  hwy  wrtbi  yn  ddyfal  er  ys  llawer  dydd  yn  gwneyd  i  fyny 
eu  colled  ^m  y  wedd  hon.     Ëffaith  gwahardd  llo^  yw  gwahardd  tros- 


GWLBIOTDDUETB   ABTSTOTLE.  487 

glwjddiad  cyfalaf  (capital)  o  law  i  law,  ac  felly  attal  ei  ^rosglwyddiad 
i'r  Uaw  a  allo  wneyd  y  deéiydd  goreu  o  hono. 

Ni  cheir  gan  Aristotle  un  gair  am  Drethiad.  Mae  rywbryd  yn  nghorfif 
y  traethawd  yn  cyffwrdd  â'r  cwestiwn  -pa  fodd  y  mae  i'r  wladwriaeth 
godi  ei  chyllidau,  ond  yn  tafla  pob  beichian  ar  y  tir.  Yn  ei  ddyddian 
ef  nid  Oddd  y  cwestiwn  o  drethiad  wedi  dyfod  i  fedda  y  pwysigrwydd 
sydd  iddo  erbyn  hyn.  Yr  ydym  wedi  myned  heibio  i  lawer  o  gwestiynan 
y  gallesid  gyda  mantais  aros  llawer  gyda  hwynt;  ond  ymattaliasom  o 
herwydd  mai  ein  hamcan  y w  dwyn  syniadau  Aristotle  i'r  golwg  yn  eu 
perthynas  â  syniadau  ei  gydoeswyr  ac  â  syniadau  diweddar,  ac  nid 
ypidrin  yn  gyflawn  à'r  gwahanol  gwestiynau  a  ddygir  ger  bron. 

Wedi  ei  arwain  oddiwrth  y  berthynas  rhwng  y  meistr  a'r  caethwas  at 
Eiddo,  y  mae  Aristotle  yn  dychwelyd  at  y  ddwy  berthynas  arall  yn  y 
teulu,  sef  perthynas  y  gŵr  a'r  wraig,  a'r  tad  a'r  plant;  ond  nid  i  ymdrin 
à  hwy  iel  y  gwnaethai  â'r  berthynas  gyntaf.  Perthyna  i'r  penteuiu  i 
lywodraethu  dros  ei  gaethweision,  dros  ei  wraig,  a  thros  ei  blant;  ond 
y  mae  ei  lywodraeth  yn  wahanol  dros  y  tri  dosharth.  Mae  ei  ly wodraeth 
dros  y  cyntaf  wedi  ei  gosod  allan  eisoes.  Y  gwahaniaeth  rhwng  ei 
lywodraeüi  dros  ei  wraig  a'i  lywodraeth  dros  ei  blant  y w,  fod  y  naiU  fel 
yt  èiddo  ynad  mewn  llywodraeth  gyfansoddiadol,  a'r  liall  fel  yr  eiddo 
brenin.  Mewn  llywodraeth  gyfansoddiadol,  pa  fodd  bynag,  y  mae  yr 
ynad  yn  ei  dro  yn  ddeìliaidf  tra  nad  y w  y  wraig'  byth  i  gael  y  cynnyg  ar 
îywodraethu. 

Mae  sylw  manylaf  llywodraeth  neu  reolaeth  deuluaidd  i  fod  ar  ddyn- 

ion  yn  hytrach  na  phethau,  ac  ar  ddynion  rhyddion  yn  hytrach  na 

chaethion.     Yn  y  fan  hon  y  mae  cwestiwn  yn  codi  eto  gyda  golwg  ar  y 

caethweision  sydd  yn  cymeryd  i  fyny  y  gweddili  o*r  llyfr  cyntaf ;  sef,  A 

ydynt  yn  meddu  rhai  o'r  rhinweddau  moesol,  megys  Gwroldeb,  Cyf- 

iawnder,  Hunan-lywodraeth  (Temperance);  ai  ynte  nad  ydynb  yn  meddu 

dim  yn  ychwaneg  na'r  rhinweddau  a  berthynant  i  offerynau,  neu  ddim 

yui  wir  uwchlaw  gwasanaeth  corfiforol?    Yma  y  mae  yn  ei  gael  ei  hun 

mewn  anhawsder.    Ar  y  naill  law,  os  ydynt  yn  meddu  rhinweddau 

moesol,  ar  ba  dir  y  gellir  yn  gyfiawn  eu  cadw  yn  gaethweision?    Ac  ar 

y  Uaw  arall,  gwrthun  hollol  yw  gwadu  eu  bod,  pan  yr  addefìr  eu  bod  yn 

ddynion,  ac  yn  cyfranogi  o  reswm.     Ac  y  mae  anhawsder  cyffelyb  yn 

cyfodi  gyda  golwg  ar  y  gwragedd  a'r  plant.    Ehaid  i'r  llywodraethwr 

fod  yn  gyfiawn  ac  yn  meddu  hunan-lywodraeth,  cyn   y  gall  fod  yn 

Uywodraethwr  da;  ac  os  bydd  y  deiliaîd  yn  amddifaid  o'r  rhinweddau 

hyn,  pa  fodd  y  gallant  fod  yn  ddeiliaid  da?    Ei  amcan  yma  eto  ydoedd 

cyfiawnhâu  caethwasiaeth ;  a  rhaid  oedd,  gan  hyny,  cael  rhyw  ffordd 

állan  o'r  anhawsder.    Y  ffordd  a  gymera  yw,  dangos  fod  gwahanol 

fathau  o  rinweddau  neu  ragoriaethau.     Yn  yr  enaid,  meddai,  y  mae  un 

dlfen  sydd  yn  llywodraethu,  ac  arall  yn  cael  ei  lly wodraethu ;  ond  arall 

yw  rhagoriaeth  y  naiil,  ac  arall  yw  rhagoriaeth  y  llall.     Arweinid  ni  yn 

rhy  beU  ar  hyo  o  bryd  pe  ceisiem  roddi  golwg  ar  syniadau  Aristotle  am 

yr  enaid.     Nid  yw  yn  cydnabod  fod  y  caethwas  yn  meddu  y  delíberative 

facuUy  o  gwbl;  yn  y  fereh  y  mae  yn  ddirym,   ac  yn  y  plentyn  yn 

anmherflaith.    A  chyda  golwg  ar  y  rhinweddau  moesol,  rhaid  cydnabod 

ea  bod  oll— caethweision,  gwragedd,  plant — yn  meddu  rhyw  ran  yn- 

ddyiit,  ond  can  belled  yn  unig  ag  y  n^ae  yn  angh  enrheidiol  i  gyflawni  eu 

d  o  2 


i88  oBOBaE  wHrrEFistB. 

gwaith  (functians)  priodol  ea  hirnam :  fel  y  mae  gwáhaniaech  rhwng  y 
rhînweddaa  moesol  a  berihynant  i  lywodraethwr,  a*r  an  rhinweddan  fel 
yr  ymddangosant  yny  rhai  a  lywodraethìr.  A  gwesgir  Arìstotle  hefyd, 
er  cyfiawnhâa  caethwasiaeth,  i  ẁada  anoliaeth  rhinwedd  moesol.  Ta 
ol  y  syniad  Socrataidd  yr  oedd  rhinwedd  yn  nn — ^rhyw  nn  egwyddor 
fawr  yn  gorwedd  o  dan  ei  wahanol  ffarfiaa.  Yn  y  wedd  hon  yr  oedd 
medda  an  rhinwedd.  ar  ryw  ystyr,  yn  cynnwys  meddiant  o'r  cwbl,  gan 
nad  yw  y  gwahanol  ffarfiaa  ond  yr  aa  egwyddor  yn  ei  chymhwyso  ei 
hanan  i  gyfarfod  gwahanol  amgylchiadan.  Ac  wedi  dosrann  rhinwedd, 
nid  yw  Arìstotle  yn  cydnabod  ond  dan  yn  perthyn  i'r  caethwas,  sef 
gwroldeb  a  hnnan-lywodraeth.  Nid  yw  yn  son  am  ddoethineb  na  chyf- 
iüwnder.  Gwelir  yn  ei  ymresymiad  lawer  o  fanaa  gweiniaid,  ac  nid 
anmhosibl  yw  ei  fod  yntan  yn  en  gweled  ei  hanan;  ond  yr  oedd  caeth- 
wasiaeth  yn  ol  ei  syniad  ef  yn  anghenrhaid  yn  y  wladwriaeth,  ac  yr  oedd 
ei  gyfiawnhâa  yn  anghenrhaid  aiiill  ag  yr  oedd  ei  theimlo  yn  glod  nid 
bychan  i'r  athronydd. 

Cyn  diwedd  ei  ymdriniaeth  â'r  mater  hwn,  y  mae  yn  dwyn  allan 
äyniad  a  ymddengys  yn  ddyeithr  iawn  erbyn  hyn,  sef  fod  y  caethweision 
yn  llawer  awch  mewn  ystyr  foesol  na  chrefftwyr.  Mae  y  caethwas 
yn  rhy w  fath  o  ran  o'r  teula»  ac  yn  cyfranogi  mewn  rhyw  wedd  o  fywyd 
y  tenlu;  ond  y  mae  y  crefftwr  yn  gwbl  o'r  tn  allan.  Isel  ryfeddolyr 
edrychai  AristoÜe  ar  y  crefftwyr;  a  disgyna  darlleniad  y  frawddeg 
ganlynol  o'i  eiddo  yn  ddyeithr  ar  deimladan  cryddion  y  Dywysog- 
aeth: — "Mae  y  eaethwas  hefyd  yn  nn  o  ordeiniadan  natnr,  ond  nid  oes 
nn  crydd  nac  an  creffbwr  arall  felly." 

¥  tro  nesaf  awn  ymlaen  at  ei  feirniadaeth  ar  Plato  ac  eraill,  ac  ar  rai 
cyfansodcUadaa  gwleidyddol  oeddynt  y  pryd  hwnw  mewn  bodolaeth. 


ÖEOEÖE    WHITEFIELD. 

The  Life  of  the  Bw.  Oearge  JFhitefield,  B.A.,  o/  Pembrohe  GoUege,  Oxfwd. 
By  Bey.  L.  Tterman.    2  Yols.    London  :  Hodder  &  Stooghton.    1876. 

Teimlwn  yn  ddiolchgar  i  Mr.  Tyerman  am  y  ddwy  gyfrol  hyn.  At  yr 
amrywiol  gyfrolaa  eraill  sydd  wedi  ea  cysegra,  yr  ochr  yma  a'r  ochr 
draw  i'r  Werydd,  i  goffadwriaeth  George  Whitefield,  dyma  ddwy  gyfrol 
hardd,  wythplyg,  yn  rhoddi  hanes  cyflawn  a  boddhaol  o  fywyd  a 
gweithredoedd  yr  hen  efengylwr.  Mae  Mr.  Tyerman  bellach  wedi 
cymdeithasn  llawer  â  hanes  yr  hen  Fethodistiaid.  Nis  gallai  neb  fod 
fDL  fẁy  cymhwys  i  ysgrìfenu  hanes  Whit^eld  na'r  hwn  sydd  wedi 
treulio  cymaint  o  amser  a  Uafar  awchben  bywyd  ac  amseraa  John 


OBORGB  WHITBFIBLD.  489 

Wesley,  ac  wedi  rhoddi  ffrwyth  addfed  y  Uafur  hwnw  i'r  byd  mewn 
taîr  cyfrol  werthfawr. 

Yr  oedd  y  fath  gysylltiad  agos  rhwng  y  ddau  ddyn,  Whitefìeld  a 
Wesley,  fel  nas  gellir  deall  y  naiU  heb  ddeall  y  llall;  ac  y  mae  bywyd 
y  naiU  o  anghenrfaeidrwydd  yn  ffarfìo  rhan  bwysig  iawn  o  fywyd  y  Uall. 
Mae  pob  un  o'r  ddau  fel  hanner  cylch ;  gosodwch  y  ddau  at  eu  gilydd 
ac  y  mae  y  cylch  yn  grwn.  Ffrwyth  y  berthynas  agosyma  ydyw  y  ddwy 
gyfrol  sydd  ger  ein  bron.  Y  briwfwyd  gweddjll  o  fywyd  Wesley  a'r 
Oxford  Methodistè  ydynt.  Dyma  hanes  genem  y  ddwy  gyfrol  : 
«Wrth  gasglu  defhyddiau  The  ÎÁfe  and  Times  of  Wesley  a'r  Oxfard 
Methodists,  cyfarfyddais  â  llawer  ynghylch  Whitefìeld ;  ac,  oddiar  hyny, 
nid  arbedais  nac  amser,  na  llaftir,  nac  arian,  i  wneyd  ymchwiliadau 
pellach  0  barth  i'r  efengylwr  mawr." 

Mae  y  llafur  hwn  yn  ddiau  wedi  fod  yn  fawr  iawn,  ond  yn  sicr  nid 
ydyw  yn  ofer.  Mae  Mr.  Tyerman  wedi  bod  yn  llwyddiannus  i  roddi 
portread  llawn,  diduedd,  cywir,  o'r  efengylwr  enwog.  Ambell  waith, 
rhaid  i  ni  addef,  canfyddwn  ryw  gymaint  o  ddiffyg  cydymdeimlad  âg 
oes  ac  amgylchiadau  Whitefìeld.  Yn  Ue  ceisio  egluro  y  rhesymau 
a*i  tueddai  ef  i  weithredn  fel  y  gwnaeth  mewn  amgylchiadau  neillduol 
yn  ei  fywyd,  gadawa  Mr.  Tyerman  ef  gyda  dyweyd,  <*Buasai  well 
iddo  beidio."  Er  y  gallai  fod  hyn  yn  wir,  eto  nid  oes  eisieu  i'r  un 
bywgraffydd  gymeryd  y  drafferth  i'w  ddyweyd.  Un  o  ragorîaethau 
bywgraffîaeth  dda  ydyw  ei  bod  wedi  ei  hysgrifenu  yn  y  fath  fodd  fel  y  gall 
y  darllenydd  dynu  casgliad  syml  fel  hwn  drosto  ei  hun.  Nid  ydyw 
"  Buasai  well  iddo  beidio,"  yn  rhoddi  fawr  o  foddlonrwydd  i'r  darllen- 
ydd  meddylgar;  paham  ydyw  ei  air  mawr  ef.  Paham  y  gwnaeth  y 
fath  beth  ?  a  phaham  y  buasai  yn  well  iddo  beidio  ?  Ar  y  gofyniadau 
hyn  y  croga  hoU  fuddioldeb  bywgraffìaeth.  Ond  ar  y  cyfan,  gallwn 
longyfarch  yr  awdwr  ar  ei  Iwyddiant  yn  rhoddi  i  ni  yr  hanes  cyflawnaf, 
yn  gystfll  ag  un  o'r  rhai  mwyaf  diduedd,  o  fywyd  Whitefìeld  sydd  wedi 
addnmo  ei  goffadwriaeth.  Gyda  hyn  o  eiriau  gadawn  Mr.  Tyerman,  a 
cheisiwn  gyâwyno,  gyda'i  gymhorth  ef,  yr  efengylwr  gogoneddus  ger 
bron  darllenwyr  y  Tbaethodtdd. 

Ganwyd  George  Whitefìeld  yn  y  Bell  Inn,  yn  ninas  Caerloew, 
Ehagfyr  16eg,  1741.  Ychydig  wyddys  am  ei  ddyddiau  boreuol,  ac  y  mae 
yr  ychydig  hyny  yn  ddyledus  i  Whitefìeld  ei  hun.  Ond  mae  yr 
ychydig  hyn  o  werth  mawr,  yn  gymaint  a'î  fod  yn  rhoddi  golwg  i  ni  ar 
ddadblygiad  ei  feddwl.  Os  ydyw  yn  wir  mai  y  plentyn  ydyw  tad  y  dyn, 
yna  nid  oes  un  ran  o'i  einioes  yn  bwysicach  i'r  dyn  ei  hun,  nac  yn  fwy 
anghenrheidiol  i  eraill  ei  wybod,  na  blynyddoedd  ei  ieuenctyd.  Blyn- 
yddoedd  pwysig  yn  hanes  bywyd  pob  dyn  ydyw  y  eyfhod  rhwng  deu- 
ddeg  ac  un  ar  hugain  oed.  Fel  rheol,  mae  meddyliau  y  byd  yn  cael 
eu  ffnrfio,  ac  yn  derbyn  eu  commission  yn  y  blynyddoedd  hyn.  Y  mae 
yn  ffodus,  gan  hyny,  fod  Whitefìeld  wedi  rhoddi  i  ni  hanes  manwl  o'r 
blynyddoedd  hyn;  fe  fuasai  bwlch  pwysig  yn  eihanes  pebuasai  y  darn 
hwn  wedi  myned  ar  goll.  Dyma  y  blynyddoedd  mwyaf  dyddorol  i  ni  o 
fywyd  Whitefìeld.  Pryd  hyn  y  ffurfiwyd  y  dyn.  Pryd  hyn  y  gwnaed 
ef  yn  efengylwr.  Yr  oedd  Ysbryd  Duw  yn  ymsymnd  ar  feddwl  y  bach- 
gen,  ac  yn  ei  gymhwyso  ar  gyfer  ei  waith  mawr.  Fe  roddodd  y  pethau 
mawrion  a  deimlodd  yn  y  blynyddoedd  hyn  ffurf  a  tbôn  i'w  fywyd. 


400  OkOROÍ   wniTBFIELD. 

Pán  51Ì  áâendâeg  oéd  aeth  i  ysgol  St  Mary  de  Grjpt  yn  ei  Aref 
enedigol.  Ni  allasai  y  bachgen  George  Whitefield  fod  yn  hir  yno  cyn 
tynu  sylw.  Gawn,  gan  hyny/  mai  efe  oedd  yr  areithiwr  gorën  yn  yr 
ysgol.  Pryd  hyh  y  torodd  gwawr  ei  areithyddîaeth,  a  ledodd  wedi  hyn 
dros  y  dwyrain  a'r  gorllewin.  Yr  oedd  yn  aríeriad  yr  amser  hwnw,  fel 
y  mae  yn  awr  yn  rhai  o  ysgolion  nchel  y  deyrnas,  i'r  hechgyn  mwyaf 
addawol  adrodd  rhan  0  chwareu,  neu  rhyw  ddarn  arall  o  flaen  ymwel- 
wyr  cyfrifol.  Yn  ysgol  St.  Mary  de  Crypt,  George  Whitefield  oedd 
anrhydedd  yr  ysgol  yn  y  gwaith  hwp.  Efe  oedd  yn  difyru  y  Oynghor 
Trefol  pan  fyddent  ar  ymweliad  â'r  ysgol.  Llawer  gwaith  jnewidiodd 
ei  wisg  i  chwareu  rhyw  character  o'u  blaen.  Êi  hoff  waith  yr  amser 
hwn  ydoedd  darllen  Chwareuon— 'Pîat/».  Dengys  hyn  fod  y  doniau 
areithyddol  a  roddodd  y  fath  hynodrwydd  amo  wedi  hyn,  wedi  en  geni 
gydag  ef  i'r  byd.  Areithyddîaeth  ydoedd  un  o'r  pethan  cyntaf  ddaeth 
i*r  golwg  yn  ei  fywyd. 

Pan  yn  bymtheg  oed  gadawodd  yr  ysgol,  ac  aeth  i  gynnorthwyo  ei 
fam  weddw  i  ddwyn  ymlaen  y  fasnach  yn  y  Bell  Inn.  Dàeth  yr 
aréithiwr  i'r  golwg  yn  ysgol  St.  Mary  de  Grypt ;  ond  daeth  y  pregethwr 
î'r  golwg  gyntáf  yn  y  Bell  Inn.  Yma  cyfansoddodd  ddwy  bregeth,  a 
chyflwynodd  un  0  honynt  i'w  frawd  hynaf.  Yriia  hefyd  y  gwelwn 
dueddiadau  crefyddol  y  bachgen  yn  dyfòd  yn  amlwg  i'r  golwg.  Yn 
fynych  byddai  i  lawr  yn  hwyr,  pan  y  byddai  y  teulu  i  gyd  yn  gorphwys, 
yn  darllen  y  Bibl.  Wedi  bod  am  flwyddyn  yn  y  Bell  Inn,  rhoddodd 
ei  fam  y  fasnach  i  fyny  i'w  frawd.  Arosodd  Whitefield  gyda'i  frawd 
am  ryw  yspaid,  ac  aeth  wedi  hyny  ar  ymweliad  â'i  frawd  hynaf,  yr  hwn 
oedd  yn  byw  y  pryd  hwnw  yn  Bristol.  Telmlodd  yma  ymwëliadau 
neilldaol  oddiwrtn  Dduw,  ac  ysgrifenodd  at  ei  fam  i  ddyweyd  wrthi  na 
chymerai  yr  un  ran  eto  yn  masnach  y  Bell  Inn.  Dychwelodd  yn  ol  i'w 
dref  enedigol.  Y  pryd  hyn  yr  oedd  y  goleuni  a'r  tywyllwch  fel  pe  yn 
ymryson  â'u  gilydd  yn  ei  gylch  ;  ond  yr  oedd  Duw  wedi  gosod  ei  law 
ar  y  bachgen,  ac  yn  bwriadu  cymeryd  meddiant  parhâus  o  hono.  Yn 
fuan  fe  ddaeth  turningpoitU  ei  fyẁyd.  Galwodd  efrydydd  o  Bydychain 
heibio  iddo,  yr  hwn  a  fuasai  yn  gydymaith  iddo  yn  ysgol  y  dref,  ac 
ymysg  pethau  eraiU  dywedodd  wrth  ei  fam,  fel  yr  ydoedd,  trwy  ei 
ddiwydrẁydd  ei  hun,  wedi  cyfarfod  holl  dreuliau  yr  athrofa ;  ac  wedi 
dychwelyd  gartref  wedi  talu  ei  holl  ddyledion,  a  cheiniog  yn  ei  logell 
dros  ben.  Gyda  hyny,  dywedai  yr  hen  wraig,  "  Gẁna  hyn  y  tro  i 
George ; "  a  chah  droi  ato  gofynodd  iddo,  **  Wiîl  you  go  to  Oxford, 
George?  "  "  With  all  my  heaiU'*  ebe  yntau. 

Yr  oedd  yn  ddwy  ar  bymtheg  oed  pan  aeth  i  Bydychain.  Oyfarfyddodd 
yno  â'r  ddau  Wesley,  ac  amryw  o  ddynion  eraill  a  godasant  wedi  hyny 
i  enwogrwydd  mawr  mewn  cysylltîad  â  chyfodiad  Methodistiaeth.  Fe 
fu  yno  o'r  flwyddyn  1732  hyd  1736.  Yn  ychwanegol  at  waith  cyson  yr 
Athrofa,  defnyddiodd  ei  amser  i  ddarllen  llyfrau  defosiynol  fel  Law's 
Serious  Call  to  a  Devout  Life,  Thomas  a  Rempig,  ac  mewn  ymarferîadau 
crefyddol  oedd  â  thuedd  uniongyrchol  ynddynt  i  gosbi  ei  gorfl;  Ym- 
prydiai  nes  bod  yn  rhy  wan  i  gerdded  i  íyny  i'w  ystafell.  Gerddai 
allan  yn  yr  oerfel  yn  y  boreu  nes  byddai  ei  ddwylaw  yn  ddu.  Yr  oedd 
ei  syhiad  am  grefydd  yr  Arglwydd  lesu  Grist,  fel  y  gall  y  darllenydd 
gasglu  oddiwrth  eî  ymarferiadau,   yn  anraherffaith, — ^yn  gnawdol,  yn 


OBOBaB   WHITBFlfiLD.  40 1 

fynachaidd.  Nìd  oes  ditn  ammheaaeih  nad  oedd  yr  Yshryd  Dwyfol  yn 
ymwneyd  à'i  feddwl ;  eto  i  gyd  yr  oedd  eî  syniad  am  grefydd  yn  dwyn 
argraff  yr  oes ;  yr  oedd  yn  un  ífui  fìol  a  daearol.  Ond  ni  chafodd  fod  yn 
hir  heh  y  goleuni.  Yr  oedd  yr  Ysbryd  sydd  yn  ty wys  i  bob  gwirionedd 
yn  ei  arwaìn  yntau,  ac  fe  gaíodd  yn  y  man  syniad  mwy  ysbrydol  am 
grefydd.  Derbyniodd  lyfr  oddiwrth  Charles  Wesley,  The  LiJ^  of  God 
in  the  Soul  of  Man,  Darllenodd  ef.  Dyma  yr  hyn  a  ddywed  White- 
fìeld  ei  hunan  am  dano  ;  '*  Pan  ddarllenais  ef  gyntaf,  synais  beth  oedd 
meddwi  yr  awdwr  pan  ddywedai,  'ìlhai  a  feddyliant  yn  gyfeiliornus  fod 
crefydd  yn  gynnwysedig  mewn  myned  i*r  eglwys,  peidio  gwneyd  drwg  i 
neb,  cysondeb  yn  nyledswyddau  yr  ystafell,  ac  yn  awr  ac  eilwaith  estyn 
eu  dwylaw  mewn  elusengarwch  at  y  tlawd.'  Druan  o  honof !  meddyliais, 
os  nad  hyn  ydyw  crefydd,  pa  beth  ydyw  ?  Duw  yn  fuan  a  ddangosodd 
i  mi;  canys  wrth  ddarllen  ychydig  linellau  ymhellach  mai  'undeb 
rhwng  yr  enaid  a  Duw  ydyw  gwir  grefydd,  a  Christ  wedi  ei  fîurfio  o'u 
mewn,'  ar  darawiad  fe  saethodd  pelydryn  o  oleuni  Dwyfol  i  fy  enaid;  ac 
oV  fynyd  hono,  ac  nid  cyn  hyny,  y  cefais  wybod  fod  yn  rhaid  i  mi  fod 
yn  greadur  newydd." 

Yr  oedd  Whitefield  yn  awr  mewn  byd  newydd.  Fe  gymerodd  y 
gwirionedd  mawr  am  yr  adenedigaeth  afael  ar  ei  feddwl ;  ac,  fel  y 
cawn  weled  eto,  dyma  ydoedd  gwirionedd  mawr  ei  weinidogaeth. 

Ond  fel  gyda'i  Arglwydd  o'i  âaen,  ar  ol  y  bedydd  ar  làn  yr  lor- 
ddonen,  fe  ddaeth  y  temtiad  yn  yr  anialwch;  wedi  agoriad  y 
nefoedd,  disgyniad  yr  Ysbryd  Glân,  a  thystiolaeth  y  Tad,  fe  ddaeth 
y  newyn,  y  bwystfilod,  a'r  diafol.  Daeth  tywyllwch  ar  ei  íeddwl. 
Meddyliai  fod  y  diafol  wedi  cael  meddiant  o  hono.  Teimlai  ef  yn 
pwyso  fel  plwm  ar  ei  fynwes,  a  dysgwyliai  ei  gyfarfod  bob  tro  ar  y 
grisiau.  Druan  o  Whitefield,  oedd  i  fod  yn  saeà  mor  loëw  yn  llaw  ei 
Dduw  !  Yr  oedd  yn  methu  yn  lân  a  gwneyd  ei  wersi,  a  meddyiiai  ei 
athraw  ei  fod  yn  wallgof.  *'  Am  lawer  o  físoedd,"  meddai,  *'  aethum 
ymlaen  yn  y  cyflwr  hwn,  yn  egwan,  eto  yn  dilyn,  ac  yn  canlyn  yn  y 
tywyllwch,  mewn  gobaith  y  byddai  i'r  seren  a  welswn  unwaith  ym- 
ddangos  i  mi  drachefn." 

Mae  y  byd  yn  ddyledus  iawn  i'r  misoedd  hyn ;  oblegid  ynddynt  y 
cynnyrchwyd  y  cydymdeimlad,  y  tynerwch,  y  pathos  oedd  yn  ngweinid- 
ogaeth  Whitefìeld.  Fe'i  temtiwyd  ef,  fel  ei  Athraw,  fel  y  gallai  gyd- 
ymdeimlo  â'r  rhai  a  demtiwyd.  Nid  oes  un  ammheuaeth  genym  nad 
yn  y  misoedd  hyn  y  cenedlwyd  yr  Oh !  eflfeithiol  oedd  yn  ei  weinidog- 
aeth,  a  ystyrid  yn  werth  can'  guinea  gan  David  Garrick.  Fe  aeth  y 
dyddiau  tywyli  hyn  heibio,  nid  heb  adael  argraff  arosol  ar  ei  feddwl, 
i  beidio  dychwelyd  mwy.  Ac  o  hyn  alian  fe  fu  byw  yn  barhâue  o  dan 
lewyrch  y  Presennoldeb  Dwyfol  hyd  ei  fedd.  Dichon  na  bu  ymwyb- 
yddiaeth  crefyddol  yr  un  dyn  duwiol  erioed  yn  fwy  clir,  yn  fwy  sefydlog, 
yn  fwy  nefolaidd,  na'r  eiddo  Whitefìeld. 

Yn  y  flwyddyn  1786,  cyn  iddo  gymeryd  y  gradd  o  B.A.,  pan  oedd 
gartref  er  adnewyddiad  i'w  iechyd,  ordeiniwyd  eí  gan  Benson,  Esgob 
Caerloew.  Gwnaeth  yr  Esgob  eithriad  o  Whitefield,  ac  ordeiniodd 
ef  pan  nad  oedd  ond  un  ar  hugain  oed,  er  iddo  ddyweyd  na  fuasai  yn 
ordeinio  neb  cyn  y  byddai  yn  dair  ar  hugain.  Ond  derbyniodd  y  fath 
dystiolaetli  ogoneddus  am  WhiteíielJ,  ?el  y  penderfynodd  ei  ordeinio  yn 


493  OBOBOE  WHITBFIBLD. 

erbyn  j  rheol.  Fe  drealiodd  ef  y  dydd  Sadwm  blaenorol  mewn 
ympryd  a  gweddi.  Yn  y  prydnawn  aetii  i  íryn  cyfagos,  a  gweddiodd 
yn  daer  am  ddwy  awr  drosto  ei  hun  a  thros  ei  frodyr  a  ordeinid 
gydag  ef.  Bore  Sabbath  cododd  yn  foren,  a  gwedd'iodd  nwchben 
epìstolau  Paul  at  Timothens,  yn  enwedig  nwchben  y  geirian,  *'Na 
ddiystyred  neb  dy  ieuenctyd."  Awr  y  gwasanaeth  a  ddaeüi,  ac  yr  oedd 
Whitefíeld  ymysg  yr  ymgeiswyr  eraill,  a  difrifoldeb  yr  achlysor  yn 
eistedd  ar  ei  wedd.  Gyda'i  synürwydd  ei  hun,  dywed,  "  When  the 
bühop  laid  his  hands  utpon  my  head,  my  heart  was  melted  down,  and  I 
offereà  up  my  whole  spirit^  soul,  and  body  to  the  service  of  God^s  sanctuary." 

Y  cyfryw  ydoedd  teimladau  Whitefíeld  pan  ymgymerodd  â  gwein- 
idogaeth  y  cymmod,  ac  yr  ydym  yn  barod  i  ddysgwyl  pethau  mawr  oddi- 
wrüio.  Dyma  ydoedd  caddiad  ei  gryíder,  ac  ni  ddylem  fyned  heibio 
i  hyn  heb  alw  sylw  neiUdaol  ato.  Dyma  yr  allwedd  i  ddirgelwch 
llwyddiant  ei  weiùidogaeth ;  yr  ydym  am  i'r  darllenydd  ymaflyd  ynddi 
a'i  defnyddio.  Nid  oedd  Whitefíeld  yn  an  o'r  rhai  galluocaf  ei  feddwl. 
Nid  oedd  agos  mor  alluog  a'i  gyíaill  Wesley ;  ac  eto  ni  ia  Wesley 
erìoed  mor  nerthol  yn  ei  weinidogoeth  ag  ef.  I  beth  bynag  y  gellir 
priodoli  llwyddiant  eî  weinidogaeth,  mae  yn  bar  sicr  mai  nid  gallu 
meddyliol  ydoedd.  Ond  er  nad  oedd  ei  feddwl  yn  nn  o'r  rhai  gallaocaf, 
yr  oedd  yn  un  o'r  meddyliaa  cymhwysaf  ì  ddylanwada  ar  werin  ei  oes. 
Nid  meddwl  cryf  a  threiddgar  oedd  ganddo,  ond  tyner  a  chyffrons.  Yr 
oedd  yn  debyg  i  gna  gwlan  Oideon,  yn  llawn  o  wlith  ysbrydol.  Ni 
fa  yr  an  pregethwr  erioed  yn  galla  cydymdeimlo  yn  fwy  â  thynerwch 
yr  eíengyl.  Nid  doethineb  trefn  gras,  yn  gymaint  a'i  rhadlonrwydd, 
oedd  yn  ennyn  ei  íeddwl  ef.  Whitefíeld  ydoedd  loan,  Wesley  ydoedd 
Paal  y  Diwygiad  Methodistaidd ;  cariad  ydoedd  cyweimod  y  naiU, 
doethineb  a  threfn  ydoedd  cyweirnod  y  llalL 

Yn  ychwanegol  at  hyn  yr  oedd  yn  areîthiwr  penigamp.  Yr  oedd 
gsnddo  lais  hynod  am  ei  nerth  a'i  beroriaeth;  gellid  yn  bawdd  ei 
glywed  gan  dyrfa  o  ddeng  mil  ar  hugain,  a  chyda  ffafr  y  gwynt,  clywid 
ef  am  yn  agos  i  ddwy  fílldir  o  fíbrdd.  Ac  yr  oedd  ystwythder  a  choeth- 
der  ei  ystumiau  yn  ychwanegiad  pwysîg  at  effeithioirwydd  ei  lais 
soniams.  Mae  yn  fwy  na  thebyg  pe  cymerasai  Whitefíeld  at  chwareu- 
yddiaeth,  yn  ol  tuedd  foreuol  ei  f eddwl,  y  taflasai  holl  dalent  y  chwarenfa 
yn  yr  oes  hono  i*r  cysgod.  A  phan  gofíwn  fod  Shuter  a  Garrick  yn 
tafla  dysgleirdeb  y  pryd  hyn  ar  y  stage,  mae  yn  gymhorth  mawr  i  ni 
ffurfío  syniad  am  allaoedd  areithyddol  yr  efengylwr  enwog.  Ychwan- 
eger  at  y  cymhwysderau  hyn  ei  dduwioldeb  mawr,  ei  ddifrifoldeb 
digyffelyb,  ei  awydd  angerddol  i  achub  dynion,  ac  nid  ydyw  yn  rhy- 
fedd  fod  ei  weinîdogaeth  yn  un  o'r  rhai  mwyaf  Uwyddiannns  f u  yn  y  byd 
erioed. 

Yr  un  ydyw  anhebgorion  gweinidogaeth  Iwyddiannus  ymhob  oes. 
Ymhob  oes,  dynion  fel  Whitefield — hyny  yw,  yn  meddn  rhyw  gymaint 
o'í  ysbryd — ydyw  y  pregetbwyr  llwyddiannus.  Nid  meddylìau  dwfn  a 
galluog,  neu  ddysgeidiaeth  uchel,  ydynt  anhebgorion  y  pregethwr 
poblogaidd  a  Uwyddiannus.'  Ni  ddylid  diystyru  y  pethau  hyn ;  rhodder 
ei  le  i'r  meddyliwr  mawr,  ei  safle  i'r  ysgolaig  Uwyddiannas ;  mae  i'r 
naill  fel  y  llall  ei  waith  yn  adeiladaeth  yr  eglwys.  Ond  dawioleb  diam- 
mheuol,  meddwl  wedi  ei  gyffwrdd  â  thân  yr  efengyl,  cywirdeb  amcao, 


aEOBOE  wmTBBIEIiD.  498 

a  difrifoldeb  i  gyrchn  ato,  diwydrwydd  i  wneyd  pob  peth  yn  ddar- 
ostyngedîg  i  amcan  gweinìdogaeth  yr  efengyl,  ynghyda  rhyw  gymaint 
o  alln  areithyddol,  y  rhai  hyn  ydynt  anhebgorîon  efengylwr  liwydd* 
iannns.  Heb  ddnwioldeb,  cywirdeb,  ditrifoldeb,  nid  ydy w  y  meddyliwr 
niawr,  a'r  ysgolaig  gwych.  pan  yn  sefyll  i  fyny  yn  enw  Duw,  ond  fel 
efydd  yn  seinio  neu  symbal  yn  tincìan. 

Oddiwrth  Whitefield,  yn  yr  hwn  yr  oedd  y  cymhwysderau  hyn  wedi 
cydgyfaríod  i'r  graddau  mwyaf,  y  mae  genym  sail  i  ddysgwyl  pethau 
mawrion.  Ac  nid  ydyw  ei  hanes  yn  ein  siomi.  Pregethodd  ei  bregeth 
gyntaf  yn  ei  dref  enedigol.  Mae.  yn  ddìammheu  fod  hnno  yn 
nn  o'r  cynnnlleidfäoedd  mwyaf  dyddorol  iddo;  oblegid  ynddi  yr 
oedd  llawer  o'i  gydysgoleigion,  Uawer  un  a  dderbynìodd  ambell  i 
wydraid  o'i  law  pan  yn  laslanc  gwasanaethgar  yn  y  Bell  Inn,  ac  ymhlith 
eraill  un  a  gododd  wedi  hyny  1  enwogrwydd  mawr  fel  cychwynydd  yr 
Ysgol  Sabbothol,  Bobert  Raikes.  Fe  bregethodd,  yn  ol  tystiolaeth 
un  o*i  wrandäwyr  anniwylliedig,  **  fel  llew."  Mae  y  gymhariaeth  yn 
un  arw,  ond  yn  ddesgrifiadol  iawn;  dengys  fod  y  gwrandäwyr  yn 
teimlo  fod  nerth  anorchtygol  yn  ei  weinidogaeth.  Yn  ystod  yr  wythnos 
fe  ddantonodd  rhyw  rodreswr  achwyniad  at  yr  esgob  fod  Whitefield 
wedi  pregethu  pymtheg  yn  gynddeiriog. 

Y  flwyddyn  ar  ol  ei  ordeiniad,  pan  nad  oedd  ond  dwy^ar  hugain  oed, 
yr  oedd  Whitefield  yn  ddylanwad  byw  a  chyffredinol  yn'y  deyrnas.  Yr 
oedd  yr  efengylwr  ieuanc  yn  barod  i  bregethu  lle  bynag  yr  ymddan- 
gosai  cyfleusdra ;  ac  fe  dreuliodd  y  flwyddyn  1737  mewn  cyfres  o  gyf- 
arfodydd,  y  rhai  mewn  gwirionedd  a  gynhyrfent  y  deymas.  Yr  oedd 
Uygaid  pawb  arno.  Ei  enw,  hyd  yn  hyn  yn  anadnabyddus,  a  ddaeth 
yn  air  teuluaidd.  Ei  bregethu  ydoedd  pwnc  mawr  y  dydd.  Yr  oedd 
ei  boblogrwydd  yn  Gloucester,  Bristol,  Llundain,  a  dinasoedd  eraill, 
yn  anferth.  Miloedd  ar  filoedd  a  ymholent  yn  ei  gylch.  Tyrf  äoedd 
mawrion  a  aent  allan,  ambell  waith  ar  feirch  ac  ar  gerbydau  ì'w  gyfarfod, 
pan  oedd  son  ei  fod  ar  íedr  ymweled  â'r  ddinas ;  a  gortu  iddo  ymadaei 
o  Gloucester  yn  lladradaidd  am  dri  o'r  gloch  un  boreu,  er  mwyn  osgoi 
yr  orymdaith  o  bobl  oedd  ar  íedr  eî  hebrwng  allan.  Mae  hyn,  yn 
bendifaddeu,  yn  rhyíeddod  mawr.  Dyma  ddyn  ieuanc  dwy  ar  hugain 
oed,  oedd  hyd  yn  hyn  yn  hollol  ddinôd,  mab  i  dafarnwr,  ac  yntau  ei 
hun  wedi  bod  yn  gwasanaethu  yn  y  Bell  Inn  i  gynnorthwyo  ei  fam 
weddw,  yr  hwn  a  weithiodd  ei  tFordd  trwy  Rydychain  wrth  fod  yn  was 
bach  i  efrydwyr  mwy  cyfoethog ;  càn  belled  ag  yr  oedd  dylanwad  ei 
rieni  yn  myned  i  roddi  safle  iddo  mewn  cymdeithas,  gellir  dyweyd  ei 
fod,  fel  Melchisedec,  heb  dad,  heb  fam,  heb  achau,  dim  ond  ei  gynnysg- 
aeth  ei  hun ;  ond  mae  hyny  yn  ddigon,  canys  mae  y  dyn  ieuanc  yn 
cynhyrfu  cymdeithas  i'w  gwaelodion.  Yn  sicr,  rhaid  fod  rhywbeth 
yn  sefyllfa  y  wlad,  yn  natur  yr  amserau,  yn  gystal  ag  yn  Whitefield  ei 
hun,  yn  cyfrif  am  hyn. 

Y  gwirionedd  yw,  yr  oedd  Whitefield  yn  ddyn  ar  gyfer  ei  oes.  "Efe 
a  wnaeth  bob  peth  yn  deg  yn  ei  amser."  Y  mae  dylanwad  Dwytol  yn 
ymsymud  ar  wyneb  hanesyddiaeth,  fel  y  symudodd  yr  Ysbryd  ar  y 
tryblith  cyntefig,  ac  yn  darostwng  y  cwbl  i  un  drychfeddwl  gogonedduSy 
er  gwasanaethu  y  deyrnas  nad  y w  o'r  byd  h'wn.  Os  oes  y  fath  beth  ag 
atli^oniaeth  hanesyddiaeth  yn  bod,  credwn  mai  yn  y  cyfeiriad  hwn  y 


494  OBOBOE   WHITEFIBLD. 

mae  dyfod  o  hyd  iddo.  Oawn  iwy  o  hono  yn  y  prophwydi  Hebreig  nag 
yn  yr  athronwyr  diweddar;  mwy  o  lawer  yn  Esaiidi  xly.  nag  yn  holi 
ialdordd  athronyddol  Hegel.  Duw  sydd  ta  cefn  i  holl  symadiadan  y 
byd,  ac  y  mae  ei  fysedd  yn  aml  i'w  gweled  ar  galchiad  y  pared.  Fe 
ddaeth  y  dyn  Grist  lesa  i'r  byd  yn  nghyflawnder  yr  amser.  *'Pan 
ddaeth  cyflawnder  yr  amser  y  danfonodd  Daw  ei  Fab."  Yr  oes  hono 
oedd  yr  nn  gymhwysaf  i  roddi  esgynlawr  iddo  i  gyflawni  ei  waith 
rhyfedd.  Mae  yr  an  peth  yn  wir  am  holl  ddynion  Daw;  deaant  jn 
ngfayflawnder  yr  amser,  mewn  pryd  i  gyflawni  y  gwaith  a  osodir  iddynt 
gan  Ddaw.  Fe  ddaeth  Dafydd.mewn  pryd  i'r  maes  i  ladd  Goliathj 
Solomon  mewn  pryd  i  adeilada  y  deml,  Cyrus  mewn  pryd  i  wareda  y 
gaethglad.  Ac  mae  hyn  yn  ddìgon  o  athroniaeth  hanesyddiaeth  i  ni ; 
pryd  bynag  y  bydd  gwaith  mawr  i*w  gyflawni  mewn  anrhyw  oes,  galiwn 
orphwys  yn  sicr  yr  ymddengys  dyn  mawr  i'w  gyflawni:  mae  <'the  right 
man"  yn  sicr  o  ymddangos  "in  Uie  right  place." 

Felly  yr  oedd  gyda  Whitefield.  Yr  oedd  anghen  dyn  o*ì  âith,  ac  jr 
oedd  yr  oes  yn  barod  am  dano.  Mae  yn  wir  íod  amryw  o  ddynion 
dnwiol  a  dysgedig  yn  Uafario  o  blaid  teyrnas  yr  Arglwydd  lesn  yn  yr 
oes  hono.  Yn  yr  Ëglwys  Seíydledig  yr  oedd  Ëdmnnd  Gibson,  esgob 
Llandain,  dyn  dawiol,  dewr,  didderbyn-wyneb,  yr  hwn,  yn  y  cyflawniad 
cydwybodol  o*i  ddyledswydd,  a  dynodd  arno  ei  han  wg  George  II.; 
Sherlock,  yr  hwn  a  fn  yn  ésgob  Bangor,  Salisbnry,  a  Llnndain  yn 
olynoly  dyn  hynod  am  ei  grefydd  a'i  ddysgeidiaeth ;  Dr.  Waterland,  nn 
o  wroniaid  mwyaf  y  Credo  Nicëaidd ;  esgob  Batler,  awdwr  yr  Analogy, 
y  gwrthglawdd  cadarnaf  yn  erbyn  ymosodiadau  anflyddol  a  godwyd  o 
amgylch  ein  crefydd;  Archesgob  Secker,  cyfaill  personol  i'r  ddaa 
Wesley.  Ymysg  yr  Angbydffdrfwyr  hefyd  yr  oedd  dynion  dawiol  a 
deínyddiol.  Yr  oedd  Dr.  Isaac  Watts  yn  gwneyd  gwasanaeth  mawr 
dros  Grist;  yr  oedd  Dr.  Doddridge  yn  anterth  ei  ogoniant  a'i  ddefhydd- 
ioldeb;  Dr.  Lardner,  awdwr  The  CredibiUty  of  the  Gospel  Hittory,  oedd 
yn  gweìnidogaethn  yn  Cratched  Friars;  Dr.  Samael  Chandler,  Dr. 
John  Gill,  a  Daniel  Neal,  hanesydd  y  Puritaniaid,  oeddynt  i  gyd  yn 
weinidogion  cymhwys  y  Testament  Newydd.  Ond  er  duwioldeb  a 
llafar  y  dynion  hyn  yr  oedd  y  wlad  mewn  ystyr  grefyddol  yn  ddiffrwyth 
ac  yn  farw.  Ped  ysgrifenasai  yr  Arglwydd  lesu  lythyr  at  yr  eglwya  yn 
Mhrydain  Fawr  yr  oes  hono,  dehiyâdiasai  yr  nn  geiriau  ag  a  ddanfon- 
odd  at  yr  eglwys  yn  Sardis:  "Mae  genyt  enw  dy  fod  yn  fyw,  a  marw 
ydwyt."  Yr  ofleiriaid  Seisonig,  meddai  un  dyn  crafius  yn  yr  oes  hono, 
oeddent  y  rhai  mwyaf  esgeulus,  mwyaí  diwaith  yn  Ëwrop.  Yr  Anghyd- 
fiFurfwyr,  hwythau,  oeddynt  yn  cyflym  ddirywio.  Yn  y  flwyddyn  1731 
y  cyhoeddodd  Dr.  Watts  ei  Humble  Attempt  towards  the  lùvival  of 
Practical  ReligUm  among  Christians,  by  a  Serious  Address  to  Ministers  and 
People,  Rhydd  Mr.  Tyerman  ddyfyniadau  helaeth  o  hono  a  ddaogosant 
fod  sefyllfa  crefydd  yn  resynol  o  isel.  Fe  rydd  y  dyfyniad  canlynol  o 
bregeth  esgob  Norwich  o  flaen  Tŷ  yr  Arglwyddi  yn  y  flwyddyn  1721 
syniad  teg  i'r  darllenydd  am  sefyllfa  y  wlaìd : — 

£r  ein  bod  eisoes  wedi  dyoddef  oddiwrth  drychiiiebau  alaethus,  eto  i  eyd  mae 
drygioni  3m  gorlifo  oin  gwlad  fel  diluw  gryiuus,  nes  y  mae  yn  ymdaenn  dix)s  bob 
gradd  a  dosbarth  o  ddynion  yn  oin  plith.  Onid  ydyw  ein  llygaid  jm  ei  ganfod  yn 
barhâus  mewn  anffÿddiaeth  agorod,  halogcdigacth,  ac  annuwioldob;  yn  y  rbagrith 


aâOËÖE  WHlTEtiaLD.  49t> 

a'r  twyll;  yn  f  dirtnyg  o  Ddaw  a'i  wasanaeth  sflBictaidd;  yn  halogìad  ei  ddydd 
sanctatdd;  yn  yr  anghrcMiiniëeth  beiddgaií  Bÿdd  yn  gwadn  y  Daw  a'n  prynodd;  yn  v 
camddehiy(Ìd  ofhadwy  o  enw  y  Daw  mawr  a  gogoneddos  trwy  y  llwon  erchyll,  a  r 
rhegfeydd,  a*r  melldithîon  a  glyẁir  yn  baihâus  yn  ein  heolydd,  ac  mewn  Ìleoedd 
cyhoeddns;  yn  yr  jrmarferiad  o  chwantau  aflan  ac  adgas;  yn  y  serthedd  a'r  gloddest, 
yn  y  gorthrymder  a'r  anghyflawnder;  yn  y  malaìs  anghymmodlawn  a'r  dygasedd  at 
ein  güydd;  ac  yn  ein  hymraniadaa  disynwyr^a'n  gelyniaeth  diachos  a  dlddiwedd 
sydd  yn  teymasa  ymhob  man  ? " 

Mae  yn  bar  sicr  íod  annuwioldeb  yn  uchel  ei  ben,  cyn  y  defnyddiasid 
iaith  mor  gref  o  âaen  y  íath  gynnnlleidfa.  Yr  oedd  cylchoedd  nchaf 
cymdeithas  yn  pydni  mewn  anffyddiaeth  ac  annuwioldeb.  Ýr  oedd  am- 
ryw  o  brif  ddynion  y  Wladwriaeth  yn  Atheistiaid  proffesedig.  "Mewn 
cylchoedd  uchel/'  ebe  Montesquiea»  pan  yn  rhoddi  hanes  ei  ymweliad 
â  Lloegr,  «chwardd  pob  un  os  sonir  am  greíydd."  Yr  oedd  yr  annuw- 
ioldeb  mwyaf,  y  pechodau  mwyaf  gwarthus,  yn  uchel  eu  bri  ymysg 
arweinwyr  cymdeithas.  Yn  y  pen  arall  i  gymdeithas,  yr  oedd  tyrfaoedd 
y  tlodion  yn  anwybodus  ac  anifeilaidd  i  raddau  anghredadwy;  canys 
yn  wyneb  cynnydd  mawr  y  boblogaeth  a  ganlynodd  ddadblygiad  y 
celfyadydau,  ni  wnaed  nn  ymdreeh  i  godi  y  dosbarth  gweithiol  mewn 
gwybodaeth  a  chrefydd.  Ni  ffurfiwyd  yr  un  plwyf  newydd;  ni  adeilad- 
wya  yr  un  eglwys  newydd.  Nid  oedd  ysgolion  yn  y  wlad.  Gadewid  y 
dosbarth  gweithiol  i  suddo  yn  gyflym  i  dywyllwch  ac  anfoesoldeb ;  ac 
heb  i  ryw  gyfnewidiad  pwysig  ddyfod  yn  fuan,  dyfethid  hwynt  o  eisieu 
gwybodaeth,  Yn  hir  wedi  hyn  dywedodd  Mrs;  Hannah  More,  ar  ol  ei 
hymweliad  â  phlwyf  Gheddar:  "Un  Bibl  welsom  yn  y  plwyf,  a  defnydd- 
id  hwnw  yn  y  ffenestr  i  ddal  blodeu-lestr."  Yr  oedd  fel  pe  buasai 
glefyd  angeuol  yn  difa  dau  ben  cymdeithas,  y  pen  uchaf  a'r  pen  isaf ;  ac 
nî  fuasai  yn  hir  iawn  cyn  gafaelyd  yn  y  dosbarth  canol,  lle  y  gorwedd 
mêr  bywyd  cymdeithas  ymhob  oes.  Y  wasg,  hithau,  a  ddaùfonai  allan 
ffrydiau  gwenwynig  ar  hyd  a  lled  y  wlad.  Yr  areithfa  a  roddai  allan 
sain  anhynod;  a  dim  mwy  yn  yr  hyn  a  gyhoeddid  o'r  mwyafrif  o  honynt 
er  attal  y  llifeiriant  nag  oedd  yn  y  Tale  of  the  Tuh  gan  Deon  Swift.  Yr 
oedd  cymdeithas  yn  yr  oes  hono  yn  ysgarthffos  o  lygredigaeth.  Mae 
desgrifiad  y  bardd  o  Bantycelyn  o  amserau  Howell  Harris  yn 
Nghymru,  yn  wir  hefyd  am  Loegr: 

Pan  'r  oedd  Cymrn  gynt  yn  gorwedd 

Mewn  rhyw  dywell  farwol  hutj, 
Heb  na  Phresbyter  na  'Ffeiriad 

Nac  un  esgob  ar  ddihûn. 

Ond  dan  y  fath  amgylchiadatt  anobeithiol,  fe  ddaeth  Whitefíeld  feí 
angel  Duw  o'r  nef,  ac  udgorn  yr  efengyl  yn  ei  law,  ac  a  ddeffrodd  y 
wlad  ben  bwygilydd ;  fe  gynhyrfodd  y  dwfr,  fel  angel  llyn  Bethesda,  ac 
yr  oedd  y  llyn  mawr  yn  ferw  trwyddo  i  gyd.  Yr  oedd  y  dynion  enwog 
a  enwasom  wedi  bod  yn  casglu  tanwydd ;  fe  ddisgynodd  Whitefìeld  a 
thân  Duw  yn  ei  enaid,  ac  ar  darawiad  dyna'r  goelcerth  fawr  yn  fflamio 
hyd  entrych  nen.  Edrychwch  arno  yn  Llundain  yn  y  flwyddyn  1737, 
pan  oedd  yn  ddwy  ar  hugain  oed.  Ar  foreu  Sabbath  yn  mis  Hydref, 
gallesid  gweled  yn  hir  cyn  toriad  y  dydd,  bobl  â'u  llusemau  yn  eu 
dwylaw  yn  cyrchu  i'r  eglwys  lle  yr  oodd  i  breg^thn.    Llenwid  yr 


406  GBOBOB  WHTTBFIELD. 

eglwyBÌ  cymTdogteÌhol  gaii  y  bobl,  am  nad  oedd  lle  îddyiit  yn  yr  eglwjs 

Ue  7  pregeihaî  Whitefield.    Am  dri  mis  yn  olynol  nid  oedd  diwedd  ar 

y  bobl  oeddynt  yn  tyra  i  wrando  amo;  gallesid  yn  hawdd  gerdded  ar 

en  penan,  ae  yr  oedd  miloedd  jn  gorfod  troi  jn  ol  o'r  eglwjsi  mwyaf  o 

eÌBÌea  Ue.    Tn  faan  fe  gododd  poblogrwydd  y  pregethwr  ienanc  mor 

nchel,  nes  yr  oedd  yn  meihn  cerdded  yr  ystrydoedd.    Rhaid  oedd  iddo 

fyned  o  le  i  1e  mewn  cerbyd,  er  mwyn  osgoi  y  dyrfa  oedd  mor  awyddns 

i  ddangos  iddo  arwyddion  o*a  cymeradwyaeth.    A'r  peth  sydd  yn  Uawn 

mor  ryfedd  a'r  cwbl  ydyw,  fod  y  dyn  ienanc  yn  gaUa  rhwyfo  ei  gweh  yn 

dawel  a  diymhongar  yn  nghanol  y  gwyntoedd  peryglns  hyn.     Tr  oedd 

y  Uong  yn  meddn  digon  o  falasarn  i  nofío  yn  odidog  ragorol  ar  frig  y 

tònan.    Mae  hyn,  pan  gofiwn  amgylchiadaa  Whit^eld,  yn  beth  i'w 

ryfeddn  yn  fawr.    Dyma  ddyn  ienanc  heb  fonedd,  heb  gyfoeth,  heb  nn 

dylanwad  bydol  i'w  gymeradwyo  i  sylw  cymdeithas,  yn    cynhyrfa 

Llandain,  nn  o  ddinasoedd  mwy idT  y  byd,  i' w  gwaelodion ;  a'r  dinasyddion 

yn  fwy  byw  wrth  ei  weled  nag  wrth  weled  yr  nn  cadfridog  yn  dychwelyd 

yn  faddagoHaethns  o  faes  y  gwaed.    Mae  yr  olygfa  yn  sicr  yn  nn  o'r 

rhai  rhyfeddaf  mewn  hanesyddiaeth.    Mae  yn  rhaid  fod  rhy w  ddylanwad 

gorawchnatariol  yn  gweithio  trwy  Whitefield  i  gynnyrchn  yr  eflfeithian 

mawrion  hjrn.    Attyniad  yr  hanl,  a'r  Ueaad,  a'r  bydoedd  wybrenol,  sydd 

yn  cynnyrchn  traì  a  Uanw  y  môr.    Nid  oes  dim  araU  yn  meddn  digon 

o  fater  i  attyna  y  corff  mawr  hwn  o  ddwfr,  a'i  siglo  fel  mam  yn  siglo  y 

plentjrn  yn  y  cryd.    Tr  nn  modd,  nid  oes  yr  nn  dylanwad  jn  ddîgon 

cryf  i  gynhyrfa  cymdeîthas  drwyddi  oU,  i  achosi  sprtng  tide  yn  nyfroedd 

cymdeithas,  ac  i'w  thynn  dros  yr  hen  derfynan  oesol  a'i  cadwodd  mewn 

tywyUwch  a  chaethiwed,  ond  dylanwad  yr  Tsbryd  Dwyfol.     Dyma  yr 

nnig  ddylanwad  aU  gyfrif  am  gyfhewidiadan  mawrion  mewn  hanesydd- 

iaeth  fel  y  Diwygiad  Protestanaidd,  pan  y  torwyd   bàran  heiym  y 

Babaeth  a  ddalient  reswm  a  bam  cymdeithas  yn  gaethion  am  oesoedd 

wrth  droed  y  Pab,  a  phan  ysgydwodd  cymdeithas  yr  ian  yn  fil  o  ddamaa 

oddiam  ei  gwddf,  fel  yr  ysgydwa  y  Uew  y  gwUth  oddiar  ei  fwng.     Dyma 

yr  nnig  ddylanwad  all  gyfrif  yn  foddhâol  am  y  Diwygiad  Methodistaidd, 

yr  effeîthian  mawrion  a  ganlynodd  weinidogaeth  Whitefield  a'i  gydlafnr- 

wyr,  pan  yr  aeth  y  dylanwad  Dwyfol  trwy  wahanol  ranan  cymdeithas  fel 

cylchrediad  gwaed  newydd,  nes  yr  adnewyddodd  ei  hienenctyd  fel  yr 

eryr.    Rhai  dynion  yn  wir  a  geisiant  gyfrif  am  y  petban  hyn  fel  am  bob 

peth  araU  yn  ol  daU  dynol.    Bhaid  iddynt  gadw  Dnw  alUm  o  hanes- 

yddiaethy  onidê  ä  y  cwbl  yn  dywyUwch  Aiphtaidd  iddjrnt;  fel  gwaddod 

daear,  cloddiant  yn  y  tywyllwch»  a  chraglwythant  en  eategaries  yma  a 

thraw,  a  meddyUant  en  bod  wrth  hyny  yn  esbonio  fíhrfiad  y  mynydd- 

oedd  tragywyddol.     Gwelant  en  mympwyon  en  hanain  yn  dyfod  i'r 

golwg  ac  yn  ymddadblygn,  yn  hanesiaeth  yr  oesoedd;  ond  nid  oes 

ganddynt  lygad  i  weled  yr  Hanl  mawr,  sydd  yn  tafla  goleani  ar  y  cwbl 

ac  yn  gwneyd   hanesyddiaeth  yn  on  olygfa  ogoneddas.     "Nid  oedd 

Lather,  nid  oedd   Whitefield,"   meddant,   *'ond  cynnyrch    yr  oes." 

Cynnyrch  yr  oes,  yn  wir!     Pa  fodd,  gan  hyny,  yr  ydych  yn  cyfrif  am  y 

gwahaniaeth  oedd  rhyngddynt  hwy  a'n  hoes?    Cynnyrch  yr  oes,  yn 

wir!     Pa  fodd,  os  feUy,  y  gaUaogwyd  hw^nt  i  godi  gymaint  nwchlaw  yr 

oes?    Cynnyrch  yr  oes  yn  wir!     Na,  yr  oes  oedd  en  cynnyrch  hwy. 

Tr  oedd  yr  oes  yn  metha  yn  lân  a'n  deaU.     Edrychai  dynion  calẂ, 


GEOBGE  WHITEFIEtD.  401" 

dysgedicaf  yr  oes,  ar  Whitefìeld  íel  ynfytyn,  a  phriodolent  effeithiau 
mawrion  ei  weinidogaeth  i'r  cythraul.  Trwy  Beelzebub  yr  oedd  yntan, 
fel  ei  Feistr  o'i  flaen,  yn  bwrw  allan  gythreuliaid.  Yr  oedd  cynghrair 
rhyngddo  â'r  diafol.  Pan  yn  efrydydd  yn  Bhydychain,  fe  ddaeth 
tywysog  y  cythreuliaid  ato,  a  chymerodd  feddiant  o  hono.  Dyma 
ddesgrifiad  o'r  cyíarfyddiad  wedi  ei  gymeryd  o  wawd-bryddest  am 
Whitefìeld  a  gyhoeddwyd  pan  nad  oedd  ond  pedair  ar  hngain  oed: — 

On  holy  Pembroke's  ragged  top 
He  first  of  all  did  choose  to  stop ; 
There  spread  hîs  dusky  dew  around, 
To  'quìte  unconsecrate  the  ground. 
Then  to  hìs  fayourite  Whitefield  flies ; 
But  fírst,  because  he'd  not  surprîse 
One  to  his  heart  and  mind  so  dear, 
He  chose  his  horrid  f orm  to  clear. 
He  straightway  shod  his  cloyen  foot, 
Pulied  off  his  noms  and  aJl  to  boot ; 
Then  dressed  him  in  a  student's  gown, 
And  thus  eaüipped  to  George  went  down. 
He  found  the  dinner  on  the  table 
All  eatins  fast  as  they  were  able, 
(For  Methodists  still  loye  to  eat, 
And  always  íondly  praise  a  treat). 

Dyma  gynnyrch  yr  oes;  gyda'r  newyddiaduron  a  wastraffent  eu  hoU 
nerth  i  enllibio  a  phardduo  yr  efengylwr  ieuanc,  gan  ei  alw,  oblegid  fod 
tro  yn  un  o'i  lygaid,  yn  Dr.  Squintum.  Os  ydych  am  weled  cynnyrch  yr 
oes,  mae  y  cnwd  yn  ddigon  toreithiog  i'w  weled  ymhob  man.  Gwelwch 
eí  mewn  dwy  ran  o  dair  o'r  offeiriaid,  dynion  nad  elent  byth  alian  o'u 
plwyfì  ond  pan  glywent  swn  y  cwn  hela;  cymerent  gryn  drafferth  i  ddal 
cadno,  ond  dal  eneidiau  nis  gallent,  ac  ni  fynent.  Esgobion  yn  byw 
yn  fras  ar  y  praidd,  a  byth  bron  yn  talu  ymweliad  â'u  hesgobaeth- 
au;  yn  gadael  y  praidd,  druain  bach!  yn  agored  i'r  blaidd,  ac  yn  eu 
gwìsgo  eu  hunain  â'r  gwlan.  Dyna  gynnyrch  yr  oes.  Gynnyrch  Duw 
oedd  Whitefíeld;  dyn  wedi  ei  doddi  yn  yr  un  fold,  wedi  ei  buro  yn  yr 
un  tân  â  Moses,  ac  Elias,  ac  loan  Fedyddiwr,  a  Paul.  Fe  iu  yn 
gyfrwng  yn  llaw  Duw  i  adnewyddu  cymedithas.  Oblegid  hyn  yr  oedd 
uwchlaw  deall  yr  oes.  Yr  oedd  y  werinos,  y  rhai,  oblegìd  eu  bod  yn 
cymeryd  eu  harwain  gan  reddfau  dyfnion  y  ddynoliaeth,  a  ddeallant,  fel 
rheol,  bob  symudiad  mawr  mewn  cymdeithas  yn  well  na'r  dynion  a 
arweinir  gan  eu  rhagfamau,  yn  edrych  arno  fel  angel  Duw,.  a  chlywent 
swn  byd  arall  yn  ei  lais.  Ond  yr  oedd  y  bobl  ddysgedig,  y  rhai  a 
ddelid  mewn  caethiwed  gan  ragfarnau  eu  hoes,  yn  edrych  amo»  yn  ol 
eu  hen  arfer,  fel  un  â  chythraul  ganddo.  Edrychent  arno  fel  y  dylan- 
wad  mwyaí  peryglus  yn  yr  oes,  íel  yr  edrycha  plant  ar  ryw  seren 
gynffonog,  gan  ofni  y  bydd  iddì  osod  y  byd  ar  dán.  Yr  oedd  yn 
cynhyríu  y  bobl,  ac  íe  fuasai  yn  sicr  o  osod  y  deymas  ar  dân  gwrthryfel. 
Yr  oedd  cynghrair  rhyngddo  â'r  Pab,  ac  yr  oedd  yn  gweithio  o  blaid  y 
Pretender;  nid  oedd  yn  ddim  byd  ond  offeryn  yn  llaw  y  diafol  i  yru  y 
deyrnas  i  ddinystr.  Yr  oedd  yn  gelwyddog,  yn  anonest,  yn  bobpeth 
drwg.  Nid  ydym  yn  defnyddio  gormodiaith,  ond  yn  adrodd  ffeithiau 
syml.     Gallwn  sicrhâu  y  darllenydd  ein  bod  yn  synu  llawn  gymaint  a 


408  OBOBGE  WHITBFIELD. 

neb  uwehbee  dallìneb  yr  oes.  Ond  dyna'r  £Faith,  yr  oedd  Wlúienetd 
yn  cael  ei  gamddeall,  ac  mewn  canlyniad  yn  cael  ei  gamddarlnnio  al 
gamgyhnddo.  Yr  oedd  yn  rhald  i'r  awyrgylch  glirio,  i  niwl  rhag£am 
ddiflana,  tnag  ftt  iddo  ymddangos  yn  ei  liw  priodol  i'r  byd.  Tra  yr 
ydym  ni,  sydd  yn  rhydd  oddiwrth  ragfaman  yr  oes  hono, — pa  ddiolch  i 
ni? — ^yn  edrych  ar  Whitefleld  fel  seren  lachar,  daflodd  oleuni  Dwyfol  i 
wasgar  tywyllwch  y  ganrif  ddiweddaf,  edrychai  mawrion  a  dysgedigion 
ei  oes  ei  han  arno  fel  yn  beryglns  i  ddiogelwch  a  heddwch  cymdeithas. 
Os  baasai  neb  yn  deall  Whitefield,  dysgwyliasem  i  esgobion  yr  oes, 
dynion  a  dderbyniasent  yr  addysg  a'r  diwylliad  blaenaí;  ac  uwchlaw  y 
cwbl,  dynion  a  ddalient  trwy  olyniaeth  ddidor  oddiwrth  yr  apostolion  y 
dylanwad  sanctaìdd  oedd  i  achub  y  byd.  Ond — ^yr  ydym  yn  ysgrifena 
mewn  syndod — yr  oedd  yr  efengylwr  uwchlaw  eu  deall  cryf  a  goleu  hwy. 
Fe  edifarhâodd  Benson  unwaith  am  iddo  ei  ordeinio ;  ond,  fel  y  dywedodd 
Arglwyddes  Hnntingdon  wrtho,  fe  welodd  yr  eegob  duwiol  ef  yn  y 
goleuni  priodol  cyn  myned  o'r  byd;  ac  fe  deimlodd  yn  fwy  balch  o 
Whitefield  na'r  holl  offeiriaid  a  wnelsid  trwy  arddodiad  ei  ddwylaw. 
Lavington,  esgob  Exeter,  oedd  un  o'r  enllibwyr.  mwyaf  ilymdost  a 
gyíaríyddodd.  Yn  yr  ail  ran  o'i  waith,  Enthusiasm  of  the  Methodists  and 
Papists  Compared,  fe  gyfeiriodd  y  rhagymadrodd  i  gyd  at  Whitefield. 
Cymerwn  y  dyfyniad  canlynol  fel  engraifft: — 

Yr  ydych  yn  weithiwr  tra  thwyllodros,  yn  dwys  gamarwaîn  eich  ẃyn  gwerth£uv. 
Eich  gwersi  anffaeledig  ydynt  gynifer  o  gamsyniadau,  cyfeilíomadaü  nen  gelwyddan. 
Dríngasoch  i  fyny  a  lladratasoSb  y  tân  sanctaidd  o*r  ^eioedd ;  yr  ydych  hyd  yn  nod 
wedi  dwyfoli  eich  hunan,  ac  wedi  gosod  eìch  ysbryd  yn  sedd  yr  Y'sbryd  Glân.  Yr 
ydych  wedi  cyfaddef  eìch  hnnan  yn  hudwr  ac  yn  dwyUwr.  Dywedwch,  Ar  ol  profiad 
a  bam  mwy  addfed  y  dy^gwyd  chwi  i  g]rwiro  a  gwéllhâu  elch  hoU  gyflawniadaa, 
ao  o  hyn  allan  eich  bod  i  ymddangos  mewn  gwisg  fwy  cymeradwy.  Y  fath  olyg^ 
ddvmunol  a  swynol  1  Braidd  nad  ydwyf  yn  hiraethu  am  gael  cipdrem  arnoch  yn 
eich  gwisg  fwy  cymeradwy.  Yr  ydwyf  ar  fyned  i  berlewyg.  Ýn  awr,  dybygaf, 
gwelaf  chwi  fel  chwarenwr  wedi  chwaren  ei  xan,  yn  diosg  y  üiaeí  gorwych  yn  yr  hwn 
y  buoch  yn  rhygyogan  ar  y  Uwyfan.  Yn  awr  fel  Presbyter  loan,  yn  rhwygo  ymaith 
bina?,  pwyntan,  ríbanan,  eddi,  aider,  a  brodwaith.  Wedi  hyny,  .tybygaf  eich 
sweled  yn  ymddiosg  o*ch  gwisgoedd  a'ch  addurniadan  nefoUidd;  yn  tynn  ynudth 
nodan  dewisedig  gwîalen  Aaron,  yn  rhoddi  heibio  ephod  ìîan  y  pleatyn  Samnel,  yn 
taflu  ymaith  fantell  Elias  oddiar  eich  ysgwyddau ;  ac  yn  ostyngedig  sefyll  «llan  yn  y 
diwyg  cyfTredin  o  ŵn  a  chasul. 

Dyna  i  ti,  ddarllenydd  hyn^ws,  iaith  esgob  yn  llawii  o*r  Ysbryd  Gìàu, 
yr  hwn  a  Ufodd  i  lawr  i'w  enaid  yn  ffrwd  risialaidd  o'r  ffynnonell 
apostolaidd!  Ác  nid  yn  unig  esgobion  yr  Sglwys  Wiadol,  ond  yr  oedd 
yr  esgofoion  Anghydffarfìol,  arweinwyr  yr  Ymneillduwyr  hefyd,  yn 
edrych  yn  yswil  ar  y  diwygiwr.  Fe  dynodd  Dr.  Doddridge  brif  ddyn- 
ion  yr  enwad  am  ei  ben  ẁrth  ganiatân  i  WhitefieJ^  bregethu  yn  ei 
bnlpnd  yn  Northampton.  Whitefîeld  yn  pregetha  yn  mhulpud  Dr. 
Doddridge  I  Yr  oedd  hyn  yn  anwiredd  i'w  gosbi  gan  y  barnwyr.  Yr 
oedd  yn  ddarostyngiad  ar  yr  enwad.  Yr  oedd  y  Dr.  wedi  cyffwrdd  â'r 
peüi  heintas,  yr  atbraw  wedi  bod  yn  agos  at  y  pla;  fe  faasai  y  drwg  yn 
sicr  0  ledu,  gan  halogi  yr  hoU  wersyll  Aanibynol,  Mewa  diírií,  mae  yn 
rhyfedd  iod  dynion  da  yn  methn  deall  gwaiüi  eu  Daw.  Yr  oeddynt  fel 
y  dysgyblion  ar  Fdr  Tiberias  yn  dychrynu  xhag  cysgod  eu  Gwaredwr. 
Ae  eto,  pan  gofiwn  fod  cymaint  o  Iwch  yn  cael  ei  gy^oyrchu  gan  y 


aEOBGB    WHITBriBLD.  499 

Diwygîad  oedd  jn  ysgubo  y  wlad,  gallwn  gydymdeimlo  yn  fawr  â'r 
dynion  da  hyn  yn  eu  camsynîadau.  Nid  oeddynt  yn  gallu  gweled 
Whitefield  yn  eglur  iawn,  yr  oedd  cymylau  o  Iwcli  yn  ei  amgylchu ; 
gwelent  ef  yn  ymsymud  fel  dewin  yn  eu  canol,  ond  yr  oedd  y  cymylau 
yn  ormod  iddynt  gael  syniad  iawn  am  y  dyn.  Yr  oedd  yn  rhaid  i'r 
Diwygiad  Methodistaidd  gael  amser  i  adael  ei  argraff  briodol  ar  gym- 
deithas ;  yr  oedd  yn  rhaid  i'r  llwch  a  gynnyrchid  ganddo  glirio,  tuag  at 
i  gymeriad  Whitefield  ddyíod  yn  gyflawn  i'r  golwg.  Felly  y  mae  yn 
ein  hoes  ni.  Edrychîr  arno  fel  dyn  wedi  dyfod  oddiwrth  Dduw  i  droi 
cymdeithas  oddiwrth  ddrygioni;  conductor  ydoedd  yn  llaw  Duw  trwy 
yr  hwn  y  llifodd  bywyd  newydd  i  gymdeithas  y  ganrif  ddiweddaf.  Ac 
mae  y  bywyd  hwn  yn  blodeuo  ac  yn  dwyn  ffrwyth  yn  y  byd  hyd  y 
dydd  hwn. 

Gwirionedd  mawr  gweinidogaeth  Whitefíeld  ydoedd  yr  Âdenedigaeth. 
Hwn  a  fendithiwyd  gan  Dduw  i  fod  yn  foddion  argyhoeddiad  i  fíloedd 
yn  yr  oes  hono.  Fel  y  bu  yr  athrawiaeth  am  Gyfiawnhâd  trwy  Ffydd 
yn  foddion  yn  Uaw  Luther  i  gynnyrchu  y  Diwygiad  Protestanaidd,  felly 
y  bu  yr  athrawiaeth  am  yr  Adenedigaeth  yn  foddion  yn  llaw  Whitefield 
a'r  ddau  Wesley  i  gynnyrchu  y  Diwygiad  Methodistaidd.  I  ni,  sydd 
yn  sefyll  ar  ysgwyddau  yr  oesau  sydd  wedi  myned  heibio,  mae  yn 
syndod  fod  gwirioneddau  sydd  mor  amlwg  yn  ngair  Duw  yn  guddiedig 
o  olwg  yr  eglwys  am  gymaint  o  amser.  Ond  f elly  yr  oeddent ;  a  phan 
roddwyd  arbenigrwydd  arnynt  mewn  amserau  nodedig,  fel  y  rhai  y 
cyfeiriwn  atynt,  tarawent  bawb  â  syndod  fel  darganfyddiadau  newyddion. 
Cyfeiriasom  eisoes  at  y  modd  y  cymerodd  y  gwirionedd  yma  ^afael  ar 
feddwl  Whitefield.  Wedi  iddo  gael  golwg  arno,  yr  oedd  yn  fwy  llawen 
na  dyn  wedi  darganfod  gwythien  o  aur  can*  troedfedd  o  drwch. 
Dechrenodd  ysgrifenu  ynghylch  y  gwirionedd  at  ei  frodyr  a'i  chwiôrydd. 
Siaradai  a  r  efrydwyr  a  ddeoent  i  fewn  i'w  ystafell,  a  byth  oddiar  hyny 
yr  oedd  y  gwirionedd  yma  yn  uchaf  yn  ei  feddwl.  Ni  chollai  yr  un 
cyfleusdra  i  alw  sylw  ei  frodyr  yn  y  weinidogaeth  at  yr  anghenrheid- 
rwydd  o  bregethu  y  gwirionedd  mawr  hwn.  Yr  oedd  y  gwirionedd  yma 
fel  gordd  yn  llaw  Duw  yn  dryllio  y  creigiau.  Yr  oedd  y  dynion  caletaf, 
mwyaf  annuwiol,  yn  myned  yn  blant  o  dan  yr  argyhoeddiad  o  hono; 
cynnyrchid  y  teimladau  dwysaf,  rhyfeddaf  ganddo,  a  deimlwyd  mewn 
unrhyw  oes.  Mae  angerddoldeb  y  teimladau,  dyeithrwch  y  golygfeydd 
a  gymerent  le  o  dan  weinidogaeth  Whitefield,  yn  cyfrif  i  raddau  mawr 
am  ysbryd  y  wasg  tnag  at  y  lîiwygiíwi  a*r  gwirionedd  mawr  a'i  cynpyrch- 
odd.  Gwawdiai  y  wasg,  yn  y  modd  mwyaf  cableddns,  y  gwirionedd 
mawr  a^r  pregethwr,  pan  oedd  miloedd  o  eneidiau  yn  cael  eu  gollwng 
yn  rhydd  o'u  caethiwed.  Cyhoeddid  y  cableddau  mwyaf  gwarthus, 
mwyaf  ofnadwy,  yn  y  newyddiaduron  mwyaf  parchus,  yn  gwawdio  White- 
field  a'r  athrawiaeth.  Dyma  ddyfyniad  o  erthygl  arweiniol  a  gyhoedd- 
wyd  yn  un  o'r  cyhoeddiadau  wythnosol  mwyaf  parchus  yn  yr  oes: — 

Wele,  ar  y  twyn  draw,  y  pregethwr,  a'l  edmygwyr  a'i  ganlynwyr  yn  dorfeydd  o'i 
gwmpas.  **Mae  yn  ieuanc."  Da  iawn  !  "Mor  wirion  yr  ymddengys."  Gwell  eto  I 
"Niaydyw  yn  ddysgedig."  Goreu  i  gyd!  "Fe  ŵyr  bob  peth  yn  ddilafar  ac  yn 
ddifyfyr.  '  Aruthrol !  Elrychwch,  estyna  ei  ddwylaw,  ac  egyr  ei  wefusau  leted  ag 
y  mae'n  bosibl.  Clywch  !  Clywch  !  Siarada  am  enedigaeth  newydd  weledig !  Yna, 
fe  allai,  y  mae  mewn  gwewyr  esgor,  ac  y  mae  y  gwragedd  da  sydd  o'i  gwmpas  wedi 


500  GBOBOB  WHtTEmLD. 

dTfod  i'w  muAorthwya  Tmchw^ddBy  -^aedda,— 7  biyn  a  chwydda  yn  fynydd, 
a r mynjdaa esgor ar lygoden.  Dyna :  ot  diwedd gwaredwyd ef ;  mae  wedi  teimlo 
yr  enedigaeth  newydd,  a  phawb  nad  ydyw  a  ddemnir  ganddo. 

Ëngraifit  arall  o  gyanyrch  yr  oes  !  un  o  lawer,  yn  dangos  yr  olwg 
a  gymerai  y  doethion  ar  y  gwirionedd  mawr  a  fendithiodd  Daw  trwy 
weinidogaeth  ei  weision  ì  fod  yn  iachawdwriaeth  i'r  byd.  *' Mae 
ffolineb  Duw  yn  ddoethach  na  dynion."  Mae  yn  ddifyr  gweled  yr  hen 
sarph  yn  chwythn  allan  ei  gwenwjm ;  ac  ar  yr  nn  pryd,  gweled  yr  hen 
wirionedd,  cyíarwydd  iawn  i  ni,  yn  medi  i  lawr  y  pechadnriaid  mwyaf 
wrth  y  cannoedd.  Yr  an  peüi  fuasai  ceisio  attal  llanw  y  môr  âg 
ysgabell,  ag  attal  y  diwygiad  â'r  cableddau  hyn.  I  fewn  yr  oedd  y 
llttáw  yn  dyfod,  gan  oresgyn  y  banciaa,  a  gwlycha  llawer  ysmotyn 
oedd  wedi  hollti  gan  y  sychder,  nes  yr  oedd  cannoedd  o  eneidian  yn 
nofio  mewn  hedd  a  gwynfyd  i  dir  y  bywyd.  Tmlaen  yr  oedd  yr  lesu 
yn  myned,  ar  ei  íarch  gwŷa,  yn  gorchfygu  ac  i  orchfygu,  er  íod  dynion 
a  chythrealiaid  fel  cwn  cynddeiriog  yn  cyfarth  o'i  gwmpas. 

Tn  y  flwyddyn  1788  y  talodd  Whiteíìeld  ei  ymweliad  cyntaf  ág 
America.  Yr  oêdd  efe  yn  efengylwr  i'r  Hen  Fyd  a*r  Newydd.  Tr  oedd 
gan  Dduw  waith  mawr  ar  ei  gyfer  yn  y  Gorllewin ;  ac  y  mae  yn  bosibi 
ei  fod  wedi  gadael  argraff  ddyfhach,  a  gwneyd  gwaith  mwy  yn  America 
nag  a  wnaeth  yn  Mhrydain  Fawr.  Nis  gailwn,  gan  hyny,  fyned  heibio 
i'w  ymweliad  cyntaf  â'r  byd  newydd,  heb  geisio  deall  y  rhesymau  a'i 
harweiniodd  yno.  Os  oedd  llwyddiant  gweinidogaethol  yn  rhy w  amiyg- 
iad  o'r  ewyliys  Ddwyfol,  Whitefìeld  0  bawb  oedd  y  dyn  díweddaí  a 
ddylasai  ymadael  â'r  wlad  hon.  Tr  oedd  Duw  yn  ei  íendithio  mewn 
modd  neilldaol ;  yr  oedd  cannoedd  yn  cael  ea  hargyhoeddi  trwyddo ;  ac 
yr  oedd  y  measydd  yn  wynion  dros  yr  holl  wiad  i'r  cynaaaf.  Y  mae 
yn  rhyfedd,  gan  hyny,  a  dyweyd  y  lleiaf,  iddo  fyned  yr  amserliwn  i'r 
Gorllewin.  Ac  eto,  y  mae  yn  bar  debyg,  oni  b'ai  iddo  fyned  allan  y 
pryd  hyny  y  baasai  y  Gorllewin  eang  wedì  coUi  ei  wasanaeth  pwysig ; 
oblegîd  er  na  arosodd  yn  hir,  eto  fe  ffarfiodd  gysylltiadaa  yn  y  wlad  fa 
yn  achlysar  iddo  ymweled  â  hi  yn  aml  ar  ol  hyn. 

Tr  oedd  y  ddaa  Wesley  wedi  myned  allan  yn  genadon  i  Georgia. 
Dychwelodd  Charles  i  geisio  rhagor  0  weìthwyr  i'r  measydd  newyddion. 
Derbyniodd  Whitefield  ei  han  lythyr  oddiwrth  John  Wesley,  ac  yn  y 
fan  yr  oedd  ei  enaid  ar  dân  am  hwylio  allan.    Dyma  rai  o'i  resymaa : — 

Mr.  Weaiey  oedd  fy  anwyl  gyfaiU,  a  meddyliais  y  bnasai  yn  fantais  fawr  i  mi  fod 

0  dan  ei  addyqg.  Tr  oedd  talaeth  Geon;ia  yn  eì  mabandod,  ac  yn  debyg  o  gynnyddn ; 
ac  nid  oedd  y  Llywodraeth  heb  feddwl  fiawer  jrnehylch  ei  Uwyddìant.  Cly wais  fod 
llawer  o  Incuaid  yn  agos  iddi,  a  meddyliais  ei  fod  o  gryn  bwys  i  ddanfon  gwein- 
idogion  difrìfol  yno.     Tmhjrfrydai  fy  enaid  mewn  neillduedd  ac  nnigrwydd.     Tn 

01  pob  tebyg,  ni  wnai  mordaith  fawr  o  niwed  i'm  cyfansoddiad ;  yn  hytnum  yn  wir, 
clywab  fod  y  môr  weithian  wedi  bod  o  fendith  i  ddynîon  gweiuiaid.  A  chaniatâu  y 
gwaethaf,  gan  y  buasai  raid  i  mi  ddychwelyd  i  gymeryd  urddau  offeirìadol,  caUwn 
y  pryd  hyny  ddewis  pa  le  y  sefydlwn,  ai  yn  fy  ngwlad  fy  hun,  ynte  mewn  gwJodydd 
tramor.  Wedi  rhoddi  dwys  ystyriaeth  i'r  pethan  hyn,  penderfTnaifl  o'r  diwedd 
fordwyo  i  Georgia. 

Dyna  y  rhesymaa  drodd  ei  wyneb  yr  amser  hwn  i  America ;  ac  0  dan 
yr  holl  resymaa  hyn  yr  oedd  rheswm  mawr  Daw  ei  han, — iachawdwr- 
iaetb  tyrf äoedd  yn  y  whid  eang  hono  trwy  ei  weinidogaeth. 


OBOBGB  WHtTBFIELD.  501 

Fe  hwyliodd  y  Whitaker  â  Whitefield  ar  ei  bwrdd,  yn  Rhagfyr  1737. 
Pan  oedd  y  llestr  wrth  angor  yn  Deal,  fe  diriodd  Wesley  yn  yr  an  porth- 
ladd  o'r  Gorllewin.  Yr  oedd  ei  genadaeth  ef  yn  Oeorgia  wedi  troi  allan 
yn  fethiant,  a  hyny,  i  raddaa  pell  iawn,  o'i  blegid  ef  ei  han.  Yr  oedd 
Wesley  yn  Eglwyswr  zelog,  ac  nid  oedd  a  fynai  y  pryd  hwnw  â  chym- 
deithasa  âg  YmneiUdawyr.  Mewn  canlyniad  i'r  culni  hwn  ynddo  íe 
drodd  ei  weinidogaeth  yn  Georgîa  yn  fethiant,  ac  fe  ddychwelodd  yn  ol 
i  Brydain  yn  aiomedig  ac  yn  chwerw  ei  deimladaa.  Wedi  clyẃed  íod 
Whitefield  ar  íwrdd  y  Whitaker,  danfonodd  ato  gan  ei  gyn^ori  i 
roddi  i  fyny  ei  fwriad  cenadol  a  dyehwelyd  yn  ol  i'r  brifddinas.  Nid 
oedd  Whitefield  yn  ddyn  i  blyga  o  flaen  pob  awel.  Yr  oedd  ei  iwr- 
iadaa,  anwaith  y  ffiirfid  hwynt,  yn  myned  yn  rhan  o  hono  ef.  Dan- 
fonodd  atebiad  penderfynol  at  Wesley.  Mae  geiriaa  olaf  y  llythyr 
hwn  yn  nodweddiadol  iawn  o  hono : — 

Nid  ydwyf  yn  gweled  yr  nn  achos  i  beidio  m^med  i  Georgîa.  Mae  eich  dychweliad 
yn  cadamhâa  yn  hytrach  na  diddyma  fy  ngalwad.  Nid  ydyw  yn  beth  gweddos  i'r 
dalaeth  ^l  ei  gadael  yn  amddifad  o  tngaiL  Ac  er  ea  bod  yn  bobl  wargaled  a 
gwrthnysig,  eto  gan  fod  Daw  wedi  rhod(ü  i  mi  serchiadaa  pawb  y  llafariais  yn  ea 
plith,  paham  y  dylwn  anobeithio  cael  ei  bresennoldeb  mewn  gwlad  estronol  ? 

Mae  y  geiriaa  olaf  jn  sail  i  ni  ddywedyd  am  dano  fel  y  dywedir  am 
Abraham,  *'  Efe  a  aeth  allan  heb  wybod  i  ba  le  yr  oedd  yn  myned." 

Fe  aeth  i  Georgia,  ac  íe  aeth  Daw  gydag  ef.  Ni  allasai  anadla  yn 
hir  mewn  anrhyw  fan  heb  i  arogl  per  diwygîad  ei  ddilyn.  Gyn  pen 
ychydig  amser  yr  oedd  y  Whitaker  fel  wedi  ei  chrea  o  newydd.  Yr  oedd 
y  swyddogion  a'r  morwyr  wedi  teimlo  nerth  ei  weinidogaeth  ;  a'r  rhan 
íwyaf  o  honynt  yn  gorfoledda  dan  obaith  bywyd  tragywyddol.  Galw- 
odd  y  Uong  yn  Glbraltar ;  cymerodd  yr  an  peth  le  yno.  Gan  gynted 
ag  yr  angorodd  y  Uong,  aeth  Whitefíeld  allan  i'r  dref,  ac  a  wasgarodd  y 
tâii  Dwyfol  i  bob  ntan.  Gyn  ei  ymadawiad  yr  oedd  yr  holl  le  yn  ferw 
gan  ddiwygiad ;  morwyr,  milwyr,  swyddogion,  pawb,  wedi  teimlo  nerth 
ei  weinidogaeth.  Pan  hẃyliodd  y  Whitaher  ymaith  i'r  Gorllewin,  aeth 
tyrfa  fawr  o  wragedd,  milwyr,  a  swyddogion  i*r  làn,  gan  edrych  ar  y 
llong  trwy  ea  dagraa,  a  Uwytho  yr  awelon  â'a  dymaniadaa  da. 

Yn  mis  Mai  yr  nn  flwyddyn  y  dechrenodd  ar  ei  lafar  yn  Georgia ; 
ac  ni  ba  yn  hir  cyn  ennill  parch  a  chariad  yr  holl  dalaeth.  Yn  Awst, 
ar  ei  ddychweliad  i  Brydain,  ymadawodd  y  bobl  âg  ef  mewn  dagraa, 
gan  ddymnno  iddo  fordaith  dda  a  dychweliad  baan  atynt.  Yn  ystod  y 
nüsoedd  hyn,  ffiirfiodd  Whitefield  gynllaniaa  fa  yn  foddion  i'w  gysyllta 
am  ei  oes  â  diyfandir  America.  Penderfynodd  adeilada  Sefydliad  i 
blant  amddifaid  y  dalaeth.  At  y  Sefydliad  hwn  yr  elai  y  casgliadaa 
hynod  sydd  wedi  rhoddi  y  fath  enwogrwydd  ar  Whitefield  ta  yma  a 
tha  tdraw  i'r  Werydd.  ^  Mae  y  Sefydliad  hwn  yn  dal  Ue  pwysig  yn 
hanes  Whitefield,  yn  gymaint  ag  mai  dyma  y  ddolen  a  gysyUtodd  y 
GorUewîn  â'r  Dwyrain  yn  an  fel  maes  ei  lafar.  Gall  yr  Americaniaid 
ddiolcb  i  Georgia  a'r  Sefydliad  hwn ;  iddynt  y  maent  yn  ddyledas,  i 
raddaa  mawr  iawn,  os  nad  yn  boUol,  am  y  weinidogaeth  fwyaf  Uwydd- 
iannas  fa  erioed  yn  eu  gwlad. 

Gafodd  y  pregethwr  mawr  fordaith  arw  ddychrynUyd  ar  ei  ddychwel- 
iad  i  Brydain.    Fe  rwygwyd  hwylian  y  Uestr  yn  yfflon.    Yr  oedd  crog* 

d  H 


503  aiOBGB  waiTBFXU.9. 

wẃj  y  cadbeB,  yn  y  caban  m&wr,  jn  hamier  llawn  o  ddwfr ;  ac  yr  oedd 
Whitefield  ei  hnn  yn  nghanol  y  llif.  Oredai  White&eld  fod  a  fynai  y 
diafol  â'r  fordaiih  hon.  Ac  yn  wir  oa  oea  gan  y  diafoil  alln  ar  y  môr, 
mae  yn  ddiammhen  iddo  wneyd  y  defnydd  gorea  o  hono  y  pryd  hwnw. 
Yr  oedd  y  tenan  yn  rhno  yn  ofhadwy,  yn  cnro  yn  gynddeiriog,  yn 
ewyna  allan  en  cynddaredd  cythrenlig  yn  erbyn  y  Uong;  yr  oedd  y 
cythrenliaid  wedi  myned  i'r  tònaa,  ac  oni  baastû  fod  awdardod  nwch  ya 
ea  ffrwyno  hwynt»  bnasent  wedi  myned  i'r  llongy  fel  yr  aethant  i'r  moch 
gynt,  a'i  snddo  hi  yn  y  dyfnder.  Ni  chanîatäwyd  hyn.  Fe  diriodd 
Whitefield  yn  iach,  gan  fygwth  ta]a  y  pwyth  i'r  diafol,  yn  bererin 
hin-gnrìedig  ar  gyffinian  yr  Iwerddon. 

Ni  chafodd  bethan  yn  Mhrydain  fel  y  gadawodd  hwynt.  Yr  oedd 
rhagfam  yn  erbyn  y  Methodistiaid  wedi  cryfhâa;  geilyniaeth  yr  hen 
sarph  wedi  bod  yn  gweithio,  fel  lefain  yn  y  blawd,  ae  wedi  saro  yr  hoU 
offeiriadaeth  yn  ei  herbyn.  Fe  fethodd  y  diafol  a  boddi  y  diwygiwr 
enwog  ar  y  môr;  gwna  ei  oren  yn  awr  i'w  safngloi  ef  ar  y  tir.  Fe 
ganwyd  yr  eglwyai  yn  ai  erbyn.  Erioed  m  woaed  mwy  o  gamayniad. 
Gymerodd  Whitefield  y  maes  yn  ddioed,  ac  a  wnaetb  ûl  mwy  o  àárwg  i 
deymaa  y  tywyUwch.  Yr  oedd  yn  Uadd  ei  filoedd  o*r  bhi^;  mae  yn 
Uadd  ei  f^rddiwn  yn  awr.  Dyna  fe,  ar  Ringswood  HiU,  yn  pregethn 
am  y  tro  cyntaf  yn  yr  awyr  agored  i  taa  daa  gant  o  löwyr.  Yr  oedd  y 
glöwyr  yn  en  diUad  gwaith,  ac  yn  en  gwjmeban  gwaith;  a  hyawdledd  y 
pregeihwr  mawr  yn  disgyn  ar  en  traws,  fel  comant  wyllt  oddiajc  ben  y 
mynyddoedd,  nes  yr  oedd  yr  Ethiopiad  yn  newid  ei  groen,  a'r  Uewpard 
ei  frychni;  y  glöwyr  ya  myned  gartref  â'a  heaeidiaa  wedi  en  haileni. 
a'n  gwyneban  wedi  en  golchi  yn  wŷn  yn  en  dagraa.  "Blesied  be  God" 
ebe  Whitefield,  *'I  have  now  hrohen  the  ice''  lë,  a  thoriad  gogoneddos 
ydoedd.  Er  mwyn  i'r  darUenydd  gael  deall  nertii  yr  âr/^mm^. 
rhoddwn  y  dyfyniad  canlynol:  "  Ychydig  a  fn  byw  yn  hir  yn  ngorUewin 
Lloegr,  na  chlywsant  am  lö«7yr  Kingswood;  pobl  enwog  o'r  dechreaad 
hyd  yn  awr,  am  beidio  ofni  Daw  na  pharchn  dyn,  mor  anwybodns  am 
bethan  Duw,  fel  o'r  braidd  yr  ymdduigosent  nwchlaw  yr  anifail  a  ddy- 
fethir;  ac,  oblegid  hyny,  yn  hollol  amddifad  o'r  dymnniad  am  addyag» 
yn  gystal  ag  o'r  moddîon  i'w  gyrhaeddyd." 

Mae  y  fiwyddyn  1789»  yn  yr  hon  y  dechrenodd  Whitefield  ei  weinid- 
ogaeth  yn  yr  awyr  agored,  yn  flwyddyn  hynod  yn  hanes  y  Diwygiad 
Methodistaidd.  Fe  dorodd  gwawr  y  flwyddyn  mewn  modd  rhy£add  ar 
y  diwygwyr  eu  hunain;  a  chawsant  ernea  o'r  gwaith  mawr  yr  oedd 
Duw  ar  fedr  ei  gyflawni  drwyddynt.  Yr  oedd  ynghyd  yn  Fetter  Lane. 
John  a  Gharles  Wesley,  Whitefield,  Westley  HaU,  Benjamin  Inghaoi, 
Charles  RinchiDy  a  Bichard  HatchiÌLs,  i  gyd  jn  ofleLriiâd  o'r  Ëglwys 
Sefydledig.  Tua  thri  o'r  gloch  yn  y  boreu,  pan  yn  ddyfal  mewn 
gweddi,  derbyniasant  y  íath  deimlad  o  bresennoldeb  Baw»  fel  y 
gwaeddodd  rhai  allan  gan  lawenydd,  ac  eraiU  a  syrthiasant  yn  orch- 
fygedig  i'r  Uawr.  Gan  gynted  ag  yr  adfywiaaant  oddiwrth  y  teimlad 
anorchfygol  hwn»  safasant  ar  en  traed  a  dywedasant  gyda'a  ^ydd  y 
geÌTÌau  cyntaf  yn  y  Te  Deum,  "Ti,  Dduw,  a  folwn;  Ti  a  gydnaAiyddwn 
yn  Arglwydd : "  dechreuad  gogoneddus  i  nn  o'r  blynyddoedd  mwyaf 
gogoneddns  yn  hanes  yr  eglwys  oddiar  ddydd  y  Pentecost.  Fe  bar- 
hâodd  Whîtefield  meẅn  Ilafur  digyffelyb  trwy  y  flwyddyn,  gan  bregeihu 


y  dydd»  ac  esbonio  a  chynghpri  y  i?ips;  yn  aml  yn,  cycli^yn  ar  w^itli 
un  diwmod  het>  gael  fawr  orphwys  o^diwrth  lafur  y  diwrçp^  l^laenorol. 
Y  flwycldyn  hon  y  talodd  ei  ymweliad  cyut^t  â  ChymíU  o  gymydog- 
Biçth  Eingswood  Hill,  pryd  y  daetíi  am  y  tro  cyntaf  i  gyffyrddiad  â 
Howioll  Harris,  gẁr  o  gyffeiyh  ysbryd  ag  yntaa.  Yr  oedd  y  oyfarfy<3|d- 
iad  hwn  yn  sicr  o  fod  yn  uu  ^^dwydd  a  dyddorol  dros  hen.  lír  oedd 
y  ddau  ddiwygiwr  yn  debyg  iawn  i>  gilydí.  Yr  un  yn  eu  zel,  eu 
hyni,  a'u  hymrpddiad  yn  ngwaith  Daw;  yr  oedd  yr  Yçbryd  Dwyfpl 
wedi  eu  gwneyd  yo  fen,dith  i  filoedd»  aç  yn  foddion  deffçöad  i'r  wlad. 
Yr  oedd  yr  un  Ysbryd  yn  gorphwys  arnynt,  yr  un  amca^  gogoneddus 
yn  cael  ei  gyrhaedd  drwyddynt.  I^r  yr  un  pryd,  nid  oed^dynt  heb 
eiji  neillduolLon.  Yr  oedd  hyawdledd  y  Cymro  yn  fwy  nerthol  a  than- 
llyd;  hyawdledd  y  Sais  yn  fwy  eanillgar  a  swynol:  ya  Ha,rris,  Sinai 
pedd  yu  fwy  amlwg ;  yn,  Whitefield,  Cal(aria.  Yr  oec^d  medd\yl  Harria 
yn  dwyn  argraff  Banaa  Brycheiniog,  yn  ngplwg  y  rhai  y  gan,wyd  IM^  y 
magwyd  ef ;  a  theimlid  wrth  wrando  arno,  yn  unio^  iel  y  tetimla  dyn 
meddylgar  wrth  edrych  ar  y  Banau  yijL  opdi  eu  penau  gyda  chademid, 
annibyniaeth  ac  arucheledd  i'r  cymyl^a ;  ond  yr  oedd  meddwl  White- 
field  yn  diwyn  argraff  gwastadeddoedd  prydfer^h  ei  ^^ef  enedigol,  yn 
denu  ac  yn  swyno  gan  eu  prydferthwçh.  Yr  oed4  Harris  fel  y  cwmwí 
cuchiog  sydd  yn  feichiog  gan  y  daripi, — ^fel  y  dywed  Pan^tycelyn, — 

Yny  daran  'r  oedd  e  'n  aros 
¥n  ý  cẁmwl  'r  oedd  ei  le ; 

ond  yr  o$d4  Whitefield  fel  cwmwl  gwŷn,  hafaidd,  yn  nofio  gyda  lledneis- 
rwydd  yn  yr  awyr  las.  Dy wedasom  fod  Whitefield  a  Wesíey  i'w  gilydd 
fel  loi^n  a  Paul;  yr  oedd  W^itefield  a  Harris  i'w  gilydd  fel  loan  a  Pedr; 
cariad  a  thynerwch  oedd  analycaf  yn  y  naill,  awdardod  a  thanbeidrwydd| 
yn  y  Ilall.  Nid  oedd  yn  rhyfedd,  gan  hyny,  pan  gyfarfyddodd  daiì 
di^aid  fel  hyn,  iddynt  fel  (^au  wlithyn  ruthro  yn  un.  "When  I  first 
&|aw  hipi,"  ebe  Ẃhitefield,  "my  heart  waa  kmt  closely  to  him;  I  w^ted[ 
to  catch  S|Ome  of  his  fire,  and  gaye  him  the  right  hand  of  fellowship 
with  all  mÿ  heart."  Fe  barhâodd  y  cyfeillgan^ch  hwn  rhyngddynt  yn 
ddifwlch  hyd  y  bedd.  Pan  gyfarfyddasant  y  tro  hwn,  aethçnt  gyda'u 
gilydd  am  daith  fer,  gan  bregethu  gyda  Ilwyddijant  mawr  yn  Caerdy^d, 
Casnewydd,  Pontypool,  a  Ileoedd  eraill. 

Fe  harhâodd  Whitefield  mewn  l^fo^  anghymharol  trwy  y  fl^jryddyn 
bon.  Nis  gallwn  ei  ddilyn  yn  ei  deithiau  ll^iryddiannus  ^r  hyd.a  lled  j 
wlad,  pnidê  dymunol  fuasiai  aros  Ile  mae  cymaint  o  gawodydd  y^ 
disgyn  o'r  nef.  Digon  ydyw  4y^^yd  ^û^  ei  wpinidoga^ẅ  mewn  modd 
neillduol  o  dan  fendith  Duw  i  argyhoeddi  ac  i  achub  y  wlad.  Yn  w^r, 
yr  oedd  effeithiau  ei  weinidogaeth  mor  fawr,  fel,  cyii  diwe^d  y  flwyddyn, 
yr  oe^d  y  wfi^sig  yn  arllwys  allan  gyhoeddiadç^u  yn  llu  n[iaw;r  ifi^^,  ^rps 
ac  yn  erbyn  Whi^efiel^  a'r  Diwygiad.  Yapiddapgospdd  t,\{^  Xí%y(  e^ 
4eugain  o  draethodau  cyn  diwedd  y  flwyddyn,  y  mwyafrif  o  hony^t  yn 
ymosodiadau  annheilwng  a  brwnt  i^rno,  ac  ar  y  gwait][L  mawr  a  gyflfiw{iai 
yn  y  wlad. 

Yn  Awst  y  flwyddyn  hon  y  talodd  ei  ail  ymweliad  âg  AmeEÌca.  Yn 
awr  gwelwn  yn  amlwg  law  Duw  yn  ei  ymweliad  cyntaf.  Y  mt^e  irn  bur. 
Bicr,  oni  buasfû  «m  ei  ŷo^w^liad  cyntaf,  a'i  fòd  yn  ystod  hwnẁ  wedi 
8  H-à 


504  OBOBaB   WHirSFIBLD. 

ffurfio  cjsylltiadaa  pwyùg  4  Georgia,  na  fuasai  yn  gadael  Lloegr  ar  ì^jn 
o  bryd  am  y  Gorllewin.  Yr  oedd  ei  anghen  yn  fawr  yma.  Nis  gallai 
ei  weinidogaeth  fod  yn  fwy  effeithiol,  yn  fwy  llwyddiannns,  yn  an  man. 
Yr  oedd  nüloedd  wedì  en  cyfnewid  trwy  ei  offerynoliaeth;  ac  yr  oedd 
dysgwyliadan  yr  eneidian  hyn  yn  fawr  iawn  wrüio.  Ond  yr  oedd  yn 
mwriad  Dnw  iddo  fod  yn  fendith  i'r  Oorllewin  hefyd.  Fe  aeth;  ac,  fel 
cwmwl  llawn  o  wlaw  yn  ymdywallt  ar  wastadedd  sychedig,  fe  ddisgyn- 
odd  ei  weinidogaeth  ar  y  Byd  Newydd.  Mae  ei  ddyddlyfr  yr  amser  hwn 
yn  wyrth  o  lafnr  ac  ymroad.  Fe  fn  yn  foddion  i  ledaenu  y  diwygiad 
trwy  yr  oll  o  Loegr  Newydd.  Mewn  pnm*  mis  fe  adnewyddodd  yr  hoU 
wlad.  Fe  deithiodd  saith  cant  o  fìlldiroedd,  trwy  goedwigoedd  anferth, 
trwy  wastadeddoedd  ëang  a  gwyllt,  trwy  gorsyddheintns  y  Byd  Newydd, 
gan  bregethn  dwy  a  thair  gwaith  y  dydd  ar  ei  ffordd  trwy  Pennsyl- 
yania,  Maryland,  Yirginia,  Garolina.  Yn  Sayannah,  yn  nhalaeth  Georgia, 
yr  oedd  ei  blwyf»  yr  nnig  nn  fn  o  dan  ei  ofal.  Yma,  yn  mis  Mawrth 
1740,  y  gosododd  gareg  sylfaen  ei  Sefydlüad  i'r  amddifaid.  Fe  gostiodd 
eî  adeilada  £8,358  7s.  5^0.;  a  phan  gofiwn  fod  arian  y  pryd  hwnw 
lawer  yn  ddratach  nag  ydyw  yn  awr,  yr  oedd  hyny  yn  swm  mawr 
iawn.  Fe  gasglodd  Whitefield  yn  Mhrydain  Fawr  ac  America  £3,530 
Ss,  Oc.  at  y  ddyled  hon.  Mae  hanes  rhBi  o'r  casgliadaa  hyn  yn  rhyfedd 
0  ddyddorol.  Fe  gasglodd  £50  mewn  nn  man,  ac  yr  oedd  £3d  o  honynt 
yn  ddime'iaa.  Gasgliad  gogoneddas !  Coin  y  wraig  weddw  dlawd! 
Fe  wêl  y  darllenydd  wrth  hyn  fod  Whitefield  yn  gardotyn  diail;  yr 
oedd  ei  hyawdledd  yn  drech  na'r  cybyddion  caletaf.  Gan  sîcred  a'i  fod 
ef  yn  casgln,  yr  oedd  pob  llogell  yn  ymagor  ar  anwaith.  Amryw  ydyw 
yr  hanesynan  am  Whitefield  a'i  gasgliadaa;  ond  rhaid  i  ni  adael  y 
pethan  hyn,  gan  gyfeirio  y  darllenydd  at  Wakeley'8  Änecdotes  of  WhUe- 
field,  lle  y  caiff  ddesgrifiad  da  o'r  pregethwr  poblogaidd,  ynghyd  a 
chasgliad  dyddorol  o'r  hanesynaa  hyn.  Wrth  gwrs,  yr  oedd  y  celwydd- 
an  mwyaf  cableddas  yn  cael  ea  taena  am  daao  mewn  cysylltîad  â'r 
casgliadaa  hyn.  Pan  na  aliai  yr  ysgrifenyddion  a'r  Phariseaid  ammhea 
gwirionedd  gwyrthian  ein  Harglwydd  lesa,  y  peth  nesaf  a  wnelent 
ydoedd  en  priodoli  i  Bee]zebab,  penaeth  y  cythrealiatd.  ''Trwy 
Beebsebab  y  mae  efe  yn  bwrw  allan  gythrealiaid."  Felly  yr  oedd 
gelynion  Whitefield.  Trwy  Beelzebab  yr  oedd  y  gŵr  yn  myned  i 
logellan  dynion  ac  yn  lladrata  ea  harian.  Fe  ymddangosodd  gwawd- 
Inn  o  hono  yn  nn  o'r  newyddiadaron;  âg  nn  law  yr  oedd  y  pregethwr 
yn  cyfeirio  dynion  i  fyny  at  y  ser,  a  thra  yr  edrychent  i  fyny,  rhoddai  y 
llaw  arall  yn  lladradaidd  yn  ea  llogeilaa  i'w  hyspeilio.  Dyma  arfer 
cenfigen  a  malais,  pan  nad  allant  wada  ffeithiaa,  rhaid  ea  camliwio  a'a 
cameglaro. 

Gyndilyn  Whitefield  yn  ei  ddychweliad  i  Brydain,  baddiol  fyddai  i  ni 
roddi  dyfyniad  nea  ddaa  er  mwyn  cynnorthwyo  y  darUenydd  i  ffarfio 
syniad  am  ddylanwad  ei  ymweliad  ág  America.  Dr.  Abel  Steyens,  yr 
hwn  nad  yw  yn  ail  i  neb  am  ei  wybodaeth  ëang  a  manwl  o'r  eglwys 
Americanaidd,  a  ddywed  fel  y  canlyn: — 

Hae  yr  l^lwysi  Gyiiniilleidfaol  yn  Lloegr  Newydd,  HenadnriAethwyT  a  Bedyddwyr 
y  TaleithÌAii  Canol,  a  thaleithiaa  cymyBgedig  y  Dehan,  yn  ddyledae  am  en  bywjfd 
orefyddol  diweddar  a'n  hyni,,  gan  mwyaf,  i'r  mudiad  roddwyd  iddynt  gan  wainidog- 
•eth  effiithiol  Whitefield.    Yr  oedd  y  Diwygiad  Hawr  o  dan  Uwaidfl^  nid  yn  nn^ 


aBOBOB  WHITBITBLD.  606 

we^  peidio  vn  ei  ddylanwad  oyn  dyfodiad  Whitefield,  ond  wedi  gwrthweithio  ei 
Imnan.  Whstefield  a*i  bywModd  ef,  ac  fo  dderbyniodd  Eglwyed  Lloegr  Newydd 
trwy  ei  lafur^  ysbrydoliaeth  o  zel  ac  yni  nad  ydjrw  eto  wedi  trenlio  allan.  Lledaen- 
odd  ef  3^  diwYgiad  o  E^lwysi  Gynn^lleidfâol  y  Taleithiau  Dwyreiniol  i  Eglwysi 
Henadnrîaethol  v  Taleithiau  Ganol.  Yn  PensBylyania  a  New  Jersey,  lle  y  du 
Frelinghuysen,  Blair,  Bowland,  a'r  ddan  Tennent,  yn  llafnrio  gyda  zel  efen^laidd, 
derbyniwyd  ef  fel  prophwyd  oddiwrth  Dduw ;  a'r  pryd  hyny  y  cymerodd  yr  Èglwys 
Henadnriaethol  yr  agwedd  o  allu  efengylaidd  a  chynnyddol  sydd  oddiar  hyny  yn 
nodweddiadol  o  honi.  Pregethu  Whiteneld,  ac  yn  enwedìp  y  dúllenìad  o'i  bregethau 
argraffedig  yn  yirginia,  a  sylfáenodd  yr  Egíwys  Henaduriaethol  yn  y  dalaeth  hono, 
o'r  lle  yr  ymdaenodd  i'r  Dehau  a'r  Dehau-Orllewìuol.  Whiteneld  ydoedd  y  cỳff 
hefyd,  òddiar  yr  hwn  y  tyfodd  Bedyddwyr  Yirpinia  a'r  oll  yn  y  Dehau  a'r  Dehau- 
OrÛewin.  Ac  er  na  ffurfiodd  Whitefield  ^ymdeithasau  crefvddol,  fe  barotôdd  j  ffordd 
ì  genhadon  Wesley ;  a  phan  ddisgynodd  i'w  fedd  yn  y  Gorllewin  yr  oeddynt  eisoes  ar 
ei  ol.  Daethant  nwy  i  gyfiunio  a  threfau  yn  gystal  ag  i  lafnrio ;  i  gynnyrchu,  yn 
nghanol  anghenion  moéi^  neillduol  y  Byd  I^ewydd,  ysbryd  a  ffurf  y  symnoiad  mawr 
feí  y  tre&iwyd  ef  gan  Wesley  yn  yr  Hen  Fyd. 

Digon  yw  hyn  i  ddangos  ëangder  a  dyfnder  dylanwad  Whiteâeld  ar 
y  Gorllewin.  Nid  ydyw  Uafùr  neb,  oddigerth  W.esley — a'i  lafur  ef  yn 
nnig  mewn  modd  anuniongyrchol — wedi  effeithio  mor  ddwfn,  wedi 
dylanwadu  mor  nerthol,  ar  ansawdd  grefyddol,  ac  mewn  canlyniad  i 
hyny,  ar  dynged  Americá,  a'r  eiddo  George  Whitefield. 

Pan  ddychwelodd  i  Brydain  yn  Mawrth  1741,  nid  oedd  y  ffurfafen 
mor  glir  ag  y  gallasai  ddymuno.  Yr  oedd  y  wasg  yn  yníyd  yn  ei  erbyD, 
mewn  canlynìad  i*r  hyn  a  ysgrifenasai  o  barth  i  lyfr  oedd  mewn  Uawer 
o  fri  y  pryd  hwnw,  The  Whole  Duty  of  Man;  ac  yr  oedd  y  blaid 
eglwysig  yn  gynddeiriog  yn  ei  erbyD,  mewn  canlynîad  i'r  hyn  a  ysgrif- 
enasai  am  Archesgob  Tillotson.  Dy wedodd,  mewn  pamphled  a  gyhoedd- 
wyd  ganddo,  na  wyddai  yr  Archesgob  fwy  am  Gristionogaeth  na 
Mahomet.  Tr  oedd  hyn  wrth  gwrs  yn  ormod  i'r  Eglwys,  a'r  canlynîad 
oedd,  fe  ddisgynodd  cawod  o  gesair  eglwysig  ar  y  diwygiwr.  Yn 
ychwanegol  at  hyn,  a  pheth  oedd  yn  drymach,  cymerodd  ymraniad  le 
rhyngddo  a'i  fi-awd  Wesley.  Cyhoeddodd  Wesley  bregeth  ar  "Rad 
Bas,"  yn  yr  hon  y  gwrthwynebodd  yr  athrawiaeth  o  etholedîgaeth 
bersonol,  ac  ychwanegodd  gasgliad  o  hymnau  yn  y  rhai  y  gwrthwýnebid 
yr  un  athrawiaeth.  Mewn  canlyniad  i  hyn  fe  dorodd  oerfelgarwch  allan 
rhwng  dau  apostol  y  Diwygiad  Methodistaidd.  Fe  barodd  yr  ymraniad 
hwn  ofid  calon  i'r  ddau  ŵr  da;  oblegid  er  eu  bod  yn  ysgrifenu  at  eu 
gilydd  i  geisio  argyhoeddi  eu  gilydd,  yr  oedd  y  ddau  yn  cam  eu  gilydd 
o  galon  bur.  Mae  yn  ddiammheu  íod  Whitefield  wedi  bod  yn  fyrbwyli 
wrthgymeryd  y  maes  yn  gyhoeddus  yn  erbynWesley;  oblegìd  yn  y 
bregeth  a  gyhoeddodd  y  dìweddaí,  nid  oedd  gair  o  son  am  Whitefield,  a 
phryd  bynag  y  cyfeiriai  at  rai  o'i  ddaliadau,  gwnelai  hyny  yn  gariadus 
ac  yn  barchus.  Ond  beth  bynag  fe  deimlodd  Whitefield,  ac  mewn 
ymddyddan  cyfrìnachol  fu  rhyngddo  a  Wesley  dywedodd  ei  fod  ef  ac 
yntau  yn  pregethu  dwy  efengyl  bellach»  ac,  o  ganlyniad,  ná  chydweith- 
redai  âg  ef,  na  roddai  iddo  ddeheulaw  cymdeitbas,  a'i  fod  yn  bender- 
fynol  0  bregethu  yn  ei  erbyn  ef  a'i  frawd  lle  bynag  y  cai  gyfleusdra. 
Nid  oedd  Whitefield  yn  dderbyniwr  wyneb;  nid  oedd  yn  hwyrfrydig  i 
gyflawni  yr  hyn  a  gredai  oedd  ei  ddyledswydd,  er  myned  yn  erbyn  ei 
gyfeiUion  anwylaf.  Dyledswydd  oedd  ei  seren  ogleddol,  a  phryd  bynag 
y  gwelai  ei  bod  yn  y  golwg,  nid  oedd  un  ammhenaeth  yn  ei  gamrau; 


906  asoMB  wHmnBiD' 

eeriAd  ya  beiàdaríynol  «1  j  "tíod.    Wrth  gim  gfẁfiebi  gamsyiiiidmi 

ámbell  wftlẂi.  Diehoù  iddo  wäèÿd  eaiiifiÿnta|d  yti  aẁr,  jn  ei  tiíôndeifjnì- 
iad  i  ẃrthwjnebn  ei  frawd  ar  bob  aehlysnr.  Ond  pa  ddyn  fn  bjrw  eríoed 
mewn  oes  derfysgljd  a  rhagfamlljd  fel  oes  Whitefield,  ac  yn  enwedig 
dyn  bywiog,  pybyr  ei  ysbryd  fel  efe,  na  wnaeth  gamgymeriadan?  Dîgoíi 
hawdd  ydy w  i  fywgraffydd  ddywèyd  nwchben  camByniadau  fel  hyn  fel  y 
dywed  Mr.  Tyerman,  "It  wonld  have  been  mneh  wîŵer  fbr  Whitefield 
to  haye  kept  ^uiet."  Ond  pe  buasai  Whitefield  a  dynion  tebyg  iddo 
wedi  gweîthredn  yn  ol  y  heep-^uiet  poliqf,  fe  fnâsai  hanesyddiaeth  heb  hì 
gweriii  gòren;  ac  ùid  ydyw  yn  debyg  y  gweÌBid  Whitefield  byth  jh 
croesi  rhiniog  y  Tbabthodybd. 

Ond  teg  ydyw  dyweyd  am  y  ddau,  Whitefieldá  Ẁêslëy»  er  y  gwahan- 
iaeth  t)edd  rhyngddynt,  y  carent  eu  gîlydd  ferl  Daíydd  a  Jonathan.  Nis 
gwyddom  am  ddim  yn  dangos  mwy  o  ydbryd  yr  èfengyl,  mwy  oY  cariad 
sydd  yn  dyoddef  pob  dim,  ac  yn  ymaros  á  phob  dim,  na'r  Ilythyran  a 
ddanfonwyd  gán  y  ddau  frawd  at  eu  gilydd  yr  aniser  hwn.  Bnasai  yn 
dda  pe  cymerai  holl  weinîdogion  y  gair  y  Ilythyran  hyn  yn  esiampl. 
Darllenasom  lythyrau  oddiwrth  frodyr  yn  y  weinidogaeüi,  a'r  rhai  hyny 
yn  ymddangos  ar  gyhoedd  gwlad,  yn  dra  gwahanol  yn  en  hysbiyd  i'r 
rhai  hyn.  O  Whitefield!  0  Wesley!  mor  ddirfawr  mae  eich  eysgod 
yn  ein  gwaradwyddo  ni! 

We  are  seliush  men, 
Oh  !  raÌBe  lu  np,  rétam  to  na  again ; 
And  gÌTe  jxb  maimerB,  Tirtne,  freedom,  power. 

Naturiol  ydjrw  meddwl  nad  ydoedd  gweînidogaeth  Whitefield  mor 
effeithiol  a  Uwyddiannus  yr  amser  hwn  ag  y  bu  hi.  Mae  ysgarmes- 
waith  dadleuol  fel  hyn,  i  raddau,  yn  anghyson  âg  anian  gweinidogaeth 
yr  efengyl.  ''TangDefedd  ar  y  ddaear"  ydyw  ei  chyweimod  hi,  ac  nis 
gellir  cad  y  llwyddiant  mwyaf  ond  paa  fo  ysbryd  y  pregethwr  mewn 
cydgordtad  perffaith  â  natur  ei  genadwrì.  Ac  nid  ydym  yn  synn  fod 
gweinidògaeth  Whitefield  yn  fwy  aneffeithiol  y  tymmor  hwn  nag  o 
gwbl.  Yr  oedd  yr  helbulon  hyn  wedi  effelthio  yn  ddwys  ar  ei  ysbryd. 
Yr  oedd  y  bobl  wedi  ymddyeithrio  oddiwrtho  mewn  canlyniad  iddynt. 
Dymnnol,  gai^  hyny,  fyddai  i  ni  ei  ddilyn  ar  ei  ymwelìad  eyntaf  â 
Scotland,  ac  edrych  ámo  yn  adnewyddn  ei  nerth;  yno  torodd  haiil  ei 
byawdledd  trwy  y  cymylan  hyn,  ac  yr  oedd  y  pregethwr  mor  ogoneddns, 
mor  Iwyâdiandus,  ag  ärioed. 

Tr  öedd  sefyllfa  crefydd  yn  Scotland  y  pryd  hyn  yn  debyg  iawn  i'r 
peth  ydoedd  yn  Lloegr  pan  gychwynodd  Whiteficdd  a  Wesleyen 
gweinidogaeth.  Yr  oedd  annuwioldeb  yn  uchei  yn  y  byd,  crefydd  yn 
îsel  yn  yr  eglwys;  y  gweinidogion,  gan  mwyaf,  yn  anwybodus  o 
athrawîaethan  mawríoD  yr  efengyl,  a'r  bobl  yn  cael  en  dyfetha  o  eisîea 
gwybodaeth.  Llafuriai  y  ddau  ErBkine,  ac  ychydig  o  frodyr  eraiU,  y 
rhai  a  gyfaDSoddent  The  Associate  Preẁyiery  oedd  wedi  ymneiUdno 
oddiwrth  yr  Eglwys  Sefydledig,  a  chodent  eu  llef  yn  gryf  yn  erbyn 
anghrefydd  yr  eglwys  a  diddnwiaeth  y  byd.  Fe  glywodd  Whitefield  am 
eu  hymdrechion,  ac  efe  oedd  y  cyntaf  oV  Methodistiaid  i  ohebn  á 
fawynt.  Aeth  i'r  gogledd  yn  mis  Awst,  1741,  pan  yn  diwech  ar 
hügain  oed,  ar  gymhelUad  yr  Ers^ines  a'r  Assoeiate  Presbytery.     Tafla 


OEOME  WHITBFniiD.  K07 

yr  hyn  a  gÿmetẃA  \é  rhyngcLdo  â't  brodyr  hyn  làmr  o  olèmi  «r  ei 
gymeriacl,  ac  àr  ÿr  hyn  a  ystÿriáì  ef  yn  amèaB  mawr  éi  fjrwyd.  Tr  bèda 
y  brodyr  o'r  Prẃhytêry  am  iddò  ymnno  â  hwy,  neu  o'r  hy&  Ueiáí,  i 
beidio  |>i^egetha  ond  mèwn  eÿaÿlHiad  â  hẁy.  Ýn  hyn  yr  ocftldynt  ya 
benderfynol;  ni  fynent  gymaint  a'i  ẁrfcmdo  ÿn  pregethu  hëb  iddo 
ymano  â  hwy,  a  dyfod  yii  alelod  o'r  FteẁÿteYy.  OyfarfyddaBant  á'ti 
gilydd,  a  ffarfíasant  eu  hanain  yn  y  fan  yn  Llys  Eglwysig  orddasol,  î 
gymeryd  achos  y  ipregethwr  iŵnatc  i  y atyÿiaetìi.  '*  I  met  tiàoat  lof  fiiéln/' 
ebe  Whitèfield»."acc(ẃdîng  io 'appoîntmffíit  dn  Wednesday  biBt,  a  aet 
of  grave,  yenerable  men."  Fe  ddichon ;  ond  ỳr  oedd  y  ^<grtf?e«  y^ẅ- 
able  men»"  yn  gwastraAi  ea  diMfolieb  Éiewn  aofaoB  por  UentylnaîdÁ. 
Oeiftient  dafla  rheffynaJU  P^sbỳtetaidd  o  gwmpae  yr  eíeiigylwr  idlialMw 
Bhaiid  oedd  ei  oaod  yn  iáwn  ar  y  pwnc  o  lywodraeth  eglwysig,  «'r 
Soìemn  Leaŷtte  emd  Oovemnt.  Wedi  ei  gymfaell  atynt  i  brejfelJla  yr 
efengyl,  rbaâd  oèdd  ei  dynn  ef  a'r  efengyi  tiM^y  ddrwfi  yr  Ass&eiate 
Presbŷtéíry,  Ottidê  ni  íaasai  yn  gfẁnejrd  y  tro.  T  dÿn  a  'fendithi^yd  ^gatt 
Ddaw  i  fod  yn  ddych weliad  i  fitoedd !  Ëfengy It^  mw^af  y  byd  yn  yr  ^ 
heno,  08  Had  ymfaob  oës  oddiar  ddyddiau  yr  apostolion !  ¥r  òedá  y 
dynîon  da  hyn  wedi  eyfarfod  'mewn  llys  dtfníîol  i'w  rwy lUò  YrtÜtì  gerbyd  yr 
AMdäte  Presbytery,  ac  i  dafia  ol  gwmpas  lyffetheirtaa  aect.  Chnm  mâ 
venerable  men  yn  wir !  fe  faasai  yr  on.peth  iddynt  geisio  gwneyd  y  gwynt 
yn  Bresbyteriad,  nea  rwymo  yr  haal  wrth  y  Solemn  League  ofiid  Covenant 
Whitefield  yn  pregethu  o  fewn  térfynan  sect  I  yr  oedd  y  peth  yn 
annichonadwy.  '*  Settling  charch  govemment  and  preaching  abimt  the 
Solentm  Leagae  aad  OoTonant  is  not  my  plaà/'  oiedd  «i  atéb  ger  bron  y 
llys  nrddasol.  "  Yoa  are  not  desired,"  meddai  y  Uys»  "to  snbscribe 
imiiieâiately  to  the  Sòknm  Léagtte  aílid  Oorenant,  but  to  proach  only 
for  os  till  yon  ha¥e  ẁrlher  Hght."  '<  Why  only  íor  yoa?"  meddai 
Whitefield,  ac  íé  roddodd  y  göiriaa  ansiU  iiyn  ar  ddeall  i'r  Uysmai  ofer 
ydoedd  ceisio  ei  berswadio  i  ymrestrn  o  dáà  ea  baner  hwy. 

Dengys  yr  olygfa  hon  yn  amlwg  iawn  beth,  yn  meddwd  WhitèfieM, 
ydoedd  amcan  mawr  èi  fywyd— pregethü  yr  díengyl  i  hawb,  «r  wahan 
•oddiwrth  sect  nen  enw.  Yr  oedd  yr  hoU  fyd  jh  blwyf  iddo.  Onraì  éi 
^alon  yn  gynhes  at  bawb  a  garent  yr  ÂTgÌŶfyáA  lesn  iymhob  man. 
Lloegai  ei  ẁaid  gan  awydd  i  bregeûìa  Oriat  i  bechador  :jmhob  -Ue. 
Nid  ydoedd  yn  pertfayn  yn  briodòl  i  an  enwad.  Mae  yn  wir  iddo  :gael 
ei  ordŵinio  gan  yr  Ëglẁys  Sèfydledig,  a'i  fod  wedi  bed  mewn  cysyUtíad 
neiUdttol  â'r  Metfaodistiaìd  Oalfinaidd  yn  Ngfaymra  am  beth  ámaer. 
Eie  ydoedd  Oymedrolwr  y  Gymanfa  gyntaf  a  gynnàliwyd  .^ànddjHit,  ac 
fe'i  dewiswyd  yn  Oymedroiwr  am  ei  oes ;  ond  aid  ystyriai  ef  ei  hanan 
yn  >pertfayn  i  ün  enwad  yn  fwy  na'i  gilydd.  Md  petfa  äamweiniol 
ydoedd,  na  ddarfa  iddo  fe,  lel  y  gwnaetfa  Wesley,  sefydla  ^rmdeitbìasaa 
crefyddol ;  na,  penderfynodd  beidio  gwneyd  fayn.  Danfonwyd  eif ,  fel 
Panl,  i  bregetha ;  ac  yr  oedd  ei  ysbryd  apostolaidd  ÿn  rhy  haelírydig  i 
fod  yn  ddarostyngedig  i  blaid.  Efengylwr  mewn  modd  neiUdiiol  öedd. 
Yn  hyn  yr  oedd  gwahaniaetfa  rfayngddo  ef  a  Wesley.  Yr  oedd  y  ddaa 
yn  angfaenrfaeidìol  i  ddwyn  yn  y  blaen  waitfa  y  Diwygiad/a  chyflaiwnai 
y  naill  ddiffyg  y  UaU.  Whitefield  ydoedd  pr^ethwr  y  Diwygiad, 
Wesley  oedd  y  Uaniwr ;  gadawai  Whitefield  y  Uf^  we£  ei  ^hidd,  ar 
lawr ;  ond  deaai  Wesley  ar  ei  ol  i'w  rwymo  yn  ysgabaa  ac  i'w  gasgla 


608  OIEOBaB  WHITBFIELD. 

i  yBgnborían ;  cftsglai  y  naiU  y  defiiyddian,  ae  adeiladai  y  llall.  Ac,  fe 
ddidion,  yn  y  galln  i  gynllünio  ae  adeiladn,  fod  Wesley  yn  nn  o'r 
dynion  mwyaí  yn  hanes  yr  eglwys.  Mae  y  gyfundrefn  Wesleyaidd,  ta 
yma  a  thn  draw  i'r  Werydd,  yn  golofii  sefydlog  o'i  ddoethineb  fel 
trefiiydd.  Ond  mewn  hyawdledd  i  bregethn  jr  efengyl,  a  mawredd  ei 
ddylanwad  ar  y  bobli  saif  enw  Whitefíeld  hyd  yn  hyn  heb  ei  ail  yn  hanes 
yroesoedd. 

Nid  ydyw  i'w  ryfeddn»  gan  hyny»  fod  y  dynion  '•  grave  and  tmeràblê" 
Uys  nrddasol  yr  Àmeiate  Preúyiery^  wedi  methn  arwain  Whìtefield  i 
gaethiwed.  Fe  fti  yn  Scotland  am  dri  mis  yn  pregethn  i  dyiîäoedd 
mawríon  gyda  Uwyddiant  neilldnol.  Bn  ei  weinidogaeth  yn  adnewydd- 
iad  i'r  holl  wlad.  Fe  ymwelodd  eilwaith  â'r  wlad  ymhen  saith  mis,  a 
mwy  nerthol  fyth  oedd  y  gweithredoedd  a  gyflawnai.  Pregethai  i 
dyrf  äoedd  wrth  yr  ngain  mil.  Tmgasglai  y  bobl  am  drí  o'r  gloch  y 
boren  i  wrando  gair  Dnw  o'i  enan.  Yr  oedd  y  wlad  yn  ferw  dGrwyddi 
i  gyd.  Yn  y  mensydd,  trwy  y  nos,  clywid  llais  cân  a  moUant  Gweithiai 
Ysbryd  Dnw  mewn  modd  grymns  ar  y  bobl. 

Ond  yn  wyneb  y  Uwyddîant  mawr  hwn  oedd  ar  ei  weinidogaeth,  fel 

na'i  tra-dyrchefìd  gan  odidogrwydd  y  gweledigaethan,  fe  gafodd  yntan, 

fel  Fanl,  swmbwl  yn  y  cnawd — cenad  Satan,  cenadan  yn  hytrach— i'w 

gemodio.    Fe  fu  y  wasg  yn  ffrwythlawn  y  flwyddyn  hon  mewn  danfon  y 

symbylan  hyn  allan.    Llythyr  ar  ol  Uythyr,  pamphled  ar  ol  pamphled 

a  ymddangosodd,  yn  trenlio  eu  hoU  nerth  i'w  ddifrîo  ac  i  gablu  y 

gwaiih  mawr  a  ddygid  ymlaen  trwy  ei  weinidogaeth.    Ac  i  goroni  y 

cwbl,  fe  welodd  yr  Associate  Preshyterÿ  yn  dda  gyhoeddi  pamphled  o'r 

enW|   The  Declaration  of  the  true  Presbyterians  toithin  the  EingéUm  of 

Scotland  eonceming  Mr.  George  Whitejield,  and  the  Worh  at  Cambudang. 

Ei  ddechrenad  sydd  fel  y  canlyn :  "  The  Declaration,  Protestation^  and 

TesHmony,  of  the  suffering  Bemnant  of  the  anti-Popish,  anti-Lutheran, 

antírPrelatic,  anti-WhiteJieldian,  anti-Erastian,  anti-Sectarian,  true  Pres- 

hyterian  Church  oý  Christ  in  Scotland.**     Grave  and  veneraUe  words  of 

grave  and  venerable  men,  onidê,  ddarllenydd  hynaws!     Galwent  eu 

hunain  yn  Anti-Sectarian,  a  hwythau  wedi  gwneyd  eu  goreu  i  anadln 

ysbryd  sect  i  mewn  i  Whitefìeld.    Galwent  eu  hunain  yn  anti-White- 

fiéldian,  a  hwythau  wedi  treulio  hoU  nerth  eu  rhesym^  a'u  hawdurdod 

i  ddarbwyUo  y  pregethwr  ieuanc,  poblogaìdd»  i  bregethu  yn  unig  iddynt 

hwy.     Ond  dyna,  wedi  methu  dyfod  o  hyd  i'r  grawnwin»  beth  oedd 

ganddynt  i  wneyd  ond  dilyn  y  cadno  yn  y  ohwedl,  a'u  galw  yn  rawnwîn 

suríon?    Onid  ydyw  hyn,  ddarUenydd  anwyl,  yn  syndod?    Sut  y 

gallasai  dynion  dar— pwy  aU  ammheu  duwioldeb  dynion  fel  y  ddau 

Er8kine  ? — gau  eu  Uygaid  yn  erbyn  y  goleuni,  a  gwawdio  y  dyn  yr  oedd 

yr  Ysbryd  Glán  yn  gweithio  mor  rymus  trwyddo?    Mae  yn  anhawdd 

crêdu  eu  bod  yn  dUyn  argyhoeddiad  eu  cydwybod  yn  hyn  o  beth ;  os 

oeddenty  hwy  oedd  y  prawf  cryfaf  fod  eisieu  y  dylanwad  mawr  oedd  yn 

gweithio  trwy  weinidogaeth  Whitefield.    Gwelwn  wrth  hyn  fod  ysbryd 

y  byd  yn  meddiannu  rhai  o  ddynion  goreu  yr  eglwys,  pan  oedd  ysbryd 

yr  eglwys  yn  gorchfygu  ac  yn  meddiannu  rbai  o  ddynion  gwaethaf  y  byd. 

Mae  yn  bryd  beUach  i  ni  dynu  at  y  teríyn.    GaUasem  ddilyn  White- 

field  ymheUach  yn  ei  wahanol  ymweUadau  à'r  Gorllewin,  a  chrybwyU 

â^eithiau  U'ìosog  i  ddangos  ei  ymroddiad  anghymharol  yn  ngwaith  ei 


OBOBaB   WHITBFIBLD.  509 

Arglwydd ;  gailasem  aros  i  edrych  ar  yr  efengylwr  enwog  yn  sefyll  yn 
Moorfields  ì  bregetha  Crist  yn  nghanol  rh'íaltwch  ac  erlidigaeth ;  edrych 
arno  íel  caplan  Ârglwyddes  Huntingdon,  ile  yr  oedd  ei  lats  yn  gallu 
cyrhaedd  y  dynion  a  safai  nchaf  ar  binaclaa  anrhydedd  ;  edrych  arno 
yn  trealio  ac  yn  ymdrealio,  trwy  anghlod  a  chlod,  trwy  barch  ac 
anmharch,  yn  ngwasanaeth  Daw;  ond  rhaid  i  ni  ymattal..  Yr  ydym 
wedi  aroB  yn  ddigon  hi.r,  ni  a  hyderwn,  ar  yr  amgylchiadaa  hyny  yn  ei 
íywyd  sydd  yn  tafla  y  goleani  mwyaf  ar  ei  gymeriad,  íel  ag  i  roddi 
syniad  teg  i  ddarllenwyr  y  Tbabtbodydd  am  y  dyn,  a'r  gwaith  mawr 
a  gyflawnodd  Daw  trwyddo.  Ond  nis  gallwn  roddi  ein  hysgrifell  o'n 
Uaw  cyn  dangos  i'r  darllenydd  yr  olygfa  fwyaf  dyddorol  i  ni  yn  ei 
hanes — yr  olwg  amo  yn  marw. 

Yr  oedd  ar  ei  seithfed  ymweliad  âg  America.  Yr  oedd  ei  iechyd  yn 
gwaela  bellach  er  ys  talm ;  ond  fe  adnewyddodd  y  fordaith  ry w  gymaint 
arno.  Wedi  gosod  pob  peth  mewn  trefn  yn  Sayannah,  lle  yr  oedd  ei 
Sefydliad  i  blant  amddifaid,  gadawodd  Bethesda — dyna  oedd  enw  y 
Sefydllad, — ^yn  mis  Ebrill^  1770.  Medi  29aÌD,  cyrhaeddodd  £xeter  ya. 
Massachassets,  wedi  pregetha  bob  dydd  ar  ei  flòrdd  yn  nghanol 
gwaeledd.  Yr  oedd  yn  lladdedig  gan  lafar,  ac  i  bob  dyn  craffas  yn 
addfed  i'r  man  lle  y  gorphwys  y  rhai  Uaddedig.  Taer  oedd  y  oeisiadaa 
am  iddo  bregetha,  a'r  taerineb  hwn  a  orfa.  Ar  ei  ffordd  i'r  maes 
dywedodd  boneddwr  wrtho,  **Sir,  you  are  more  fit  to  go  to  bed  Ihan  to 
preach."  **  True,  Sir,'*  ebe  yntau,  a  chan  godi  ei  ddwylaw  ynghyd  i'r  nef- 
oedd  dywedodd,  "Lord  Jesus,  I  am  weary  in  thy  worh,  but  not  of  thy  worh, 
If  I  have  not  yet  finished  my  course,  let  mego  and  speah  for  thee  once  more  in 
thefields,  seal  thy  truth,  and  come  home  and  die."  Fe  aeth.  Gododd  i  fyny 
yn  araf  ac  yn  Uaddedig,  fel  an  wedi  ei  dreaUo  aUan  gan  lafar.  Yr  oedd  ei 
wyneb  yn  chwyddedig,  ei  lais  yn  gryglyd,  ei  aceniad  yn  drwm.  Braw- 
ddeg  ar  ol  brawddeg  a  daflwyd  aUan  ganddo  yn  ddarnaa  garw  anghy- 
syUtiol,  heb  dala  fawr  o  sylw  i  rymasder  a  phrydferthwch  yr  iaith.  O'r 
diwedd,  fe  gymerodd  ei  feddwl  dâa  awchben  rhy w  wirìonedd ;  cododd 
awchlaw  ei  nerth  corflorol,  a  thraddododd  aa  o'r  pregethaa  mwyaf 
hyawdl  a  draddododd  erioed.  Wedi  ciniaw  cychwynodd  i  Newbary 
Port.  Ar  bea  y  daith  yr  oedd  yn  anaUaog  i  lanio  heb  gymhorth,  ond 
yn  ystod  y  prydoawn  fe  adfywiodd.  Tra  yr  oedd  yn  cymeryd  swper 
cynnar,  gyda'r  bwriad  o  fyned  yn  iaan  i  orphwys,  fe  gynnaUodd 
tyrfa  fawr  o  flaen  y  Persondý,  a  chan  ea  hawydd  aogerddoi  i  gael  gair 
oddiwrth  y  dyn  a  garent  mor  fawr,  ymwthiasant  i  mewn  i'r  hall.  **  Yr 
ydwyf  wedi  biino,"  meddai  Whitefieid,  **  a  rhaid  i  mi  fyned  î  orphwys." 
Gymerodd  ganwyll  ac  aeth  i  fyny  y  grisiaa.  Ar  y  pen  acliaf,  fe 
gyflrodd  yr  oiw'g  ar  y  bobl  enaid  yr  efengylwr,  a  chan  droi  atynt 
dechreaodd  ea  cyfarch.  Dyna  Ue  y  safodd  yn  edrych  ì  iawr  ar  y  l)obi, 
a  hwyihaa  yn  edrych  i  fyny  arno  trwy  ea  dagraa,  fei  yr  edrychai 
Eliseas  ar  Elias  yn  myned  i  fyny  yn  ngherbyd  Israei  a'i  farchogion. 
Fe  barhâodd  i  siarad,  a'i  iais  fei  y  diiiaa  mei  yn  disgyn  at  y  bobl» 
hyd  nes  y  iiosgodd  y  ganwyii  allan.  Aeth  i'w  ystafeil,  ac  erbyn 
chwech  o'r  gioch  y  borea,  yr  oedd  y  tafod  oedd  wedi  gwefreiddio  y 
Dwyrain  a'r  Gorliewin,  ac  wedi  iiefÌEtra  dros  ddeaaaw  mii  o  bregethaii, 
wedi  dystewi  yn  angea ;  ac  yr  oedd  enaid  Whiteûeid  gyda  Daw.  Yr 
oedd  y  gaawyli  ddaiiodd  yn  ei  iaw  ar  ben  y  grisiaa  yn  ddarian  cywir  ol 


010  OK»aB  WHITBFMLD. 

fywyd;   llo«godd  yntau  allaa  yn  ngwasaaa«th  ei  Feìair,  ac  aaih   o 
ganol  ei  waith  at  ei  wobr. 

Pregethwyd  ei  bregeth  angladdol  gan  ei  gyhiiU  ^esley  yn  nghapsl 
Tottenham  Gonrt  Boad,  Llnndaîn.  ar  y  Sabboth.  Tachwedd  18fed. 
Nis  gaUwn  waeyd  dim  yn  well  toag  at  roddi  gorpheniad  i'r  darlaoiad 
hwn  o'r  pregethwr  mawr,  na  rhoddi  sylwadaa  Wesley  ar  ei  gymeriad. 
Wedi  sylwi  ar  fawredd  ei  lahir  ao  eangder  ei  ddylanwad,  rhydd  y 
desgnfiad  canlyool  o  hono  : — 

CrybiRrUwyd  eiaoes  am  ei  lel  anghy mharol,  ei  weitbgarwch  diflino,  ei  garedigrwydd 
i'r  profedigaethiis,  a'i  eloaeagarwch  Tr  tlawd.  Ond  oni  ddylem  grybwyU  hefyd  ei 
ddiolchgarwch  diffoant  i'r  rhai  a  fnant  yn  offerynan  yn  Uaw  Dnw  i  wnenthnr  daioni 
îddo?  Ni  pheidiodd  a  Uefam,  hyd  yn  nod  i'w  a?nr  olaf,  yn  y  modd  mwyaf  |>aichna  am 
duiynt  ôni  ddylem  grybwyU  fod  ganddo  galon  aUasai  werthíawrogi  y  cyfeUlgarwch 
ochaf  a  thynemf  ?  Yr  ydwyf  wedi  meddwi  lawer  gwaith»  mai  hyn,  yn  anad  dim 
araU,  ydoedd  nodwedd  arbenig  ei  gymeriad.  Mor  ychydig  a  adwaenasom,  o  dymher 
mor  fwyn,  o  serchiadan  mor  mwr  ac  agored  !  Onid  trwy  hyn,  yn  benaf,  y  t^nwyd 
calonan  mor  ryfedd  tnag  ato,  ac  yr  nnwyd  hwynt  âg  ef  I  Beth  ond  canad  all 
genedla  cariad  f  Llewyrchai  hyn  hyd  yn  nod  yn  ei  wynebpiyd,  ac  aroglai  bob 
amaer  yn  beraîdd  yn  ei  eirian,  yn  y  cyhoedd  a'r  dugeL  Oaid  ayn  ydoedd  y  peth, 
yr  hwn  mor  gyflym  a  threiddgar  â'r  feUten,  a  redai  o'r  naiU  g^on  i  r  UaU  T  yr  hwn 
a  roddai  fywyd  yn  ei  bregethan,  yn  ei  ymadroddion,  yn  ei  lythyran  T  Chwychwi 
y^ch  dystion. 

Oynnyseaathwyd  ef  hefyd  â'r  gwylder  mwyaf  desÜos  a  phnr.  Galwai  ei  swydd  ef 
1  ymddyddan  yn  aml  ac  yn  helaeth  â  benywoìd  yn  gystal  ag  â  dynion ;  a'r  rhai  hyny 
o  Dob  oed  a  sefyUfa.  Ond  yr  oedd  ei  hoU  ymaçweddiad  tuag  atynt  yn  esboniad 
ymarfèrol  ar  y  cynghor  hwnw  o  eiddo  Paul  i  Timotnens,  "  Çynghora  yr  hen  wragedd, 
megys  maman ;  y  ihai  ienainc,  megys  chwîorydd,  gyda  phob  pnrdeb." 

Yr  oedd  rkydd-deb  a  didwyUedd  ei  leferydd  mor  beU  od^iwrth  anfoesgarwch  ar  y 
naiU  law  ag  oddiwrth  gyfrwysdra  a  rhagrith  ar  y  llaw  araU.  Onid  oedd  y  rhydd-deb 
hwn  yn  ffrwyth  yn  gystal  ag  vn  brawf  o'i  wroldeb  a'i  lewder  ?  Yn  yr  arfogaeth  hyn 
nid  ofiud  wyneb  dyn,  ond  arferai  hyfder  mawr  tuag  at  bersonan  o  bob  gradd  a  sef- 
yllfa,  nchel  ac  isel,  cyfoethog  a  thíawd ;  gan  ymdrechn  yn  nnig  trwy  eglurháá  y 
giDiirUmedd  i  ganmol  ei  hunan  wrlh  bob  cydwyhod  dynion  yn  ngohog  Duw, 

Ymddangosai  ei  ddyÜalbarhâd  ymhob  peth  yr  ymgymerodd  íg  ef  er  mwyn  ei 
Feistr.  Cymerwch,  fel  engraifft  am  y  cwbl,  ei  Sefydliad  i'r  Amdcüfaid  yn  Geoigia, 
yr  hwn  a  ddechrenodd  ac  a  gwbUiäodd  er  gwaethaf  pob  digalondid  Yn  wir,  ymha 
beth  bynag  a  ddaliai  berthynas  âg  ef  ei  hnn,  yr  oedd  yn  ystwyth  ac  yn  hyblyg.  Yn  yr 
amgylchiadan  hyn,  yr  oedd  yn  nn  hawdd  i  ymhŵedd  âg  ef,  yn  hawdd  i'w  argyhoeddi 
ac  i  w  ddarbwyllo.  Ond  yn  mhethau  Duw,  neu  Ue  bynag  yr  oedd  ei  gydwybod  yn  y 
pwnc,  yr  oedd  yn  ddisigL  Nis  gallasai  neb  ei  ddarbwyÚo,  mwy  na'i  ddychrynu,  i 
aymud  yn  y  gradd  Ueiaf  oddiwrth  yr  uniondeb  hwnw,  oedd  yn  anwahanol  oddiwrth 
ei  gymerìad,  ac  a  reolai  ei  hoU  eirían  a'i  weithredoedd. 

Os  gofynir  beth  oedd  saU  yr  nniondeb  hwn,  uea  y  cy wirdeb,  y  gwroldeb,  yr  amyn- 
edd,  a  pnob  rhinwedd  gwerthfawr  a  dynpiunol  arall  oedd  ynddo,  inae  yn  hawdd  atob. 
Nid  araderchogrwydd  ei  dymher  naturiol ;  nid  ei  ^Uu  meddyUol ;  nid  ei  addysg  a'i 
ddiwyUiad ;  nage,  ac  nid  ychwaith  hyfforddiant  ei  gyfeiUion.  Nid  oedd  amgen  na 
ffydd  mewn  Arglwydd  croeshoeUedig ;  fiydd  a  g^nnyrchwyd  gan  Dduw.  Ooòcàth 
bywiol  ydoedd  am  etifeddiaeth  anüygredig,  ddihcUogedig,  a  diddifianedig.  öwriad 
Duw  ydoedd  wedi  ei  dywallt  ar  led  yn  ei  galon  trwy  yx  Ysbryd  Olán  yr  hwn  a 
roddwyd  iddo  ;  hwn  oedd  yn  UanW  ei  enaid  â  chariad  teimladol,  dihui^angar,  tuag  at 
hoU  blant  dy^ion.  O'r  ffynnoneU  hon  y  tàrddodd  y  rhyferthwy  hwo^f  o  hyawdledd, 
a  ysgubai  yn  fynych  bob  peth  o'i  flaen,  a'r  gaUu  rhyfeddol  hwnw  i  ddarbwyllo,  yr 
hwn  nas  gallaî  y  pechaduriaid  caletaf  ei  wrthwynebu.  Hyn  oedd  y  peth  a  wnai  yn 
vsú  ei  ben  yn  ddyfroedd,  a'i  lygaid  yn  ffynnonan  o  ddagrau.  Hyn  a'i  gaUuogodd  i 
arUwys  aUan  ei  enaid  mewn  gw^eddi,  mewn  modd  neUÌduol  iddo  ei  hun,  gyda  r  fath 
gyflawnder  a  rhwyddineb,  gyda'r  fath  nerth  ac  amrywiaeth  mewn  syniad  ac 
ymadrodd. 

Gorphenwn  trwy  ddyweyd  pa  mor  lawr  yr  anrhydeddodd  Daw  eî  waa  ffyddlawn» 
trwy  ganiat&u  iddo  br^eôia  ]rr  efeogyl  dragywyddol  mewn  cynifer  o  wledydd,  i 


NODIADAÜ  LLBNYDDOL.  511 

gymfer  o  bobl,  a  chycU'r  íîfttli  effdthiiui  dwya  ar  {^nìfer  o  eseidiaia  gmertìifawr. 
A  ddarllenasom,  nea  a  glywaom  am  rpnui  er  d^diau  yr  apostolion»  a  dystíol* 
aethodd  efengyl  gras  Daw  droa  bellder  i^or  fawr,  a  thros  ran  mor  wg  o'r  byd 
preswyliedig  f  A  çlywaom  am  ryw  nn  a  alwodd  gymaiiit  o  filoedd,  gymaint  a  fyrdd  • 
iynaa  o  bechadariaid  i  edifeirwch  ?  ITwohlaw  y  cwbl,  a  ddarllenaaom  nea  a  glywsom 
am  rywaUÿ  yr  hwn  a  fendìthiwyd  i  íòd  yn  ofleryn  yn  Eaw  Daw  i  droi  cynifer  o 
bechadarìaid  oV  tyìoyUwch  Ÿr^Ufunij  ac  oftddiomt  Saian  at  Dduw. 

Y  fath  oedd  y  4yn  sydd  yn  gorphwys,  o  ran  yr  hyn  s;jrdd  farwol  o 
hono,  o  dan»  y  pulpu4  yu  addoldŷ  Presbytçraidd  Newbury  Port. 
Bhagor  naig  nnwaith  ngiae  teithwyr  wedi  tala  ynivireliad  4'i  Iwch 
cysegredig,  ae  wedi  dwyo  ymaith  yn  eu  beneidiau  ry  w  gymaint  o  yni  a 
thân  yr  ysbryd  a  breswyliai  ynddo  Mae  hyd  yn  Qpd  ei  iwch  yn 
hyawdl.  Wedi  marw  y  n^ae  efé  yn  ILefaru  eto.  Mae  yr  had  a  w^sgár- 
oàá,  yii,  yr  Hen  Fy4  a'r  Byd  Netwydd,  wedi  eglno  i^  dwyn  ffrwyth  mewn 
myrddiynaii  o  eneidiau  anfarirol ;  mae  yn  parhâa  i  dyfa  a  ffrwytho  ar 
faes  y  byd  heddyw ;  ac  nîd  oes  ond  Duw  ei  hua  yn  gwybod,  i^id  oes 
ond  dydd  y  íarn  a  ddengys,  beth  fydd  maint  y  cynháuaf. 


NODIADAÜ    LLENYDDOL. 

The  SeripturcU  Doctrine  o/  Saerifice,      By  Al7BEI>  Catb,  B.  A     i^borgh  :    T. 
&  T.  Clark. 

NiD  ydym  yn  cofio  am  gyfrol  ddawinyddol  a  ddaeth  i'n  llaw  er  ya  Uawer  o  amser  a 
ddarllenasom  g7da  chymaint  o  foddh^  &'r  gyfrol  hon.  Mae  ei  thestun  yn  hynod  o 
ddyddoroL  Éhaid  fod  rhyw  amcan  mawr  a  phwysig  i'r  gyfnndrefn  o  Aberthao,  yr 
hon  sydd  yn  llanw  Ue  mor  helaeth  yn  y  Llytr  aonctaidd.  Ond  erbyi^  hyn  y  mae  y 
sylw  a  roddir  i'r  mater  yma  yn  gyffredin  mor  fy4>han,  a'r  damcann  sydd  wedi  bod  yn 
ei  gylch  mewn  amseroedd  a  aethant  heibio  o  oAtar  mor  djüfddeddf,^  fel  y  mae  Uawer  o 
feddyliaa  wedi  ea  gadael  jm  hynod  o  agored  i  lath  o  wenwyn  sydd  yn  yr  awyrgylch 
a  aliai  nycha  eu  n^h  gyda  golwg  ar  y  materion  mwyaf  ea  pwys.  Yr  oedd  alegorî^ 
aeth  ryfedd  Origen  a'i  ganlynwyr,  na  welai  ddim  yn  yr  hoU  drefiáiadim  a,bíBrthawl  ond 
nifer  ddiderfyn  o  gysgodan,  y  rhai  a  ddeonglid  gan  bob  an  yn  ol  ei  fympwy  ei 
hanan,  yn  beth  nad  oedd  yn  bosibl  i  ddynion — oeddynt  wedi  eu  deffro  gan  athron- 
ìaeth  Bacon  i  ddeall  fod  trefn  ar  chwilio  am  wirionedd — ^lai  nag  edrych  ami  fel 
chware  plant.  Yr  oedd  y  gwrthweithiad  a  ddilynai  yn  ymdafla  i  Resymoliaeth,  a 
mynai  nad  oedd  dim  yn  yr  hoU  bethaa  hyn  amgen  na  threfniadan  doeth  er  diogelu 
îechyd  gwersyU  Israel,  nea  er  cadw  mewn  nndeb  cenedlaethol  a  than  ddysgyblaeth 
bobl  ag  yr  amcenid  eu  haddysgu  at  bethau  mawrion.  Tra  yr  oedd  dynion  feily,  heb 
an  syniad  pa  fodd  i  ochel  y  naiU  eithaf  ond  trwy  redeg  yn  wallgof  i  eithaf  arall, 
gorchwyl  tra  anhawdd  yn  ddiaa  ydoedd  cael  hyd  i  ''ganol  llwybr  bam."  £r  dydd- 
ian  Spencer  ac  Outram  a  Moses  Lowman,  nid  Uawer  a  wnaed  vn  y  deymas  hon  tuag 
at  gynnorthwyo  efrydiaeth  y  mater  yma  hyd  ymddangosiad  y  Typology  gan  Dr. 
Fairbaim.  Ac  a  wnaed  rhyvŵaint  jn  Nghymra  ?  Ar  y  Cyfandir,  fodd  bynag,  y  mae 
ysgoleigion  gaUaag  wedi  bod  er  ys  llawer  o  amsei:  yn  aataaio  y  mater  pwysig  hwn,  a 


513  HOBIADÁU  IXBKTDDOL. 

I 

hy  ny  gyda  diwydrwydd  neiUdnoL  Mae  yn  wir  en  bod  vn  fynych  yn  coUi  yr  wythîen, 
ftc  yn  caa^lu  yn  lle  trysor  beth  wmbreth  o  sothaoh.  Ond  er  hyny  ^rr  oedd  llawer  o 
ddefnyddiaa  gwerthía^  jn  cael  ea  dwyn  ynghyd ;  yr  oedd  ein  gwybodaeth  o  hanes 
y  cvnfyd,  ac  o  bob  ffeithua  a  allent  dafla  goleani  ar  yr  Aberthaa  laddewig,  yn  cyn- 
nydda  yn  barhâaa ;  ac  nid  yn  anÍTnych  fe  wneid  dyíaliadaa  a  brofent  o  werth 
neiUdaol  Erbyn  hyn,  trwy  ymdrechion  dynion  fel  Eeil,  Kartz,  Delitz8cfay 
Hengstenber^  Oehler,  a  Faîrbaim,  y  mae  y  trybUth  fel  pe  byddai  yn  dyfod  yn  fyd, 
ac  yr  ydym  oeUach  vn  debyg  o  fod  mewn  mantais  i  ddeaU  y  mater  yma  yn  llawer 
gweU  nag  erioed  o'r  blaen.  Ac  wrth  ddvfod  i'w  ddeaU  md  aUwn  lai  na  theimlo  yn 
nryfwy  mor  ogoneddna  y  Uewyrcha  "mawr  amryw  ddoethineb  Daw"  yn  yr 
hieroglyphics  a  ymddangoeent  o'r  blaen  mor  ryfeddol  o  ddyrys.  T  mae  y  Uvfr  hwn 
o  eiddo  Mr.  Caye  ^  '*  Yr  Athrawiaeth  Tsgrythyrol  am  Aberth "  yn  aafonol.  Nid 
ydyw  yn  boBÌbl  i  ddyn  ei  astndio  heb  fod  lawer  ar  e  ienniU.  má  oeddem  ni  yn 
dygwydd  ^^bod  dim  am  vr  awdwr  nes  y  daeth  y  gwaith  hwn  oH  eiddo  i'n  lUw ;  ond 
ni  ra  ndd  i  ni  ddarUea  ond  ychydig  frawddegaa  heb  deimlo  ein  bod  daa  arweiniad 
meiatr ;  ac  o  hyny  ymlaen  nid  aUem  roddi  y  Uvfr  o'n  Uaw  heb  ei  ddarUen  oU.  A 
chyda  chyfrol  wythplyg  o  droe  bnm'  cant  o  da  dalenaa,  ac  wedi  ei  hyagrifenn  drwyddi 
gyda  gofiu  a  meddylgarwch  neiUdaol,  nid  gorchwyl  bychan  oedd  hvny.  Rhaid  ei 
fod  wäi  treoUo  blynyddoedd  yn  darUen  Uenyddiaeth  y  pwnc,  a  rhaid  fod  ei  ddarUen 
3rn  astndio  caled.  T  mae  ei  fam  wedi  bod  lawn  mor  weithgar  a*i  ddeaUtwríaeth. 
Ac  y  mae  ei  lyfr  wedi  ci  ysgrífena  gyda  choethder  ac  yni  a  phrydferthwch  sydd  yn 
gwnenlhar  yn  hyfryd  ei  ddarUen,  tra  y  ceidw  trwy  yr  hoU  waith  at  üafle  wyddonol 
bnr,  ac  nad  oes  a  fyno  ft  dim  ond  a  fyddo  yn  debyg  o'i  gyonorthwyo  i  ddeaU  yn  glir 
yr  hyn  a  ddywed  y  Bibl  ar  ei  bwnc.  Aberth  ganddo  ef  ydyw  rhodd  i  Bduu} — 
cÿi/lwyniad  i  Jehoftih  o  rywbeth  $ydd  wedi  costio  €r  aherth'wr.  Tn  y  rhan  grntaf  o'r 
gwaith,  a  eilw  yn  Barotöawl,  ca  fod  hyny,  yn  Eden^  yn  gyflwyniad  o  addäoad  pnr, 
gyda  fe  aUai  rhyw  ffarf  weledig  o  offiwm  er  rhoddi  dadganiad  mwy  cyflawn  i 
deimladan  yr  addolwyr ;  jrn  aniMr  y  PaMarchiaidf  yn  oymeryd  i  fyny,  yn  ychwan-. 
egol  at  offrwm  diolch,  y  syoiad  o  ddyhaddiad  am  béchod ;  dan  oruchwyliadh  Mogc^ 
ca  bod  yr  hyn  ag  yr  oedd  teimladan  crefyddol  y  Patrîarchìaid  fel  yn  ymbalÜRla  am 
dano,  wedi  ei  oeod  ger  bron  larael,  a  hyny  trwy  awdardod  Ddwyfol,  mewn  ffarf  o 
gyftindrefn  gyflawn  a  rheolaidd,  yn  arufyddluuiol  o  wirioneddaa  yabrydol  mawrìon, 
ac  yn  iaùrametUaidd  fel  moddion  o  raa ;  ac  yn  amser  y  Pnmhwydi,  ca  fod  y  goleani 
o'r  cyaegr  yn  Uewyroha  yn  fwyfwy  ájHsàBudT  ar  obaith  y  dyfodol,  yr  hwn  y  teimlai 
eglwya  yr  Hen  Destament  fod  oi  hoU  Mthaa  mawrion  yn  cyfeirio  mor  amlwg  taag  ato. 
(^Uw  yr  aü  ran  yn  PUromaUc,  nea  Gyflawnol, — od^wrôi  y  gair  Groeg  yn  Ephee. 
L  10,  "  gomchwyliaeth  eyJUtwnder  jt  amaeroedd."  T  mae  yn  cael  y  Gyflawnol  mewn 
daii  gyfnod;  dan  y  Teatament  Newydd  ar  yddaear,  ac  mewn  gogoniant  yn  y  nef- 
oedd.  Ac  yn  y  naiU  a'r  llaU  y  mae  yn  ei  gael,  1,  gyda  golwg  ar  Griat ;  2,  gyda 
golwg  ar  ei  bobl.  T  mae  Oriat  ar  y  ddaear,  fel  sylwedd  yr  aberthaa  cysgodol,  yn  ei 
aberSm  ei  han  droaom,  a  thrwy  wneyd  hyny  '^onwaith "  yn  dilea  pecnod,  ac  yn 
achab  ei  bobl ;  ao  yn  y  **  gwir  gyaegr  y  mae  yn  aros  yn  ei  swydd,  "  yn  Archoffeir- 
iad  yn  draeywyddoL'  Ac  y  mae  ei  bobl,  ar  y  ddaear,  yn  dyfod  yn  '*fiBnhinol 
offeiriadaetnj"  ac  yn  en  habertha  ea  honain  a'n  noU  waaanaeth  *'i  Ddaw,  trwy  leaa 
Griat ; "  ac  yn  y  nefoedd,  y  maent,  wedi  en  perffeithio,  yn  cyflwyno  iddo  byth  addol- 
iad  adferedig  £den,  ao  *'yn  ei  waaanaethu  Ef  ddydd  a  nos  yn  ei  demL"  Dyna 
amUneUiad  y  gwaith;  ac  y  mae  yn  cael  â  lanw  i  fyny  yn  rfaagorol  yn  wir. 
Diammhen  y  bydd  llawer  o  ddarUenwyr  meddylgar  y  Tkaethodtdd  yn  ddiolchgar 
am  i  ni  alw  eu  sylw  at  y  Uyfr  hwn. 


DIWBDD, 


TREFFTHirOir :    P.   IC  IVANB,  ABaBAFFTDD. 


--^'^^'^mmm^ 


